HAROLDb  LEELIBRARY 

BRÄ^oüNGUNjrasmr 

PROVO,UTAH 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/ytraethodydd29dinb 


Y    TRAETHODYDD 


AM  Y  FLWYDDYN  1875. 


LLYFR     XXIX, 


TREFFYNNON: 
ARGRAFFWYD  A  CHYHOEDDWYD  GAN  P.  M.  EVANS. 

MPCCCIÄSY. 


CYNNWYSIAD. 


Tudal. 

Côf-golofn  Mr.  Charles  ...             ...             ...             ...             405 

Creigiau  Gwalia               ...  ...             ...             ...             ...     318 

'Cywydd  Berwyn       ...  ...              ...              ...              ...             422 

Dr.  Gutbrie     ...              ...  ...             r..             ...             ...     487 

Enaid       ...              ...  ...              ...              ...              ...             211 

öwaith  oìaf  Mr.  Stuart  Mill  ..              ...             ...             ...     242 

GwLeidyddiaeth  a  Chrefydd  ...             ...              ...              ...             3b0 

Hynt  i  Ddeheudir  Ffrainc  ...             ...             ...             ...      -28 

Iawn  y  Groes          ...  ...             ...             ...             ...             502 

Isaac  James     ...            ...  ...            ...            ...            ...      43 


Y     CYNNWYSTAD. 


Tudal. 

Manyldeb  Deddfau  Natur 

288,  428 

Meddylfryd  Crist  Iesu 

205 

Meistri  Moody  a  Sankey 

...     303 

Meistr  a  Gwas 

369 

Mr.  Gladstono  a'r  fìabaeth 

...     102 

Nodiadau  Llênyddol 

123,  251,  381,  503 

Pregethau  y  diweddar  Barch.   Edward  Morgan 

80 

SefyllAllan      ... 

...     445 

Tudur  Aled  a'i  Amserau 

66 

Y  Bardd  o'r  Nant  a'i  Waith 

...     212 

YBibl 

5 

Y  Brifysgol 

...     478 

Y  Daioni  Dwyfol     ... 

58 

YDdauEfell 

177,  261 

Y  Fynwent 

473 

YNos              

...     158 

Y  Senedd-dymmor  ... 

458 

Yr  Athrawiaeth  o  Drnprywyddol  Gosp 

133,  330 

Yr  Iesu  yn  tewi       .  , 

157 

Y  TRAETHODYDD. 


Y    BIBL. 


Yn  euog,  yn  ofnus,  yn  dlawd,  ac  yn  ffôl, 
Peryglon  ofnadwy  yn  mlaen  ac  yn  ol, 

Caed  Dyn  yn  mro  angeu,  heb  Dduw  yn  y  byd ; 
Y  ffordd  a  dramwyai  a  redai  i  waered, 
Er  gweled  ei  dystryw  nis  gallai  ymwared, 

Ei  gyflwr  bob  cam  âi  yn  waeth-waeth  o  hyd. 

Ei  lamp,  oleuasid  âg  olew  y  nef, 

Ddeg  grâdd  a  dywyllwyd ;  palfalu  wnai  ef 

Am  Dduw  y  gwirionedd  yn  nhalaeth  y  gau ; 
Pa  un  ai  cysgodau  ai  ynte  sylweddau 
A  welai  yn  symud  yn  niwl  y  pellderau, 

Mae  'n  methu  cael  sicrwydd,  a'r  goleu'n  prinhâu. 

Duw  welai  ei  blentyn  mewn  geudeb  a  gwall, 
Yn  difrif  ymofyn  â  dewin  y  fall 

A  wyddai  efe  pa  le  trigai  ei  Dad ; 
Ac  eilwaith  yn  holi  uffernol  oraclau 
Pa  waed  a  ddiffoddai  y  ffwrn  a'i  phoeth-fflamau, 

0  hyd  oedd  yn  cynneu  o'i  fewn  heb  nacâd. 

Ymrwygodd  ffynnonau  tosturi  y  Tad, 
A  nofiai  'i  ewyllys  ar  foroedd  o  râd, 

A'i  law  hollalluog  o'i  fynwes  a  dýn ; 
Cyfodai  o'i  galon  yn  newydd-grëedig 
Arfaethau  o  hêdd  tuag  at  y  colledig, 

Ei  golli, — ei  adael  i  farw  ni  fýn. 
1875.— 1.  a 


Y   BIBL. 

Bywhâu  ei  íwriadau  â'i  Ysbryd  ei  Hun 
Wnai  Duw,  gan  eu  llenwi  à  chyíoeth  i  ddyn, 

Anfeidrol  ddaioni  a  ga'dd  ei  íoddhâu :  *» 
Ond  trigent  hyd  eto  yn  Nuw  yn  guddiedig, 
Nid  ydoedd  cyrff  iddynt,  na  ffurfiau  gweledig, 

Nis  gallai  crëadur  eu  gwel'd  a'u  mwynhâu. 

Týf  ffrwythau  gras  ar  feddwl  Duw  erioed 
Fel  aeron  gwridgoch  ar  gynnyrchiol  goed ; 

Ond  ìnarwol  ddyn,  sut  profa  'i  enau  ef  ? 
Meddyliau  Duw,  pa  ffurf  a  roddir  iddynt, 
Modd  gallo  dyn  daearol  weled  ynddynt 

Ei  Dduw  a'i  Dad, — ei  dda  a'i  fythol  neí ? 

Atebwyd  hyn  pan  d'wedai  Ysbryd  Duw, — 
11  Mae  gan  ddyn  iaith ;  ac  er  eiddiled  yw, 

A'i  llygru  gan  ddych'mygion  gwael,  dilun, 
Trosglwyddaf  Fi  dy  feddwl  bendigedig, 
Heb  golli  dim  o'i  rym  na'i  rîn  puredig, 

Yn  fyw  i'w  iaith  a'i  eiriau  ef  ei  hun. 

"  Yr  hyn  yw  cnawd  i'r  Gair  Tragwyddol,  fydd 
Iaith  ddynol  i'th  feddyliau  Di ;  ryw  ddydd 

Dadguddir  ynddi  dy  ogoniant  mawr  ; 
Boddlonir  Di  yn  ngwêdd  dy  hoff  feddyliau 
Pan  gwisgir  hwynt  mewn  sanctaidd  ddynol  eiriau, 

A'r  nos  yn  ffoi  o  flaen  eu  dwyfol  wawr. 

11  Ar  etholedig  ddynion  amryw  ddawn 
Disgynaf,  a  chysgodaf  hwynt  yn  llawn, 

Llefaraf  trwyddynt  eiriau  sanctaidd,  cun ; 
0  fewn  pob  gair  preswylia  nerth  anfeidrol, 
Pob  sill  fydd  lawn  o  fywyd  annherfynol, 

Ac  yn  y  rhai  'n  preswyliaf  Fi  fy  Hun. 

"  0  flaen  y  geiriau  hollalluog  hyn 
Tywyllwch  ffŷ,  cwymp  trais,  ac  uffern  gryn ; 

Gelynion  dyn  a  lyfant  lwch  ei  draed  ; 
Ant  trwy  'r  holl  ddaear  gan  agori  beddau 
Dy  bobl,  a  rhoi  anadl  yn  eu  ffroenau, 

A  byddant  byw  trwy  rîn  y  Gair  a'r  Gwaed." 

Ar  hyn  rhoed  sêliau  y  "  cyfammod  gwell :  " 
Arfaethwyd  draw  yn  nhragwyddoldeb  pell 

Roi  'n  rhôdd  i  ddyn  Y  Bibl  dwyfol,  glân. 
Moliannu  ei  ogoniant  anghymharol 
Yw  'm  boddus  orchwyl  heddyw  ;  0  Dragwyddol 

Lân  Ysbryd  Duw,  rho  fywyd  yn  fy  nghân  ! 

Dwy  fil  a  mwy  o  weithiau  ar  ei  thaith, 
Mawredig  olygfëydd  ei  throgylch  maith 


Y   BIBL. 

A  welsai  'r  ddaear,  cyn  i  ddwyfol  wawr 
Ysgrythyr  dòri  ar  y  t'wyllwch  mawr ; 

Tra  'r  oesoedd  yn  myn'd  heibio, 

O  dad  i  í'ab  yn  treiglo, 
'floedd  ambell  air  lefarwyd  oddiíry  ; 

Ond  buan  iawn  tywyllid 

Gorchymyn  ac  addewid ; 

Y  gair  gaed  yn  ei  burdeb 

Gymysgid  gyda  geudeb 

Y  galon  ddynol  a'i  haflendid  du. 

Rhaid  oedd  am  lanach  cyfrwng  rhwng  yr  oesau 
Na  thafod  dyn  i  gario  neí-íeddyliau. 

Ar  astell  lân  o'r  beryl  goreu  ryw, 

Yn  ymyl  dyrchafedig  orsedd  Duw, 

'Eoedd  engraifft  wych  o  feddwl  Duw  mewn  iaith, 

Yn  nghadw  er's  tragwyddol  oesoedd  maith ; 

Yr  Iôr,  i  foddio  'i  hunan, 

A  ysgrifenodd  gyfran 
O'r  Llyfr,  i  wel'd  ei  lun  mewn  geiriau  byw : 

Yn  lân  a  chaboledig, 

Trwy  'r  Ysbryd  bendigedig, 

I'w  law  dwy  lech  odidog 

A  ddaeth  o  ddim  dihalog, 
A'r  deng  air  deddf  roed  arnynt  â  bŷs  Duw. 
Cywreinwaith  sýnai  engyl  oedd  y  llechau, 
Ac  arnynt  gwelai  Duw  ei  ddelw  'n  olau. 

Y  llechi  hyn  a  roes  y  Tad  yn  llaw 
Cyfryngwr  y  cyfammod  newydd,  draw 
Yn  nhragwyddoldeb.     Ebai  Ef,— "  I  Ti, 
Fy  Mab,  y  mae  y  rhai  'n.     Pwy  ond  Tydi 

A  wêl  â  llygaid  dynol 
Ogoniant  y  ddeddf  Ddwyfol, 
A'i  charu  f el  y  caraf  hi  fy  hun  ? 
Ti  weli  yma  ammod 
Ac  amcan  dy  gyfryngdod ; 
O'th  fewn,  fy  Mab  dihalog, 
Ac  yn  dy  law  drugarog 

Y  dygi  'r  ddeddf, — fy  nelw  a  fy  llun. 
Hon,  yn  ei  lle,  fydd  cadarn  sail  dy  orsedd, 
O'r  hon  i  euog  fyd  rhêd  rhad  drugaredd." 

Atebai  'r  Mab, — "  Yn  Uawen  iawn,  0  Dduw, 
Cymeraf  hwynt  o'th  law.     0  deced  y w 
Dy  ddeddf  mewn  dynol  ffurf !     Fy  nghalon  fýn 
Ei  gwel'd  ar  lechi  gwel!  na'r  cèryg  hyn ; 

Ei  hysgrifenu  'n  ffyddlon 

Ar  lechi  cnawdol  calon 
Dyn  by  w  a  fŷnaf  fi  â'm  gwaed  fy  hun. 
a  2 


8  T  BIBL. 

Y  llechi  hyn  a  gadwaf 
Wrth  d'  orsedd  Di,  a  b>ddaí 
Am  llygaid  arnynt  beunydd 
Hyd  nes  y  daw  'r  boreuddydd 
Disgynaf  fì  i'w  dodi  yn  llaw  dyn  ; 

Y  rhai  'n  gânt  wasanaethu  fel  dechreuad 

Y  gyfrol  fydd  o  honot  Ti  'n  ddadguddiad." 


Aeth  oesoedd  heibio  ;  a'r  tywyllwch  du, 
Tad  angeu,  ymdewhäi  gan  dôi  y  byd ; 

Gruddfanai  Jacob  yn  yr  Aipht,  a  llu 
Ei  flin  ofidiau  'n  amlhâu  o  hyd. 
Yn  arail  dëadelloedd 
Hyd  lethrau  serth  a  glŷnoedd 

Tir  Midian,  gwelid  hardd  Hebrëwr;* 
Draw  gwelai  Sinai  wgus 
Yn  saethu  mellt  digofus, 
Taranau  'n  galw  ac  ateb 
Rhwng  derch  glogwyni  Horeb, 

Ac  yntau  godai  'i  ben  i  fyny  'n  ddewr; 

Gwregysai  lwynau  'i  enaid  gwrolfrydig, 

Mewn  ffydd  edrychai  am  yr  Anweledig ! 

Praidd  Jethro  borent  yn  y  glýn  islaw,] 
A  meddwl  Moses  redai  i  Gosen  draw 
Gan  yfed  gofid;  yna  tua  'r  nef, 
0  galon  ffyddiog  denfyn  weddi  gref ; 

Ac  fel  'roedd  yn  gweddîo, 

Drychiolaeth  a  ddaeth  heibio, 
A  llais  lefarai  'r  geiriau  hyn, — 
"Cwyd,  Moses,  ysgrifena 

Mewn  Llyfr  sydd  byth  i  bara, 

Y  nefol  ddadguddiadau 

Mae  Ysbryd  Duw  dy  dadau 
I'w  rhoi  i  ti ;  bydd  ŵr  digryn." 
A'r  Ysbryd  Glân  mewn  nerth  ddisgynodd  arno 
Gan  buro  yn  ei  dân  bob  dawn  oedd  ynddo. 

Fe\  bydd  y  ddaear  noson  ddu  ddi  sêr 

I'w  theimlo  'n  bod,  er  heb  ei  gwel'd,  a'i  thêr 

Ogoniant  fel  anelwig  beth  yn  bod 
Yn  myd  y  meddwl,  íelly  'r  grëadigaeth, 
A  ffyrdd  yr  Iôr  at  ddyn;  e'  wibiai  tybiaeth 

Mai  da  yr  oll,  fel  rhith  yn  myn'd  a  d'od. 

Ond,  weithian,  cododd  haul  dadguddiad  clir 
Ar  feddwl  Moses;  ffŷ  y  nos,  a'r  gwir 
Oleuni  ddengys  darddiad  da  a  drwg; 


T  BTBL 

Y  crëad  glân,  y  cwymp  a'i  ganlyniadau, 
Rhagluniaeth  Duw,  ftyrdd  dyn,  i  lawr  trwy  'r  oesau, 

Hyn  oll  yr  Ysbryd  ger  ei  fron  a  ddŵg. 

Yn  un  o  dân-gerbydau  llŷs  ei  Dad 

Y  Mab  ddisgynodd;  ac  i'w  brophwyd  mâd 
Rhoes  lechi  'r  ddeddí  yn  sail  dadguddiad  mwy; 

A  dygodd  ger  ei  fron  weledigaethau 
A  mawrion  a  rhyfeddol  ddadguddiadau 
Gyfeirient  at  ddirgelwch  dwyfol  glwy'. 

Y  wyrth  oedd  gafael  gyda  llaw  o  gnawd 
Mewn  peth  ysbrydol, — dal,  gan  ddyn  tylawd 

Y  weledigaeth  fawr  o  nefol  lun, 

A  rhoi  am  dani  gorff  a  gwisg  ddaearol, 
Rhoi  gorfod  arni  hi  i  drigo  'n  fythol 
Yn  mhebyll  dynion  i  ddadguddio  'i  hun. 

Holl  fawrion  ddygwyddiadau  'r  oesau  i  gyd, 
Gweithredoedd  Duw  a  dyn  o  ddechreu  'r  byd 
Anghofiwyd,  ac  a  gladdwyd  yn  ddwfn  iawn 
Yn  mynwent  Amser;  ond  ceid  eu  hysbrydion 

0  hyd  yn  blino  cydwybodau  dynion; 

Y  rhai  'n  a  gawsant  adgyfodiad  llawn. 

A  gleddir  hwynt  drachefn?     Hwynt-hwy,  plant  Ham, 
Gaent  glod  am  berarogli  cyrff,  ac  am, 

Rhag  llygredigaeth,  gadw  'r  marw  mûd : 
Ond  iddo  Ef  rhoed  nefol  fyrr  a  chasia 

1  berarogli  meddwl;  bellach  Adda 

A  gedwir  gyda'i  bîant  drwy  oesau  'r  byd. 

Gorchestion  a  phrofiadau  'r  saint,  pob  gwêdd 
Fu  arnynt  hwy,  eu  hofn,  eu  ffydd,  a'u  hêdd 

A  gedwir  mwy  mewn  myrr  o  uchel  ry w ; 
Addewid  Duw,  ei  gyfraith,  a'i  weithredoedd, 
Fydd  byth  yn  bur  er  gwaethaf  llygriad  oesoedd ; 

Na,  na,  nis  cleddir  hwy  heb  gladdu  'r  byw. 

Un  fath  a'r  gwynt  heb  wybod  dim  pa  bryd 
Nac  o  ba  le  y  deuai,  yn  y  byd 

0  ddyn  i  ddyn  bu  'r  Ysbryd  oesoedd  maith: 
Un  pryd  cynhyrfa  galon  y  tywysog 

0  uchel  waed;  ac  yna  mor  oludog 
Preswylia  yn  y  bugail  gyda'i  waith. 

Coronog  frenin  yw  ei  enau  'n  awr; 

Yn  ebrwydd,  gyda  'r  un  awdurdod  mawr, 

Llefara  trwy  'r  carcharor  yn  ei  gell ; 
Un  pryd  mae  'n  ysgwyd  tafod  y  dysgedig, 
Drachefn  y  dysg  y  gwladwr  anmhrofedig 

1  ysgrifenu  pethau  dwfn  a  phell. 


10  Y   BIBL. 

Mae  weithian  yn  y  bardd  o  enaid  mawr, 
Yn  troi  caniadau  'r  nef  i  odlau  'r  llawr, 

Gan  wneyd  pob  cainc  yn  llawn  o  rinwedd  byw ; 
Bryd  arall  erys  yn  y  dwfn  athronydd 
Yn  olrhain  y  dirgelion  draw  yn  mröydd 

Yr  achos  gwreiddiol  o  bob  peth  yn  Nuw. 

Dysg  wedy'n  yr  hanesydd  am  a  íu, 
Gan  gyfarwyddo  'i  law  i  roi  i'r  liu 

A  grëid  ddrych  o  oesau  wedi  bod  ; 
Drachefn,  trwy  eryr-lygaid  y  gweledydd 
Edrycha  'n  mlaen  i  oesoedd  pell,  a  gwledydd, 

A  thraetha  ini  'r  pethau  sydd  i  dd'od. 

Fel  hyn  o  oes  i  oes  pob  dawn  mewn  dyn, 
Pob  gallu  feddai  natur  ynddi  ei  hun 

Sancteiddiwyd  i  addurno  'r  Llyfr  diail ; 
Pob  dammeg  werthfawr  oedd  mewn  hanesyddiaeth, 
Pob  perl,  pob  tlŵs,  a  feddai  'r  grëadigaeth, 

Yspeiliai  'r  Ysbryd  i  brydferthu  ei  ddail. 

Ar  gloriau  hwn  y  chwery  'r  Dwyfol  gwýn, 
O'i  gylch  y  dynol  gwridog  geir,  a  mýn 

Y  naill  fenthyca  'i  degwch  prid  î'r  llall ; 
Mae  hŷd,  a  llêd,  a  dyfnder  ei  feddyliau, 
Fel  Duw  ei  hun  heb  iddynt  byth  derfynau; 

Ei  gyfoeth  a'i  ogoniant  sydd  ddiball. 

Unoliaeth  perffaith  sydd  yn  cydio  ynghyd 
Holl  ranau  'r  adeiladaeth,  er  cyhyd 

Y  pellder  rhwng  yr  adeiladwyr  oll ; 

Pob  saer  a'i  faen,  a  naddwyd  wrtho  'i  hunan, 
A  ddeuai  yn  ei  ddydd  i  wneyd  ei  gyfran, 
A'r  naill  gymerai  faen  y  llall  heb  goll. 

Trwy  'r  amryw  ddoniau  gyfoethoga  ei  ddail 
Yr  un  a'r  unrhyw  Ysbryd  heb  ei  ail 

Sydd  yn  anadlu  bywyd  ymhob  man  ; 
Anfarwol  fywyd  glywir  megys  fFrydiau 
Yn  murmur  wrth  fyn'd  trwy  ei  lydain  eiriau, 

Gan  hyfryd  lòni  'r  llesg  a  nerthu  'r  gwan. 

Yr  un  dystiolaeth  glir  am  Dduw  a'i  waith 
A  geir  o  hyd  ar  ei  ddalenau  maith ; 

Tad  gwreiddiol  pob  daioni  yw  Efe. 
Oddiwrth  aml  dduwiau  gelwir  y  cenhedloedd 
At  un  Duw  mawr,  yr  Hwn  a  wnaeth  y  bydoedd, 

Ac  sy  'n  ymhob  man,  ac  oll,  oll  yn  mhob  lle. 

Ei  enw  grëodd  wawr  y  bore  prudd; 
Llewyrcha  fwyfwy  hyd  yn  hanner  dydd, — 
Dydd  Haul  Cyfi  awnder  i  ymlidio  'r  nos ; 


T  BTBL. 

Trugaredd  a  gwirionedd  gyfarfyddant, 
Cyfiawnder  Duw  a  heddwch  dyn  gusanant 
Eu  gilydd  yma  ar  bob  dalen  dlôs. 

Duw  Abraham  ffyddlawn  yn  yr  oesoedd  pell 
Yw  Duw  da  Dafydd  mewn  amseroedd  gwell, 

A  Duw  yr  Apostolion  yn  eu  dydd ; 
Erioed  mae  'n  gwisgo  'r  un  priodoliaethau, 
A  dangos  wna  yr  un  rhad  drugareddau 

0  oes  i  oes,  a'r  un  hyd  byth  a  fydd. 

Am  ddyn,  yr  un  yw  gair  y  tystion  oll, — 
Ei  grëu  gan  Dduw  yn  uniawn  a  digoll, 

Ond  iddo  ef,  yn  ftôl,  ddinystrio  ei  hun ; 
Am  wyrni  ei  ffyrdd,  annuwiaeth  ei  feddyliau, 
A'r  farn  oedd  yn  ei  fygwth,  âg  un  genau 

Anwrthwynebol  tystiant  bob  yr  un. 

Y  ffordd  i  gadw  rhag  y  llid  a  fydd, 

Yr  un  yw  hono  yn  mhob  man, — trwy  ffydd 

Yn  annherfynol  haeddiant  Hâd  y  Wraig ; 
Ffydd  ynddo  Ef  yw  'r  ddeddf  sydd  yn  cyfanu 
Pob  rhan  o  fewn,  nas  gellir  ei  wahanu, 

Gan  wneyd  o'r  oll  un  gyfan,  gadarn  graig. 

Yr  un  yw  'r  Gwrthddrych  mawr  sy  'n  rhoddi  dawn 
Pob  sanctaidd  awdwr  i  ddysgleirio  'n  llawn, 

Fel  nad  ymgûdd  dim  rhag  eu  gwrês  a'u  gwawl ; 
Ef,  Hâd  y  Wraig,  ac  iachawdwriaeth  ynddo, 
Yw  'r  pwnc  didranc  llefarant  oll  am  dano, — 

Ei  foliant  a  fynegant  yn  ddidawl. 

Cyn  dyry  'r  Ysbryd  le  ar  ddalen  lân 

O'r  Llyfr  i  ddim,  rhaid  iddo  chwyddo  cân 

Clodforedd  byth-gynnyddol  Mab  y  dyn  ; 
Lle  mae  Efe,  ei  fawredd  annherfynol, 
Ei  degwch  a'i  ogoniant  anghymharol, 

Sy  'n  hawlio  'r  lle  yn  gyfan  iddo  ei  hun. 

Efelly  bu  Colomen  nef  ddwy  fil 

0  fìwyddi  uwch  y  lli'  heb  gael  i'w  chîl 

Bron  ddim  ond  dalen  yr  Addewid  draw ; 
Ond  wedi  hyn  y  diluw  giliai  'n  amlwg, 
A  bryniau  tàl  Cyfammod  ddoent  i'r  golwg, 

A  daear  newydd  welid  ar  bob  llaw. 

Gan  yr  addewid  bellach  mae  ei  gwlad 
A'i  phobl ;  cânt  hwy  le  mawr  heb  un  nacâd 
Ar  gyfri  'r  Mab  sy  'n  dyfod  trwyddynt  hwy : 


11 


12  Y   BTBL. 

Helyntion  Tsrael  gawsant  anfarwoldeb, 
Tra  gwelir  Anghof  yn  anffurfio  ei  hwyneb 
Uwch  beddau  gwael  teyrnasoedd  llawer  mwy. 

Pennodau  maith  o  enwau  sychion  iawn 
Ei  enw  Ef  yn  disgyn  trwyddynt  gawn, 

A  dyna  'r  oll  yn  dangos  ystyr  drud  ; 
Ei  gysgod  Ef  íu  'n  ífurfio  hanesyddiaeth, 
Ei  enw  Ef  ddëongla  'r  grëadigaeth, 

A'i  lewyrch  Ef  sydd  yn  esbonio  'r  byd. 

Yn  fwy  i'r  golwg  deuai  'r  Hâd  o  hyd, 
A'i  ddelw  Ddwyíol  Ff,  o  bryd  i  bryd, 

Yr  Ysbryd  ar  y  llèn  yn  llawnach  rhydd ; 
Ei  berson  mawr,  ei  waith,  a'i  ddyoddefiadau, 
Yn  awr  i'r  golwg  ddoent  mewn  eglur  liwiau, 

Dymuniant  pobloedd  ynddo  welai  ffydd. 

Esaiah  awenyddol,  Daniel  gryf, 
A  Jeremiah  drist,  Ezeciel  hyf, 

Ac  eraill,  ddýg  yr  Ysbryd  uwch  y  byd 
I'r  mynydd  hwnw  lle  yr  ymddangosa 
Yr  hyn  ni  wnaed  ;  a  gwelent  y  Messîa 

Dan  gosb  ein  heddwch  ni,  fel  oen  yn  íûd. 

Yn  llaw  yr  Ysbryd,  ac  yn  llwythog  iawn, 
Disgynent  eilwaith  ;  yna  eu  beichiau  llawn 

Yn  rhôl  y  Llyfr  a  roent  o  un  i  un. 
Fel  hyn  o  oes  i  oes  y  cyíoethogwyd 
Yr  Ysgrythyrau  glân  â  beichiau  'r  prophwyd, 

Hyd  nes  y  daeth  y  Prophwyd  mawr  ei  hun. 

Anfeidrol  wyrth  !     O  fendigedig  ddydd  ! 
Duw  ymddangosodd  yn  y  cnawd  !  a  rhydd 

Ei  galon  ar  adferu  'r  byd  tylawd ; 
Gwir  lun  a  delw  'r  Duwdod  anweledig, 
Dysgleirdeb  ei  ogogoniant  digrëedig 

Sydd  wedi  tabernaclu  yn  y  cnawd  ! 

Tu  ol  a  thrwy  ei  wên,  ei  air,  a'i  waith, 
Y  gwelir  draw  i  anfeidroldeb  maith 

Byd  Duw, — cyfoethog  fyd  ei  nerth  a'i  râd; 
Gogoniant  Duw  a'i  gariad  diddechreuad 
Trwy  'i  íywyd  Ef  a  gawsant  lawn  ddadguddiad, 

A'i  gwelodd  Ef  sydd  wedi  gwel'd  y  Tad. 

Yn  gwel'd  gogoniant  Duw  yn  Nuw  ei  hun, 
'R  oedd  pedwar  gvvr  mewn  llyfr  yn  tỳnu  llun 

Ei  berson,  gyda  lliwiau  Ysbryd  Duw; 
Ac  ar  y  dail  y  rhoent  i  lawr  ei  eiriau 
Yn  bur,  yn  gynhes,  íel  y  doent  o'i  enau, 

A'r  Llyfr  i  gyd  âi  'n  oleu  ac  yn  fy  w. 


Y   BIBL, 

Yn  llewyrch  cànaid  ei  oleuni  Ef, 

Y  dengys  eraill  darddiad  afon  gref 

Yr  iachawdwriaeth  rêd  o'i  farwol  glwy' ; 
Anfeidrol  ganlyniadau  'r  ymgnawdoliad 
Mewn  nerth  a  mawredd  ddygir  i  oleuad, 

Cyn  cau  i  fyny  'r  Llyfr,  a'i  selio  mwy. 

Pob  gair  ga  ei  ganolbwynt  ynddo  Ef, 
Difachlud  Haul  a  erys  byth  yn  nef 

Y  Bibl,  bâr  i'r  tywyllwch  chwaiu  'n  chwim  : 
Efe,  â'i  gyfoeth,  leinw  i'w  hymylau 
Ddoe,  heddyw,  ac  yfory  'r  Ysgrythyrau, 

Ac  hebddo  Ef  ni  ysgrifenwyd  dim. 

Mae  llyfr  yn  nghelloedd  dyfnaf  enaid  dyn, 

Ond  fod  yr  inc  yn  awr  yn  anweledig ; 
O'i  ddal  yn  ngwrês  y  Bibl,  fe  welir  llun 

Pob  gair,  o  hyd  y  daw  'n  fwy  darllenedig. 
Un  fýn  ddibrisio  hwn,  rhag  fod  ei  lais 

Yn  afìonyddu  dynol  ofergoelion ; 
Un  arall  fýn,  trwy  orthrech  a  thrwy  drais, 

Ei  wneyd  yn  unig  ddeddflyfr  holl  blant  dynion; 
Ca'r  Bibl  y  fraint  o  ddeffro  'r  Athraw  mawr 
O'i  farwol  hûn  ;  ond  yna  aed  i  lawr 

At  draed  Ymwybodolrwydd;  ac  os  mýn 
Dd'weyd  rhywbeth  nas  gall  rheswm  ei  fesuro, 
Mae  hyny  am  nad  oes  wirionedd  ynddo, 

A  gwlêdd  i  Wawd  a  fydd  y  pethau  ^hyn. 

0  ddyn,  na  âd  i  un  ymhònwr  gau 

Ddystewi  llais  dy  reswm  a'th  gydwybod ; 
Ond  er  dy  fywyd  gochel  eu  mawrhâu 

Uwchìaw  y  Gair  sydd  yn  dystiolaeth  Duwdod. 
Mae  'r  anamgyffredadwy  ynot  ti 

Ar  goll,  fel  breuddwyd  brenin  Babylonia ; 
Dŵg  y  Dëonglydd  ef  ger  bron  mewn  bri, 

A'i  adwaen  wnei,  pan  unwaith  ymddangosa : 
Dal  di  dy  hun  yn  ngwrês  a  goleu  'r  Grair, 
O  honot  ti  dy  hun  efe  a  bair 

I  dystìon  godi  'n  Uu  i  selio  'i  wir. 
Cydwybod  f'o  mewn  parch,  Gair  Duw  yn  uchaf ; 

Y  rhai'n  agorir  yn  y  farn  ddiweddaf, 

A  dd'wedant  hwy,  saif  dragwyddoldeb  hîr. 

Llyfr  Duw,  mae  ysbryd  dy  awdurdod  mawr 

Yn  hollbresennol ;  pwy  a  ddianc  rhagddo  ? 
Mae  fel  y  nefoedd  ëang  uwch  y  llawr, 

O  hyd  uwchben,  aed  dyn  i'r  man  y  mýno: 
Acd  gyda'i  chwant  i  ffau  tywyllwch  du, 

Dy  fellt  a  wna  y  fan  yn  ddychrynadwy ; 
Ar  glust  y  gwadwr  fu  'n  dy  hèrio  'n  hŷ' 

Ryw  ddydd  y  týr  dy  daran  groch-ruadwyi 


13 


14  *  BIBL. 

Y  ddaear  a  ysgydwaist  â  dy  lais, 

O'th  flaen  dymchwelwyd  gorseddfeinciau  trais, 

A'r  anwir  deflaist  ti  i  lewygfëydd ; 
Ac  eto  nef  a  daear  a  ysgydwi, 
Anwiredd  o  bob  man  i  lawr  a  fwri 

I  uffern  isod  a'i  didranc  bangfëydd. 

O  fel  y  treiddia  ei  leferydd  trwy 

Drŵch  haenau  'r  enaid  hyd  ei  ddwfn  waelodion  ! 
Trwy  'r  weithred  gyhoedd  â  i  ddyfnder  mwy, 

Ac  argyhoedda  ddrwg  f wriadau  'r  galon ; 
Yn  îs  na  hyny  dengys  ddaear  ddrwg 

Y  cyflwr  dû  di-Dduw,  ac  öll  sydd  yno  ; 
Erchylldra  'r  cyfan  welir  yn  y  goleu  ddŵg, 

Cydwybod  a  ddeffröir  i  gyd-gyhuddo  ; 
Dŵg  ni  i  farn,  condemnia  gyda  grym, 
Oyfiawnder  pur  a  wna  ei  eiriau  'n  llym, 

A'r  euog  gẁyd  i  eiüo  'r  ddedfryd  fawr ; 
Holl  ysgelerder  pechod  ddŵg  i'r  golwg, 
A  dengys  Dduw  mor  dda,  mor  fawr,  mor  amlwg, 

Nes  syrth  y  truan  megys  marw  i  lawr. 

Ond  nid  gweinidog  angeu  yw  Gair  Duw  ; 

Wrth  ladd,  gwneyd  ffordd  i  fywyd  mae  'r  llythyren 
Nerth  crëadigol  yw  ei  ysbryd  byw, 

Yn  crëu  o  hyd, — crëu  by wyd  yw  ei  elfen ; 
Wrth  wasgu  i  maes  chwyth  olaf  angeu  du, 

Trwy  ffroenau  'r  enaid  gýr  anadliad  einioes, 
A'r  bywyd-beiriant  oddimewn  a  dry 

Ei  gylch  di-ddarfod  mwy,  mewn  dedwydd  eiloes. 

0  fewn  preswylia  'r  Gair  yn  ffynnon  bur 
Anfarwol  fywyd,  nes  y  cilia  cur 

O'r  enaid,  ac  y  daw  yn  iach  a  chryf ; 
Yn  ddigon  iach  i  wisgo  anfarwoídeb, 
Yn  ddigon  cryf  i  gynnal  tragy wyddoldeb, 

A  chydag  engyl  godi  ei  ben  yn  hýf. 

Mawr  rym  y  Gair  orchfyga  ddrygau  'r  byd, 

Er  gwaetha'  eu  hyllaf  lîd  yn  enaid  Cristion; 
Annuwiol  wýniau  'r  cnawd  a  drŷdd  o  hyd 

Yn  wîn  a  bara  i  gryfhâu  ei  galon  ; 
A'r  temtasiynau  ddyga  ufîern  ddu 

I  geisio  ei  lethu  beunydd,  arnynt  hoga 
Efe  ei  gleddyf,  ac  a  â  yn  hý' 

Yn  erbyn  Satan  gerth  ac  a'i  gorchfyga : 
Lleferydd  Duw  a  ddenfyn  aeth  a  braw 

1  wersyll  y  gelynion,  ar  bob  llaw 
Llewygant,  syrthiant  i  annychwel  fedd ; 

Y  byd,  y  cnawd,  a'r  diafol  gydorweddant 
Yn  nyfnder  dystryw,  byth  nid  adgyfodant 

I  flino  m  gorchfygwr  yn  ei  hêdd. 


Y   BIBL.  15 


Pan  gŵyd  afiachus  darth  a  mwrllwch  du 

O  gorsydd  heintus  íy  llygredig  galon, 
Gan  dduo  a  phruddhâu  ffurfafen  gu 

Fy  hyder  clir,  a  nef  fy  nghlaer  oheithion  ; 
Ac  yntau,  Mab  Tywyllwch,  yn  deffroi 

Ysbrydion  yr  ystorm  ar  enbyd  egwyl, 
Y  byd  yn  suddo  'i  lawr,  a'r  nef  yn  ffoi, 

A  dim  ond  ceudod  uffern  ddofn  i'w  ddysgwyl, 
Pryd  hyn,  fy  Mibl !  anfeidrol  nerth  a  rhîn 
Dy  eiriau  di  dry  'r  'storm  yn  dawel  hîn, 

Gan  wneyd  fy  nef  yn  gliriach  nag  erioed ; 
Wrth  s\Vn  dy  eiriau  'n  sibrwd  rhâd  faddeuant, 
Fy  ngwae,  fy  mraw,  a'm  hofn  a  gyd-ddiflanant, 

A  mawr  a  fydd  fy  heddwch  yn  ddioed. 

Dan  gystudd  gwelais  i  fy  mrodyr  cu, 

Mwy  f wy  llesgäent  yn  nygnaf  boenau  angeu  ; 
Eu  nerth  ar  ball  gan  ddolur  o  bob  tu, 

A  chwys  marwolaeth  oerai  eu  hwynebau ; 
Pryd  hyn  Gair  Duw  a  gaed,  trwy  'r  grym  a  fêdd, 

O'u  mewn  yn  crëu  llawenydd  annhraethadwy, 
Nes  oedd  prydferthaf  liwiau  enfys  hêdd 

Yn  hoenus  chwareu  ar  eu  gwêdd  lygradwy ; 
O'u  blaen  âi  cysgod  angeu  'n  oleu  ddydd, 
Eu  henaid  a  awyddai  fod  yn  rhydd 

I  hedfan  adref  i  dangnefedd  Duw  : 
Dy  riniau  di,  0  Ddwyfol  Air,  droes  angeu 
I  anfachludol  ddydd  yn  wawr  ei  foreu, 

Tydi  roist  iddynt  fodd  i  fythol  fyw. 

Af  fi  i'r  man  lle  gwaedda  'r  Ysbryd,  Ust, 
Wrth  dwrf  y  byd,  ac  adnod  ro'f  wrth  glust 

Fy  meddwl  prudd,  gwrandawaf  ei  sibrydau ; 
Ac  yna  clywaf  sŵn  anfeidrol  fôr 
Yn  llanw  o'i  mewn, — tragwyddol  feddwl  Iôr 

Fel  tònau  yn  ymdòri  yn  ei  geiriau. 

Y  dòn  oedd  draw  yn  Uòni  Duw  â'i  lli 
Sy'n  awr  yn  chwyddo  yn  fy  mynwes  i, 

A'r  nef,  â  Duw  y  daliaf  fi  gymundeb  : 
Fy  nghyfoeth  mawr  gynnydda  byth  fwy  fwy, 
Goludoedd  gras  a  hêdd  a  ddygir  trwy 

I  mi  o  bell  ardaloedd  anfarwoldeb. 

Tyrfäoedd  annifeiriol  ymhob  oes 
Iachäwyd  o  glefydon  blin  a  gloes, 

Gan  rîn  y  môr  fan  yma  gyda'r  glànau  ; 
Er  adfer  bywyd  myrdd  a'u  golchi  'n  lân, 
Ehoi  ynddynt  ysbryd  y  dragwyddol  gân, 

Yr  unrhyw  heddyw  yw  y  môr  i  minnau. 


16  Y   BIBL 

Fy  Mibl,  claer  sêr  dy  öurfafenau  cain  # 
0  hyd  anilhânt ;  sêr  newydd  ar  ry w  lain 

O'th  nef  o  oes  i  oes  a  ddarganfyddir ; 
Mae  rhai  mor  bell  nad  yw  eu  goleu  cûn 
Hyd  eto  wedi  cyrhaedd  llygaid  dyn, 

Eyw  ddydd  a  ddaw  y  rhei'ny  a  ddadguddir. 

0  Lyfr  diail,  o  fewn  dy  eiriau  di 

Y  cuddiodd  Duw  drysorau  heb  ddim  rhi',— 

Mŵngloddiau  cudd  ei  olud  anchwiliadwy  : 
O'u  cylch  ymdýra  pobloedd  oesau  'r  byd, 
Dinasoedd  gŵyd  gerllaw,  a'u  pobl  i  gyd 

Yn  byth  fwynhâu  eu  cyfoeth  annhraethadwy. 

A'r  môr  sydd  rhyngom  â  gororau  pell 
Nefolion  leoedd,  gluda  'r  golud  gwell 

I  gyfoethogi  engyl  gwýnfydedig ; 
Terfynau  teyrnas  Iesu  o  fôr  hyd  fôr 
A  lawenychant  yn  niderfyn  stôr 

Dy  gyfoeth  di,  0  Fibl  cysegredig. 

Nid  rhyfedd  fod  yr  Arglwydd  Dduw  o'r  nef 
Yn  gwylio'th  rawd,  a  bod  ei  lygaid  Ef 

Yn  danllyd  gan  eiddigedd  drosot  ti ; 
Nid  rhyfedd  fod  ei  law  gref  hollalluog 
Yn  gwarchod  dros  dy  burdeb  gwŷn  dihaJog, 

Na  bo  i  neb  ddifwyno  'th  ddwyfol  fri. 

Ysgrifenyddion  ar  eu  memrwn  glân 
Dan  rif  roent  y  llyth'renau  fawr  a  mân, 

Gan  ddiystyru  'r  ysbryd  f wy  na  mwy ; 
Fel  hyn  am  oesoedd  tròwyd  eu  dallineb 
Yn  fwyd  i'w  zêl  dros  gadw  yn  ei  wiwdeb 

Y  Llyfr,  yn  ngenau  Crist,  a'u  barnai  hwy. 

Teyrnasoedd  fu  yn  siglo  hyd  eu  sail, 
Gorseddau  cedyrn  chwalwyd  megys  dail, 

Ond  ti,  trwy  'r  chwyldröadau,  sydd  yn  fy w : 
Cynghreiriau  'r  byd  ac  uffern  i  dy  lethu, 
A'u  hystry w  oll,  sydd  wedi  bythol  fethu ; 

Nis  rhwymir  Gair  yr  Hollalluog  Dduw. 

Er  dyfod  oddifry  yn  genad  rhad, 

Dwyn  sêl  y  Teyrn,  a  gwisgo  gwên  y  Tad 

Trugarog  yn  ei  genadwri  glir, 
Dyn  eto  fýnai  sefyll  mewn  ammheuaeth, 
A  galw  'r  Hollwybodol  i  ddadleuaeth 

A  oedd  pob  peth  a  dd'wedai  Ef  yn  wir. 

A  gwaeth  nag  ammheu, — esgyn  cadair  barn, 
A  dwyn  o'i  flaen  Air  Duw  yn  ddarn  a  darn, 
A'i  brofi  wrth  anranol  reswni  noeth ; 


Y   BIBL.  lt 

Hyf  farnu  'n  euog  bobpeth  sydd  uwch-ddynol, 
Darganfod  trawsedd  yn  y  Meddwl  Dwyfol, 
A  thywallt  ar  y  cyfan  wawdiaith  boeth. 

Er  bod  yn  nhewdwr  brwydrau  trwy  ei  oes, 
Ni  welir  arno  graith,  na  chlwy',  na  gloes, 

Ei  fywyd  bythol  yw  ei  wir  ei  hun. 
Y  gelyn  newid  wêdd  mor  aml  a'r  lleuad, 
Mae  weithiau  'n  llew,  ac  eilwaith  megys  dafad  ; 

Un  wêdd  yw  'r  Gair,  a'i  nerth  a'i  arf  yr  un. 

Hyfrydaf  waith  y  dvvl  anffyddiwr  gynt 
Oedd  marchog  asyn  Baalam  ;  wedi  'r  hynt, 

Dysgwyliai  na  cheid  Bibl  o  dan  y  nef : 
Ca'r  asyn  lonydd,  bellach ;  er  ei  syndod 
Dealla  'r  marchog  fod  yr  holl  asynod 

Yn  synu  'n  ddirfawr  at  ei  ddylni  ef. 

Daw  eto  gydag  uchelfrydig  drem 
Astronomydd  dysgedig ;  rhydd  wers  lem 

I'r  Bibl  am  feiddio  siarad  am  y  sêr : 
Cyhudda  ef  o  ddygnaf  anwybodaeth 
O'r  modd  a'r  pryd  y  daeth  y  grëadigaeth, 

Perthynas  byd  â  byd  trwy  'r  nefoedd  dêr. 

"Pwy,"  meddai,  "  wyr  ddim  oll,  nas  gŵyr  mai  hŷn 
Yw  'r  Haul  na'r  Üdaear?     Am  henafiaeth  dyn, 

Ystori  wâg,  gŵyr  pawb  mor  ffôl  ei  phwynt." 
Gofyna  llais  o'i  ol, — "  0  adyn  täeog, 
Ai  ti  a  roddaist  ddeddf  i'r  Hollalluog  ? 

Pa  le  yr  oeddit  ti  pan  grëwyd  hwynt  ?  " 

Mae  'n  traethu  eto, — "  Deued  yr  holl  fyd 
I  edrych  ar  alanas, — doed  ynghyd 

Bawb  garant  wel'd  y  Bibl  yn  mhig  yr  wyll ; 
Byddinoedd  Israel  chwalaf  mewn  dychryndod, 
A'u  cleddyf  hwy  eu  hunain,  a  phob  tafod 

Felldithia  mwyach  eu  hirhoedlog  dwyll. 

"  Haul  safodd  yn  Gibeon,  hithau  'r  lloer 
Yn  nyffryn  Ajalon ;  a'r  noson  oer 

A  dròed  yn  hyfryd  ddydd  i  Israel  Duw. 
Fel  yna  chwedl  mab  Nun.     Yn  awr,  y  Ddaear 
Symuda,  nid  yr  Haul :  nid  yw  ond  clebar 

Gwerinos  fod  yr  Haul  yn  myn'd, — sefydlog  yw. 

"  Pe  deddf  yr  Haul  fuasai  troi  o  gylch 
Y  Ddaear,  brynti  nad  oes  ddwfr  a'i  gylch 

Yw  d'weyd  i  natur  ffyddlon  dòri  ei  deddf : 
Lleferydd  natur  sy'n  'mhob  man  yn  Ddwyfol, 
A'i  symudiadau  yn  ddiball  dragwyddol ; 

Am  ddyn,  mae  celwydd  ynddo  megys  greddf." 


18  Y  BIBL. 

Ar  ol  y  bôst  a'r  gwawd-ystormydd  hyn, 
Mae  'r  Gair  íel  craig  yn  sefyll  yn  ddi-gryn, 

A'r  haul  sy'n  codi  a  machlud  ymhob  man. 
Ceir  hamdden  têg  i  ofyn  i'r  athrodwr, — 
Ai  pechod  yw  graslonrwydd  y  Crëawdwr, 

Wrth  siarad  iaith  ddealla  'i  blentyn  gwan  ? 

A  pha  un  íwyaf,  dyn  ai  'r  haul  ?     Pa  dad 
Na  rydd  ei  fyd  i  gadw  ei  blentyn  mâd  ? 

0  dywyll  ddyn,  na  wyddit  gariad  Duw ! 
Ai  ammheu  'r  wyt  anfeidrol  allu  Duwdod  ? 
Neu  ai  íod  attal  haul  yn  aberth  gormod 

Dros  un  bu  farw  'r  Mab  i'w  gadw  'n  fy w  ? 

0  rhwng  y  sêr  yn  uchelderau  'r  nèn, 
Llais  ysbryd  glywaf,  sieryd  uwch  fy  mhen, 

Gwrandawed  doethion  byd  ei  eiriau  ef, — 
"  Y  gwylaidd  Newton,  Herschel  fwyn,  adwaenwn ; 
Hwy  yn  íy  llaw  trwy  'r  ehangderau  ddygwn, 

Eho'is  iddynt  lawer  o  gyfrinion  nef. 

"  Hwynthwy  ac  eraill  fu  'n  cynniwair  llwybr, 

Y  Bydded  Dwyfol  draw  o  wybr  i  wybr, 
Addoli  wnaent  ger  bron  y  Mawredd  cun : 

A  gawsant  hwy  ryw  bryd  fod  gair  Dadguddiad 
Yn  groes  mewn  dim  i'r  gair  sy'n  ddeddfau  'r  crëad? 
A  dd'wedant  hwy  fod  Duw  'n  gwrthdd'weyd  ei  hun  ? 

"  Ond  pwy  y w  rhai'n,  sy'n  ceisio  rhwydo  'r  nef 
Yn  ei  hymadrodd  ? — fynent  fod  ei  llef 

Yn  hyrddio  'r  Bibl  o'i  sêdd  i  ddirmyg  mwy  ? 

Y  nef,  pe  gwyddent,  edwyn  eu  dichellion, 
Ac,  fel  yr  Iesu,  sieryd  mewn  dammegion, 

Er  clywed,  eto  ni  ddeallant  hwy." 

Ond  gan  nas  gall  ystumio  wrth  ei  fodd 
Leferydd  nef,  y  gelyn  weithian  drôdd 

1  holi  'r  Ddaear  a  fu  'n  ddystaw  c'yd; 
Ac  atom,  bellach,  daw  doeth  ddaearegwr, 
Am  iddo  'i  hun  wneyd  enw  fel  disodlwr 

Hen  athrawiaethau  gredid  yn  y  byd. 

Hwn  dwng  yn  enw  haenau  'r  graig, 

A'r  olion  wôl  mewn  mynydd  ac  mewn  aig, 

Mai  crebwyll  yr  Hebrëwr  y w  sail  ein  crêd ; 
Medd  ef, — "  Aneirif  ffeithiau  clir  gwyddoniaeth 
Sy'n  tòri  i  lawr  yn  llwyr  am  byth  dystiolaeth 

Y  Gair  am  grëad  byd — yr  oll  a  dd'wed." 

Pa  bryd  meistrolaist  ti,  newyddian  llaith, 
Dy  wyddon  dôg?    Ddeallaist  ti  ei  hiaith  ? 
Ge'st  ti  i  sicrwydd  ystyr  geiriau  'r  nef  ? 


Y   BIBL.  19 

Pan  fo  daeareg  wedi  ei  gwir  ddëongli, 
Ac  heb  â'r  Bibl  un'dichon  ei  chysoni, 
Nid  cynt  cei  dithau  furnio  ei  eiriau  Ef. 

Yn  awr,  o  dew  dywyllwch  oesau  íu 

Llef  gwaed  ddaw  ataf — gwaed  aneirif  luoedd ; 

A'r  llef  ddwyshëir  gan  galon-rwygol  rü 
Eneidiau  a  gyfrgollwyd  trwy  yr  oesoedd. 

0  Ysbryd  trist,  dysg  fi  i  drochi  'mhin 

Yn  ngwaed  y  rhai'n,  i  ysgrifenu  eu  dì'al ; 
A'u  hingoedd  hwy  fo  'n  gwneuthur  llîn  ar  lîn 

Yn  fraw  i'r  bobloedd,  fel  melldithion  Ebal. 
Fy  ngalw  maent  i  draethu  trais  a  gwŷd 
Yr  Eglwys  gynt  at  Air  ei  Duw, — cyhyd 

Bu  'n  rhwym  fel  caffai  hi  floddestar  'n  rhydd ; 
A  dwyn  ar  gôf  i'r  byd  ei  hŷf  ystrywiau 

1  lethu  'r  Gair,  a  beth  fu  'r  canlyniadau 

Yn  ngwae  a  gofwy  myrdd  dros  lawer  dydd. 

Gorweddai'melldith  Babel  ar  y  byd, 

Y  plant  nis  gallent  ddeall  iaith  eu  tadau ; 
Hebräeg  a  Groeg,  er  meddu  cyfoeth  drud 

Meddyliau  Duw,  nid  oeddynt  ond  mewn  llyfrau. 
Drachefn  y  Lladin,  Syriaeg,  Arabäeg, 

Siaredid ;  a  thra  Anghrist  eto  'n  egwan, 
Llif  ysbrydoliaeth  redai  i  bob  aeg ; 

At  Grist  yr  holl  genhedloedd  ddeuent  allan ; 

Y  rhai  'n  drachefn  anghofid  gan  y  plant, 
Ceid  newydd  dafodieithoedd  ar  bob  mant, 

Anghyfiaith  oedd  y  Gair  i'r  oesoedd  hyn ; 
Ac  yn  y  cyfwng  hwn,  rhyfygus  Babau 
Mewn  trais  a  gwaed  seiliasant  eu  gorseddau, 

A'r  Bibl  a  gadwent  mewn  caethiwed  týn. 

Wrth  weled  y  cenhedloedd  ar  bob  llaw 

Yn  wyw  a  gwael  gan  nychdod  anwybodaeth, 

Y  rhai  ryddhäodd  Crist,  trwy  ofn  a  braw 

Yn  weision  caeth  dan  orthrwm  trawslywodraeth, 
Defiròid  rhyw  rai  oedd  eto  'n  ofni  Duw 

I  ddwyn  i'w  heithoedd  hwy  yr  Ysgrythyrau ; 
Ond  caent  eu  battal  yn  eu  gorchwyl  gwiw, 

Neu  fyn'd  o  dan  ofwyol  ddialeddau. 
Hòniadau  'r  Eglwys,  a'i  hawdardod  traws, 
Ni  ddalient  oleu  'r  Gair,  y  nos  yn  haws 

Ddaliasai  danbaid  lewyrch  haul  y  nef ; 
Ei  hofergoelion  fyrdd,  a'i  thraddodiadau, 
Ei  gorthrwm  erch,  a'i  dyeithr  athrawiaethau, 

A  chwelid  gan  ei  dystiolaethau  ef. 


30  T  BIBL. 

Oblegid  hyn  yr  Eglwys  haerai  'n  hýf 

Nad  c-edd  i'w  ddarllen  ond  gan  wýr  dysgedig, 
Mai  rhyfyg  ydoedd,  i'w  gondemnio  'n  gryf, 

Ei  ddwyn  gan  neb  i'r  ieithoedd  llafaredig ; — 
Nas  gallai  'r  werin  wybod  ystyr  ddofn 

Ei  eiriau  heb  ddèongliad  yr  offeiriaid : 
Oddiwrth  y  Gair,  fel  hyn,  trwy  ddirfawr  ofn, 

Am  oesoedd  lawer  cadwyd  llwfr  drueiniaid. 
Drachefn,  nid  oedd  y  Bibl  o  cymaint  pwys 
Ag  dybiai  rhai ;  nag  ef,  rhinweddau  glwys 

Yr  Eglwys  oedd  yn  llawer  mwy  eu  bri ; 
'Eoedd  ganddi  hi  ogyfuwch  traddodiadau, 
Ac  iachawdwriaeth  yn  ei  sacramentau, 

Pe  heb  y  Gair,  'roedd  digon  ganddi  hi. 

Ond  cyn  y  safai  *r  gau  hòniadau  hyn, 

Bhaid  cau  inewn  celloedd  cûdd  yr  Ysgrythyrau ; 

I  hyn  bygythion,  barent  ddaeargryn, 

A  hyrddiai  'r  Pab  yn  erbyn  cyfieithiadau. 

Yn  awr  bu  brwydr  agored,  ymladd  gwrdd, 
Dau  fyd  i'r  maes  gynnullent  eu  tyrf  äoedd  ; 

Y  nef  a'r  ddaear  grynent  gan  y  twrdd, 
Cenhedloedd  fu  mewn  ing  a  llewygfäoedd; 

Duw  'r  nef  a  godai  dystion  dros  ei  Air, 
Ac  uffern  ferwai  Rhufain  megys  pair, 

A'i  Uid  a  redai  'n  boeth  trwy  'r  byd  o'r  bron ; 

Y  nef  fydd  dragwyddoldeb  yn  gwobrwyo, 
Ac  uffern  fydd  byth  bythoedd  yn  gofwyo 

Y  dewrder  feiddiwyd  yn  yr  ymgyrch  hon. 

Y  Babaeth,  fel  y  caffai  bawb  i'w  Uaw, 

Pryd  hyn  roes  fôd  i'r  Chwil-lýs  a'i  arteithiau ; 
Brenhinoedd  byd  a  elwid  gyda  braw 

Erch  esgymundod  i  wneyd  archwiliadau 
Pwy  oedd  yn  meddu  'r  Bibl ;  a  phan  ei  caid, 

Gwýn  fyd  yr  hwn  a  frysiai  i'w  ddinystrio  ; 
Ac  am  yr  adyn  geid  yn  euog,  rhaid 

Ei  ddwyn  i'r  Chwil  lýs,  yno  i'w  boenydio. 
Fel  hyn  y  Biblau  daenwyd  gan  y  saint 
Ddinystriwyd  megys  pe  buasent  haint, 

Rhoed  hwynt  yn  fwyd  i'r  tân  mewn  llawer  gwlad 
A  gwaed  y  tystion  rhuddwyd  yr  arteithglwyd  ; 

Y  nef  a  ŵyr  y  poenau  a  ddyoeddefwyd 

Trwy  'r  oesoedd  hyn  rhag  gwadu  Gair  y  Tad. 

Yn  dilyn  hyn,  am  dywyll  amser  hir, 

Y  gau  oedd  fel  pe  yn  gorchfygu  'r  gwir, 
Anfyuych  clywid  llais  dewr  dystion  nef; 

A  llaw  haiarnaidd  llywodraethai  'r  Babaeth, 
A'r  byd  a  dòid  â  diluw  anwybodaeth, 
A  thruan  ddyn,  gwae  oedd  ei  phiol  ef. 


T   BIBL.  21 

Mae  ysbryd  allan  heddyw  yn  ein  gwlad 
A  fŷnai  wthio  'r  Gair  a'i  rîn  a'i  râd 

O'r  golwg  yn  yr  eglwys,  i  roi  lle 
I  chwyddfawr  swydd-awdurdod  a  defodau, 
Neu  ynte  i  athroniaeth  a  gwyddonau, 

Gan  farnu  rhai  'n  yn  amgen  nag  efe. 

A  fŷnet  ti,  0  ddyn,  gael  gweled  drych 

0  eglwys  heb  y  Bibl?     Cei  gyfle  gwych 
I  hyny,  os  doi  gyda  mi  yn  awr  ; 

Trwy  drais,  y  Babaeth  lwyddodd  am  faith  oesoedd 

1  gloi  'r  Ysgrythyr  mewn  estronol  ieithoedd, 
A  chadw  Ewrop  mewn  tywyllwch  mawr. 

Yn  fuan  iawn  fe  welwyd  marwol  ddyn 

Yn  dringo  uwchlaw  pawb ;  gan  faint  ei  wýn 

A'i  drachwant,  hònai  hawl  i  orsedd  Duw ; 
Yn  nheml  Duw  eisteddai,  galwai  feibion 
Rhyddfreiniol  nef,  a  gwysiai  'nghyd  holl  fawrion 

Y  byd  i  blygu  o'i  flaen,  os  mỳnent  fyw. 

Gosgorddion  rhwysgfawr  mewn  ysplander  drud 
A  geid  o'i  gylch,  ac  ymherawdwyr  byd 
Wladeiddient  gan  yr  olwg  ar  ei  fri : 

0  ddydd  i  ddydd  ymdröai  mewn  mwy  glythi, 
A'i  frasder  fagai  fwy  annuwiol  frynti, 

A'i  ddinas  foethus,  melldith  ydoedd  hi. 

1  ddal  y  rhwysg  a  chwyddo  'r  bloddest  hyn, 
O'i  sêdd,  y  Pab,  yn  enw  Duw  a  fýn 

Roi  holl  deyrnasoedd  crêd  dan  drethi  drud : 
Nacâu  eu  talu  ddygai  farn  a  thrallod ; 
Fel  hyn  bu  Rhufain  megys  môr  diwaelod 

Yn  llyncu  holl  aberoedd  golud  byd. 

Trwy  ei  hoffeiriaid  gwyddai  am  bob  gwlad, 
A  threfnai  eu  helyntion ;  heb  nacâd 

Ei  fûdd  ei  hun  yn  ddeddf  pob  peth  a  wnae; 
Os  meiddid  ammheu  awdurdodau  'r  gethern, 
Dechreuid  tincian  agoriadau  uffern, 

A  bygwth  hyrddio  pawb  i  fythol  wae. 

Modd  yma  Rhyddid  lethwyd  trwy  y  byd, 
Trueiniaid  glywid  yn  gruddfanu  ynghyd, 

Holl  hawliau  dyn  i'r  eglwys  wnaed  yn  sarn ; 
Olwynion  pob  anturiaeth  a  arafwyd, 
Pob  cynnydd  mewn  gwybodaeth  a  lesteiriwyd, 

Gorweddai  'r  eglwys  ar  y  byd  fel  barn. 

Dan  rith  zêl  Duw  a  chariad  at  y  saint, 
Lleiandai  a  mynychdai  mawr  eu  maint 
Ddyrchafent  eu  pinaclau  yn  mhob  parth ; 


T  BIBL. 

Ac  yma  ceid  aflendid  a  glythineb, 
O'u  hawyr  heintus  ciliai  pob  nioesoldeb : 
0  gymwynasgar  Anghof,  cuddia  eu  gwarth  ! 

Mewn  dynion  yn  y  t'wyllwch  du  di-wawr 
Deffröid  euogrwydd,  ac  anghenion  mawr 
Yr  enaid  äi  o'u  mewn  yn  íwy  a  mwy ; 
Er  tywallt  eu  gofidiau  i'r  cyffeswr, 

0  ddydd  i  ddydd  yn  waeth-waeth  äi  eu  cyflwr; 
'Roedd  angeu  'n  bwyta  eu  heneidiau  hwy. 

Aent  eilwaith  i'r  gyffesgell,  yno  eu  cẁyn 
Dywalltent;  a'r  offeiriad,  wedi  dwyn 

Eu  harian  hyd  yr  eithaf,  yn  ddioed 
A'u  gýrai  hwynt  i'w  penyd  ac  i'w  hingoedd ; 
Ac  yntau  gyda  'u  harian  äi  i'w  lythoedd, 

A'i  galon  iach  càn  höewed  ag  erioed. 

Pangfeydd  cydwybod  dröed  yn  wleddoedd  brâs 
Ar  f wrdd  yr  eglwys,  melus  oedd  eu  blás, 

A'i  gwîn  oedd  gwaed  y  rhai  a  geisient  Dduw ; 
Drachefn  ymhònai,  er  ei  byth  waradwydd, 
Am  arian,  werthu  'n  rhwydd  werth  gwaed  yr  Arglwydd: 

Fel  hyn  am  oesoedd  y  bu  'r  Babaeth  byw. 

Y  Pab  a'i  lu  heb  neb  i'w  herbyn  hwynt, 

Y  nos  gyrhaeddodd  ei  thy wyllaf  bwynt, 

A'r  Bibl  yn  ddystaw  yn  nhir  anghof  sydd  : 
Ai  nid  oes  neb  faidd  siarad  â'r  gorthrymwr  ? 
Oes  neb  gyfeiria  'r  byd  at  ryw  waredwr 

All  attal  trais,  a  gwneyd  y  nos  yn  ddydd  ? 

1  law  masnachydd  yn  Lyons  daeth  rhan 
O'r  Gair  ysbrydoledig,  yn  y  fan 

'Roedd  Ffrainc  a  Lombardy  i  gyd  yn  fyw ; 
Drwy  'r  wlad  'roedd  meirw  yn  codi  ac  yn  rhodio 
Wrth  glywed  darllen  yr  Ysgrythyr  hono ; 

Yr  un  o  hyd  oedd  rhyfedd  rym  Gair  Duw. 

Yn  Lloegr,  gyda  hyn,  y  Gair  ryw  fodd 
A  ddaeth  dan  lygaid  Wicldiffe,  ac  fe  drôdd 

Ei  galon  ynddo,  safai  yn  ŵr  rhydd : 
Ei  Destament  oleuodd  wawr  yn  Mhrydain 
Nas  medrodd  gallu  nac  ystrywiau  Rhufain 

Ei  throi  yn  ol,  na  'i  rhwystro  i  dori  'n  ddydd. 

Yn  ebrwydd  yn  Bohemia  tỳr  y  wawr, 
Mae  Huss  yn  dadleu  â  hyawdledd  mawr 

Wir  Duw  yn  erbyn  trais  offeiriaid  gau; 
Mae  gorthrwm  y  mynachod  beilch  yn  siglo, 
A  chadair  dderch  y  Pab  yn  crynu  dano 

Gan  nerth  y  Gair  gûdd-redai  i  bob  pau. 


Y   BlBL. 

Ÿ  cryndod  hwn  a  ddefifry  ysbryd  blwng 

Y  Babaeth,  ac  mewn  gwýn  cynddaredd  twng 
Ddíaledd  ar  y  rhai  o'i  gelloedd  cûdd 

A  ddygent  i  oleuni  'r  Bibl  cysegrlan ; 
Yr  eglwys  ni  chai  hêdd  a  hwnw  allan, 
Bhaid  lladd  y  rhai  a'i  dygent  ef  i'r  dydd. 

0  Bufain,  gwŷs  a  gwarant  i  bob  gwlad 
Anfonid,  i  roi  terfyn  ar  y  brâd, 

A  dal  y  bradwyr,  yna  eu  llosgi  i  gyd ; 
Trwy  'r  gwledydd  bellach  llosgi,  lladd,  a  rhwygo, 
Fu  rhan  canlynwyr  Wickliffe,  Huss,  a  Waldo, 

A'u  llwch  a  fwrid  i  gwterydd  byd. 

Bu  gosteg  enyd,  Anghrist  eilwaith  sydd 
Trwy  nerth  llofruddiog  íel  yn  cario'r  dydd, 

Teyrnasai  braw  nes  selio  genau  myrdd ; 
Ofnadwy  arswyd  a  orweddai  'n  llethol 
Ar  anadl  byd,  a  Bhufain  yn  herfeiddiol 

Bo'i  gamrau  brasach  ar  ei  damniol  ffyrdd. 

"Nodedig  amser"  Duw  i  drugarhâu 

A  ddaeth ;  O  Henffych  !  henffych  !  mae  'n  dyddhâu  ! 

Olwyna  ymlaen,  0  Haul  Gwirionedd  Duw ! 
Yr  Ysbryd  sydd  yn  dysgu  i  ddyn  wybodaeth 
A'i  dysgodd  i  argraffu  :  Biblau  'n  helaeth 

Argreffir  mwy,  a'r  byd  wneir  drwyddo  'n  fyw. 

Efe,  yr  hwn  â  gwawl-belydrau  'i  drèm 
Arafodd  Saul,  pan  ár  ei  neges  lèm, 

Gan  losgi  'r  cèn  oddiar  ei  lygaid  ef, 
Sy  'n  awr  yn  nghell  mynachlog  yn  neillduo 
Gŵr  iëuanc  arall,  gan  ei  lawn  gymhwyso 

I  apostoliaeth  ffydd  a  gras  y  nef. 

Heb  lu,  heb  nerth,  ond  Dwyfol  nerth  y  nef, 
Daeth  Luther  allan ;  ac  o'i  enau  ef 
Y  Gair,  fel  taranfolltau  Duw,  äi  trwy 

Y  byd  ymhell,  gan  ddeffro  cydwybodau, 

A  chrëu  mewn  nerth  yn  nyfnder  arg'oeddiadau 
Anfarwol  egwyddorion  ynddynt  hwy. 

O  boethaf  ryfel !     Ond,  ni  thycia  grym 
Pyrth  uffern  gyda  'u  cnawdol  arfau  Uym 

I  lestair  buddugoliaeth  lwyr  yn  awr ; 
Bytheiried  Pabau  eu  me  blldithion  aflan, 
Mae  'r  wasg  o  hyd  yn  bwrw  Biblau  allan, 

A'r  Bibl  yn  rhydd  gryfach  na  Gehenna  fawr. 
b  2 


23 


34  t  BIBL. 

Mewn  unoes  banner  Ewrop  wnaed  yn  rhydd, 
Miliynau  lawenbäent  yn  byfryd  ddydd 

Y  mawr  Oleuad  weitbian  rêd  ei  rawd ; 
Têg  ryddid  i'r  cenbedloedd  a  adferwyd, 
Goleuni  pur  gwirionedd  a  wasgarwyd, 

A  bywyd  wridai  rûdd  y  byd  tylawd. 

0  Tyndal  ddewr,  os  bu  i  fflamau  fflwch 

Y  gelyn  diried  losgi  'tb  gorff  yn  llwcb, 
Dy  Fibl  Saesoneg  lawn  ddiala  'tb  waed; 

Gwna  Brydain  Fawr  yn  gorn  yn  llaw  Jebofah 

1  gornio  Angbrist,  a  cbwtogi  traha, 

A  rhoi  gorthrymder  gwledydd  o  dan  draed. 

Fy  Nghymru  gu,  dy  hêdd  a'th  grefydd  di 
Ni  fynant  íedd  i  euwau  uchel  fri 

Dy  Salesbury  a  dy  Forgan  anwyl  byth; 
Am  ddwyn  i'w  hiaitb  y  Dwyfol  Ysgrythyrau 
Duw  folir,  ynddynt  hwy,  gan  genedlaethau 

0  Gymry  duwiol  tra  yr  awel  chwŷth. 

Câf  weithian  egwyl  i  hyfrydaf  daith, — 
Câf  ddilyn  ôl  y  Bibl,  a  gwel'd  ei  waith 

Yn  crëu  o  f urddyn  byd  fyd  newydd  hardd : 
O'i  flaen  hylldremia  dinystr  a  diffaethdra, 
O'i  ôl,  bob  llaw,  y  wlad  a  orfoledda, 

A'r  anial  leoedd  ffrwytbant  rnegys  gardd. 

Yr  anwar  gwyllt  na  fedd  na  gwisg  na  tbŷ, 
Yn  iselderau  ercb  Paganiaeth  ddu, 

A  diaflaidd  wên  uwch  dynol  gnawd  yn  fwyd, 
Dan  rìn  y  Gair  y  truan  yna  ddofwyd 
I'w  ddillad  a'i  iawn  bwyll,  ac  fe  liniarwyd 

1  fwynder  plentyn  ei  greulonaf  nwyd. 

Y  fam  fu  'n  taflu  ei  baban  sugnai'  bron, 
Er  gwaetbaf  sŵyn  a  gwên  ei  wyneb  Uòn, 

I'r  Ganges,  er  dyhuddo  dîg  ei  duw, 
Ei  chalon  dröir  yn  deyrnas  i  dynerwch, 
A'i  serch  ymegyr  mewn  anniflant  degwch, 

A'r  nef  wêl  ynddi  hi  ei  delw  wiw. 

Mewn  llawer  gwlad  ceid  llwythau  wedi  bod 
Gan  Satan  oesau  'n  gaeth,  a  gwelid  nôd 

Enwaediad  uffern  yn  eu  haflan  gnawd; 
Dirywiad  enaid  wnai  yn  anolygus 

Y  lluniaidd  gorff,  y  wyneb  dealltwrus, 
Nydid  oedd  ddim  ond  telpyn  marw,  .tlawd. 


Y   BIBL.  95 

Y  rhai'n  o'u  týn  gaethiwed  wnaed  yn  rhydd ; 
0  dan  effeithiau  gwrês  a  goleu  'r  dydd 

A  grëa  'r  Gair,  íe  'u  gweddnewidiwyd  hwy ; 
Doethineb  Duw  oleua  eu  hwynebau, 
A  gras  yn  ffrydiau  ddaw  dros  eu  gwefusau, 

A'r  iachawdwriaeth  a'u  prydfertha  mwy. 

Ar  draws  eu  gwledydd  oedd  anhygyrch  iawn 
Yr  ymestyna  ffyrdd,  a  phontydd  gawn 

Yn  naid-rychwantu  eu  hafonydd  hwy ; 
Tai  heirdd,  cludfeni,  offer  amaethyddiaeth, 
Pob  dodrefn  cartref,  a  phob  celf  trafnidiaeth, 

A  geir  yn  helaeth  i'w  cysuro  mwy. 

Y  byd  ddyrchafwyd  o  Baganiaeth  erch 
Ymffrostia  weithian  mewn  dysgeidiaeth  dderch, 

Ond  ni  chydnebydd  pawb  yr  athraw  cun : 

Y  Bibl  pan  ddaeth  nid  ydoedd  iaith  i'w  dderbyn 
Gan  ddyn  mewn  Uawer  gwlad ;  efe  fu  'n  estun 

Yn  gyntaf  linyn  trefn  ar  eiriau  dyn. 

Ar  ol  eu  dwyn  i  ryw  ddosbarthus  drefn 
O'r  dyrys  dryblith  gwyllt,  efe  drachefn, 

A'i  Dduw-feddyliau,  fel  afonydd  mawr, 
Fu  'n  llenwi  'r  geiriau,  gan  wneyd  iaith  yn  gyfrwng 
Yr  Ysbryd  Dwyfol,  i  wneyd  dyn  yn  deilwng 

Ddinesydd  o  Gaersalem  uwch  y  llawr. 

Y  gwrdd  feddyliau  fu  'n  symudo  'r  byd 
0  oes  i  oes,  efe  a'u  pia  i  gyd, 

O  hono  ef  yr  oedd  eu  rhîn  a'u  nerth  ; 
Ni  fedd  llênyddiaeth  ddim  a  gyfoethoga 
Anfarwol  feddwl,  ond  mae  yn  fenthyca 

O'i  olud  ef — dim  o  dragwyddol  werth. 

Efe  sy'n  codi  dynion  at  y  gwaith 

0  olrhain  rhyfeddodau  'r  nefoedd  faith, 

Ac  eilwaith  dilyn  Duw  yn  nghwrs  y  byd ; 
Drachefn  i  holi  'r  ddaear  beth  ŵyr  hithau 
Am  ffyrdd  yr  Iór  a'i  fawrion  ryfeddodau, 

Er  gogoneddu  enw  Duw  o  hyd. 

Pan  na  cha  'r  Gair  rydd-redeg  trwy  ryw  wlad, 
Fe  drenga  ei  llwydd,  a  phren  gwybodaeth  fâd 

A  grina,  ni  cheir  arno  ffrwyth  na  dail ; 
A'r  bobl  yn  ehud  gredant  bob  ysbrydion, 
Gan  fyw  ar  chwedlau  ffôl  ac  ofergoelion, 

Nes  llygru  pob  cymdeithas  hyd  ei  sail. 

Boed  iddo  ef  ei  ryddid,  yna  dawn 
A  dysg  a  dyfant  i'w  maintioli  llawn, 

A  fîrwytha  'r  pren,  ei  ddail  fydd  byth  yn  wyrdd; 


36  T   BIBL. 

Amaethir  diffaeth  íeusydd  y  gwyddonau, 
Ac  at  wasanaeth  dyn  y  celfyddydau, 
A  ddygant  at  ei  law  fendithion  fyrdd. 

Ac  mewn  gwladlywiaeth,  cyfaill  goreu  dyn 
Yw  Bibl  Duw ;  trahausder,  rhaib,  a  gwŷn 

Gorthrymwyr  creulawn  doddant  o'i  flaen  ef ; 
Mae  'n  dysgu  dyn  i  barchu  'r  awdurdodau, 
I'r  deiliaid  hefyd  hawlia  eu  hiawnderau ; 

Anuíuddhäer — ysgydẁa  'r  byd  a'r  nef. 

Ei  blentyn  ef  y w  Ehyddid.     Fel  ei  thad 
Estyna  ei  nodded  drosti  ymhob  gwlad  ; 

Ni  feiddia  oddef  iddi  hi  gael  cam : 
Carcharer  hi,  ac  yna  yntau  eilw 
üfnadwy  nerthoedd  wna  'i  chadwynau  'n  ulw, 

A  dygant  hi  yn  iach  o'i  diried  nam. 

Mae  'n  galw  dyn  yn  enw  gorsedd  Duw 
I  chwilio  am  y  Gwir,  a  thrawsedd  yw 
Yr  hyn  ymyra  â'i  ufudd-dod  ef. 

0  dan  ei  nawdd  teyrnasoedd  byd  gânt  heddwch, 
A'r  bobloedd  ymfoddlonant  mewn  dedwyddwch, 

Cyfiawnder  a  gartrefa  dan  y  nef. 

Hyn  oll,  îs-gymwynasau  ydynt  hwy 
Wna  wrth  fyn'd  heibio  ar  ei  neges  fwy, 

Ei  neges  fawr  yw  d'weyd  wrth  ddyn  am  Dduw 
Cyfeiria  ef  at  Geidwad  hollalluog 
A'i  dŵg  yn  ol  i  fynwes  Tad  trugarog, 

Gan  faddeu  'i  gamwedd  ac  iachâu  ei  friw. 

Mae  'n  deall  iaith  y  galon  euog  flin — 

Ei  heisieu  dwfn,  a'i  hofnau  fyrdd ;  gall  drîn 

Doluriau  enaid  gyda  thyner  law ; 
Cymhwysa  hefyd  foddion  anffaeledig 

1  wella  'n  holliach  glwyfau  'r  archolledig, 
Rhydd  iddo  nerth  nas  gŵyr  am  boen  na  braw. 

Dysg  ef  i  roi  ei  bwys  yn  dêg,  yn  llawn 
Ar  Iesu  Grist  fel  yr  anfeidrol  Iawn, 

Gan  fy w  ar  gariad  i  ddiderfyn  oes ; 
Yr  Arglwydd  Iôr  a'i  ceidw  mewn  tangnefedd, 
A'i  Ysbryd  Ef  a'i  lleinw  â  gorfoledd 

Yr  iachawdwriaeth  ddaeth  trwy  angeu  'r  groes. 

Efe  fu  'n  cynnal  y  merthyron  glân 
A  nerth  y  nef  pan  yn  y  fflarnau  tân, 

Gan  faint  ei  gysur  cryf,  prin  teimlent  glwy' ; 
Ei  ysbryd  ynddynt  a  ddiffoddai  'r  fflamau, 
Ac  eilwaith  ffrydiai  allan  yn  weddiau 

Dros  greulawn  leiddiaid  a'u  merthyrent  hwy. 


Y    BIBL.  S7 


Dan  amlder  gorthrymderau  yn  parhâu, 
Oeir  myrdd  o  hyd  yn  hyfryd  lawenhâu 

Yn  nyínion  bethau  Duw  ar  hyd  eu  hoes ; 
Mewn  rhyfel  cânt  y  Gair  yn  glêdd  a  tharian, 
Mewn  tlodi  llym  yn  ffrydio  cyfoeth  allan, 

Dan  ŵg  y  byd  ymffrostiant  yn  y  groes. 

Tröed  angeu  iddynt  hwy  yn  seren  ddydd ; 
Dysgwyliant  am  y  goleu  hwnw  drydd 

Y  nos  yn  ddydd,  a'r  gelyn  dan  eu  traed  ; 
Chwennychant  ddyosg  ymaith  gorff  eu  gwaeledd, 
Ac  mewn  gwell  gwlad  ymwisgo  mwy  yn  unwedd 

A'r  Hwn  a'u  prynodd  hwy  â'i  werthfawr  waed. 

0  íyd  nad  oedd  ond  megys  un  o  gerth 
Faesdrefi  uffern,  ti,  trwy  Ddwyfol  nerth 

Dy  Ysbryd,  grëaist  deyrnas  i  Dduw  Dad : 
Tragwyddol  deyrnas  seiliwyd  mewn  cyfiawnder, 
Ddidranc,  ddidrai  ei  heddwch  a'i  chyflawnder, 

Duw  ynddi  hi  adwaenir  yn  Ben  Llâd. 

Un  o'r  meddyliau  grëaist  ti  dy  hun 
Lyfr  Duw — mae  'n  dwyn  dy  ddelw  a  dy  lun — 
Yw  meddwl  d'anfon  di  drwy  'r  ddaear  íaith ; 
Ac  fel  dy  holl  feddyliau,  fe'i  cyflawnir ; 
Mae  'r  dydd  yn  brysio  dyfod  pan  y  gwelir 

Y  Bibl  yn  llaw  pob  dyn  ac  ymhob  iaith. 

Gymdeithas  dêg,  0  ffyna  gyda  brys, 
Dy  Lyfr  sy'n  fywyd  byd;  a  Duw  â'i  íŷs 

O'th  flaen  sy'n  agor  pyrth  íu  'n  gauad  c'yd ; 
O  tywallt  trwyddynt  Fiblau  i'r  cenhedloedd 
Eisteddant  mewn  tywyllwch  trwy  yr  oesoedd, — 

Dy  wobr  mawr  iawn  fydd  iachawdwriaeth  byd ! 





HYNT   I  DDEHEUDIR   FFRAINC. 

Fy  ANWYL    GYFAILL, 

Yn  ol  fy  addewid,  mi  roddaf  i  chwi  ychydig  o  hanes  íy  ngwib- 
daith  ddiweddar  i  Ddeheudir  Ffrainc,  ynghyda'r  argraffiadau  a  adawodd 
ar  íy  meddwl. 

Y  mae  y  daith  o  Calais  i  Paris  mor  annyddorol  a  dim  a  welais  erioed. 
Yr  wyf  wedi  ei  theithio  bellach  bedair  gwaith,  ac  mor  bell  ag  y  gallaf 
farnu,  nid  oes  fawr  o  ddewis  rhyngddi  â'r  daith  o  Zag-a-zig  i  Ismailia 
yn  yr  Aipht.  Gadewch  i  ni  eu  cymharu.  Mae  y  tir  o  bob 
ochr  i'r  Rheilffordd  Ffrengig,  gydag  ychydig  filldiroedd  fe  allai 
o  eithriad,  yn  gorsiog,  gwyllt,  ac  anniwylliedig,  heb  ond  ychydig 
winwydd  yn  tyfu  arno,  y  rhai,  yn  y  gauaf,  a  edrychant  fel  briw- 
wydd  wedi  eu  gosod  ar  eu  penau  yn  y  ddaear,  heb  fod  o 
ddyddordeb  i  neb  ond  ambell  i  deithiwr  Seisonig,  sydd  yn  cymeryd 
gydag  ef  oddicartref  lawer  iawn  o  frwdfrydedd,  ac  sydd  yn  dechreu 
ei  ollwng  allan  càn  gynted  ag  y  ffroena  berarogl  pysgod-farchnad 
Oalais,  ac  na  pheidia  wed'yn  nes  ei  ddychwelyd  yn  ol  i'w  "  wlad 
brydferth  ei  hun."  Rheda  y  fforid  Aiphtaidd  trwy  galon  y  diffaeth- 
wch ;  nid  oes  yno  gorsydd  a  phyllau,  na  meusydd  fel  mewn  diffyg 
anadl  wedi  eu  hanner  orchuddio,  na  rhesau  o  boplys  yn  edrych 
fel  rhan  o  fyddin  Napoleon  yn  Rwssia,  na  thai  yn  furddynod, — dim  ond 
yr  ymestyniad  maith  o  dywod,  yn  fôr  byth  newidiol, — yn  y  fan  yma,  yn 
cymeryd  ffurfiau  digrifol,  yn  y  fan  yna,  yn  ddyffrynoedd  a  bryniau, 
mynyddoedd  yn  brysio  i'r  gwastadedd,  a  gwastadedd  yn  ymddyrchu  yn 
fynyddoedd,  un  eiliad  yn  gefnfor  ymgreigiedig,  y  nesaf  wedi  ei  draws- 
ffurfio  yn  fôr  o  fywyd.  Rhoddwch  i  mi  y  Sahara  diymhoniad  o  flaen 
meusydd  ymffrostus  Gogledd  Ffrainc.  Ni  arosais  ond  un  diwrnod  yn 
Paris,  ond  yr  oedd  hyny  yn  ddigon  i  osod  yr  argraff  arnaf  fod  ei 
gogoniant  wedi  ymadael.  Gallai  fod  yr  heolydd  mor  lawn  o  bobl,  yn 
rhedeg  ar  ol  ffasiwn,  fel  y  rhedai  Hamlet  ar  ol  ysbryd  ei  dad;  ond  fel 
y  ddrychiolaeth,  mae  sylwedd  godidawgrwydd  prifddinas  Ffrainc  wedi 
cilio,  ac  nid  oes  ond  y  cysgod  yn  aros.  Nid  ydych  yn  gweled  y  pen 
chwibanrwydd  hwnw  a  olygwn  bob  amser  fel  yn  nodweddu  pobl  Ffrainc 
mae  y  wên  siriol  wedi  rhoddi  lle  i  edrychiad  lledchwith,  a'u  hoenus 
rwydd  wedi  ei  newid  am  ymddygiadau  mwy  tawedog  a  llai  boddhäol 
Nis  gellwch  lai  na  theimlo,  yn  lle  y  gor-hoen  a'r  diofalwch  hwnw  am 
y  dyfodol  a  berthynai  i'r  genedl  hon  cyn  ei  phrofedigaethau  diweddar, 
fod  ysbryd  o  ddial  a  dwfn  gynllwyn  wedi  ymaflyd  ynddi, — ysbryd  sydd, 
fe  aílai,  yn  argoeli  drygau  mwy  nag  yr  aeth  drwyddynt  erioed.  Mae  y 
Parisiaid  yn  gwneyd  yr  oll  yn  eu  gallu  er  symud  ymaith  bob  olion  tân 
ac  anrhaith,  y  rhai,  hyd  yma,  ydynt  yn  anurddo  eu  dinas  yn  gymaint. 
Y  mae  Colofn  Yendôme  eto  yn  dyrchu  ei  phen  uchel  goruwch  y  tai  o'i 


IIYNT   I   DDEHEÜDIR   FFRAINC,  29 

hamgylch ;  mae  cannoedd  ar  waith  yn  ail-adeiladu  neu  yn  addurno  y 
Tuilieries ;  ac  y  mae  adeiladau  eraill  a  ddinystriwyd  mewn  rhan  gan 
dân  ac  ergydion  "  o  dan  driniaeth." 

Y  mae  yn  siwrnai  faith  o  Paris  i  Marseilles,  yn  cymeryd  o  unarddeg 
o'r  gloch  y  bore  un  diwrnod  hyd  tua  saith  y  boreu  drannoeth  ;  ond  gan 
fod  y  wlad  yn  cyfnewid  o  noethder  i  ffrwythlonrwydd,  nid  ydyw  y 
siwrnai,  íel  yr  ydych  yn  myned  ymlaen  i'r  Dê,  yn  ymddangos  mor 
faith.  Aem  ymlaen  trwy  Ddyffryn  y  Rhone,  ymysg  gerddi  a  llwyni, 
caeau  ŷd  yn  wyrddion  gau  y  blagur  ieuainc,  a  llethrau  wedi  eu 
gorchuddio  gan  olewydd  a  merwydd — mulberry  trees — yna  trwy  Dijon  i 
Lyons  draíferthus,  ac  ymlaen,  nes  o'r  diwedd  y  gorchuddiai  y  nos  yr 
olygía ;  ac  yna  yr  ymdrech  oíer  o  geisio  cyflawni  y  wyrth  o  gysgu  yn 
un  o'r  cerbydau ;  ymlaen  trwy  ddu  dywyllwch,  trwy  fân  orsafoedd,  lle 
nad  arosem,  ac  o  orsafoedd  lle  y  cyffròid  ni  o'n  cysgadrwydd  gan  leisiau 
g wichlyd  y  porters  Ffrengig,  a  hyrddiadau  drysau  y  cerbydau;  ymlaen 
nes  y  gwenai  y  wawr  arnom  dros  benau  y  mynyddoedd,  ac  nes  y  deuai 
awelon  Môr  y  Canoldir  yn  llwythog  gan  berarogl  blodau  i'n  croesawu, 
yralaen — nes  cyrhaedd  Marseilles.  Nid  arosais  nemawr  ar  y  pryd  yn  y 
dref  hono,  ond  gyru  rhagof  nes  o'r  diwedd  gyrhaeddyd  Nice,  ar  ol 
siwrnai  o  28|  o  oriau.  Y  fath  adgofion  cyffrous  y  mae  enwau  Toulon 
a  Cannes  yn  alw  allan ;  mor  hanesyddol  y  cyntaf  fel  y  lle  a  gymerasid 
gan  y  Saeson  yn  1793,  a'r  olaf  fel  man  glaniad  Napoleon  yn  1815. 
Yr  oeddwn  yn  pasio  y  lleoedd  hyn  ar  fy  nhaith ;  gwelais  hefyd  Ynys 
St.  Maguerite,  lle  yr  oedd  y  Cyn-gadfridog  Bazaine,  bŵch  dihangol  y 
Ffrancod,  wedi  ei  garcharu. 

Ar  làn  Môr  y  Canoldir,  y  môr  mawr  a  phrydferth,  y  môr  glâs  hwnw, 
môr  y  beirdd, — yr  anghenfil  a  fedr  lyncu  moroedd  llai,  rhan  o'r  eigion, 
ac  afonydd  yn  aneirif,  ac  eto  na  fedr  godi  llanw, — y  saif  Nice,  y  gyrchfa 
fwyaf  dymunol  ar  y  Cyfandir  i  bobl  sydd  yn  ofni  gerwindeb  y  gauaf  yn 
y  wlad  hon,  ac  yn  myned  i  ymofyn  hîn  fwy  tymherus  Deheudir  Ffrainc. 

Y  mae  ei  safle  o'r  fath  fwyaf  dymunol,  ac  y  mae  ei  hadeiladau  yn 
hardd,  yn  amrywio  o  chwech  i  saith  uchder  llofft,  gyda  muriau  addurn- 
edig,  a  thöau  cywreinffurf  o  briddlechi  cochion.  Y  mae  iddi  rodfëydd 
a  gerddi  cyhoeddus,  cyfleusderau  rhagorol  i  ymdrochi,  siopau  mewn 
cyflawnder  i  foddhâu  y  boneddigesau,  a  chlybiau  i  ddenu  y  boneddigion, 
milwyr  i  lygad-dŷnu  a  boddhâu  y  genethod,  a  rh'ianod  llygad-ddu  o 
ferched  Ffrainc  ac  Italy  i  lawenbâu  calon  y  llanciau.  Y  mae  ganddi, 
mewn  gair,  rywbeth  i  foddhâu  pawb,  ac  nid  rhyfedd  ydyw  fod  Nice  yn 
cael  ei  llanw  âg  ymwelwyr  o  bob  parth  o  Ewrop,  ac  fe  allai,  mewn 
rhifedi  mwy  fyth  o  America.  Wrth  reswm,  ar  ymwelwyr  y  mae  y  lle 
yn  ymddibynu,  ond  y  mae  yno  hefyd  fasnach  helaeth  mewn  perarogledd 
yn  cael  ei  chario  ymlaen.  Mi  ymwelais  âg  un  o'r  gweithf  äoedd  mwyaf, 
yr  eiddo  firm  enwog  y  Warwick  Brothers,  a  gwelais  hwynt  yn  gwneyd 
violet  scent.     Yr  oedd  ganddynt  lonaid  araryw  fasgedi  o  flodau  violet. 

Y  maent  yn  berwi  y  rhai  hyn  mewn  brasder,  ac  wedi  iddynt  oeri,  y 
maeüt  yn  eu  gosod  dan  hydraulic  press,  ac  felly  yn  tỳnu  ymaith  y  sûdd, 
yr  hwn,  wedi  ei  ddistyllio  a'i  buro,  sydd  barod  i'w  werthu.  Pabyddiaeth 
yw  crefydd  y  lle ;  y  mae  yno  amryw  o  hen  eglwysi  gwych,  ac  un 
newydd  ysblenydd,  yr  hon  a  adeiledid  trwy  ymdrechion  egniol  offeiriad 
enwog.     Y  mae  neillduolion  y  grefydd  hon  yn  amlwg  yma  ;  ceir  ffeiriau 


3Q  HYNT   I   DDEHEÜDIR   FFRAINC. 

a  gwyliau  yn  sicr  ar  y  Sul ;  yn  wir,  y  Sabboth  cyntaf  a  dreuliais  i  yn 
Nice  yr  oedd  bazaar  yn  cael  ei  gynnal  wrth  oleuni  torchau  yn  un  o'r 
gerddi  cyhoeddus.  Dywedodd  un  Sais  ieuanc,  yr  hwn  oedd  Babydd, 
wrthyf,  ei  íod  wedi  mwynhâu  ei  hun  yn  fawr  y  Sul  o'r  blaen ;  yr  ydoedd 
newydd  ddyíod  o  Spaen,  wedi  bod  yn  yr  eglwys  yn  y  bore,  mewn  Tarw- 
ymladdía  yn  y  prydnawn,  ac  yn  yr  Opera  yr  hwyr.  Dywedai  cyfaill  i 
mi,  gan  chwerthin,  wrth  foneddwr  o  Babydd,  yr  hwn  a  ddangosasai 
iddo  yr  hyn  a  alwai  yn  "  ddarn  o'r  wir  groes,"  fod  digon  o'r  groes  hono 
yn  awr  ar  gael,  os  gwir  a  ddywedid,  i  adeiìadu  llynges.  "Ai  ni 
chlywsoch  erioed,"  oedd  yr  ateb,  "am  wyrth  y  torthau  a'r  pysgod?" 
Nid  oedd  o  un  dyben  dyweyd  fod  yr  amgylchiadau  yn  bur  wahanol ;  os 
oedd  yn  angenrheidiol  cyflawni  gwyrth  er  achub  bywyd  ychydig 
fioedd,  pa  faint  mwy  yr  oedd  eisieu  gwyrth  er  cynnorthwyo  ffydd 
plant  yr  Eglwys ! 

Mae  y  wlad  o  amgylch  Nice  yn  brydferth  ryfeddol.  Yn  y  pellder  y 
mae  yr  Alpau  Arforawl  (Mariiime)  dan  goron  o  eira,  o  ymddangosiad 
gerwic,  ac  o  liw  glâs  tarthlyd;  yna  daw  mynydd  Chauvan,  o  ffurf 
bigymol,  ac  o  eiliw  rhuddgoch ;  wrth  ei  odrau  dechreua  cyfres  o  lech- 
weddau,  yn  cael  eu  britho  yma  a  thraw  gan  fàn  bentrefydd  gwýnion  a 
threfydd,  y  rhai  a  ymddangosant  yn  debyg  i  ŵyau  mewn  nýth  aderyn. 
Mae  y  llechweddau  hyn  wedi  eu  gorchuddio  âg  olewydd,  y  rhai  sydd 
yn  rhoddi  gwêdd  freuddwydiol  i'r  holl  wlad.  Islaw  iddynt  yr  ydym  yn 
dyfod  i  wastadedd  fe  allai  o  bedair  milldir  o  lêd,  a  chyfoethog  o  bob 
math  o  hydyfiant,  gydag  afon  yn  ymddolenu  rhwng  ei  gnydau ;  yn  nês 
yr  ydym  yn  gweled  maenordai  a  phalasau,  yn  cael  eu  cylchynu  gan 
berllanau  a  llwyni  oranges,  yna  gerddi  blodau,  caeau  gwyrddlas,  ac  yma 
a  thraw  dŷ  ar  ei  ben  ei  hun,  ac  yna  dyma  ni  wedi  cyraedd  y  ddinas.  Y 
brif  wibdaith  o  Nice  ydyw  i  Monaco.  Mae  y  lle  hwn,  gyda  Monte  Carlo, 
ryw  chwarter  milldir  oddiwrtho,  yn  mherchenogaeth  a  than  lywodraeth 
Tywysog,  ond  o  dan  amddiffyniad  Sardinia.  Monte  Carlo  ydyw  yr 
unig  fan  yn  y  byd  yn  awr  lle  y  mae  byrddau  cyhoeddus  i  hapchwareuon 
yn  cael  eu  cynnal  i  fyny  gan  y  Llywodraeth,  ac  ar  y  cyfrif  hwnw  nid 
wyf  yn  petruso  dyweyd  ei  fod  yr  uffern  fechan  berffeithiaf  ar  y  ddaear. 
Mae  y  grounds  o  amgylch  ystafelloedd  yr  hapchwareu  yn  dra  phryd- 
ferth.  Fe  werir  miloedd  o  bunnau  bob  blwyddyn  i  wneyd  y  lle  yn 
ddeniadol.  Fe  gynnwysa  yr  adeilad  Gyngherddfa  fawr  ac  ardderchog ; 
nid  oes  dim  i'w  dalu  am  y  cyngherddau  dyddiol,  ac  y  maent  yn  tynu 
cannoedd  yno,  canys  y  mae  y  berorfa,  yr  orchestra,  o'r  fath  oreu,  a'r 
gerddoriaeth  y  fwyaf  dewisol  mewn  bôd.  Y  mae  yno  ddwy  ystafell 
fawr  ac  ysblenydd,  bob  un  yn  cynnwys  dau  fwrdd.  Nis  gellwch  ddal 
am  lai  na  phum'  franc,  ac  y  mae  terfyn  i'r  swm  a  ellwch  roddi  i  lawr  ar 
yr  un  pryd.  Y  fath  olygfa  bruddaidd  ydy w  gweled  genethod  ieuainc  yn 
eistedd  wrth  y  byrddau  hyn,  a  chyda  dwylaw  crynedig  yn  gosod  eu 
darnau  ar  ryw  ffìgyrau  y  maent  hwy  yn  ddigon  ffôl  i  ystyried  yn 
ffodus.  Yr  oedd  un  Dywysoges  Rwssiaidd  yn  adnabyddus  i  bawb  a 
fynychent  Monte  Carlo  ar  gyfrif  y  symiau  anferth  a  osodai  ar  y  bwrdd, 
ynghyda'r  diofalwch  ymddangosiadol  â  pha  un  yr  afradai  ei  harian. 
Gwelais  hi  unwaith  yn  sefyll  wrth  y  bwrdd,  ac  o'i  blaen  bentwr  o  bapyrau 
1000  franc,  heblaw  pentwr  o  Napoleons.  Ni  bûm  i  yno  fawr,  ond 
cyn  i  mi  ymadael  yr  oedd  y  papyrau  wedi  diflanu,  ac  yr  oedd  yr  aur 


HYNT    I    DDEHEÜDIR    FFRAINO.  81 

ymron  wedi  myned  i  gyd.  Ychydig  cyn  i  mi  gyrhaedd  Nice  yr  oedd 
gŵr  ieuanc  wedi  ei  saethu  ei  hun  yn  yr  ystafell ;  yr  oedd  yno  gyffro  am 
oddeutu  deng  mynyd,  ac  yna  ymdyrent  at  y  byrddau  drachefn.  Tra  yr 
oeddwn  i  yno,  darfu  i  ddyn  ei  saethu  ei  hunan  yn  yr  Hotel  am  ei  fod 
wedi  hapchwareu  ei  holl  arian  ymaith.  Ni  lwyddodd  i'w  ladd  ei  hunan, 
felly  tanysgrifiwyd  300p.  iddo,  a  danfonwyd  ef  ymaith.  Dywedir 
wrthyf  fod  golygfa  drist  i'w  gweled  weithiau  y  tu  allan  i  dai  yr  hap- 
chwareu, — hen  wreigan  dlawd,  benwan,  yn  hobian  i  fyny  at  ddyeithr- 
iaid  ac  yn  erfyn  am  arian  ;  ac  os  câ  rywbeth,  rhuthra  ymaith  ar  unwaith 
i'r  saloon,  a  gesyd  ef  ar  y  bwrdd.  Yr  oedd  y  ddynes  yna  yn  arglwyddes  ac  yn 
meddu  cyfoeth  mawr  pan  ddaeth  gyntaf  i  ymweled  ar  lle  melldigedig  hwn. 
Tua  dechreu  1874  ymddangosodd  ysgrif  ragorol  yn  un  o  bapyrau 
Llundain,  yr  hon  a  ddangosai  y  trueni  y  mae  y  lle  hwn  yn  achosi,  ac 
a  sylwai,  os  wyf  yn  cofio  yn  iawn,  y  fath  warth  ydy w  na  fyddai  lly wodr- 
aethau  Ffrainc  ac  Italy  yn  ymuno  i'w  osod  i  lawr.  Byddai  yn  dda  iawn 
genyf  pe  gellid  dwyn  y  peth  eto  o  flaen  y  cyhoedd,  ac  yn  y  fath  fodd  ag 
i  beri  cywilydd  i  ddwy  genedl  Gristionogol  am  adael  ile  sydd  yn  ganolog 
rhyngddynt  i  fod  yn  ffau  mor  uffernol. 

Fe  allai  mai  y  rodfa  lawnaf  o  fwynhâd,  fel  y  fwyaf  addysgiadol,  a 
gymerais  tra  yn  Nice  ydoedd  i  dŷ  gwyddonwr  enwog,  o'r  enw  M.  Geny. 
Yr  oedd  ei  dŷ  ar  lecyn  dymunol,  ryw  ddwy  fìlldir  o'r  ddinas.  Tý  isel 
tlodaidd  ydoedd,  ond  yr  oedd  pob  peth  a  berthynai  iddo  yn  fanwl 
drefnus  a  glanwaith.  Gwahoddid  ein  cwmni — yr  oedd  tuag  wyth  o 
honom — i  oruwch-ystafell,  yr  hon  oedd  ymron  yn  llawn  o  cases  yn 
cynnwys  ffosylau  o  bob  math,  Amonitiaid  anferth,  dannedd  Elephant- 
iaid,  cyrn  Ceirw — pob  math,  a  maint,  a  ffurf — y  cyfan  wedi  eu  cyfleu 
yn  drefnus,  a'u  henwau  wedi  eu  gosod  yn  ofalus  arnynt.  Yr  oedd  yno 
hefyd  tuag  ugain  o  gyfrolau  mawrion  yn  llawn  o  blanhigion ;  cyfrol 
fawr  gyda  70  math  o  ffigys  wedi  eu  harliwio  yn  brydferth,  pob  sẁp  ei 
hunan  yn  waith  o  deilyngdod  mawr ;  yna  cyfrol  arall  o  60  math  o  lemons, 
yr  oll  wedi  eu  paentio  fel  natur ;  yna  cyfrol  arall  fwy,  gyda  phob 
pysgodyn  a  geir  yn  Môr  y  Canoldir,  a  phob  pysgodyn  fel  yn  fyw ;  yna 
map  helaeth  wedi  ei  wneyd  mewn  plastr,  o'r  Alpau  Arforawl,  pob 
mynydd,  bryn,  a  bryncyn  wedi  eu  codi  yn  ol  eu  cymesuredd,  pob  dinas, 
tref,  neu  bentref  wedi  ei  nodi,  a  phob  ffordd.  Fe'm  llenwid  â  syndod 
gan  fawredd  ac  amrywiaeth  y  wybodaeth  a  ddangosid  gan  y  gŵr  hwnw, 
ac  hefyd  wrth  feddwl  am  y  dyfalbarhâd  a'i  galluogai  mewn  oes  fèr —  canys 
nid  allasai  fod  dros  driugain  oed — i  gwblhâu  gweithiau,  unrhy w  un  o  ba 
rai  a  fuasai  yn  dychrynu  llawer  dyn  o  gymaint  gallu,  fe  allai,  ond  o  lai 
ymroddiad.  Cyn  fy  ymweliad  â  chafell  M.  Geny,  byddwn  bob  amser 
yn  meddwl  wrth  edrych  ar  yr  hanner  cant  a  throsodd  o  gyfrolau  o 
weithiau  Calvin  sydd  yn  gwneyd  rhan  barchus  o'n  pethau  gwerthfawr 
gartref,  y  rhaid  fod  yr  ysgrifenydd  yn  un  o'r  gwroniaid  o'r  hen  amser- 
oedd,  y  rhai  mewn  llênyddiaeth,  a  ysgrifenent  ddigon  am  ganrif,  ac 
mewn  rhyfel,  a  ddangosir  bob  amser  fel  yn  derbyn  neu  yn  rhoddi 
ergydion  a  fuasent,  fel  y  sonia  Arglwydd  Lytton,  yn  cracio  penglog 
ých  arobryn  yn  ein  dyddiau  dirywiedig  ni.  Mewn  geiriau  eraill, 
edrychwn  ar  y  fath  ddynion  fel  rhyfeddodau  oeddynt  wedi  bod,  ond  na 
ellid  dysgwyl  eu  gweled  eto.  Ond  fe'm  didwyllwyd ;  canys  o'm  blaen 
yr  oedd  gŵr  ydoedd  wedi  gorchfygu  anhawsderau  a  fuasent  yn  aa- 


32  HYNT   I   DDEHEUDIR   FFRAING, 

mhosibl  ond  i  athrylith  feistrolgar,  a  hono  yn  cael  ei  dal  i  fyny  gan 
ddiwydrwydd  hunanaberthol  a  diflino.  Gadawai  fy  ymweliad  â  M. 
Geny  effaith  ryfedd  arnaf ;  ac  er  fod  gwrês  cyntaf  y  teimlad  wedi  myned 
heibio,  eto  fe  barhâ  i  beri  i  mi  ymgyrhaedd  am  bethau  uwch  nag  a 
awgrymai  tueddiadau  naturiol.  Os  ewch  i  Nice,  chwi  wnewch  yn 
ddoeth  ymofyn  am  gyflwyniad  i  Mr.  Copland,  boneddwr  sydd  yn 
treulio  pob  gauat  yn  yr  ymdrochle  hyftyd  hwnw.  Mae  y  boneddwr 
hwn,  gan  ddymuno  gwneyd  arosiad  ei  gydwladwyr  yn  hyfryd  iddynt, 
a  chydag  adnabyddiaeth  berffaith  o'r  wlad  oddiamgylch,  yn  cymeryd 
cwmniau  mawrion,  yn  gyffredin  o  tua  phump  ar  hugain,  o'r  ddau  ryw, 
i'r  manau  mwyaf  dymunol  yn  y  gymydogaeth.  Y  mae  Copland's 
Walhing  Parties,  íel  y  gelwir  hwynt,  yn  sefydliadau,  oblegid  nid  yn 
unig  yr  ydych  yn  ymweled  â  phob  lle  gwerth  ei  weled  gydag  arweinydd 
caredig,  yn  rhad  ac  am  ddim,  ond  y  mae  adnabod  y  Chief,  fel  y  gelwir 
ef  weithiau,  yn  cael  ei  ystyried  yn  ddigon  o  íoddlonrwydd  am  barch- 
usrwydd,  a  gallwch  siarad  yn  rhydd  â'r  neb  a  fynoch  yn  y  cwmni  heb 
y  perygl  lleiaf  o  gyfarfod  â'r  brofedigaeth  ofnadwy  o  beidio  cael  eich 
cydnabod.  Nid  oes  cyflwyniadau  yn  cael  eu  gwneyd ;  mae  ffurfioldeb 
yn  cael  ei  adael  o'r  neilldu,  ac  yn  ei  le  y  mae  y  fendith  werthfawr  o 
garedigrwydd  yn  ffýnu.  Mae  y  rhodfëydd  o  amgylch  Nice  yn  anwyl 
mewn  gwirionedd.  Mae  yno  amrywiaeth  dibendraw ;  i  rai,  rhiwiau 
serth  a  chreigiog  i'w  dringo,  i  eraill,  y  llechweddau  hyfryd ;  mae  y 
gerddi  yn  ddeniadol  iawn  i  rai,  a  Dyffryn  y  Ehedyn  i  eraill;  mae 
Ffynnon  y  Dymuniadau  yn  týnu  y  dynion  ieuainc,  a  mynych  y 
profodd  y  dwfr  a  sipid  yno  yn  felusach  na  mêl  i  lawer  rhian  gywilydd- 
gar ;  mae  ogof  St.  Andre  yn  ddyddorol  i'r  gwyddonwyr ;  yn  wir  gall 
pawb  gael  rhyw  fan  yno  lle  y  gallant  fwynhâu  eu  hunain,  rhyw  wrth- 
ddrych  a  fydd  yn  deilwng  o'u  sylw.  Cyn  gadael  hyn,  yr  wyf  yn 
rhwym  o  gydnabod  y  caredigrwydd  a  dderbyniais  i  gyda  llawer  eraill 
oddiar  law  Mr.  Copland,  tiriondeb  yr  hwn  mewn  rhoddi  cymaint  o 
amser,  ac  weithiau  o  arian,  tuag  at  ychwanegu  mwynhâd  yr  ymwelwyr 
â  Nice,  sydd  yn  deilwng  o  bob  clod. 

Gan  fod  gwarchodlu — garrison — yn  perthyn  i  Nice,  mi  gefais  olwg  ar 
yr  helynt  derfysglyd  sydd  bob  amser  yn  dilyn  bwrw  balot  am  filwyr. 
Y  mae  pob  dyn  ieuanc  yn  Ffrainc,  o  ddeunaw  mlwydd  oed,  yr  wyf  yn 
meddwl,  i  fyned  dan  y  balot;  ac  y  mae  y  canlyniad  gan  amlaf  yn 
arwain  i'r  un  peth,  sef  meddwdod  ac  afreolaeth, — y  rhai  fyddant  wedi 
dianc  yn  llawn  hoen  am  eu  ffawd  dda,  a'r  rhai  fyddant  wedi  eu  dal  yn 
myned  yn  ddibris  o  herwydd  eu  hanffawd.  Yr  oedd  lliaws  o'r  teulu 
diniwed  yma  yn  rhwysg-rodio  yr  heolydd ;  ond  ymddangosai  eu  prif 
hyfrydwch  mewn  traflyncu  symiau  anferth  o  wîn  sâl ;  ar  ol  gwneyd 
hyny,  ymranent  yn  rhyw  hannerdwsinau,  a  chan  logi  cerbydau  aent 
trwy  y  prif  heoìydd  dan  gânu,  neu  yn  hytrach  grochfloeddio  gymaint 
a  allent.  Byddai  yn  dda  pe  na  byddai  hoenusrwydd  y  Sais  meddw  yn 
cymeryd  ffyrdd  gwaeth  i'w  arddangos  ei  hun  nag  a  wnelai  yr  eiddo  y 
Ffrancod  tlodion  anffodus  hyn.  Y  mae  dinas  Nice  yn  adsain  bob 
dydd  gan  fiwsig  y  byddinoedd  fel  y  byddant  yn  cerdded  allan  i'r  wlad 
i  fyned  trwy  eu  drìll.  Mae  y  pellder  a  dramwyant  weithiau  yn  fawr, 
ac  y  mae,  yn  sicr,  yn  olwg  resynus  i'w  gweled  pan  yn  dychwelyd,  yn 
llychlyd,  eu  traed  yn  ddolurüs,  yn  flin,  ac  yn  edrych  yn  bobpeth  ond 


SYNT   I   DDEHEUDlR   FFRAINC.  33 

mewn  tymher  hapus.  Ac  eto  dyma  fel  y  mae  trwy  yr  oll  o  Ffrainc. 
Y  mae  hyn  oll  yn  gwneyd  llawer  tuag  at  gynhyrfu  y  bobl  a  chadw  yn 
fyw  y  côf  am  eu  darostyngiad  dan  y  Germaniaid,  yn  gystal  ag  yn 
meithrin  y  dial  a  goleddant  yn  erbyn  y  genedl  hono. 

Gellid  treulio  diwrnod  hyíryd  mewn  ymweliad  â  Grasse,  lle  y  dygid 
ymlaen  yr  ymchwiliad  gyda  golwg  ar  ddi'anc  Bazaine.  Hen  dref  ydyw, 
o  wneuthuriad  afreolaidd,  ac  yn  enwog  gan  mwyaf  am  ei  pheraroglau, 
y  rhai  a  ystyrir  o  ansawdd  ragorol.  Y  mae  yr  ymdaith  i  Villa  Franche 
yn  ddymunol  gan  y  rhai  sydd  yn  hoff  o  bensil  a  brwsh.  Y  mae  amryw 
olygfëydd  prydferth  i'w  cael  oddiyno,  ac  y  mae  y  lle  o  fewn  pellder 
rhesymol  o  Nice.  Ychydig  eiriau  am  Hotels,  &c,  a  dyna  fi  wedi  gorphen 
fy  hanes  am  Nice.  Y  gost  gyffredin  mewn  Hotel,  gan  belled  ag  y 
gallaf  farnu,  fyddai  13  franc  y  dydd, — yr  hyn  a  gynnwysa  wely,  a 
boreufwyd,  a  Table  d'  hote.  Gallaf  argymhell  y  Grand  Hotel  íel  un 
gysurus ;  ond  yn  sicr  mi  gynghorwn  i  ymwelwr  i  fynu  d'od  o  hyd  i 
Pension  da,  neu  dŷ  i  fyrddio,  lle  y  byddai  y  costau  yn  llai  ac  y  gellid 
cael  pob  cysur.  Arosais  i  yn  un  o'r  rhai  hyn,  ac  yr  oedd  genyf  bob 
rheswm  i  fy  llongyfarch  fy  hun  ar  fy  ngwaith  yn  gwneyd  hyny. 
Perchenoges  y  Pension  oedd  boneddiges  Germanaidd,  yr  hon  oedd  yn 
dra  hoff  o  gerddoriaeth ;  ac  fe  allai,  mai  i'r  ffaith  hon  yr  ydwyf  yn 
ddyledus  am  yr  unig  adgof  amgen  na  hyíryd  sydd  genyf  am  fy  arosiad 
yn  Nice.  I'r  dyben  o  roddi  i'w  hymwelwyr  foddhâd  mawr,  yr  oedd 
ganddi  "  Brydnawn  Cerddorol "  bob  wythnos,  yn  yr  hwn  yr  aríerai 
pedwar  neu  bump  o  gerddorion  proffesedig  o'r  Yaterland  ddyfod  i'n 
ffaírio  gyda'r  darnau  mwyaf  anhawdd  ac  alaethus  a  glywais  erioed. 
Dysgwylid  i'r  ymwelwyr  eistedd  o  amgylch  ein  drawing-room  fawr  mewn 
dystawrwydd ;  a  gallaf  eich  sicrhâu  íy  mod  wedi  clywed  deuawd  ar  y 
piano  rhwng  dau  o'r  boneddigion  hyn  a  barhäi  dros  ugain  mynyd. 
Gyn  hyny  yr  oeddwn  yn  ddigon  hunan-dybus  i  feddwl  fod  genyf 
"  enaid  cerddorol ; "  ond  dychymygwch  fy  synedigaeth  pan  welwn 
y  Germaniaid  hyny,  y  rhai  yn  ddiammheu  genyf  a  wyddent  fwy 
am  gerddoriaeth  na  mi,  yn  canmawl  y  performances  hyn,  tra  yr 
oeddwn  i  wedi  goríod  bod  mewn  ymddrech  i  fy  nghadw  fy  hun  yn 
effro.  Ar  ol  y  deuawd,  ceid  cydymuniad  o'r  pethau  alaethus  ;  mynid  y 
piano,  y  violin,  y  violincello,  y  German  hom,  a  swrnachent  am  hanner 
awr ;  ar  ol  hyn  ni  fyddai  ond  ychydig  o  honof  fi  wedi  ei  adael, — canys 
byddwn  wedi  cilio  er  ys  meityn  i'm  hystaíell  fy  hun.  Ond  rhaid  i  mi 
beidio  anghofio  un  dyn,  yr  hwn  a  chwareuai  y  violin.  Bhoddai  efe 
unawdau  yn  achlysurol ;  ond  yr  ydoedd  yn  garedig ;  canys  fel  yr  oedd- 
ynt  yn  arteithiol  yr  oeddynt  hefyd  yn  fyrion.  Yr  wyf  gan  hyny  yn 
ddiolchgar  iddo.  Y  gwir  yw  nid  wyf  yn  hoírî  miwsig  sydd  mor  íarw  a 
hoelen  arch,  ac  yn  ymddangos  fel  yn  cael  ei  llusgo  allan  o  angladd- 
gerbyd.  Yr  wyf  eisoes  wedi  lled-addef  fy  mod  yn  credu  yn  awr  fod  fy 
chwaeth  yn  hyn  yn  ddrwg ;  ac  felly  ni  raid  i  chwi  fyned  irr  drafferth  o 
ddyweyd  hyny  wrthyí.  Dyina  ydoedd  y  diffyg  mwyaf  pwysig  yn  fy 
mywyd  mewn  Pension,  ac  yr  ydwyi  yn  ei  ddyweyd  yn  unig  fel  y  gallo 
y  teithydd  dyíodol  ymofyn,  cyn  cymeryd  ystafelloedd,  "  A  fydd  genych 
brydnawnau  cerddorol  ì " 

Cyn  gadael  Nice,  yr  ydoedd  gweinidog  ieuanc  o'r  America  a  minnau 
wedi  penderfynu  teithio  ynghyd,  ac  ar  fore  hyfryd  a  dysglaer,  troisom 


34  HYNT   I   DDEHEUDTIt   FFEATNC. 

ein  cefnau  ar  y  ddinas  am  ba  un  yr  oedd  genym  ein  dau  lawer  o  adgofion 
hyíryd,  ac  ar  gyíeillion  wrth  ba  rai,  er  nad  oedd  ein  hadnabyddiaeth  ond 
bỳr,  y  teimlem  gryn  lawer  o  ymlyniad.  Wynebem  ar  Marseilles,  ac  ar 
ol  siwrnai  led  lychlyd  cyrhaeddasom  yno.  Wedi  dyfod  yno,  yr  oeddem 
o  fewn  taith  tri  diwrnod  i  Loegr ;  ond  yr  oeddwn  i  wedi  penderfynu 
er  ys  cryn  amser  y  dychwelwn  hyd  y  môr,  yn  hytrach  na  dyoddef 
blinder  siwrnai  ar  y  Eheilffordd  íel  a  brofais  ar  íy  nhaith  i  Nice.  Ni 
ílinaf  chwi  â  hanes  y  draffeith  a  gawsom  i  gael  agerlong  at  ein 
pwrpas;  ond  o'r  diwedd  cawsom  ar  ddeall  nad  allem  gychwyn  hyd 
ddydd  Iau,  ac  yr  ydoedd  y  pryd  hyny  yn  ddydd  Sadwrn  !  Ond  ar  y 
Cyfandir  nid  ydyw  pobl  mor  hawdd  eu  rhoddi  "o'rffordd"  a  phan 
fyddant  adref.  Dylai  dyn  ofyn  y  cwestiynau  hyn  iddo  ei  hun  cyn 
gadael  glànau  "yr  hen  wlad,"  pan  y  mae  yn  myned  ymhell, — A  allaf 
fi  ddyoddef  anghyfìeusderau  heb  gythruddo?  A  allaf  fi  gymeryd  fy 
nhwyllo  ar  y  ddeheu  ac  ar  yr  aswy,  ac  er  hyny  fod  yn  galonog  ?  A 
allaf  fi  fy  nhwyllo/?/  hun  i  gredu  fod  y  peth  a  fwytäwyf  mewn  gwirion- 
edd  yn  olwyth  o  gîg  eidion,  pan  mae  fy  holl  synwyrau  yn  dyweyd 
wrthyf  fod  yn  f wy  tebyg  mai  cîg  ceffyl  ydyw  ?  Os  nad  all  y  cyfaill  ei 
ddwyn  ei  hun  i'r  fath  ystâd  fel  y  gall  ateb  y  cwestiynau  hyn  yn  gadarn- 
häol,  fy  nghynghor  i  iddo  ydyw,  Peidiwch  a  myned.  Ni  a  aethom  gan 
hyny  i'r  Grand  Hotel  du  Louvre  et  de  la  Paix,  na  pha  un  nis  gwn  am 
un  gwestý  mwy  dymunol  gartref  nac  oddicartref.  Yma  y  penderfynasom 
aros,  a  chyda  gwir  reddf  y  llwythau  crwydr  yr  oeddem  mor  gysurus 
mewn  hanner  awr  a  phe  buasem  wedi  bod  yn  byw  yno  flwyddyn. 

Fe  sefydlwyd  Marseilles  y  Saeson,  Marseille  y  Ffranccd,  a  Marsillia 
yr  henafiaid,  mor  fore  a'r  flwyddyn  600  C.C.  Ei  sylfaenwyr  oedd  y 
Pheniciaid,  y  genedl  grwydrol  hono  yr  hon,  yn  hir  cyn  y  clywn  am  yr 
Israeliaid,  a  gawn  rhwng  Libanus  ac  Anti-Libanus ;  ac  wedi  hyny  a 
geir  yn  darganfod  gwydr,  yn  gweithio  mewn  gwlân,  ac  yn  gwneuthur 
porphor.  Gwelais  fy  hun  bentyrau  anferth  o  gregyn — mae  yn  debyg 
eiddo  buccinum,  math  o  fisglen,  muscle,  a'r  purpura,  neu  y  porphor- 
bysgodyn — sydd  yn  aros  o  amgylch  Sidon  fei  profion  o  bwysigrwydd 
masnachol  yr  hen  ddinas,  a  hefyd  yn  nodi  allan  y  lle.  Yn  anfoddlawn 
ar  lànau  diffrwyth  Syria,  trôdd  yr  hen  deulu  yma  allan  i'r  môr,  a  chyda 
glewder  a  fawr  edmygwn,  anturiasant  y  tu  allan  i'r  byd  adnabyddus  y 
pryd  hyny,  ac  ymwelsant  â'n  gwlad  ni,  ac  aethant  càn  belled  i'r  Gog- 
ledd  hyd  yn  nôd  â  Chêg  y  Ehine.  Ar  eu  ffordd  galwasant  heibio  y 
gwledydd  hyd  lànau  y  Canoídir,  ac  ymhob  man  yr  oedd  eu  harosiad  fel 
dygiad  goleuni  i  dywyllwch ;  cymaint  yn  wir  oedd  eu  dylanwad,  fel  y 
mae  Cicero  yn  galw  Marseilles  yn  "  Athen  Gaui ; "  ac  yr  ydoedd  yn 
glodus  am  enwogrwydd  ei  sefydliadau.  Ni  syrthiodd  yn  ol  dan  lyw- 
odraethiad  Rhuf  ain ;  mor  enwog  ydoedd,  yn  wir,  fel  y  gallai  gydymgais 
âg  Alexandra  a  Chaercystenyn.  Ond  â'r  Marseille  Ffrengig  o'r  bedwar- 
edd  ganrif  ar  bymtheg  y  mae  a  fynof  fi. 

Fe  ŵyr  pawb  mai  prif  borthladd  Ffrainc  ar  Fôr  y  Canoldir  ydyw  y 
ddinas  hon ;  ac  y  mae  Natur  wedi  ei  bendithio  â  manteision  nad  all 
ond  ychydig  iawn  o  borthladdoedd  ymffrostio  ynddynt.  Y  mae  arian 
mawr  hefyd  wedi  eu  gwario  ar  y  lle.  Fe  all  1200  o  longau  yn  awr 
orphwys  yn  dawel  yn  nyfroedd  llonydd  y  porthladd  hwn.  Ychydigallan 
i'r  môr  fe  dỳnir  eich  sylw  ar  unwaith  gan  ynys  heb  fod  o  nemawr  faint, 


hynt  i  ddeheudiiTffraino.  35 

yr  hon  a  orwedd  rhyw  filldir,  fe  allai,  o'r  làn.  Ar  yr  ynys  yna  gellwch 
weled  muriau  mawrion  yr  amddiffynfa  a'r  carchar  enwog,  y  Chateau  d'If 
Mae  gan  Dumas,  y  nofelydd  Ffrengig,  ffug-chwedl,  Monte  C?isto,  lle  y 
mae  y  Chateau  yma  yn  dyfod  i'r  goíwg  yn  ei  holl  guchiogrwydd  ofn* 
adwy.  Dywed  Mark  Twaine,  "  Yr  oedd  un  carcharor  o  bymtheng 
mlynedd  wedi  ysgraffinio  pennillion  ar  ei  barwydydd,  a  brawddegau 
rhyddieithol  bỳrion, — bỳrion,  ond  llawn  o  deimlad.  Llefarai  y  rhai 
hyn,  nid  am  dano  ef  ei  hun  a'i  gyflwr  caled,  ond  yn  unig  am  y  gafell 
lle  y  diangai  ei  ysbryd  o'r  carchar — am  gartref,  a'r  eilunod  oeddynt 
wedi  eu  temlu  yno."  Mor  boenus  o  drist  ydyw  meddwl  am  dynged  y 
cannoedd  o  drueiniaid  anffodus  a  fwriwyd  i  hwn  a  charcharau  cyffelyb ! 
beddau  ymhob  ystyr  ofnadwy  i'r  gair ;  ac  eto  yr  oeddynt  yn  gorfod  byw 
yn  y  cyfryw  feddau  !  Carcherid  dynion  ynddynt  yn  mlodau  eu  dyddiau, 
a  chedwid  hwynt  i  fewn  nes  y  delai  llaw  dyner  Angeu, — i  rai  o  honynt 
nid  yn  Frenin  Dychryniadau,  ond  yn  Waredwr  cyfeillgar, — i'w  gwysio 
i  fywyd  yn  eu  henaint.  Cedwid  hwynt  felly  am  ddim  ond  tramgwyddo 
ar  air  eu  brenin  dialgar.  Ond  gadewch  i  ni  adael  y  lle  hwn  a'i  holl 
adgofion  dychrynllyd.  Y  gwrthddrych  nesaf  a  welwn  ydyw  Eglwys 
Notre  Dame,  wedi  ei  hadeiladu  ar  ben  bryn,  yr  ochr  ddeheuol  i'r  ddinas. 
Ar  ben  y  clochdý  y  mae  delw  Mair  y  Forwyn  a'r  Baban  Iesu  yn  ei 
breichiau;  y  mae  wedi  ei  goreuro  drosti,  a  dywedir  ei  bod  dros  driugain 
troedfedd  o  uchder.  Pan  lewyrcha  yr  haul  arni  y  mae  i'w  gweled  yn 
ddysglaer  càn  belled  â  deuddeng  milldir  i'r  môr.  Defnyddia  y  morwyr 
hi  fel  beacon  wrth  fordwyo.  Ant  i'r  Eglwys  hon  ar  ol  mordaith  ber- 
yglus  i  dalu  diolch  am  eu  gwaredigaethau.  Yno  hefyd  yr  â  perthyn- 
asau  y  rhai  "  a  ddisgynant  mewn  llongau  i'r  mòr  "  i  weddio,  ac  yn 
enwedig  os  bydd  yn  ystormus.  Y  diwrnod  yr  aethum  i  yno  yr  ydoedd 
yn  chwythu  yn  galed  iawn  ;  ac  am  hyny  yr  ydoedd  yr  Eglwys  yn  llawn 
o  famau  a  chwiorydd  a  hen  wŷr  penwýnion,  yn  gweddio  yn  ddwys  ac 
am  amser  maith.  Yr  oeddynt  yn  dra  difrifol  yn  eu  defosiwn.  Mae  yr 
esgynfa  i'r  Eglwys  yn  dra  serth,  ac  nid  ydyw  eì  dringo  ar  dywydd  têg 
yn  hawdd  ;  eto  ar  wynt  a  gwlaw,  y  naill  yn  chwythu  yn  ffyrnig,  a'r  llall 
yn  dyfod  i  lawr  yn  bistylloedd,  y  mae  y  llwybrau  geirwon  i'w 
gweled  yn  llawn  o  enethod  ieuainc,  mamau  oedranus,  a  thadau  dan 
goron  o  benllwydni.  Mae  y  muriau  o  fewn  i'r  adeilad  hon  wedi  eu 
gorchuddio  â  darluniau  bychain,  yn  arddangos  ystormydd  ar  y  môr, 
llongddrylliadau,  a  phethau  cyffelyb,  wedi  eu  rhoddi  gan  forwyr,  ac  yn 
aml,  o  bosibl,  yn  dangos  peryglon  y  buont  hwy  eu  hunain  ynddynt. 
O'r  fan  yma  y  ceir  yr  olwg  oreu  ar  Marseilles.  Mae  yr  olygfa  ymron 
yn  amddifad  o  brydferthwch.  Eto  y  mae  gorphwys,  os  bydd  y  tywydd 
yn  caniatâu,  ar  un  o'r  grisiau  yr  esgynir  hyd-ddynt  i'r  Eglwys,  a3  edrych 
yn  gyntaf  ar  y  ddinas  brysur,  ac  yna  tua'r  eigion  tawel,  a  sỳn-iyfyrio 
ar  hanes  ddygwyddlawn  y  Château  arswydus,  yn  ffordd  i  dreulio  hanner 
awr  ddifyr,  ac  ni  fydd  yn  gwbl  anfuddiol.  Ond  gadewch  i  ni  fyned  i 
lawr  i  galon  y  ddinas,  i'r  heol  ysblenydd  a  elwir  La  Canebière.  Mae  y 
dramwyfa  fawreddog  yma  o  hýd  a  llêd  mawr;  ar  bob  ochr  saif  adeil- 
adau  golygus,  siopau,  gwestai,  ac  yn  enwedig  cafes.  Mae  y  rhai  olaf 
hyn  yn  fawr  iawn,  a  gallant  gynnwys  ugeiniau  o  bobl.  Beth  fyddai  i 
ni  ysbio  i'r  un  fawr  yna  sydd  gyferbyn  â'r  Bourse  ì  Y  mae  ffrynt  yr 
ystafelloedd  isaf  yn  wydr,  ac  felly  gallwn  yn  hawdd  weled  yr  oll  sydd 


36  HYNT   I    DDEEEÜDIR    FFEAINC. 

yn  myned  ymlaen  oddifewn.  Ond  yn  gyntaí  oîl  y  mae  genym  i  fyned 
rhwng  rhesau  o  fyrddau  bychain,  o  tua  maint  dysgl  fawr,  wrth  ba  rai 
nad  all  ond  dau  eistedd.  Wedi  pigo  ein  fîordd  rhwng  y  rhai  hyn,  yr 
ydym  yn  dyfod  at  ffrynt  gwydr  yr  adeilad,  ac  yn  edrych  i  fewn.  Y  fath 
olygía  ddysglaer  !  Ymddengys  fel  pe  byddai  y  lle  i  gyd  yn  ddrychau  a 
goleuni  gas.  Mae  ochrau  yr  ystafell  yn  ddrychau,  mae  y  colofnau 
ysgwâr  sydd  yn  dal  y  nenfwd  yn  ddrychau,  mae  y  nenfwd  ei  hunan  yn 
ddrych.  Yna  y  gas!  y  cant  o  ffyrdd  sydd  ganddynt  i  oleuo  y  lle ; 
mewn  un  man  cerfddelw  brydferth  sydd  yn  dal  y  fnam,  mewn  man 
arall  y  mae  goleuni  lliwiedig  yn  peri  i  chwi  feddwl  am  wlad  y  tylwyth 
têg,  ac  y  mae  y  lle  ar  yr  un  pryd  yn  adsain  gan  lawenydd  yn  dyfod  o 
gẁr  peílaf  yr  ystafell.  Gerllaw  y  ffenestr  y  mae  byrddau  i  chwareu 
cardiau,  disiau,  drafts,  achess;  ynghanol  yr  ystafell  y  mae  niferi  o  grefft- 
wyr,  neu  weithwyr,  neu  filwyr,  yn  siarad  â'u  gilydd  yn  wresog  ;  tra  yn 
y  fan  yna,  y  lle  mwyaf  neillduedig,  y  mae  tri  neu  bedwar  o  hen  wleid- 
yddwyr  yn  myned  dros  y  buddugoliaethau  a  ennillwyd  yn  y  rhai  yr 
oeddynt  hwy  yn  cynnorthwyo,  neu  yr  aflwydd  a  ddilynodd  o  beidio  a 
chymeryd  eu  cynghor.  Nid  oes  dim  meddwi,  er  fod  y  Garcon  yn  cael 
ei  uchel  alw  i  "  lanw  i  fyny  "  wrth  y  gwahanol  fyrddau.  Ond  pa  beth  a 
yfant?  Cofn  yn  benaf,  Claret  hefyd,  a  adwaenir  fel  Vin  Ordinaire,  yn  yr 
hwn  y  rhaid  suddo  dyn  cyn  y  gall  effeithio  nemawr  arno ;  ond  y  maent 
hefyd  yn  cymeryd  y  fath  stwff  a  Vermouth,  ond  mewn  dognau  bychain 
yn  unig  ;  a  chyda  y  pethau  hyn,  gan  chware  cardiau  ac  ysmocio  a 
siarad  uwch  eu  pen,  y  maent  yn  gallu  treulio  prydnawn  hir  heb  fod  eu 
drwg  effeithiau  yn  dyfod  yn  amlwg.  Fel  yr  awn  rhagom  hyd  droed- 
lwybr  llydan  Canebière  yr  ydym  yn  sicr  o  gael  ein  cyfarch  gan  enethod 
tua  thair  ar  ddeg  oed,  yn  gwerthu  blodau;  y  maent  yn  rhyfeddol  o 
ddidroi  yn  ol,  yn  gymaint  felly  fel  y  gwthiodd  un  o  honynt  ei  blodeu- 
glwm  bychan  i'm  coat  gan  ei  adael  yno,  yna  gydag  edrychiad  buddug- 
oliaethus  hawliai  sou ;  yr  oedd  ei  glewder  yn  anorchfygol,  ac  felly 
ennillodd  ei  phwynt,  a  choìlais  innau  y  sou.  Mae  yr  heol  hon  am  wyth 
o'r  gloch  y  prydnawn  yn  edrych  yn  brysurach  nag  unrhyw  le  arall  a 
welais  i  yn  Ffrainc;  yn  wir  dywed  Dumas  fod  y  trigolion  mor  falch  o 
honi  fel  y  dywedant  "  gyda'r  sobrwydd  mwyaf  yn  y  byd,  a  chyda'r 
pwyslais  sydd  yn  rhoddi  cymaint  o  nodweddiad  i'r  hyn  a  ddywedir,  Pe 
buasai  gan  Baris  La  Canebière,  fu  fuasai  Paris  yn  ail  Marseilles." 
Weithiau  gydag  anhawsder  y  gellwch  wneyd  eich  ffordd  trwy  dorf  y 
rhaid  i  mi  addef  ei  bod  yn  ymddwyn  yn  dda ;  ac  y  maent  yn  ymddangos 
lawer  yn  fwy  boddlawn  a  hapus  na'u  cydwladwyr  yn  y  Gogledd. 

Ymwelais  â'r  Museum  a'r  Art  Gallery,  y  rhai  sydd  yn  adeiladau  pryd- 
ferth  iawn,  ac  yn  rhoddi  golygfa  ddymunol.  Y  mae  y  rhan  at  wasan- 
aeth  Hanesiaeth  Naturiol  yn  llawn  werth  ei  gweled ;  ond  nid  oedd  y 
Darluniau  yn  dyfod  i  fyny  â'm  dysgwyliadau.  Cefais  olwg  hefyd  ar  y 
Zoological  Gardens,  ond  gyda'r  eithriad  o  elephant  tra  gwych,  nid  oedd 
dim  ynddynt  yn  deilwng  o  sylw  neillduol.  Y  mae  dau  ddiwrnod  yn 
llawn  ddigon  yn  Marseilles,  a  chyn  fod  y  pump  oedd  genym  i  ddysgwyl 
wedi  myned  heibio,  yr  oeddym  yn  hiraethu  am 

A  home  on  the  rolling  deep. 

Ond  wedi  cael  ein  cais,  buasem  yn  rhoddi  cyfoeth  dirif,   pe  ein  yn 


HYNT   I   DDEHEUDIB   FFEAINC.  37 

meddiant,  am  lathea  ysgwâr  o  terrafirma,  canys  y  bore  cyntaf  wedi  i 
ni  adael  Grand  Harbour  Marseilles  fe  ddaeth  yr  hîn  yn  bur  ddrwg,  a 
chawsom  fordaith  arw,  er  nad  ond  bèr,  i  Barcelona. 

Cyrhaeddasom  y  ddinas  enwog  hon  ar  brydnawn  dydd  Gwener  y 
Groglith.  Nid  allasem  ddyíod  ar  ddiwrnod  mwy  ffodus.  Yr  oedd  y 
bobl  oll  allan  gyda'u  gilydd,  wedi  ymwisgo  yn  eu  goreu,  ac  yn  edrych 
mor  hapus  a  dim  pobl  a  welais  erioed.  Ymddengys  ei  bod  yn  arferiad 
gan  rieni  brynu  ŵyn  i'w  rhoddi  i'w  plant  ar  y  diwrnod  hwn,  a  gallech, 
ar  hyd  yr  holl  brif-ífyrdd,  weled  cannoedd  o  rai  bychain  llawen  yn 
arwain  ŵyn  wrth  ysnodenau  sidan ;  byddai  ambell  un  o'r  crëaduriaid 
bychain  wedi  ei  addurno  â  blodau,  ac  yn  rhedeg  yn  awyddus  ar  ol  y 
plentyn  a  ddaliai  laswellt  yn  ei  law,  tra  y  byddai  un  arall  yn  ei  arwain 
gyda'r  ysnodenau.  Ond  gadewch  i  ni  edrych  ar  y  bobl  mewn  oed,  canys 
dyma  y;tro  cyntaf  i  ni  gyfarfod  á'r  Ysbaeniaid.  Y  mae  y  dynion,  fel 
rheol,  càn  daled  a'r  Saeson ;  o  ran  pryd  y  maent  o  liw  brown,  neu  olive 
brown;  y  mae  eu  gwallt  a'u  llygaid  càn  ddued  ag  "aden  y  frân;"  y 
mae  eu  hymddygiadau  mor  goeth,  ac  yn  fwy  moesgar,  nag  eiddo  y 
Ffrancod ;  yn  eu  holl  ymddangosiad  y  maent  yn  urddasol,  ac  y  mae 
dillynder  o'u  hamgylch  na  chanfyddir  ond  yn  anfynych  mewn  pobl 
eraill.  Yr  wyf  wedi  siarad  fel  yna  am  y  dyn  oddiallan ;  ond  y  mae  yn 
dra  galarus,  os  ydyw  y  farn  gyfíredin  am  yr  Ysbaeniaid  yn  gywir,  fod 
pobl  sydd  wedi  eu  cynnysgaethu  gan  Natur  â'r  fath  ragoriaethau 
allanol,  yn  goelgrefyddol,  dialgar,  a  chreulawn.  Ond  rhaid  i  mi 
grybwyll  am  ferched  Barcelona.  Y  maent,  heb  un  eithriad,  y 
rhai  prydferthaf  a  welais  erioed.  Ac  mi  allaf  hawlio  Jbod  yn 
rhywfaint  o  awdurdod  ar  y  pwynt  yma,  gan  fy  mod  wedi  gweled  y 
Parisiaid  yn  eu  gogoniant,  boneddigesau  Rhufain  yn  eu  hurddas  uchel, 
merched  Malta  yn  cildremio  o  dan  eu  penwisg  hynod  o  sidan  du, 
rhianod  Circassia  wedi  eu  dwyn  i'r  Aipht,  merched  ysplenydd  Bethlam, 
boneddigesau  Damascus  hefyd,  y  rhai  a  eisteddant  yn  y  gerddi  gan 

ysmocio,  heblaw genethod  hawddgar  Cymru  !     Eto  nis  gallaf  dŷnu 

yn  ol  yr  hyn  a  ddywedais, — y  mae  merched  Barcelona  yn  eu  gyru  oll 
i'r  cysgodion.  Nid  ydynt  yn  rhy  dal  nac  yn  rhy  fŷr ;  ni  wisgant  ddim 
am  y  pen  oddieithr  gorchuddlèn  ddu,  laes,  yr  hon  a  syrthia  yn  rhydd 
drostynt ;  y  mae  eu  gwêdd  yn  brydferth,  felly  eu  pryd,  ond  yr  wyf  yn 
ystyried  fod  eu  prif  swyn  yn  eu  gosgedd,  gait.  Y  maent  yn  rhodio  fel 
brenhinesau,  gydag  urddas,  gyda  dillynder,  gyda — rhywbeth  nad  ellir 
yn  hawdd  ei  ddesgrifio  mewn  geiriau,  ond  a  dynai  sylw  yn  y  fan  gan 
ei  naturiolrwydd  a'i  fawrhydi.  Treuliais  gryn  amser  mewn  cerdded 
hyd  yr  hen  heolydd,  y  rhai,  gydag  eithriad  neu  ddau,  sydd  yn  dra 
chulion.  Fel  y  dynesai  y  nos  fe'm  meddiennid  gan  yr  ysbryd 
rhamantus  i  raddau  na  theimlaswn  erioed  o'r  blaen.  Un  fynyd, 
dychymygwn  fy  mod  yn  nghanol  gorphwyllwyr,  desperadoes,  y  rhai  y 
deallwn  a  wisgent  glogau  o  amryw  blygion,  y  fath  ag  a  welwn  yn 
barhäus  yn  myned  heibio  i  mi;  y  fynyd  nesaf  byddai  adgofion  am 
"  Spanish  Student"  Longfellow  yn  fy  nhrawsffurfio  yn  Victorìan,  ac  mi 
gawn  fy  hun  yn  edrych  i  fyny  yn  bensyn  i  rai  o'r  balconau  hyny  sydd 
wrth  bob  tŷ,  fel  yn  y  gobaith  o  weled  fy  Preciosa.  Eisieu  bwyd,  sydd 
yn  darostwng  brenhinoedd  o'u  huchelder  dyrchafedig  i  lefel  marwolion 
cyffredin^  a'm  galwai  yn  ol  o'r  wibdaith  fèr  a  gymeraswn  i'r  Canol 

C 


38  HYNT   I   DDEHEUDIR   FFRÀINC. 

Oesoedd,  a  darfu  i  olwyth  o  futton  a  la — rhywbeth  anseiniadwy— fy 
nychwelyd  yn  fuan  i  fywyd  cyffredin  y  ganrif  hon.  Bore  drannoeth 
aethom  i  alw  gyda  Consul  yr  Ùnol  Daleithiau.  Yr  oeddwn  i  yn  anfodd- 
lawn  i  íýned  ar  y  dechreu,  ond  íe  fynai  fy  nghyfaill  o  America  fyned, 
a  chefais  allan  ar  ol  hyny  fod  ein  cefndryd  yr  ochr  arall  i'r  dwfr  yn 
cymeryd  hy frydwch  me wn  peri  teimlo  eu  presennoldeb  ar  y  Consul  dini wed 
pa  le  bynag  yr  ânt,  fel  y  caffont  rywbeth  mewn  ffordd  o  gynghor  neu 
gynnorthwy  yn  gyfnewid  am  eu  nawddogaeth  yn  ei  osod  mewn  swydd. 
Ond  cawsom  ein  gwobrwyo  am  fỳnu  ei  weled,  canys  dysgasom  amryw 
bethau  dyddorol, — pa  fodd,  tua  phythefnos  cyn  hyny,  y  buasai  ymladd 
yn  y  ddinas,  mai  yr  unig  lywodraeth  a  gydnabyddid  ar  y  pryd  oedd  un 
filwrol,  fod  pawb  yn  ceisio  cadw  y  ddinas  yn  dawel  er  arbed  dinystr  ar 
feddiannau,  fel  yr  ydoedd  yn  ddealledig  fod  y  Carlistiaid  o  fewn  tua 
phymtheg  milldir,  ac  fod  rhuthrgyrchoedd  wedi  eu  gwneyd  ganddynt 
lawer  yn  nês  i'r  ddinas  na  hyny ;  cawsom  hysbysrwydd  dyddorol  hefyd 
am  y  llaw-weithfäoedd,  yr  hwn  a  roddwyd  i  ni  yn  garedig  gan  'fab  y 
Consul.  Y  mae  Barcelona  yr  un  fath  ag  ymron  holl  drefydd  y  Cyfan- 
dir  yr  ymwelais  i  â  hwynt  yn  hyn,  ei  phrif  neillduolrwydd  ydyw  ei  hen 
eglwys.  Cymerwch  Paris,  dyna  Notre  Dame ;  Milan,  a  dyna  ei  heg- 
lwys  gadeiriol  ryfedd ;  Rhufain,  a  dyna  ei  byd-enwog  St.  Pedr;  ac  yn 
debyg  ymron  ymhob  dinas.  Y  mae  hen  eglwys  wêch  yn  Barcelona 
hefyd,  yr  hon  a  welodd  gondemnio  cannoedd  gan  y  Chwil-lýs  ofnadwy, 
sydd,  bellacb,  yn  ffodus,  wedi  ei  ddileu.  Oddifewn  y  mae  cryn  lawer 
o'r  coeg-addurn  dirmygedig  sydd  yn  peri  i  mi  feddwl  am  y  llŵch  sydd 
oddiíewn  i'r  "  afalau  Sodom "  hyny,  sydd  mor  brydferth  oddiallan. 
Yr  oedd  y  ddinas  yn  llawn  o  fìlwyr,  rhai  o  honynt  yn  ymddangos  yn 
hynod  o  ieuengaidd,  ond  yr  oeddynt  yn  ein  taro  ni  (nid  ydwyf  yn  llefaru 
yn  olygyddol!  ond  mewn  cyfeiriad  at  fy  nghyfaill  o  America  a  minnau) 
fel  yn  tra  rhagori  mewn  cadernid  ar  eu  cymydogion  y  Ffrancod ;  ac 
nid  oedd  ganddynt  y  rhygyngiad,  y  strut  gwrthun  hwnw  sydd  mor 
annyoddefol ;  yr  oedd  eu  gosgedd  yn  hardd,  a  phan  yn  catrodio,  fel  y 
dygwyddodd  i  ni  eu  gweled,  yr  oeddynt  yn  dangos  cywirder  sydd  yn 
eisieu  yn  symudiadau  y  Ffrancod. 

Ond  rhaid  troi  i'r  môr,  ac  yno  i  gyfarfod  peryglon  mwy  nag  oeddynt 
wedi  fy  mygwth  erioed  o'r  blaen.  Nid  oedd  y  gwynt  a  gawsom  wrth 
adael  Marseilles  ond  brysgenad  ystorm  ydoedd  i  ddilyn ;  ac  ar  ol  i  ni 
fod  ar  y  môr  am  noswaith,  ymdòrodd  arnom  yn  ei  holl  gynddaredd. 
Bore  Sabboth  ydoedd,  ac,  yn  gyffredin,  hyd  yn  nôd  ar  fwrdd  llong,  y 
mae  rhyw  gymaint  o  dawelwch  ar  y  dydd  hwnw ;  ond  nid  felly  ar  y 
diwrnod  bythgofiadwy  dan  sylw.  Pan  honciais  ar  y  bwrdd  yn  gynar  y 
borehwnw,  miwelwn  y  nefoedd  wedieigorchuddiogan  gymylaudigllawn, 
cymylau  a  ymddangosentynymosod  ar  eu  güydd,  canys  mi  ddywedaswn 
i,  heblaw  awel  y  cyhydedd  oedd  ar  y  pryd  yn  ymgreuloni,  ein  bod  hefyd 
dan  ymosodiad  Levanter,  yr  hyn  a  ychwanegai  yn  fawr  at  gynddaredd 
y  dymhestl.  Y  môr,— O,  nad  allaswn  íenthyca  ysbryd  Barddoniaeth 
i'w  ddesgrifio  !  Ond  mi  allaf  ddyweyd  fod  yr  olygfa  y  fwyaf  ofnadwy, 
mawreddog,  ac  aruthrol  a  welais  erioed.  Ac  eto  yr  oedd  rhyw  swyn 
dyeithr  ynddi;  pan  welid  mynydd  o  ddwfr  yn  dynesu  ac  yn  dyfod  arnom, 
pan  ymddangosai  fel  yn  dyíbd  i'n  cymeryd  ymaith  a'n  lluchio  fel  ysglod- 
ion  ar  y  làn  ydoedd  o  fewn  ein  golwg,  mor  angerddol  y  cynhyrfiad ! 


HYNT   I   DDEHEÜDIR   FFRAÍNO.  89 

Ac'yna,  pan  fel  gydag  ymddrylliad  ofnadwy  taran  gref  y  dyhysbyddai  ei 
gynddaredd  ar  ein  llong  ardderchog,  ac  y  ciliai  yn  ol  gan  ewynu  fel 
mewn  digllonedd,  mor  fawr  oedd  ein  diolchgarwch  !  Ond  nid  allai  yr  un 
o'r  teimladau  hyn  fod  yn  oruchaf  ond  am  ychydig ;  canys  yn  y  fan,  wedi  i 
un  dòn  gael  ei  hroi  yn  drochion,  deuai  un  arall,  ac  un  arall,  ymlaen  gan 
ewynu,  eu  cribau  yn  wỳnion  gan  ddigofaint,  a'u  lleisiau  yn  grŷg  wrth 
ateb  ysgrêch  y  gwynt.  Yr  oedd  yr  agerlong,  yn  y  cyfamser,  yn  ym- 
ladd  yn  wych  yn  erbyn  y  gwynt  a'r  môr ;  weithiau  yn  gŵyro  ei  phen 
dan  aruthrol  bwysau  ryw  dòn  ErcwlfTaidd,  ac  yna  yn  marchog  y  nesaf 
megys  gan  hèrio  ei  gwaethaf ;  yn  fynych  fe  fyddai  y  scriw  yn  uchel  a 
chlir  allan  o'r  dwfr,  ac  fe  deimlid  cryndod  yn  ymweithio  trwy  ei 
hasenau  nerthol ;  ond  mewn  eiliad,  i  lawr  yn  y  dyfroedd  berwedig, 
fe  fyddai  ei  phropeller  yn  ymgodymu  â'i  wrthwynebydd.  Nid  oedd  yr 
olwg  ar  y  làn  mor  agos,  fel  y  gallai  rhai  ddysgwyl,  yn  ddim  cysur  ;  yr 
oedd  y  meddwl  yn  rhy  barod  i  awgrymu  y  canlyniadau  ofnadwy  a  fyddai 
i'r  scriw  dòri ;  fel  y  byddai  raid  i  ni,  yn  y  cyfryw  amgylchiad,  gael  ein 
gyru  yn  anocheladwy  ar  y  làn  a  welem,  ond  na  wyddem  ddim  am  ei 
natur.  Ond  nid  ydyw  syniadau  o'r  fath  yn  para  yn  hir  mewn  ystorm, 
canys  y  mae  pethau  eraill  yn  gorlanw  y  meddwl.  Y  mae  dyn  yn  byw 
dau  fywyd  inewn  ystorm, — y  bywyd  y  mae  wedi  eifyw,  drosodd  drachefn, 
a'r  un  y  dychymyga  y  bydd  iddo  ei  fyw  yn  y  dyfodol.  Ond  erbyn  y  nos 
yr  oedd  y  gwynt  wedi  tawelu  cryn  lawer,  a  chyda  chalonau  diolchgar 
troisom  i'n  gorweddfäoedd. 

Nid  oes  modd  camgymeryd  Gibraltar.  Ni  raid  eich  hysbysu  mai  y 
penrhyn  anferth  yna  ydyw  un  o  Golofnau  Ercwlff;  y  mae  ei  ffurf  mor 
fawreddog,  mor  arwraidd,  os  gellir  defnyddio  gair  mor  anmhríodol,  ac 
eto  mor  brîodol.  Ac  nid  ydwyf  yn  cofio  i  mi  erioed  deimlo  yn  fwy 
gwirioneddol  falch  o  fy  nghenedl  na  phan  welais  faner  hybarch  yr 
Union  Jack  uwchlaw  muriau  un  o'r  amddiffynfëydd.  Mor  fore  a'r 
flwyddyn  C.G.  711  yr  oedd  pwysigrwydd  Gibraltar — Calpe  yr  henaf- 
iaid — i  amcanion  milwraidd,  wedi  ei  ddarganfod  gan  y  Saraceniaid,  y 
rhai  a  adeiladasant  amddiffynfa  arno,  un  tŵr  o  ba  un  sydd  yn  aros  eto, 
ac  yn  amlwg  arddangos  olion  saethu.  Ond  ymhell  cyn  hyny  yr  oedd 
y  Pheniciaid  wedi  ymweled  â'r  lle,  mae  yn  debyg  ar  un  o'u  hantur- 
iaethau  masnachol  y  cyfeiriais  atynt  o'r  blaen.  Byth  er  hyny  y  mae  y 
lle  wedi  cael  ei  werthfawrogi  fel,  fe  allai,  na  chafodd  ond  ychydig  fanau, 
gan  y  gwahanol  genhedloedd  i  ddwylaw  pa  rai  y  disgynodd.  Y  mae 
wedi  bod  dan  warchae  ddim  llai  nag  un  ar  ddeg  o  weithiau,  ond  yr  olaf 
sydd  yn  bwysig  i  ni.  Y  mae  y  Graig  yn  codi  yn  unionsyth  o'r  tir 
canolog — llain  dywodlyd  yn  gorwedd  rhyngddi  a'r  Ysbaen — ac  yn 
cyrhaedd  i  1200  o  droedfeddi  o  uchder.  Ei  hŷd  mwyaf  yw  tua 
thair  milldir,  a'i  llêd  mwyaf  tri  chwarter  milldir.  Rhêd  o'r  Gogledd 
i'r  Dê,  ac  y  mae  ei  huchder  mwyaf  yn  1400  o  droedfeddi  uwchlaw 
lefel  y  môr.  Y  mae  yr  ochr  Ogleddol  tua'r  Ysbaen,  ac  yn  union- 
sŷth;  y  mae  yr  ochr  Ddeheuol  yn  llechweddol,  ac  ar  ben- 
rhyn  llai  saif  goleudý  gwych.  Mae  y  dref  yn  sefyll,  neu  yn  ymddangos 
yn  lled-orwedd,  ar  yr  ochr  Orllewinol  sydd  yn  wynebu  y  porthladd,  tra  y 
mae  yr  ochr  Ddwyreiniol  yn  fûr  unionsýth  o  graig.  Ac  yn  awr  yr 
ydym  yn  dyfod  at  y  gwarchae  mwyaf  enwog  a  í'u  erioed  ar  y  lle.  Yr 
oedd  y  Saeson  mewn  meddiant  o'r  Graig  dan  lywyddiaeth  Syr  Gilbert 


40  H5TNT   I   DDEHEUDIR   FFRAINC. 

Elliot,  wedi  hyny  a  wnaed  yn  Arglwydd  Heathfield.  Gwarchaeid 
arnynt  gan  fyddinoedd  cynghreiriol  Ffrainc  ac  Ysbaen,  a'r  oll  a  allai 
medr  gwyddor  filwraidd  ddyíeisio  a  ddygwyd  yn  eu  herbyn.  Gwnaed 
yr  ymosodiad  mawr  Medi  13eg,  1789.  Ar  ochr  y  môr,  dygodd  y  Cyng- 
hreiriaid  46  o  longau  rhyfel  i  ymosod,  gyda  lliaws  aneirif  o  gychod 
gýnau,  a  mortar.  Ond  yr  oedd  eu  prif  hyder  yn  eu  batteries  nofiadwy, 
a  wnaetbid  gan  D'Arcon  yn  benodol  ar  gyfer  yr  amgylchiad,  ac  ar  gôst 
o  hanner  miliwn  o  bunnau.  Yr  oeddynt  wedi  eu  gwneyd  yn  y  fath  fodd 
fel  nad  allai  shells  gwynias  y  Saeson  ddim  treiddio  iddynt];  ac  mor  hyd- 
erus  oedd  y  Ffrancod  y  byddai  buddugoliaeth  yn  eiddynt  fel  y  prysurai 
Count  d'  Artois,  wedi  hyny  Charles  X.,  yr  holl  ffordd  o  Paris  i  weled  y 
frwydr.  Cyrhaeddodd  mewn  pryd  i  weled  y  batteries  wedi  eu  llwyr 
ddystrywio,  y  rhan  fwyaf  o'r  llynges  yn  fflamau,  a'r  Saeson  eto  yn 
feistriaid  Gibraltar.  Tair  gwaith  yn  ystod  y  gwarchae  hwn  y  dym- 
chwelwyd  gẁn  oedd  wedi  ei  osod  tua  1300  troedfedd  i  fyny  y  Graig,  yr 
hyn  a  ddangosai  yn  amlwg  gyda  y  fath  amcan  rhagorol  yr  oedd  y 
Ffrancod  yn  cyfeirio  eu  magnelau.  Ond  nid  oeddynt  ddim  gwell; 
canys  nid  oedd  dim  nôd  y  gallent  anelu  ato  trwy  ba  un  y  gallent  wneyd 
i'r  Saeson  fawr  o  niwed,  tra  yr  oeddynt  hwy  eu  hunain  yn  gwbl  agored 
i  saethau  ein  cydwladwyr.  Er  1783  y  mae  Gibraltar  wedi  ei  díogelu 
i  Loegr,  a  rhaid  iddi  fyned  yn  galed  arni  yn  wir  cyn  y  gollynga  ei 
gafael  o  feddiant  mor  werthfawr.  Gair  neu  ddau  ar  y  cadarnfëydd,  y 
fortifications.  Ar  hyd  y  làn  y  mae  mur  o  anferth  drwch  wedi  ei  wneyd, 
gyda  gynau,  rhai  o  honynt  yn  18  tunnell  o  bwysau,  wedi  eu  gosod  yn 
fynych  ar  hyd-ddo.  Fel  yr  esgynwch  y  Graig  prin  y  gellwch  fyned 
gan'  llath  na  ddeuwch  at  fagnelfa;  yn  wir  nid  ydyw  yn  ormodiaith 
dyweyd  fod  y  Graig  yn  gwrychu  gan  fagnelau,  canys  felly  mewn  gwir- 
ionedd  y  mae.  Y  mae  amryw  gadarnfëydd  gwychion,  ond  o'r  holl 
weithiau  rhyfeddol  y  mae  y  " Galleries^  yn  rhagori  arnynt  oll.  Maent 
ar  yr  ochr  Ogleddol,  yn  wynebu  Ysbaen,  a  chyrhaeddir  hwynt  trwy 
fynedfa  ddofn  wedi  ei  thòri  i'r  graig.  Yr  ydych  yn  myned  ar  hyd  y 
llwybr  hwn,  heb  eich  gweled  o'r  tir  na'r  môr,  nes  eich  myned  i  le  a 
ymddengys  fel  tynel.  Mae  Ued  y  fynedfa  danddaearol  yma  yn  ddigon 
i  gerbyd  allu  myned  ar  hyd-ddo.  Dywedir  fod  holl  hyd  y  Galleries 
rhwng  dwy  a  thair  milldir,  ac  ar  hyd  y  pellder  yna,  inewn  deuddeg 
llath  i'w  gilydd,  y  mae  gyndyllau,  port-holes,  trwy  bob  un  o  ba  rai  y  mae 
Armstrong  yn  cuchio  yn  erchyll.  Mae  y  gyndyllau  hyn  wedi  eu 
gwneyd  yn  y  fath  fodd  fel,  er  eu  bod  yn  ddigon  eu  maint  i  osod  y  gẁn 
i  weithio  ar  gylch  tra  ëang,  eto  y  mae  yn  anmhosibl  i'r  gelyn  eu  gweled 
yn  ddigon  da  i  anelu  ei  ynau  arnynt.  Y  mae  ystorfëydd  mawrion  o 
gyfreidiau  rhyfel  hefyd  wedi  eu  naddu  allan  o'r  graig,  a  gallwn  yn 
hawdd  gredu  pan  ddywedwyd  wrthyf  am  y  swm  anferth  y  mae  y 
cloddiadau  wedi  gostio,  er  fod  llawer  wedi  ei  wneyd  gan  garcharorion, 
y  rhai  a  orfodid  i  weithio  yn  y  lle.  Y  mae  tref  Gibraltar  o  ffurf  dra 
afreolaidd.  Ond  pa  ryfedd,  ac  ystyried  yr  ystormydd  y  mae  wedi 
weled.  Weithiau  fe  ddeuai  pelen  o  gyflegr  a  newidiai  yn  gwbl  gyfeir- 
iad  heol,  bryd  arall  fe  fyddai  ymddrylliad  shell  yn  gŷru  cryn  ran  o'r 
dref  yn  fŵg,  fel  nad  ydy w  yn  syndod  fod  ffurf  y  dref  yn  ddyeithr  a 
gwneuthuriad  y  tai  yn  amry.wiol.  Y  mae  tua  20,000  o  drigolion  yno, 
heblaw  y  milwyr,  y  rhai  a  rifant  tua  2,500.    Y  mae  ymron  bob  crefydd 


H7NT   I   DDEHEUDIR   FFEÀINÖ.  4=1 

adnabyddus  i'w  chael  yno ;  ond  Pabyddiaeth  sydd  yn  ffýnu  fwyaf.  Fe 
gymerir  y  niesurau  llymaf  er  rhwystro  i'r  boblogaeth  gael  ei  Uîosogi 
trwy  newydd-ddyíodiaid,  ac  nid  ellwch  aros  yno  heb  Permis  de  si  jour, 
yr  hwn  a  roddir  gan  yr  ustusiaid  neu  yr  heddgeidwaid;  mae  y  rhai 
hyn  yn  dal  am  10,  15,  neu  20  niwrnod;  wedi  hyny  rhaid  eu  hadnew- 
yddu.  Mae  y  deddfau  Seisonig  mewn  grym,  ond  ceir  yn  fynych  eu 
bod  yn  annigonol.  Y  mae  masnach  helaeth  yn  cael  ei  chario  ymlaen 
mewn  eiddo  gwaharddedig,  contraband,  y  rhai  a  ânt  i  Ysbaen.  Y 
mae  o  chwech  i  wyth  miliwn  o  bwysi  o  Dobacco  yn  cael  ei  smugglo  i 
Ysbaen  bob  blwyddyn. 

Mae  yn  llawn  bryd  i  mi  ddwyn  yr  epistol  maith  hwn  i  derfyniad; 
eto  nis  gallaf  wneyd  hyny  heb  godi  fy  llais,  er  fe  allai  i  ddim  dyben, 
yn  erbyn  y  chwareuon  poblogaidd  ond  barbaraidd  hyny  o  eiddo  yr 
Ysbaeniaid,  y  Teirw-ymladdau.  Ni  welais  i  yr  un  Bull-fight  erioed, 
ac  yr  wyf  yn  ddiolchgar  am  hyny  ;  ond  yn  ystod  deuddeng  niwrnod  fy 
arosiad  yn  Gibraltar,  prin  yr  elai  ciniaw  heibio  heb  fod  y  pwnc  yma  yn 
cael  ei  ddwyn  i'r  bwrdd,  a  rhoddid  yn  fynych  y  fath  adroddiadau  byw- 
iog  am  yr  hyn  a  gymerai  le  yn  y  cyfryw  chwareuon  fel  y  gallwn  roddi 
eu  hanes,  dybygaf,  fel  pe  buaswn  wedi  eu  gweled.  Gadewch  i  ni  mewn 
dychymyg  ymweled  âg  un  o'r  golygfëydd  ofnadwy  hyn.  Yr  ydym  yn 
ymgymysgu  â  thorf  lawen  o  bobl  fel  y  nesawn  at  y  Coliseo  de  los 
Tererost,  fel  y  gelwir  yr  adeilad  yn  gyffredin.  Yr  ydych  yn  sylwi  nad 
oes  llawer  o  feny  wod  yn  myned  i  fewn,  ac  fod  y  rhai  a  ânt  y  fath  na  charech 
adnabod.  Mae  y  dynion  yn  eu  dillad  goreu,  yn  goegwych,  yn  llawen, 
yn  drystfawr,  a  braidd  yn  afreolus.  Yr  ydym  yn  myned  i  fewn  i  adeilad 
lle  yr  eisteddai  o  wyth  i  ddeng  mil  o  bobl.  Mae  y  canol  yn  agored, 
gydag  amgae  o  goed  o'i  amgylch ;  i  hwn  y  mae  drŵs  yn  agoryd  o'r 
man  lle  y  cedwir  y  teirw.  Y  mae  drvvs  arall  yn  agor  i'r  11  e  hwn  sydd 
yn  gollwng  i  fewn  orymdaith  a  wneir  i  fyny,  yn  gyntaf,  o  ynad,  neu 
ryw  ŵr  mawr ;  yna  dilyna  y  picadores,  neu  y  rhai  a  ymladdant  â'r 
tarw,  yn  marchogaeth ;  y  banderilleros,  neu  y  rhai  a  ymladdant  ar 
draed ;  a'r  matador,  neu  yr  hwn  a  ladda  y  tarw.  Y  mae  nifer  o 
wasanaethwyr  a  elwir  chulus  yn  canlyn  hefyd,  ond  nid  ydyw  eu  gwaith 
hwy  o  nemawr  bwys ;  tynant  ymaith  sylw  y  tarw  oddiwrth  picadore 
cwympedig,  neu  cymerant  ymaith  yr  anifail  pan  wedi  ei  ladd.  Mae 
udgorn  yn  cânu,  ac  archa  y  prif  ynad  ar  fod  y  tarw  yn  cael  ei  ddwyn 
i  fewn.  Mae  y  picadores  ar  eu  meirch,  crëaduriaid  culweinion  truenus 
fel  yr  oedd  braidd  yn  sỳn  genyf  ddeall ;  mae  y  banderilleros  a'u  clogau 
a'u  gwaewffyn  yn  barod ;  cynhyrfiad  ofnadwy  sydd  yn  ffŷnu;  rhuthr ! 
a  dyna  y  tarw,  crëadur  du,  gwych,  tua  thair  oed,  yn  sefyll  am  eiliad 
yn  sŷn  yn  nghanol  y  lle  agored ;  eiliad  eto,  a  rhuthra  at  un  o'r  pica- 
dores,  a  chan  gymeryd  y  ceffyl  yn  ei  fynwes  gerfydd  ei  gyrn,  fe'i  teifl 
drosodd  ar  ei  gefn,  a'r  trymswn  fel  y  lletha  ei  farchogwr  a  adseinia 
dros  y  tŷ ;  rheda  y  chulus  ymlaen  a  chyfodant  y  dyn  sydd  yn  ddideiml- 
ad  a  chymerant  ef  ymaith,  a  chyn  myned  ymaith  cawn  glywed  ei  fod 
wedi  marw  (ffaith  a  gymerodd  le  yr  hâf  diweddaf.)  Ond  mae  y  tarw 
wedi  cael  ei  frathu  gan  waewffýn  bychain  ei  ymosdwyr,  ac  hefyd  wedi 
ei  wallgofi  gan  y  floedd  fawr  o  Bravo  toro  a  ysgydwai  y  tý  pan  laddai  ei 
elyn  blaenorol.  Rhuthra  yn  awr  at  banderülero,  ond  mor  ysgafndroed 
ydyw  ef  fel  nad  ydy  w  yr  anifail  cynddeiriogwyllt  ond "  yn  rhuthro  yn 


42  HYNT   I   DDEHEUDIR   FFRAINC. 

erbyn  yr  amgae  goed  a  orchuddir  gan  glôg  ei  wrthwynebydd.  Dra- 
chefh  ymosoda  ar  geffyl,  a  rhwyga  i  fyny  ei  gylla ;  syrthia  y  truan  i 
lawr,  ond  y  mae  bywyd  ynddo  eio,  ac  felly  rhuthra  y  chulus  ymlaen  a 
churant  ef  nes  y  cyfyd ;  ac  yna  ymosodir  arno  drachefn,  neu  fe'i  gyrir 
o  amgylch  y  cylch  ai  goluddion  yn  hongian  allan.  Os  syrthia  drachefn 
aiff  un  o'r  chulus  i  fyny  ato,  ac  os  nad  oes  digon  o  fywyd  ynddo  i 
sefyll,  lladdant  a  llusgant  ef  ymaith  oddiar  y  ffordd.  Ond  am  eiliad 
mae  y  tarw  yn  llwírhâu,  a  gwna  ruthr  at  y  drvvs  trwy  ba  un  y  daeth  i 
fewn ;  mae  yr  ymosodiad  yn  ofnadwy,  yn  gymaint  felly  fel  y  mae  wedi 
gýru  ei  gyrn  trwy  y  bwrdd  tew,  ac  fe'i  delir  yno.  Yna  fe  arllwysir 
bloeddiadiu,  a  melldithion,  a  iaith  fudr,  y  fath  ag  a  geir  yn  unig  mewn 
tarw-ymladdfa  Ysbaenaidd,  ar  y  tarw  truan;  ac  os  na  fydd  i'r  chulus  yn 
fuan  ryddhâu  y  caeth  hunan-rwymedig,  deuant  i  fewn  am  eu  rhan.  Y 
mae  yn  rhydd ;  a  thrachefn  ymosoda  a  lluchia  farch  a  marchogwr 
bendramwnwgl,  y  cyntaf  yn  farw,  yr  olaf  yn  ddideimlad ;  symudir  y 
ddau  ymaith,  ac  aiff  y  chwareu  ymlaen  !  Pedwar  yn  ychwaneg  o  geffyl- 
au  a  leddir,  ond  dianga  eu  marchogwyr.  Ac  yn  awr  daw  y  Matador  i 
fewn.  Wedi  ymwisgo  mewn  clôg  a  dwbled  ysblenydd,  eurfrodiog, 
gyda  chlôs  penglin  o  sidan,  hosanau  ac  esgidiau  o'r  un  peth,  fe  rodia 
i'r  canol  gyda  chleddyf  noeth  yn  ei  law ;  mae  y  tarw  yn  ei  weled  ac  yn 
rhuthro  arno,  ond  pan  o  fewn  llathen  iddo,  derbynia  y  cleddyf,  wedi  ei 
gladdu  i  fyny  hyd  y  carn,  rhwng  ei  ysgwyddau ;  llifa  y  gwaed  o'i  enau, 
mae  yn  honcian,  syrthia,  bydd  farw,  a  chymerir  ef  ymaith  yn  nghanol 
taranau  o  gymeradwyaeth.  Mae  y  tarw  Iladdedig  yn  eiddo  y  Matador, 
ac  yn  fynych  týr  y  tafod  allan  a  theifi  ef  i  blith  yr  edrychwyr  fel  prawf 
ei  fod  yn  rhoddi  y  gelain  i'r  tlodion.  Gyfaill,  a  gawn  ni  ddysgwyl  a 
gweled  tarw  arall,  ac  un  arall,  yn  dyfod  i  fewn  ?  Na  wnawn  yr  wyf  yn 
meddwl !  Cawsom  ddigon,  a  gormod.  Ac  eto  y  mae  pobl  sydd  yn 
ymhyfrydu  mewn,  îe  yn  hiraethu  am,  y  fath  arddangosiadau. 

Yr  wyf  yn  ofni  fod  fy  syniad  am  ddwyn  yr  epistol  maith  yma  i 
derfyniad  yn  lled  debyg  i  un  o  arwyr  Maccabe  y  Yentriloauist,  yr  hwn 
a  ddywed  y  "  bydd  iddo  derfynu  trwy  wneyd  ychydig  sylwadau  yn 
ychwanegol."  Yr  oedd  ei  sylwadau  ef  lawer  yn  rhy  ychydig;  ond  yr 
wyf  yn  ofni  fod  yr  eiddof  fi  ychydig  yn  ormod. 

Wythnos  o  fordaith,  yn  ystod  pa  un  y  gwelais  nifer  lîosog  o  whales,  y 
môr-grëaduriaid  anferth  hyny  a  gymherir  gan^Milton  i  ynysoedd — 

Fo  y  morfil  uthr 
Y  Lefiathan,  mwyaf  mil  a  nawf 
Yr  eigion  a  wnaeth  Duw ;  o  ddamwain  hwn 
Yn  nghwsg  ar  weilgi  Norwy  llywydd  rhyw 
Lestr  gwael  cyfeiliorn  yn  ngwyll  nos  o  dyb 
Mai  ynys  oedd,  dywedant  forwyr,  aml 
Yn  nghen  ei  groen  angora  wrth  ei  gîl, 
Tra  hudda  nos  y  môr,  ac  oedi  gwawr, — 

a  chyrhaeddais  Liverpool   ar   brydnawn   Sadwrn.     DygoddJ  hyny  fy 
siwrnai  i  ben,  a  gwna  yr  un  peth  gyda'r  llythyr  hwn. 

Ydwyf,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  bur  ddiffuant, 

Ap  Idloes. 


\&aw        íA^ 


ISÂAC  JAMES. 


II. 

Yr  oedd  darllen  yn  un  o'i  hoff  bethau,  ac  yn  un  o'i  destynau  ymffrost. 
Anaml  y  rhoddai  i  fyny  i  neb  am  hyn,  gan  y  cyfrifai  ei  hun  yn  un  o'r 
darllenwyr  goreu.  Byddai  yn  cael  ei  ystyried  hefyd  gan  eraill  yn 
ddarllenwr,  yn  gystal  ag  yn  esboniwr;  ac  y  mae  hyn  yn  rhyfedd,  gan 
mai  "dyn  yr  un  llyfr"  ydoedd,  fel  y  dywedai  Ebenezer  Morris  am 
dano,  gan  feddwl  nad  oedd  ganddo  ddim  ond  y  Bibl.  Ond  chware  têg 
iddo,  y  Bibl  oedd  efe  yn  proffesu  bod  yn  ddarllenwr  o  hono,  a  dim  arall. 
Yr  oedd  darllenlyn  bwnc  Cymanfa  yn  Nolgellau  uúwaith,  ac  oblegid  ei 
fod  ef  yn  broffeswr  yn  hyn,  galwyd  arno  i  siarad.  Ymysg  pethau 
eraill,  dangosai  yr  angenrheidrwydd  am  roddi  pwyslais  priodol  wrth 
ddarllen,  er  mwyn  darllen  yn  ddeallus  ac  er  adeiladaeth.  Nodai,  er 
engraifft,  yr  adnod  hono,  "Nid  yw  rhedfa  yn  eiddo  y  cyflym,"  &c,  a 
dywedai  mai  ar  y  gair  eiddo  yr  oedd  y  pwyslais  i  fod.  Byddai  yn 
fynych  yn  argyhoeddi  rhai  am  eu  diffyg  fel  darllenwyr,  a  gwnaeth  hyn 
hyd  yn  nôd  âg  Ebenezer  Richard  "  Mr.  Richard,"  meddai  wrtho,  ar 
ol  darlleniad  teuluaidd,  "  nid  oeddych  yn  rhoddi  pwyslais  fel  y  dylech 
ch'i  heddyw."  "  Ai  nag  o'wn  i,  Isaac  bach?"  gofynai  Mr.  R.  "  Nac 
oe'ch,"  meddai  yntau,  gan  nodi  rhyw  ranau  o'r  bennod.  "  Dyna  fel  'r'w' 
i,  i  ch'i,"  meddai  hwnw,  "  'd'w'  i  ddim  yn  gwybod  ar  ba  air  i  roddi  y 
pwys,  ac  oblegid  hyny  gwell  gen'  i  beidio  pwyso  yn  neillduol  ar  un 
gair."  "  Wel,  ro'i  ddim  pin  o'm  llawes  am  beth  fel  hyny."  "Ië,  'ry'ch 
ch'i,  Isaac  bach,  yn  gwybod  pa  le  i  bwyso,  a  gallwch  ch'i  fentro."  Pa 
fodd  bynag,  yr  ydym  yn  cael  i  Mr.  R.  ryw  dro  arall  roddi  cynghor  iddo 
i  beidio  mentro  gormod  yn  hyn.  "  Gochelwch  ch'i,  Isaac,"  meddai, 
"  fod  yn  rhy  benderfynol  am  y  pwyslais,  rhag  ofn  i  chwi  trwy  hyny 
wneyd  cam  â'r  Ysgrythyr."  <4  A  ydych  yn  meddwl,"  gofynai  yntau, 
"  fod  mwy  o  berygl  i  ni  wneyd  cam  â'r  Bibl  wrth  bwyso  ar  ryw  ranau 
o  hono,  na  phe  byddem  yn  peidio  rhoddi  pwys  ar  ddim?  "  Ni  chawsom 
yr  atebiad.  Byddai  yn  cael  rhai  weithiau  fyddai  yn  troi  arno,  yn  debyg 
fel  y  byddai  yntau  yn  troi  ar  eraill.  Pan  ddaeth  ar  nos  Sabboth  i 
Benllwyn,  aeth  yn  union  i'r  pulpud,  a  darllenodd  bennod  ;  yna  plygodd 
ei  ben  dros  yr  astell  i  lawr,  a  dywedodd,  "Evan  Robert,  ewch  dipyn  i 
weddi."  "  Na  'na  i,  siŵr,"  meddai  hwnw,  "  gweddîwch  eich  hunan ; 
os  gweddio,  fe  allwn  i  ddarllen  hefyd  cystal  a  chwithau."  Yr  oedd 
hwnw  yn  deall  am  ei  hòniad  fel  darllenwr. 
Byddai  yn  fynych  yn  dal  ar  eraill  yn  dyfynu  o'r  Bibl,  a  chan  ei  fod 


44  ISAAO   JAMES 

mor  gyfarwydd  ynddo,  yr  oedd  ar  unwaith  yn  eu  hargyhoeddi.  Yr  oedd 
Mr.  Davies,  Cefn  Mabws,  yn  dyweyd  wrtho  am  yr  adnodau  oedd  wedi 
rhoddi  llawer  o  gysur  iddo,  megys  y  rhai  canlynol :— "  Megys  dy 
ddyddiau  y  bydd  dy  nerth.; "  "  Ei  fara  a  roddir  iddo,  a'i  ddwfr  fydd 
sicr."  Ond  dywedai  Davies  hwy  yn  ol  fel  y  mae  y  wlad  yn  fìu  dyfynu, 
— "  Ynol  dy  ddydd  y  bydd  dy  nerth,"  a,  "  Dy  íara  a'th  ddwfr  fydd  sicr." 
"Yr  ydych  yn  cael  rhyw  addewidion  rhyfedd  iawn,"  meddai,  Isaac 
James,  ,€  'che's  i  erioed  y  fath  rai  a'r  rhai  yna  gan  y  'Nhad  nefol ;  ond 
'ry'ch  ch'i  ac  yntau  mor  gyfarwydd  â'ch  gilydd,  o  ran  hyny."  €€  Na, 
Isaac  James,"  meddai  Davies,  "  mae  arnaf  ofn  nad  wyf  fel  'ry'ch 
ch'i'n  dyweyd."  ,€Wel,  o  b'le  cawsoch  ch'i  rhai'na,  ŵr?"  "  O'r 
Bibl,  Isaac  bach,"  meddai  Davies.  "  0,  welais  i  erioed  o  hony'n  nhw," 
meddai  yntau.  Yna  aethant  i  chwilio  yr  addewidion,  a  gwelwyd  y  cam. 
Holwyd  ef  unwaith,  paham  nad  oedd  "  llawnder  y  cyfoethog  yn  gadael 
iddo  gysgu."  "  0,"  meddai,  €<  wedi  stwffio  ei  fola  yn  rhy  dýn  y  mae." 
Pan  yn  darllen  y  geiriau,  "  Hyn  yw  holl  ddyled  dyn,"  dywedai  er 
eglurhâd,  ,€  Dyled  dyn  cofiwn,  ac  nid  dyled  pechadur."  Gellir  dyweyd, 
wedi'r  cwbl,  mai  "  gŵr  cadarn  yn  yr  Ysgrythyrau"  oedd  Isaac  James, 
ac  yr  oedd  yn  cael  ei  ystyried  felly  gan  bawb  a'i  hadwaenent  oreu. 
Byddai  llawer,  fel  Evan  Robert,  yn  dyweyd  ambell  i  air  garw  wrtho, 
gan  eu  bod  yn  gwybod  pwy  oedd  ganddynt,  ond  nid  o  ran  yr  un  diys- 
tyrwch  arno  ef  fel  darllenwr.  A  byddai  llawer  yn  holi  ei  feddwl  am  y 
ftordd  i  ddarllen,  ac  am  feddwl  adnodau,  oblegid  eu  bod  yn  gwybod  y 
cäent  ryw  damaid  oddiwrtho  a  fyddai  o  werth  i'w  gael,  ac  oblegid  y 
gwyddent  beth  oedd  ei  hoff  waith  yntau. 

Ond  ei  waith  yn  gweddio  oedd  y  prif  beth  a'i  cododd  i  sylw ;  dyma 
y  prif  beth  oedd  yn  peri  i  enwogion  penaf  y  genedl  ei  fawrygu  pan  yn 
fyw,  ac  sydd  yn  gwneyd  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig  yn  ngolwg  yr 
oes  hon  a'r  oesoedd  dyfodol.  Tỳnodd  sylw  yn  fuan  yn  Nê  a  Gogledd 
Cymru  fel  gweddíwr  mawr;  a  bu  yn  gweddio  yn  gyhoeddus  mewn 
degau  o  Gymanfäoedd,  ac  mewn  ugeiniau  o  Gyfarfodydd  Misol ;  ac  yr 
oedd  pob  dyn  o  feddwl  a  duwioldeb  yn  hoff  iawn  o'i  glywed.  Pe 
gofynid  beth  oedd  yn  gwneyd  i  fyny  ei  hynodrwydd  mewn  gweddi,  fe 
allai  y  gellir  dyweyd  mai  y  tri  pheth  canlynol  oeddynt: — 1.  Yr  oedd 
yn  gartrefol  iawn.  Yr  oedd  fel  plentyn  yn  gyfarwydd  bron  â  holl 
bethau  ei  Dad, — pa  bethau  oeddynt,  pa  le  i'w  cael,  beth  oedd  eu  ham- 
can,  ac  ammodau  eu  gweinyddiad  i  ddynion.  â.  Yr  oedd  yn  ddadleuwr 
mawr.  Yr  oedd  fel  pe  byddai  yn  gallu  cael  gafael  ar  Dduw  yn  gynt 
na'r  cyfíredin ;  ac  wedi  ei  gael,  yr  oedd  yn  anhawdd  cael  neb  y  gellid 
dyweyd  am  dano  yn  well,  ei  fod  yn  "llanw  ei  enau  â  rhesymau." 
Dangosai  ffydd  ddiysgog  yn  llwyddiant  gweddi,  a  hyny  oblegid  yr 
ymrwymiadau  Dwyfol  yn  nhrefn  cadwedigaeth  y  byd,  a'r  gogoniant 
fyddai  hyny  yn  adlewyrchu  ar  gymeriad  y  Bôd  anfeidrol.  3.  Yr  oedd 
ei  ysbryd  ijn  effro  a  gwresog  iawn.  Fel  y  mae  pawb  o'r  un  galon  âg  ef, 
âi  at  ei  bwnc  yn  ddiymdroi ;  byddai  ei  eiriau  yn  bwrpasol,  ei  ymadrodd- 
ion  yn  fýrion,  a'i  ddull  o  ddeisyf  yn  hynod  o  darawiadol.  Cymerer  y 
canlynol  yn  engreifftiau : — 

Y  cibd  aW  gardod.  "  Dyma  ni  yn  dyfod  atat  ti  eto,  Arglwydd,  rhaid  i  ni  gael  y 
cŵd  a'r  gardod  genyt  Ti  heddyw,  'does  gyda  ni  ddim  i  gael,  mae  ein  cypbyrddau  yn 


ISAAC   JAMES.  A6 

hollol  wâg,  ac  heb  obaith  am  damaid  o  unlle  ond  oddiwrthyt  Ti."  Y  mae  begeriaid 
yn  dyfod  â'r  cŵd  ganddynt,  fel  nad  ydynt  yn  gofyn  am  ddim  ond  y  cardod  ;  ond  yr 
oedd  ef  yn  gweled  tlodi  dyn  yn  fwy,  fel  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef,  nid  yn  unig  gael 
bendith  i'w  mwynhâu,  ond  hefyd  calon  i'w  derbyn. 

Dyn  trwy  Dduw  yn  byw  i  Dduw.  ' '  Cyfrana,  Arglwydd,  ac  ond  i  Ti  roi  i  ni,  fe 
gei  dithau  rywbeth  oddiwrthym  ninnau  wed'yn — ond  i  Ti  faddeu,  gwnawn  ninnau 
garu  ;  ond  i  Ti  dỳnu,  fe  redwn  ninnau,  er  llesged  ydym  ;  ac  ond  i  Ti  fywhâu,  gwnawn 
ninnau  alw  ar  dy  enw."  Nid  oedd  ein  hysbysydd  yn  cofio  ychwaneg,  ond  yr  oedd 
yn  dyweyd  fod  cyfres  o'r  rhoi  a'r  cael  yn  y  weddi  hon. 

Yr  Iawn  o  osodiad  Duw.  Mae  llawer  wedi  clywed  fod  Henry  Eees  yn  arfer 
crybwyll  am  ryw  weddi  hynod  a  glywodd  ganddo.  A  chan  ein  bod  wedi  clywed 
Mr.  Rees  yn  gwneyd  hyn  mewn  Cymanfa  yn  Drefnewydd,  pan  yn  pregethu  oddiar 
Jer.  xxx.  21,  rhoddwn  yr  hanes  yma  mor  bell  ag  y  gellir  fel  y  cymerodd  le  yno. 
Pan  oedd  Mr.  Rees  yn]dangos  y  cymhellion  cryfion  oedd  gan  bechaduriaid  i  nesâu  at 
Dduw,  dywedodd,  "  Mae  llawer  o  honoch  wedi  clywed  am  y  dyn  bach  mawr  hwnw 
o  Sir  Aberteifi,  Isaac  James,  a  rhai  o  honoch  wedi  ei  wrando  yn  pregethu.  Nid  oedd 
llawer  yn  ei  ystyried  yn  bregethwr  mawr,  ond  un  mawr  oedd  o.  Yr  oedd  unwaith 
yn  gweddio  yu  Nghymanfa  Machynlleth,  a  daeth  rywbryd  yn  ei  weddi  ar  draws  y 
geiriau  hyny,  '  Yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn.'  'Y  Ti  gosododd  e,'  meddai,  'a 
dyma  ni.dorf  o  honom  yn  mentro  arno  'Fe  heddyw,  a  rhyngot  Ti  âg  E.'  "  Cerddodd 
y  dywediad  fel  "trydan  trwy  y  dorf,  ac  yr  oedd  yn  amlwg  fod  Isaac  James,  er  wedi 
marw,  yn  llefaru  eto,  a  hyny  nes  gwefreiddio  cewri  Gogleddd  a  Dê,  y  rhai  oedd  yn 
bresennol  ar  y  pryd. 

Y gwahaniaeth  rhwng  Duw  a  dyn  yn  dyfod  â  gwlaw.  "  Diolch  i  Ti,  Arglwydd, 
am  y  gwlaw  ;  pe  byddem  ni  yn  cael  y  llywodraeth  i'n  dwylaw  ein  hunain,  ni  allem 
wneyd  yn  well,  ond  'f'alle  y  daethem  âg  ef  yn  gynt."  Fel  yr  oedd  y  diweddaf  yn 
hoff  air  Mr.  Rees,  yr  oedd  hwn  yn  hoíf  air  Evan  Harris,  Merthyr,  a  gwnaeth  ddefn- 
ydd  o  hono  droion  pan  y  byddai  y  wlad  mewn  angen  am  wlaw,  ac  mewn  cyfaríodydd 
diolchgarwch. 

Bara  o  rywle.  "  Diolch  i  ti,  Arglwydd,  am  ddefnyddio  y  môr  i  ddwyn  bara  i  ni, 
a  hyny  na  wyddo'  ni  yn  y  byd  o  ba  le :  ond  'ro'et  Ti  yn  gwybod  p'le  'r  oedd  i'w 
gael,  a  phwy  oedd  a'i  eisieu."  Mewn  amser  prin  iawn  ar  y  wlad  am  fara,  daeth  llong 
fawr  i  mewn  i  Aberdyfi,  a  tharawodd  wrth  graig ;  diangodd  y  dwylaw  i  Lundain,  a 
gwerthwyd  y  llwyth  gan  y  Custom,  a  hyny  yn  hynod  o  rad. 

Pryder  am  drugaredd  Duw.  "  Yn  wir,  Arglwydd,  y  mae  arnom  dy  ofn  di  'leni 
yn  ein  calonau,  a  fydde'  ni  ddim  yn  mentro  atat  Ti  fel  yma  oni  bae  dy  fo.d  wedi  arfer 
trugarhâu."     Hon  eto  ar  amser  sychder. 

Y  jpeth  sydd  yn  ennill  i  Dduw  ac  i  ddyn.  "  Achub  ni,  Arglwydd,  cei  di  a  ninnau 
dipyn  wrth  hyny  :  ond  os  ein  damnio  a  wneir,  mae  yn  wir  y  cei  Di  rywbeth  oddi- 
wrth  hyny,  ond  'chawn  ni  ddim." 

Maddeu  neu  beidio.  "Maddeu  i  ni,  Arglwydd  ;  ond  maddeu  neu  beidio,  'thalwn 
nibythiTi." 

Yr  efengyl  yn  eìddo  Duw.  "  Ti  bia'r  môr,  Ti  bia'r  pysgod,  a  Thi  bia'r  rhwyd,  a 
dyma  ninnau  yn  ei  bwrw  ar  dy  air,  a  rhyngot  Ti  a  hi." 

Yr  oedd  rhyw  bethau  oedd  yn  peri  chwerthin  i  rai  yn  ei  weddîau,  yn 
enwedig  ei  weàdiau  teuluaidd,  ond  yr  oedd  y  cwbl  yn  llawn  o  ystyr. 
"  Diolch  i  ti,  Arglwydd,"  meddai,  "  am  yr  ymborth  ydym  yn  gael,  ac 
am  'stumog  i'w  íwyta ;  byddai  yn  bur  ddiflas  arno'  ni,  er  cael  byrddau 
llawnion,  pe  na  byddai  genym,  fel  llawer,  ddim  ond  edrych  arno."  Dro 
arall  dywedai,  "  Diolch  i  Ti  am  archwaeth  at  y  bwyd,  ac  am  synwyr  i 
ddeall  ein  digon."  Ond  pwnc  mawr  yn  ei  olwg  ef  oedd  gweddîo,  a 
hoff  waith  ei  fywyd  ydoedd ;  gwyddai  y  rhan  fwyaf  hyny  oedd  yn  ei 
adnabod,  a  dyna  paham  y  galwodd  Ebenezer  Richard  ef  i  weddi  mewn 
Cyfarfod  Misol  pan  oedd  pawb  yn  pallu,  ac  aeth  ati  yn  union ;  a  dyna 
lle  bu  yn  diolch  am  orsedd  gras,  ac  am  y  "  cyfleusdra  "  i  ddyfod  ati, 
nes  yr  oedd  llawer  yn  edrych  gydag  anfoddlonrwydd  ar  yr  anufuddion. 
Yr  oedd  William  Llewelyn,  Sir  Benfro,  yn  adrodd  hanes  gymerodd  le 


46  ÎSAAC   JAMES.  • 

yn  Brysgaga,  pan  oedd  ef  a  chyfaill  iddo  yno  yn  Uettŷa.  Daeth  Isaac 
yno  yn  fore  drannoeth,  cyn  iddynt  ymadael,  ac  erbyn  y  ddyledswydd. 
Ond  wrth  fod  y  ddau  gyfaill  yn  cymhell  eu  gilydd  at  y  gwaith,  "  Isaac 
James,"  ebai  Mr.  Watkins,  gŵr  y  tŷ,  "cydiwch  yn  y  Bibl."  "Diolch 
yn  fawr  i  chwi,"  ebai  yntau,  ac  aeth  drwy  y  gwasanaeth.  "  A  wyddoch 
ch'i,"  meddai  Llywelyn,  wrth  ddyweyd  yrhanes,  "  buasai  yn  dda  genyf 
gael  myn'd  dros  y  golwg  i  rywle ;  ni  fu  arnaf  y  fath  gy wilydd  yn  fy 
mywyd." 

.  Yr  oedd  cadw  dyledswydd  fel  cyfraith  y  Mediaid  a'r  Persiaid  ganddo. 
Mynai  ei  chadw  pa  bethau  bynag  fyddai  y  rhesymau  dros  beidio.  Pan 
oedd  unwaith  yn  llettýa  yn  nhý  Mr.  Owen,  Treffynnon,  ni  ddaeth  i 
lawr  o'r  ystafell  nes  yr  oedd  y  ddyledswydd  drosodd,  yr  hon  oedd  yn 
cael  ei  chadw  yn  lled  foreu  fynychaf.  Beth  bynag,  wedi  iddo  ef  gael 
ei  foreufwyd,  sylwodd  Mr.  Owen  ei  fod  yn  ddiflas  ac  yn  anesmwyth 
iawn,  a  meddyliodd  beth  oedd  arno.  "'Rydy'  ni,"  meddai,  "  wedi 
cadw  dyledswydd,  Isaac  James;  nid  oeddym  yn  gweled  y  dylem  eich 
galw  chwi  i  lawr  gan  ei  bod  mor  foreu,  a  chwithau  wedi  blino."  "Ië 
eich  dyledswydd  ch'i  oedd  hono,  ac  nid  fy  nyledswydd  i;  rhaid  i 
minnau  gael  y  Bibl  eto  i  gael  cadw  dyledswydd  i  mi  fy  hun,"  ac  felly  y 
bu.  Ond  bu  y  ddeddf  gaeth  yma  yn  ddaiddo  lawer  gwaith;  ni  wnawn 
nodi  ond  yr  amgylchiad  canlynol.  Yr  oedd  mab  iddo  unwaith  wedi 
dyfod  allan  yn  dyst  mewn  achos  cyfreithiol,  yn  erbyn  dyn  ieuanc 
corffol,  anhyblyg  ei  ysbryd,  yr  hwn  oedd  meistr  tir  Isaac,  fel  yr  oedd 
gwaethaf  yr  achos.  Ar  ei  dir  y  porai  y  fuwch  a'r  ceffyl,  &c.  Daeth  hwn 
i  fewn  pan  oedd  y  teulu  yn  gorphen  ar  yr  ymborth  ac  yn  barod  at  y 
ddyledswydd,  a  dyna  lle  yr  oedd  yn  rhuthro  a  bygwth,  nes  yr  oedd 
pawb  ond  gŵr  Duw,  yn  ymollwng  mewn  cryndod.  Ond  cododd  ef  ar 
ei  draed  i  ymaflyd  yn  y  Bibl,  a  dywedodd,  "Dyma  fì  yn  myn'd  i  ddar- 
llen  gair  Duw,  naill  ai  ewch  allan,  neu  eisteddwch  i  lawr  yn  dawel;" 
ac  eistedd  wnaeth.  Darllenodd  yn  araf  a  phwysleisiol  fel  arfer,  ac  yna 
aeth  i  weddi.  A  chyfeiriodd  gymaint  at  yr  ystorm  oedd  wedi  codi  yn 
ei  dý,  ac  am  Ddwyfol  allu  i'w  gostegu,  fel  yr  effeithiodd  gymaint  bron 
ar  y  gŵr  esgyrnog  oedd  yn  y  tŷ  ag  a  effeithiodd  y  gàreg  o'r  ffòn  dafî 
ar  Goliath  o  Gath.  "Wedi  gorphen,"  ebe  Mr.  James,  Brynllys,  "cy- 
merodd  y  cawr  ffroenuchel  Isaac  i'w  gôl  fawr,  fel  lapdog  bychan,  gan 
erfyn  ei  faddeuant,  a'r  dagrau  yn  llifo  dros  ei  ruddiau,  ac  am  beidio  sôn 
gair  mwy  am  y  cynghaws.  Ac  os  oedd  yn  gymwynasgar  gynt  i'r 
gweddi'wr,  bu  yn  llawer  mwy  felly  ar  ol  hyn." 

Daeth  yntau  yn  Ddirwestwr.  Ac  y  mae  cael  dyweyd  hyn  am  dano 
ef  yn  gryn  lawer.  Bu  ef,  fel  llawer  yn  ei  ddydd,  yn  groes  iawn  i'r 
symudiad  da  hwn  ar  ei  gychwyniad,  a  chafwyd  gwaith  mawr  i'w  godi  o 
gwbl  o  chwarel  fudr  yr  hen  oruchwyliaeth  yfol  hono  mewn  cysylltiad 
â'r  weinidogaeth.  Ac  ar  ol  ei  godi,  hen  gàreg  digon  garw  ac  aflêr 
ydoedd,  a  chafwyd  gwaith  mawr  caboli  arno,  er  ei  wneyd  yn  gymhwys 
i'r  adeilad  ddirwestol  lân  a  hardd.  Ni  ddywedai  ryw  lawer  yn  erbyn 
Cymdeithas  Cymedroldeb,  ond  pan  wasgwyd  Dirwest  ar  y  wlad,  aeth 
yn  bur  anesmwyth.  "Yr  oedd  y  gymdeithas  arall  oedd  ganddynt," 
meddai,  "yn  hen  lady  ddigon  prydferth  i  ddyfod  â  hi  ger  bron  y  wlad; 
ond  am  hon,  dim  ond  gorthrymu  dynion  yw  ei  holl  amcan."  Daeth 
Mr.  Richard,  Tregaron,  allan  ar  unwaith  o  blaid  Dirwest,  fel  yr  oedd 


ISAAC  JAMES.  47 

ei  arfer  gyda  phob  diwygiad,  a  bu  yn  cymhell  llawer  arno  yntau  i 
wneyd  yr  un  peth.  Ac  er  ei  ddarbwyllo  i  hyny,  dywedai  y  dylai  wneyd 
er  mwyn  eraill,  gan  ei  fod  yn  bregethwr.  "Ië,"  meddai  yntau,  "er 
mwyn  eraill,  nid  oes  eisieu  gwneyd  pob  peth  er  mwyn  eraill ;  nid  yw  y 
Bibl  yn  gofyn  gyda  ni  ond  caru  ein  cymydog  fel  ni  ein  hunain,  ond  y 
mae  hon  yn  myn'd  lawer  pellach."  Profiad  y  barnwr  anghyfiawn  oedd 
ei  brofiad  yntau  gyda  Dirwest,  ni  ddaethai  yn  ddirwestwr  pe  cawsai 
lonydd,  ond  daeth  rhag  iddynt  ei  "  syfrdanu."  Yr  oedd  cymaint  o  rym 
yn  y  diwygiad,  cynifer  yn  ymuno  â'r  gymdeithas,  a  chymaint  o  siarad 
am  hyny  gan  bawb,  fel  yr  oedd  yn  gywilydd  ganddo  yntau  ddyweyd 
nad  oedd  yn  ddirwestwr.  Ac  heblaw  hyny,  yr  oedd  gorchymyn  am 
beidio  dyfod  â'r  drwyth  feddwoì  i'r  tai  capeli  o  gwbl,  a  chymhelliad 
hefyd  yn  cael  ei  roddi  am  beidio  ei  gynnyg  i  bregethwyr  mewn  lleoedd 
eraill ;  ac  felly  yr  oedd  wedi  myned  yn  dywydd  lled  sych  yn  yr  ystyr 
yma,  ac  nid  oedd  yn  un  dyben  i  bregethwr  beidio  bod  yn  ddirwestwr,  o 
ran  dim  a  gawsai,  fel  yr  arferid  gynt.  Beth  bynag,  yr  ydym  yn  clyw- 
ed  iddo  ar  rai  adegau  wneyd  defnydd  lled  rŷdd  o'r  adran  "  oddieithr  yn 
feddygol "  oedd  yn  ammodau  yr  ymrwymiad  ;  ond  ni  wnaeth  ddim  y 
geîlid  cael  gafael  ynddo  fel  troseddwr. 

Gwyddai  y  wlad  yn  ddigon  da  am  ei  deimlad  fel  dirwestwr,  a  byddai 
llawer  yn  ei  holi  er  mwyn  cael  ei  fFraethineb  allan  ar  hyn  fel  ar  bethau 
eraill.  Yr  oedd  llawer  yn  gofyn  iddo  a  oedd  yn  ddirwestwr,  ag  arferai 
yntau  ateb,  "  Ydwyf  o  fola,  ond  nid  o  egwyddor."  Ryw  dro,  pan  oedd  ym- 
ddyddanarDdirwestmewn  Cymdeithasfa,  gofynodd  Mr.  Richard,  Aber- 
gwaun,  "Isaac  James,  a  ydych  ch'i'n  ddirwestwr!"  "Odw,"ebe  yntaa. 
"Ië  a  y'ch  ch'i'n  ddirwestwr  o  galon?"  "Be  sy  fynoch  ch'i  â  nghalon 
i ;  rwy'n  ddirwestwr  o  fola."  Pan  oedd  unwaith  mewn  ffermdý,  nid 
pell  o  Langeitho,  ac  yn  gorfod  myned  y  diwrnod  hwnw  dros  fynydd 
Siôn  Cwilt,  dywedodd  un  wrtho,  "  byddai  cwart  yn  dda  iawn  heddyw, 
Isaac  James,  gan  ei  bod  mor  oer."  "  Byddai,"  meddai  yntau,  "  ond 
rhaid  i  mi  gosbi  fy  nghorff  o  achos  rhyw  hen  folgwn  fel  ch'i."  Yr 
oedd  yn  dyfod  unwaith  i  Blaentwrch,  Sir  Gaerfyrddin,  a  hyny  y  tro 
cyntaf  wedi  iddo  fyned  yn  ddirwestwr,  a  gofynodd  Mrs.  Morgans  iddo 
pa  fodd  yr  oedd  yn  dyfod  at  y  dwr?  Ei  ateb  oedd  "'D'w'i  ddim  yn 
dyfod  ato  fe,  ond  fe  sy'n  d'od  ata'  i."  Yr  oedd  unwaith  wedi  dyfod 
dros  fynydd  noeth,  ar  wlaw  trwm  iawn,  ac  erbyn  iddo  gyrhaedd  tý  lle 
yr  oedd  yn  arfer  galw,  yr  oedd  wedi  gwlychu  hyd  ei  groen,  a'r  olwg 
arno  yn  bur  druenus.  Ac  erbyn  aros  ychydig,  deallwyd  fod  clefyd  y 
dirwest  yn  ei  flino,  a  dywedodd  gŵr  y  tŷ,  "  Mae  cymaint  o  dwrw  gyda 
nhw  am  ddirwest  'nawr  fel  na  ellwch  fentro  cymeryd  llymed  at  eich 
rhaid."  "  Mae  dynion  wedi  myn'd  yn  rhyfedd  iawn,"  meddai  yntau. 
"  Chaiff  dyn  ddim  chware  têg  am  ei  fywyd  gyda  nhw ;  'dyw  ê  ddim 
rheswm  fod  hen  ŵr  fel  fi  yn  cael  ei  gaethiwo  rhag  cymeryd  y  peth 
o'wn  i'n  arfer  gymeryd  ar  hyd  fy  oes."  Yr  oedd  wedi  bod  dros  y  mynydd 
hefyd,  pan  ddaeth  heibio  i  Mrs.  Richard,  Tregaron,  yr  hwn  ofyn- 
odd  iddo  pa  fodd  yr  oedd.  "Yr  wyt  bron  a  sychu  fyny  yn  gorcyn," 
meddai,  "  rhwng  yr  oerfel  yma  a  phob  peth."  Deallwyd  yn  union  at 
beth  yr  oedd  yn  awgrymu.  Ond  er  y  cwbl,  peth  rhyfedd  oedd  iddo 
ddyfod  yn  ddirwestwr  o  gwbl;  yr  oedd  yn  hŷn  na'r  rhan  fwyaf  oedd 
ar  y  maes  ar  y  pryd,  ac  felly  yr  oedd  yn  anhawddach  iddo  fod  heb  y 


4R  ISAAC  JAMES. 

dd'íod  o  ran  corff,  ac  yn  anhawddach  darbwyllo  ei  feddwl ;  ond  ymrestr- 
odd  gyda'r  fyddin,  a  hyny  bron  ar  derfyn  ei  oes. 

Gellid  dysgwyl  llawer  o  hanesion  am  un  o'i  ffraethineb  ef  pan  yn 
llettŷa  mewn  manau,  gan  mai  mewn  ymddyddanion  y  mae  yn  fwyaf 
tueddol  i  rai  o'i  fath  ddyfod  i'r  golwg.  Y  mae  lliaws  o'r  cyfryw 
hanesion  ar  gael,  ond  ni  adroddwn  agos  yr  oll  a  glywsom.  Beth 
bynag,  rhoddwn  rai  o'r  goreuon  ger  bron,  y  rhai  sydd  fwyaf  tebyg  o 
ddangos  ei  wir  gymeriad  i'r  rhai  na  chawsant  gyfleusdra  i'w  weled  a'i 
glywed.  Mae  y  llettŷ  yn  beth  pwysig  yn  ngolwg  pob  pregethwr,  ond 
yr  oedd  ef  yn  orfanwl  gyda  hyn,  fel  yr  oedd  yn  anhawdd  weithiau  cael 
neb  i'w  gymeryd,  oblegid  fod  dynion  yn  gwybod  hyny  am  dano.  Mewn 
un  Cyfarfod  Misol  yn  Llangwyryfon,  yr  oedd  am  gael  bod  yn  nhŷ  y 
capel;  a  chan  fod  William  Williams,  Aberteifi,  wedi  cael  yr  addewid 
o'i  flaen,  yr  oeddynt  yn  gwrthod  iddo.  "  Yr  wyf  fi  yn  henach  o  lawer 
na  W.  Williams,"  meddai,  "  a  rhaid  i  ch'i  roddi  hyn  o  barch  i'r  hen." 
"  Na,  Isaac  James,"  meddai  David  Edward,  Argoed,  "  rhaid  i  chwi 
ddyfod  i'r  Argoed ;  'ry'  ni  wedi  meddwl  am  danoch."  "  Felly,"  meddai 
yntau,  "  mae  yn  well  i  mi  fyn'd  i'r  Argoed  na  bod  dan  y  llwyn;  ond  pam 
na  cha'i  fod  yma  ?  "  Yr  oedd  ef  a  D.  Edward,  cofier,  yn  ddigon  cyfar- 
wydd  â'u  gilydd.  Mewn  Cyfarfod  Misol  yn  Rhiwbwys,  gofynwyd  iddo, 
"  A  ewch  ch'i  i  Gilfach-hafel,  Isaac  James?"  "  Nag  af  ddim,"  atebai, 
"  'dyw  ê  ddim  rheswm  i  ch'i  anfon  hen  ŵr  fel  fi  mor  bell  a  hyny, 
ystyriwch  fy  oed  i."  "A  ewch  ch'i  i  Benlàn,  ynte?"  "B'le  mae 
hwnw  ?  "  "  Y  tŷ  sydd  fan  draw  yn  y  coed  ydyw,  ni  ellwch  ei  weled 
oddiyma."  "  A  allaf  fi  ei  weled  ef  rywbryd,  y'ch  chi'n  uieddwl  ?  "  "  O 
mae  yn  ddigon  hawdd  i  ch'i  fyn'd."  "  O  dyna  fel  mae  pob  lle  os  coelir 
ch'i,  ond  pwy  aiff  a  fi  yno  ?  "  Ar  hyn  daeth  dyn  digrefydd  ymlaen,  a 
dywedodd  yn  lled  arw,  "  Mi  af  fi  a  ch'i  yno  bob  cam,  pe  byddwn  yn 
gorfod  myn'd  a  ch'i  ar  fy  nghefn.  Ond  os  ewch  ch'i  i  faneitha  (gair 
Sir  Aberteifi  am  rwgnach  neu  duchan),  taflaf  ch'i  i  lawr  yn  y  fan,  a 
chewch  fod  yno  trwy  y  nos  o'm  rhan  i."  Yna  gofynodd,  "  A  allaf  fi 
fentro  dyn  fel  yma,  dy wedwch  ?  "  Pa  fodd  bynag  ei  fentro  a  wnaeth,  a 
daeth  y  ddau  yn  gyfeillion  mawr  cyn  terfyn  fy  daith,  a  hyny  heb  gario 
ar  y  cefn  na  thaflu  i  lawr.  Yn  Llanerchpentir,  lle  yr  oedd  dau  ŵr 
dyeithr  o'r  Gogledd  ac  yntau  wedi  dygwydd  dyfod  i  lettýa,  dywedodd 
Isaac  Bowlands,  "  Mae  genyf  wely  i  ch'i  Isaac  James  ar  y  lofft,  a  chaiff 
y  ddau  ŵr  dyeithr  fyn'd  gyda'u  gilydd."  Ond  pan  ddaeth  yr  amser  i 
fyny,  "  Dewch  i'r  gwely  "  ebai  Isaac  James  wrth  yr  henaf,  "  'rw'  i'n 
myn'd."  Ac  aethant  i  wely  y  parlwr,  a  chafodd  y  gŵr  ieuanc  ymladd  ei 
ffordd  am  orphwysfa.  Ar  ryw  nos  Lun  yr  oedd  yn  cadw  odfa  yn 
Dewibrefi ;  a'r  diwrnod  hwnw  yr  oedd  wedi  dyfod  dros  y  mynydd  ar 
eirwlaw  mawr,  fel  erbyn  cyrhaedd  y  lle,  yr  oedd  yr  oilcloth  mawr  oedd 
am  ei  het  wedi  rhewi  wrth  y  napcyn  oedd  am  ei  ben,  a  hwnw  drachefn 
wrth  ei  wallt.  Galwodd  am  y  benywod  yno  i  ryddhâu  ei  ben  o'r  caeth- 
iwed ;  ond  yn  yr  ymdrch,  yr  oedd  ei  wallt  yn  cael  ei  dýnu  mor  enbyd, 
fel  y  dywedodd  yn  union  wrth  un  brawd,  pan  welodd  ef,  "  Da  machgen 
j,  dere  yma,  rhwystra'r  crëaduriaid  yma,  neu  fe  dŷna'n  y  ngwallt  i  gyd 
o'r  gwraidd,  os  nid  y  mhen  i  oddiwrth  fy  nghorff  i."  Llwyddwyd  o'r 
diwedd  i  ddadmer  y  rhew,  wedi  cael  gwrês  y  tŷ,  y  tân,  a'r  holl  ddwy- 
law.     Ond  nid  oedd  esmwythder  i  gynnal  yr  odfa,  nes  cael  gwybod  am 


ISAAO   JAMES.  49 

y  llettŷ ;  ac  wedi  cael  gwybod,  "  O  dyna,"  meddai,  mae  rhagluniaeth 
yn  dybenu  yn  dda  fynycha'." 

Yn  y  llettŷ,  byddai  helynt  yr  ymborth,  y  gwely,  a  phethau  cyffelyb,  yn 
dyfod  yn  fynych  yn  destun  siarad  rhyngddo  â'r  rhai  fyddai  yn  gofalu 
am  danynt,  fel  yr  oedd  ar  lawer  ei  ofn  o'r  herwydd.  Yr  oedd  Mrs. 
Humphreys,  Llandyfeiliog,  wedi  parotöi  cyw  iddo  i  swper;  ac  wedi 
dyfod  â'r  bwyd  o'i  flaen,  dywedodd,  "  Dyna,  Isaac  James,  bwytewch  yn 
hearty,  yr  wyf  wedi  gwneyd  y  ffowlyn  mor  dender  ag  y  gallwn ;  gwydd- 
wn  fod  eich  'stumog  yn  wan."  "  O,  wel,"  meddai,  "  'f 'alle  i  ch'i  'neyd 
eich  goreu,  ond  y  mae  yn  ddigon  gw'dyn  ei  wala  eto."  Pan  yn  Ffôs-y- 
bleiddiaid,  lle  yr  oedd  yn  gyfarwydd  iawn,  fel  yn  Llandyfeiliog,  wedi 
gweled  y  swper  nos  Sadwrn,  gofynodd  i'r  wraig,  "  Ai  dyma  beth  sydd 
gyda  ch'i  i  bregethwr  ?  a  oes  gyda  ch'i  ddim  radins  a  lettuce  i  gael  ?  " 
"  Na,"  meddai  hithau,  "'dyw  pethau  fel  hyny  ddim  yn  tyfu  gyda  ni  ar 
y  mynyddoedd  yma,  Isaac  James."  "  O,  wel,  swper  y  mynydd  yw  hon, 
mae'n  debyg,"  ac  yna  yr  oedd  pob  peth  yn  dda.  Yr  oedd  mewn  un  lle,  a 
chan  fod  caws  a  bara  a'menyn  o'i  flaen,  yn  cymeryd  yn  helaeth  o  honynt. 
Ond  yr  oedd  hyn  yn  ormod  gan  y  wraig  oedd  yn  cyfranu,  a  dywedodd 
wrtho,  "  Wel,  yn  wir,  lsaac  James,  'dalla'  i  lai  na  dyweyd  wrthych, 
'rwy'n  credu  'ch  bod  ch'i'n  gwastraffu  trugareddau."  "  Pam  hyny?" 
gofynai.  "  'Ry'ch  ch'i'n  bwyta  dau  enllyn  gyda'u  gilydd."  "  Gyda'u 
gilydd  ma'  nhw  i  fod,"  meddai  yntau,  "  'doedd  dim  busnes  i  ch'i  gwa- 
hanu  nhw  ar  y  dechreu."  Yr  oedd  yn  meddwl  am  gaws  Lloegr,  sydd 
yn  cynnwys  y  caws  a'r  'menyn,  a  chan  nad  oedd  yn  eu  cael  felly  o'i  flaen, 
penderfynai  wneyd  un  allan  o'r  ddau.  Yr  oedd  y  wraig  hono  yn  un 
bur  gyfoethog,  ond  ymhell  o  fod  yn  haelionus.  A  dywedodd  yntau 
wrth  gyfaill  iddo  oedd  gerllaw,  wedi  cael  cyfleusdra,  "  Na  fwyta  fwyd  y 
drwg  ei  lygad,  onidê?"  Yn  Dôlclettwr,  Tre'rddol,  yr  oedd  Mr. 
Eichard,  Tregaron,  ac  un  arall,  yn  llettŷa  ar  adeg  Cyfarfod  Misol,  ac 
yr  oedd  yntau  yno  gyda  hwy.  Gofynodd  Mrs.  James  i'r  ddau  arall 
beth  a  fynent  i  swper,  ond  ni  ofynodd  iddo  ef.  A  phan  ddaeth  amser 
y  bwyd  i  fyny,  dywedodd  Mr.  R.  wrtho,  "  Isaac  James,  gofynwch 
fendith."  "  Gofyned  y  sawl  sy'n  myn'd  i'w  fwyta  fendith  arno,"  ebai 
yntau,  "  'dw'  i  ddim  yn  meddwl  ei  fwyta." 

Yn  Blaentwrch,  wedi  iddo  fyned  i'r  gwely,  gwaeddodd  allan,  a  rhed- 
odd  y  wraig  i  fyny  a  gofynodd  beth  oedd  arno.  "  Dim  sy  arna'  i,' 
meddai  yntau,  "a  dyna  beth  yw'r  mater."  "Dim  dillad,  ých'i'n 
feddwl?"  "Ië,  ie."  Daeth  hithau  â  chwaneg  arno,  a  gofynodd  a 
oedd  yno  ddigon.  "Mae  nhw  rywbeth  fel  cyfrwy  ar  gefn  mochyn 
'nawr;  dewch  ch'i  eto."  "A  oes  yna  ddigon  'nawr?"  "  Nac  oes." 
"  Wel,  'rwy'n  methu  deall  ffordd  y  goddefwch  ch'i  nhw."  "  0,  'musnes 
i  yw  hyny,  dewch  ch'i  â  nhw  yma."  Wedi  cael  y  dilledyn  diweddaf, 
gofynwyd  yr  un  cwestiwn.  "  Ẅel,  mae  yma  rywbeth  tebyg  iddo  'nawr." 
Nid  oedd  y  wraig  hon  yn  gyfarwydd  âg  ef  y  tro  hwn,  ond  bu  o  hyny 
allan,  a  byddai  bob  amser  yn  gofalu  am  lwyth  da  o  ddillad  gwely  erbyn 
y  byddai  ef  yn  dyfod  yno  i  gysgu ;  a  byddai  pawb  yn  debyg,  wedi  cael 
prawf  arno  unwaith.  Byddai  dwy  wraig  dda  am  lettŷa  yn  arfer  siarad 
â'u  gilydd  ynghyich  helynt  y  llettŷa;  ac  un  tro  yr  oedd  gan  un  o 
honynt  i  ofyn  i'r  llall,  pa  fath  wely  gafodd  Isaac  ganddi.  "  Cafodd 
wely  'ffeirad,"  ebai  hithau.      "A  oedd  e'n  achwyn?"     "  Oedd,  ond 


50  ISAAC   JAMES. 

digon  tebyg  mai  rhy  fach  o  ddillad  oedd  arno."  "  0,"  meddai  hithau, 
"  mi  ffìta  i  ê  am  hyny  y  tro  nesaf."  Daeth  y  tro  nesaí ;  a  gofynodd 
bore  |drannoeth  iddo  sut  y  cysgodd.  "  Wn  i  yn  y  byd,"  meddai. 
Dychrynodd  y  wraig,  gan  feddwl  ei  fod  wedi  cael  ei  anfoddloni  y  tro 
hwnw  drachefn.  "Bethoedd?"  meddai.  "0,  dim,"  meddai  yntau, 
11  ond  i  mi  gysgu  trwy  y  nos ;  pe  byddwn  i  heb  gysgu,  gallwn 
ddyweyd  rhywbeth  wrthych  am  y  noswaith."  "  0,  da  iawn,"  ebai 
hithau,  fel  pe  buasai  wedi  cael  gwaredigaeth  fawr.  "  A  oedd  digon  o 
ddillad  arnoch?"  "  Oedd,"  meddai  yntau,  "ond  dim  yn  spàr."  A 
thystiolaeth  y  wraig  yma  oedd,  fod  cymaint  arno  ef  ag  oedd  ar  y  tri  gwely 
arall  oedd  yn  y  tŷ.  "  Sut  cysgsoch  chwi  neithiwyr,  Isaac  James?" 
ebai  gwraig  arall  wrtho,  pan  oedd  yr  holl  deulu  ar  foreutwyd.  "  Wel," 
ebai  yntau,  "  mi  es  i'r  gwely,  mi  gauais  fy  llygaid,  a  dyma  fi  'nawr." 
Cafodd  pawb  bryd  o  f wyd  maethlon  brâf  i'r  meddwl  am  y  diwrnod, 
rhwng  wit  y  cysgu,  a'r  ddyledswydd,  ar  yr  hon  yr  oedd  bob  amser  yn 
hynod. 

Anfonodd  cyfaill  o  Dinorwig,  ger  Caernarfon,  yr  hanes  canlynol  i  ni 
am  dano.  Yr  oedd  yn  ei  gofio  yn  dyfod  i'r  lle  hwnw  at  odfa  nos  Sad- 
wrn.  Ar  ol  yfed  tê  yn  nhŷ  y  capel,  dywedai  wrth  yr  hen  ferch  blaen 
a  charedig  iawn  i  bregethwyr  oedd  yno  yn  byw,  fod  eisieu  eillio  arno. 
Wedi  iddi  hi  tyned  â  dwfr  poeth  iddo  i  fyny  i'r  llofft,  a  rhoddi  pethau 
eraill  oedd  yn  disgyn  i'w  rhan  hi  i  wneyd,  aeth  yntau  i  fyny.  Ond  yn 
y  fan,  dyma  efe  yn  ei  ol  yn  gwaeddi,  "  Ellen,  pa  le  mae'r  instruments  ?  " 
"  Yn  enw  'r  anwyl,"  ebai  hithau,  "  wn  i  ddim  am  beth  'rydych  yn  holi." 
"  Wel,  ond  am  gelfi  shavo,  ferch,"  ebai  yntau ;  "  ydych  ch'i  ddim  yn 
cadw  taclau  shavo  at  wasanaeth  gweision  yr  Arglwydd,  ddynes  ?  "  Ar 
hyn  estynwyd  razor  iddo,  yr  hon  a  dybiai  ein  cyfaill,  wrth  ei  lliw,  a 
fyddai  yn  sicr  o  graf u  ei  wyneb  yn  dda ;  ond  ei  fod  ef  yn  hynod  o  dded- 
wydd  am  hyn,  gan  fod  ei  wyneb  mor  fychan.  Byddai  weithiau  yn 
ymollwng  i  dipyn  o  ddigrifwch  yn  y  tai  yr  oedd  yn  ymwybodol  fod  y 
bobl  yn  hoff  o  hono.  Yr  oedd  Abercwmdolau,  Penllwyn,  yn  un  o'r 
cyfryw,  a  byddai  yn  treulio  rhai  diwrnodiau  yn  olynol  yno  yn  fynych. 
Eyw  noswaith,  "  Mrs.  Lloyd,"  meddai,  "tŷnwch  fy  Wellirìgtonbootsi." 
"  Na  wnaf,  Isaac  James,"  meddai  hithau,  "  nid  wyf  wedi  tynu  bwdsen 
David  Lloyd  erioed,"  sef  ei  phr'iod.  "  0  dyna,  dyn  a'i  helpo  fe,  mae  yn 
well  arna'  i,  ddyn  tlawd,  eto,  nag  arno  fe,  druan."  Yr  oedd  Mr.  Lloyd 
wedi  colli  ei  gôf  yn  fawr,  ond  yr  oedd  Isaac  James  yn  medru  ei  gadw 
yn  hollol  gysurus  tra  fyddai  ef  yno.  Unwaith  wedi  iddo  ddyfod  heibio, 
clywai  ei  hen  gyfaill  yn  ei  holi  sawl  gwaith  am  yr  un  peth,  a  gwaedd- 
odd  yn  uchel  arno,  "  Y  dyn,  be'  ch'i'n  fy  holi  i  o  hyd  am  yr  un  peth ; 
a  ydych  yn  meddwl  'mod  i'n  dyweyd  celwydd?  "  Gwnaeth  hyn  lawer 
o  lês  i  Mr.  Lloyd  am  y  diwrnod. 

Y  mae  rhy w  ychydig  o  bethau  na  roisoin  i  fewn  mewn  lleoedd  eraill, 
ond  y  byddai  yn  dda  eu  cofnodi,  gan  eu  bod  yn  cyffwrdd  âg  amryw 
linellau  yn  ei  gymeriad,  ac  yn  tafiu  ychydig  o  oleuni  ar  y  cylchoedd  y 
byddai  yn  troi  ynddynt. 

T  Degwm.  _  Ar  nos  Sabboth,  yn  Ysbyttŷ,  wedi  gwisgo  ei  holl  ddillad  i  fyned  i'w 
lettŷ,  ymdròai  o  gwmpas,  gan  jgrintach  a  sènu ;  ond  o'r  diwedd  gofynodd,  "  A  ydych 
yn  rhoi  rhywbeth  i'r  pregethwr  am  ei  lafur,  ai  nad  ydych  ?      'R'ych  ch'i  am  ddilyn 


ISAAC   JAMES.  51 

ffasiwn  Aberystwyth,  'falle — rhoi  peth  i'r  pregethwr  wedi  iddo  fyned  ar  gefn  ei 
geffyl  ar  y  street,  a  hwnw,  druan,  yn  gorfod  rhoi  yr  hyn  gaffo  yn  ei  ben,  nes  myn'd 
allan  o'r  dre',  rhag  i'r  plant  waeddi  ar  ei  ol. "  Yna  brysiodd  Daniel  Evans,  y  Neu- 
add,  i  gyrchu  y  tâí.  "Dyna,  Daniel,"  ebai  yntau,  "peidiwch  ch'i  a  gwneyd  fel 
yna  â'r  pregethwr  rhagor." 

Y  mesur  pytatws.  Yn  yr  un  lle,  pan  yn  ymddyddan  â  rhy w  wraig  yn  y  cyfarfod 
eglwysig,  a  hono  yn  achwyn  cryu  lawer  arni  ei  hun,  dy wedoddd,  ' '  Pe  byddech  ch'i 
uwchben  mesur  o  datw  yn  y  dref  acw,  'rwy'n  siwr  mxi  nid  fel  yna  y  byddech  ch'i'n 
siarad.     A  rhyfedd  fel  y  medrwn  ni  ganmol  pob  peth  yn  weil  na  threfn  gras." 

Dylanwad  yr  efengyl.  Achwynai  Mr.  James,  Castellnewydd,  wrtho  fod  yr  efengyl 
heb  fawr  o  ddylanwad  ar  feddwl  y  wlad.  "  Y  dyn,"  ebai  yntau,  "  edrychwch  fel  y 
mae  cannoedd  a  miloedd  o  ddynion  yn  tỳru  ar  ol  un  dyn,  a  pheidiwch  dyweyd  nad 
oes  gan  yr  efengyl  ddylanwad  ar  y  wlad  tra  pery  pethau  fel  yma." 

Gwaith  prophwyd.  Yr  oedd  wedi  talu  sylw  mawr  i'r  ty wydd,  ac  i  arwyddion 
dydd  a  nos.  Fel  y  mae  cryddion  yn  gyffredin  yn  dra  hoff  o  almanacTc,  ac  yn  gwybod 
ei  holl  gynnwys,  fe  allai  ei  fod  yntau  wedi  cael  cychwyn  i'r  ysbrydiaeth  yma  pan  oedd 
yn  ysbryd  ei  grefft.  Yr  oedd  mewn  un  man,  lle  y  bu  yn  gweithio  ei  grefft,  wedi 
tòri  rhiciau  ar  y  mur,  er  gweled  faint  o'r  dydd  a  fyddai.  A  dim  ond  i  rywrai  ofyn 
beth  o'r  gloch  fyddai,  yr  oedd  yr  ateb  yn  barod  bron  i'r  fynyd,  os  byddai  yr  haul  yn 
tywynu ;  ac  os  na  byddai  yn  tywynu,  yr  oedd  mor  graffus  ar  yr  arwyddion  fel  y 
medrai  ddyweyd  yn  bur  agos.  Ond  pan  ddaeth  i'r  lle  hwn  drachefn,  fel  pregethwr, 
yr  oedd  yr  haul  dri  chwarter  awr  yn  gynt  yn  dyfod  i'r  marciau  nag  yr  oedd  pan 
fuasai  ef  yno  yn  grefftwr.  Ni  fedrwn  ni  egluro  hyn,  am  hyny  gadäwn  ef  i  rai  fedr 
ddëongli  y  dirgelwch.  Pan  yn  Llangwyryfon  ryw  noswaith,  dywedai  y  gwnelai  wynt 
mawr  yn  y  nos  nes  diwreiddio  coedydd ;  ac  erbyn  trannoeth,  yr  oedd  yno  lawer  o 
goed  wedi  eu  diwreiddio  ;  ac  y  mae  rhai  eto  yn  fy w  yn  cofio  lle  yr  oedd  y  coedydd, 
ac  yn  cofio  yr  holl  siarad  oedd  yn  y  gymydogaeth  am  brophwydoliaeth  Isaac  James. 
Cyn  haul  oedd  arwydd  yr  ystorm  ganddo,  sef  cylch  o  gwmpas  yr  haul  pan  yn  mach- 
lud,  a  rhyw  ddarn  dysglaer  ar  ei  du  gogleddol  neu  ddeheuol,  a  hyny  yn  y  cylch  ei 
hun. 

Dim  ond  llaeth  a  dwfr.  Pan  oedd  yn  nhý  Mr.  James,  CasteJlnewydd,  a  hyny 
ychydig  cyn  iddo  ardystio  yn  ddirwestwr,  wedi  iddo  weled  dim  ond  dwfr  ar  y  bwrdd 
i  ginio  i'w  yfed,  gofynodd,  "  0,  oes  yma  ddim  ond  dwfr  genych  i'w  yfed?"  "Fe 
gewch  laeth,  Isaac  James,  os  ydyw  yn  well  genych."  "  0,  y  mae  yn  drueni  mewn  tỳ 
fel  yma,"  meddai,  "nad  oes  yma  ddim  ond  dŵr  a  llaeth  i'w  hyfed."  "  Rhaid  i  ch'i 
dd'od  yn  ddirwestwr,  Isaac  James."  '■'  lë,  y  rhaid  yna  sy'n  'nafu  y  cwbl ;  ewyllya 
rydd  i  ddyn." 

Iaehawdwriaeth  yn  tarddu.  Pan  oedd  Ned  y  Dolau  yn  adrodd  ei  brofiad  yn  Pen- 
ygarn,  gofynodd  Isaac  James  iddo  o  ba  le  y  tarddodd  iachawdwriaeth,  a  hyny  er 
'  mwyn  profì  ei  wybodaeth.  Yr  oedd  arno  beth  attal  dy  weyd  ;  ond  wedi  bod  yn  ym- 
ryson  ychydig  â'r  0,  gwaeddodd  allan  o'r  diwedd,  "  O  'nghalon  i ! "  a  hyny  dan 
wylo  yn  hidl.  "  Wel,  wel,"  ebai  yntau,  "fe  darddodd  o'r  lle  gwaetha'  feddet  ti." 
Wedi  ychydig  o  ddystawrwydd,  gwaeddodd  allan,  "0  bobol,  0  bobol,  be'  'nawn  ni 
i'r  dyn  yma?  Y  Duw  mawr  a  dy  helpo  di,  medda'  i."  Yna  aeth  ato  yn  fanylach 
i'w  gyfarwyddo. 

Cî  yn  y  cae  gwair.  Pan  oedd  un  yn  dyweyd  wrtho  yn  Penygarn  am  beidio  bod 
mor  sarug  wrth  bregethu,  &c,  am  iddo  fod  dipyn  yn  fwy  mwynaidd.  "  Yr  ydych 
fel  cî  yn  y  cae  gwair,"  ebai  yntau,  "ni  wna  bori  ei  hun,  ac  ni  chaiff  yr  anifeiliaid 
bori  ychwaith. " 

Ceffyl  pregethwr.  Pan  oedd  unwaith  yn  cychwyn  i' w  gyhoeddiad,  dymunai  un 
wraig  arno  fyned  â  phecaid  o  farlys  i'r  felin  drosti,  gan  ei  fod  yn  myned  y  ffordd 
hono.  "  Na,  'na  ddim,"  meddai,  '  'ceffyl  pregethwr  sydd  genyf,  a  myn'd  i  bregethu 
'rw'  innau."  Teimlodd  ar  unwaith  ei  bod  yn  myned  yn  rhy  ëofn  arno,  a  chan  nad 
oedd  hi  yn  medru  ymddw?n,  gwelai  ei  bod  yn  ddyledswydd  arno  ei  dysgu. 

Y  porth  cyfyng.  "  Mae  yn  gyfyng  iawn  i  ddyn  balch  ;  os  byth  yr  âi  di  trwyddo, 
cei  weled  y  bydd  hylldod  o'th  gnawd  di  ar  hyd  y  pyst.  Peidiwch  a  meddwl,  bobol 
fach,  yr  ewch  i'r  nefoedd  wrth  chware ;  na,  rhaid  i  ch'i  dỳnu  eich  breichiau  o'ch 
llewys,  a  myned  ati  o  ddifri'." 

_  Y  Teiliwr.  Yr  oedd  dyn  lled  falch  yn  y  gymydogaeth  lle  yr  oedd  yn  byw  ;  a  chan 
ei  fod  ef  yn  hollol  onest  a  di-dderbyn-wyneb,  dywedodd  wrtho  pan  oedd  ar  ganol  ei 
waith  o  fesur  pobl  eraill,  "Ned,  a  wyddost  ti  i  bwy  yr  wyt  ti  yn  debyg  î  "Na 
wn  i,"     "  Yr  wyt  ti  yn  debyg  i'r  teiliwr,  yn  mesur  pawb  ond  dy  hunan.     A  chofia 


52  ISAAC   JAMES. 

di,  pe  byddai  yr  holl  chŵydd  yna  sydd  ynot  yn  cael  ei  dỳnu  lawr,  y  byddet  ti  dy 
hunan  yn  llai  na  Uawer  wyt  yn  fesur.  Fe  dy  gynghorwn  i  di  i  wneyd  defnydd  o  dy 
linyn  weithiau  i  fesur  dy  hunan  tlawd." 

Balchder.  "  Dallineb  rhyfedd  yw  balchder ;  gwêl  pawb  y  dyn  balch  ond  ef  ei 
hun  ;  ac  y  mae  ei  falchder  yn  amlwg  i  bawb  eraill,  ond  ni  wêl  ef  ei  hun  byth  mo 
hono." 

Talu  am  bregethu.  "  Mae  gwahaniaeth  mawr,"  meddai,  "  rhwng  cael  arian  am 
bregethu  a  phregethu  am  arian," 

Er  ein  bod  wedi  dyweyd  llawer  am  dano  yn  barod  mewn  gwahanol 
gyfeiriadau,  yr  ydym  yn  ymwybodol  fod  rhywbeth  eto  heb  ei  ddyweyd 
ag  y  dysgwylid  am  dano  wrth  roddi  hanes  Isaac  James,  sef  rhyw  air  o 
eglurhâd  ar  y  sŵn  sydd  ymhlith  rhyw  ddosbarth  o  ddynion,  ei  íod  yn 
anghymeradwy  gan  y  wlad  fel  dyû  a  phregethwr.  Yr  ydym  wedi 
dyweyd  o'r  blaen  nad  oedd  ynddo  ddigon  o  elíenau  poblogrwydd  i'w 
wneyd  yn  gymeradwy  gan  y  werin  fel  pregethwr ;  ond  nid  yw  hyny  yn 
uu  prawf  nad  oedd  yn  bregethwr  da.  Mae  yn  rhaid  dyweyd  íod  rhyw- 
beth  ymhellach  na  hyny  gan  ddynion  yn  ei  erbyn,  sef  ei  ddiffyg  mewn 
moesgarwch  cyfîredin, — diffyg  yn  y  pethau  hyny  sydd  yn  gwneyd  dyn 
yn  aelod  carüaidd  a  dedwydd  o  gymdeithas.  Cyfrifid  ef  gan  lawer  yn 
busy-body  gorthrymus,  yn  cymeryd  gormod  o  ofal  am  ei  bethau  ei  hun, 
a  rhy  fychan  o  amgylchiadau  y  rhai  a  weinyddent  arno.  Gan  fod  ei 
ymddangosiad  hefyd  yn  ddiserch,  ei  ymadroddion  yn  sarug,  a'i  anerch- 
iad  yn  sychaidd,  byddai  lîawer  yn  cymeryd  ei  ymddygiad  tuag  atynt  fel 
sarhâd  bwriadol.  Ac  ni  fỳn  rhai  nad  rhyw  ddynyn  bychan  hunanol 
ydoedd,  anhawdd  i  neb  ei  foddloni,  ac  yn  cael  ei  lywodraethu  gan 
ysbryd  peevish,  cyndyn,  a  chrintachlyd.  Yr  oedd  tri  math  o  ddynion, 
ar  y  cyfan,  yn  teimlo  yn  bur  oer  tuag  ato,  sef  y  rhai  fyddai  yn  cadw 
mis,  y  rhai  fyddai  yn  llettŷa,  a'r  rhai  a  ofalent  am  y  ceffylau.  Byddai 
yn  helynta  gormod  gan  y  rhai  hyn  ynghylch  y  tân,  y  bwyd,  y  gwely, 
a'r  anifail.  Unwaith,  wedi  iddo  ddyfod  i  dŷ  capel,  gofynodd  am  dê,  pan 
yr  hysbyswyd  ef  fod  y  dwfr  heb  ferwi.  "  Mae  fy  mola  i,"  ebai  yntau, 
"  yn  dyweyd  y  dylai  fod  wedi  ei  ferwi  a'i  yfed ;  ond  cofiwch  ch'i,  wraig, 
os  na  chaiff  fwy  o  dân  na  hyn,  waeth  i  ni  beidio  són  am  ferw  na  bola." 
Mewn  lle  arall  aeth  ar  ol  yr  ostler,  a  gofynodd,  "Beth  sydd  ar  y  ce'l 
bach,  ŵr  ?  "  "  Wn  i  ddim  ;  a  oes  rhy  wbeth  arno  ?  "  "0,  eich  gweled 
yn  rhoddi  mor  lleied  o'i  flaen  yr  o'wn  i,  ac  yn  meddwl  y  gallai  fod 
rhywbeth  arno."  Fel  yna,  yr  oedd  yn  anhawdd  iawn  i  rai  nad  oeddynt 
yn  ei  weled  ond  rhyw  unwaith  mewn  blwyddyn,  beidio  cymeryd  ei  wits 
yn  fwy  o  sènau  danneddog  na  ffraethineb  digrif ;  ac  nid  rhyfedd  oblegid 
hyny  fod  llawer  yn  ofni  ei  gymeryd  i  dŷ,  na  rhoddi  dim  o'i  flaen,  rhag 
ofn  y  clywent  ryw  bethau  nad  oeddynt  yn  hoffi.  Gwir  a  ddywedodd 
un  hen  athronydd,  "  All  men  are  fond  of  cornpanions  whom  they  can 
entertain  upon  easy  terms,  and  are  most  inclined  to  love  when  they  have 
nothing  to  Jear."  Ond  ar  ein  hynt  ymchwiliadol,  yr  ydym  wedi  cyfarfod 
â  Uawer,  a'r  rhai  hyny  o'r  dosbarth  goreu,  ac  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny 
o'r  tri  dosbarth  ydym  wedi  nodi,  ydynt  o  farn  hollol  wahanol  am  dano. 
Ac  y  mae  yn  bur  hynod  mai  y  rhai  oedd  fwyaf  cyfarwydd  âg  ef  yw  y 
rhai  hyn  bron  yn  ddieithriad.  Byddai  ef  yn  y  lleoedd  mwyaf  cyfarwydd 
yn  aros  yn  fynych  am  ddiwrnodau  yn  olynol ;  ac  felly  yr  oedd  yn  Aber- 
çwmdolau.     Er  hyny  dywedâi  Mrs.  Lloyd  nad  oedd  neb  yn  troi  i'r  tý 


TSAAC   JAMES.  53 

yr  oedd  y  plant  a  hwy  yn  boffi  yn  fwy,  na  neb  oedd  yn  gosod  argraff 
well  ac  mor  hir  ar  y  teulu.  "  Nid  wyf  yn  cofio,"  meddai,  "  i  Isaac  fod 
yma  erioed  nad  oedd  pawb  yn  teimlo  yn  well  ar  ol  iddo  fod."  Yn  awr, 
wrth  i  ni  gymeryd  yr  oll  i  ystyriaeth,  yr  ydym  yn  gorfod  credu  fod 
rhyw  gyfrif  i'w  roddi  am  yr  ymddygiadau  a  ystyrid  yn  wael  heb  gon- 
demnio  y  person ;  o'r  pethau  a  ystyrid  yn  frychau,  heb  gondemnio 
y  cymeriad. 

Yr  ydym  yn  cynnyg  y  pethau  canlynol  fel  eglurhâd.  Yn  gyntaf,  yr 
oedd  yn  ddyn  natur,  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  hynodrwydd  ei  fywyd 
gydag  ef  yn  dyfod  i'r  byd,  a  chafodd  y  byd  ef  fel  yr  oedd  natur  wedi  ei 
wneyd.  Nid  oedd  hyd  yn  nôd  pethau  pigog  ei  fywyd  ond  natur  yn 
cael  ei  gweithio  i  ymarferiad.  Cafodd  ef  lawer  o  boen  wrtho  ei  hun,  i 
geisio  cadw  ei  dymherau  naturiol  dan  lywodraeth  rheswm  a  chrefydd  ; 
ond  er  y  cwbl,  natur  yw  natur.  Y  mae  pethau  sydd  yn  dyfod  yn  ail 
natur  yn  gryfìon ;  ond  y  mae  natur  ei  hun  yn  fwy  felly.  Yr  oedd  ef 
wedi  }rmddyddan  llawer  am  gfrefydd  â  rhyw  wraig  oedd  yn  cadw  mis,  yr 
hon  a  ddywedodd  wrtho,  "  Wyddoch  ch'i,  lsaac  James,  yr  wyf  yn  hoff 
iawn  o'r  dyn  newydd  sydd  ynoch  ch  i ;  ond  am  eich  hen  ddyn,  waeth 
gen'  i  pe  byddwn  heb  ei  wel'd  ê  byth."  "  Felly,"  meddai  yntau,  "pe 
byddech  ch'i  yn  gwybod  cyraaint  am  fy  hen  ddyn  i  ag  a  wn  i,  fe  fyddai 
yn  gasach  genych  am  dano."  Daeth  non  yn  fwy  boff  o  hono  byth  ar 
ol  hyny.  Gwelodd  mai  ei  natur  oedd  yn  y  cwbl,  a  bod  hono  yn  fwy  o 
ofid  iddo  ef  ei  hun  nag  i  neb  arall.  Nid  oedd  ef  yn  meddu  ar  dafod 
têg,  ac  ymddygiad  carüaidd  a  dengar,  fel  sydd  gan  rai ;'  ond  fel  y 
dywedai  Mr.  James,  Brynllys,  Borth,  am  dano,  "  Yr  oedd  ef  yn  fwy 
tebyg  i  ddwfr  yn  y  gauaf,  â  haen  drwchus  o  rew  ar  y  wyneb,  ond  ar  yr 
un  pryd  dwfr  rhede^og,  gloew,  iachus,  yn  cynhyrfu  dano."  Yn  ail,  ni 
chafodd  fanteision  addysg.  Cafodd  natur  chware  têg  ynddo  ef  i  weithio 
ei  hunan  allan — ni  charodd  ddygiad  i  fyny  manteisiol  i'w  gwrthsefyll ; 
ni  chafodd  cymdeithas  goethedig  fantais  i  gaboli  dim  ar  ei  erwindeb,  ac 
ni  chafodd  ond  ail  i  ddim  o  addysg  mewn  llyfrau.  A  phe  buasai  yn 
cael  manteision  felly  yn  moreu  ei  oes,  gallasai  ddyfod  yn  llawer  mwy 
cymeradwy  gan  y  U'iaws,  ond  ar  yr  un  pryd  beidio  bod  hanner  mor 
enwog  ag  y  daeth.  Cafodd  llawer  fanteision  er  caboli  eu  natur,  a 
daethant  trwy  hyny.  i  gerdded  yn  fwy  esmwyth  trwy  y  byd ;  ond  ni 
■wnaethant  fawr  o'u  hôl  ar  y  byd,  ac  oblegid  hyny  darfu  eu  coffadwriaeth 
gyda  hwynt  i  raddau  pell.  Yn  drydydd,  cafodd  ei  gadw  mewn  amgylch- 
iadau  anffafriol  trwy  ei  oes.  Dyn  tlawd  ydoedd  o  ran  ei  amgylchiadau 
tymmorol,  a  chafodd  ei  gadw  yn  ol  hefyd  fel  pregethwr  trwy  ei  oes,  heb 
gael  yr  anrhydedd  oedd  ei  alluoedd  yn  deilyngu ;  ac  felly  yr  oedd  y 
cwbl  yn  tueddu  i'w  wneyd  yntau  yn  f  wy  diflas  ei  feddwl,  ac  yn  fwy  garw 
i  deimladau  rhai  eraill.  Yr  oedd  Uawer  yn  cymeryd  mantais  ar  ei 
sefyllfa  i'w  ddiraddio,  a  byddai  yntau  yn  deall  hyny,  a  gallai  iddo  arfer 
ei  awdurdod  yn  bur  bell  ac  eglur  tuag  at  y  cyfryw  ar  ryw  achlysuron, 
ac  mai  hyny  roddodd  y  cymeriad  y  lleferir  yn  isel  am  dano  gan  rai.  Yr 
oedd  llawer  mwy  o  wahaniaeth  yn  cael  ei  wneyd  rhwng  pregethwyr  yn 
ei  amser  ef,  yn  narpaiiaethau  y  rhai  fyddent  yn  cadw  mis  ac  yn  llettýa. 
Byddai  rhai  mor  ddigydwybod  yn  hyn,  fel  y  gwnelent  barotöadau  hael- 
frydig  i  groesawu  rhai ;  ond  am  dano  ef'  a  chynghorwyr  eraill,  byddai 
yn  rhaid  iddynt  fyw  ar  bethau  pur  gyffredin.      A  chan  ei  fod  yntau  yn 


54  ISAAC   JAMES. 

gwybod  hyn,  nid  rhyfedd  ei  fod  yn  dangos  hyny  ar  rai  adegau.  Yn  y 
lleoedd  hyny  oedd  yn  croesawu  pregethwr  fel  pregethwr,  byddai  ef  yno 
yn  gartrefol  ac  yn  ei  elfen  ;  ac,  o  ganlyniad,  y  dynion  hyny  oedd  yn  cael 
mantais  i  weled  beth  ydoedd ;  ac  y  mae  y  rhai  hyny  gan  mwyaf  wedi 
ffurfio  meddwl  mawr  am  dano,  a  byddai  yntau  yn  ymddwyn  fel  ty  wysog 
a  dysgawdwr  yn  eu  mysg. 

Rheol  fawr  ymddygiad  Lord  Ohesterfield,  a'r  hon  a  argymhellai  ar 
eraill,  oedd,  gentleness  of '  manners  with  firmness  of  mind.  Wrth  feddu  y 
cyntaf,  heb  yr  ail,  byddai  dyn  yn  agored  i  fod  yn  blentynaidd  a  hawdd  ei 
droi  gan  bawb  i'r  cyfeiriad  a  fỳnent ;  ac  wrth  feddu  yr  olaf  heb  y  cyntaf, 
byddai  dyn  yn  agored  i  fod  yn  wrthnysig  a  chyndyn,  yn  ddolurus  i 
deimladau  eraill,  ac  yn  wrthddrych  i  chwerthin  am  ei  ben.  Os  yr 
un,  y  cyntaf,  set  hynawsedd  ymddygiad,  oedd  yn  eisieu  arno  ef,  ac  yr 
oedd  ymddygiadau  annhêg  llawer  tuag  ato  yn  peri  iddo  ymddangos  yn 
fwy  diffygiol  ynddo  nag  ydoedd.  Am  yr  olaf,  yr  oedd  ganddo  gyflawn- 
der  o  hono.  Ac  yr  oedd  ei  feddiant  o  ddiysgogrwydd  meddwl  a  barn, 
wedi  eu  cael  i  addfedrwydd,  yn  ei  wneyd  yn  ddyn  annibynol,  gonest,  a 
di-dderbyn-wyneb.  Mae  yr  amgylchiad  canlynol  yn  ddigon  i  argyhoeddi 
pob  dyn  o  farn  am  gymeriad  y  gwrthddrych  sydd  genym.  Yr  oedd 
ymrafael  wedi  cymeryd  lle  rhwng  rhyw  frodyr,  mewn  eglwys  yn  ei 
gymydogaeth;  ac  yr  oedd  wedi  myned  mor  bwysig,  fel  y  darfu  i'r 
Cyfarfod  Misol  ddanfon  yr  ynad  galluog,  Ebenezer  Morris,  yno,  er 
mwyn  cael  pethau  i  drefn.  Galwodd  Mr.  Morris  i  amryw  siarad  ar  y 
pwnc,  ac  yn  eu  plith  rai  y  dysgwylid  barn  gywir  oddiwrthynt;  ond  nid 
oedd  yn  cael  boddlonrwydd  yn  yr  un  o'r  tystiolaethau.  "  Isaac  James," 
meddai,  '*  codwch  ch'i  i  ddyweyd  gair  ar  hyn  ;  "  a  chan  droi  at  y  gyn- 
nulleidfa,  ychwanegodd,  "fe  gawn  ni  y  gwir  gan  Isaac,  beth  bynag 
ydyw."  Rhoddodd  yntau  y  mater  ger  bron  yn  eglur,  yn  bwyllog,  a 
hollol  syml.  "  Dyna  rywbeth  o'r  diwedd,"  meddai  Mr.  Morris ;  "  y 
mae  tystiolaeth  Isaac  wedi  fy  llwyr  foddloni.  Yr  wyf  yn  gwel'd  yn 
ddigon  eglur  pa  beth  y w  y  bai  yn  awr,  a  phwy  sydd  yn  euog  o  hono ;  y 

mae  y  bai  i  gyd  ar ,  a yn  hollol  rydd."     Yr  oedd  tystiolaeth 

Isaac  yn  erbyn  prif  ddynion  y  Ue,  ac  yn  erbyn  ei  brif  gyfeillion  yntau ; 
ond  ni  fu  yn  dyst  anwir,  tyngodd  i'w  niwed  ei  hun  ac  ni  newidiodd ;  ac 
ni  dderbyniodd  barnwr  y  Cyfarfod  Misol  chwaith  wyneb  mewn  barn. 
Os  oedd  rhy w  bethau  yn  Isaac  James  oedd  yn  annymunol  i  deimladau 
rhai,  yr  oedd  ynddo  egwyddor  dan  lèn  y  gerwindeb  fyddai  yn  ei  wneyd 
yn  ddyn,  ac  yn  ddyn  mawr,  pan  fyddai  galwad  am  dano. 

Yr  oedd  yn  gymeriad,  a  dyma  ddirgelwch  y  cwbl.  Cydnabyddir  yn 
gyffredin  ddau  fath  o  gymeriadau,  sef  y  cymeriad  sydd  yn  perthyn  i 
ddynion,  a'r  dynion  sydd  eu  hunain  yn  gymeriadau.  Yn  y  cyffredin, 
mae  y  cyntaf  yn  cael  ei  ennill,  a'r  olaf  yn  feddiant  gwreiddiol.  Mae  y 
cyntafbron  gan  bawb,  ond  yr  olaf,  fel  y  cenad  o  ladmerydd,  "uno 
fil"  ydyw.  Mae  meddyliau  dynion  yn  debyg  i'w  cyrff  yn  yr  ystyr 
yma.  Y  rheol  ydyw  fod  cyrff  dynion,  ar  y  cyfan,  yn  debyg  i'w  gilydd, 
o  ran  ffurf  a  maintioli ;  ond  y  mae  rhai  mor  hynod  o  ran  eu  ffurfiad, 
fel  pe  byddent  wedi  eu  bwriadu  i  fod  yn  rhyfeddod  i  bawb  eraill.  Felly 
y  rheol  yw  fod  meddyliau  dynion,  ar  gyfartaledd,  yn  lled  debyg  i'w 
gilydd,  er  y  gwahaniaethau  bychain  yn  maint  a  nerth  y  meddwl ;  ond 
y  mae  rhai  mor  annhebyg  i  bawb  eraill  o  ran  eu  dull  o  feddwl,  siarad, 


ÎSAAC   JAMES. 


55 


ä  gweithredu,  fel  y  maent  yn  hollol  ar  eu  pen  eu  hunain  mewn  cym- 
deithas.  Er  yn  nghanol  y  lliaws,  fel  pawb  eraill,  ni  cheir  hwy  fel  y 
ll'iaws  mewn  dim.  A  dyma  y  rhai  a  elwir  yn  gymeriadau.  Y  mae  rhyw 
gymeriad  gan  bob  dyn,  ond  y  mae  y  rhan  fwyaf  mor  brin  o  hynodrwydd 
fel  nad  ydynt  hwy  eu  hunain  yn  gymeriadau.  Ac  ymddengys  nad  yw 
Awdwr  natur  wedi  bwriadu  i'r  rhai  hyn  fod  yn  aml,  gan  mai  ychydig  o 
honynt  a  welir  ar  unwaith  mewn  Sîr  gyfan.  Ac  o  dan  ddylanwad  y 
coethi  celfyddydol  sydd  yn  awr  ar  bregethwyr,  odid  fawr  y  ceir  un 
mewn  Sîr.  Eithriadau  ydynt,  ac  nid  rheol.  Ond  y  mae  y  rheol  yn 
meddu  ar  gymaint  o  íawredd,  fel  y  gall  oddef  yr  eithriadau  hyn  heb  i 
hyny  effeithio  unrhyw  chwyldröad  niweidiol  yn  ei  thiriogaeth;  yn 
hytrach  gwasanaethant  er  dangos  ei  gwerth  a  chryfhâu  ei  dylanwad. 
Nid  ydym  yn  petruso  dyweyd  íod  Isaac  James  yn  un  o'r  cymeriadau 
hyn ;  yr  oedd  mor  hynod  íel  y  daeth  yn  Tsaac  James  y  Methodistiaid ; 
yr  oedd  pawb  eraill  mor  annhebyg  iddo  íel  nad  oes  ganddynt  yr  un  ond 
efe.  Ac  os  oedd  ynddo  rai  pethau  garw  a  phigog,  anghenrhaid  y w  cofio 
na  íuasai  genym  yr  un  Isaac  James  pe  buasai  heb  y  pethau  hyny.  Efe 
ydoedd  yn  yr  oll. 

Mae  ambell  i  lyfr  ac  ambell  i  ddyn  yn  dyfod  i'r  golwg  mewn  teilyng- 
dod  yn  fwy  ar  ol  eu  hoes  nac  yn  eu  hoes ;  ac  y  mae  hyny  yn  myned 
ymhell  i  brofì  mai  ar  eu  hoes  yr  oedd  y  bai  am  eu  hanmhoblogrwydd. 
Gwelir  teganau  gwael  weithiau  yn  dysgleirio  yn  mhelydrau  yr  haul,  pan 
y  mae  meini  llawer  mwy  gwerthfawr  na  welir  dim  o  honynt  heb  sylw 
manwl.  Mae  llawer  o  farn  ac  arferiad  yr  hen  Rufeiniaid  eto  yn  y  byd. 
Ni  byddai  gwroniaid  yn  cael  eu  dwyfoli  ganddynt  hwy  nes  y  byddent 
farw.  Wrth  holi  am  Isaac  James,  yr  ydym  wedi  clywed  lawer  gwaith 
mai  yn  ei  flynyddoedd  olaf  y  daeth  i'r  golwg,  ac  na  welodd  ond  ychydig 
ef  cyn  hyny.  No  praise  is  lasting  but  what  is  rational;  ac  y  mae  fod  ei  air 
da  yntau  yn  cynnyddu  hyd  derfyn  ei  oes,  ac  ar  ol  ei  oes,  yn  dangos  y 
dylasai  ei  gael  yn  fwy  yn  ei  oes  a  chan  ei  oes.  Ond  aeth  blynyddoedd 
lawer  heibio  heb  i  neb  weled  y  perl  hwn.  Bu  am  oes  faith  ger  bron  y 
byd,  a'r  byd  yn  sylwi  arno  am  amser  maith,  heb  i  ond  ychydig  weled  ei 
deilyngdod.  Beth  bynag  am  a  fu,  daeth  yntau  i'r  golwg  o'r  diwedd,  a 
hyny  fel  cristion  ac  fel  pregethwr.  Fel  yr  oedd  ei  dymher  naturiol  yn 
sych  ac  oer,  felly  y  dywedir  fod  ei  dymher  grefyddol  am  lawer  iawn  o'i 
oes.  Yr  oedd  Thomas  Richard,  Abergwaun,  a  chyfaill  iddo  mewn 
rhyw  fan  yn  pregethu,  a  sylwai  Mr.  Richard  mai  sych  iawn  oedd  Isaac 
o  dan  ei  weinidogaeth ;  ac  wedi  myned  i  dŷ  y  capel,  dywedodd  wrtho, 
"  Hen  wrandäwr  sych  y'ch  ch'i,  Isaac ;  pwy  bynag  fyddo  â'i  gnu  yn 
wlyb,  'r'ych  ch'i  yn  sych  eich  gwala."  "  Pam  na  byddai'n  sych,"  ebai 
yntau,  "  os  bydd  yn  sych  i  fyny ;  yr  o'wn  i  yn  cael  peth  gwlith  dan 
weinidogaeth  eich  cyfaill,  ond  dim  gyda  ch'i."  Yr  oedd  yn  gwybod  yn 
ddigon  da  â  phwy  yr  oedd  yn  siarad.  Pa  fodd  bynag,  ymhen  blynydd- 
oedd  ar  ol  hyny,  tòrodd  yntau  allan  i  wylo  yn  hidl  dan  weinidogaeth 
Mr.  R.  pan  oedd  yn  pregethu  ar  Gen.  iii.  15,  ac  yn  ei  hwyliau  mawrion 
yn  gwaeddi,  "  Taflwyd  y  tri  llanc  i  dân ;  dyna  snatch  i'r  sowdwl ;  ond 
wrth  eu  cadw  yno  a'u  gwaredu  oddiyno  heb  i  flewyn  o'u  pen  gael  ei  ddifa, 
rhoddwyd  ergyd  i  ben  y  sarph.  TafU^yd  Daniel  i'r  ffau,  dyna  gyffwrdd 
eto  á'r  sowdwl ;  ond  wrth  ei  gadw  yno  rhag  cael  un  niwed,  dyraa  ergyd 
i  ben  y  sarph.     Ac  wrth  groeshoelio  Crist  ar  bren,  rhoddwyd  yr  ysigdod 

p  3 


66 


ÌSAAC    JAMF.g. 


mwya'  'rioed  i'r  sowdwl ;  ond  ar  fore'r  trydydd  dydd,  pan,  er  gwaetha'r 
maen  a'r  milwyr,  y  cododd  Iesu'n  íyw,  fe  gafodd  gyflawr»  fuddugoliaeth 
ar  holl  allu  y  tywyllwch,"  &c.  Tòrodd  allan  mewn  gorfoledd  gogon- 
eddus  eilwaith,  pan  oedd  y  Parch  William  Roberts,  Caergybi  (yn  awr 
Dr.  Roberts,  America),  yn  pregethu  ar  "Ddilëu  ysgrifenlaw  yr  ordein- 
adau."     Ond  tua  therfyn  ei  oes  yr  oedd  y  ddau  amgylchiad. 

Nid  yn  unig  yn  yr  odfeuon  cyhoeddus  y  byddai  efe  yn  caei  mwyn- 
hâd  o  wleddoedd  iachawdwriaeth,  oud  yr  oedd  ei  feddwl  yn  ymborthi 
arnynt  yn  barhäus.  Yr  oedd  yn  dyweyd  wrth  rai  am  y  myfyrdod  dwys 
y  bu  ynddo  ar  lwybr  y  saint  i'r  nefoedd.  Dechreuodd  ei  feddwl  ym- 
weithio  wrth  ddarllen  hanes  Iesu  Grist  yn  esgyn  o  fynydd  yr  Olewydd. 
"Bûm  am  chwech  wythnos,"  meddai,  "ynmethu  yn  dêg  a  chael  llon- 
ydd  gan  fy  meddwl;  yr  oedd  yn  rhedeg  i  fyny  at  y  planedau  yna  heb 
yn  wybod  i  mi,  ac  yno  y  mýnai  fod,  yn  ceisio  chwilio  am  y  ffordd  yr 
oedd  eneidiau  y  gwaredigion  yn  esgyn  i'r  gogoniant.  Ond  ryw  ddiwr- 
nod,  daeth  y  geiriau  hyny  i  fy  meddwl,  ■ A'i  ddwyn  gan  angelion  i 
fynwes  Abraham.'  O  dyna,  dyna,  meddwn  ynof  fy  hun,  os  do'n  nhw, 
gwna  nhw  o'r  goreu  â  mi.  Ac  ar  ol  hyny  cefais  louydd  llwyr  gan  y 
pryder."  Yr  oedd  ef  y  pryd  hwn  yn  teimlo  ei  fod  rywle  tua  rhosydd 
Moab,  ac  nid  oedd  yn  rhyfedd  ei  fod  mewn  ymchwil  pryderus  am  dý  ei 
Dad.  Pan  oedd  unwaith  yn  cysgu  gyda  pherthynas  agos  iddo,  tòrodd 
allan  mewn  hwyl  orfoleddus  rywbryd  yn  y  nos,  wedi  cael  gafael  yn  y 
geiriau,  "  Haleluia  i'r  Oen  bwrcasodd  ein  pardwn,"  &c,  a  chanodd  éf 
nes  dihuno  pawb  trwy  y  tŷ.  "  Taw,  taw,  Isaac  bach,"  ebai  ei  gyd- 
welywr  wrtho.  Ni  chawsom  yr  atebiad,  ond  clywsom  na  ddystawodd 
am  amser  maith.  Yr  oedd  ei  feddwl  gyda  Christ,  nid  yn  unig  yn  y 
nos,  ond  hefyd  yn  nghanol  trafferthion  y  dydd.  Oyfarfyddodd  â  John 
Davies,  butcher,  Llanbadarn,  ar  y  ffordd  yn  y  pentref  hwnw,  ac  wrth 
fyned  heibio,  tarawodd  ei  law  ar  ei  ysgwydd,  a  dywedodd,  "  Iesu  Grist." 
Êr  fod  hwn  yn  gyfarchiad  hynod,  waeth  beth  am  hyny,  cofiodd  y  sawl 
a'i  clywodd  ef  byth ;  a  dengys  yr  hanes  mor  gysegredig  i  Grist  oedd 
meddwl  yr  un  a'i  rhoddodd,  ac  fod  ganddo  amcan  cywir  i  wneyd  ei 
oreu  drosto.  Mae  John  Davies,  fel  yntau,  yn  y  nefoedd  erbyn  hyn ; 
a  hwyrash  fod  coffa  am  yr  amgylchiad  wedi  bod  cyn  hyn,  os  ydynt  yno 
wedi  dygwydd  cwrdd  â'u  gilydd. 

Yr  oedd  pawb  yn  hoff  o'i  glywed  yn  pregethu  yn  ei  fìynyddoedd  olaf, 
ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  yr  oedd  i  raddau  yn  boblogaidd.  Yr  oedd 
llawer  o  bobl  Llaniíar  yn  clywed  ei  fod  yn  pregethu  yn  hynod  o  dda, 
ond  yr  oedd  wedi  ei  gau  allan  oddiyno,  gan  na  cheid  dynion  i'w  wrando. 
Pa  fodd  bynag,  daeth  yr  amser  i'w  gyhoeddi  eto ;  ac  yn  lle  dyfod  â'i 
enw  ef  ger  bron,  dywedodd  Kvan  Morgan,  Feillionen,  fod  gŵr  dyeithr 
o'r  Gogledd  i  fod  yno  y  Sabboth  nesaf.  Felly  daeth  yno  gapelaid  o 
bobl ;  ac  er  iddynt  gael  eu  siomi  am  y  peth  oeddynt  yn  feddwl,  cawsant 
heíÿd  siomedigaeth  arall,  sef  un  i'r  ochr  oreu,  yn  yr  un  oedd  wedi  ei 
fagu  yn  eu  plith.  Bu  hyn  yn  ddechreuad  cyfnod  n^wydd  ar  ei  breg- 
ethu  yn  y  lle,  a  bu  yr  un  mor  boblogaidd  yno  bob  tro  ar  ol  hyn  ag  y 
bu  yn  enw  gŵr  o'r  Gogledd.  Ac  nid  y w  hyn  ond  un  engraitft  i  ddangos 
íel  yr  oedd  ymhob  lle  arall.  Ac  oblegid  ei  fod  yn  pregethu  mor  dda, 
yr  oedd  llawer  yn  anesmwyth  iawn  am  na  byddai  yu  cael  ei  ordeinio,  a 
llawer  yn  beio  y  rhai  blaenafam  na  buaseat  yn  trefnu  i  hyny  fod.  Ond 


TSAAC   JAMES.  £7 

cafadd  ef  fyned  i'w  íedd  heb  y  llawryf  o  enw  gweinidog,  a  myned  i 
11  Swper  neithior  yr  Oen  "  heb  unwaith  gael  gweinyddu  yr  ai  wydd  o 
hono  ar  y  ddaeur. 

.  Yn  ei  gystudd  diweddaí  yr  oedd  llewyrch  y  nefoedd  yn  gryf  ar  ei 
babell,  a  chafodd  roddi  tystiolaeth  dan  dywyniad  ei  belydrau  ddarfod 
iddo  ryngu  bodd  Duw.  Daeth  cyfaill  ato,  a  dywedodd  rywbeth  am  ei 
wybodaetìi  pwy  oedd  ei  bobl.  "  O,"  meddai  yntau,  "  nid  'nawr  yr  w'i'n 
myn'd  i  chwilio'r  achau."  Dywedodd  un  arall  wrtho,  "'Does  dim 
perygl  i  ch'i,  'ry'ch  chi'n  barod  er's  blynyddoedd."  "  0,"  meddai, 
"peth  manwl  iawn  yw  crefydd ;  rhaid  ein  nyddu  ni  mor  feined,  fel  ag 
i  íyn'd  trwy  grai  y  nodwydd  ddur."  Pan  oedd  offeiriad  y  plwyf  yn 
dyfod  ato,  a  gofyn,  "  Ffordd  yr  y'ch  chi'n  meddwl  y  try  hi  arnoch  'rochor 
draw  ?  "  "O  'rwy'  i'n  gadael  hyny  i  horwur  y  Gŵr  ;  yr  w'i  wedi  trusto 
fy  hunan  iddo  fe  er's  blynyddoedd,  ac  mi  wn  y  bydd  ê  cystal  a'i  air." 
Yr  oedd  gan  y  gŵr  hwnw  olwg  fawr  amo,  ae  yr  oedd  yn  cynghori  ei  gurad 
i  ymddyddan  llawer  ág  ef,  gan  y  gwnelai  hyny  lês  mawr  iddo.  Aeth- 
ant  ill  dau  i  roddi  tro  am  dano  yn  ei  g\studd,  ac  wrth  ymadael,  gofyn- 
odd  y  person  iddo,  pa  un  oedd  oreu  ganddo  ai  marw  ai  by w  ?  "  O'm 
rhan  fy  hun,"  meddai  yntau,  "  byddai  yn  well  genyf  farw;  ond  o  ran 
eraill,  byddai  yn  well  genyf  gael  byw."  Pan  oedd  yn  ei  gleíyd  diweddaf, 
yr  oedd  teimîad  dwys  yn  cael  ei  amlygu  bron  gan  bawb,  gan  eu  bod  yn 
gweled  fod  gŵr  Duw  yn  myned  i'w  gadael.  Hunodd  yn  yr  Iesu, 
Ebrill  I4eg,  1840,  yn  74  mlwydd  oed  Y  mae  ei  fedd  erbyn  hyn  yn 
hynod  o  adfeiliedig ;  y  gàreg  wedi  tòri  yn  ddarnau,  a'r  oll  yn  sathrfa  o 
gwmpas.  Pwy  deimla?  Os  bydd  ìhywun  am  weled  y  gàreg,  caifif 
hyny  yn  mynwent  Llanfihangel-geneu'r-glyn. 


fecí  M->  W  Me^^ÿ 


Y  DAIONI  DWYFOL. 

O  bob  testun,  nid  oes  un  ag  y  mae  y  myfyriwr  defosiynol  yn  fwy  hoff 
o  edrych  arno  na'r  testun  hwn.  Yr  oedd  y  Salmydd  yn  ymhyírydu 
mewn  adolygu  yr  amlygiadau  o  ddarbodaeth  a  haelioni  y  Brenin  mawr 
trwy  holl  ranau  ei  lywodraeth  ëang.  "Bydd  melus  fy  myfyrdod  am 
dano,"  meddai  ef;  a  hyn  yw  profiad  pob  sylwedydd  crediniol.  Y 
mae  yr  Arglwydd  ei  hun  yn  llawenychu  yn  ei  weithredoedd ;  ac  y  mae 
ei  holl  weision  yn  teimlo  dyddordeb  wrth  syllu  ar  fraich  ei  hollalluog- 
rwydd  Ef  yn  gweithio  yn  y  grëadigaeth  ;  wrth  edrych  ar  yr  amlygiadau 
a  geir  o'i  anfeidrol  ddoethineb  Ef  mewn  crëadigaeth  a  rhagluniaeth ; 
ac  yn  benaí  oll  wrth  olrhain  y  llwybrau  ar  hyd  pa  rai  y  mae  daioni 
Duw  wedi  teithio  ac  yn  teithio  tuag  at  fyd  o  grëaduriaid  dibynol. 

Wrth  y  daioni  Dwyfol  yr  ydym  yn  golygu  y  dueddfryd  sydd  yn 
Nuw  i  leshâu  ei  grëaduriaid,  a'u  gwneyd  hwynt  yn  ddedwydd.  Fod  y 
dueddfryd  hon  yn  y  meddwl  Dwyfol  sydd  anwadadwy,  canys  y  mae 
wedi  dyfod  i'r  golwg  mewn  llawer  o  ffyrdd  prydferth  a  nodedig  iawn. 
Y  tair  ffordd  fawr  ar  hyd  pa  rai  y  mae  daioni  Duw  wedi  teithio  at 
ddynion  y  ddaear  ydyw  Crëadigaeth,  Ehagluniaeth,  a  Phrynedigaeth ; 
ond  y  mae  ymhob  un  o'r  ffyrdd  hyn  yn  dadblygu  ei  hun  mewn  llawer 
iawn  o  agweddau.  Wrth  fyfyrio  ar  y  testun  hwn,  arweinir  ein  meddwl 
yn  ol  at  grëadigaeth  pob  peth,  i  ganfod  daioni  yr  Achosydd  mawr  yn 
rhoi  ei  ddoethineb  a'i  allu  ar  waith  i  gynnyrchu  bydoedd  mawrion  a 
bodau  dirif.  Ychydig  iawn  o  ddynion  meddylgar  a  geir  yn  gallu  credu 
fod  defnydd  yn  bodoli  heb  Grëawdwr.  Yr  ydym  yn  gweled  nas  gallai 
defnydd  fodoli  "  heb  ffurf,"  fel  y  sylwa  Charnock,  "  na  chymeryd  arno 
un  ffurf  heb  weithrediad  rhy w  achos.  Rhaid  fod  yr  achos  hwn  mewn 
bod  cyn  iddo  weithredu.  Yr  hyn  nid  yw  yn  bodoli,  nis  gall  weith- 
redu."  Yr  ydym  hefyd  yn  gweled  fod  mater  yn  ddarostyngedig  i  gyf- 
newidiadau ;  a  chan  na  all  attal  ei  hun  rhag  cyfnewid  a  gwaethygu,  nis 
gallwn  feddwl  y  gallasai  roi  bodolaeth  iddo  ei  hun,  na'i  fod  yn  bodoli 
trwy  ragoroldeb  a  pherfìeithrwydd  ei  natur  o  angenrheidrwydd,  ac  o 
dragywyddoldeb.  Felly  rhaid  fod  cyfnod  pan  na  fodolai  dim  ond  yr 
Achosydd  mawr  cyntaf — pan  na  thrigai  dim  yn  y  gwagle  dystaw,  di- 
fesur,  ond  Duw  ei  hun ;  a  rhaid  fod  cyfnod  wedi  dyfod  pan  y  tryfrith- 
wyd  ac  y  prydferthwyd  y  gwagle  ëang  â  bydoedd  mawrion,  rif  dail  y 
goedwig.  Gall  fod  yr  adeg  y  crëwyd  defnydd  ein  daear  ni  ymhell 
iawn.yn/)l]cyn  cyfnod  hanesyddol  Moses ;  ond  eto  ei  grëu  a  gafodd 
ry w  bryd.  Dichon  fod  y  "  dechreuad  "  yn  yr  hwn  y  dywed  Moses  y 
crëodd  Duw  ddefnydd  y  ddaear  yn  anfesurol  bell  cyn  y  cyfnod  hanes- 


T   DAIONI    DWYFOL.  S9 

yddol;  gall  fod  cyínodau  daearegol  hirfeithion  wedi  araf  ymdreiglo 
heibio,  yn  y  rhai  yr  oedd  y  ddaear  yn  cael  ei  pharotöi  i  gymeryd  ei 
ffurf  bresennol ;  cyfnodau  yn  y  rhai  yr  oedd  glo,  haiarn,  aur,  arian, 
prês,  copr,  a  gwahanol  feteloedd  eraill,  yn  ymffurfio  fel  ag  i  íod  yn 
barod  erbyn  y  byddai  i  angen  dyn  alw  allan  ei  fedr  a'i  laíur  i'w  dargan- 
fod.  Yr  oedd  Duw  yn  bwriadu  ac  yn  dymuno  crëu  dyn,  ond  Efe  a 
ymattaliai  rhag  ei  grëu  nes  cael  cartref  cyíaddas  iddo  i  íyw  ynddo,  ac 
Efe  a  arosai  i  gyfnodau  anferth  eu  meithder  dreiglo  heibio,  yr  hyn 
oedd  angenrheidiol  er  cyfaddasu  y  ddaear  i  fod  yn  breswylfa  addas  a 
chyflëus  i'w  grëadur, — nes  y  deuai  ymhob  ystyr  yr  hyn  y  dymunai  y 
Perydd  mawr  iddi  fod,  fel  y  gallai  ddadgan  am  dani, — "  Wele,  da  iawn 
ydoedd." 

Do,  darfu  i'r  Anfeidrol,  gyfaddasu  y  ddaear  i  fod  yn  drigfa  gymhwys 
a  digonol  ymhob  ystyr  i  ddyn  dibynol  mewn  sefyllfa  o  brawf.  "A'r 
ddaear  a  roddes  Efe  i  feibion  dynion."  Cawsant  hwy  yr  anrhydedd  o 
ddyfod  yn  dir-ddeiliaid  dan  y  Perchenog  mawr,  i  lafurio  y  ddaear,  ac  i 
ddefnyddio  ei  chynnyrch  a'i  hadnoddau  er  eu  cynnaliaeth.  Ac  y  mae 
yn  ystyriaeth  deilwng  o  sylw,  er  yr  aml  genedlaethau  sydd  wedi  byw  ar 
y  ddaear,  eto  fod  ei  chynnyrch  a'i  chynnwysiad  hi  yn  parhâu  o  hyd 
mewn  cyflawnder.  Nis  gallwn  lai  na  gweled  darbodaeth  ddoeth  Duw 
yn  hyn.  Rhaid  i  drigolion  y  ddaear  fy  w  ar  y  ddaear.  Nis  gallant  hwy 
fenthyca  dim  gan  un  byd  cymydogol,  na  derbyn  cymhorth  na  chymwyn- 
as  oddiwrthynt.  Nid  oes  byth  lwyth  o  ŷd  na  gwair  yn  dyfod  o'r 
lleuad,  na  llwyth  na  llongaid  o  lô,  na  haiarn,  nac  aur  nac  arian,  yn  ein 
cyrhaedd  o'r  un  o'r  planedau.  Ac  nid  oes  eu  heisieu  chwaith,  am  fod 
y  Darbodwr  doeth  a  da  wedi  ystorio  digonedd  o'r  sylweddau  angen- 
rheidiol  ar  ddyn  yn  nghoffrau  y  mynyddoedd,  ac  yn  seleri  dyfnion  y 
dyffrynoedd.  Os  dygwydd  i'r  glô  brinhâu  yn  ein  hynys  ni,  yr  hyn  nid 
yw  yn  debyg,  darganfyddir  digonedd  o  hono  yn  ein  trefedigaethau,  ac 
mewn  teyrnasoedd  eraill.  Y  mae  cryn  bryder  wedi  cael  ei  ddadgan  yn 
ddiweddar  ar  gyfrif  drudaniaeth  y  glô,  a  rhai  braidd  yn  ofni  rhag  fod 
prif  ddefnydd  eu  tân  yn  darfod,  ac  amryw  awgrymiadau  a  chynnygion 
wedi  eu  gwneyd  ar  y  mater,— un  o  ba  rai  ydyw  fod  y  glô,  fel  llawer  o 
bethau  eraill,  i  gael  ei  drethu.  Gallai  y  byddai  ei  drethu  yn  foddion  i 
leihâu  peth  ar  y  gwastraff  sydd  arno ;  ond  yr  ydym  yn  credu,  ac  nid 
heb  seiliau,  na  raid  ond  myned  ymhellach  a  dyfnach  i  seleri  yr  hen 
ddaear  i  weled  fod  yno  gyflawnder  o  hono.  Megys  y  mae  cynnyrchion 
arwynebedd  y  ddaear  yn  ddigonol  er  diwallu  a  diddosi  dyn  ac  anifail, 
felly  hefyd  ni  a  gredwn  fod  y  fath  gyflawnder  o  drysorau  gwerthfawr 
yn  gorwedd  yn  ddystaw  yn  mynwes  y  ddaear  ag  a  fydd  angenrheidiol 
er  cyfarfod  â'i  angen  am  danynt  hwythau  hefyd. 

Weithiau  ymgynnygia  ymholiadau  fel  y  rhai  a  ganlyn  i'r  meddwl: — 
Paham  y  crëwyd  pob  peth  ?  Paham  y  tryfrithwyd  yr  ehangder  difesur 
â  bydoedd,  yn  hytrach  na'i  adael  yn  wagle  ty wyll  ?  Pa  beth  a  duedd- 
odd  y  Bôd  mawr  i  grëu  o  gwbl  ?  Yr  ydym  yn  barnu  nas  gallwn  ateb  y 
cwestiynau  hyn  yn  well  nag  yn  ngeiriau  yr  hen  ysgrifenydd  Anthony 
Faringdon  : — "  Pa  ddyben  arall  ond  ei  ddaioni  a  allasai  fod  ganddo  Ef 
i  grëu  y  byd,  a  dynion,  ac  angelion  mewn  modd  mor  ryfeddol  ?  Pwy 
a'i  cynghorodd,  pwy  a'i  cynhyrfodd  Et  i'w  gwneyd  ?  Yr  oedd  Efe  o  hono 
ei  hun  yn  hunan-ddigonol,  heb  eisieu  dim.    •  Nis  gall  fod  chwanegiad 


60  S    DAIONI    DWYFOL. 

at'Dduw/  meddai  yr  athronydd.  Nis  gallwn  roddí  un  rheswm  ond  ei 
ddaioui  Éf,  yrhwn  sydd  yn  ddinrphwys,  yn  wastad  mewn  gwaith,  ac, 
fel  ffynnon,  nas  gallai  ei  chadw  ei  hun  ynddi  ei  hun,  ond  y  rhaid  iddi 
gael  vent  i  ymwasgaru."  O'r  ffynnon  hon  yn  y  íynwes  Ddwyfol  y  llifodd 
allan  gefnfor  o  ddaioni  trwy  y  grëadigaeth  oll.  Y  mae  y  ffrydiau  o'r  un 
naws  â'r  ffynnon — M  Ffynnon  y  dyfroedd  byw  ;  "  neu,  fel  y  dywedodd  yr 
un  hen  awdwr,  "Ei  weithredoedd  Ef  sydd  iaith  ei  gariad,  a'i  law  sydd 
dafod  ei  ddaioni." 

Nid  yw  y  golygiad  mai  awyddfryd  y  fynwes  anfeidrol  i  wneyd  daioni, 
trwy  gael  gwrthddrychau  cyfaddas  i  gyfranogi  p'i  daioni  a'i  dedwydd- 
wch  ei  hun,  a  gynhyrfodd  y  Bôd  mawr  i  grëu,  yn  anghydsafol,  credwn, 
â  golygiad  arall,  sef  mai  ei  ogoniant  ei  hun  oedd  mewn  golwg  ganddo 
Ef  wrth  grëu  y  cyfan.  Digon  gwir  fod  dad^urldio  ei  ogoniant  ei  hun 
mewn  golwg  gan  y  Crëawdwr,  ond  yr  oedd  hyny  i  gael  ei  wneyd  trwy 
gaeî  crëaduriaid  galluog  i  fwynhâu  ei  ddaioni,  cyfranogi  o'i  ddedwydd- 
wch,  ei  ryfeddu  a'i  fawrhâu  Ef'yn  ei  weithredoedd,  a'i  addoli  Ef. 
Daioni  Duw  ydy  w  ei  ogoniant  Yr  oedd  ar  Moses  eisieu  i  Dduw  ddangos 
iddo  ef  ei  ogoniant,  a'r  modd  y  gwnaeth  Duw  hyny  oedd  trwy  ddodi 
Moses  yn  agen  y  graig,  a  gwneyd  i'w  holl  ddaioni  fyned  heibio  o  flaen  ei 
wyneb  ef  (Exod.  xxxiii.)  Yn  ei  ddaioni,  ei  ewyllys  da,  ei  haelfrydedd,  ei 
diriondeb,  a'i  gariad  fel  y  dadlenir  hwynt  mewn  crëadigaeth,  rhaglun- 
iaeth,  a  gras,  y  daw  gogoniant  cymeriad  y  Jehofah  amlycaf  i'r  golwg ; 
ac  yn  yr  olwg  ar  y  dadleniadau  hyn,  y  daw  dynion  i  edniygu,  caru,  can- 
mol,  ac  addoli  eu  Gwneuthurwr;  a  thrwy  hyny  i  fod  yn  ddedwydd  yn 
awr  a  byth  ynddo  Ef. 

Y  mae  ewyllys  da  y  Crëawdwr  tuag  at  ei  grëaduriaid  yn  dyfod  i'r 
golwg  yn  ei  waith  Ef  yn  cyfaddasu  natur  mor  rhyfeddol  er  cyfarfod  âg 
anghenion  dyn.  Y  mae  dyn  yn  sefyll  mewn  anghen  am  ymborth  i'w 
fwyta,  di'od  i'w  hyfed,  diliad  i'w  gwisgo,  annedd  i  fyw  ynddi,  a  moddion 
i  feddyginiaethu  ei  anhwylderau.  Ac  i'w  ddilladu  a'i  ddiwallu  ef,  y 
mae  Duw  wedi  darparu  crëaduriaid  H'iosog  iddo  ef  gael  eu  cîg  i'w 
fwyta,  a'u  gwlân  a'u  crwyn  i  ymddilladu  â  hwynt,  ynghyda  ffrwythau  a 
llysiau  afrifed  er  ei  feddyginiaeth  a'i  gynnaliaeth.  Y  mae  arno  ef 
eisieu  annedd  i  fyw  ynddi,  ac  y  mae  Duw  wedi  darparu  cyflawnder  o 
goed,  a  chêryg,  a  chalch,  at  ei  wasanaeth. 

Felly  yr  ydym  yn  edrych  ar  y  grëadigaeth  wedi  tarddu  o  ddaioni 
Duw.  Fel  y  dywedodd  Efe  am  ddyn  wedi  ei  grëu,  "  Nid  da  bod  dyn  ei 
hunan,"  felly  braidd  na  anturiem  ninnau  ddyweyd  am  y  Bôd  mawr  pan 
y  bodolai  Efe  yn  y  tragywyddoldeb  draw  cyn  ci  ëu  dim— Nid  da  bod  Duw 
ei  hunan ;  beth  bynag,  nid  mor  dda.  Ac  nid  oedd  Efe  am  aros  ei 
hunan.  Gwir  ei  fod  Ef  yn  ddedwydd  ynddo  ei  hun,  ond  gwell  fu  yn  ei 
olwg  gael  crëaduriaid  diiîf  i  fod  yn  ddedwydd  gydag  Ef.  Heb  grëu 
dim,  parhâu  ei  hunan  y  buasai  Duw,  heb  neb  i'w  ryfeddu,  i'w  garu,  a'i 
addoli,  a  bod  yn  ddedwydd  yn  y  mwynhâd  o  hono.  Heb  gréu,  Duw 
a  dim  a  fuasai  am  byth  Ac  onid  yw  Duw  a  dyn — Duw  ac  angel- 
ion — Duw  a  chrëadigaeth  ardderchog,  yn  fyrdd  gweìl  na  Duw  a  dim  ? 
lJwy  feiddia  wadu  fod  bodaeth  yn  well  na  dim — miliynau  o  fydoedd 
ardderchog  yn  well  nag  ehangder  gwâg,  tywyll,  dystaw  ? 

Ni  a  ddylem  ddiolch  am  ein  crëadigaeth,  a  gwneyd  yn  fawr  o'n  bod- 
aeth.      Ychydig  o   ddynion    mewn  cymhariaeth   sydd  mor  ddrwg  a 


î    DAIONM    DWYFOL.  61 

thruenus  fel  y  buasai  yn  well  ganddynt  beidio  bod  na  bod.  Gwell  gan 
y  mwyafrií  mawr  o  ddynion  gael  bywyd  fel  y  mae, — gyda'i  holl  berygl- 
on  a'i  brofedigaethau,  na  bod  hebddo.  Gwell  genym  fod  yn  fỳr  o 
ddyddiau  a  llawn  o  helbul  na  bod  heb  ddyddiau  o  gwbl.  Er  mor  fawr 
yw  trueni  y  ddynoliaeth,  eto  y  mae  ynddi  hi  o  hyd  ddymuniad  cryf  am 
barhâu  ei  hun  ;  ac  er  gwaethed  a  thloted  ydyw  y  byd,  eto  y  mae  llnwen- 
ydd  am  eni  dyn  iddo  yn  barhäus.  Eithriad  ydyw  i  ddyn  felldithio 
dydd  ei  enedigaeth,  ac  o  dan  y  profedigaethau  chwerwaf  y  gwnaeth 
ychydig  o  ddynion  da  y  fath  beth. 

Y  mae  pob  dyn  da,  i  raddau  mwy  neu  lai,  yn  ddedwydd,  ac  am  wneyd 
daioni,  a  gweinyddu  dedwyddwch.  Pan  y  mae  dyn  da  yn  edrych  ar 
olygfëydd  prydferth  anian,  neu  ar  gydgasgliad  o  ryfeddodau  celfyddyd, 
ymgyíyd  y  teimiad  o  awydd  yn  ei  fynwes  yn  aml  am  i'w  gyfeillion 
absennol  fod  gydag  ef  i  gael  gwledda  ar  yr  olygfa.  Ac  y  mae  yn 
naturiol  i  ni  feddwl  am  yr  Anfeidrol  Fôd,  wedi  cynnyrchu  crëadigaeth 
odidog,  yn  teimlo  dymuniad  am  gael  bodau  deallol  i  gydlawenychu  âg 
Ëf  yn  ngweithredoedd  ei  ddwylaw. 

Y  mae  daioni  Duw  i'w  ganfod  yn  nghyfansoddiad,  ffurf,  a  phryd- 
ferthwch,  pob  crëadur — yn  ei  ragoroldeb,  ei  allu  o  hunanfwynhâd,  a'i 
gyfaddasrwydd  i  gyrhaedd  yr  amcan  i  ba  un  ei  gwnaed.  Y  mae  Dr. 
Paley,  ac  ysgrifenwyr  eraill  ar  dduwinyddiaeth  naturiol,  yn  dangos  yn 
helaeth  fel  y  mae  dyben  daionus  yn  gystal  a  deallus  i'w  ganfod  trwy 
holl  weithredoedd  Duw.  Nid  rhoi  bod  yn  unig  oedd  ei  amcan  Ef,  ond 
hefyd  cynnyrchu  crëaduriaid  galluog  o  fwyniant  a  phleser.  Y  mae 
ymborth  yn  angenrheidiol  er  cynnaliaeth  pob  crëadur;  ac,  meddai  Dr. 
Paley,  "  Y  mae  bwyta  yn  angenrheidiol ;  ond  nid  yw  y  pleser  sydd 
ynglýn  âg  ef  yn  angenrheidiol."  Y  mae  y  pleser  hwn  o  bwys  a  gwerth 
mawr  i  bob  crëadur.  Y  mae  llawer  iawn  o  amser  crëaduriaid  direswm 
yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  mewn  bwyta,  cnoi  cîl,  cysgu,  a  chwareu,  fel 
ag  y  mae  bywyd  llawer  un  o  honynt  yn  un  o  fwyniant  parhäus.  Ac  y 
mae  llawer  o  gysuron  ynglýn  â  bywyd  dyn  ar  y  ddaear.  Y  mae  ei  syn- 
wyrau  yn  gyfryngau  o  fwyniant  iddo  ef,  ac  nid  o  boen,  fel  y  gallasai 
ei  Grëawdwr  fod  weii  ordeinio  oni  bae  ei  fod  yn  Fôd  da.  Y  mae 
gweled,  clywed,  arogli,  archwaethu,  teimlo,  yn  bleser  i  ni,  Ac  y  mae  y 
grëadigaeth  tuallan  i  ni  wedi  ei  threfnu  yn  gyfoethog,  fel  ag  i  weini 
boddhâd  i  ni  trwy  y  synwyrau  hyu.  Boddheir  y  llygaid  â  phrydferth- 
wch  y  byd  allanol;  boddhëir  y  glust  â  chynghanedd  a  pheroriaeth 
natur  a  chelfyddyd;  yr  archwaeth  â  melusder,  a'r  arogl  â  phereidd-dra. 
Nid  yw  anghenion  y  crëadur  direswm  yn  llîosog  iawn,  ac  y  mae  ef  ỳn 
gallu  eu  gwneyd  i  fyny  trwy  reddf  naturiol,  fel  ag  y  mae  dyn  yn  gallu 
gwneyd  i  fyny  ei  anghenion  yntau  trwy  reswm,  dysg,  a  chelfyddyd. 
"  Yr  anifail  dynol,"  meddai  yr  athronydd,  "yw  yr  unig  un  sydd  yn 
noeth,  a'r  unig  un  a  all  ddilladu  ei  hun." 

Y  mae  yn  anmhosibl  traethu  gymaint  o  fwyniant  sydd  trwy  y  grëad- 
igaeth  yn  barhäus.  Y  mae  ein  byd  ni,  beth  bynag,  yn  llawn  o  fywyd  ; 
a  lle  y  raae  bywyd  y  mae  mwyniant  yn  gyffredín  ynglŷn  âg  ef.  Yr 
ydym  wedi  sylwi  ar  hirddydd  hâf  mor  lawn  ydyw  yr  awyr  a'r  ddaear, 
tir  a  môr,  o  fywyd.  Gyda  chyfodiad  haul  y  mae  y  grëaduriaeth  fawr 
yn  ymddeffröi  i  fwynhâu  ei  hun  hyd  ei  fachludiad.  Ac  y  mae  pob 
crëadur  o'i  mewn,  am  a  wyddom  ni,  o'r  gwibedyn  i'r  eryr,  ac  o'r  mil- 


62  Y  DAIONI   DWÎFOL. 

filyn  anweledig  sydd  yn  ymchwareu  yn  y  dyferyn  dwfr  hyd  y  morfil 
a'r  môr-lew  sydd  yn  rhwygo  ac  yn  corddi  y  cefnfor  dyfnfawr,  yn  mwyn- 
hâu  eu  hunain  mewn  afiaeth. 

Y  mae  daioni  y  Bôd  mawr  i'w  weled  yn  amlwg  yn  nghynnaliaeth  pob 
peth  a  grëodd  Efe,  ac  yn  ei  ddarbodaeth  barhäus  a  gofalus  ar  gyfer 
anghenion  ei  holl  grëaduriaid.  Y  mae  addef  bodolaeth  Duw,  a'i  fod 
ef  yn  Grëadwr,  a  gwadu  ei  Ragluniaeth  wastadol  ac  effro,  yn  hollol 
anghyson  ac  afresymol.  Yr  oedd  crëu  pob  peth  o  ddim  yn  rhoddi 
perchenogaeth  pob  peth  i  Dduw.  "Eiddo  yr  Arglwydd  y  ddaear 
a'i  chyflawnder;"  ac  a  yw  yn  debyg  ei  íod  Ef  yn  gwbl  ddiofal  am 
ei  eiddo  ei  hun?  Os  oedd  yn  werth  ganddo  Ef  ei  alw  i  fod,  ai 
nid  yw  yn  werth  ganddo  ofalu  am  dano  ?  A'i  fod  Ef  yn  gofalu  am 
ei  "eiddo"  mawr  i  gyd  sydd  ffaith  na  ellir  ei  gwadu.  Ar  bwy 
arall,  gofynwn,  y  pwysai  y  cyfan,  ond  arno  Ef  ?  Pa  fodd  y  gellir  cyfrif 
am  fywyd  a  symudiad  ymysg  gwrthddrychau  a  bodau  y  grëadigaeth  ar 
wahán  i'r  Hwn  ag  yr  ydym  ni  yn  byw,  yn  symud,  ac  yn  bôd,  ynddo  ?  Ac 
Efe  y w  y  Duw  a  wnaeth  y  byd,  a  phob  peth  sydd  ynddo.  Pa  fodd  y  gall- 
wn  ni  gyfrif  am  barhâd  bywyd  llysieuol,  anifeilaidd,  a  dynol, — am  ddi- 
ogeliad  yr  holl  rywogaethau  o  grëaduriaid  trwy  awyr,  tir,  a  dwfr — am 
gyfartaledd  y  rhywogaethau  gwry waidd  a  benywaidd,  &c.  ?  Pa  fodd  y 
gellir  cyfrif  am  dyfiant  a  ffrwythloniad,  olyniad  rheolaidd  y  tymmorau, 
— nad  yw  amser  hâu  a  medi,  hàf  a  gauaf,  hydref  a  gwanwyn,  yn  pallu 
trwy  holl  oesau  y  ddaear,  heb  addef  fod  Crëawdwr  a  Pherchenog  pob 
peth  yn  parhâu  ei  ofal  a'i  wyliadwriaeth  dros  yr  oll  a  wnaeth? 
Gwir  yw  mai  trwy  gyfrwng  y  deddfau  a'r  egwyddorion  llitfsog  a  sef- 
ydlog  sydd  yn  rhedeg  trwy  natur  oll  y  mae  Efe  yn  gwneyd  hyny  ;  ond 
beth  yw  y  deddfau  hyny  ond  ei  wahanol  foddau  Ef  o  weithio  ?  Ac  onid 
yw  y  deddfau  hyn  yn  golygu  Gosodwr  a  Gweinyddwr  o  honynt?  Nid 
colli  y  Llywydd  a'r  Pen-rheolwr  mawr  yn  neddfau  natur  a  wnai  yr 
ysgrifenwyr  ysbrydoledig,  ond  canfod  a  chydnabod  ei  law  ef  ymhob 
peth.  (Gwel  Salm  civ.  10 — 28.)  Yr  oeddent  hwy  yn  gweled  ei  dru- 
garedd  Ef  ar  ei  holl  weithredoedd,  ac  yn  canfod  ei  ragluniaeth  dirion 
yn  porthi  y  brain  ac  yn  gofalu  am  adar  y  tô  (Mat.  x.  29 ;  Luc  xii.  24). 
Ond  deallent  hefyd  fod  ganddo  Ef  ofal  mwy  arbenigol  am  ei  grëaduriaid 
rhesymol.  "  Ei  hiliogaeth  Ef  ydym  ni ; "  ac  y  mae  yn  gofalu  am 
danom  ni  fel  tad  am  ei  blant.  I'n  cynnal  ni  y  mae  Efe  yn  peri  i'r 
cymylau  wlawio,  i'r  haul  dywynu,  i'r  awelon  chwythu,  ac  i'r  ddaear 
ffrwytho,  fel  y  gorchuddir  ei  dyffrynoedd  âg  ýd,  ac  y  gwisgir  ei  dolydd 
â  defaid.  I'n  cynnal  ni  y  mae  Efe  yn  llenwi  y  ddaear  â  chrëaduriaid, 
yn  peri  i'r  dyfroedd  heigio  gan  bysgod,  ac  yn  britho  yr  awyr  âg  adar. 
Mor  brîodol  o  hyd  ydy w  geiriau  yr  Apostol  Paul  yn  Lystra : — "  Ni 
adawodd  Efe  mohono  ei  hun  yn  ddidŷst,  gan  wneuthur  daioni,  a  rhoddi 
gwlaw  o'r  nefoedd  i  ni,  a  thymmorau  ffrwythlawn,  a  llenwi  ein  calonau 
â  Uuniaeth  ac  â  llawenydd"  (Act.  xiv.  17). 

Ond  er  mor  haelionus  ydyw  trefniadau  parhäus  Rhagluniaeth,  y  mae 
darpariadau  y  daioni  Dwyfol  er  cyfaifod  âg  anghenion  moesol  dyn  yn 
anfeidrol  fwy.  Y  mae  yr  anghenion  ysbrydol  hyn  mor  wirioneddol  â'r 
rhai  corfforol,  er  nad  yw  dynion  yn  eu  cydnabod  mor  gyffredin.  Y 
mae  dyn,  er  hyny,  yn  gorfbd  teimlo  yn  aml  ei  fod  yn  grëadur  moesol  a 
chyfrifol.     Y  mae  ynddo  ef  gydwybod  sydd  yn  dy  weyd  wrtho  ei  fod  ef 


Y   DAIONI   DWTFOL.  63 

yn  ddeiliad  deddf  foesol,  ac  yn  droseddwr  o  honi,  ac  felly  yn  agored  i  gosb 
gyfiawn  oddiwrth  y  Brenin  digiedig.  Dygir  ef  i  deimlo  hawliau  cyfreith- 
lawn  Duw  i  gael  ei  galon  a'i  wasanaeth.  Efe  a  deimla  ei  anghen  am 
Dduw — am  wrthddrych  gwell  ac  uwch  nag  ef  ei  hun  iddo  ymddiried 
ynddo,  ei  garu,  a'i  addoli.  Hyn  sydd  yn  cyfrif  pam  y  mae  dyn  ymhob 
gwlad  yn  addoli.  Ceisio  am  Dduw  y  mae.  Efe  a  addola  ei  eilun  yn 
gyffredin,  credwn,  am  y  tybia  fod  hwnw  yn  cynnrychioli  duw — rhyw 
wrthddrych  anweledig,  gwell  a  chryfach  nag  ef  ei  hun,  i'w  ofni  a  go- 
beithio  .ynddo.  Oyn  y  gall  dyn  fod  yn  ddedwydd,  rhaid  iddo  ef  gael 
gafael  ar  yr  unig  wir  a'r  bywiol  Dduw.  Y  mae  addoli,  caru,  gobeithio, 
ac  ymddiried,  yn  naturiol  iddo  ef ;  a  phan  y  daw  i  adnabod  y  gwir 
Wrthddrych,  daw  i  deimlo  yn  foddlawn  a  dedwydd.  Y  mae  y  Duw  da 
wedi  ymostwng  i  ddadguddio  ei  hun,  ac  i  ddadguddio  ei  hun  yn  y  fath 
agweddau  daionus  a  chariadlawn  ag  sydd  yn  ennill  ymddiried  calon 
dyn.  Coron  y  daioni  Dwjfol  ydyw  treín  y  Prynedigaeth.  Príodol- 
iaethau  naturiol  Duw — ei  allu,  ei  ddoethineb,  ei  holl-bresennoldeb,  a'i 
ddaioni  cyffredinol,  yn  benat  a  welir  yn  ngweithredoedd  y  grëadigaeth  ; 
yn  y  Prynedigaeth  y  daw  ei  brîodoliaethau  moesol  Ef  yn  benaf  i'r 
golwg — megys  ei  sancteiddrwydd,  ei  gyfiawnder,  ei  drugaredd,  ei  ras, 
a'i  gariad.  Yn  anfoniad  ei  Fab  yr  agorodd  Efe  ei  fynwes,  ac  y  dangos- 
odd  i  ni  ei  galon  dosturiol,  a'i  ymysgaroedd  gwresog  a  thadol.  Yn  y 
Prynedigaeth  y  mae  Efe  yn  gwneyd  rhan  y  Sainariad  da  â'r  truan,  ac 
yn  dyfod  i  ni  yn  Brynwr  byw,  yn  Gyfathrachwr,  yn  Goel,  i  adfer  i  ni 
ein  hetifeddiaeth  golledig.  Yma  yr  ymddengys  golud  ei  ddaioni  a'i 
gymwynasgarwch,  ie,  anchwiliadwy  olud  ei  ras  Ef.  Yma  y  mae  y 
daioni  Dwyfol  yn  gwisgo  yr  agwedd  o  drugaredd  tuag  at  bechadur 
truenus  ac  andwyol,  a'r  Llywydd  cyfiawn  yn  profi  fod  yn  hoff  ganddo 
Ef  drugaredd.  Yma  yr  ydym  yn  ei  weled  Ef,  tra  yn  arddangos  gofal 
Llywydd  uniawn  am  anrhydedd  ei  gyfraith  a'i  lywodraeth,  yn  arddan- 
gos  hefyd  deimlad  awyddus  tad  i  faddeu  i'w  blant  gwrthryfelgar.  Yma 
ni  a  ddysgwn  fod  pob  parodrwydd  yn  meddwl  Pen-rheolwr  hollalluog  y 
bydoedd  oll  i  dderbyn  plant  afradlawn  ein  byd  enciliedig  ni  yn  ol  i'w 
deulu,  a'i  fod  wedi  rhoddi  i  ni  yr  annogaethau  cryfaf  sydd  yn  bosibl  i 
godi  a  myned  at  ein  Tad. 

Y  mae  gwrthddadleuon  wedi  eu  dwyn  ymlaen  yn  erbyn  y  daioni  D wyfol, 
yn  benaf  oddiwrth  y  ffaith  o  ddrwg  moesol  a  drwg  naturiol.  Cyfeirir 
ni  gan  y  gwrthwynebwyr  at  ddaeargrynfäau,  ystormydd,  llifogydd,  hin- 
soddau  afiachus,  tlodi,  damweiniau,  clefydon,  cystuddiau,  trosedd  a 
chosb,  ac  at  gyfanswm  annarluniadwy  dyoddefiadau  presennol,  dyfodol, 
a  thragywyddol.  Y  mae  y  crëadur  direswm  hefyd,  druan,  wedi  cael  ei 
ddarostwng  i  oferedd,  ac  yn  cael  cam  dirfawr,  heb  ei  ewyllysio  na'i 
haeddu.  Gellir  dyweyd  fod  pob  anhawsder  ynglýn  â'r  mater  dyrys 
hwn  yn  cyfodi  oddiwrth  y  ffaith  o  ddyfodiad  drwg  moesol  i'r  byd,  canys 
byth  er  hyny  y  mae  cyflwr  dyn  ar  y  ddaear  yn  wahanol  iawn  i'r  hyn 
ydoedd  yn  sefyllfa  diniweidrwydd.  Nid  gwrthddrych  ymhyfrydiad  a 
daioni  Dwyfol  digymysg  ydyw  dyn  mwy,  ond  y  mae  efe  hefyd  yn 
ddeiliad  cosb  a  dysgyblaeth  ;  ac  y  mae  yn  gorfod  teimlo  llawer  o  ar- 
wyddion  o  anfoddlonrwydd  ei  Wneuthurwr  o  herwydd  ei  bechodau. 

Y  mae  cysoni  y  ffaith  o  ddyfodiad  a  goddefiad  drwg  moesol  â  daioni 
Duw,  yn  waith  ag  y  mae  llawer  o  anhawsderau  cryfìon  ynglŷn  âg  ef, 


64  Y    DATONI    DWYFOT,. 

ac  yn  íater  ag  y  mae  gwylder,  parch,  a  gostyngeiddrwydd  yn  gwedda  i 
bob  yingais  o  eiddo  dvnion  ffaelerlig'  i'w  eglnro.  Y  mae  dyweyd  fod 
yn  rhaid  i  Dduw  wneyd  fel  hyn,  ac  na  allasai  Duw  wneyd  fel  arall,  yn 
ddull  o  siarad  nad  yw  yn  gweddu  yn  dda  i  ni,  ddynion,  sydd  mor  der- 
íynol  ein  cyrbaeddiadau.  "  Canys  o  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr 
ydym  yn  propbwydo."  Nis  gallwn  ni  wybod  yr  boll  resymau  syddgan 
y  meddwl  Anfeidrol  dros  ei  weitbrediadau,  íel  y  sylwodd  y  duwiol 
Doddridge  yn  ei  Lectures: — "  Gofynir  efo,  Paham  y  goddeíwyd  drwg 
moesdl?  I  byn  atebir  yn  gyffredin  ei  fod  yn  ganlyniad  rbyddid  natur- 
iol;  ac  mai  addas  ymysg  yr  boll  restrau  a  graddau  eraill  o  fodau,  fod 
rbai  wedi  eu  tTurfio  yn  meddu  ar  hwn,  gan  y  tueddai  hyn  at  gydgordiad 
y  bydysawd,  ac  at  yr  amrywiaetb  prydferth  o  íodau  o'i  fewn.  Eto 
gofynir,  Paham  na  buasai  Duw  yn  attal  y  camddefnydd  bwn  o  ryddid? 
Ni  fỳnai  un  ddyweyd  nad  ydyw  Efe  yn  abl  i  wneuthur  byny  heb  dreisio 
natur  ei  grëaduriaid;  ac  nid  yw  yn  bosibl  i  neb  brofi  hyn.  Dywedir 
yn  gyffredin  iddo  Ef  oddef  hyn  mewn  trefn  i  dỳnu  o  hono  ddaioni 
mwy.  Ond  gellir  gofyn  ýmbellach,  '  Ai  ni  allasai  Efe  gynnyrchu  y 
daioni  mwy  hwnw  heb  y  fatb  foddion?  Ai  ni  allasai  Efe  sicrhâu 
ymysg  ei  holl  grëaduriaid  ddaioni  cyffredinol  a  dedwyddwch  cyffred- 
inol  mewn  cyfìawn  gysondeb  â'r  rbyddid  a  roddasai  Efe  iddynt  hwy?' 
Yr  wyf  yn  cydnabod  na  welaf  fì  un  ffordd  i  ateb  y  cwestiwn  hwn  ond 
trwy  ddyweyd,  Yr  oedd  ganddo  Ef  yn  wir  allu  naturiol  i'w  wneyd;  ond 
Efe  a  welodd  mai  gwell  oedd  peidio  ei  wneyd,  er  fod  y  rhesymau  am  y 
rbai  yr  ymddangosai  hyny  yn  fwy  dewisol  ganddo  Ef  yn  hollol  anad- 
nabyddus  i  ni." 

Heb  geisio  ymddoetbi  i  allu  egluro  y  "  rhesymau  "  byny,  y  mae  yn 
beth  mawr  i  ni  fod  genym  seiliau  i  gredu  y  bydd  cyfanswm  y  da  moesol 
a'r  dedwyddwcb  yn  annhraetbol  fwy  yn  y  diwedd  na  swm  y  drwg 
moesol,  a'r  drygau  naturiol,  a'r  trueni,  mewn  canlyniad.  I  ni  y  mae 
llawer  sydd  yn  effeithiol  yn  y  syniad  a  ganlyn, — Er  y  rhagwelai  y 
Crëwr  da  y  camddefnydd  anniolchgar  a  wnai  dyn  o'i  grëadigaeth,  eto  na 
ddarfu  i'w  ddaioni  ei  attal  Ef  i'w  grëu  ef  yn  rhydd  a  dedwydd,  mwy  nag 
y  darfu  i  ragwybodaeth  yr  Un  mawr  o'r  gwrthodiad  anniolchgar  a  wnai 
dynion  yn  rhy  gyffredin  o'i  anwyl  Fab,  ac  o  ddoniau  y  prynedigaeth, 
attal  i'w  gariad,  ar  anfeidrol  draul,  ddarparu  trefn  iachawdwriaetb. 
Attal  ein  haelioni  a  wnawn  ni  yn  gyffredin  os  byddwn  yn  tybio  na  cbaiff 
dderbyniad  teilwng  gan  ei  wrtbddrychau.  Ond  y  mae  Duw  mewn 
ciëadigaeth,  rhagluniaetb  a  gras,  yn  dadguddio  ei  hun  yn  ddaionus  a 
haelionus  tuag  at  rai  anniolchgar  a  drwg.  Rhoddi  ychydig  a  wnawn 
ni,  befyd,  o'r  llawer  yr  ydym  yn  ei  dderbyn;  ond  y  mae  Duw  yn  rboi 
o'i  wir  eiddo  ei  bun,  gan  nad  oes  neb  uwch  nag  Ef  i  gyfranu  dim  iddo 
Ef  yn  gyntaf.  "  0  ddyfnder  golud  doetbineb  a  gwybodaeth  Duw  !  mor 
anchwiliadwy  yw  ei  farnau  ef !  a'i  ffyrdd  mor  anohheiniadwy  ydynt ! 
Canys  pwy  a  wybu  feddwl  yr  Arglwydd?  neu  pwy  a  fu  gyngborwr  iddo 
ef?  Neu  pwy  a  roddes  iddo  ef  yn  gyntaf,  ac  fe  a  delir  iddo  dracbefn? 
Canys  o  bono  ef,  a  thrwyddo  ef,  ac  iddo  ef  y  mae  pob  peth." 

Nid  fel  yr  edrych  dyn  yr  ediych  Duw.  Nis  gallv\n  ni  ganfod  ond 
rbanau  o'i  ffyrdd  a'i  gynlluniau  Ef;  ac  y  mae  bamu  a  beio  cynllun  cyn 
ei  ganfod  i  gyd  yn  dangòs  gwendid  dyn  brysiog.  Y  mae  meddwl  Duw 
yn  canfod  petbau  i'w  terfynau  pellaf.     Y  mae  ef  yn  gwybod  pertbynas 


Y    DAIOSI    DWYFOL.  65 

ein  byd  ni  â  bydoedd  eraill,  a  gwel  yr  hyn  Sydd  i  gymeryd  lle  ya  ac  ar 
ein  byd  ni  yn  y  dyfodol.  Y  mae  cyfnod  hir  a  dedwydd  i  wawrio  af  y 
ddaear  hon,  pan  y  bydd  drygau  moesol  a  drygau  naturiol,  os  nad  wedi 
eu  llwyr  ddifodi,  eto  wedi  eu  dirfawr  leihâu.  Y  mae  ffynidwydd  i 
gyfodi  yn  lle  drain,  a  mieri  yn  lle  myrtwydd.  Y  mae  y  pantiau  i  gael 
eu  codi,  a'r  bryuiau  eu  darostwng;  y  gŵyr  i  gael  ei  wneyd  yn  uniawn, 
a'r  anwastad  yn  wastadedd,  a  gwybodaetli  yr  Arglwydd  i  lenwi  y 
ddaear.  Adferir  hiusawdd  hyfryd  Eden  eto  yn  ol.  Bydd  dyddiau  y 
nefoedd  ar  y  ddaear.  Bydd  i'r  daioni  Dwyfol  lenwi  y  byd  â  dedwydd- 
wch  fydd  yn  cyrhaedd  i  lawr  hyd  yn  nôd  at  y  grëadigaeth  ddireswm,  fel 
ag  i  ad-dalu  mewn  ffordd  i'r  gwahanol  rywo^aethau  o  grëaduriaid  di- 
niwed  a  defnyddiol  am  yr  anghyfiawnder  hirfaith  sydd  wedi  ei  ddyoddef 
ganddynt  hwy. 

"  Megys  y  mae  y  prynedigaeth  yn  adfer  dyn  i'w  wir  ddyben,"  meddai 

!  Charnock,  "  felly  y  mae  yn  adfer  y  crëaduriaid  i'w  gwir  ddefnydd.  Ad- 
feriad  y  byd  i'w  brydferthwch  a'i  drefn  ydoedd  arncan  y  daioni  Dwyfol 
yn  nyfodiad  Crist,  fel  y  dangosir  yn  Esai.  xi.  6 — 9.  Megys  na  ddaeth  Ef 
i  dòri  y  gyfraith,  ond  i'w  chyflawni,  felly  ni  ddaeth  i  ddinystrio  y  crëad- 

í  uriaid,  ond  i'w  hadí'er  hwynt;  i  adfer  i    Dduw  anrhydedd    a  phleser  y 

|  grëadigaeth,  ac  i  adfer  i'r  ciëaduriaid  eu  dedwyddwch  wrth  adfer  eu 
trefn   (order).     Darfu   i'r   cwymp   ei    lygru,   ac   y   mae    prynedigaeth 

;  gyflawn  dynion  yn  ei  adfer.  Gelwir  yr  amser  diweddaf,  nid  yn  amser 
o  ddystryw,  ond  o  adferiad,  a  hyny  ar  '  bob  peth  '  (Act.  iii.  21,) — o  natur 
gyffredinol,  y  rhan  fwyaf  o'r  grëadigaeth,  o  leiaf.  Dyfethir  yr  holl 
bethau  hyny  ag  oeddynt  yn  effeithiau  pechod.  Symudiad  yr  achos  a 
gura  i  lawr  yr  effaith.     Annhrefn  ac  afreoleidd-dra  y  crëadur,  yn  cyfodi 

I  oddiar  wenwyn  trosedd  dyn,  a  holl  greulondeb  y  iiaill  grëadur  tuag  at 
y  Uall,  a  ddiflana.  Mi  bydd  y  byd  yn  ddim  ond  gwên  gyffredinol. 
Bydd  i  natur  ddodi  ara  dani  wisgoedd  buddugoliaeth.  Ni  bydd  taran- 
au  dychrynllyd,  niwloedd  taglyd,  tarth  atìach,  na  phlanhigion  gwenwyn- 

i  ig.  Pe  amgen  ni  byddai  yn  adferiad  pob  peth.  Y  maent  yn  awr  yn 
agored  i  gael  eu  hanrheithio  o  herwydd  pechod  eu  meddiannydd,  ond 
bydd  i  berffeithrwydd  prynedigaeth  dyn  eu  rhyddhâu  oddiwrth  bob 
trueni.  Y  maent  wedi  eu  dyrchaíu  yn  awr,  canys  y  maent  dan  Ben 
mwy  gogoneddus,  gan  eu  bod  yn  feddiant  Crist,  yr  Adda  nefol, — 
llawer  uwch  na'r  cyntaf,  fel  y  mae  yn  ogoniant  i  ddyn  fod  yn  was  i 
dy wysog  ragor  i  ŵr  tlawd.  Ac  ar  ol  hyn,  hwy  a  gânt  eu  dyrchafu  i 
sefyllfa  uwch,  gan  gyfranogi  o  ddedwyddwch  dyn,  megys  y  gwnaethant 

í  o'i  drueni,  fel  y  mae  gweision   yn  cael   eu  lleshàu  yn  ffawd   dda  eu 

:  meistr,  a'u  gwelia  trwy  ei  ddyrchafiad  ef  yn  ffafr  ei  dywysog.     Megys 

I  yr  oedd  dyn  yn  ei  grëadigaeth  gyntaf  yn  gyfnewidiadwy,  ac  agored  i 
bechod,  felly  yr  oedd  y  crëaduriaid  yn  agored  i  oferedd ;  ond  megy3 

1  trwy  ras  y  rhyddhëir  dyn  oddiwrth  y  neuidioldeb,  feily  y  rhyddhëir  y 
crëaduriaid  oddiwrth  ofnau  anrheithiad  tfwy  yr  oferedd  a'u  niweidiodd 

1  o'r  blaen.  Bydd  i  gyfìwr  y  gweision  gael  ei  gyfaddasu  i  gyflwr  eu 
Harglwydd,  i'r  hwn  eu  bwriadwyd  hwynt  o'r  blaen,  Felly  gelwir  ar 
yr  holl  grëaduriaid  i  lawenhâu  ar  beiffeithiad  iachawdwrieth,  ac  ym- 
ddangosiad  awdurdod  brenhinol  Crist  yn  y  byd.     Pe  baent  i  gael  eu 

I  dinystrio,  ni  buasai  sail  i'w  gwahodd  i  orfoleddu,  (Salm  xcvi.  11,   12; 

!  cxviii.  7,  8).  Fel  hyn  mae  y  daioni  Dwyfol  yn  estyn  ei  íreichiau  car- 
edig  dros  yr  holl  fyd." 


66 

Y  mae  yr  apostol  Paul  yn  y  rhan  nodedig  o'r  8fed  ben.  o'r  Epistol  at 
y  Bhufeiniaid,  at  yr  hon  y  cyfeirir  uchod,  yn  personoli  y  grëadigaeth 
anifeilaidd,  dan  bwys  ei  cham  a'i  gofid,  yn  awyddu  ac  yn  gobeithio  am 
y  jubili  wynfydedig  sydd  i  wawrio  ar  y  ddaear,  pan  y  "  rhyddhëir  y 
crëadur  yntau  hefyd."  Gobaith  ydy w  un  o  elíenau  cryfaf  ein  cysur  a'n 
cynnaliaeth  ni,  tra  yn  dyoddeí  dan  effeithiau  drygau  moesol  a  naturiol. 
"Trwy  obaith  y'n  hiachâwyd."  Gobaith  am  iechyd  sydd  yn  cynnal 
meddwl  y  claf  yn  ei  gystudd;  gobaith  am  ryddhâd  sydd  yn  nerthu 
calon  y  caeth ;  gobaith  am  amser  gwell  sydd  yn  dyddanu  ysbryd  deil- 
iad  adfyd.  Ac  er  mor  fawr  ydyw  y  trueni  sydd  yn  y  byd  trwy  bechod, 
y  mae  gan  bob  credadyn  obaith  da  na  phery  sefyllía  bresennol  pethau 
ddim  o  hyd,  ac  y  gwawria  dydd  dysglaer  maith  o  ddedwyddwch  ar  y 
ddaear  wedi  ei  holl  ílinderau.  A  phan  gymerwn  i  ystyriaeth  y  swm 
mawr  o  ddedwyddwch  a  ífýna  y  pryd,  hwnw,  ac  yn  enwedig  pan  feddyl- 
iom  am  ddedwyddwch  perffaith  a  diddiwedd  y  nefol  fro,  ymddengys 
daioni  Duw  mewn  goleuni  prydferth  a  gcgoneddus.  Y  mae  da  i  orch- 
fygu  drwg  ar  ein  daear  ni  ry w  ddydd ;  ac  am  y  "  wlad  well,"  ni  ddis- 
gyna  malldod  na  melldith  drwg  moesol  ar  ei  meusydd  ffrwythlon  a 
bythol-wyrddion  hi  yn  dragywydd. 


TUDUR  ALED   A'I    AMSERAU. 

Bodaü  pwysig  oedd  y  beirdd  yn  yr  hen  oesoedd.  Yr  adeg  gyfoethocaf 
ar  Gymru  am  feirdd  oedd  oes  Tudur  Aled ;  ac  efe  oedd  y  penaf  o  feirdd 
yr  oes  awenyddol  hono.  Yr  oedd  y  beirdd  y  daeth  eu  clod  a'u  caniadau 
i  lawr  atom  ni  yn  wŷr  o  ddysg  ac  enwogrwydd  mawr,  yn  enwedig  wrth 
eu  cyferbynu  â'u  cyfoeswyr.  Peth  buddiol  yw  cymharu  y  naill  oes  â'r 
llall  er  mwyn  gweled  cynnydd  gwareiddiad,  celfyddyd,  cyfoeth,  a  gwyb- 
odaeth ;  ond  dylid  barnu  pob  dyn  o  ran  ei  chwaeth  a'i  ddysgeidiaeth  yn 
ngoleuni  ei  oes  ei  hunan,  a'i  fesur  wrth  eraill  fyddo  yn  anadlu  yr  un 
awyr  foesol  ag  ef  ei  hun.  Diau  i  lawer  o  brydyddion  y  cynoesoedd 
ddiflanu  i  wlad  anghof,  rhai  o  honynt,  ond  odid,  cyn  iddynt  syrthio  i'r 
bedd,  ac  eraill  yn  fuan  ar  ol  iddynt  ymddyosg  o'u  ffolineb,  a  throi  yn 
llwch  a  lludw.  "  Beirdd  gwlad,"  neu  feirdd  "  annigrif  gwladaidd,"  y 
gelwid  rhai  felly,  yn  gyferbyniol  i  feirdd  Llŷs,  y  rhai  a  gofrestrent 
achau  yr  uchelwyr  a'r  dyledogion  yn  y  neithiorau,  ac  ar  amserau  gosod- 
edig  eraill.  Byddai  y  beirdd  rheolaidd  a  dysgedig  yn  clera,  neu  deithio 
o  lýs  i  lýs,  ac  o  fonachlog  i  fonachlo^,  lle  yr  oedd  eu  croesaw  yn  fawr, 
a'u  gwasanaeth  yn  bwysig,  i  gofnodi  helyntion  y  tymmor,  ac  i  gânu 
moliant  i'r  abadau,  ac  i  arglwyddi  y  cyfoeth.      Mewn  pellder  gweddus 


67 

i'w  gradd,  yn  canlyn  y  fyntai  urddfreiniawg  o  hirbell,  yn  llyfu  eu 
gweflau,  a'r  dŵr  glâs  yn  rhedeg  o'u  dannedd,  mewn  rhaib  anniwall 
am  ran  o'r  ysbleddach,  y  byddai  y  beirdd  gwlad,  y  pastynfeirdd 
anghy wraint  ac  annigrif,  y  rhai  a  elwid  "  clêr  y  dom,"  a  "  bonyglêr," — 
grwgnachwyr  eisteddfodol  yr  oes  oleu  hono,  y  rhai  a  regent  yn  ddystaw, 
ond  na  feiddient  rwgnach  yn  gyhoeddus,  rhag  otn  gŵg  y  Pencerdd,  yr 
hyn  allasai  derfynu  mewn  "  dwyn  cyrch  cyflafan  "  yn  eu  herbyn,  ac 
i  Bleddyn  fin  pladur  eu  mumio  yn  ddisyfyd. 

Y  mae  un  peth  pwysig,  fel  ffaith  hanesyddol,  y  carem  alw  sylw  ein 
darllenwyr  ato,  sef  egwyddorion  crefyddol  y  beirdd  Cymreig,  oes  neu 
ddwy  cyn  y  Diwygiad  Protestanaidd.  Mae  rhai  Eglwyswyr,  o  herwydd 
eu  hanwybodaetb,  yn  ddiau,  yn  haeru  fod  y  beirdd  o  ran  eu  syniadau 
crefyddol  yn  Brotestanaidd,  trwy  yr  holl  oesoedd  er  dyddiau  y  gyn- 
eglwys  Brydeinig.  Amcan  y  rhai  a  hònant  y  fympwy  yma  yw  profi 
mai  olyniad  yw  Eglwys  Loegr  o  hen  eglwys  gyntefig  y  Brutaniaid,  ac 
mai  ganddi  hi,  trwy  flaenafiaeth,  y  mae  hawl  apostolaidd  i'r  holl  ynys, 
ac  mai  lladron  ac  ysbeilwyr  yw  pawb  a  ddaethant  i  mewn  ar  ei  hol  i'r 
tiriogaethau.  Gwyddys  i'r  Pabyddion  oresgyn  yr  holl  wlad  yn  y  canol- 
oesoedd  ;  ond  haerir  i'r  beirdd  mewn  modd  dirgel,  yn  eu  plith  eu  hun- 
ain,  gadw  yr  hen  athrawiaeth  yn  fyw,  fel  nad  oedd  gan  y  Diwygiad 
nemwr  o  ddim  i'w  wneuthur  heblaw  taflu  iau  Rhufain  oddiar  wàr  y 
deyrnas,  a  gadael  lle  i  ddysgeidiaeth  flaguro  a  dwyn  cnŵd.  Mor  hawdd 
a  didrafferth  yr  â  rhai  dynion  drwy  anhawsderau  mawrion !  Nid  yw 
symud  mynydd  ond  yr  un  peth  iddynt  hwy  a  chwalu  crugyn  o  bridd  y 
wâdd.  Na,  rhaid  i  Eglwys  Loegr,  fel  pob  sefydliad  arall,  fyw  neu  farw 
yn  ei  theilyngdod  mewnol,  ac  nid  ar  fonedd  ac  uchel  achau  ffugolyniad- 
trwy  linach  y  beirdd,  pan  oedd  cadwen  ddychymygol  yr  offeiriadaeth 
wedi  pydru  gan  ofergoelion.  Y  gwirionedd  ar  y  pen  yma  yw  hyn, — 
Yr  oedd  holl  feirdd  Cymru,  o  oes  Tudur  Aled  hyd  Siôn  Tudur,  yn  Bab- 
yddion  rhonca.  Mae  yn  ffaith  hynod  i'r  beirdd  aros  yn  Babyddion  yn 
hîr  wedi  i'r  llywodraeth  newid  ei  chrefydd  drwy  ddeddf  seneddol. 
Darllener  gwaith  Siôn  Brwynog,  Gruffydd  Hiraethog,  Siôn  Tudur, 
William  Llëyn,  Rhys  Cain,  &c,  a  cheir  digon  o  brawf  o  wirionedd  yr 
hyn  a  ddywedwn.  Dyma  Gruffydd  ab  Ieuan  ab  Llywelyn  Fychan  o'r 
Llanerch,  yn  Nyffryn  Clwyd,  yr  hwn  a  gânodd  y  Cywydd  yn  erbyn 
delwau  a  chreiriau  Pabaidd,  yn  gweddio  ar  Gynhaíal  Sant,  yn  lle  ar 
Dduw  y  gwirionedd.  "  Deliwch  sylw  ar  y  geiriau  canlynol,"  ebai 
Gwallter  Mechain,  "  o  gwynfan  bardd  at  Sant  Cynhafal,  am  gael  adfer- 
iad  nerth  ei  aelod ;  nid  oes  air  o  grybwyll  Duw  trwy  y  Cy wydd : — 

Dy  genad  wna  gnawd  yn  iach, 
Cynhafal !     Cwyna  'i  hyfach  ; 
Dod  ddau  bwnc,  dedwydd  eu  bod, 
Erch  imi  ddwy  arch-ammod ; 
Iechyd  im'  rhag  nych  wayw  dwys, 
A'm  rhoi  wedi  ym  mharadwys." 

Digon  hawdd  cael  darnau  yn  cynnwys  syniadau  efengylaidd,  fel  y 
gellir  cael  gan  awduron  Pabaidd  yn  gyffredin,  yn  ngwaith  y  beirdd ; 
ond  y  mae  dyfynu  yn  unochrog  yn  annhêg.  Tybia  rhai  i'r  hen  fardd 
uchod  newid  ei  farn  cyn  diwedd  ei  oes,  canys  y  mae  "  Cywydd  dyodd- 


68  tuduiTaled  a'i  amserau. 

efaint  Crist,  ac  "  Awdl  y  Grôg,"  yn  cynnwys  llawero  syniadau  iacbus. 
Dyma  Llawdden  eto  yn  cânu  i  Fair: — 

Yn  foreu  d'weda'  i  fawrair,  A  gosper  pan  fyner  fod, 

Ac  yn  f 'oes,  blygain  i  Fair  ;  Llaswyr  rhag  y  lle  isod  ; 

Avëa  Mar'ia  o  Röeg,  Gofyn  a  gweddi  gyfarch, 

Ac  o  rad  Duw  geiriau  têg.  Weithian,  rhag  purdan,  yw  'n  parch  ; 

Mi  a  luniaf  mau  lawnwaith,  Clyw  fy  mod  am  y  clwyf  mau, 

Gy wyddau  a  Salmau  saith  ;  Mair  wyryf  am  ofer  eiriau  ; 

A  naw  emyn  o  newydd,  0  dŵg  fì,  er  dy  dêg  fam 

A  phob  gair  i  Fair  a  fydd  ;  Syberw,  i  fynwes  Abram. 

Nid  oes  ôl  "  bwyell  Llawdden  "  ar  un  o'r  llinellau  ucbod.  Digon 
tebyg  mai  "  Fair  wyryf  am  ofer  eiriau  "  a  ddywedodd  y  bardd,  yr  bwn, 
meddynt,  er  ei  ofergoeliou  Pabaidd,  oedd  pensaer  a  pberífeitbiwr  y 
gyngbanedd,  yn  1450. 

Dyfyniad  eto  o  waitb  Tudur  Aled : — 

M  ddywed  neb  ar  ddeuair.  Mair  wyryf  wna  'r  mawr  eiriol, 

Aruthr  y  modd  wyrthiau  Mair ;  Hon  ni  âd  y  ni  yn  ol ; 

Gwae  fì  na  fedrais,  gwiw  fu,  Mair  a'n  tỳn  o'r  mîeri, 

Saith  ugeinwaith  ei  ganu  ;  Ac  wedi  hyri,  gyda  hi, 

A'm  camu  yn  amcanawl,  Cawn  wynfyd  gan-  y  Ẃènfair, 

A  phob  gair  i  Fair  yn  fawl!  Cawn  y  nef  oll, — canwn  i  Fair. 
Mair  anwyl  yw  'r  gair  ini, 
Os  Mair  yn  unair  â  ni : 

Y  nesaf  a  ddygwn  ymlaen  yw  Guto'r  Glýn,  cyfoeswr  i  Tudur  Aled, 
yr  hwn  oedd  yn  dal  fferm  yn  Nglýndyfrdwy,  yn  mblwyf  Corwen : — 

Nid  â  i'r  nef,  rhaid  yw  'n  wir, 
Fnnio  dros  y  corff  anwir, 
A  thalu  'r  ff  în  gatholig 
Yn  y  tân  yr  enaid  dig  ; 
Crist  ni  dderbyn  o'r  brasdan 
Enaid  i'w  law  ond  yn  lân. 

Byddai  yn  bawdd  ymbelaetbu.  Yr  oedd  Siôn  Brwynog  yn  diystyru 
y  Diwygiad,  megys  ag  y  byddai  Eglwyswyr  yn  diystyru  "  pregetbwyr 
bòl  clawdd :  " — 

Yr  oedd  gynt  arwydd  a  gaid 
Olew  yn  eli  enaid  ; 
Onid  oedd  dôst  mewn  dydd  a  dau 
I'r  llawr  fwrw  'r  allorau. 

Ond  yn  awr,  y  byd  wedi  ymlygru  ac  ymranu  yn  rbyfedd : — 

Ehai  'n  lew  am  y  ffydd  newydd, 
A  rha  'n  ffèl  am  yr  hen  ffydd. 
Côr  ni  bydd,  cŵyr  yn  y  byd, 
Na  chanwyll  yn  sâch  enyd. 

Hogiau  diddysg  yn  cael  urddau  eglwysig,  ac  yn  myned  o  gwmpas  i 
faldorddi,  fel  y  darlunia  un  o  bonynt : — 

"Wrth  y  bwrdd  o  nerth  ei  ben 
I  bregethu  brygawthen. 
Ni  sôn  am  offeren  Sul 
Na  chyffes  mwy  na  cheffyl ; 
Oerder  yn  ein  hamser  ni, 
A'r  iâ  glâs  yw  'r  eglwysi, 


TÜDUR   ALED   A'l   AMSERAU.  69 

Dywed  Gwallter  Mechain  :— "  Tebyg  yw  fod  Siôn  Tudur  yn  Babydd 
yn  nechreu  ei  oes,  beth  bynag  oedd  yn  ei  henaint ;  canys  yn  ei 
'Freuddwyd'  y  mae  yn  enllibio  yr  offeiriaid  Protestanaidd  yn  warad- 
wyddus." 

Os  nad  yw  hynyna  yn  ddigon  i  argyhoeddi  dyn  o  synwyr  cyffredin 
íbd  y  beirdd  yn  Babyddion  rhonca  cyn  y  Diwygiad,  ac  iddynt  bara 
íelly  nes  i'r  frawdoliaeth  ddiflanu  yn  oes  y  frenhines  Elsbeth  Tudur, 
darllener  Awdl  Gwilym  Tew  i  Fair  Wèn  o  Ben  Rhys ;  Canu  Dewi, 
gan  Gwỳnfardd  Brycheiniog  ;  Cywydd  Illtyd  Sant,  gan  Lewys  Morgan- 
wg ;  Cy wydd  Teilo  Sant,  gan  Ieuan  Llwyd  ab  Gwilym  ;  Cywydd  Dewi 
Sant,  gan  Ieuan  Rhydderch  ab  Ieuaa  Llwyd ;  Cywydd  Sant  Cattwg, 
gan  Risiart  ab  Rhys ;  Cywydd  Cynog  Sant,  gan  Hywel  ab  Dafydd  ab 
Ieuan  ab  Rhys ;  Cywydd  i  Fair,  gan  Ieuan  ab  Rhydderch  ab  Ieuan 
Llwyd;  Awdl  i'r  Brenin  Harri  y  Seithíed,  gan  Dafydd  Nanmor ; 
Cywydd  i  Sant  Fíraid  Leian,  gan  Iorwerth  Fynglwyd ;  a  llu  mawr 
gyda  hyny  o  ganiadau  Tjeirdd  y  Canoloesoedd.  Yna  wedi  darllen 
barddoniaeth  a  rhyddiaith  beirdd  y  14eg,  y  15fed,  a'r  16eg  canrif,  a'u 
deall,  a  thrwy  hyny  wneyd  eu  hunain  yn  gymhwys  i  roddi  barn  ar  y 
mater,  gofynir  iddynt  a  allant  osod  un  llaw  ar  y  pentwr  llyfrau,  y  llaw 
arall  ar  y  creiriau,  yn  ol  yr  hen  ddull  o  dyngu,  ac  edrych  yn  ddifrifol 
yn  wyneb  y  wlad,  a  chofio  eu  bod  yn  "  tyngu  trwy  berfedd,"  adywedyd 
yn  uchel  ar  air  a  chydwybod, —  Yn  wir,  Protestanaidd  oedd  hen  feirdd 
Cymru  cyn  y  Diwygiad  Protestanaidd !  Gresyn  oedd  i  ddynion  a  gyfrifid 
yn  wybodus  a  dysgedig  mewn  pethau  eraill,  ymollwng  i'r  fath  amryfus- 
edd.  Eto  gellir  dyweyd  fod  rhai  beirdd,  megys  Dafydd  Ddu  o  Hir- 
addug  yn  Ngwynedd,  a  Siôn  Cent  yn  Eirinwg,  yn  feirdd  â  llawer  o 
syniadau  Protestanaidd  yn  eu  penau,  tua  chan'  inlynedd  cyn  oes  Tudur 
Aled;  ond  cofier  mai  Lolardiaid,  neu  Wicldiffiaid,  yn  yr  Eglwys  Bab- 
yddol  oedd  y  rhai  hyny,  megys  ag  y  bydd  ambell  offeiriad  efengylaidd, 
neu  Fethodistaidd,  yn  Eglwys  Loegr  yn  yr  oes  hon.  Dichon  fod  Twm 
Ifan  Prys  o  Forganwg,  yr  hwn  hefyd  a  elwid  yn  "  Dwm  Celwydd  Têg," 
o  flaen  ei  oes  mewn  gwybodaeth  grefyddol,  a  bod  Thomas  Llewelyn  o 
Regoes  wedi  troi  allan  i  bregethu  yn  mlaenau  Morganwg,  cyn  codiad 
Ymneillduaeth  yn  Nghymru. 

Gwnaeth  y  beirdd  lawer  yn  ddíau  i  gadw  ein  iaith  yn  fyw,  ac  i  feithrin 
llênyddiaeth  yn  gyffredinol,  a'u  gwaith  hwy  y w  yr  unig  gofion  dilys  sydd 
genym  o  hanes  ein  gwlad  a'n  cenedl.  Ond  yr  ydym  yn  fynych  yn  cael 
ein  trethu  yn  drwm  wrth  orfod  gwrandaw  areithiau  eisteddfodol,  yn 
haeru  mewn  haerllugrwydd,  neu  anwybodaeth  cadarn,  mai  y  beirdd  a'r 
eisteddfodau  sydd  wedi  diwygio  a  gwareiddio  ein  gwlad,  a'i  gwneuthur 
yr  hyn  ydyw  !     Trueni  ysbeilio  yr  Ysgol  Sabbothol  o'i  choron. 

Ond  y  mae  yn  bryd  i  ni,  bellach,  ddyweyd  rhy wbeth  am  Dudur  Aled. 
0  ran  "  âch  ac  edryd"  disgynai  o  lwyth  Hedd  Molwynog,  o'r  un  cyff  a 
Llwydiaid  Hafodunnos,  Llwynymaen,  a  Llanforda.  Yr  oedd  Dafydd  ab 
Edmwnt  yn  ewythr  o  frawd  ei  fam  iddo,  a  gwelsom  yn  rhywle  ei  fod 
yntau  yn  ewythr  i  William  Salesbury,  y  cyfieithwr.  Buasai  yn  dda 
genym  allu  olrhain  ei  achau  yn  fanwl,  ond  nis  gallwn.  Preswyliai  ar 
làn  yr  afon  Aled,  mewn  lle,  yn  ol  traddodiad,  a  elwir  Garth  Geri  Chwi- 
bryn,  yn  mhlwyf  Llansanan,  a  chymerodd  ei  gyfenw  barddonol  oddi- 
wrth  yr  afon  hono.     Gan  ei  fod  yn  ŵr  boneddig  o  ran  ei  gysylltiadau 

E 


70  ÎUDUR    ALED    Aí   AMSERAU. 

teuluaidd,  ac  yn  nai  i  brif-fardd  yr  oes,  yn  ogystal  ag  yn  ddysgybl  iddo 
hefyd,  gallwn  gasglu  iddo  gael  pob  manteision  addysg  a  allai  yr  oes 
hono  gyfranu.  Hefyd,  yr  oedd  JohnBirchinshaw,  brodor  o  Lansanan, 
yn  abad  Sain'  Werbwr,  yn  Nghaerlleon,  i'r  hwn  y  canodd  Tudur  awdl 
orchestol,  ac  abadau  Dinas  Basing  a  Maenan,  yn  Gyrory  trwyadl,  a'r 
bardd  yn  fawr  ei  barch  gan  bob  un  o  honynt.  Efe,  ar  ol  marwolaeth 
D.  ab  Edmwnt,  oedd  Bencerdd  a  Chadeirfardd  Gwynedd  a  Phowys,  a'r 
holl  feirdd  yn  cydnabod  hyny  yn  ostyngedig. 

Ymddengys  i'r  bardd,  yn  moreu  ei  oes,  syrthio  dros  ei  ben  a'i  glust- 
iau  mewn  cariad  at  ryw  rian  brydferthach  na  chyffredin,  ac  i  hono  farw 
cyn  i  adeg  yr  undeb  priodasol  ddyfod.  Cânodd  un  o'r  cywyddau  tyneraf 
a  phrydferthaf  a  ganwyd  erioed  ar  ei  hol,  dan  y  penawd,  "  Cywydd 
Marwnad  a  wnaeth  Tudur  Aled  i'w  gariad  a  fuasai  farw :  " — 


Gwae  fi  !  cedwais  gof  cadarn, 

Kad  heddyw  f 'ait  dydd  y  farn  ! 

Dyn  wyf  a'r  iâ  dan  ei  fron, 

A  gweli  yn  ei  galon.; 

Am  forwyn  mae  fy  araith, 

Am  hon  ni  chaf  fy  mhen  chwaith  ; 

Mae  fy  anadl  am  feinir, 

Fal  nad  tew  f  ol  yn  y  tir  ; 

Mae  eilun  f '  oes  mal  yn  fud, 

Yn  îs  im'  oni  symud  ; 

Mae  Gwèn  a  fu  yma  gynt  ? 

Mae  'r  adar  ?  ai.meirw  ydynt? 

Hawdd  im'  wrth  roi  hawdd  ammawr, 

Gael  gwlith  o'r  golwg  i  lawr  ; 

Ola'  'rioed  alar  ydyw 

A  wnaí  â  merch  yn  fy  myw ; 

Os  marw  bun,  oes  mwy  o'r  byd  ? 

Mae  'r  haf  wedi  marw  hefyd  ! 

Ni  fynwn  yn  y  Faenol 

F'  oes  yn  hwy  fìs  yn  ei  hol  ; 

Ni  ddo'ir  mwy,  ni  ddaw  o'r  man, 

Bi  dau  waeth  y  byd  weithian, 

Gau  na  wn  fyw  Gwèn  yn  faith, 

Ni  fynaswn  fyw  noswaith  ! 

Ni  hyddwn  awr  hebddi  'n  iach, 

Ni  fu  briddyn  fyw  bruddaeh  ; 

Dwy  ffynnon  am  hon  i'm  hais, 

Dau  alwyn,  do,  a  wylais  ; 

Ban  aothum  i'r  boen  eithaf, 

Heb  wythen  iach,  beth  a  wnaf  ? 


Dyn  a'i  friw  dan  ei  fèr  ais, 

A'i  ddwyglwyd  sydd  yn  dduglais  ; 

Mae  anadl  yn  fy  mynwe?, 

A  âi  drwy  'r  priid,  y  derw,  a'r  prês  : 

Ebwch  hiraeth,  heb  chwarau, 

A  dòrai  faen  ydyw  'r  fau  ; 

Ymroi  i'm  cwyn,  marw  ym  caid, 

Ymwahanu  a'm  henaid  ; 

Mae  eisieu  merch  yn  mis  Mai, 

Mae  'n  ei  harch  a'm  hanerchai ; 

Mi  a  oerias  o'm  hiraeth, 

Mae  y  grym  ?  yn  ymgur  .aeth  ; 

Croes  imi  acw  yw  'r  symud, 

Hi  ddoe  'n  fwyn,  a  heddyw  'n  fud  ; 

Ymrafaeliodd  marwolaeth, 

Braw  syn,  fel  pe'm  briwiai  saeth, 

Och  finüau  !  o  chaf  einioes, 

Na  bai  'n  fyw,  neu  ben  fy  oes  ; 

Ammodfiu  rhwymau  oedd  rh'om, 

Eithr  angau  a  aeth  rhyngpm  ; 

líhwymo  'r  awr  wedi  rhoi  mryd, 

Onis  cawn,  nis  cai  enyd  ; 

Ni  chaf  y  fwynaf  i  fan, 

Yn  iach  fyth,  na  chaf  weithian  ; 

A  chan  farw  o'r  ferch  yn  forwyn, 

I  farw  mi  âf  er  ei  mwjii  ; 

Mwyaf  gofal  i'm  calon 

Y  cawn  fyw  rhawg,  gan  farw  hon  ; 

Na  roe  Dduw  im'  un  o'r  ddau, 

Ai  'n  fyw  'r  fûn,  ai  'n  farw  finnau. 


Ymddengys  fod  y  bardd  yn  ysgrifenu  marwolaeth,  marfolaeth, — yn  ol 
dull  hen  bobl  o  seinio  /  yn  lle  w;  '*  ymraíaeliodd  mnrfolaeth."  Clyw- 
som  hen  bobl  yn  dyweyd  byfoliaeth  am  bywioìiacth,  gorfedd  am 
gorwedd,  &c. 

Ehoes  y  bardd  heibio  bob  meddwl  am  br'iodi  mwyach,  fel  y  djwedai 
yn  y  Cywydd,  mai  hwnw  oedd  y  tro  olaf 

A  wnaf  â  merch  yn  fy  my w. 

O  hyn  allan  rhoos  y  bardd  ei  fryd  ar  fywyd  monacbaidd,  a  gwisgwyd  ef 
ya  y  wisg  lwyd,  fel  un  o'r  brodyr  lleiaf,  neu  fonach  o  urdd  St.  Èrancis. 


TÜDUR    ALED    a'í    AMSERAÜ.  71 

Yr  oedd  gan  Eglwys  Ehufain  bedwar  math  o  fyneich,athri  raath  ohonynt 
i'w  hadnabod  wrth  liw  eu  dillad,  sef,  llwydion,  gwýnion,  a  duon.  Bhyw 
afradloniaid  diwygiedig,  er  mwyn  gwneyd  iawn  am  eu  rhysedd  gynt,  oedd 
sefydlwyr  y  cyfryw  urddau.  Ün  felly  oedd  Francis  o  Assisi  ger  Naples, 
yn  1208,  pan  y  sefydlodd  urdd  y  Brodyr  Llwydion.  Nis  gwyddom 
paham  yr  ymunodd  Tudur  Aled  â'r  frawdoliaeth  hon,  gan  mai  myneich 
gwŷnion  neu  Garmeliaid  oedd  o'i  amgylch  ymhob  man.  Tebygol  mai 
ei  gysylltiad  â  Syr  Rhys  ab  Thomas  a'i  dygodd  i  undeb  â'r  Brodyr 
Llwydion  yn  Nghaerfyrddin.  Pa  fodd  bynag,  dyna'r  urdd  a  ddewisodd  ; 
ac  ymddengys,  wrth  ei  ganiadau,  ei  fod  yn  ŵr  mawr  gyda  monachod 
Caerlleon,  y  Maesglas,  Aberconwy,  &c.  Canodd  lawer  i  foneddigion 
o'i  amgylch,  yn  enwedig  i'r  Salbrìaid  o  Lyweni.  Un  o'r  rhai  hynotaf 
yn  y  teulu  yma  oedd  John  Salesbury,  yr  hwn  a  elwid  "  Siôn  y  Bodiau." 
Siôn  oedd  cawr  Dyfíryn  Clwyd.  Caíodd  ei  wneyd  yn  farclîog  urddol 
yn  1542.  Bu  yn  cynnrychioli  Sir  Ddinbych  yn  y  Senedd,  1542,  1547, 
1553,  1554.  Bu  farw  1578.  Canodd  Tudur  Aled  "  Gywydd  Moliant 
John  Salusbury,"  pan  oedd  yn  dra  ieuanc,  sef  tua  1514,  pan  aeth  efo 
yn  ŵr  llŷs  at  Harri  jr  Wythfed.  Yr  oedd  Siôn  y  pryd  hwnw  yn  fwy 
golygus,  ac  yn  gryfach  na  neb  arall  a  wyddai  y  bardd  am  dano :— 

Siôn  ffriw  at  asenau  Ffranc,  Oes  un  grafanc,  Siôn,  gryfach  ? 

Sy  lew  braf,  Salbri  ifanc  ;  Drwy  dy  gorfí"  cûr  wyd  i  gyd. 

Dy  fŵa  praff  o  dŵf  pren,  Dewr  a  chall  wyt,  drych  y  llu, 

Dan  ddau  wlw  daw  'n  ddolen.  Doeth  ac  ynfyd  a'th  ganfu. 

Mae  traddodiad  fod  gan  Siôn  ddwy  fawd  ar  bob  llaw,  ac  ar  bob  troed ; 
ond  nid  harddwch  na  chryfder,  ond  rhwystr  yn  hytrach,  fuasai  hyny. 
Oni  all  bodiawg  arwyddo  cymalog,  aelodog,  &e.  Mae  Ehys  Jones  o'r 
Blaenau  yn  galw  rhywun  yn  "  wâs  bodiog,"  o  herwydd  maint  ei  ysbod- 
iau,  mae  yn  debyg.  Ewythr  i  "  Siôn  y  Bocìiau  "  oedd  y  Dëon  Ffowc 
SaJusbury  o  Lanelwy.  Mae  Tudur  Aled  yn  canmol  hwn  yn  anghyff- 
redin,  ac  yn  darogan  ei  ddyrchafiad  i  fod  yn  archesgob  Caergaint,  nfìii 
Gaerefrog.  Y  gŵr  hwn  oedà  y  Deon  yn  amser  y  Diwygiad,  ac  efe,  yn 
1534,  a  gydnabyddodd  Harri  yn  ben  Eglwys  Loegr.  Cyn  hyny,  sef 
tua  1511,  cânai  eiu  bardd  am  ei  godiad  yn  Eglwys  Bhufain  : — 

Cap  a  rydd  i'r  cop  rhuddaur, 
Carw  a'i  gyrn  mewn  crug  aur  ; 
Coron  Iorc  i  ẁr  o'n  iaith  ; 
Coroni  cae  hir  unwaith  ; 
Cyn  teirawr  cenad  Harri, 
Caniatäed  het  Caint  i  ti. 

Dichon  na  newidiodd  Ffowc  Salusbury  mo'i  farn,  os  oedd  ganddo  farn 
i'w  newid;  ond  newidiodd  ei  feistr;  cymerodd  Harri  yn  ben  yn  lle  y 
Pab,  a  daliodd  ei  ddëoniaeth  fel  o'r  blaen.  Mae  yn  annichonadwy  i 
ddeddf  seneddol  newid  barn  a  theimlad  gwlad;  ond  gall  newid  y 
gweinyddiadau  ;  a  gall  dynion  sydd  heb  gael  eu  poeni  gan  farn  a  chyd- 
wybod,  droi  yn  ddidrafferth  "gyda  phob  awel  dysgeidiaeth."  Arosodd 
y  surdoes  i  lefeinio  yr  awyr,  a  disgynodd,  fel  hadau  rfwng  a  chwyn,  i'r 
ddaear;  ac  wrth  i'r  Defodwyr  ail-aredig  y  tir,  mae  pob  math  o  fresych 

e  2 


72 


TUDUR    ALED    A  I    AMSERAU. 


a  chaws  llyffaint  yn  ail  dyfu,  ac  Eglwys  Rliufain  yn  chwerthin  yn  ei 
llewys  wrth  weled  yr  Eglwyswyr  yn  arloesi  y  ffordd  i  Babyddiaeth  yn 
Lloegr  a  Chymru. 

Yr  oedd  Tudur  Aled  yn  un  o  feirdd  goreu  yr  oesoedd.  Ystyrir  ei 
ddesgrifiad  o'r  march  yn  un  o'r  darluniadau  mwyaf  barddonol  yn  ein 
iaith.  Er  mwyn  i'n  darllenwyr  sydd,  gan  mwyaf,  mae  yn  debyg,  heb 
wybod  nemawr  am  y  bardd  hwn,  gael  rhyw  syniad  am  ei  allu  ar  fardd- 
oni,  rhoddwn  ger  bron  yma  rai  dyfyniadau  o'i  gynnyrchion.  Mae 
Cywydd  y  March  yn  hysbys  i  lawer,  gan  ei  bod  yn  argraffedig  yn 
Ngorchestion  Beirdd  Cymru.  Dywedodd  Tudur  Aled  ei  hun,  mewn 
ymddyddan  à  Tomas,  Abad  dinas  Basing,  "Mi  a  genais  Gywydd 
Merch,  sef  Cywydd  i  Wenfrewi,  na  chanodd  D.  ab  Gwilym  erioed  ei 
well."  "  Gwir  i  gyd,"  ebai  yr  Abad.  Mae  yn  debyg  maiynoes  Tudur 
Aled  y  daeth  Ffynnon  Gwenfrewi  i  enwogrwydd,  pan  adeiladwyd  y 
capeldý  cywrain  sydd  uwch  ei  phen.  Nis  gallai  y  fath  chwedl  a  Buch- 
edd  Gwenfrewi  dyfu  yn  fuan.  Yr  oedd  tòri  pen  y  ddiweirfun,  a'i  asio  yn 
ol  gan  Beuno,  llyncu  y  llofrudd  fel  "  llýn  tawdd"  i'r  ddaear,  y  ffynnon 
gryfaf  yn  Nghymru  yn  tarddu  o  le  sych,  a  ehvid  o'r  blaen  Sychnant,  ôl 
gwaed  Gwenfrewi  i'w  ganfod  byth  ar  y  mwswg  a'r  cèryg,  a'r  ffynnon  yn 
feddyginiaeth  rhag  pob  dolur,  yn  dameidiau  rhy  freision  i'w  llyncu  ar 
unwaith,  ac  yn  ormod  o  waith  i  grebwyll  un  oes  lunio  y  fath  ramant 
hyfedd,  a'i  droi  i  ddybenion  mor  fanteisiol  i'r  goelgrefydd  Babaidd. 
Ond  mae  y  chwedl  ynddi  ei  hun,  nid  yn  unig  yn  wrthun  o  afresymoi  a 
phlentynaidd,  ond  yn  llawn  o  groesddywediadau, — megys  fod  Beuno  yn 
ewythr  i  Wenfrewi  o  frawd  ei  mam,  pan,  yn  Muchedd  Beuno,  dywedir 
mai  unig  blentyn  ei  dad  a'i  fam  ydoedd,  mor  debyg  ag  y  gallent  lunio 
o  ran  amgylchiadau  ei  enedigaeth  i  Ioan  Fedyddiwr.  Gosoda  Tudur 
Aled  oes  Gwenfrewi  yn  B.A.  1010,  tra  yr  oedd  Beuno  yn  byw  yn  y  6ed 
ganrif.  Ond  at  y  Cywydd.  Darnau  detholedig  yn  unig  a  argraffwn 
yma:— 


Caradog  lawog  o  lîd, 
Hyd  ei  theml  daeth  i'w  hymlid  ; 
Lladdodd  Wèn,  lle  'dd  oedd  unawr, 
Llỳn  tawdd  a'i  llyncawdd  i'r  llawr. 
Gwae  'r  ynfyd  er  gwirionfun, 
Gwae  o'i  lladd  hi  golli  'i  hun, 
Trwy  i  mwnwgl  taraw  meinwen, 
Treiglo  'r  arf  trwy  goler  wèn  ; 
Rhedeg  o'r  pen  rai  deigr  pur, 
Obry  at  wastad  briw  tostur  ; 
Codi  'i  phen  lle  caid  ffynnon, 
Ban  ei  rhoes  Beuno  ar  hon  ; 
C'lymu  hwn,  cleimio  'i  henaid, 
Wrth  y  corff,  a'i  wyrthiau  caid  ; 
Nodi  amgylch  nid  ymgudd, 
Nôd  yr  arf  yn  edeu  rudd  ; 
Tra  fu  'r  mab  ar  ei  abertb,* 
A'i  weddi  'n  Nuw  iddi  'n  nerth, 


Arwain  afon  o'r  nefoedd, 
A  chwys  gras,  a  chysgu  'r  oedd  ; 
Teyrnged  pan  goded  Gwèn, 
Tarddu  enaint  lorddonen. 
Main  gwyarog  mewn  gweryd, 
Mwsg  a  balm  yn  mysg  y  byd  ; 
Man  pêr  ar  y  maen  purwyn, 
Main  âg  ôl  gwaed  mwnwgl  gwỳn 
Beth  ydyw  'r  ôl  byth  a  drig  ? 
Ba'nd  y  gwaed  bendigedig  ! 
*  *  * 

Irder  byd  yw  'r  dŵr  bedydd, 
'  A  elwir  ffons  olew  'r  ffydd  ; 
Aed  i'w  nofìo  dyn  afiach, 
Ef  â'r  naill  ai  farw,  âi  'n  iach  ; 
A  f 'o  arno  haint  i  farw  'n  hon, 
Ef  â  i'r  nef  o'r  un  afon  ; 


* Beuno  yw  y  "  mab,"  sef  y  mabsant  oedd  ar  yr  aberth,  &c.  Canys,  yn  ol  y  chwedl, 
gosododd  Beuuo  y  pen  wrth  y  corff,  a  tliaflodd  ei  fantell  drosto,  ae  aeth  yuilaeu  gyda'r 
ISacrafen,  neu'r  aberth,  fel  arí'er,  a  thra  yr  oedd  efe  yn  gweddio  felly,  daeth  bywyd  i  Wen- 
í'rewi,  tarddodd  y  ífynnon,  a  difodwyd  Caradog,  &c.    Dyna  ôl  y  gwaed  byth  yn  y  ífynnon  ! 


TUDUR   ALED   A*I   AMSERAU.  73 

Ieôhyd  o  glefyd  i  glaf,  Eithr  dwyfraich  a  thraed  efrydd 

Ac  i  hengleirch  gwahanglaf ;  A  fo  'n  rhwym  fe  â  yn  rhydd  ; 

Enaint  o  fŵg  nant  y  fagl,  Blin  a  thrwm  heb  law  na  throed, 

I  rai  truain  yw  'r  triagl ;  A  ddaw  adref  ar  ddeudroed. 

Aed  i  offrwm  y  diffrwyth,  Os  help  y  feddyges  hon, 

Fe  ddeffry  hon  iddo  ffrwyth  ;  Y  ddau  iechyd  a  ddichon  ; 

Doe'n  yno  â  dyn  annoeth,  Iechyd  y  corff  uchod  caid, 

Oddiyno  daw  yn  ddyn  doeth  ;  A  chadw  fun  iechyd  f 'enaid. 

Dyna  ddigon  i  brofì  fod  talent  wirioneddol  gan  y  bardd,  ac  i  brofi  ffug- 
wyrthiau  Gwenfrewi  a'i  flynnon  hefyd.  Mae  y  Cywydd,  fel  y  dywed- 
odd  D.  Ddu  Eryri,  "yn  eithaf  gorchestol.  Gresyn  na  buasai  ganddo 
well  testun."  Cyffelyb  yw  ei  Gywydd  i  oíyn  Tarw;  mae  ei  ddarluniad 
o'r  tarw  yr  un  mor  naturiol  a  grymus. 

Canai  yn  well  pan  fyddai  ganddo  well  testun,  megys, — 

Hhown  ein  gofal  bob  calon, 

Ar  Grist  fry,  a'i  groeswaed  fron  ; 

Man  nad  oes  na  garw  loes  gur, 

Na  dialedd  na  dolur, 

Nac  erlid  llid  nac  oerloes, 

Na  dîg,  na  galar  nid  oes, 

Na  newyn,  chwerwddyn,  na  chwyn, 

Na  syched,  na  nos  achwyn. 

Amser  enbyd  oedd  oes  Tudur  Aled;  adeg  rhyfel  y  Rhosynau,  pan 
oedd  cestyll  a  barwndai  Gogledd  Cymru  yn  cael  eu  tòri  a'u  llosgi.  Efe 
a  gànt  yr  englyn  hwn  o  gôf  a  chadw,  1468  : — 

Harlech  a  Dinbych  bob  dor, — yn  cynneu 
Nant  Conwy  yn  farwor  ; 
Mil  a  phedwar  cant  mae  Ior, 
A  thriugain  ac  wyth  rhagor. 

Gellir  cael  mwy  o  wersi  diarebol  yn  ngwaith  T.  Aled  nag  yn  ngwaith 
nemawr  fardd,  megys, — 

Hysbys  y  dengys  dyn 

0  ba  râdd  y  bo'i  wreiddyn. 

Rhaid  i'r  hwn  y  rho  Duw  ras, 
Gyd  gerdded  gydag  urddas. 

Deuair  sy  raid  eu  deall, 

Gair  mam,  gair  llysfam  yw  'r  llall. 

Bryd  arall  íe  ganai  yn  hynod  o  doddedig,  megys, — 

Y  gvvr  marw,  e  gâr  morwyn 
Ddaear  dy  fedd  er  dy  fwyn. 

Gofalu  heb  dŷ,  heb  dâl, 
Gwanhâu  'r  wyf  gan  hir  ofal. 

Mae  ei  "  Awdl-farwnad  Thoinas  Salsbury,  Marchog  Urddo1,"  yn 
gampus.     Dechreua — 


74  TÜDUR    ALED    a'í   AM3EBAU. 

Gwae  holl  Grêd  trymed  tromwedd — am  erchwyn 
Y  Marchog  o'r  Gogledd  ; 
Cloi  'r  bwrid,  a'r  clai  ar  y  bedd, 
Cau  Llyweni  Cell  Wynedd. 

Dyma  ddwy  linell  rymus  iawn  i  ddangos  maint  y  galar, — 

Daear  oedd  yn  diwreiddiaw, 
JDan  ebwch  drom  Dinbych  draw. 

Canwyd  yr  Awdl  hon  yn  1505. 

Yr  oedd  Tudur  Aled  yn  bleidiwr  gwresog  i  Syr  Rhys  ab  Thomas  o 
Ddeheubarth,  ac  yn  Uawenychu  yn  fawr  yn  mrenhindawd  y  Tuduriaid, 
a  buddugoliaeth  Harri  y  Seithfed  ar  Risierdyn  Geíngam  yn  maes 
Bosworth.  Cànodd  gywyddau  ac  awdlau  gorchestol  o  fawl  i  Syr  Rhys 
am  ei  wrhydri  milwraidd  yn  gorchíygu  y  baedd,  ac  yn  codi  gwaed 
Cymro  i  orsedd  Prydain,  neu  "  goroni  gŵr  o  Wynedd." 

Ond  fel  Pencerdd,  neu  Fardd  Cadeiriog,  y  mae  a  wnelom  yn  benaf  â 
Thudur  Aled  yn  awr.  Yn  ol  Cyfreithiau  Hy  wel  Dda,  yr  oedd  y  Pencerdcl 
yn  ŵr  pwysig  iawn  yn  llŷs  y  brenin.  •*  Sef  fydd  Pencerdd  bardd  gwedi 
yr  énnillo  gadair.  Ni  henyw  y  Pencerdd  o  rif  y  swyddogion  Uýs.  Y 
bardd  teulu  a  gân  yn  ail  yn  y  neuadd,  canys  y  Pencerdd  a  ddechreua." 
Cadeiríardd,  yn  ol  Dr.  Pughe,  yw  un  a  chanddo  hawl  i  lywyddu  mewn 
gorsedd.  "  Pan  fyner  canu  cerdd,  y  bardd  cadeiriog  a  ddyly  ddechreu 
â'r  canu  cyntaf  o  Dduw,  a'r  ail  o'r  brenin  a  bieufo  y  llýs;  ac  oni  bydd 
iddo  ef  a  ganer,  caned  o  frenin  arall.  Gwedi  y  bardd  cadeiriog,  y  bardd 
teulu  b'ia  gânu  y  trydydd  canu  o  gerdd  amgen." — Cyf.  Cym.  "  Pedwar 
cadeiriawg  ar  ddeg  y  sydd  yn  y  llŷs  ;  pedwar  o  naddunt  (yn  yr)  îs  gorf,  a 
deg  (yn  yr)  uch  gorf.  Y  cyntaf  yw  y  brenin;  efe  a  ddylai  eistedd  yn 
nesaf  i'r  celwy ;  ac  yn  nesaf  iddo  yntau  y  canghellor  ;  a  gwedi  hyny  yr 
osb ;  ac  wedi  hyny  yr  edling ;  a  gwedi  hyny  y  penhebogydd  ;  a'r  troed- 
awg  am  y  ddysgl  ag  ef  (sef  y  brenin) ;  a'r  meddyg  yn  môn  y  golofn,  am 
y  tân  ag  ef ;  yn  nesaf  i'r  celwy  arall,  yr  offeiriad  teulu  wrth  fendigaw  y 
bwyd  a  chanu  y  Pader ;  a'r  golofn  uwch  ei  ben  ef  a  ddylai  y  gosteg- 
wr  ei  maeddu ;  yn  nesaf  iddo  yntau  yr  ynad  llys ;  yn  nesaf  iddo 
yntau  y  bardd  cadeiriog;  y  gôf  llýs  ymhen  y  fainc,  rhag  deulin  yr 
offeiriad.  Y  penteulu  a  ddyly  eistedd  ar  y  tàl  isaf  i'r  neuadd,  a'i  Jaw 
aswy  at  y  talddrws ;  a'r  hyn  a  fyno  o'r  teulu  gydag  ef ;  a'r  rhai  eraill  y 
parth  arall  i'r  drŵs,  y  bardd  teulu  ar  y  naill  law  i'r  penteulu ;  y  pen 
gwastrawd  am  y  celwy  a'r  brenin ;  y  pen  cynydd  am  y  celwy  a'r 
offeiriad."  Gwelwn  mai  y  degfed  oedd  y  bardd  cadeiriog  yn  llýs  y 
brenin,  yn  ol  cyfreithiau  Hywel  Dda.  Lluniwyd  llawer  o  ddeddfau  gynt  i 
wneuthur  trefn  a  dosbarth  ar  wŷr  wrth  gerdd ;  dysgu  moesoldeb  a  gwedd- 
eidd-dra  iddynt,  a'u  hattal  rhag  myned  yn  glergwn  gwlad  i  boeni  bon- 
eddigion  yn  eu  trigfanau.  Yr  oedd  y  beirdd,  y  cerddorion,  a'r  monachod 
am  y  mwyaf  haerllug  a  digywilydd,  yn  glewa  o  dŷ  i  dŷ,  yn  llyna  ac  yn 
dadwrdd,  yn  cânu  serth  a  gogan  i'w  gilydd,  fel  nad  oedd  fawr  o  heddwch 
yn  fynych  i  ddynion  yn  eu  tai  eu  hunain.  Ond  gofynid  i'r  beirdd 
rheolaidd  a  gwarantedig  fod  yn  foneddigion  mewn  dysg,  gwybodaeth,  a 
rhinwedd.  "Pedair  cerdd  raddawl  y  sydd  o  herwydd  y  statucl,  sef 
Prydydd,  Dadgeiniad,  Telyniawr,  a  Chrythawr;    seí  dau  wrth  gerdd 


TüDüR   ALED    A'l  AMSERAU.  75 

dafod,  a  dau  wrth  gerdd  dant."  Pencerdd  y  gelwid  y  penaf  o  bob  un 
o'r  dosbarthiadau  uchod,  am  ei  fod  yn  flaenor  y  cerddedwyr  a  dreiglent 
íel  clêr  a  chylíeirdd  yn  eu  galwedigaeth ;  a  thincerdd  y  gelwid  yr  olaf. 
Mae  Meirig  Dafydd  yn  galw  Siôn  Mawddwy  yn  "  Siôn  y  tincer  o  Far* 
gam,"  a  dywedodd  rhywun  arall, — 

Ddaw  Tiacerdd  yn  Bencerdd  byth. 

Yr  oedd  gan  bob  un  o  flaenoriaid  y  galwadau  uchod  ei  fathodyn  i 
ddynodi  o  ba  gerdd,  ac  o  ba  râdd  yr  ydoedd.  "  Sef  y  w  Pencerdd,  a  fo 
gŵr  wrth  gerdd  daíawd,  neu  wrth  gerdd  dant,  a  fo  yn  arwain  y  tlws'a 
ddirpero  ei  gelfyddyd  ar  ei  ysgwydd,  yn  arwydd  ei  fod  yn  athraw  o  ben- 
cerdd  yn  warantedig  o  farn  eisteddfod.  Cadair  Prydydd  a  ddengys  ei 
awdurdawd  o  gyfeistedd  ac  yngnadaeth ;  a  phob  tlws  arall  a  ddengys 
gelfyddyd  a'i  harweinio." 

Ymddengys  na  byddai  neb  ond  Prydydd  yn  cael  Cadair.  Ithoddid  i 
bob  un  arwyddlun  ei  gerdd  ei  hun.  Nid  am  brydyddu  y  rhoddid  cadair 
i  brydydd  chwaith,  ond  am  athrawiaethu.  Arwyddlun  dysgaduriaeth 
yw  cadair.  Eistedd  raewn  cadair  y  bydd  gŵr  doeth  fel  cadeirdraw  i 
addysgu  eraill.  Nid  yw  arwain  dyn  i  gadair,  a  dal  cleddyf  uwch  ei  ben, 
fel  y  gwneir  yn  eisteddfodau  yr  oe3  hon,  yn  tueddu  dim  at  wneyd  y 
cyfryw  brydydd  yn  gadeir  fardd,  fel  y  cawn  weled  wrth  oirhain  hanes 
y  cadeir-fardd  Tudur  Aled. 

"Pedair  ariandlws  y  sydd,  nid  amgen  Cadair  aur  neu  arian,  ac  i 
Brydydd,  sef  gŵr  wrth  gerdd  dafawd,  y  perthyn  :  Telyn  aur  neu  arian, 
a  Thelyniawr  a'i  harweiaia ;  Crwth  aur  neu  arian,  a  chrythwr  a'i  har- 
weinia ;  a  Thafawd  aur  neu  arian,  a'i  arwain  gan  y  goreu  o  ddadgein- 
iaid."  Hyny  yw,  llun  cadair  oedd  ar  fathodyn  y  bardd,  llun  telyn  oedd 
ar  fathodyn  y  telynor,  llun  crŵth  oedd  ar  fathodyn  y  crythwr,  a  llun 
tafod  oedd  ar  fathodyn  y  dadganwr.  Gwisgid  y  cyfryw  dlŵs  ar  yr  ys- 
gwydd,  fel  y  gwelai  pawb  i  ba  urdd  y  perthynai  ei  arweddwr.  Math  o 
challenge  medal  oedd  y  gadair  arwyddluniol  hono,  tebyg  i  wregys  yr  ym- 
laddwyr,  neu'r  gwpan  aur  a  ennillwyd  gan  gerddorion  enwog  y  Deheu- 
dir  yn  y  Palas  Grisial.  Yr  oedd  y  Cadeirfardd  mewn  perygl  i  ryw  awen- 
ydd  gyfodi,  a'i  ddisodli  yn  ngorchestion  Cerdd  Dafod,  a  dwyn  y  gadair 
oddiarno.  Nid  gwobr  i'r  Pencerdd  oedd  y  gadair,  ond  amlygyn  o'i  swydd 
a'i  râdd  yn  ei  alwedigaeth.  "  Gorphwysfa  pob  ariandlws  y w  llŷs  Arglwydd 
y  cyfoeth  y  bo  ynddo  yr  eisteddfod ;  ac  yno  ei  dychwelir  pan  f o  marw  y  Pen- 
cerdd  a'i  harweinio.  0  bydd  ariandlws  yn  gorwedd  yn  segur  yn  ei  gor- 
phwysle  berthynasol,  ba  le  bynag  y  bo,  herwydd  gorchyrnyn  ar  yr 
athraw  a'r  dygiadur  diweddaf  a  fu  yn  ei  harwain,  a  bod  pencerdd  yn 
clywed  ei  hunan  yn  abl  idd  ei  dwyn  wrth  fraint  ei  gelfyddyd,  ac  i 
ateb  drosto  ei  hun,  ei  chymeryd  a  all  oddiyno,  dan  rybudd  cyflawn 
undydd  a  blwyddyn  yn  mhob  ífair,  a  marchnad,  a  llŷs  cyfreithiawl,  o 
fewn  ei  dalaeth,  i  ddangos  ei  fod  yn  cymeryd  yr  ariandlws  dan  ei  berygì, 
ac  yn  ymadneu  o  hono.  Ac  o  bydd  neb  yn  ymglywed  a  rhoi  gwrthryn 
arno,  o  fewn  yr  undydd  a  blwyddyn,  rhoddeci  hyny  dan  ei  berygl  yntau  ; 
sef  yw  hyny,  llawnwerth  yr  ariandlws  o  aur  neu  arian,  ac  heblaw  hyny  ei 
râdd  hefyd  yn  warantedig  o  eisteddfod,  neu  neithiawr  riawl.  Ac  ni 
chaifî  neb   wrthryn  a  sialensio  arweiniawdr  yr  ariandlws,  ond  a  gafas 


76  TÜDUR   ALED   A'l   AMSERAU. 

radd  dysgybl  pencerddaidd  yn  y  blaen ;  ac  os  rhoi  sialens,  neu  wrthryn, 
a  wna,  neu  ymadneu,  a  heb  allu  dwyn  hyny  i  ben,  coìla  ei  radd  a 
chywerthydd  yr  ariandlws;  ac  os  gallu  cadw  yr  ariandlws  a  wna'r 
amddiffynwr  y  term  a  ddy  wedpwyd  eisioes,  drwy  ateb  i  bawb  a'i  sialensio 
ni  ellir  mwyach  ei  dwyn  oddiarno  yn  ei  oes  ef  a'i  harweinio  ;  ond  rhaid 
yw  iddo  yr  eisteddfod  nesaf  a  fyddo,  i  ddangos  ei  fod  yn  abl  ei  hadneu, 
ac  i'w  chadw,  o  nerth  celfyddyd  a  gwybodau  awen.  Ac  ar  bawb  o'r 
pendeflgion  y  mae  ei  gynnal,  a'i  gadarnhau,  a  dodi  iddo  awdurdod  i 
wneuthur  dysgyblion  wrth  yr  ystatud,  a  braint  y  gelfyddyd ;  ac  o  hyny 
allan  i'r  dalaeth  ei  gymmeryd  yn  athraw  ar  ei  gelfyddyd  ef ;  a  bydd  yn 
nawdd  pendefigion  y  dalaeth  hono,  mal  y  dywedwyd  o'r  blaen,  wrth 
ragorfraint  y  gelfyddyd,  ac  nid  achos  i  neb  geisio  gradd  a  gawsant  hyn 
o  ragorfraint." 

Ymddengys,  wrth  yr  hanes  yn  y  Greal,  fod  cadair  arian  beirdd  ynys 
Prydain  ynghadw  gan  Gruffudd  ab  Nicolas  o  üdinefwr  yn  1450,  ac  iddo 
roddi  "gwys  a  gwawdd"  i  holl  feirdd  Cymru  i  ddyfod  i  Gaerfyrddin,  ar 
ei  draul  ef,  i  ymgystadlu  am  dani.  Aeth  Dafydd  ab  Edmwnt  a  Gutyn 
Owain  i'r  ymgiprys ;  y  ddau  yn  foneddigion  o  ddysg  a  meddiannau,  yn 
ogystal  ag  o  athrylith  a  thalent.  Dafydd  ychydig  yn  hýn,  mewn 
mantell  lwyd  o  wlàn,  a  Gutyn  fel  macwy  yn  gwasanaethu  arno  mewn 
"hug  sidan"  o  liw  glasawyr.  Dy wedodd  Ieuan  ap  Hywel  Swrdwal 
wrth  ŵr  boneddig,  pan  oeddynt  ar  eu  taith  i'r  eisteddfod,  "  Nid  ä'r 
gadair  fyth  o  Gaerfyrddin  ond  ar  ysgwydd  un  o  honynt."  Dywedodd 
Gruffydd  ab  Nicolas  yn  yr  eisteddfod,  "  Llyma  yr  ariandlws, — y  goreu 
ar  ganu,  y  gorau  ar  wybodau  canu,  a'r  gorau  yn  gwellhâu  gwybodau 
a  chelfyddyd  canu,  a'i  caiff."  Dywedodd  ymhellach,  wedi  rhybuddio 
beirdd  y  Deheu  i  wneyd  eu  goreu  i  gadw  ygadair  arian  yn  eu  plith  yn 
Neheubarth,  lle,  ebai,  ei  cadwed  hyd  yn  awr  er  yn  amser  yr  amher- 
awdr  Arthur,  ond  os  y  gŵr  llwyd  o  Wynedd  a'i  hennill  hi,  efe  a'i 
caiff  i  fyned  ar  ei  ysgwydd  adref."  "Gwedi  ennill  o  Ddafydd  ab 
Edmwnt  y  gadair  arian,  efe  a'i  harweiniodd  yn  anrhydeddus  tra  fu 
byw.  Gwedi  hyny  y  daeth  i'w  gorphwysle,  nid  amgen  Caerfyrddin  ; 
ac  yn  amsor  Syr  Rhys  ab  Thomas  ab  Gruffydd  ab  Nicolas,  y  cafas 
Tudür  Aled  hi  drwy  osteg  a  rhybudd  cyfreithiawl  undydd  a  blwyddyn, 
yn  ymadneu  a  hi." 

Cynnaliwyd  eisteddfod  gyntaf  Caerwys  yr  ail  ddydd  o  Orphenaf,  1525. 
Amcan  yr  eisteddfod  hono  oedd  "  gwneuthur  trefn  a  ìlywodraeth  ar 
wýr  wrth  gerdd  dafod  a  thant ;  "  ac  ymhlith  pethau  eraill,  "  Tudur 
Aled  a  ganiadwyd,  ac  a  gyfrymied  yn  athraw  Cadeiriog,  i  arwain  arian- 
dlws,  fal  yr  oedd  er  pan  ei  cymmerasai  dan  ei  berygl  i'w  ddwyn  o'r  lle 
yr  oedd." 

Bu  i  Dudur  Aled  arwain  y  gadair  hono  yn  anrhydeddus  hyd  ei  fedd, 
fel  unig  bencerdd  a  chadeirfardd  ei  oes,  a'i  enw  yn  adnabyddus,  a'i 
awdurdod  yn  bwysig,  ymhob  parth  o  Gymru;  a  chan  iddo  farw  yn 
Nghaerfyrddin,  diau  iddo  adael  y  gadair  yno,  megys  ag  y  gwnaethai  ei 
ewyrth  D.  ab  Édmwnt  o'i  flaen. 

"Gwedi  hyny,"  medd  yr  hen  gofion,  "  Lewys  Morganwg  a'i  har- 
weiniodd  yn  foliannus,  drwy  farn  a  dawn  eisteddfod  a  drefnwyd  gan 
Syr  Matthew  Caradog  yn.Abertawy;  a  rhai  a  ddywedasant  mai  o 
gynghor  Syr  Wilüam  Herbert  o  Raglan  y  cafas  eíe  hi,  mewn  eisteddfod 


TUDUR  ALED  A'l  AMSERAU.  77 

anrhydeddus  yn  eî  gastell ;  a  gwedi  hyny  myned  ar  goll ;  a  rhai  a 
fynent  iddi  fyned  yn  ngorphwys  yn  Llys  Llwydlo,  gwedi  niarw  o  Lewys 
Morganwg  yn  Brwmiart,  Ue  ydd  aeth  ef  i  fyw  o  Forganwg,  i'r  cyíoeth 
tiriawg  a  brynasai  efe  yno."  Dyna'r  gadair  wedi  myned  yn  ol  yn 
anrhydeddus  i  Ddeheubarth,  ac  wedi  ei  cholli  yn  rhywle  yn  Sir  Hen- 
ffordd  gan  Lewys  Morganwg.  Bardd  da  iawn  oedd  Lewys,  fel  y 
dengys  ei  awdl  i  Leision  Abad  Glynnedd,  a  difai  olynydd  i  Dudur 
Aled.  Gofynid  i  fardd  arwain  bywyd  hynod  o  fucheddol,  yn  ol  yr  hen 
addysg  a  draddodid  yn  yr  eisteddfodau.  "Arno  y  mae  ymwrthod  yn 
gadarn  a'r  saith  brifwyd,  a'r  pechodau  marwolion ;  nid  amgen  trais  a 
lladrad,  a  balchedd,  a  godineb,  a  glythineb,  a  llid,  a  llesgedd,  a  chen- 
figen ;  canys  y  rhai  hyn  a  ddifTrwythant  gôf,  ac  aweu,  ac  athrylith,  a 
dychymyg  y  Prydydd ;  ac  yn  lle  y  rhai  hyny  y  dylai  efe  ymarfer  â'r 
wyth  gynneddfau  dwyfolion  ;  sef  y  rhai  ydynt,  haeîioni,  a  chywirdeb, 
ac  ufudd-dod,  a  diweirdeb,  a  dirwest,  a  chariad  perffaith,  a  diwydrwydd, 
a  thangnefedd ;  y  rhai  hyn  a  wellhânt  gôf,  ac  awen,  ac  athrylith,  a 
dychymyg  y  prydydd,  ac  a  amlhant  wybodau  moliannus  a  daionus,  ac 
a  ffrwythant  gerdd  dafawd." 

Felly  gvvr  myfyrgar,  diwyd,  cymedrol  ymhob  peth,  geirwir,  diwen- 
iaith,  a  chyfiawn,  "  ar  air  a  chydwybod  "  oedd  y  bardd  i  fod,  a  dysgybl- 
aeth  lèm  arno,  a  chosb  drom  os  troseddai.  Os  nad  oedd  y  beirdd  yn 
dyfod  i  fyny  â'r  athrawiaeth  yn  eu  bucheddau,  ni  ddylid  beio  Barddas 
am  hyny,  mwy  nag  y  dylid  beio  crefydd  am  golliadau  ei  phroífeswyr. 
Adnabyddid  y  bardd  wrth  ei  wisg  a'i  arwyddnocl,  fel  yr  adnabyddir 
Clerigwyr  wrth  eu  gwisgoedd  yn  y  dyddiau  presennol. 

u  Prydydd  gwarantedig  o  gelfyddyd  a  ddwg  arwydd  o  dlŵs  euraid, 
neu  arianaid ;  sef  a'i  dodir  iddo  o  awdurdod  eisteddfod  ddeíodawl  yn 
warantedig ;  a  chanddo  ef  y  cymerant  y  gwyr  wrth  gerdd  dafawd  eu 
hansoddau  a'u  cyfarwyddyd,  a'u  dysg,  a'u  gwybodau,  mal  y  bont 
deilyngion." 

Tudur  Aled  oedd  athraw  y  beirdd  ar  ol  marwolaeth  D.  ab  Edrnwnt. 
Cyhuddir  D.  ab  Edmwnt  o  ddyfeisio  y  pedwar  mesur  ar  hugain  yn 
eisteddfod  fawr  Caerfyrddin  yn  1450,  ac  yn  yr  ail  eisteddfod  a  fu  yno 
yn  1401.  Dywedir  hefyd  i  eisteddfod  gael  ei  chynnal  yn  Nghonwy  ar 
y  Sulgwyn  14G0,  ac  mai  D.  ab  Edmwntoedd  y  Pencerdd.  Eitbr  nis 
gall  neb  craff  yn  ansawdd  y  mesurau  ganfod  un  mesur  newydd  o'i 
eiddo ;  canys  nid  yw  Gorchest  y  Beirdd  ond  math  o  hypynt  wedi  ei 
blethu  a'i  gyfrodeddu,  nes  ei  wneyd  yn  ddisynwyr  o  orchestol.  Gellir 
dyweyd  yr  un  peth  am  y  gadwyn  fyrt — yr  hen  gadwyn  gyrch  wedi  ei 
chadwyno  yn  ormodol  yw  hono  yn  y  diwedd.  Yr  oedd  D.  ab  Edmwnt 
yn  gwynfydu  mewn  gorchestion  cynghaneddol.  Gwelsom  awcll  o'i 
waith  ar  Orchest  y  Beirdd  i  gyd  !  Nid  oes  genym  gofion  ysgrifenedig  o 
reolau  D.  ab  Edmwnt,  ond  yr  hyn  a  ddaeth  i  ni  drwy  Dudur  Aled  yn 
eisteddfod  Caerwys.  Anfynych  y  cynnelid  eisteddfod  yn  yr  oesau 
hyny,  am  nad  cyfreithlawn  eu  cynnal  heb  orchymyn  neu  ganiatàd 
brenhinol.  Ofnid  fod  "  y  brenin  a'r  eglwys  "  mewn  perygl,  os  cynnelid 
cyfarfod,  hyd  yn  nôd  gan  feibion  tangnefedd,  heb  "  Lythyr  Cynnwys  " 
oddiwrth  y  brenin  yn  grasol  ganiatâu  i  feirdd  a  cherddorion  arfer  eu 
doniau.  Arglwydd  y  cyfoeth  fyddai  yn  gofyn  caniatád  i  gynnal  eistedd- 
fod  yn  ei  dý  ei  hùn,  ac  ar  ei  draul  ei  hun  hefyd.     Peth  rhyfedd  oedd 


78  TUDTjR   ALED    a'i    AMSERAU. 

i'r  beirdd  feithrin  egwyddorion  rhyddid,  a  chadw  annibyniaeth  barn 
mor  berffaith,  a  hwythau  gwedi  cynnefino  cyhyd  â'r  íath  waseiddiwch 
diraddiol.  Nid  y  beirdd  eu  hunain  oedd  y  barnorion  yn  y  cyfryw 
eisteddíodau  ;  ond  yn  ol  Statud  Gruffudd  ab  Cynan, — "  Pan  ymgydgyf- 
arfyddo'r  gynnulleidfa  ynghyd,  yn  ol  rhybudd  neu  wysiad  rhagflaenol, 
i  ryw  dref  arbenig,  neu  bentref,  y  maent  yn  gyntaf  i  ddewis  deuddeg  o 
wŷr  deallus  yn  yr  iaith  Gymraeg,  ac  nid  yn  hyny  yn  unig,  eithr  hefyd 
mewn  Prydyddiaeth,  Barddoniaeth,  ac  Arwyddfarddoniaeth,  os  bydd  y 
cyfryw  i'w  cael,  yn  farnwyr;  y  rhai  hyny  sydd  i  roddi  testun  i'r  beirdd 
i  gânu  arno,  naill  ai  mewn  englynion  unodol  union,  cywydd,  neu  rywun 
o'r  pedwar  mesur  ar  hugain;  ac  nid  mewn  dyri,  carol,  neu  wael 
gerddi,  y  rhai  na  íu  gwiw  gan  y  prif-feirdd  gynt  gymaint  a'u  crybwyll ; 
o  herwydd  nad  oes  reolau  perthynasol  iddynt.  A'r  Barnwyr  sydd  i 
orchymyn  iddynt  na  chânont  duchan  na  gogangerdd  y  naill  i'r  llall; 
a  rhoddi  iddynt  amser  cyraesur  i  wneuthur  bob  un  o  honynt  ei  englyn, 
neu  gywydd,  neu'r  peth  a  welont  hwy  yn  gymhwys.  Y  Gwest  hyn 
sydd  i  dderbyn  enwau  cynifer  ag  a  fyddo  yn  bresenol  o'r  beirdd  ar 
fedr  cânu,  fel  y  gallont  eu  galw  bob  un  wrth  ei  enw  mewn  trefn  ì'r 
gadair,  i  ddadgan  eu  cerddi ;  a  chynifer  o'r  beirdd  a  gollo'r  gadair, 
sydd  i  addef  hyny,  mewn  papyr,  a'i  draddodi  i'r  Prif-fardd,  nau  yr  hwn 
a  enillo'r  gadair ;  a'r  beirdd  hyny  a  gollo,  sydd  i  yfed  iechyd  y  Prif- 
fardd,  ac  i  roddi  bob  un  o  honynt  chwe'  cheiniog  yn  yr  odart  i'r  Prif< 
fardd.  A  hwnw  a  fydd  benadur  arnynt,  oni  bydd  iddynt  hwythau 
enill  mewn  eisteddfodau  ereill." 

Y  boneddigion  llenorawl,  gan  hyny,  fel  rheithwyr  eisteddfodawl,  a 
farnent  eiddo  pwy  oedd  y  gadair.  Bhaith  felly  a  roddes  y'gadair  i  D. 
ab  Edmwnt  yn  Nghaerfyrddin,  ac  i  Dudur  Aled  yn  Nghaerwys. 

Nid  ydym  yn  gwybod  i  Dudur  Aled  newid  na  diwygio  dim  ar  Eeolau 
Cerdd  Dafod,  oblegid  yr  oedd  beirdd  ei  oes,  a  beirdd  yr  oes  o'r  blaen 
hefyd,  yn  medru  cânu  mor  gywrain  ag  yntau.  Nid  yw  Dosbarth,  neu 
Eeolau  T.  Aled,  sydd  yn  argraffedig  yn  Nghyfrinach  y  Beirdd,  ond 
pethau  diweddar  o  waith  D.  ab  Edmwnt,  Gutyn  Owain,  &c.  Dyma 
benawd  y  Dosbarth  : — 

"  Nid  amgen  na  phedwar  mesur  ar  hugain  yn  gynifer  Cadair  Cerdd 
Dafawd,  o  herwydd  dosbarth  a  wnaethpwyd  ar  fesurau  gan  Dafydd  ab 
Edmwnt,  a  gwedi  a  gonmrmiwyd  herwydd  y  dangos  arni,  gan  Theodor 
Aled,  Bencerdd,  yn  Eisteddfod  gyntai  Caerwys  ;  a  barnu  yn  ofermesur- 
au  pob  mesur  arall,  ac  ni  weddai  i  brýdydd  o  Bencerdd  eu  cânu,  a'u 
dangos  ger  bron  Eisteddfod."  Gan  ein  bod  gyda'r  gadair  farddawl, 
tröwn  yn  ol  am  eiliad  i  weled  ei  helynt  yn  yr  hen  oesoedd.  Yr  hynaf 
o'r  Cädeirfeirdd  y  sylwn  arno  yw  Geraint  Eardd  Glas,  neu  Fardd  Glas 
y  Gadair  yn  y  lOfed  ganrif.  Dywedir  fod  hwn  yn  Fardd  o  Bencerdd  ac 
Athraw  Cadeiriog,  a  goreu  am  wybodau  a  barn  o  bawb  y  cafwyd  y 
Geraint,  a  rhoi  pob  cadair  yn  Nghymru  a  Lloegr  iddo,  ac  o  hyny  y 
gelwid  ef  y  Bardd  Glas  o'r  Gadair.  Caclair  i'r  goreu  ei  farn  a'i  wybod- 
aeth,  sef  i'r  cymhwysaf  i  fod  yn  athraw,  oedd  yr  hen  gadair.  "  Addurn- 
wyd  Iolo  Goch  âg  addurn  cadair  am  ei  wybodau."  Yr  oedd  cadair  yn 
Morganwg,  yn  ol  y  gofres  a  gawn  yn  y  Bhagdraith  i  waith  Llywarch 
Hen,  er  dyddiau  Trahaiarn  Brycîydd  Mawr,  yn  1300.  Dichon  fod 
llawer  o  anghysondeb  amseryddol  yn  y  gofrestr  hono ;  ond  mae  un 


TUDUR    ALED    A'l  AMSERAU.  79 

petli  yn  eglur,  sef  ei  bod  yn  amlygiad  o'r  drychfeddwl  oedd  ganddynt 
hwy  am  fardd  cadeiriog,  sef  mai  hwnw,  yn  ei  dro,  oedd  athraw  yr 
orsedd,  a  bod  y  llcill  i  gyd  yn  "  awenyddion "  neu  ddysgyblion 
iddo. 

Oni  buasai  arswyd  y  gẁr  bia'r  nenbren,  buasai  rhyfel  gwyllt  yn 
fynych  rhwng  y  beirdd  â'u  gilydd  pan  gyfarfyddent  yn  y  cyfryw  lysoedd. 
Cant  Taliesin  Tustl  y  Beirdd  yn  Llŷs  Maelgwn  Gwynedd ;  a  darllen- 
\vn  am  Phylip  Brydydd  yn  ymryson  â'r  "  beirdd  ysbyddaid,"  a'r 
"gofeirdd,"  yn  llŷs  yr  Arglwydd  Rhys  Ieuanc  yn  Llanbadarnfawr;  ac 
yn  ddiweddarach  Dafydd  ab  Gwilym  a  Rhys  Meigen,  pan  drengodd 
Ehya  gan  angerdd  y  Crasder  pan  ydoedd  yn  gyíî  cler. 

Yr  oedd  tafod  diflawg  gan  Dndur  Aled  hefyd,  mal  y  dengys  ei  englyn 
i  Abad  Llandudoch  : — 


Abad  mul  brychiad  mael  broch— diobaith, 
Neud  Abad  Llanduiloch ; 
Abad  gytgat  llygatgoch, 
Abad  a  fyu  bwyd  i'w  fôch. 


Dyna  ni  wedi  dyweyd  digon  am  Dudur  Aled  am  y  tro  hwn  ;  awn  y 
tro  nesaf  i  draethu  am  ei  Deithiau  ef  a'i  gyfoeswyr  barddonol  i  glera, 
ei  farwolaeth  wrth  ymweled  â  Syr  Ehys  ab  Thomas,  ei  farwnadau,  a 
phethau  eraill  a  ddyddorant  yr  hynafiaethwyr.  (Gwel  Eirlyfr  Byw- 
graffyddoì,  Lerpwl,  d.  g.  Aled:  Gorchestion  Beirdd  Cymru,  Ail  argraff- 
iad;_lle  mae  rhagor  o  hanes  a  gwaith  Tudur  Aled.) 


l  U 


PREGETHAU   Y  DIWEDDAR  BARCH.  EDWARD 

MORGAN. 


Pregethau  y  diweddar  Barch.  E.  Morgan,  Dyffryn,  o  dan  olygiad  y  Parch.  0. 

Thomas.     Ehanan  L,  II. 
Cofiant  y  Parchedig  John  Jones,  Talsarn,  gan  Owen  Thomas.    Rhanau  X., 

XI.,  XII.,  XIII. 

Mae  ymddangosiad  arnry w  weithiau  awdurol  yn  y  blynyddoedd  diwedd- 
af,  yn  dwyn  cysylltiad  â  phulpud  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  yn  taflu 
goleuni  ar  un  neu  ddau  o  gwestiynau  ag  y  dichon  fod  dadl  yn  eu  cylcb. 
Un  ydy w,  ystâd  bresennol  llênyddiaeth  ymysg  ein  cenedl.  Y  llall  ydy  w, 
safle  bresennol  y  weinidogaeth  yn  y  Cyfundeb,  o'i  chymharu  â'r  hyn  a 
fu  yn  nyddiau  ein  tadau. 

Buom  weithiau  yn  meddwl  yr  arweinid  ni  ymhell  ar  gyfeiliorn  pe 
byddem  heb  un  fantais  i  ffurfio  barn  ar  lênyddiaeth  Cymru  heblaw  yr 
adroddiadau  a  geir  yn  y  newyddiaduron  am  ein  heisteddfodau.  Pe 
bernid  pethau  wrth  yr  adroddiadau  hyny,  edrychid  ar  yr  eisteddfodfel 
safon  a  ffynnonell  ein  llênyddiaeth.  Byddem  yn  rhwym  o  feddwl  fod 
pob  gwir  lenor  yn  Nghymru  yn  eisteddfodwr,  mai  yr  'eisteddfod  a 
iÿwhäodd  ei  feddwl,  a  ddadblygodd  ei  athrylith,  a'i  crëodd  fel  llenor ; 
ac  mai  goleuadau  mawrion  y  genedl  mewn  gwybodaeth,  a'i  harweinwyr 
mewn  moes,  ydyw  y  beirdd  a'r  ofyddion.  Nid  rhaid  i  ni  ddyweyd  nad 
ydym  yn  eiddigus  na  diystyr  o'r  eisteddfod;  ni  fynem  ei  difodi  pe 
gallein.  Credwn  fod  yn  rhaid  i  bob  cenedl  wrth  ei  chyfarfodydd 
poblogaidd,  a'r  rhai  hyny  o  duedd  i  ddifyru  yn  gystal  ag  i  adeiladu. 
Credwn  hefyd  fod  yn  llawer  gwell  i'r  werin  yn  Nghymru  gyrchu  wrth  y 
cannoedd  i'r  eisteddfod  fawreddog,  na  rhedeg  ar  ol  y  Saeson,  i  redeg- 
fëydd  ceffylau  a  chynnulliadau  gwaeth  hyd  yn  nôd  na'r  rhedegfëydd. 
Ynfydrwydd  fyddai  meddwl  fod  yr  eisteddfod  ymysg  achosion  rhagor- 
iaeth  Cenedl  y  Cymry,  eto  nid  ydym  yn  ammheu  nad  yw  hoffder  y 
genedl  o'r  eisteddfod  yn  un  o'r  profton  o'i  rhagoriaeth.  Cenedl  uchel 
mewn  moes  a  gwareiddiad  ydyw  y  genedl  hono  a  all  fwynhâu  difyrwch 

0  natur  cymharol  uchel.  Gellir  mesur  coethder  cenedl  wrth  ei  difyr- 
ion.     Pell  ydym  oddiwrth  feddwl  fod  difyrwch  ein  sefydliad  cenedlaeth- 

01  yn  ddifai,  ac  o  duedd  i  amaethu  y  meddwl  a'r  galon ;  eto  mae  yn 
rhaid  cydnabod  ei  fod  yn  ddifyrwch  pur  wrth  ei  gymharu  â  rhai  o  ddi- 
fyrion  cenhedloedd  eraill.  Yr  ydym  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  arfol- 
wyr  yr  eisteddfod,  yn  benaí  am  natur  y  gwasanaeth  a  brîodolant  iddi. 
Meddylia  y  Sais— yr  hwn  a  ddaw  i'r  eisteddfod  i  guro  cefn  y  Cymro 


PREGETHAU    Y    DIWEDEAR    BARCH.    EDWARD    MORGAN.  81 

tlawcl — mai  yr  eisteddfod  ydyw  ffynnonell  holl  ddaioni  y  Dywysogaetb. 
Nid  yn  unig  y  mae  wedi  gwneyd  y  Cymry  yn  genedl  o  ddarllenwyr, 
ond  y  mae  wedi  gwneyd  troseddau  yn  anaml  yn  y  wlad.  Gweigion  yw 
y  carcharau  oblegid  yr  eisteddfod.  A  pha  beth  bynag  am  feddwl,  íel  hyn 
y-siarada  ambell  Gymro.  Golygir  yr  adnewyddiad  sydd  wedi  bod  ar  yr 
Eisteddfod  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  fel  dechreuad  cyfnod  newydd 
yn  hanes  y  genedl ;  dyma  ddechreuad  yr  oes  euraidd.  Nid  y w  yn 
beth  sýn  fod  y  Saeson  ac  ambell  Gymro  Seisnigaidd  yn  gwneyd  y 
fath  gamgymeriadau  digrifol.  Nid  oedd,  er  engraifTt,  yn  rhyfedd  yn  y 
byd  lod  Syr  Watcyn  yn  traddodi  pethau  dyeithrol  yn  eisteddfod  fawr- 
eddog  Bangor.  Pan  gadeiriwyd  gweinidog  Ymneillduol  am  ei  gân 
fuddugol  ar  y  Bibl,  dywedodd  y  pendefig  caredig,  gyda  gras  mawr,  fod 
yn  dda  ganddo  longyfarch  yr  Ymneillduwyr,  am  fod  ganddynt  eto  yn  ett 
plith  rai  dynion  o  ddysg  y?i  astudio  y  Bibl.  Mae  yn  ddiddadl  fod  tystiol- 
aeth  o'r  fath,  oddiwrth  y  fath  un,  yn  llanw  yr  Ymneillduwyr  oedd  yn 
bresennol  â  diolchgarwch,  oblegid  derbyniwyd  y  sylw  gyda  "tharanau 
o  gymeradwyaeth."  Disgynai  ar  y  dorf  gyda  newydd-deb  darganfydd- 
iad.  Ond  nid  y  Sais  a  Syr  Watcyn  ydyw  yr  unig  ddau  sydd  yn  gwneyd 
camsyniadau  o'r  fath.  Ceir  syniadau  cyffelyb  gan  rai  o'r  Cymry,  y  rhai 
a  ddylent  wybod  gwell  pethau.  Yn  lle  golygu  yr  eisteddfod  fel  cyfar- 
fod  o  ddifyrwch  rhad  i'r  bobl,  siaradant  am  dani  fel  prif  nawddle  llên- 
yddiaeth  y  genedl — fel  y  sefydliad  sydd  wedi  dwyn  allan  a  chefnogi 
prif  dalentau  y  wlad,  fel  y  safon  anffaeledig  wrth  ba  un  y  mae  pob  an- 
turiaethwr  llênyddol  i  sefyll  neu  syrthio.  Y  mae  gan  y  Ffrancod, 
dywedant,  eu  safon  yn5  yr  Academy,  ac  y  mae  gan  y  Saeson  eu  British 
Association;  ond  ni  ddylem  ni  y  Cymry  ostwng  ein  penau,  y  mae 
genym  ninnau  ein  Heisteddfod.  Mae  yn  anhawdd  dychymygu  am 
gamsyniad  mwy  dybryd;  a  byddwn  yn  dirgel  dybied  nad  oes  neb  yn 
syrthio  iddo  ar  ei  ddyddiau  pwyllog  cyffredin — ei  ddyddiau  anfarddonol. 
Yn  nghyffröad  dyddiau  yr  eisteddfod  yn  unig  y  rhoddir  bôd  iddo ; 
un  o  ddydd-freuddwydion  beirdd  ac  ofyddion  ydyw,  ar  yr  adeg  yr  am- 
gylchir  eu  gyddfau  â  thlysau.  Onid  y  darnodiad  cywir  o'r  eisteddíod 
ydyw, — Cyfuniad  y  minimum  o  lênyddiaeth  â'r  maximum  o  ddigrifwch. 
Pa  le  y  ceir  ffrwyth  blynyddoedd  o  eisteddfodau  ?  A  welir  ar  estyll 
tai  y  gweithwyr  yn  ein  gwlad,  lyfrau  wedi  cael  eu  bôd  trwy  yr  eistedd- 
fod,  y  rhai  a  ledaenir  wrth  y  miloedd,  ac  sydd  yn  agweddu  meddyliau 
ein  ieuenctyd '?  Yn  wir,  mae  yn  beth  anhysbys  i  ni  fod  yr  eisteddfod 
hyd  yn  nôd  yn  amcanu  at  sicrhâu  llênyddiaeth  o  ràdd  uchel ;  a  phe  yr 
amcanai,  ni  fyddai  yn  debyg  o  lwyddo.  Nid  y  gobaith  am  wobr  neu 
am  glod  ydyw  cymhellydd  llenyddiaeth  uchel.  Nid  nwydd  yn  cael  ei 
ddarpar  erbyn  dydd  nodedig,  gogyfer  â  chystadleuaeth ;  ond  cynnyrch 
naturiol,  addfedffrwyth  y  meddwl  sydd  'yn  ymwybodol  fod  ganddo 
genadwri  bwysig  i'w  mynegi,  yr  hon  a  deimla  yn  faich  arno,  fel  nas 
gall  fod  yn  esmwyth  heb  ei  dyweyd.  Nid  ydym  yn  gwybod  am  un 
traethawd  arobryn  wedi  gallu  ymgodi  i  blith  gweithiau  safonol,  y  rhai 
y  mae  y  wlad  yn  anfoddiawn  iddynt  farw.  Ac  y  mae  yn  ddiddadl  fod 
ein  Hysgolion  Sabbothol  a'n  cyfarfodydd  gwedd'iau,  yn  y  rhai  nid  oes 
neb  yn  ymgeisio  yn  uniongyrchol  am  na  gwobr  na  chlod,  wedi  bod  yn 
fwy  o  fagwrfeydd  i  wybodaeth  a  doniau  ymysg  y  Cymry  nag  y  gallai 
deng  mil  o  eisteddfodau  fod. 


89  mFGETHAU    Y    DIWEDDAR    BABCH.    EDWARD    MORG/N. 

Tra  yn  barod  i  addef  fod  difyrwch  ac  ysmaldod  yr  eisteddfodau  yn 
ddiniwed,  wrth  ei  gymharu  â'r  llygredigaeth  a  ennynii\yn  rhedegíëydd 
y  Saeson,  ac  mewn  rhai  o'u  chwareudai,  yr  ydym  yn  bell  oddiwrth 
feddwl  fod  ei  difyrwch  hi  o'r  fath  natur  ag  a  duedda  i  goethi  chwaeth 
ac  i  buro  moesau  y  rhai  a  arferant  gyrchu  iddi.  Yr  ydym,  í'r  gwrth- 
wyneb,  yn  ofni  ei  fod  yn  esiampl  nodedig  o'r  "coegddigrifwch  a'r  ymad- 
rodd  ffôl "  a  gondemnia  y  Bibî.  Nwydd  o  werth  mawr,  yn  ddiammheu, 
lled  ammheuthyn  a  phrin  hefyd,  ydyw  humour  o  rywogaeth  uchel;  y 
mae  yn  un  o  nodau  penaf  athrylith,  gan  amlaf  yn  trigo  yn  y  meddwl 
pur  a  difriíol,  ac  mor  wahanol  ag  y  dichon  fod  i  ysmaldod  a  choegddi- 
grifwch.  Mae  y  ddau  yn  cael  eu  mwynhâu  gan  ddynion  o  feddyliau 
cwbl  wahanol.  Mae  humour  llednais  yn  flasusfwyd  gan  bobl  o  chwaeth 
a  phurdeb ;  nis  gall  yr  anghoeth  a'r  siolwag  ei  ddirnad  na'i  werthfawr- 
ogi.  Porthir  yr  anwybodus  â' r  ymborth  mwyaf  anmhur, — âg  ysmaldod 
isel,  cynnyrch  asbri  a  nwyfiant  diderfyn  yr  ysbrydoedd  anifeilaidd  ;  ac 
nid  â  ffrwyth  meddwl  o  athrylith.  Mawr  yw  y  gwahaniaeth  rhwng 
gwêu  lednais  a  serchog  y  dyn  difrifol,  a  chrechwen  wâg  y  cellweiryn ; 
a'r  un  gwahaniaeth  sydd  rhwng  gwir  humour  ac  ysmaldod.  Cyfyd  y 
naill  o  feddwl  galluog,  pur,  a  difrifol — meddwi  yn  cymdeithasu  â 
sylweddau ;  cyfyd  y  llall  o  feddwl  ysgafn  a  gwagsaw,  a  rhydd  foddhâd 
yn  unig  i  bobl  o  feddyliau  cyffelyb.  Pe  ceid  toraeth  o'r  cyntaf  yn  yr 
eisteddfod,  gwnelai  hi  yn  sefydliad  o  werth,  oblegid  nid  yw  digrifwch 
o  nodwedd  uchel  yn  llygru  neb.  Ond  hyd  y  gwelsom,  tenau  iawn  yw 
y  digrifwch  hwn  yn  maes  yr  eisteddíod  ;  chwỳn  ysmaldod  a  gynnyrchir 
ganddi  fwyaf,  a  chryn  lawer  o  ddrain  a  mieri,  â  pha  rai  y  bydd  yr 
eisteddfodwyr  yn  fìiangellu  eu  gilydd  am  wythnosau  ar  ol  pob  eisteddfod. 
Ac  am  y  nwydd  yma,  mae  yn  rhaid  cydnabod,  y  mae  lliaws  a  gyrchant 
iddi  yn  ymofyn;  ac  anfynych  y  maení  yn  cael  eu  siomi.  Y  maent  yn 
fíbdus  yn  arfer  cael  yr  hyn  y  talant  am  dano.  Ynfydrwydd  gan  hyny 
ydyw  enwi  yr  eisteddfod  yn  yr  un  frawddeg  a'r  British  Association 
oddieithr  mewrn  ffordd  o  wrthgyferbyniad.  Rhed  elfen  o  ddifrifwch 
trwy  gyfarfodydd  y  gymdeithas  hono ;  dynion  yn  teimlo  rhy wfaint  o 
ddyddordeb  mewn  gwyddoniaeth,  ac  yn  awyddus  am  oleuni  chwanegol 
ar  eu  hoff  bynciau,  ydyw  y  rhai  sydd  yn  arfer  eu  dilyn  ;  ac  ychydig  o 
fwynhâd  a  gai  y  dyn  difeddwl  ac  anwybodus  ynddynt.  Nid  yw  yn 
bosibl  dyweyd  yr  un  peth  am  yr  eisteddíod,  heb  wneyd  cam  mawr 
â'r  gwirionedd.  Mae  yn  amlwg  fod  naw  o  bob  deg  o  leiaf  o'r 
cannoedd  a  gyrchant  iddi  heb  ond  ychydig  o  archwaeth  at  lenydd' 
iaeth;  y  maent  yn  myned  yno  yn  unig  i  glywed  cânu  da,  i 
weled  defodau  dyddorol,  ac  yn  benaf  i  gael  eu  cynhyrfu  i  chwerthin 
gan  arabedd  ac  ysmaldod  yr  arweinydd.  Soniwyd  llawer  yn  ddiwedd- 
ar  am  buro  a  dyrchafu  yr  eisteddfod;  ond  y  mae  yn  amlwg,  pe 
byddai  hyny  yn  bosibl,  y  gwneid  ef  ar  draul  ei  phoblogrwydd; 
ni  fyddai  yn  "  fawreddog "  na  chenedlaethol  mwy,  ond  elai  yn 
gyfarfod  i'r  ychydig.  Tuag  at  ei  gwneyd  yn  gynnulliad  i'r  miloedd, 
mae  ei  chefnogwyr  yn  teimlo  fod  yn  rhaid  ei  chyfaddasu  at  chwaeth  y 
miloedd;  ac  anmhosibl  ydyw  gwneuthur  hyny  heb  gydffurfio  â'r  cyng- 
hor  a  rydd  rhai  i  bregethwyr — mijned  yn  ddigon  isel  at  g  bobl.  Ein 
hachwyniad  ni  yn  erbyn  yr,eisteddfod  ydyw  ei  bod  yn  myned  yn  líawer 
rhy  isel.     Heblaw  cael  pendefig  i  lywyddu,  yr  hwn,  y  rhan  amlaf,  sydd 


fcREGEÍHAU    Y    DIWEDDAR   BARfH.    EDWARD    MORGA>\  83 

mor  lâa  oddiwrth  lênyddiaeth  ag  unrhyw  ŷch  ar  ei  dir,  mae  yn  rhaid 
cael  arweinydd.  A'r  arweinydd  ydyw  gwir  arwr  y  cyfarfod.  Presennol- 
deb  y  llywydd  yn  unig  a  ofynir  ;  digon  ydyw  ei  weled  ef,  a  chael  y  pleser 
o  edrych  arno  yn  llanw  y  gadair.  Yr  arweinydd  ydyw  haul  yr  eistedd- 
fod.  Ei  dafod  ef  ydyw  bywyd  y  gweithrediadau.  A'i  nôd-anghen  ef 
ydyw,  nid  rhagoriaeth  uchel  mewn  llênyddiaeth,  nid  cymhwysder  i 
gyfarwyddo  dynion  ieuainc  yraofyngar,  ond  cronfa  ddiderfyn  o  arabedd 
ysmala,  heb  unrhyw  ledneisrwydd  puritanaidd  yn  attal  yr  arllwysiad 
didor  o  hono  allan,  i  beri  i'r  Philistiaid  chwerthin  !  Os  bydd  yr  arweinydd 
yn  ŵr  mewn  urddau  sanctaidd,  goreu  oll.  Tafla  hyny  lôn  o  gyfreithlon- 
deb  dros  y  cwbl ;  trawsylwedda  y  coegddigrifwch  ;  sancteiddia  yr  allor 
yr  offrwm  fyddo  arni. 

Na  sonier  am  yr  eisteddfod  fel  ffynnonell  a  safon  ein  llênyddiaeth. 
Cydnabydder  hi  y  peth  ydyw  mewn  gwirionedd  ;  dy weder  mai  hi  ydyw 
Gŵyl  flynyddol  Digrifwch  y  Cymry.  Mawrhäer  hi  am  fod  cannoedd  o 
lanciau  a  llancesau  yn  cael  ynddi  ddiwrnod  neu  ddau  o  adloniant  sydd  yn 
llai  darostyngol  yn  ei  effaith  na  champau  a  chwareuon  cenhedloedd 
eraill,  ac  na'r  hen  wylmabsantau  fuont  gynt  mewn  bri  yn  Nghymru. 
Ond  am  ýr  hyrwyddiad  a  wna  i  lênyddiaeth,  am  ei  dylanwad  diwylliol  ar 
y  genedl,  am  y  trysorau  athrylith  y  cyfoethoga  y  wlad  â  hwynt,  am  y 
talentau  a  ddadblygir  ganddi,  y  mae  yn  llawn  bryd  rhoddi  heibioy  fath 
wâg-siarad.  Nid  oes  eisieu  ond  cyfeirio  at  hanes  ein  Uênyddiaeth  yn 
y  ganrif  hon,  fel  cyn  hyny,  i  ddangos  mai  gwâg-siarad  ydyw.  Meddyl- 
ier  am  brif  lyfrau  y  Cymry  am  ddwy  neu  dair  oes — y  llyfraü  a  welir  yn 
gyffredin  yn  nhai  y  bobl ;  a  ydyw  y  wlad  yn  ddyledus  i'r  eisteddfod  am 
danynt  ?  Ni  .a  wyddom  fod  ambell  un  o  gymwynaswyr  y  genedl  wedi 
bod,  yn  y  rhan  foreuaf  o'u  hoes,  mewn  cysylltiad  â'r  Eisteddfod ;  ond 
nid  oes  neb  bellach  na  hwy  o  briodoli  eu  defnyddioldeb  iddi.  Ac  am 
y  gweithiau  awdurol  sydd  wedi  cael  y  cylchrediad  mwyaf  trwy  Gymru, 
nid  oedd  un  berthynas  rhwng  eu  hawdwyr  â'r  eisteddfod.  Dyna  y 
Parchedigion  Mr.  Charles  o'r  Bala,  a  Dr.  Lewis,  yn  nechreu  y  ganrif ; 
Peter  Williams,  a'r  "  Hen  Bantycelyn,"  cyn  hyny ;  nid  yr  eisteddfod 
ar  ol  un  afon  yn  Nghymru,  ac  ni  chysylltir  hwy  ychwaith  â  misoedd 
y  flwyddyn.  Nid  ymffrostiant  yn  ehediadau  yr  eryr,  nac  yn  nghryíder 
y  llew ;  ond  boddlonant  ar  eu  henwau  bedydd,  fel  dynion  dirodres 
eraill.  Ni  chawsant  eu  hurddo  yn  archdderwyddon,  nac  yn  feirdd  wrth 
fraint  a  defawd.  Fe  rheol,  gyda  rhai  eithriadau,  dynion  aneisteddfodol 
ydyw  awdnron  y  llyírau  y  darlJenir  mwyaf  arnynt  gan  y  genedl.  Dyn  o 
ychydig  farn  fyddai  mewn  perygl  o  gystadlu  cynnyrch  blynyddoedd  o  eist- 
eddfodau  âgun  o  brif  draethodau  Dr.  L.  Edwards — dyẁeder  ei  Ragdraeth- 
awd  i  Gorff  Duwinyddiaeth  Dr.  Lewis ;  neu  â  Chofiant  y  Parch.  John 
Jones  gan  y  Parch.  0.  Thomas ;  neu  â  Phregethau  John  Jones,  neu  Breg- 
ethau  Henry  Kees,  neu  Bregethau  Edward  Morgan.  Os  sonir  am  f arddon- 
iaetb,  yr  ydym  yn  tueddu  i  feddwl — dichon  y  meddylia  rhai  mai  rhsgfarn 
neu  anwybodaeth,  os  nad  y  ddau  gyda'u  gilydd,  ydyw  yr  achos — ond  yr 
ydym  yn  meddwl  íod  mwy  o  wir  farddoniaeth  mewn  un  o'r  pregethau 
uchod  nag  a  gynnyrchir  mewn  ambell  i  eisteddfod  ag  y  gwneir  trŵst 
mawr  gyda  hi.  Un  prawf  o  wirionedd  ein  haeriadau  ydyw  fod  llyfrau 
o'r  fath  yn  gweithio  eu  ffordd  yn  raddol  trwTy  y  wlad,  yn  ennili  eu  saíîe 
yn  ein  llênyddiaetb,  yn  cael  eu  darllen  a'u  gwerthfawrogi  gan  hen  ac 


8L  PREGETHAU    T   DIWEDDAR    BA.BCET.    EDWARD    MORGAN. 

ieuainc  ;  tra  y  rnae  cynnyrchion  ein  Heisteddfodau  yn  cael  eu  hangofio 
y  rhan  fwyaí  heb  ddim  sôn  am  danynt  ar  ol  diwrnod  yr  eisteddfod,  a 
hyd  yn  nôd  y  rhai  goreu,  gydag  ychydig  eithriadau,  megys  rhai  o  gyfan- 
soddiadau  Eben  Fardd,  Hiraethog,  Emrys,  &c,  yn  methu  ennill  safle 
ymysg  clasuron  Cymru.  Fel  rheol,  dysgawdwyr  y  genedl  yn  ei  phethau 
crefyddol  ydyw  ei  harweinwyr  hefyd  mewn  llènyddiaeth.  Yr  eglwys  yn 
Nghymru,  nid  yr  eisteddfod,  ydyw  mammaeth  talentau  y  wlad.  Yr 
Ysgolion  Sabbothol  a'r  cyfarfodydd  gweddìau  sydd  yn  deffro  meddwl  a 
dawn  yn  hytrach  na'r  eisteddfodau  a'r  cyfarfodydd  cystadleuol. 

Mae  cyhoeddiad  y  Pregethau  a  nodasom  yn  rhoddi  mantais  i  ddeall 
safle  y  weinidogaeth  yn  Nghymru  yn  yr  oes  bresennol.  Er  fod  yn  rhaid 
i  ni  gysylltu  y  gair  anhyfryd  diweddar  âg  enwau  John  Jones,  Henry 
Rees,  ac  Edward  Morgan,  a'u  bod  hwy  yn  awr,  er  ys  blynyddau,  ar  yr 
ochr  anfarwol  i  angeu,  ac  yn  byw  yn  nghymdeithas  hen  ddiwygwyr 
Cymru  a  sylfaenwyr  y  Cyfundeb  y  perthynent  iddo,  eto  y  mae  yn  dêg 
edrych  arnynt  ymysg  pregethwyr  yr  oes  hon.  Yrr  oedd  yr  olaf  felly  yn 
arbenig,  er  fod  mwy  na  hanner  y  gwrandäwyr  presennol  heb  un  côf  am 
y  cyntaf.  Mor  fuan  y  mae  cenedl  yn  anghofio  ei  phregethwyr  !  Mae 
yn  sŷn  meddwl  rnai  ychydig  nifer  ymhob  cynnulleidfa  sydd  yn  cofio  am 
John  Jones,  Talsarn  !  Mae  sylwadau  beirniadol  Mr.  Thomas  arno  ef  fel 
pregethwr,  yn  y  Cofiant,  ar  Mr.  Rees,  ac  amry  w  eraill  o'u  cydoeswyr,  yn 
gystal  ag  ar  eu  rhagflaenoriaid,  yn  ymddangos  i  ni  yn  bob  peth  a  ellid 
ddymuno.  Er  fod  y  Cofiant  yn  faith,  prin  yr  ydym  yn  meddwl  yr 
achwyna  neb  a'i  darlleno  ar  ei  feithder.  Cwyna  y  darllenydd,  fe  allai,  yn 
y  dechreu,  ond  anghofia  wrth  fyned  ymlaen,  ac  erbyn  y  diwedd,  dymunai 
i'rymadrodd  gael  ei  chwanegu.  Mae  y  ffordd  morbleserus,  y  golygfëydd 
ar  bob  llaw  mor  brydferth,  yr  amry wiaeth  mor  fawr,  yr  awyr  a  anedlir  mor 
adfywiol,  yr  arogledd  mor  hyfryd,  fel  y  carasai  i'r  daith  barhâu  yn 
llawer  hŵy.  Ac  nid  ydym  yn  cofio  i  ni  weled  neb  sydd  wedi  darllen  y 
llyfr  yn  cwyno  oblegid  ei  feithder.  Dymunasem  yn  enwedig  i'r  gyfran 
ar  yr  hen  bregethwyr  fod  yn  llawer  hŵy  ;  a  rhôdd  werthfawr  i  ddarllen- 
wyr  fyddai,  wedi  ei  chyhoeddi  ar  ei  phen  ei  hun,  gyda'r  chwanegiadau 
lawer  a  fedd  yr  awdwr,  y  rhai  a  adewir  allan  o'r  Cofiant,  rhag  chwyddo 
y  gwaith  yn  ormodol.  Teimlemyn  anhawdd,  wrth  ddarllen  y  gyfran 
lion,  ei  dodi  heibio  cyn  myned  trwyddi.  Cynnwysa,  yn  sicr,  y 
feirniadaeth  oreu  a  allesid  ei  gwneuthur  ar  brif  bregethwyr  y  genedl.  N  id 
oedd  genym  o'r  blaen  ddim  cyffelyb  yn  ein  hiaith.  Gydag  ychydig  eithr- 
iadau,  megys  erthyglau  Dr.  Edwards  ar  y  ddau  Charles,  Henry  Rees, 
a  Richard  Humphreys,  a  Rhagdraethawd  Mr.  Griffith  Parry  i  Breg- 
ethau  John  Jones,  rhy  brin  yr  oedd  rhai  ceisiadau  blaenorol  yn  yr  un 
cyfeiriad  yn  haeddu  eu  hystyried  yn  feirniadaeth.*  Brasluniau  by  wiog, 
brysiog  oeddynt ;  ni  fwriedid  iddynt  fod  yn  amgen;  ac  er  eu  bod  yn 
ddarlleniad  dyddorol  am  y  pryd,  eto  i  lênyddiaeth  ddarfodedig  y  dydd  y 
perthynent,  fel  y%  bwriedid  iddynt  fod.  Nis  gallant  feddu  ar  ragoriaeth 
uchel,  gan  mai  sylwi  yn  benaf  y  maent  ar  y  pethau  hyny  yn  y  pregethwr 
sydd  yn  amlwg  i  bawb,  ac  nid  dwyn  i'r  golwg  y  teithi  nas  gall  neb  ond  y 
beirniad  crârf  eu  canfod.     Gall  yr  erthygl  hono  sydd  yn  hysbysu  pa  fath 

*  Rhag  gwneyd  cam  â  neb,  dichon  y  dylid  cyfyngu  hyn  at  gyfundeb  y  Methodistiaid. 
Cofus  genym  ddarllen  desgrifiadau  rhagorol  gan  weinidogion  o  enwadau  eraid  o  Christmas 
Evans,  a  Williams  o'r  Wern. 


PREGETHAU    Y    DIWEDDAR   BARCH.    EDWARD    M0RGAN.  85 

drwyn,  a  llygaid,  a  thalcen  sydd  gan  y  pregethwr ;  pa  fodd  y  raae  yn 
sefyll  yn  y  pulpud,  yn  taílu  ei  law,  yn  trîn  ei  lais,  a  phethau  o'r  íath, 
roddi  diíyrwch  i  bawb.  Ond  prin  y  mae  y  cyfryw  gynnyrchion  yn 
haeddu  yr  enw  o  íeirniadaeth.  Brasluniau  ydynt  o  allanolion  amlwg 
pregethwyr.  Gwelsom  ddarluniadau  eraill  y  gellir  eu  galw  yn  folawd- 
iau,  yn  y  rhai  y  mae  yr  ysgrifenwyr  yn  ymollwng  i  glodfori  y  pregethwr 
íel  un  yn  meddu  ar  bob  rhagoriaeth  yn  y  graddau  uchaf.  Engraifft 
nodedig  o'r  math  yma  o  gyfansoddiad  ydoedd  "  Eliasia  "  Brutus.  Nid 
oedd  o'r  dechreu  i'r  diwedd  ond  canmoliaeth  ddigymysg,  yn  dyrchafu  y 
gwrthddrych  i'r  fath  uchelderau  o  berffeithrwydd  nas  gallai  un  marwol 
byth  eu  cyrhaeddyd.  Dyrchefir  eí  uwch  ein  penau  íel  gwrthddrych  i'w 
ryfeddu  a'i  edmygu,  ond  yn  llawer  rhy  uchel  i'w  feirniadu,  heb  sôn  am 
geisio  ei  ddilyn.  Nis  gellir  ei  ddeall,  na  chydymdeimlo  âg  ef ;  mae  yn  rhy 
bell  oddiwrthym;  ac  y  mae  mor  berífaith  fel  y  mae  yr  olwg  arnoyn  ein 
digaloni  yn  hytrach  nag  yn  cyífroi  awydd  ynom  i  ymdebygu  iddo.  Mae 
.arluniau  rhai  o'r  hen  feistri  o'r  Forwyn  a'i  Mab  yn  rhyfeddol  o  bryd- 
ferth  a  godidog ;  ond  ni  chyflwynant  ddrychfeddwl  cy  wir,  er  hyny,  o'r 
fam  oedd  mewn  amgylchiadau  cyffredin,  fel  y  rhan  fwyaf  o  wragedd 
Nazareth,  ac  o'i  Mab,  yr  Hwn  a  wnaethpwyd  ymhob  peth  fel  eì  frodyr. 
Mae  arlun  Mr.  Holman  Hunt  o  hono — The  Shadow  of  Death — yn 
gweithio,  fel  unrhyw  saer  arall,  yn  ei  weithdŷ  yn  Nazareth,  a'i  fam  yn 
ei  ymyl  mewn  diwyg  cyffredin,  heb  unrhyw  brydferthwch  annaearol  yn 
y  naill  na'r  llall,  na  dim  dysgleirdeb  yn  eu  hamgylchu, — mae  yr  arlun 
yma  yn  cael  effaith  llawer  dwysach  arnom,  a  hyny  am  ei  fod  yn  fwy 
gwirioneddol,  yn  arddangosiad  cywirach  o  bethau  fel  yr  oeddynt.  Yr 
un  modd  gyda  darluniadau  o  bregethwyr.  Nid  oes  fawr  o'r  gwir  ddynol, 
o  ymgais  at  wirionedd,  mewn  cyfansoddiad  tebyg  i  "Eliasia."  Ei 
amcan  ydyw  gogoneddu  ei  wrthddrych,  trwy  ei  cylchynu  â  heulen  o 
ddysgleirdeb ;  nid  mynegu,  mewn  dull  dirodres,  pa  fath  ydoedd  mewn 
gwirionedd.  Mae  y  math  arall  o  ysgrifau — y  brasluniau  sydd  o  bryd  i 
bryd  yn  ymddangos  yn  y  cyfnodolion  a'r  newyddiaduron,  yn  fwy  cywir  o 
lawer,  ac  felly  yn  dwyn  y  gwrthddrychau  yn  agosach  atom.  Ond  eu 
prif  ddiffyg  hwy,  fel  rheol,  ydy w,  nad  ydynt  yn  gwneyd  fawr  o  sylw  ond 
yn  unig  o'r  pethau  mwyaf  amlwg — y  nodweddion  hyny  yn  y  pregethwr 
sydd  yn  cymhell  eu  hunain  ar  sylw  pawb.  Nid  ydynt  yn  ceisio  "gwthio 
i'r  dwfn."  Arosant  yn  benaf  ar  allanolion  y  pregethwr :  hysbysant  y 
cyhoedd,  mewn  dull  hynod  o  ddyddorol,  pa  fath  drwyn  a  genau  sydd 
ganddo.  Ond  íe  ŵyr  pawb  nad  dyma  y  pethau  mwyaf  pwysig.  Ni 
fuasai  yr  olaf  o'r  tri  phregethwr  a  nodasom  yn  haeddu  brasddarlun  o 
gwbl,  oni  buasai  ei  fod  yn  meddu  toraeth  o  ansoddau  dyfnach,  á  phell- 
ach  o  olwg  y  cyífredin,  na'r  allanolion  ag  y  gwna  awdwyr  y  brasluniau 
gymaint  o  honynt. 

Mae  y  gyfran  o  Gofiant  Mr.  John  Jones  sydd  yn  ymdrin  â'r  prif 
bregethwyr,  o  ddechreuad  y  Cyfundeb  hyd  ei  amser  ef,  yn  ein  bryd  ni 
yn  wir  feirniadaeth,  a  hono  o  radd  dra  uchel.  Cynnwysa  holl  ragor- 
iaethau  y  braslun  a'r  folawd,  a  llawer  o  bethau  gwell  a  mwy  am- 
'mheuthyn  yn  chwanegol.  Faint  bynag  ydoedd  parch  ac  edmygedd 
Brutus  i  John  Elias  a  Christmas  Evans,  ac  eraill  o'r  hen  bregethwyr, 
iawn  y  gallai  Mr.  Thomas  ddyweyd,  "  Myfi  yn  fwy."  Gŵyr  pawb  a'i 
hadwaen  y  medda  y  parch  dyínaf  iddynt,  a'r  cariad  gwresocaf  at  eu 


86  PBEGETHAU  Y  DIWEDDAR  BARCH.   EDWARD   MOROiN. 

coffadwriaeth.  Pe  buasai  heb  Un  anfeidrol  fwy  i'w  addoli,  ofnasem 
yn  íawr  am  dano ;  yr  uaig  arwyr  y  buasai  yn  y  perygl  o'u  parchu  yn 
ormodol  ydyw  awdwyr  a  phregethwyr.  Ond  er  dyíned  ei  barch  iddynt, 
nid  yw  yn  effeithio  yn  y  mesur  lleiaí  ar  ei  farn,  ond  yn  unig  yn  y  modd 
y  dylai  cariad  effeithio  ar  farn.  Nid  oes  dim  yn  peri  i  ni  íeddwl  yn 
uwch  am  dano  fel  beirniad,  na'r  ffaith  ei  fod,  ag  yntau  yn  coledd  y  fath 
feddyliau  serchog  am  danynt,  yn  gwneuthur  tegwch  hollol  â  hwynt. 
Mae  yn  rhaid  cydymdeimlo  â  chymeriad  cyn  y  gellir  ei  ddeall ;  ni  wna 
calon  oer  byth  feirniad  da.  Eto  y  mae  yn  bosibl  i  edmygedd  mawr  o 
berson  anghymhwyso  un  i  ffurfio  barn  gywir  am  dano.  Y  mae  cariad 
yn  ddall.  A  gwyddom  am  rai,  trwy  eu  hofîder  o  bregethwr,  yn  methu- 
caníod  ei  ddiffygion,  a  phe  gallent,  rhagoriaethau  fyddent  yn  eu  golwg. 
Ni  welir  dim  o'r  peth  hwn  yn  mhortrëadau  Mr.  Thomas.  Nid  yw  ei 
edmygedd  o'r  mwyaf  o'r  hen  bregethwyr,  pwy  bynag  ydoedd,  wedi 
gwneuthur  yr  un  hwnw  yn  safon  pregethu  yn  ei  olwg.  Y  mae 
ganddo  ei  safon,  yn  ei  feddwl  ei  hun,  yr  hon  a  ffurfiwyd  ganddo  yn 
ystod  blynyddoedd  o  ymroddiad  cysegredig  i'r  gwaith,  trwy  astudio  y 
cynlluniau  uchaf  o  bregethu  mewn  gwledydd  eraill  ac  mewn  oesoedd  a 
fu.  Ac  yn  ei  feirniadaeth,  dyga  bob  un  at  y  safon  hono;  ac  er  fod 
rhai,  yn  enwedig  John  Elias,  Henry  Hees,  a  John  Jones,  yn  ymgodi 
yn  uchel  at  y  safon,  eto  nid  yw  y  perffeithiaf  o  honynt,  yn  ymgyrhaedd 
ato.  Gellir  gwell  hyd  yn  nôd  na'r  goreu.  Tra  y  mae  ei  hoffder  o'r 
hen  bregethwyr,  yr  hyn  a  deimlodd  trwy  amryw  o  honynt,  a'r  duedd 
sydd  ynddo  i  ddywedyd  pob  daioni  a  ellir  am  bawb,  yn  ei  wneuthur  yn 
íeirniad  caredig — fel  y  gwelir  yn  neillduol  yn  ei  sylwadau  ar  y  diwedd- 
ar  Barch.  Thomas  Eees  Davies,  y  Bedyddiwr  a'r  Wesleyad;  eto  y  mae 
ei  wybodaeth  am  bregethwyr  a  phregethu  y  tu  allan  i  genedl  y  Cymry 
ac  mewn  oesoedd  o'r  blaen,  addfedrwydd  a  chraffder  ei  farn,  a'i  ofal  i 
gael  allan  y  gwirionedd,  yn  ei  gadw  rhag  syrthio  gymaint  ag  unwaith  i 
ddim  tebyg  i  organmoliaeth.  Er  nad  yw  yn  eu  cymharu  â'u  gilydd, 
eto  y  mae  yn  ddigon  eglur  pa  rai  a  gyfrifir  ganddo  yn  agosaf  i'r  safon  ; 
yn  gystal  â  pha  rai  a  wnaethant  yr  argraff  ddyfnaf  arno  ef  ei  hun. 
Nid  ymddengys  i  ni  y  gall  fod  dim  rhagorach  a  thecach  na'i  sylwadau 
ar  John  Elias.  Yr  ydym  yn  gweled  y  pregethwr  rhyfedd  hwnw  yn  fwy 
byw  ger  ein  bron,  yn  ei  weled  fel  yr  oedd  mewn  gwirionedd,  yn  narìun 
Mr.  Thomas  o  hono,  nag  mewn  dim  a  welsom  gan  neb  o'r  blaen.  Mae 
portrëadau  eraill  o  hono  yn  ein  gorfodi  i  gredu  ei  fod  yn  un  o  bregeth- 
wyr  penaf  yr  oesoedd,  ond  rhy  brin  y  dangosant  pa  fath  ydoedd.  Dy- 
wedant  fel  y  byddai  effeithiau  annesgrifiadwy  weithiau  yn  cydfyned  á'i 
weinidogaeth,  ond  ni  roddant  gyfrif  am  hyny  heblaw  dyweyd  ei  fod  yn 
ymadroddwr  penigamp,  a'i  ysbryd  yn  llosgi  gan  dân  Duw,  ac  Ysbryd 
Duw  yn  ei  wisgo  â  nerth.  Yr  oedd  y  darluniadau  yn  rhy  anmhenodol. 
Ond  yma  cynnorthwyir  ni  i  ganfod  ei  brif  ragoriaethau ;  ac  y  mae  y 
darlun  yn  fwy  tarawiadol,  ac  yn  fwy  tebyg  i'r  gwrthddrych,  am  fod 
ynddo  fanau  heb  fod  mor  oleu  a'r  lleill.  "  Elias  oedd  ddyn"  yn 
mhortrëad  y  llyfr  hwn,  er  ei  fod  yn  ddyn  Duw,  ac  yn  bregethwr  heb  ei 
fath  yn  ei  ddydd.  Yr  ydym  yma  yn  ei  weled  yn  ddyn  zelog,  o  feddwl 
cryf  a  chraffus,  o  ewyllys  benderfynol  a  chydwybod  grêf,  yn  llawn  tân, 
yn  barod  i  gyffroi,  yn  llosgi  o  awydd  am  achub  pechaduriaid,  yn  ennyn 
gan  eiddigedd  dros  yr  athrawiaeth  a  feddyliai  yn  ol  Gair  yr  Arglwydd, 


PREGETHAU  Y  DIWEDDAR  BARCH.  EDWARD  MORGAN.        87 

yn  pryderu  am  ddyfodol  y  Gorff,  yn  llawn  parch  at  goffadwriaeth  syl- 
faenwyr  y  Cyfundeb,  yn  rhy  dueddol  i  ammheu  iawn  grededd  ei  fiodyr 
ieuengach,  yn  uwch  o'i  ysgwyddau  yn  y  pulpud  na  phawb  o'i  gydoeswyr, 
wedi  ei  wneyd  gan  natur  a  gras  yn  bregethwr  heb  ei  ail,  o  ran  llais, 
ymadrodd,  ac  aceniad,  yn  esboniwr  dihafal  i  gynnulleidfa  gymysg,  yn 
meddwl,  nid  gyda  phwyll  yr  athronydd  na  phrydferthwch  y  bardd,  ond 
gyda  chyfeirioldeb  ymarferol  areithiwr  a  fynai  wneuthur  gwaith  mawr 
a  thragywyddol  bob  tro  y  pregethai ;  y  mwyaf  yn  ei  oes  fel  pregethwr, 
er  nad  y  mwyaf  fel  meddyliwr  neu  fel  eyfansoddwr  pregethau.  Mae  des- 
grifiad  Mr.  Thomas  o  hono  yn  dangos  ei  fod  y  blaenaf  yn  ei  oes  mewn 
doniau  poblogaidd,  yn  cael  ei  gydnabod  yn  gyffredinol  felly,  ac  yn 
haeddu  y  lle  a  roddid  iddo.  Rhagoriaeth  Mr.  Thomas  ydyw  ei  fod  yn 
llwyddo  i  ddangos  hyny,  tra  ar  yr  un  pryd  nad  yw  yn  cuddio  ei  ddiffyg- 
ion ;  a  hyd  y  gwyddom,  eíe  ydyw  y  cyntaf  o'i  feirniaid  i  awgrymu  fod 
eraill  yn  tra  rhagori  arno  mewn  rhai  elfenau  meddyliol  o'r  gwerth 
mwyaf.  Mae  Mr.  Elias  yn  Uawer  mwy  yn  y  darlun  hwn  nag  y  gwelir 
ef  yn  y  daiiuniau  sydd  yn  ei  wneyd  ymhob  ystyr  yn  bregethwr 
perffaith. 

Dengys  Mr.  Thomas  hefyd  y  gydnabyddiaeth  fanylaf  hyd  yn  nôd  âg 
allanolion  y  pregethwyr  a  wrandawyd  ganddo.  Rhydd  ddesgrifiad 
bywiog  o'u  hymddangosiad  corfforol,  eu  prydweddau,  lliw  eu  gwallt,  eu 
hystumiau  areithyddol,  natur  eu  lleisiau  (mae  yn  feirniad  rhagorol  ar 
"rywogaethau  lleisiau  ") ;  ac  y  mae  y  rhanau  hyn  o'i  bortrëadau  yn 
eu  gwneuthur  yn  hynod  ddyddórol.  Yr  ydyrn  hefyd  yn  cael  ganddo  liaws 
o  ffeithiau  am  yr  hen  bregethwyr  na  chyhoeddwyd  o'r  blaen,  rhai  wedi  eu 
hadrodd  wrtho  gan  gyfeillion,  ond  y  rhan  fwyaf  yn  ffrwyth  ei  sylwad- 
aeth  ef  ei  hun.  Yn  y  rhagoriaeth  yma  saif  Mr.  Thomas,  yn  ddi- 
ammheu,  ar  ei  ben  ei  hun ;  y  mae  wedi  talu  sylw  nodedig  o  fanwì  i 
neillduolion  bychain  megys  i  nodweddion  pwysicach  y  prií  bregethwyr: 
a  chymhwysder  hanfodol  mewn  beirniad  ydyw  craffder  sylwadaeth ; 
oblegid  amlygir  gwir  gymeriad  dyn  yn  ei  bethauj  bychain  fel  yn  ei 
nodweddion  hynotaf ;  yn  hytrach  y  mae  y  cyntaf  yn  arwyddion  o'r  olaf. 
Dangosir  dwysder  ymroddiad  Syr  Isaac  Newton  i  destynau  ei  fyfyrdod 
yn  yr  hanesynau  digrifol  am  y  modd  yr  anghofiai  bob  peth  o'i  amgylch, 
gan  fel  y  byddai  ei  feddwl  wedi  ei  feddiannu  mor  lwyr  gan  wrthddrych 
ei  astudiaeth.  Ac  y  mae  y  modd  y  bydiai  John  Jones  yn  anghofio 
pob  peth  gweledig,  yn  peidio  sylwi  rai  gweithiau  ar  ei  gymydogion,  a 
hyd  yn  nôd  yn  methu  adnabod  ei  blant  ei  hun,  yn  dangos  maint  ei 
ddifrifwch  fel  meddyliwr.  Braint  y  dyn  galluog  o  feddwl  ydyw  cael  ei 
orchfygu,  a'i  lyncu  i  fyny  yn  hollol,  gan  ei  fater.  Mae  hanes  John 
Jones,  yr  un  modd  a  hanes  meddwl  pob  dyn  mawr,  yn  help  i  gywiro 
camsyniad  y  mae  pobl  fychain  yn  bur  dueddol  iddo,  sef,  mai  y  prawf 
mawr  o  feddwl  galluog  ydyw  gallu  i  fyfyrio  a  chynnyrchu  gyda 
rhwyddineb.  Nis  gall  fod  camsyniad  mwy.  Y  meddwl  galluog  ydyw 
yr  un  a  orchfygir  gan  ei  bwnc — a  fedr  sefyll  yn  hir  uwch  ei  ben — a 
ymrydd  gyda'i  holl  nerth  iddo :  wedi  cael  ei  orchfygu  ei  hun  gan  ei 
fater,  ildio  ei  hun  yn  gyfangwbl  i'w  fater,  y  mae  y  mater,  yn  y  canlyn- 
iad,  fel  ad-daliad,  yn  rhoddi  ei  hun  iddo  yntau,  ac  yn  ymagor  i'w 
ddyfnderau  o  flaen  ei  ddirnadaeth.  Iaith  y  gwirionedd  yw,  "  Y  neb 
a'm  caro  i,  a  garaf  finnau,"     Ar  ol  cael  ei  lwyr  orchfygu,  y  mae  y 


88       PREGETHAU  T  DIWEDDAR  RARÖH.  EDWARD  MÔRGAN. 

meddwl  yn  gorchfygu.  A'r  achos,  yn  ddîau,  fod  Mr.  John  Jones  yn 
gallu  treiddio  i  galon  ei  fater,  fod  y  fath  ddwysder  yn  ei  feddyliau — ac, 
fel  canlyniad,  yn  ei  arddull,  trwy  ba  rai  y  gwnai  argraff  mor  ddwys  ar 
ei  wrandäwyr,  oedd  dwysder  ei  ymroddiad  fel  meddyliwr.  Yr  oedd  ei 
feddwl  yn  cael  ei  feddiannu  yn  llwyr  gan  y  pethau  y  myfyriai  arnynt. 
A  dyma  ydyw  prif  nôd  difrifwch  meddyliol.  Mae  Mr.  Thomas  yn  nodi 
amryw  bethau  o'r  fath  am  Mr.  Jones  a  Mr.  Rees.  Mae  yr  amrywiaeth 
a'r  cyflawnder  "o  bethau  newydd  a  hen"  a  fedd  y  bywgraffydd  yn  ei 
"drysor"  yn  gymhwysder  arbenig  ynddo  i'r  gwaith,  ac  yn  peri  fod  ei 
ddarluniau  yn  llawer  mwy  tarawiadol  na  phe  buasent  heb  fod  yn  ddim 
ond  dadansoddiad  athronyddol  o  alluoedd  a  chymhwysderau  yr  hen 
bregethwyr.  Ond  heblaw  yr  amrywiaeth  a  fedd  o  adgofion  dyddorol,  y 
mae  yn  feddiannol  hefyd  ar  deithi  pwysicach  y  beirniad  mewn  gradd 
uchel.  Edrycha  ar  y  neillduolion  bychain  yn  eu  perthynas  á'r  meddwl 
a'r  cymeriad ;  arwyddion  ydynt  yn  ei  olwg ;  neu  ffenestri  trwy  ba  rai  y 
craffa  ar  nodau  y  dyn  oddimewn.  Gallai  unrhyw  ddyn  o  gôf  cryf  adrodd 
faint  a  fynech  o  hanesynau  am  y  pregethwr  hwn  neu  acw.  Ond 
adrodda  Mr.  Thomas  ei  adgofion,  nid  er  mwyn  yr  adgofion  eu  hunain, 
ac  i  beri  digrifwch  i'r  darllenydd,  ond  i'r  dyben  o  ddangos  pa  fath  oedd 
y  meddwl — pa  fath  oedd  y  cymeriad.  Mae  ei  Gofiant  o'r  Parch.  John 
Jones,  yn  yr  ystyr  yma,  yn  gyffelyb  i  lyfrau  y  Deon  Ramsay,  yn  y  rhai 
y  ceir  yr  hanesynau  mwyaf  dyddorol  i  ddangos  pa  fath  y w  y  caracter 
Ysgotaidd.  Yn  yr  un  dull  y  mae  pob  hanesyn  gan  Mr.  Thomas  yn 
gorwedd  yn  ei  le,  fel  maen  mewn  adeilad,  neu  fel  adnod  bríodol  yn  y 
bregeth;  mae  yn  ein  galluogi  i  ddeall  y  neb  y  traethir  am  dano  yn 
llawer  gwell  nag  a  fuasai  y  dadansoddiad  goreu  heb  adgofion  o'r  fath. 
Dylid  dyweyd  hefyd  y  gofala  Mr.  Thomas  am  wneyd  gwahaniaeth  têg 
rhwng  gwahanol  gymhwysderau  yr  hen  bregethwyr.  Dengys  yn  eglur, 
er  fod  rhyw  bregethwr  neillduol  yn  meddu  ar  lawer  o  ragoriaethau,  eto 
ymha  un  neu  ddau  o  bethau  yr  oedd  yn  fwyaf  rhagorol,  ymha  bethau 
yr  oedd  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei  hun  oddiwrth  ei  holl  frodyr. 

Mae  ei  elfeniad  o  alluoedd  a  chymhwysderau  gweinidogaethol  John 
Jones  a  Henry  Rees  yn  ymddangos  i  ni  yn  rhagorol.  Mae  yn  dêg  a 
thra  chyflawn.  Nid  oes  ynddo  na  gormod  na  bychan.  Mae  Mr.  G. 
Parry,  yn  ei  Ragdraeth  rhagorol  i  Bregethau  y  Parch.  J.  Jones,  yn  nodi 
"  deall  cryf  a  meistrolgar"  fel  sylfaen  ei  ragoriaeth  meddyliol.  "  Yr 
oedd,"  meddai,  "  wedi  ei  gynnysgaethu  â  meddwl  o  nerth  a  chwmpas 
anghyffredin.  Pa  bwnc  bynag  a  gymerai  mewn  llaw,  cydiai  ynddo 
gydag  ymafaeliad  cawr.  Yr  oedd  yn  feddyliwr  gwir  alluog;  ac 
yr  oedd  y  gallu  hwn  yn  amlygu  ei  hun  bron  yn  gyfartal  mewn  dau 
gyfeiriad  hollol  wrthwyneb  i'w  gilydd — y  ddau  ddull  o  feddwl  ac 
ymresymu  trwy  ba  rai  y  cerir  allan  ymchwiliadau  ymhob  cangen 
o  wybodaeth  naturiol  a  moesol — dadansoddiad  (analysisj,  a  chyfos- 
odiad  (synthesis)"  Yr  un  ydyw  golygiad  Mr.  Thomas,  pan  ddy- 
wed  fod  "nerth  a  threiddgarwch  anghyffredin  yn  ei  reswm,  ac  mai 
dyma  ei  ragoriaeth  arbenig."  À  chwanega,  "fod  y  gallu  hwn  yn  gryf 
ynddo  yn  y  ddau  gyfeiriad  gwahanol,  yn  y  rhai  y  mae  yn  cael  ei  ar- 
ddangos  mewn  meddyliau  athronyddol  o'r  dosbarth  uchaf ;  y  naill  yn 
olrhain  ac  yn  casglu  y  ffeithiau  neillduol,  y  llall  yn  canfod  yr  egwyddor 
gyffredinol ;  y  naill  yn  ŷmwneyd  â'i  amrywiaetb,  y  llall  yn  gweled  yv 


PREGETHAU  Y  DIWEDDAR  BARCH.  EDWARD  MORGAN.        89 

unoliaeth ;  y  naill  yn  ymgyfodi  o,  a  thrwy  y  dygwyddiadau,  nes  cael 
gafael  ar  y  deddfau  mwyaf  sefydlog,  y  llall  yn  cychwyn  gyda'r  deddfau, 
ac  yn  disgyn  i  lawr  oddiwrthynt  i  esbonio  y  dygwyddiadau." 

Dichon  mâi  ychydig  o  wrandäwyr  Mr.  Jones  a  Mr.  Rees  a  feddylient 
fod  y  ddau  yn  debyg  i'w  gilydd,  oddieithr  mewn  mawredd,  daioni,  a 
dylanwad.  Yr  ydym  ni,  fodd  bynag,  yn  barnu  fod  ynddynt  lawer  o 
debygrwydd  yn  rhagoriaethau  sylfaenol  eu  meddyliau.  Nid  oeddynt 
yn  debyg  yn  y  pethau  hawddaf  eu  canfod — y  tebygrwydd  arwynebol 
hwnw  sydd  yn  taro  y  meddwl  lleiaf  craffus  ;  nid  tebygrwydd  mewn 
llais,  tônyddiaeth,  neu  ystum,  yr  hwn  a  allai  fod  rhwng  dau  hynod  an- 
nhebyg  i' w  gilydd  mewn  teithi  pwysicach  ;  ac  nid,  ychwaith,  y  tebygrwydd 
mewn  archwaeth  a  syniadau  a  ddicbon  gael  ei  achosi,  i  raddau  mawr, 
gan  hir  gyfeillgarwch  a  chydymdeimlad  dwfn  rhwng  dau  â'u  gilydd. 
Yr  oeddynt  yn  debyg  i'w  gilydd,  yn  naturiol,  yn  mhrif  ragoriaethau 
meddwl.  Nid  yw  hyn  yn  un  darganfyddiad  o'r  eiddom  ni.  Nid  yw 
ond  yr  un  peth  a  dyweyd,  os  cyrhaedda  dau  bregethwr,  yn  yr  un  oes, 
feistrolaeth  a  dylanwad  o  natur  gyffelyb  ar  genedl,  a  hyny  yn  parhâu 
am  lawer  o  flynyddoedd,  ac  yn  cynnyddu  hyd  eu  marwolaeth,  fod  yn 
rhaid  fod  y  ddau  hyny,  yn  mhrif  ragoriaethau  eu  meddyliau,  yn  gyfìfelyb 
i'w  gilydd.  Prif  ragoriaeth  meddwl  ydyw  rheswm  cryf;  ac  yr  oedd  John 
Jones  a  Henry  Rees  yn  dra  thebyg  i'w  gilydd  yn  y  rhagoriaeth  hwn. 
0  holl  ragoriaethau  y  meddwl,  dyma  y  penaf  ymysg  y  rhai  sydd  yn 
rhoddi  i  bregethwr  ddylanwad  têg  a  pharhäus  ar  wrandäwyr,  ac  ar  bob 
dosbarth  fel  eu  gilydd.  Mae  y  dylanwad  sydd  yn  sylfaenedig  ar  ddawn 
neu  ddychymyg  neu  fywiogrwydd,  neu  hyd  yn  nôd  deimlad,  yn  lled 
debyg  o  leihâu  mewn  amser.  Er  fod  yn  rhaid  i  bregethwr  wrth  ddon- 
iau  ysbrydol,  yn  ymddibynu  mwy  ar  naws  ei  galon  nag  ar  gryfder  ei 
feddwl,  eto  i  sicrhâu  meistrolaeth  arosol  ar  ei  gyd-ddynion,  nis  gellir 
hebgor  y  meddwl  galluog — y  rheswm  o  nerth  a  chwmpas.  Mae 
yn  rhaid  i'r  gwrandäwyr  deimlo  fod  y  pregethwr  yn  ddyn  llawer 
mwy,  yn  gystal  ag  yn  ddyn  llawer  gwell,  na  hwy  eu  hunain,  cyn  y 
byddant  yn  foddlawn  i  gymeryd  eu  harwain  yn  gaethion  ganddo.  Bu 
Mr.  John  Jones  a  Mr.  Henry  Rees  yn  feistriaid  y  gynnulleidfa  am 
lawer  o  flynyddoedd,  ac  yr  oedd  eu  hymafaeliad  ar  feddyliau  eu  cyd- 
ddynion  yn  myned  yn  dýnach  dŷnach  hyd  y  diwedd,  am  y  teimlai  pawb 
eu  bod,  nid  yn  unig  yn  saint  o  radd  uchel,  ond  hefyd  yn  ddynion  o 
feddyliau  tywysogaidd.  Yr  oeddynt  wedi  eu  gwneuthur  gan  Awdwr 
natur  yn  ddynion  o  feddyliau  mawr  a  chwmpasog.  Yr  oedd  llawer  mwy 
o  un  math  o  debygrwydd  rhwng  John  Jones  a'i  ddiweddar  frawd,  Mr. 
David  Jones.  Ond  gyda  golwg  ar  brif  ragoriaethau  meddwl,  yr  oedd 
y  tebygrwydd  yn  fwy,  dybygem,  rhyngddo  a  Mr.  Rees.  Yr  oedd  y 
ddau  olaf  yn  debycach  i'w  gilydd  yn  y  gallu  mawr  a  feddent  i  roddi 
corff  o  wirionedd  yn  eu  pregethau ;  ac  yr  oedd  hyny  yn  codi  oddiar  rym 
cynhenid  eu  meddwl.  Nid  nad  oedd  Mr.  David  Jones  yn  berchen 
meddwl  gwir  alluog,  ac  mor  lawn  o  ryw  fath  o  athrylith  a  hwythau. 
Mewn  rhai  o  ragoriaethau  pregethwr  yr  oedd  yn  rhagori  arnynt.  Mae 
yn  rhaid  fod  nerth  anarferol  yn  y  pregethwr  a  wirionai  gynnulleidf  ä- 
oedd — a  barai  i  gannoedd  wênu  trwy  eu  dagrau — heb  ymddangos  ei 
hunan  mewn  dim  cyffro.  Ac  felly  y  gwnai  Mr.  David  Jones.  Yn  yr 
haindden    mwyaf,    fe  swynai  gynnulleidfa    fel   rhiniwr— fe  ladratai 


00  PREGETHAU   Y  DIWEDDAR   EARCB.    EDWARD   MORG  vN. 

feddyliau  pawb  heb  yn  wybod  iddynt — anghoíiai  pob  un  ei  hunan,  gan 
mor  hyfryd  y  melusder ;  elai  yr  awr  heibio  fel  ychydig  fynydau ;  a  phan 
y  tawai,  gofidiai  pawb  na  pharhasai  hanner  awr  yn  hŵy.  Nis  gallasai 
neb  ond  gŵr  o  feddwl  galluog  iawn  beri  cymaint  o  effaith  gyda  chan 
lleied  o  drafíerth.  Yr  oedd  rhywbeth  mwy  hyfryd,  raae  yn  rhaid  cyd- 
nabod,  yn  Mr.  D.  Jones  nag  oedd  yn  Mr.  Rees,  nac  hyd  yn  nôd  yn  ei 
frawd.  Teimlai  y  gwrandäwyr  e-u  bod,  wrth  ei  wrando,  fel  mewn 
gardd  o  bêrlysiau.  Cyfrifid  ef  yn  bregethwr  mwy  barddonol.  Yr 
oedd  mwy  o  ryw  fath  o  ddysgleirni  a  gorwychder  parhäus  yn  ei  breg- 
ethiad ;  ac  nid  allai  fyned  mor  farwaidd  ag  y  gallai  ei  frawd  a  Mr.  Rees 
fyned  rhai  gweithiau.  Yr  oedd  Mr.  Morgan,  yn  ein  týb  ni,  yn  bregethwr 
tebycach  i  Mr.  David  Jones  yn  nheithi  ei  feddwl  fel  yn  effaith  ei 
bregethau,  nag  ydoedd  i  Mr.  Rees  neu  Mr.  John  Jones.  Yr  hyn  a 
nodweddai  feddwl  a  gweinidogaeth  y  ddau  olaf  oedd  mwy  o  rymusder 
a  threiddgarwch.  Yr  oedd  ymafaeliad  eu  meddwl  yn  y  gwirionedd  yn 
fwy  cawraidd  ;  ac  er  na  chyfrifid  hwynt  mor  farddonol  gan  y  lliaws,  eto 
yr  oedd  eu  barddoniaeth  o  nodwedd  uwch.  Meddent  ar  grebwyll  cryf 
iawn.  Yr  oedd  eu  pregethiad  hwythau,  mae  yn  wir,  yn  gweini  bodd- 
ineb  mawr ;  eto  nid  dyna  y  gair  i  ddynodi  yr  argraff ;  yr  oedd  yr  effaith 
yn  ddwysach  a  mwy  cynhyrfìol.  Pa  fodd  yr  oedd  yn  bosibl  i  gynnull- 
eidfa  deimlo  yn  foddus,  pan  fyddai  Mr.  Rees,  fel  yr  aberthwr  gynt, 
gyda'i  gyllell  finiog,  yn  cyrhaedd  trwodd  nes  gwahanu  yr  enaid  a'r 
ysbryd,  y  cymmalau  a'r  mêr?  Ac  nid  difyrwch  neu  foddineb  oedd  y 
prif  deimlad  pan  y  byddai  Mr.  John  Jones  yn  gwysio  y  gwrandäwyr  i 
wydclfod  y  tragywyddol  a'r  ofnadwy,  ac  yn  gwasgu  mor  drwm  ar  eu 
gwynt  wrth  ddangos  gwagder  eu  hesgusodion.  Boddhàd  dymunol  ydyw 
y  peth  a  deimlir  yn  ngolwg  rhai  o  olygíëydd  natur ;  wrth  rodio  trwy  yr 
ardd  bêrlysiog;  wrth  weled  y  cae  gwenith  yn  ymdòni  dan  yr  awel 
dyner ;  yn  ngolwg  yr  afon  lydan  yn  llifo  yn  araf  a  dystaw ;  ond  nid 
boddineb  yw  y  teimlad  a  geir  yn  nghanol  yr  ystorm  frawychus  o  fellt 
a  tharanau,  neu  wrth  edrych  ar  y  rhaiadr  mawreddog,  neu  y  mynydd 
mawr,  cribog.  Mae  y  teimlad  a  gynnyrchir  gan  fawredd  ac  arucheledd 
yn  deimlad  llawer  dyfnach,  mwy  cyffröus,  a  mwy  arosol  yn  ei  effaith,  er 
nad  yw,  fe  allai,  yn  llawn  mor  hyfryd.  Dyma  natur  y  teimlad  a  gyn- 
nyrchid  gan  weinidogaeth  John  Jones  a  Henry  Rees — teimlad  dwys  a 
dwfn,  fel  effaith  nerth.  Meddent  ar  allu  mawr  i  sylweddoli  y  tragyw- 
yddol,  ac  i  gipio  cynnulleidfa  o  fysg  pethau  bychain  gweledig  i 
ganol  sylweddau  mawrion  y  byd  ysbrydol ;  i  beri  i  ni  deimlo  nad  oedd 
y  presennol  a'r  gweledig  ond  hollol  ddibwys,  ac  mai  "  y  pethau  a  fydd- 
ant  ar  ol  hyn  "  ydyw  yr  unig  bethau  mawrion.  Yr  oedd  dwysder  eu 
dylanwad  yn  codi,  mewn  rhan,  oddiar  garacter  eu  meddyliau.  Er  mai 
agwedd  ysbryd  y  pregethwr,  dan  oruchwyliaeth  Ysbryd  Duw,  ydyw  y 
brif  elfen  yn  nylanwad  ei  bregethiad,  eto  y  mae  a  wnelo  natur  y  dylan- 
wad  hwnw  â  theithi  naturiol  meddwl  y  pregethwr.  Mae  perthynas 
rhwng  nerth  cynhenid  ei  feddwl  ânerth  ei  weinidogaeth.  Ennillgar  a 
thoddiadol  ydyw  natur  y  dylanwad  rai  prydiau;  a3  fe  geir  fod  hyny  yn 
íwy  cydrhywiol  â  theithi  meddwl  y  pregethwr.  Yr  oedd  gweinidogaeth 
John  Jones  a  Henry  Rees  yn  ennillgar  a  thoddiadol,  ond  yr  oedd  ynddi 
nerth  mawr  hefyd ;  a  hyny  i  ryw  fesur  yn  codi  oddiar  rymusder  a 
chwmpas  eu  drychfeddyliaù.     Ond  heblaw  deall  treiddgar,  cryf,  cwm- 


PREGETEÎAU   Y   DIWEDDAR   BARCH.   EDWARD   MORGAN.  9l 

pasog,  yr  oeddynt  hefyd  yn  feddiannol  ar  grebwyll  cyfoethog  dros  ben. 
Cyfunent  yn  eu  meddyliau  reswm  yr  athronydd  a  chrebwyll  y  bardd ; 
ac  felly  y  mae  y  farddoniaeth  a  geir  yn  eu  pregethau  yn  farddoniaeth  o 
râdd  nodedig  o  uchel.  Iawn  y  dy wed  Mr.  Thomas  fod  rhy wbeth  o  natur 
Filtonaidd  yn  narfelydd  John  Jones.  Nid  y  crebwyll  hwnw — os  teilwng 
yr  enw — sydd  yn  ymloddestu  yn  wastadol  mewn  ff  ugyrau,  ac  yn  pentyru 
cymhariaethau  ar  eu  gilydd,  ydoedd  eu  crebwyll  hwy ;  yr  oedd  yn  allu 
llawer  uwch,  a  thra  gwahanol  yn  ei  natur :  mor  wahanol  ag  ydyw  gallu 
yr  adeiladydd  sydd  yn  cynllunio  yr  adeilad  mawr,  a  medr  y  paentiwr 
sydd  yn  lliwio  rhan  fechan  o  hono.  Nid  oedd  Mr.  John  Jones  a  Mr. 
H.  Rees,  yn  enwedig  yn  y  rhan  olaf  o'u  hoes,  yn  ceisio  addurno  eu 
cynnyrchion ;  yr  oeddynt  yn  ymwrthod  âg  addurniadau  bychain,  ac  yn 
ymwneyd  â  meddyliau  mawr  a  syml.  Yr  oedd  arucheledd  eu  meddyliau 
mewn  undeb  â  symledd  mawr ;  a  mwy  na  bod  undeb  rhyngddynt,  yr 
oedd  pertbynas  hanfodol  rhwng  y  naill  a'r  llall.  Mae  y  gwir  arddunol 
bob  amser  yn  syml.  Po  gryfaf  crebwyll  y  meddyliwr,  mwyaf  fydd  ei 
symledd.  Yr  oedd  Mr.  John  Jones  a  Mr.  Henry  Rees  yn  feddiannol 
ar  grebwyll  o  râdd  uchel.  Darllener  pregeth  y  cyntaf  ar  "  Y  Bywyd 
Tragywyddol,"  ac  eiddo  yr  olaf  ar  "  Fawrhâu  y  Gyfraith,"  ac  fe  ddaw 
meddwl  y  darllenydd  i  bresennoldeb  yr  ardderchogrwydd  hwnw  nas  gall 
dim  roddi  bôd  iddo  ond  crebwyll  aruchel.  Dichon  mai  barddonol,  yn 
hytrach  nag  athronyddol,  ydoedd  crebwyll  y  ddau.  Dyna'r  gwahan- 
iaeth  rhyngddynt  a  Mr.  Humphreys,  Dyffryn.  Meddai  efe,  fe  allai,  ar 
lawn  cymaint  o  allu  i  ymwneyd  â  gwirionedd  yn  ei  wahanol  gysylltiad- 
au.  Yr  ydoedd  yn  wir  athronydd,  fel  y  gwelir  wrth  ddarllen  y  Cofiant 
dyddorol  am  dano.  Ond  yr  oedd  yn  ddiffygiol,  o'i  gymharu  â  hwynt, 
yn  y  gallu  i  ganfod  a  chyflwyno  gwirionedd  yn  ei  odidogrwydd.  Medd- 
ent  hwy  ar  grebwyll  yn  ei  ddwy  swydd.  Yr  oeddynt  yn  alluog  i  olrhain 
y  gwirionedd  yn  ei  wahanol  gysylltiadau — i  edrych  arno  yn  ei  holl 
ehangder ;  ac  yr  oeddynt  yn  gyflawn  o  allu  y  bardd  hefyd,  trwy  ba  un 
y  gwelent  ef  yn  ei  ogoniant  mawr,  ac  y  parent  i'w  gwrandäwyr,  nid  yn 
unig  i'w  ddeall,  ond  befyd  i  ryfeddu  ac  addoli  wrth  edrych  arno.  Mae 
dirnadaeth  o  wirionedd  yn  ddigon  i  allu  rhoddi  goleuni  arno ;  ond  gol- 
euni  sych  ac  oer  a  fydd,  oni  bydd  y  ddirnadaeth  mewn  undeb  â  chrebwyll 
y  bardd  a  theimlad  yr  areithiwr.  Fel  y  dengys  Mr.  Thomas,  nid  oedd 
meddwl  John  Jones  yn  cael  ei  hynodi  gan  y  meddiant  o  ddarfelydd 
cyfoethog,  os  dyna  y  gair  goreu  amfancy;  ac  y  mae  yr  un  peth  yn  wir 
am  Mr.  Rees  yn  y  blynyddoedd  yr  ydym  ni  yn  ei  gofio.  Yn  nechreu  ei 
weinidogaeth  yr  oedd  ei  ddarfelydd  ef  yn  hynod  fy wiog  a  chyfoethog ; 
ac  y  mae  ei  bregethau  boreuaf  yn  dysgleirio  gan  gymhariaethau  bych- 
ain,  tlysion.  Ond  cafodd  fyw  i  oroesi  yr  ystâd  yma  ar  ei  feddwl,  ac  i 
deimlo  gormod,  fe  allai,  o  ddiflasdod  ar  y  blodau  fuont  unwaith  yn 
dysgleirio  ar  faes  ei  athrylith.  '  Swydd  darfelydd  ydyw  addurno  cyfan- 
eoddiad  â  chymhariaethau  ac  egluriadau.  Ei  nwydd  penaf  ydyw  ffugyrau. 
Cenfydd  y  naiíl  beth  yn  ngoleuni  peth  arall.  Lliosoga  gyfatebiadau. 
Mae  a  wnelo  fwy  âg  egluriadau  bychain  nag  â  drychfeddyliau  mawrion. 
Tra  y  mae  y  crebwyll,  fel  y  mae  y  gair  yn  arwyddocâu,  yn  crèu,  y  mae 
y  darfelydd  yn  addurno.  Am  fod  y  cyntaf  mewn  cymundeb  agosach 
â'r  gwirionedd  ei  hun,  y  mae,  oblegid  hyny,  yn  fwy  syml.  Gan  fod  yr 
olaf  yn  brysur  a  ffrwythlawn  i  gynnyrchu  cyffelybiaethau,  y  mae  yn 


02  PREGE^HAU    Y    DIWEDDAR    BARCII.    EDWARD    MORGAN. 

amddifad  o  symledd  a  dwysder  y  cyntaf.  Gall  lliosogrwydd  y  cymhar- 
iaethau  sefyll  rhwng  meddwl  y  dyn  ei  hun,  a  meddyliau  y  gwrandäwyr 
yn  y  canlyniad,  â  mawredd  y  gwirionedd  y  bwriedir  hwy  i'w  egluro — 
íel  y  gall  y  dail  a'r  blodau  guddio  y  canghenau,  neu  addurniadau  am- 
rywiol  y  wisg  dýnu  ein  golwg  oddiar  brydferthwch  y  person.  Aml  y 
buom  yn  colli  y  gwirionedd  ei  hun  yn  ysblander  y  wisg;  serenid  ein 
llygaid  gan  y  gymhariaeth,  fel  yr  anghofiem  y  peth  y  dywedid  hi  er  ei 
fwyn.  A  gwelsom  aml  un  yn  cofio  cyffelybiaeth  hapus  gan  bregethwr, 
neu  hanesyn  cynhyrfìol,  ond  wedi  llwyr  anghofio  y  cymhwysiad  o  hon- 
ynt.  Mae  perthynas  agosach  rhwng  crebwyll  a'r  gwirionedd  ei  hun ; 
mae  yn  myned  yn  un  â  dirnadaeth  o'r  gwirionedd ;  felly  nid  yw  i'w 
wahaniaethu  yn  gymaint  â  darfelydd  oddiwrth  y  rheswm.  Dichon 
darfelydd  cryf  fod  mewn  undeb  â  galluoedd  rhesymiadol  gweiniaid;  gall 
llawer  o  addurniadau  guddio  eiddilwch  corff  bychan  o  wirionedd.  Ond 
y  mae  crebwyll  cryf  mewn  undeb  yn  wastad  à  rheswm  galluog.  Felly  yr 
oedd  yn  Shakspere,  yn  Milton,  yn  Bacon ;  ac  felly  hefyd,  mewn  graddau, 
yr  oedd  yn  John  Jones  a  Henry  Rees.  O  herwydd  fod  a  wnelo  gwir 
grebwyll  â  hanfod  gwirionedd,  ac  mai  ei  arddangos  y  mae  yn  ei  fawredd 
cynhwynol  ei  hun;  ac  o  herwydd  ei  fod  yn  wastad  mewn  undeb  â 
galluoedd  rhesymiadol  cryfion,  y  mae  y  gweithiau  sydd  yn  cael  eu 
hynodi  ganddo — sydd  yn  llawn  o  hono — yn  weithiau  nad  yw  y  darllen- 
ydd  byth  yn  diflasu  arnynt.  Y  maent  yn  parhâu  o  oes  i  oes.  Nid  oes 
neb  yn  galaru  ar  weithiau  y  rhai  a  nodasom  yn  awr,  nac  ar  ysgriíeniadau 
Hooker,  Jackson,  neu  Howe.  Prin  y  gellid  dyweyd  yr  un  peth  am 
ysgriíeniadau  Jeremy  Taylor,  er  fod  ei  ddychymyg  o'r  fath  fwyaf 
barddonol,  ac  yn  nodedig  am  ei  ffrwythlonrwydd.  Un  rheswm 
am  hyny,  íe  allai,  ydyw  fod  ei  ddarfelydd  ef  yn  rhy  gyfoethog,  fel  y 
rhydd  ormod  o'r  un  peth  i'r  darllenydd ;  ac  fod  y  cyfiawnder  o  ffugyrau 
a  ddefnyddia  weithiau  yn  cuddio  y  gwirionedd  dan  ei  sylw  o'r  golwg  yn 
hytrach  nag  yn  taflu  mwy  o  oleuni  arno. 

Mae  y  llinellau  canlynol  o'r  "Cofiant"  yn  ddangosiad  têg,  dybygid, 
o'r  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  frawd  yn  y  peth  hwn. 

"  Yr  oedd  ei  ddychymyg  ef  (John  Jones)  yn  gyfryw,  yn  ystyr  briodol  ac  uchaf  y 

gair,  ar  wahân  oddiwrth  y  rhywogaeth  îs  o  hono,  a  elwir  darfelydd  (fancy) Yr 

oedd  mwy  ofancy  gan  ei  frawd,  Mr.  David  Jones.  Yn  wir,  prin  y  gallai  efe  agor  ei 
enau  i  draethu  ar  ddim  na  byddai  y  syniadau  yn  ymwisgo  mewn  rhyw  gymhariaeth, 
yr  hon  a  chwareuai  yn  esmwyth  a  difyrus  ar  deimladau  ei  wrandäwyr.  Ac  fe  fyddai 
y  cymhariaethau  yn  dilyn  eu  gilydd  mor  gyflym  ;  y  naill  yn  lluchedenu  agos  yn 
ngoleu  y  llall,  fel  y  byddai  llygaid  y  bobl  braidd  yn  teryllu  wrth  edrych  arnynt. 
Ond  nid  felly  y  byddai  Mr.  John  Jones.  Gellid  gwrando  arno  ef  am  ddeng  mynyd, 
neu  ychwaneg,  yn  traethu  yn  oleu  ac  yn  rymus  ar  y  mater  a  fyddai  ganddo  dan  sylw, 
yn  yr  iaith  symlaf  a  choethaf,  ond  hollol  rydd  oddiwrth  bob  tlysni  baiddonol ;  ac 
yna,  er  perffeithio  yr  eglurhâd,  efe  a  äi  ar  aden  ei  ddychymyg  nerthol,  ac  a  gydiai 
mewn  rhyw  gymhariaeth  fawr,  a  phrydferth,  a  chyíiawn,  o  nodwedd  hollol  Filton- 
aidd, — ac  mor  gyfaddas  i'r  amcan  uniongyrchol  y  defnyddid  hi  erddo,  ag  i  wneyd  lle 
iddi  ei  hunan  dros  byth  yn  meddyliau  ei  wrandäwyr.  Yr  oedd  trwy  nerth  ei  ddy- 
chymyg,  yn  gallu  ysbrydoli  holl  anian,  ac  â'i  gyffyrddiad  yn  cyfnewid  ei  hamrywiol 
wrthddrychau  yn  ddelweddau  byw,  er  portrëadu  y  gwirioneddau  dwyfol  a  bregethid 
ganddo." 

Yr  oedd  Mr.  Rees  a  Mr.  John  Jones  yn  dra  thebyg  i'w  gilydd  yn 
rhagoriaethau  sylfaenol  eu  medd^Iiau — yn  y  meddiant  o  reswm  cryf  i 


PREGETHAU  Y  DIWEDDAR  BARCH,  EDWARD  MORGAN.        93 

ymaflyd  yn  y  gwirionedd ;  o  grebwyll  galluog  a  goruchel  i'w  gyflëu  ger 
bron  inewn  ardderchogrwydd  mawr;  ac  o  hyawdledd  o  nodwedd  uchel, 
trwy  ba  un  y  derbyniai  pob  gallu  arall  a  feddent  y  fantais  oreu.  Eto, 
er  yr  holl  debygrwydd,  yr  oeddynt  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  eu  gilydd 
mewn  rhai  pethau ;  ac  yr  oedd  y  gwahaniaeth  rhyngddyut  yn  fawr, 
wrth  ystyried  maint  y  cyffelybrwydd  oedd  yn  eu  meddyliau  i'w  gilydd, 
yn  eu  nodweddau  sylfaenol.  Gwahaniaethent  yn  y  pethau  y  tebygent 
fwyaf  ynddynt.  Llef  yr  Arglwydd  oedd  y  ddau,  fel  Ioan  Fedyddiwr, 
a  hono  yn  rymus  a  threiddiol ;  ond  yn  y  naill,  clywid  y  llef  yn  fwy 
mewn  nerth;  yn  y  llall,  yn  fwy  mewn  prydferthwch.  Dichon  fod  mwy 
o  nerth  a  threiddgarwch  naturiol  yn  meddwl  Mr.  Jones ;  a  mwy  o 
ddillynder  a  lledneisrwydd  yn  meddwl  Mr.  Rees.  Beth  bynag  am 
nerth,  yr  oedd  mwy  o  feiddgarwch  yn  y  cyntat ;  mwy  o  ehangder  hefyd, 
a  mwy  o  hyawdledd  naturiol.  Yr  oedd  mewn  mwy  o  berygl 
na  Mr.  Rees  i  ddyweyd  pethau,  yn  ngrym  llifeiriant  ei  hyawdledd, 
na  fuasai  yu  eu  dyweyd  yn  ei  adegau  tawel.  Yr  oedd  chwaeth  y  ddau 
yn  bur  odiaeth,  a  hyny  ynddynt  yn  ffrwyth  dysgyblaeth  fanwl  ar  eu 
meddyliau  am  flynyddoedd ;  ond  yr  oedd  mwy  o  burdeb  naturiol  fe 
allai  yn  chwaeth  y  naill,  a  mwy  o  fírwyth  y  gofal  mwyaf  eiddigus  a 
chydwybodol  yn  mburdeb  chwaeth  y  llall.  Nis  gallai  Mr.  John  Jones 
lefaru  dim  isel ;  nid  allai  ac  ni  fynai  Mr.  Rees  wneuthur  byny.  Yr 
oedd  chwaeth  yr  olaf  yn  fwy  anhawdd  ei  boddhâu ;  nid  yn  fynych  yr 
ymostyngai  at  bethau  pur  gyffredin,  rhag  tòri  ar  draws  rheolau  chwaeth 
dda.  Elai  Mr.  John  Jones  at  bethau  ac  amgylchiadau  bywyd  cyffredin, 
soniai  yn  ei  bregeth  am  ei  wraig  a'i  blant,  nes  y  teimlai  y  dyn  mwyaf 
anwybodus  ei  fod  yn  ei  ymyl,  ond  er  hyny,  ni  fyddai  dim  cyffredin  yn 
ei  ddull  o'u  trin,  ond  gwisgai  hwynt  yn  wastad  âg  ardderchogrwydd 
mawr.  Yr  oedd  yn  hyn  yn  debyg  i  Luther,  yr  hwn  a  ddygai  bethau 
mawrion  yr  efengyl  i  ymyl  y  gwýr  a'r  gwragedd  tlodion.  Dichon  fod 
mwy  o  annibyniaeth  naturiol  yn  perthyn  i'w  feddwl  nag  oedd  yn  meddwl 
Mr.  Rees ;  a  dangosiad  o  hyny  oedd  yr  ymadroddion  beiddgar  a  ddy- 
wedai  rai  gweithiau.  Yr  oedd  ei  hoffder  hefyd  yn  fwy  o'r  cwestiynau 
hyny  sydd  yn  gorwedd  ar  y  terfyn  rhwug  duwinyddiaeth  ac  athron- 
iaeth.  Llefarai  lawer  am  ddyn  fel  crëadur  Duw,  yn  gystal  ag  am  dano 
fel  pechadur  yn  ei  erbyn.  Traethai  yn  ardderchog  am  Dduw  a'i 
grëadigaeth,  a'i  Jywodraeth,  yn  gystal  ag  am  Grist  a'i  iachawdwriaetb. 
Yr  oedd  yn  ehangder  maes  ei  weinidogaeth  yn  gyffelyb  i  eiddo  Dr. 
Chalmers.  Yr  oedd  lled  mawr  yn  ei  weinidogaeth.  Mae  yn  anhawdd 
gwybod  pa  fodd  y  daeth  i  gydnabyddiaeth  mor  ëang  â  gwirioneddau,  nad 
oedd  fawr  i'w  gael  arnynt  yn  yr  iaith  Gymraeg  yn  ei  amser  ef.  Mae  y 
peth  yn  aros  yn  ddirgelwch  i  ni ;  ac  y  mae  yn  ffaith  fod  Mr.  John 
Jones  yn  berchen  meddwl  o  gwmpas  a  nerth  anghyffredin.  Braidd  na 
feddyliem  ei  fod  yn  rhagori  yn  hyn  ar  bawb  o'i  flaen  yn  y  Cyfundeb. 

Yr  oedd  Mr.  Rees,  yr  un  fath  ag  yntau,  yn  feistr  ar  iaith.  Dichon  na 
cheir  un  arddull  fwy  perftaith  a  dillyn  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Mae  ol 
y  gofal  a'r  perfíeithiad  manylaf  arni,  ac  nid  yw,  trwy  hyny,  yn  colli 
ond  ychydig  ar  ei  hystwythder  a'i  naturioldeb.  Nid  oedd  Mr.  John 
Jones  yn  ysgrifenwr  fel  efe.  Yn  y  pregethau  a  ysgrifenwyd  o'i  enau, 
pan  y  byddai  efe  yn  pregethu,  y  canfyddir  y  rhagoriaethau  penaf  o  ran 
meddwl  ac  ymadrodd.     Ond  y  mae  y  pregethau  a  barotöwyd  gan  Mr. 


94  PREGETHAU    Y    DIWEDDAR   BARCH.    EDWARD    M0R0AN. 

Rees  ei  hun  yn  gynlluniau  o  berffeithrwydd,  er  y  rhaid  addef,  eu  bod, 
yn  enwedig  y  rhai  olaf  a  barotöwyd  ganddo,  yn  colli  mewn  grym  a 
bywiogrwydd,  fel  canlyniad  manylrwydd  ei  ofal  am  berffeithrwyd'd 
y  cyfansoddiad.  Yr  elfen  oedd  yn  hynodi  Mr.  Rees  fel  pregethwr, 
hyd  yn  nôd  oddiwrth  Mr.  John  Jones,  oedd  cyílawnder  ei  ddoniau 
ysbrydol.  Nid  nad  oedd  eraill  yn  meddu  yr  un  doniau  i  raddau 
mawr;  ond  Mr.  Rees  yn  fwy.  Fel  y  dengys  Mr.  Thomas,  yr  oedd 
efe  wedi  ei  fedyddio  â  hwynt  yn  helaethach  na  neb  o'i  frodyr,  nes 
yr  oeddent  wedi  treiddio  pob  gallu  oedd  ganddo — wedi  cysegru  a 
sancteiddio  y  cwbl  nes  taflu  rhyw  oleuni  nefol  drostynt,  a  pheri  fod 
dylanwad  ei  weinidogaeth,  er  nad  mor  gyffröus  bob  amser  ag  eiddo 
John  Jones,  eto  yn  fwy  pur,  yn  fwy  dwys,  ac  felly  yn  fwy  arosol. 
Credwn  mai  Mr.  Rees  oedd  y  pregethwr  mwyaf  gwir  effeithiol  a  fu 
erioed  yn  Nghymru.  A  phrif  ragoriaeth  ei  bregethau  argraffedig 
ydyw  yr  eneiniad  ysbrydol  a  sanctaidd  yma  sydd  yn  aros  ynddynt. 
Dy wedwn,  eu  prif  ragoriaeth ;  nid  am  nad  oes  ynddynt  gorff  o'r  gwir. 
ionedd  mwyaf  sylweddol — nid  am  nad  oes  aml  un  o'i  bregethau  yn 
draethawd  cyflawn  ar  ryw  wirionedd  pwysig,  ac  nid  am  nad  ydynt  oll, 
o  ran  meddwl  ac  arddull,  yn  gynlluniau  o'r  hyn  a  ddylai  pregethu  fod 
— ond  am  fod  yr  ireidd-dra  a'r  eneiniad  ysbryd  sydd  yn  eu  trwytho  yn 
elfen  mwy  ammheuthyn  hyd  yn  nôd  na  grym  meddwl  neu  ddillynder 
cyfansoddiad.  Saif  y  pregethau  hyn,  o  ba  gyfeiriad  bynag  y  bernir 
hwynt,  yn  gyfochrog  o  leiaf  â'r  pregethau  goreu  yn  yr  iaith.  Dichon 
eu  bod,  a  chymeryd  yr  holl  ragoriaethau  gyda'u  gilydd,  yn  rhagori  ar 
unrhyw  gyfansoddiad  o'r  un  natur  a  ymddangosodd  o'r  blaen  yn  ein 
gwlad.  Os  oes  mwy  o  wreiddiolder  yn  mhregethau  Charles  o  Gaer- 
fyrddin,  a  mwy  o  allu  awgrymiadol ;  ac  os  oes  ychwaneg  o  nerth  a 
beiddgarwch  y  crebwyll  areithyddol  yn  y  pregethau  hyny  o  eiddo  John 
Jones,  a  ysgrifenid  wrth  ei  wrandaw,  y  mae  corff  cyflawnach  o  wir- 
ionedd,  ymdriniaeth  fwy  dyhysbyddol  o'r  mater,  a  mwy  o  berffeith- 
rwydd  a  dillynder  llênyddol  yn  mhregethau  Mr.  Rees.  Ac  y  mae 
ynddynt,  fel  y  dywedasom,  elfen  arall  werthfawrocach  na'r  cwbl,  o 
herwydd  pa  un  y  safai  Mr.  Rees  ar  ei  ben  ei  hun  ymysg  ei  frodyr. 
Yr  oedd  efe,  mewn  mwy  nag  un  ystyr,  y  pregethwr  mwyaf  efengylaidd 
o  bawb  yn  ei  oes.  Yr  oedd  felly  yn  mater  ei  weinidogaeth.  Os  pregai 
Mr.  Richard  Humphreys  lawer  ar  Dduw,  a  Mr.  John  Jones  ar  y 
Crèawdwr  a'i  weithredoedd,  ac  ar  ddyn  yn  rhagoriaeth  ei  natur  a'i 
gyfrifoldeb  i'w  Grëawdwr,  mater  mawr  Mr.  Rees,  ar  y  llaw  arall,  oedd 
Duw  yn  Nghrist.  Mewn  graddau  mwy  na  neb  arall,  Crist,  a  hwnw 
wedi  ei  groeshoelio,  oedd  canolbwynt  ei  bregethiad ;  îe,  yr  oedd  yn 
fwy  na  bod  yn  ganolbwynt.     Efe  oedd  yr  oll  yn  yr  oll : — 

Iesu  'r  testun,  Iesu  'r  bregeth, 
Iesu  'r  ddeddf,  a  Iesu  'r  ffydd. 

Meddai  ar  allu  arbenig  i  edrych  ar  bob  gwirionedd  a  phob  dyledswydd 
yn  eu  perthynas  â  Christ  a'i  iachawdwriaeth.  Arosai  gyda'r  gwir- 
ionedd  am  ei  Berson  fel  Duw  yn  y  cnawd,  ac  amlygai  beth  llawer 
uwch  na  dirnadaeth  feddyliol  uchel  wrth  ymdrin  â'r  gwirionedd — am- 
gyffred  ysbrydol  dwfn  am  fawredd  a  gogoniant  y  Person  bendigedig. 
Pan  draethai,  ar  achlysuron  nodedig,  am  dano  Ef,  fel  yr  Hwn  a 


PREGETHAü    Y    DIWEDDAR   BARCH.    EDWARD    MORGAN.  95 

wnaethpwyd  o  wraig,  ac  a  wnaethpwyd  dan  y  ddeddf,  yr  Hwn  a'i  dibris- 
iodd  ei  hun,  gan  gymeryd  arno  agwedd  gwas,  byddai  yr  effeithiau  lyddai 
yn  cydfyned  o  rywogaeth  uwch  a  phurach,  ac  yn  cynnyrchu  teimladau 
mwy  nefol  a  sanctaidd  na  dim  a  welsom  dan  weinidogaeth  neb  erioed. 
Nid  teimlad  cyffröus  o  gwbl  ydoedd,  ac  nid  teimlad  y  cyfranogai  yr 
anystyriol  a'r  difeddwl  lawer  o  hono,  er  y  byddai  yr  ymwybyddiaeth  o 
ry w  bresennoldeb  mawr  yn  y  gynnulleidfa  yn  taflu  difrifwch  dros  ei 
feddwl  yntau;  ond  tangnefedd  a  gorfoledd,  tawel  a  dwfn,  yn  llifeirio  i 
galonau  gwir  gredinwyr ;  y  sawl  fyddai  yn  caru  Crist  yn  cael  eglurhâd 
neillduol  o  hono ;  y  saint  yn  cael  eu  dwyn  i'r  gwindŷ,  a  chariad  yn 
faner  drostynt,  ac  yn  profi  yn  helaeth  o'r  llawenydd  annhraethadwy  a 
gogoneddus— y  peth  tebycaf  i'r  peth  a  deimlodd  Pedr  ar  fynydd 
y  Gweddnewidiad  yn  nghwmni  ei  Arglwydd,  gyda  Moses  ac  Elias, 
îe,  y  peth  tebycaf  a  gafwyd,  yn  yr  oes  hon,  ar  y  ddaear,  i  fwynhâd 
nef  y  gogoniant.  Yn  ngweinidogaeth  Mr.  Rees  y  dysgid  ni  fwyaf  i 
sylweddoli  y  syniad  nad  oes  ond  llèn  deneu  rhyngom  â  thragywyddol- 
deb — fod  y  saint  yn  y  byd  hwn  wedi  dyíod  i  fynydd  Sîon — mai  y 
nefolion  leoedd  ydyw  yr  eglwys  ar  y  ddaear.  Teimlodd  miloedd  wrth 
ei  wrando  o  bryd  i  bryd  nad  oes  ar  ddyn  eisieu  mwy,  tuag  at  ei 
wneuthur  yn  dragywyddol  wynfydedig,  na  chymundeb  â  Duw,  ac 
adnabyddiaeth  o  Iesu  Grist,  ac  mai  "  gweled  ei  ogoniant  Ef"  ydyw 
hanfod  dedwyddwch  y  nefoedd.  Buasai  cyffro  yn  y  gynnulleidfa  yn  ang- 
hydweddol  â  natur  y  mwynhâd.  Cawsai  ei  ddigysegru  gan  floeddiadau. 
Yr  arddangosiad  mwyaf  naturiol  o  deimlad  dwys,  medd  Awstyn,  ydyw 
dagrau ;  ac  yr  oedd  effeithiau  gweinidogaeth  Mr.  Eees  yn  brawf 
nodedig  o  hyny.  Os  nad  ydym  yn  camsynied,  dan  ei  weinidogaeth  ef 
y  gwelsom  f wyaf  o  ddagrau ;  a'r  fath  ddagrau  ! 

"Wylo  cariad  pur, 
Yn  ddagrau  melus  iawn. 

Dagrau  ffydd  a  chariad ;  dagmu  enaid  yn  gobeithio,  yn  erbyn  gobaith, 
am  fod  rhyw  ddydd  yn  wýn  fel  eira,  yn  sanctaidd  fel  Duw  ei  hun. 
Ychydig  a  fyddai  gan  y  teimladau  dynol  â'u  cynnyrchu.  Hawdd  i 
ddyn  o  ddawn  a  theimlad  ydyw  dwyn  gwrandüwyr  o  dymherau  gwein- 
iaid  i  wylo,  trwy  adgofio  iddynt  y  proíedigaethau  yr  aethant  trwyddynt, 
y  cynnai  fu  arnynt  yn  y  profedigaethau  hyny,  trwy  gyfeirio  at  berthyn- 
asau  cu  a  gollasant  trwy  farwolaeth,  a  thrwy  ddal  o'u  blaen  derfyniad 
eu  bywyd  eu  hunain,  ac  awr  eu  marwolaeth ;  ac  nis  gellir  condemnio 
gwaith  y  pregethwr  yn  cymeryd  mantais  oddiwrth  deimladau  naturiol 
a  chyíreithlawn  ein  natur  i  gyfnerthu  y  serchiadaü  mwy  crefyddol. 
Byddai  Mr.  Eees  yn  gwneyd  yr  appeliadau  mwyaf  effeithiol  rai  gweith- 
iau  at  y  teimladau  dynol  yn  ei  wrandäwyr,  a  llawer  tro  y  gwelsom 
gawodydd  o  ddagrau  yn  disgyn  mewn  canlyniad  i'w  waith  yn  cyfeirio 
at  yr  hen  famau  duwiol  oedd  ar  y  pryd  yn  y  gogoniant.  Ond  yr  ydym 
yn  awr  yn  sôn  am  effeithiau  llawer  purach,  y  rhai  a  gynnyrchid  heb 
fawr  o  gynnorthwy  y  dynol;  effeithiau  a  berid  trwy  ddarluniadau 
goruchel  o  ogoniant  Person  yr  Arglwydd  Iesu,  ac  o  olygíëydd  Bethle- 
hem,  Gethsemane,  a  Chalfaria ;  darluniadau  fyddent  mewn  modd 
araf  a  dystaw  yn  cyffröi  y   serchiadau  mwyaf  ysbrydol   eu   natur, 


96        PREGETHAÜ  Y  DIWEDDAR  BARCH.  EDWARD  MORGAN. 

nes  gwneyd  wynebau  hen  dduwiolion  yn  íudron  gan  wylo.  Cai 
yr  effaith  ddwysaf  ar  deimladau  y  Cristionogion  hyny  sydd  wedi  eu 
sefydlu  mewn  crefydd,  a'r  rhai,  o  herwydd  oedran,  y  byddai  eu 
teimladau  naturiol  wedi  marweiddio  llawer.  Un  achos  o  ddwysder  yn 
gystal  a  phurdeb  yr  effaith  a  barai  ei  weinidogaeth,  ydoedd  efengyl- 
eidd-dra  ei  mater.  Crist  yn  ei  Berson,  a  Christ  yn  ei  aberth,  ydoedd 
yr  oll  yn  yr  oll  o  honi.  Y  ddyledswydd  fawr  a  bregethai  oedd  ffydd 
ynddo  Ef.  Un  o  brif  nodau  ei  weinidogaeth  oedd  ei  gallu  i  roddi  y 
lle  mwyaf  i  gredu.  Yn  hyn  yr  oedd  wedi  yfed  yn  helaeth  o  ysbryd 
Paul  a  Luther.  Traethai  Mr.  Rees  fwy  ar  gredu,  a  thraethai  hefyd  yn 
well,  ac  yn  fwy  cyfeiriadol,  nag  un  pregethwr  yn  ei  oes.  Ychydig  a 
soniai  am  rinweddau,  fel  y  cyfryw;  grasusau  yn  canlyn  credu  oedd  y 
cwbl ;  ufudd-dod  ffydd  ydoedd  yr  holl  fuchedd  dduwiol.  Edrych  ar 
Iesu  oedd  yr  unig  beth  angenrheidiol  i  roddi  bywyd  i'r  pechadur,  a 
sancteiddrwydd  i'r  credadyn.  Ac  heblaw  fod  mater  ei  weinidogaeth  yn 
drwyadl  efengylaidd — a'i  fod  yntau  yn  deall  yr  efengyl,  fel  trefn  i  ym- 
geleddu  pechadur,  mewn  dull  mwy  ymarferol  nag  un  o  bregethwyr  ei 
oes — yr  oedd  ei  holl  ysbryd,  hefyd,  yn  y  cydgordiad  mwyaf  perffaith  à 
hi.  Nid  yn  unig  yr  oedd  yr  efengyl  yn  cael  ei  chredu  ganddo  gyda 
ffydd  gref  a  gwastadol,  ond  yr  oedd  ei  holl  enaid  wedi  ei  drwytho  gan 
ei  hysbryd.  Ac  yr  oedd  y  trwythiad  yma  ar  ei  ysbryd  yn  treiddio  trwy 
ei  holl  alluoedd,  a'i  holl  ddoniau,  fel  ag  i'w  wneuthur  ymhob  peth  a 
berthynai  iddo, — ei  feddyliau,  ei  iaith,  ei  lais,  ei  wêdd,  y  cynnrychiol- 
ydd  goreu  o  ras  a  melusder  yr  efengyl  o  holl  bregethwyr  Cymru.  Mae 
yr  un  ireidd-dra  nefol  eto  yn  aros  yn  ei  bregethau  argraffedig ;  ac  y 
mae  yr  elfen  yma  sydd  yn  eu  hynodi  yn  sicr,  dybygem,  o  roddi  parhâd 
iddynt.  Mae  y  grym  meddwl  a'r  dillynder  arddull  sydd  ynddynt  yn 
sicr  o  roddi  lle  iddynt  ymysg  y  llyfrau  na  adewir  iddynt  farw ;  ond  y 
mae  rhagoriaeth  eu  hysbryd  yn  sicrhàu  hyny  yn  fwy.  Mae  hwn  yn 
rhagoriaeth  mwy  ammheuthyn,  fel  y  dywedasom  o'r  blaen.  Dyma  y 
brif  elfen  sydd  yn  hynodi  llyfr  bychan  Thomas  à  Kempis,  wedi  ei  gadw 
yn  fyw  am  oesoedd,  ac  yn  peri  ei  fod  heddyw  mor  newydd  âg  erioed. 
Yr  oedd  yr  hen  sant  hwnw  wedi  dyoddef  llawer,  a  theimlo  pethau  ys- 
brydol  yn  nyfnder  ei  ysbryd  :  a  meddwl  difrifol  wedi  dyoddef  a  theimlo 
yn  ddwys  sydd  yn  llefaru  yn  "  Nilyniad  Crist "  wrth  feddyliau  difrifol 
cyffelyb.  Yr  ydym  yn  darogan  poblogrwydd  o'r  un  natur  i  bregethau 
Mr.  Éees;  nid  poblogrwydd  ymysg  dynion  o  feddyliau  a  theimladau 
ysgeifn ;  ond  lle  a  pha  bryd  bynag  y  ceir  dyn  ag  y  byddo  Duw  wedi 
cyffwrdd  â'i  galon,  enaid  yn  ochain  dan  ei  faich,  calon  yn  ymdeimlo  â'i 
phlâ,  ac  yn  dyheu  am  waredigaeth,  caiff  hwnw,  yn  y  pregethau  hyn,  y 
cynnorthwy  goreu  yn  y  gwaith  o  farweiddio  llygredd  ei  galon,  a  meith- 
rin  y  bywyd  ysbrydol  o'i  fewn. 

Yr  ydym  wedi  gadael  pregethau  Mr.  Morgan  hyd  y  diwedd  heb 
wneuthur  un  sylw  o  honynt ;  a  dichon  ei  bod  eto  yn  rhy  gynnar,  am 
nad  oes  ond  dwy  ran  o  honynt  wedi  cael  eu  cyhoeddi ;  ac  y  ceir  dar- 
luniad  o  hono  fel  dyn  a  phregethwr  gan  y  Golygydd.  Ond  gan  i  ni 
ddodi  enw  Mr.  Morgan  uwchben  yr  ysgrif,  byddai  yn  annhêg  ynom 
beidio  gwneuthur  rhyw  sylwadau  arno  ef  a'i  bregethau.  Megys  yr  oedd 
Mr.  John  Jones  a  Mr.  Rees  y  ddau  bregethwr  hynotaf  yn  eu  dydd, 
felly,  yn  ddiammheu,  yr  oedd  Mr.  Morgaa  ymysg  ei  gyfoedion,     Ni 


ÊREGETHAU  Y   DTWWDDAR  BARCH.   EDWARD  táÔRGAN.  97 

chododd  un  pregethwr  yn  Nghyfundeb  y  Methodistiaid  yn  gyfoed  âg  ef, 
nac  ar  ei  ol,  a  eDnillodd  boblogrwydd  mor  ëang,  a  chymaint  o  ddylan- 
wad  ar  y  cynnulleidfäoedd.  Yr  oedd  mor  boblogaidd  llawn  a  Mr. 
Eees,  ac  agos  mor  boblogaidd  â  Mr.  John  Jones ;  ac  y  mae  y  ffaith 
iddo  ennill  y  fath  boblogrwydd,  a  hyny  mor  dêg,  a  than  yr  anfanteision 
dirfawr  o  feddu  corff  mor  wanaidd,  yn  ddigon  o  brawf  ei  fod  yn  ddyn  o 
ỳni,  ymadferth,  penderfyniad,  a  gallu  anghyffredin. 

Dywedir  mai  prif  nôd  dyn  mawr  ydyw  gallu  i  adael  argraff  barhäus 
ar  genedl.  Mae  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  blant  dynion  yn  y  sefyllfa  o  fod 
yn  dderbynwyr.  Ysbryd  yr  oes,  a  dylanwad  y  ll'iaws,  sydd  yn  argraffu 
eu  delw  arnynt.  Ceir  nifer  llawer  llai  o  ddynion,  y  rhai,  ar  ol  derbyn, 
sydd  yn  dychwelyd  i  eraill  yr  hyn  a  gawsant ;  yn  adlewyrchu  y  goleuni 
a  belydra  arnynt :  ac  i'r  dosbarth  yma  y  perthyn  braidd  bawb  o  bobl 
ddefnyddiol  y  byd  a'r  eglwys.  Ond  y  mae  ambell  un,  cyfoethog  mewn 
adnoddau,  yn  rhoddi  llawer  mwy  nag  a  dderbyniodd,  ac  yn  dwyn  y  byd 
dan  ddyled  iddo ;  mae  yn  grëwr  cyfnodau  newyddion  ;  yn  arweinydd 
ar  ei  genedl  i  diriogaethau  newyddion  ;  yn  darganfod  gwirionedd  ag  y 
mae  dynion  mewn  anghen  am  ei  wybod,  yr  hwn  ni  chafodd  íawr  o  help 
ganddynt  i'w  gael  allan,  nac,  ar  ol  ei  gael  allan,  i'w  gefnogi.  Yr  oedd 
rhywbeth  o  hyn  yn  hynodi  Mr.  Morgan.  Yr  oedd  yn  ddiwygiwr  yn  ei 
genedlaeth.  Yr  oedd  ar  unwaith  yn  feddyliwr,  yn  siaradwr,  ac  yn 
weithiwr  ;  ac  fe  adawodd  gymaint  o'i  ôl  ar  y  Cyfundeb  y  perthynai  iddo, 
a'r  naill  neu  y  llall  o'r  ddau  y  gwnaethom  o'r  blaen  sylwadau  arnynt. 
Mawr  yn  unig  yn  y  pulpud  oedd  Mr.  John  Jones.  Yr  oedd  Mr.  Rees 
yr  un  mor  fawr  fel  gŵr  o  gynghor  yn  y  Gymdeithasfa  ag  ydoedd  yn  y 
pulpud.  Meddai  ar  farn  addfed,  dêg,  ac  ar  gyflawnder  o  bob  dawn,  i 
ymdrin  â  phob  mater  a  ddygid  ger  bron :  a  chydnabyddid  ef  gan  bawb 
fel  y  penaf  o  arweinwyr  y  Cyfundeb.  Yr  oedd  safle  Mr.  Morgan,  er 
nad,  o  herwydd  ei  oedran,  càn  uched  a'r  eiddo  Mr.  Rees,  eto  yn  safle 
uchel  iawn.  Ac  yr  oedd  un  peth  ynddo  nad  oedd  yn  agos  i'r  un 
graddau  yn  Mr.  Rees ;  yr  oedd  yn  fawr  am  gynllunio,  ac  am  annog  y 
Cyíundeb  i  waith.  Ac  y  mae  yn  rhaid  cydnabod  ei  fod  wedi  gwneuth- 
ur  gwrolwaith,  a  hyny  yn  wyneb  rhagíarnau  cryfion,  a  llawer  o  duedd  i'w 
gamddarlunio  gydag  achos  bugeiliaeth  eglwysig.  Llwyddodd  i  lefeinio  y 
Cyfarfod  Misol  y  perthynai  iddo,  a'r  eglwysi  mewn  cysylltiad  âg  ef,  â'i 
egwyddorion  ei  hun;  a  gwelodd,  cyn  ei  farw,  holl  deimlad  ac  argyhoedd- 
iad  y  parth  hwnw  o  Gymru  o  blaid  y  fugeiliaeth.  Dywedai  bethau 
weithiau  a  gyfrifid  ar  y  pryd  yn  eithafol  gan  rai.  Ond  erbyn  hyn  y 
mae  braidd  bawb  o'r  un  farn  âg  ef.  Ac  heblaw  llefaru  yn  glir  a  doniol 
o  blaid  y  symudiad,  gweithiodd  hefyd  yn  benderfynol  a  di-ildio  o'i 
blaid,  trwy  glod  ac  anghlod,  hyd  ei  fedd. 

Ond  fel  pregethwr  y  mae  a  wnelom  yn  awr  âg  ef.  Dywedasom  ei  fod 
yn  un  o'r  pregethwyr  mwyaf  poblogaidd  yn  yr  oes ;  ac  yr  oedd  yn 
haeddu  y  poblogrwydd  hwnw ;  nid  oedd  achos  i  neb  eiddigeddu  wrtho 
o'i  blegid,  fel  y  mae  yn  demtasiwn  eiddigeddu  wrth  boblogrwydd  ambell 
un,  am  mai  nid  ei  achos  ydyw,  nid  rhagoriaeth  y  pregethwr,  ond  dylni  y 
bobl.  Yr  oedd  cymhwysderau  Mr.  Morgan  yn  sicrhâu  iddo  boblog- 
rwydd  gyda  phob  dosbarth.  Yr  oedd  yn  siaradwr  rhagorol,  ac  yn  un 
o'r  meddylwyr  mwyaf  hapus.  Rhagorai  ar  Mr.  John  Jones  a  Mr.  Rees 
yn  mywiogmydd  ei  ddoniau.    Yr  oedd  yn  llawn  o  yni  bywyd,  yr  byn  a 


98        PREGETHAÜ  Y  DIWEDDAR  BARCH.  EDWARp  M0ROAN. 

ddeuai  i'r  golwg  yn  ei  bregethau,  ond  yn  fwy,  fe  allai,  yn  ei  areithiau 
mewn  Cymanfa.  Byddai  ei  bregethau  hefyd  yn  hollol  efengylaidd  yn 
eu  mater  a'u  hysbryd,  fel  y  cenfydd  y  darllenydd  yn  y  rhifynau  sydd 
ger  ein  bron,  yr  oedd  ei  ffydd  yntau,  yr  un  modd  a  Mr.  J.  Jones  a  Mr. 
Rees,  yn  gref  iawn  yn  ngallu  yr  efengyl  fel  unig  drefn  Duw  i  achub  y 
byd ;  ac  nid  oedd  arno  gy wilydd  o  honi.  Dichon  y  rhagorai  arnynt  hwy 
mewn  gwybodaeth  o  bethau  cyffredin,  o  drefn  y  grëadigaeth,  a  hanes  y 
byd  yn  y  gwahanol  oesoedd ;  a  nieddai  ar  allu  i  ddarostwng  pob  peth  i 
fod  yn  wasanaethgar  i'w  weinidogaeth.  Mae  hyn  yn  awgrymu  i  ni  ei 
brif  nodwedd  fel  pregethwr — ei  allu  i  egluro  y  gwirionedd  â'r  cymhar- 
iaethau  mwyaf  hapus  a  dysglaer,  wedi  eu  cymeryd  o  bob  tiriogaeth,  ond 
yn  benaf  o  lyfr  Duw.  Yr  oedd  y  gallu  hwn  yn  gryf  a  chyfoethog  dros 
ben  ynddo.  Yr  oedd  mor  gryf  a  chynnyrchiol,  fel  y  syrthiai  rhai  i'r 
camsyniad  mai  dyna  ei  unig  allu  meddyliol.  Ond  camsyniad  mawr 
ydoedd.  Yr  oedd  craffder  ei  feddwl  yn  fawr.  Yr  oedd  yn  alluog  iawn 
i  ymresymu  gwirionedd  allan,  ac  i  edrych  arno  yn  ei  wahanol  gysyllt- 
iadau,  ac  i'w  gyfleu  mewn  modd  eglur  o  flaen  y  gwrandäwyr.  Aml  iawn 
yr  amlygai  dreiddgarwch  meddyliol  anghyffredin,  nes  gwneyd  yr  argraff 
ar  ddynion  o  feddyliau  sylwgar  fod  ynddo  wreiddiolder  mawr  fel  meddyl- 
iwr,  yn  gystal  a  dychymyg  cryf  a  chyfoethog  fel  arluniwr.  Ymddengys 
ei  feddiant  o'r  gallu  hwn,  yn  gystal  a'i  ddarfelydd  b>wiog,  yn  nodedig 
yn  y  dyfyniad  canlynol  o'i  bregeth  ar  y  "  Mab  a'r  Etifedd :  " — 

"Porthynas  seiliedig  ar  ras  ydyw.  Y  mae  y  ddau  air,  gelyn  ac  estron,  y  rhai  a 
fuarit  unwaith  yn  ddarluniad  o  wrthddrychau  y  berthynas  hoü,  yn  dangos  fod  yn 
rhaid  mai  un  seiliedig  ar  ras  ydyw ;  felly  y  mae  yn  un  sydd  yn  rhoddi  i'w  pherchen, 
yn  wyneb  deddf,  hawl  mewn  pethau  nad  oeddynt  yn  perthyn  iddo  fel  arall.     '  Wedi 

iddo  ein  rhagluniaethu  ni  i  fabwysiad, er  mawl  gogoniant  ei  ras  ef :'  oddiyna  y 

cychwynodd  hi.  Ond  os  perthynas  seUiedig  ar  ras  ydyw,  sef  ar  '  foddlonrwydd  ei 
ewyllýs  ef,'  pa  le,  meddir,  y  mae  ei  sicrwydd  hi  ?  Oblegid  ý  mae  yn  debyg  i 
Eleazer  o  Damascus  fod  yn  fabwysiedig  gan  Abraham,  ac  i  Ismael  fod  yn  fabwysiedig 
gan  Sarah  ;  ond  aeth  Eleazar  yn  was  yn  ei  ol,  ac  Ismael  yn  'fab  i  gaethes'  drachefn, 
yn  lle  bod  yn  fab  gwraig  rydd.  Ond  am  hon,  er  mai  perthynas  o  ras  ydyw,  nid  oes 
dim  ansicrwydd  yn  perthyn  iddi,  am  mai  perthynas  ydyw  sydd  yn  dyfod  i  ni  yn 
rhinwedd  undeb  â  Christ,  gan  ein  bod  yn  gyd-etifeddion  âg  Ef,  yr  hyn  sydd  yn  dilyn 
y  berthyna3.  Y  mae  yn  rhaid  fod  rhyw  gyfíelybrwydd  yn  y  berthynas  ei  hun  i'r 
eiddo  Ef  :  ie,  oni  ddywedir  ei  fod  wedi  ei  wneuthur  ymhob  peth  yn  gyffelyb  i'w 
frodyr,  yn  ei  gysylltiadau  â  phethau  y  byd  hwn  ?  Y  mae  ei  frodyr  hefyd  wedi  eu 
gwneuthur,  yn  eu  perthynas  â  Duw,  ymhob  peth  yn  gyffelyb  iddo  yntau,  hyd  y 
goddef  natur  feidrol  fod  yn  debyg  i  un  anfeidrol.  Beth  ydyw  ei  berthynas  Ef  â 
Duw  ?  Y  mae  yn  uniganedig  Fab  Duw  ;  felly  nid  all  neb  ddyfod  i'w  le  Efbyth. 
Isaac  a  ddaeth  i  lanw  lle  Eleazer  ac  Ismael,  yr  hyn  a  fu  yn  achlysur  iddynt 
hwy  gael  eu  bwrw  allan  ;  ond  y  mae  perthynas  yr  uniganedig  â'r  Tad  yn  gyfryw 
ag  y  mae  anmhosiblrwydd  yn  natur  pethau  i  neb  ddyfod  i'w  le  Ef.  Yn  ei 
berthynas  â'i  frodyr,  •  cyntafanedig'  ydyw  'ymhlith  brodyr  lawer. '  Y  mae 
hon  hefyd  yn  berthynas  na  ellir  ei  newid  byth.  Cysylltwch  y  ddwy  â'u 
gilydd,  ac  fe  welir  sicrwydd  perthynas  y  testun.  Yn  ei  berthynas  â  Duw,  unig- 
anedig  Fab  ydyw  ;  yn  ei  berthynas  â'i  frodyr,  cyntafanedig  ydyw.  Y  mae  sicr- 
wydd  parhâd  perthynas  y  brodyr  yn  gorphwys,  ar  fod  yr  Hwn  sydd  yn  gyntaf- 
anedig,  yn  ei  berthynas  â  hwynt,  yn  uniganedig  yn  ei  berthynas  â  Duw.  Felly 
y  mae  eu  perthynas  â  Duw,  hyd  y  gall  y  meidrol  fod  yn  gyffelyb  i'r  anfeidrol, 
yn  gyffelyb  i  berthynas  yr  uniganedig  â'r  Tad.  Yr  oedd  yn  bosibl  cymeryd 
lle  Ismael,  gan  mai  ar  foddlonrwydd  ewyllys  yr  oedd  y  berthynas  yn  ymddibynu  : 
gallasai  yr  un  peth  ag  a  roddodd  fôd  iddi  ei  difodi ;  ac  felly  y  bu.  Ond  nid  un  felly 
oedd  perthynas  Isaac  :  yr  oedd  hono  o'r  fath  natur  fel  nad  allesid  ei  difodi.  Mab, 
unig  fab  Isaac, — a  phe  buasai  yn  bosibl  uno  rhai  âg  Isaac  mor  agos,   fel  ag  i 


PBEGETHAU  Y  DIWEDDAE  BAECH.  EDWABD  MÔEGAN.       99 

wneuthur  Isaac,  oedd  yn  uniganedig  yn  ei  berthynas  â'i  dad  Abraham,  yn  gyntaf- 
anedig  yn  ei  berthynas  â  hwynt ;  yna,  buasai  mor  anhawdd  difodi  eu  perthynas 
hwynt  âg  Abraham,  ag  oedd  difodi  perthynas  Isaac  ei  hun.  Y  mae  hyn  yn  cael  ei 
wneuthur  yn  nhrefn  yr  efengyl ;  fel,  er  mai  perthynas  seiliedig  ar  foddlonrwydd 
ewyllys  ydyw,  y  mae  hi  mor  sicr  a  pherthynas  tragywyddol  Fab  Duw  â'r  Tad.  Dyna 
hi  yn  sicr  o  ran  dim  a  all  ddyfod  oddiallan  i'w  thòri.  Y  mae  hi  mor  sicr  oddimewn 
hefyd,  oblegid  y  mae  pawb  sydd  ynddi  wedi  derbyn  ysbryd  mabwysiad  :  felly  nid 
mab  yn  ngolwg  cyfraith  yn  unig  ydyw,  onb  mab  mewn  gwirionedd.  Am  eu  bod 
yn  feibion  yn  yr  ystyr  gyntaf,  sef  trwy  fabwysiad,  yr  anfonodd  Duw  '  Ysbryd  ei 
Fab '  i'w  calonau.  Nid  ysbryd  meibion  :  gallasent  gael  hwnw,  a  bod  fel  angylion  : 
ond  '  Ysbryd  ei  Fab,'  Ysbryd  yr  uniganedig,  y  cyntafanedig.  Onid  yw  hyn  yn 
rhoddi  math  o  debygolrwydd  yn  y  berthynas  ?  Y  mae  yr  un  peth  yn  cael  ei  ddar- 
lunio  mewn  lle  arall  yn  dywallt  cariad  Duw  yn  y  galon.  Amlygiad  o'r  ysbryd  hwn 
ydyw  '  llefain  Abba,  Dad.'  Yr  oedd  y  mabwysiad  yn  rhoddi  hawl  i  wneyd  hyny, — 
gallu  i  fod  yn  feibion  i  Dduw  ;  ond  derbyniad  ysbryd  mabwysiad  sydd  yn  rhoddi  y 
teimlad,  y  mae  Abba,  Dad,  yn  amlygiad  o  hono.  Er  bod  Ismael  yn  fabwysiedig  gan 
Sarah,  eto,  fe  ddangosodd,  yn  ei  waith  yn  gwawdio  Isaac,  nad  oedd  ynddo  ysbryd 
mabwysiad  ;  am  hyny  fe  dòrwyd  y  berthynas.  Ond  nis  gall  dim  ansicrwydd  byth 
godi  i  berthynas  y  testun  o'r  cyfeiriad  yma.  Y  mae  pob  mab  yn  *  llefain  Abba, 
Dad.'  Dyma  berthynas  pechadur  â  Duw  yn  nhrefn  yr  efengyl ;  ac  wrth  edrych 
arni,  nid  rhyfedd  ydoedd  i'r  apostol  ddywedyd  • — '  Gwelwch  pa  fath  gariad  a  roes  y 
Tad  arnom,  fel  y'n  gelwid  yn  feibion  i  Dduw.'  Y  mae  dau  beth  mewn  cysylltiad 
â'n  galw  ni  yn  feibion,  yn  amlygu  mawredd  y  cariad.  Ymhlith  yr  hen  genhedloedd, 
nid  oedd  neb  yn  mabwysiadu  estroniaid  ond  y  rhai  a  fyddent  heb  blant  o'u  heiddo  eu 
hun.  Fe  waherddid  gwneyd  hyny  gan  gyfraith  ymysg  y  Ehufeiniaid  ;  ond  y  mae  yn 
debyg  nad  oedd  llawer  o  achos  rhoddi  y  gyfraith  hono  mewn  gweithrediad,  am  na 
theimlid  odid  un  amser  demtasiwn  i'w  throseddu  hi.  Nid  ydoedd  yn  beth  hynod 
gweled  Abraham  wedi,  neu  yn  bwriadu  mabwysiadu  Eleazer  i  fod  yn  etifedd  iddo, 
pan  ydoedd  yn  ddiblant,  ond  buasai  yn  beth  rhyfedd  ei  weled  yn  gwneuthur  hyny 
wedi  geni  ei  fab  Isaac  :  eto  hynyna  a  wnaed  â  ni.  Nid  am  nad  oedd  ganddo  Fab  y 
mabwysiadwyd  ni  gan  Dduw  ;  na,  yr  oedd  iddo  Fab,  a  hwnw  yn  uniganedig  Fab. 
Nid  am  nad  ydoedd  yn  caru  y  Mab  hwnw  y  mabwysiadwyd  ni ;  na,  yr  oedd  yn  hyf- 
rydwch  iddo  beunydd,  yn  anwyl  Fab,  yn  briod  Fab  :  eto,  wele  y  cariad  tragywyddol 
yn  rhedeg  ar  y  ddynoliaeth.  Gwelwch  pa  fath  gariad  !  Dyma  beth  newydd  na 
chlybuwyd  am  ei  fath  o'r  blaen,  ac  ni  chlywir  am.ei  debyg  byth  mwy." 

Ond  ei  brif  ragoriaeth  fel  meddyliwr  oedd  cyfoeth  ei  ddarfelydd. 
Defnyddiai  fwy  o  ffugyrau  a  chyffelybiaethau  na  neb  arall,  yr  hyn  a 
roddai  gyfrif,  mewn  rhan,  am  ei  boblogrwydd,  ac  am  effeithiolrwydd  ei 
weinidogaeth.  Nid  oes  un  dull  mwy  effeithiol  o  lefaru  na'r  dull  hwn. 
Un  yn  llefaru  mewn  dammegion  oedd  yr  Arglwydd  Iesu  ei  hun  ;  íelly 
y  dysgai  efe  y  tyrf  äoedd ;  a  gwnelai  hyny  am  fod  natur  yn  ddrych  o'r 
ysbrydol,  yr  amserol  yn  bortrëad  a  chysgod  o'r  tragywyddol.  Dedwydd 
yw  y  dysgawdwr  hwnw  sydd  ganddo  glustiau  i  glywed  lleferydd'  natur, 
a  thafod  i  ail  adrodd  y  dirgelion  a  ddadguddia  iddo.  Ychydig  o  effaith 
a  gâ  meddyliau  dansoddol  ar  unrhyw  gynnulleidfa  :  nid  yr  anghoeth  a'r 
anwybodus  yn  unig  sydd  yn  gofyn  am  ddelweddau  daearol  i  egluro  yr 
ysbrydol,  ond  y  coeth  hefyd  yn  gystal.  Rhesymau,  ebe  un  hen  awdwr, 
ydyw  colofnau  y  bregeth,  ond  egluriadau  ydyw  y  ffenestri  i  ollwng  gol- 
euni  i  mewn.  Mae  egluriadau  hefyd  yn  angenrheidiol  i  gynnyrchu 
dyddordeb  yn  y  gwrandäwr  yn  y  mater,  ac  i'w  argraffu  ar  ei  feddwl  a'i 
gôf.  Mae  mawr  ddrwg  bradwriaeth  yn  dyfod  yn  f  wy  i'r  golwg  yn  hanes 
erchyll  Judas,  echryslonrwydd  twyll  a  chelwydd  yn  hanes  Ananias  a 
Sapphira,  nag  yn  y  traethawd  arddansoddol  goreu  ar  y  pechodau  hyn. 
Nid  oes  un  gair  yn  yr  Hen  Destament  yn  dangos  gofal  tyner  yr  Ar- 
glwydd  am  Israel,  o'r  Aipht  i  Ganaan,  yn  well  na'r  ffugyr  prydferth 
hwnw  o  eiddo  Moses  ;  °  Fel  y  cyfyd  eryr  ei  DŶth,  y  castella  dros  ei  gy  w* 


100  PREGETffAU   Y   DIWEDDAR   BARCH.    EDWARD    MORGAN. 

ion,  y  lleda  ei  esgyll,  y  cymer  hwynt,  ac  y  dug  hwy  ar  ei  adenydd ;  "  neu 
y  gair  hwnw  o  eiddo  Hosea:  "Mi  a  ddysgais  i  Ephraim  gerdded,  gan 
.ei  gymeryd  erbyn  ei  íreichiau."  Yr  oedd  Mr.  Morgan  yn  deall  nerth 
y  dull  hwn,  heblaw  ei  fod  mor  naturiol  iddo  ag  ydyw  i'r  dwfr  redeg  i'r 
pant.  Yr  oedd  ei  gymhariaethau,  nid  yn  unig  yn  briodol,  ond  heíyd  yn 
fỳwiog  a  dysglaer  iawn  yn  wastad  yn  y  traddodiad  o  honynt.  Yr  oedd- 
ent,  nid  yn  taflu  goleuni  oer  ar  y  mater  fyddai  dan  ei  sylw,  ond  yn 
cyífroi  teimladau  y  gwrandäwyr — yn  gweithredu  fel  swyn  arnynt,  yn 
peri  iddynt  deimlo  y  dyddordeb  dyfnaf  yn  y  gwirionedd,  ac  yn  eu  dwyn 
i'w  garu  yn  fwy,  am  eu  bod  yn  cael  golwg  arno  yn  nrych  y  pethau 
oedd  yn  hen  gynefin  iddynt.  Darfelydd  yr  areithydd,  yr  ydym  yn  tybied, 
oedd  darfelydd  Mr.  Morgan,  yn  hytrach  na  darfelydd  y  bardd ;  a'r 
cyntaf,  ond  odid,  ydyw  y  gwerthfawrocaf  i  bregethwr.  Yr  oedd  yn  deb- 
ycach,  yn  nheithi  ei  feddwl,  i'r  hanesydd  Macaulay,  nag  i  neb  o  awdwyr 
poblogaidd  yr  oes ;  a  gŵyr  pawb  mai  prif  nodwedd  Macaulay  fel  ysgrif- 
enwr  ydoedd  yr  hyn  a  elwir  brilliancy.  Felly  hefyd  yr  oedd  Mr.  Morgan 
fel  pregethwr.  Mae  dwy  ffordd  o  ddefnyddio  cymhariaethau :  un  ydy w 
dal  y  gwirionedd  a'r  gymhariaeth  gyferbyn  â'u  giiydd;  y  llall  ydyw 
corffori  y  gwirionedd  yn  y  gymhariaeth.  Mantais  y  dull  olaf  ydyw  nad 
oes  perygl  colli  y  gwirionedd  yn  y  gymhariaeth,  gan  na  roddir  iddi  hi 
ond  lle  israddol,  trwy  nad  yw  yn  cael  dim  mwy  na'i  hawgrymu.  Pan 
ddy wedai  Iesu  Grist,  "  Myfi  yw  y  wir  winwydden,"  nid  oedd  dim  perygl 
i'r  dysgyblion  fyned  i  feddwl  mwy  am  y  ffugyr  nag  am  y  cymhwysiad  o 
hono.  Mantais  y  dull  blaenaf  ydyw,  yr  ennillir  mwy  o  fywiogrwydd  gydag 
ef  mewn  araeth,  ac  y  rhoddir  mwy  o  foddhâd  i'r  gwrandäwyr,  trwy 
ddangos  iddynt  y  cyffelybrwydd  rhwng  y  gymhariaeth  â'r  peth  y  bwr- 
iedir  ei  ddangos  trwyddi.  Yr  anfantais  o'r  dull  yma  ydyw,  y  gall 
cymhariaeth  ddysglaer  ddwyn  meddyliau  y  bobl  arni  ei  hun  yn  fwy  nag 
ar  y  gwirionedd  y  mae  yn  cael  ei  llefaru  er  ei  fwyn.  Ae  anfantais  fawr 
fyddai  hyny.  Ond  y  mae  yn  digwydd  bod  yn  aml.  Y  dull  cyffredin  o 
ddefnyddio  cymhariaethau  yn  mhulpudau  Cymru  ydyw  hwn ;  ac  ni  bu 
neb  yn  fwy  galluog  arno  na  Mr.  Morgan.  Ëfe  ydoedd  Jeremy  Taylor 
y  Methodistiaid  yn  yr  oes  hon  ;  pe  buasai  Macaulay  yn  bregethwr, 
dywedasem  mai  Mr.  Morgan  ac  yntau  fuasai  y  ddau  debycaf  i'w  gilydd. 
Mae  y  dyfyniadau  canlynol  yn  esiamplau  o  briodoldeb,  cyfoeth,  a  dys- 
gleirdeb  ei  gymhariaethau  : — 

"  Yr  oedd  yr  aur  a'r  arian  yn  11  ed  brinion  yn  Jerusalern  cyn  dyddiau  Solomon,  ac 
nid  dyeithr  hyny,  oblegid  yr  oedd  Ophir  a  Tarsis,  eu  gwlad  hwynt,  yn  bell  oddiyno, 
a'r  cymundeb  â'r  lleoedd  hyny  yn  beth  anaml  ac  anghyffredin.  Ond  fe  ífurfìodd 
Solomon,  trwy  ei  longau,  gysylltiad  ìhwng  Jerusalem  à  gwledydd  yr  aur,  a'r  canlyn- 
iad  a  fu  i'r  arian  ddyfod  mor  aml  yn  Jerusalem  a'r  cèryg.  Yr  oedd  bendithion  iach- 
awdwriaeth  unwaith  yn  bell  iawn  o'r  ddaear,  oblegid  gwlad  y  felldith  oedd  hon  ;  ond, 
erbyn  heddyw,  nid  felly  y  maent  ;  a'r  rheswm  am  hyny  ydyw,  i  ryw  un  a'i  enw  yn 
Ehyfeddol,  gychwyn  i  fbrdaith  gryn  lawer  mwy  peryglus  na'r  un  o  Esion-Gaber  i 
Tarsis.  Hynod  oedd  y  Gŵr  hefyd,  iddo  fentro  i'r  fath  anturiaeth  ;  ond  ery  peryglon 
a'r  ystormydd,  fe  ddaeth  yma  yn  ddîogel,  yn  llwythog  o  fendithion.  Yn  awr  y  maent 
yn  eich  ymyl.  Y  mae  maddeuant  yn  eich  ymyl.  Sut  y  gwyddoch  chwi  ?  Onid 
ydych  yn  nhỳ  y  Maddeuwr?  Y  mae  bywyd  tragywyddol,  nid  yn  y  nefoedd,  ond  yn 
un  o  fendithion  y  tŷ  ar  y  ddaear.  Os  äi  di  i'r  byd  arall  hebddynt,  bÿdd  pawb  yn 
barod  i  ofyn,  Pa  fodd  y  daethost  ti  yma  hebddynt  ? " 

Eto:— 


PBEGETHAU  Y  DIẀEDDAR  BARCH.  EDWARD  M0RGAN.       10 1 

"  Y  mae  pob  lle  nad  oes  diogelwch  ynddo,  íel  y  lle  y  mae,  wedi  ei  nodi  yn  eglur  gan 
yr  Ysbryd.  Yr  un  fath  a  chart  y  morwr  :  fe  geir  yn  hwnw  y  graig  wedi  ei  nodi  allan, 
y  porthladd  wedi  ei  farcio,  y  lleoedd  diogel  a'r  lleoedd  peryglus  wedi  eu  dangos  ;  ond 
lled  anmherffaith  yw  y  perffeithiaf  o  honynt ;  oblegid  fe  geir  llai  o  ddwfr  yu  y 
porthladd,  weithiau,  nag  yr  oedd  y  chart  yn  ei  addaw,  fel  y  mae  y  llong  yn  methu 
myned  i  m'ewn ;  fe  darewir  wrth  graig,  bryd  arall,  nad  oedd  hi  ddim  i  lawr  ar  y 
thirt ;  ac  y  mae  y  Uong  yn  myned  yn  ddrylliau  ;  neu  fe  ddeuir  o  hyd,  ambell  dro,  i 
borthladd  nad  oedd  y  chart  yn  sôn  dim  am  dano.  Ond  y  mae  chart  yr  Ysbryd  yn  un 
perffaith  :  y  mae  y  creigiau,  y  peryglon,  y  cilfachau,  a'r  oll,  wedi  eu  rhoddi  i  lawr 
ynddo,  fel  mai  ofer  ydyw  ceisio  cael  allan  yr  un  passage  os  na  bydd  i  lawr  ar  y  chart. 
Y  mae  rhai  o'r  daearyddwyr  yn  tybio  fod  North-west  passage  i'r  Dwyrain  yn  bod,  sef 
drwy  ororau  y  pegwn  Gogleddol ;  a  phe  gellid  dyfod  o  hyd  i  hwnw  y  byrhëid  llawer  ar 
y  ffordd  i'r  gwledydd  dwyreiniol,  gwledydd  y  cyfoeth  a'r  moethau  ;  ond  y  mae  Syr 
John  Franldin,  a  llawer  un  arall  a  fu  yn  chwilio  am  dano,  wedi  colli  eu  bywydau  yn 
y  cais  :  yn  lle  cyrhaedd  y  Dwyrain  gynhes,  gyfoethog,,  cawsant  eu  rhewi  i  farwol- 
aeth  yn  ngororau  y  pegwn.  Nid  oedd  yr  hen  charts  ddim  yn  dyweyd  fod  yno  un 
passagc,  ac  fe  gostiodd  yn  ddrud  i  Syr  John  ac  eraill  beidio  eu  credu  hwynt.  Y  mae 
ein  Hathronwyr  ninnau, — Mill,  Carlyle,  ac  eraill, — yn  ceisio  darganfod  passage 
newydd  i  ddedwyddwch,  ffordd  fèrach  i  gyfandir  hapusrwydd  ac  anfarwoldeb,  na 
myned  heibio  i  Bethlehem,  a  roundio  Cape  Calfaria;  ond  y  mae  chart  yr  Ysbryd  yn 
dywedyd  nad  oes  yr  un ;  '  Nid  oes  enw  arall  dan  y  nef,  wedi  ei  roddi  ymhlith 
dynion,  drwy  yr  hwn  y  mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn  gadwedig.'  Y  mae  yr  Ysbryd 
yn  dywedyd  'Tyred,'  trwy  gau  i  fyny  bob  ffordd  ond  ffordd  yr  efengyl." 

Ac  y  mae  y  dyfyniad  olaf  a  roddwn  yn  siampl  nodedig  o'i  areithydd- 
iaeth  íywiog  a  dysglaer : — 

II.  Cyffredinolrwydd  ac  ehangder  yr  alwad  :  "Yr  hwn  sydd  a  syched  arno, 
deued,"  &c.  Paham  yr  ammheua  neb  ddigonolrwydd  ac  ehangder  y  ddarpariaeth  yn 
wyneb  gwirionedd  fel  hwn  ?  Y  mae  bod  gan  bawb  awdurdod  i  wahodd  ati  yn  pen- 
derfynu  y  pwnc  gyda  golwg  ar  ei  ehangder.  Pe  un  fechan  fuasai,  buasid  yn  gofalu 
peidio  anfon  llawer  allan  i  wahodd,  a  rhoddi  cyfarwyddiadau  lled  fanwl  i'r  rhai  a 
anfonid.  Ond  yn  lle  hyny,  y  mae  'Tyred'  yn  dyfod  o  bob  cyfeiriad,  ac  oddiwrth 
bawb.  Rhywbeth  yn  gyffelyb  i  olygfa  a  welodd  Ioan  yn  y  nefoedd, — tyrfa  fawr  yn 
dywedyd  â  llef  uchel,  '  Alelwia  :  iachawdwriaeth,  a  gogoniant,  a  gallu,  i'r  Arglwydd 
ein  Duw  ni ; '  '  ac  eilwaith  y  dywedasant,  Alelwia  : '  gyda  hyny,  y  mae  y  pedwar 
henuriad  ar  hugain  yn  cymeryd  i  fyny  yr  anthem,  ac  yn  dywedyd,  '  Amen  ;  Alelwia.' 
Yna  y  mae  tyrfa  fawr  arall,  fel  yn  clywed  yr  adsain,  ac  yn  cymeryd  i  fyny  yr 
anthem,  ac  yn  dy wedyd,  '  Alelwia. '  Yr  oedd  pawb  a  gly wai  yr  anthem  yn  uno  ynddi, 
ne3  oedd  Alelwia  yn  dilyn  Alelwia — Alelwia  yn  adsain  Alelwia  o  bob  cyfeiriad  trwy 
y  nefoedd  fawr  i  gyd.  Lled  debyg  ydyw  y  testun.  Y  mae  yma  '  Tyred '  yn  dilyn 
'  Tyred.'  Yr  Ysbryd  yn  dy wedyd,  '  Tyred  ; '  y  briodasferch  yn  cipio  i  fyny  y 
gair,  ac  yn  dywedyd,  '  Tyred  ; '  rhy wun  arall  yn  clywed,  ac  y  mae  hwnw  yn  dyw- 
edyd,  '  Tyred  ; '  rhywun  yn  cly wed  hwnw,  a  hwnw  eilwaith  yn  dy wedyd,  '  Tyred, ' 
nes  y  mae  'Tyred,'  fel  anthem  Alelwia  y  nefoedd,  yn  seinio  ac  yn  adseinio  o  bob 
cyfeiriad.  0  fiwsig  bendigedig  uwchben  byd  truenus  !  Y  mae  yn  bryd  i  ni  ofyn, 
Fa  ddylanwad  y  mae  yn  ei  gael  arnoch  ?  Onid  ydych  yn  ateb  yn  ol,  '  Wele  ni  yn 
dyfod?' — 'Nac  ydym,'  medd  rhai  o  honoch,  'oblegid  nid  ydym  yn  sicr  mai  ni 
sydd  yn  cael  ein  galw.'  Os  hynyna  sydd  yn  eich  cadw  draw,  nid  yw  yn  anhawdd 
penderfynu  y  pwnc  yna.  Ai  nid  oes  arnoch  ychydig  syched  am  fendithion  yr 
efengyl  ? '  '  0,  oes ;  mi  garwn  gael  ei  maddeuant  hi ;  y  mae  arnaf  hiraeth  am  ei 
thangnefedd  hi.'  Yr  wyt  ti  wedi  dy  nodi  yn  y  testun  :  '  Yr  hwn  sydd  a  syched 
arno,  deued.' — 'Ni  feiraf  fi  ddim  dyweyd,'  medd  uu  arall,  \fod  arnaf  lawer  o 
syched  am  danynt,  ond  mi  ewyllysiwn  innau,  lawer  diwrnod,  fod  yn  eu  meddu.'  Yr 
wyt  tithau  i  lawr  :  '  Yr  hwn  sydd  yn  ewyllysio,  cymered  o  ddwfr  y  bywydyn  rhad.'  " 


MR.   GLADSTONE  A'Et  BABAETH. 

Amser  blinder  ydyw  hwn  yn  ddiddadl  i'r  Babaeth.  Dydd  ei  hadfyd 
o'r  diwedd  a  wawriodd  arni,  ac  y  mae  yn  dechreu  yfed  chwerwder  ei 
gormes  a'i  thrahà  yn  yr  oesoedd  blaenorol.  Esgynodd  i  binacl  uchaf 
hawddfyd  daearol.  Brashäwyd  ei  chalon  gan  ei  llwyddiant  tybiedig,  a 
meddwodd  ar  wîn  ei  hofergoeledd,  nes,  erbyn  hyn,  y  bygythia  ei  chwymp 
a'i  dinystr  fod  yn  llawer  mwy  cyílym  a  gwirioneddol  na'i  dyrchafiad  a'i 
hanrhydedd.  Er  na  buom  erioed  yn  hòni  meddu  un  gradd  o  ysbryd 
prophwydoliaeth,  na'i  ddehongliad,  nis  gallwn,  rywfodd,  ymddadrys  o'r 
syniad  fod  phiolau  y  Dadguddiad  yn  cael  eu  tywallt  ar  ein  daear  y 
dyddiau  hyn.  Ymddengys  íod  Duw  trwy  y  naill  foddion  a'r  llall  yn 
prysur  barotöi  y  byd  i  dderbyn  yr  Arglwydd  Iesu  yn  y  ífydd  a'r  syml- 
rwydd  o  hono,  gan  ddyosg  pob  cyfundrefn  o  bob  rhwysg  a  rhodres 
sydd  yn  tueddu  i  guddio  a  chymylu  gogoniant  y  Person  anfeidrol  a 
aníonodd  Efe  i  adferu  byd  colledig. 

Ehyfedd  fel  y  mae  cydgyfarfyddiad  amgylchiadau  gartref  ac  oddicar- 
tref  y  blynyddoedd  diweddaf  yn  gweithio  i'r  cyfeiriad  yma.  Y  mae  yn 
amiwg  gerfiedig  ar  y  cwbl  mai  yr  amcan  ydyw  cadw  yn  fyw  bobl  lawer, 
a  dwyn  y  byd  yn  gryno  i  fod  yn  eiddo  y  Duw  a'i  prynodd.  Fel  rhwystr 
anaele  i  gyrhaeddiad  yr  amcan  bendigedig  yma,  nis  gellir  meddwl  am 
un  fîurí  o  grefydd  a  wnaeth  fwy  yn  ei  erbyn  na'r  grefydd  Babaidd.  Y 
mae  ar  hyd  yr  oesau  yn  ei  phroffes  o  Grist  wedi  hud-ddenu  mil  myrdd- 
iwn  o  blant  dynion  i  ymddiried  yn  ei  chyfundrefn  bwdr  a  llygredig,  ac 
eto  trwy  wisgo  y  Crist  oedd  ganddi  inewn  defodau  diddiwedd,  a  rhod- 
resau  anesgusodol  yn  nghanol  cyfryngau  dirifedi,  llwyddodd  i  ddallu  ei 
phleidwyr,  a'u  dwyn  i  foddloni  ar  ff'urf  o  wirionedd,  a  llun  Ceidwad,  yn 
lle  y  gwirioneddol  a'r  bywiol,  yn  wrthddrych  eu  ffydd  a'u  hymddiried. 
Yn  yr  ystyr  hwn,  fel  un  yn  meddu  rhan  o  wirionedd,  ac  yn  defnyddio  y 
rhan  hono  i  ŵyrdroi  dynion  a'u  cadw  o  afael  y  gwirionedd  sydd  yn 
achub,  nis  gallwn  lai  nag  edrych  ar  y  Babaeth  fel  y  ffurf  atgasaf,  wrth- 
unaf,  a  mwyaf  dieflig  o  eiddo  Satan  i  wrthweithio  dylanwad  angeu  y 
groes. 

Ond  er  ei  holl  ymffrost  a'i  gorfoledd,  y  mae  ei  dydd  yn  prysur  dýnu 
tua'r  terfyn,  a'i  haul  yn  cyflym  ddisgyn  i  orwel  ei  fachludiad.  Nid  oes 
un  wlad  ar  y  ddaear  y  gellir  dyweyd  ei  bod  yn  cynnyddu  ynddi  mewn 
gwirionedd  y  blynyddoedd  diweddaf.  Hònir  ganddynt  hwy  eu  hunain 
eu  bod  yn  cynnyddu  yn  aruthrol  yn  ein  gwlad  ni  ein  hunain,  ond  y 
mae  pob  ystadegaeth  ond  yr  eiddynt  hwy  eu  hunain  yn  profi  nad  ydyw 
eu  cynnydd  yn  Mhrydain  agos  yn  gyíatebol  i  gynnydd  poblogaeth  ein 
teyraas  ya  y  deng  mlynedd  diweddaf.     Wrth  edrych  i  gyfandir  Ewrop, 


MB.    GLADSTONE   A  ft   BABAETH. 


103 


yr  ydym  ar  unwaith  yn  cael  ein  harwain  i  gredu  fod  niwy  cyfnewidiad 
wedi  ei  wneyd  yr  ugain  mlynedd  diweddaf  ar  allu  a  gorthrwm  y  Bab- 
aeth,  na  phe  gwelid  hi  wedi  ei  chwbl  ddyíetha,  ac  wedi  hollol  farw  fel 
gallu  gwladol  yn  nghorff  y  deng  mlynedd  nesaf.  Nid  oes  braidd  wlad 
nad  ydyw  dan  ei  chlwyfau  ynddi.  Nid  oes  odid  lywodráeth  nad  ydyw 
wedi  bod  mewn  ysgarmes  â  hi,  ac  ymhob  ymrysonfa  y  Babaeth  bob  tro 
gafodd  y  gwaethaf.  Ni  raid  ond  enwi  Naples,  Sicily,  Corsica,  Sardinia, 
nad  ydyw  y  meddwl  yn  llawn  o  adgofion  am  greulonderau  y  Babaeth,  ac 
echryslonderau  ei  Chwil-lysoedd  dychrynllyd  yn  ddi^on  i  fferu  gwaed 
dyn  wrth  feddwl  am  danynt.  Heddyw  heíyd  y  mae  Italy,  a  fu  gaeth 
gan  ei  gefynau  heiyrn,  yn  wlad  rydd,  a  Ehufain  brydferth,  a  fu  yn 
gaerfa  ac  amddiffyniad  y  Vatican  am  gynifer  o  oesau,  y  ddinas  dragyw- 
yddol,  na  oddefid,  pe  medrid  rhwystro,  hyd  yn  nôd  i  aderyn  o  wlad 
Brotestanaidd  ehedeg  uwchben  ei  heolydd,  y  mae  Ehufain  heddyw  yn 
gartref  y  Bibl,  a'r  ystorfa  Fiblaidd  fel  cyflegrfa  barod,  bob  amser  yn 
agored,  a'i  thânbelenau  yn  boethion  i'w  gwaith,  yn  union  gyferbyn  â'r 
fynedfa  i'r  Vatican  ei  hunan.  Gofod  a  ballai  i  ni  helaethu  ar  y  gwaith 
enfawr,  yn  ymylu  ar  fod  yn  chwyldröad  crefyddol,  a  gymer  le  y  dydd- 
iau  hyn  yn  Germany,  crŷd  y  Diwygiad  Protestanaidd  ar  y  cyntaf ;  ac 
oddiyno  eto  yr  ymddengys  fod  y  gair  i  fyned  allan  sydd  i  fod  yn  angeu 
i  draha  a  gormes  y  Pab  am  oesau  i  ddyfod.  Fel  hyn  ni  a  welwn 
nad  oes  un  wlad  o  ddim  nerth  a  phwysigrwydd  y  gall  yr  hen  lanc  o 
Rufain  ddysgwyl  llawer  o  gymhorth  oddiwrthi  y  blynyddoedd  diweddaf 
hyn.  Ymae  dyddiau  ei  awdurdod  dymmorol  wedi  eu  rhifo  a'u  terfynu, 
ac  mor  wired  a  bod  ei  awdurdod  ysbrydol  yn  seiliedig  ar,  ac  yn  cael  ei 
gynnal  a'i  gyfnerthu  trwy  rym  gormes  a  thrais  y  llywodraeth  dym- 
morol,  rhaid  iddi  hithau  syrthio  cyn  bo  hir,  a  dymchwelyd  fel  maen 
melin  i'r  môr.  Y  dydd  hwnw  gali  plant  Sion  gànu  mai  "  Dinas 
gadarn  sydd  i  ni;  Duw  a  esyd  iachawdwriaeth  yn  gaerau  ac  yn 
rhagfur." 

Ond  o'r  holl  ymosodiadau  a  wnaed  ar  y  Babaeth  yn  y  ganrif  bresen- 
nol,  heb  eithrio  hyd  yn  nôd  ddyrnodiau  trymion  y  Tywysog  haiarnaidd 
Bismarck  o  Germany,  mae  yn  ddiammheuol  mai  yr  ysgytiad  mwyaf 
dinystriol  a  gafodd  ydyw  yr  un  a  wnaed  arni  gan  draethodyn  diweddaf 
Mr.  Gladstone,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  ar  y  9fed  o  Dachwedd,  1874.  Y 
mae  y  traethodyn  hwn  erbyn  hyn  yn  enwog  yn  llênyddiaeth  ein  teyrnas, 
ac  wedi  bod  yn  ddigyffelyb  yn  ei  werthiant,  a'i  ddylanwad  ar  bob  dosbarth 
o  ddynion.  Nid  ydyw  ond  llyfryn  o  ddeuddeg  tudalen  a  thriugain  wyth- 
plyg,  wedi  ei  argraffu  â  llythyren  frâs  iawn.  Deuddydd  y  dywedir  y 
bu  Mr.  Gladstone  yn  ei  ysgrifenu,  ac  eto  fe  ddywedir  ei  fod,  cyn  pen  y 
mis  wedi  ennill  saith  mil  o  bunnau  oddiwrtho.  Gwerthwyd  y  mis 
cyntaf  o  hono  tua  chant  ac  ugain  o  filoedd  o  gopi'au.  Gwelsom  sylw 
mewn  newyddiadur  fod  y  Meistri  W.  H.  Smith  a'i  Fab,  y  gwerthwyr 
newyddiaduron  enwog  yn  y  Bailway  Stations,  yn  gwerthu  o  hono  tua 
mil  o  gopiau  bob  dydd,  ac  nid  ydynt  hwy  ond  un  cwmnr  ymhlith 
lliaws.  Y  mae  ei  ledaeniad  wedi  bod  yn  anhygoel,  a'i  ddylanwad 
ymron  yn  annherfynol.  Cyfieithir  ef  gyda  brys  i'r  Gymraeg,  Ffrancaeg, 
Italaeg,  Germanaeg,  ac  ieithoedd  eraill. 

Cynnwys  y  llyfryn  hwn  a'r  effeithiau  ddilynodd  ei  gyhoeddiad  a  fydd 
baich  ein  hysgrif  ar  y  testun  sydd  yn  benawd  genym ;  ac  y  mae  yn 

a  2 


104  MR.   GLADSTONE  a'r   BABAETtf. 

ddiamniheu,  yn  yr  agosrwydd  hwn  i'w  gyhoeddiad,  ac  i'r  amlygiadau 
o'i  ddylanwad  a'i  effeithiau,  nas  gallwn  yn  well  na  chyfleu  ger  bron  ein 
darllenwyr,  i  ddechreu,  grynodeb  o'r  traethawd,  ac  yna  sylwi  ar  yr 
atebion  llîosog  a  gyhoeddwyd  iddo,  a  pha  mor  bell  y  cyferfydd  y  cyfry w 
â  hanfod  llyír  Mr.  Gladstone.  Gwneir  hyn  oll  yn  y  drefn  amseryddol 
yr  ymddangosasant  drwy  y  wasg. 

Teitl  y  traethodyn  crybwylledig  ydyw,  The  Vatican  Decrees  in  their 
bearing  on  Civil  Allegiance: — A  Political  Expostulation.  By  the  Right 
Hon.W.  E.  Gladstone,  M.P.  "  Dedfrydau  y  Llŷs  Pabaidd  yn  eu 
dylanwad  ar  Deyrngarwch  i'r  Llywodraeth  Wladol:  Ymresymiad 
Gwleidyddol."  Ymresymiad  ydyw,  cyfeiriedig  "  at  y  cyfryw  ymhlith 
fy  nghyd-ddeiliaid  gwladol  o'r  Grefydd  Babaidd  a  roddant  wrandawiad 
.  i  mi."  Y  mae  yn  goíus  gan  lawer  o  ddarllenwyr  y  Traethodydd, 
y  ceir  yn  erthygl  alluog  ein  hawdwr  ar  "  Ddefodaeth  "  yn  y  Contempo- 
ràry  Review  am  Hydref  diweddaf,  eiriau  i'r  perwyl  canlynol.  Wedi 
traethu  ar  y  cwestiwn,  pa  un  a  ydyw  neu  nad  ydyw  y  dyrnaid  offeiriaid 
sydd  yn  amcanu  Rhufaineiddio  Eglwys  Loegr  wedi  ymgymeryd  â  gor- 
mod  gorchwyl,  y  mae  yn  dyweyd  : — 

"Byth  ar  ol  teyrnasiad  gwaedlyd  Mari,  nid  ydyw  y  cyfryw  gynllun  yn  bosibl. 
Ond  pe  buasai  wedi  bod  yn  bosibl  yn  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg,  neu  y  ddeunawfed 
ganrif,  daethai  drachefn  yn  anmhosibl  yn  y  bedwaredd  ar  bymtheg,  pan  y  mae 
Éhufain,  yn  lle  ei  hymffrost  ffroenuchel  o'i  bod  fyth  yr  ud,  wedi  mabwysiadu  cyfun- 
drefn  o  drais  a  chyfnewidiad  ffydd  ;  pryd  y  mae  wedi  ail-loewi  a  chwyfio  yn  rhodres- 
gar  o  newydd  bob  offeryn  rhydlyd,  y  gobeithiasid  ei  bod  wedi  eu  tafiu  o'r  neilldu  ; 
pryd  nas  gall  iieb  ddychwelyd  i'w  mynwes  heb  ymwrthod  â'i  ryddid  moesol  a  meddyl- 
liol,  a  gosod  ei  deyrngarwch  gwladol  a'i  ddyledswydd  wrth  drugaredd  un  arall ;  a 
phryd  y  mae  wedi  ymysgar  oddiwrth  syniadau  diweddar,  ynghyda  hanes  henafol 
ybyd." 

Sicrhâ  Mr.  Gladstone  nad  oedd  y  geiriau  hyn  yn  cael  eu  bwriadu  fel 
cyfarchiad  i  Babyddion,  neu  y  buasai  yn  ceisio  gochelyd  pob  gerwinder 
ymddangosiadol  ynddynt.  Y  mae  mwy  nag  un  o'r  rhai  a  arwein- 
iwyd  i  ymuno  âg  Eglwys  Bhufain  wedi  gwneyd  y  geiriau  yn  destun 
ymddadleuaeth.  Y  mae  Mr.  Gladstone,  yntau  hefyd,  yn  ei  dro,  yn  ym- 
ddadleu  ac  yn  ymresymu.  Nid  ymosodol,  ond  amddiffynol,  y  golygir  yr 
haeriadau  hyn,  fel  y  deuant  oddiwrth  lëygwr  a  dreuliodd  y  rhan  oreu  o'i 
fywyd  ynglýn  â  gwleidyddiaeth,  ac  nid  mewn  un  modd  gan  gynnorth- 
wywyr  y  Babaeth,  na  chan  neb  yn  ysgrifenu  o'r  safle  Babaidd  o  ymdrin 
â  gwirionedd  y  mae  yr  hawl  i  ymliw  â'r  byd  yn  y  mater ;  "  ond  y  byd 
ei  hunan  yn  gyffredinol  sydd  ganddo  yr  hawl  lawnaf  i  wrthddadleu,  yn 
gyntaf  gyda'i  Sancteiddrwydd  ei  hunan  ;  yn  ail,  gyda  y  rhai  a  gyfran- 
ogant  o'i  weithrediadau ;  ac  yn  drydydd,  hyd  yn  nôd  gyda  y  rhai  a'u 
x;aniatânt,  ac  a  ymostyngant  yn  oddefol  i'w  derbyn." 

Y  mae  yn  ymgymeryd  â  dangos  fod  gan  bobl  y  wlad  hon  bellacb,  ar 
ol  y  mesurau  eithafol  a  fabwysiadwyd  gan  awdurdodau  yr  eglwys  y 
blynyddoedd  diweddaf  hyn,  hawl,  ar  seiliau  gwladol  yn  unig,  i  ddys- 
gwyl  oddiwrth  ein  deiliaid  o'r  grefydd  Babaidd,  ryw  hysbysiad  neu 
ddadganiad  o'u  syniad,  niewn  atebiad  i'r  blaid  eglwysig  hono  yn  eu 
heglwys  ag  ydynt  wedi  gosod  i  lawr  yn  eu  henw  egwyddori  on  gwrth 
wynebol  i  burdeb  a  chyfanrwydd  rhwymedigaethau  gwladol. 

"  Yn  ddiddadl,"  meddai  Mr.  Gladstone,  "y  mae  fy  hòniadau  yn 


MR.    GLADSTONE   a'R   BABAETH.  105 

llydain  iawn.  Ehaid  i'r  cyfryw  hòniadau  ëang  feddu  sylfaen  dda  a 
dofn.  Y  cwestiynau  a  gyfodir  ganddynt  i  sylw  ydynt — A  ydynt  yn 
wirionedd  ?  Ond  ni  fyddai  eu  gwirionedd  yn  ddigon  i  brofi  fod  eu 
cyhoeddiad  yn  ainserol.  Yr  ail  gwestiwn  felly  a  godir  ydyw,  A  ydynt 
i  ryw  aracan  ymaríerol,  yn  bwysig?  Ac  y  mae  eto  drydydd  cwestiwn, 
er  yn  ailraddol,  a  gyfyd  allan  o'r  gosodiadau  ynglŷn  â'u  hawduriaeth, 
A  oeddynt  yn  gyfaddas  i'w  gosod  allan  gan  yr  ysgrifenydd  presennol?" 
Dyma  y  tri  chwestiwn  mawr  y  mae  yn  ymgymeryd  â'u  hateb  yn  y 
traethodyn  hwn ;  ac  y  mae  yn  hyderu  y  bydd  i  gynnwys  ei  atebiad 
gyfansoddi  a  chyflwyno  appeliad  at  ei  gydwladwyr  Pabaidd  na  ystyrir 
o  gwbl  yn  annheilwng  o  ystyriaeth.  "  Ond  cyn  dechreu  myned  i 
mewn  iddynt,  dyrnunaf,"  meddai,  "roddi  ar  ddeall  fy  mod  yn  dewis 
gadael  allan,  nid  yn  unig  ragfarn  grefyddol,  ond  dadleuaeth  dduwin- 
yddol  yr  un  modd.  Yn  wir,  nid  oes  a  fynof  â  duwinyddiaeth  o  gwbl, 
ond  yn  ei  ddylanwad  gwladol.  Ond  y  mae  yn  nodwedd  o  eiddo  duwin- 
yddiaeth  Rhufain,  ei  bod,  trwy  wthio  ei  hunan  i'r  diriogaeth  dymmorol, 
yn  natnriol,  ac  o  anghenrheidrwydd,  yn  dyfod  yn  destun  mynych  o 
ddadleuaeth  wleidyddol.  Rhaid  fod  hyn  yn  fater  o  boen  diddiwedd  i 
Babyddion  tawel-feddwl,  fod  eu  crefydd,  ar  y  tir  hwn,  yn  fwy  nag  un 
arall,  yn  dyfod  yn  destun  beirniadaeth  ;  yn  fwy  nag  un  arall,  yn  achlysur 
o  anghydwelediad  â'r  wladwriaeth,  ac  o  derfysgoedd  gwladol."  Addefa 
fod  hyn  yn  galed,  ond  wed'yn  mai  caledi  ydyw  a  ddygir  arnynt  yn 
gwbl  gan  awdurdodau  eu  heglwys  eu  hunain.  Ar  y  pen  hwn,  y  mae 
Mr.  Gladstone  yn  gofyn,  "  Paham  y  daeth  duwinyddiaeth  i  mewn  am 
ran  mor  helaeth  o  ddadleuon  seneddol  ar  ryddfreiniad  y  Pabyddion  ? 
Yn  sicr  nid  am  fod  gan  ein  gwleidyddwyr,  hanner  can'  mlynedd  yn  ol, 
gariad  at  y  cyfryw  ddadleuon,  ond  am  y  credid  yn  gyffredinol  fod  y  Pab 
o  Rufain  wedi  ac  yn  bod  yn  ymyrwr  ar  dir  a  berthynai  i'r  awdurdod 
wladol,  a'i  fod  yn  cymeryd  arno  benderfynu  materion  gwladol  trwy 
awdurdod  ysbrydol.  Y  ffaith  hon,  ac  nid  gwirionedd  neu  eudeb, 
rhesymoldeb  neu  afresymoldeb,  unrhy w  erthygl  o  grediniaeth  grefyddol, 
ydyw  holl  ac  unig  achos  y  drwg  i  gyd." 

Y  mae  pob  corff  crefyddol  arall  yn  foddlawn  ar  ryddid  yn  unig  o  fewn  eu 
cylch  crefyddol  eu  hunain.  "Y  mae,"  meddai,  "y  Dwyreinwyr,  Luther- 
iaid,  Calfìnistiaid,  Henaduriaethwyr,  Esgobaethwyr,  Anghydfîurfwyr, 
un  ac  oll,  yn  derbyn  yn  foddlawn  a  diolchgar  holl  fuddiant  trefniant 
gwîadol ;  nid  ydynt  byth  yn  ymliw  nad  ydyw  y  wladwriaeth  yn  feistr 
arni  ei  hunan;  nid  ydynt  byth  yn  gwneyd  dim  hawliau  crefyddol  i 
feddiannau  neu  fanteision  tymmorol;  ac  o  ganlyniad,  nid  ydynt  un 
amser  mewn  gwrthdarawiad  peryglus  â'r  Wladwriaeth.  Ac  ychwaneg, 
credaf  mai  felly  y  mae  hyd  yn  nôd  gyda  chorffy  Pabyddion  fel  personau 
unigol.  Ond  y  mae  yrnhell  iawn  o  fod  felly  gydag  arweinwyr  eu  heg- 
lwys,  neu  gyda  y  rhai  a  ymfalchiant  mewn  dilyn  eu  harweinwyr.  Yn 
wir,  y  mae  Archesgob  Manning  ei  hunan  yn  barod  i  ymffrostio  yn 
hyn  yma,  pan  y  dywed,  *  Nid  oes  un  Eglwys  arall  (ond  y  Babaidd),  nac 
un  cymundeb  a  broffesa  ei  hun  yn  Eglwys,  ar  nad  ydyw  yn  ymostwng, 
yn  ufuddhâu,  neu  yn  tewi  a  sôn  pan  y  mae  llywodraethwyr  gwladol  y 
byd  yn  gorchymyn.'  Ni  a  gawn  Rufain  y  Canol-oesoedd  yn  hawlio 
llywodraeth  gyffredinol.  Ac  nid  ydyw  Eglwys  bresennol  Rhufain^wedi 
rlîoddi  i  fyny  ddim,  na  galw  un  hòniad  o  gwbl  yn  ol.     Ai  dyma  y  cwbl  ? 


100  MR.    GLADSTONE   a'e    BABAETH. 

Na,  dim  o'r  fath  beth;  ond  tra  yn  condemnio  rhai  fel  Esgob  Doyle  yn 
1826,  am  gyhuddo  y  Pabau  hyny  o  ymosodiad,  y  mae  yn  dal  i  fyny  yn  gyf- 
angwbl  yr  hyn  a  ddelid  ganddi  yn  y  Canoloesoedd.  Y  mae  yn  waeth  yn 
ein  dyddiau  ni  hefyd.  Yn  yr  eglwysi  a'r  cymundebau  cenhedlaethol 
yn  y  Canol-oesoedd  yr  oedd  gwrthwynebiad  cryf,  bywiog,  a  gwastadol 
i'r  hawliau  eithafol  yma ;  ond  yn  awr,  yn  y  bedwaredd  ganrif  a'r  bym- 
theg,  y  mae  y  gwrthwynebiad  hwn  wedi  ei  daflu  allan  o'r  llŷs,  ac  wedi 
ei  ddiffoddi  yn  llwyr  o  fewn  yr  Eglwys  trwy  ddedfrydau  diweddar  y 
Llŷs  Pabaidd." 

Wedi  gwneyd  y  sylwadau  cyffredinol  hyn,  y  mae  Mr.  Gladstone  yn 
sylwi  ar  bob  un  o'r  pedwar  gosodiad  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  y  frawddeg 
ar  y  dechreu,  yr  hyn  a  wna  yn  y  drefn  ganlynol : — I.  Fod  Rhufain  wedi 
mabwysiadu  cyfundrefn  o  drais  a  chyfnewidiad  ffydd  yn  lle  ei  hymffrost 
ffroenuchel  o  fod  byth  yr  un.  II.  Ei  bod  wedi  ail-loëwi  a  chwyfio  yn 
rhodresgar  o  newydd  bob  offerýn  rhydlyd  y  gobeithiasid  ei  bod  wedi  eu 
taflu  o'r  neilldu.  III.  Nas  gall  neb  ddyfod  yn  ddychweledig  iddi  yn 
awr  heb  ymwrthod  â'i  ryddid  moesol  a  meddyliol,  a  gosod  ei  deyrngar- 
wch  gwladol  a'i  ddyledswydd  wrth  drugaredd  un  arall.  IV.  Ei  bod  hi 
(Rhufain)  wedi  ymysgar  oddiwrth  syniadau  diweddar  ynghyda  hanes 
henafol  y  byd. 

Wedi  y  rhagarweiniad  hwn,  y  mae  Mr.  Gladstone  yn  myned  ymlaen 
i  sylwi  ar  y  gosodiadau  hyn.  Ymdrinia  â'r  cyntaf-a'r  pedwerydd  gyda'u 
gilydd,  yn  fýr  a  chryno  iawn,  am  y  tybia  eu  bod  yn  perthyn  i  wêdd 
dduwinyddol  yn  fwy  na  gwleidyddol  y  cwestiwn.  Cyfeirio  wnânt  at 
ffeithiau,  a  chofnodi  barn  neu  syniad  a  berthyn  iddynt.  Un  fíaith  y  cyf- 
eiririant  ati  ydyw  y  ganlynol : — "  Mai  dadl  gyson,  hoff,  a  mawreddog, 
mewn  dyddiau  o  fewn  côf  yr  awdwr,  ydyw  hunaniaeth  didòr  a  holiol 
crediniaeth  Eglwys  Rhufain  o  ddyddiau  ein  Hiachawdwr  hyd  y  dyddiau 
hyn."  "Nis  gall  neb,"  ychwanega  Mr.  Gladstone,  "  a  ddilynodd  gwrs 
y  llênyddiaeth  yma,  yn  ystod  y  deugain  mlynedd  diweddaf,  beidio  ym- 
deimlo  â'r  cyfnewidiad  yn  ei  gogwydd  presennol.  Mwyfwy  o  hyd  y 
mae  yr  haeriadau  hyn  o  unffurfiaeth  parhäol  athrawiaeth  wedi  cilio  yn 
ol  i'r  cysgod  egwan."  Heb  fyned  i  mewn  i'r  ymresymiad  yn  fanwl,  fe 
nodir  yn  y  traethodyn  ddau  o'r  gwabaniaethau  ymarferol  pwysig  sydd 
rhyngddynt.  Yn  y  cyntaf,  y  swydd  a  hawlir  gan  yr  eglwys  yn  benaf 
ydyw  bod  yn  dyst  i  ffeithiau;  tra  yn  yr  ail  daw  yn  benaf  i  fod 
yn  feirniad  os  nad  yn  ddadguddydd  athrawiaeth.  Yn  y  blaenaf,  y  mae 
yr  hyn  yr  ymgymer  yr  eglwys  âg  ef  yn  ddarostyngedig  i  ammheuaeth 
dibaid,  ac  i  appeliad  at  hanesiaeth;  yn  yr  ail,  nis  gall  un  swm  o 
dystiolaeth  hanesiol  lwyddo  yn  erbyn  gallu  annherfynol  damcaniaeth 
dadblygiad. 

Dangosir  yn  y  llyfr  fod  yr  ystyriaethau  hyn  o'r  pwys  mwyaf  i  ddau 
ddosbarth  o  bersonau;  sef  i'r  rhai  hyny  a  feddyliant  fod  athrawiaethau 
eithafol  gallu  eglwysig  ymhlith  peryglon  gwirioneddol  a  difrifol  yr  oes; 
ac  i'r  rhai  hyny  hefyd  a  gredant  mai  un  d'iogelwch  rhag  pob  ffurfiau  o 
ofergoeledd  ac  anghredaeth  ydyw  cadw  i  fyny  y  gwirionedd,  aç  awdur- 
dod  hanesiaeth,  a  gwerth  anmhrisiadwy  ysbryd  hanesiol. 

Bydd  hynyma  yn  ddigon  am  y  ffaith.  Beth  eto  am  y  syniad  fod  y 
dedfrydau  Pabaidd  diweddar  yn  anghyttuno  â  meddyliaeth  bresennol  ? 
Hòna  Mr.  Gladstone  fod  hwn,  fel  y  mae  yn  gwestiwn  duwinyddol,  y  tu 


MR.    GLADSTONE   a'r   BABAETíI.  107 

allan  i  gylch  ei  ddadleuaeth ;  ond,  er  hyny,  yn  fater  cwbl  gyfaddas  i'w 
grybwyll  yn  yr  erthygl  yn  y  Contemporary,  gan  mai  yr  hyn  a  roddir 
yno  ydyw  syniad  y  rhai  yr  ymresymai  â  hwy,  fel  mwyaírif  mawr  y  cy- 
hoedd  Prydeinig.  Y  mae  yn  gwrthod  rhoddi  i  íyny  yr  un  gair,  gan  y 
dywed  nas  gall  dynu  yn  ol  hyd  yn  nôd  y  gair  "creulonderau,"  gan  bwy 
bynag  yr  ystyrir  ef  yn  rhy  gryf.  Ar  y  pen  hwn  gwneir  y  sylwadau 
dilynol: — "  Yr  oedd  cyfiawnhâd  hen  ddarnodiadau  yr  Eglwys,  a  ddal- 
iasant  ystormydd  pymtheg  cant  o  flynyddoedd,  i'w  gael  yn  hyn, — nad 
oeddynt  yn  awdurdodol,  ond  eu  bod  yn  codi  yn  gyfangwbl  o,  ac  yn 
perthyn  i,  ddamcaniaethau  yn  meddu  y  llaw  uchaf  ar  y  pryd,  ac  yn 
cael  eu  hystyried  yn  fygythiol  i  grediniaeth  Gristionogol.  Y  mae  gan 
Ganonau  Cynghor  Trent,  ar  wahân  oddiwrth  eu  cynnwys,  gymaint  â 
hyn  o  awdurdod  drahäus.  Ond  y  mae  dedfrydau  peryglus  presennol 
y  Babaeth  wedi  eu  dwyn  i  ffafr,  ac  yn  gyru  yn  bendramwnwgl  y  farn 
gyffredin  a  ffŷna  yn  myd  eglwysig  Ehufain.  Bu  tyfiant  yr  hyn  a  ad- 
nabyddir  yn  gyffredin  ymhlith  Protestaniaid  fel  Mair-addoliaeth,  a 
chrediniaeth  yn  Anffaeledigrwydd  y  Pab,  yn  hynod  o  gyflym;  ond  ym- 
ddengys  nad  oedd  yn  ddigon  cyflym  i  foddhâu  y  blaid  lywodraethol. 
Yn  wir,  nis  gellir  cael  enw  tynerach  na  gweithred  o  greulondeb  ar  eu 
gwaith  yn  anelu  dyrnodiau  marwol  1854  a  1870  at  yr  hen  ysgol  han- 
esiol,  wyddonol,  a  cbymedrol,  a  chyda'r  cerydd  hwn  y  mae  gweithrediad 
1S70  yn  barod  wedi  ei  gyfarfod  gan  y  duwinydd  byw  blaenaf  yn  awr  o 
fewn  cylch  yr  eglwys,  yr  enwog  Ddr.  John  Henry  Newman,  yr  hwn 
ymhlith  rhai  eraill,  a  ddefnyddiodd  y  geiriau  canlynol : — 'Paham  y 
dylid  caniatâu  i  adran  ymosodol  a  haerllug  i  wneyd  calon  y  cyfìawn  yn 
ofidus,  y  rhai  na  wnaeth  yr  Arglwydd  hwynt  yn  adfydus?'" 

Ynglŷn  â'r  ail  osodiad  cymera  Mr.  Gladstone  yn  ganiatäol  ei  fod  yn 
cael  ei  wadu,  ac  felly  y  mae  yn  hawlio  ychydig  eiriau  o  brawf  drosto. 
Eto,  rhag  gwneyd  dim\yn  y  ddadl  a  duedda  i  ddwyn  i  mewn  unrhyw 
nwyd  i'r  hyn  sydd  yn  gwbl  yn  fater  o  ymresymiad  pur,  ni  wna  ond 
enwi  nifer  o  engreifftiau  o  gondemniad  gan  Rufain  yn  ei  ddyddiau  ef, 
heb  fanylu  ar  y  geiriau  caledion  a  arferir  ganddi  yn  y  condemniadau 
hyny.     Dyma  yr  engreirTtiau :— 

1.  Y  rhai  a  safant  dros  ryddid  y  wasg.  Cylchlythyr  y  Pab  Gregory  yn  1831,  a 
Pius  IX.  yn  1864. 

2.  Neu  ryddid  cydwybod  ac  addoliad.    Cylchlythyr  Pab  Pius  IX.,  Rhagfyr  8,  1864. 

3.  Neu  ryddid  ymadrodd.  "Syllabus"  y  18  o  Fawrth,  1861,  Gosodiad  lxxix. 
Cylchlythyr  Pab  Pius  IX,  Rhagfyr  8,  1864. 

4.  Neu  y  rhai  a  ddaliant  y  gellir  anufuddhâu  neu  wahaniaethu  oddiwrth  ddyfarnau 
a  dedfrydau  Pabaidd,  heb  bechu,  oddieithr  eu  bod  yn  ymdrin  â  deddfau  ffydd  a 
moesau.     Gwel  yr  unrhyw. 

5.  Neu  y  rhai  a  briodolant  i'r  Wladwriaeth  y  gallu  o  ddarnodi  hawliau  gwladol  a 
thiriogaeth  yr  Eglwys.     Syllabus  Pab  Pius  IX.,  8  Mawrth,  1861. 

6.  Neu  a  ddaliant  fod  y  Pabau  Rhufeinig  a'r  Cyughorau  Cyffredinol  wedi  troseddu 
terfynau  eu  gallu,  ac  wedi  trawsfeddiannu  hawliau  tywysogion.  Gwel  yr  unrhyw, 
Gosod.  xxiii. 

7.  Neu  nas  gall  yr  Eglwys  arfer  gallu  neu  rym.     Syllabus,  Gosod.  xxiv. 

8.  Neu  y  gelJir  tynu  yn  ol  awdurdod  sydd  heb  fod  yn  hanfodi  yn  swydd  yr  esgob- 
aeth,  ond  wedi  ei  ganiatâu  iddi  gan  yr  awdurdod  wladol,  yn  ol  barn  y  neb  a'i 
rhoddodd.     Gwel  yr  unrhyw,  Gosod.  xxv. 

9.  Neu  fod  rhyddid  gwladol  yr  Eglwys  a'i  gweinidogion  yn  dibynu  ar  hawl 
wladol.     Gwel  yr  unrhyw,  Gosod.  xxx. 


108  ME.  GLADSTONE  A'fl  BABAETH, 

10.  Neu  yn  ymrysonfa  deddfau  gwladol  ac  eglwysig  â'u  gilydd,  y  dylai  y  deddfau- 
gwladol  drechu.    Yr  un,  Gosod.  xlii. 

11.  Neu  y  gellir  cymeradwyo  unrhyw  drefn  o  addysgiad  ieuenctyd,  bydol  yn  unig. 
Yr  un,  Gosod.  xlviii. 

12.  Neu  y  gall  ac  y  dylai  gwybodaeth  o  bethau  athronyddol  a  gwladol  wrthod 
cymeryd  eu  harwain  gan  awdurdod  Ddwyfol  ac  Eglwysig.     Yr  un,  Gosod.  lvii, 

13.  Neu  nad  ydyw  prîodas  yn  ei  hanfod  yn  sacrament.    Yr  un,  Gosod.  lxvi. 

14.  Neu  fod  i  briodas,  heb  ei  gwneyd  yn  sacramentaidd,  rym  rhwymiadûL.  Yr 
un,  Gosod.  lxxiii. 

15.  Neu  y  byddai  trefniad  gallu  tymmorol  y  Pab  yn  fanteisiol  iawn  i'r  Eglẁy&. 
Yr  un,  Gosod.  lxxvi.,  hefyd  lxx. 

16.  Neu  y  gellir  sefydlu  unrhyw  grefydd  heblaw  y  Babaidd  gan  y  *Wladwriaetht 
Yr  un,  Gosod.  lxxvii. 

17.  Neu  y  gellir  caniatâu  yn  ganmoladwy,  yn  y  gwledydd  a  elwir  yn  B&byddol,. 
rydd-ymaiferiad  o  grefyddau  eraill.     Syllabus,  Gosod.  lxxviii. 

18.  Neu  y  dylai  y  Pab  ddyfod  i  delerau  â  chynnydd  rhyddfrydiaeth,  a  gwareîddiad 
presennol.    Yr  unrhyw,  Gosod.  lxxx. 

Ar  ol  mynegu  gobaith  yr  ystyrir  yr  engreifftiau  blaenorol  yn  ddi- 
gonol  o  brofion,  cynnygia  dri  o  sylwadau  ar  eu  cynnwys.  Yn  laf.  Nidi 
ydyw  yn  rhoi  yr  holl  osodiadau  yn  yr  un  a'r  unrhyw  ddosbarthiacL 
Yn  2il.  Gall  ymddangos,  ar  ddefnyddiad  prysur,  nad  ydym  wedi  ail- 
wirio  yma  weinyddiad  cosb  mewn  bywyd,  aelod,  rhyddid,  neu  nwyddau,. 
ar  aelodau  anufudd  yr  Eglwys,  na'r  hawl  o  ddîorseddu  penaduriaid,  a. 
rhyddhâu  deiliaid  o'u  rhwymedigaeth,  gyda  ei  holl  ganlyniadau  al- 
aethus.  Mewn  geiriau  eglur,  nid  ydynt  i  lawr;  ond  yn  sylwedd  y 
gosodiadau,  y  mae  yn  ofidus  genyf  ddyweyd,  y  maent  i  mewn  y  tu  hwnt 
i  bob  ammheuaeth.  Yn  olaf,  gallaf  sylwi  mai  nid  syniadau  y  Pab  ei 
hun  yn  unig  ydynt,  neu  hyd  yn  nôd  syniadau  y  gallai  efe  eu  cym- 
eradwyo  yn  dadol  i  ystyriaeth  dduwiol  y  ffyddloniaid.  Nid  cynghor 
ydynt  ganddo,  ond  gorchymyn  diwrthdro  i  sefyll  wrth  bob  un  o  honynt 
yn  ddiwahaniaeth.  Pwy  bynag  a  ballo  mewn  un  gydag  ef,  íel  gyda'r 
Arglwydd  Iesu,  "  efe  a  fydd  euog  o'r  cwbl." 

Wedi  gwneyd  i  ffordd  â'r  tri  gosodiad  yma  mewn  naw  tudalen  o 
sylwadau,  y  mae  yn  symud  ymlaen  at  y  trydydd  a'r  pwysicaf,  gan 
dreulio  rhyw  bedwar  tudalen  ar  hugain  mewn  ymdriniaeth  arno.  Y 
gosodiad  hwn  ydyw,  fel  yn  ddiau  y  cofia  ein  darllenwyr,  "  Nas  gall 
neb  ddyfod  yn  ddychweledig  iddi  yn  awr  heb  ymwrthod  â'i  ryddid 
moesol  a  meddyliol,  a  gosod  ei  deyrngarwch  gwladol  a'i  ddyledswydd 
wrth  drúgaredd  un  arall." 

Dechreuir  yr  ymdriniaeth  gyda  theyrnged  o  barch  i  alluoedd,  ac  ed- 
mygedd  o  ymddygiad,  Dr.  Döllinger  a'i  ganlynwyr  yn  Germany,  fel  un 
engraifft  agos  atom  o'r  anmhosiblrwydd  o  fod  yn  aelod  cymeradwy  o'r 
Babaeth,  ac  ar  yr  un  pryd  feithrin  yr  un  gronyn  o  ysbryd  annibynol. 
Ac  ychwanega,  "Heb  briodoli  i  neb  y  llofruddiaeth  foesol,  oblegid  dyna 
ydyw,  o  fygu  cydwybod  ac  argyhoeddiad,  nis  gallaf  fi  fel  un  sýnu  nad 
ydyw  yr  ymweithiad  sydd  yn  cymeryd  lle  trwy  feddwl  yr  Eglwys  Ladin- 
aidd  wedi  dyfod  eto,  ond  mewn  ychydig  iawn  o  engreifftiau,  i'r  wyneb. 
Gan  gorff  y  boblogaeth  y  mae]anmhosiblrwydd  moesol  i'r  fath  gwestiynau 
a  hyn  gael  eu  chwilio  yn  ddigonol ;  felly  y  mae  wedi  bod  bob  amser,  ac 
felly  y  pery  i  íod,  ar  y  cyfan,  hyd  nes  y  cynihwysir  egwyddorion  peir- 
iannwaith  law-weithfäol  at  weithrediadau  meddyliol  a  moesol,  a  hyny 
gyda  chanlyniadau  cyffelyb.    Dilynwyr  ydynt  ac  raid  iddynt  fod,  ac, 


MR.    GLADSTONE    a'b    BABAETH.  109 

mewn  rhyw  ystyr,  a  ddylent  íod.  Ond  beth  am  arweinwyr  cymdeithas, 
gwýr  o  ddysg  a  hamdden  ?  Ceisiaí  awgrymu  atebiad  mewn  ychydig 
eiriau.  Y  mae  newidiad  proffes  grefyddol,  o  dan  bob  amgylchiad,  yn 
beth  mawr  a  phwysig.  Llawer  mwy  felly  ydyw  y  cwestiwn,  pa  íodd 
bynag,  rhwng  dyleds wyddau  gwir  bwysig  a  gwrth wynebus,  neu  ymddang- 
osiadol  wrthwynebus,  i'w  gilydd,  pan  y  mae  crefydd  dyn  wedi  ei  newid 
iddo,  dros  ei  ben  megys,  heb  fod  ganddo  ef  ei  hunan  ran  na  chyfran 
yn  y  cyfnewidiad  o  gwbl.  Pell  oddiwrthyf  ydyw  gwneyd  unrhyw  Bab- 
ydd,  oddieithr  y  gallu  arglwyddiaethol,  a'r  rhai  a'u  gosodasant,  yn  gyf- 
rifol  am  y  gweithrediadau  drwgargoelus  a  welsom  yn  yr  hanes  blaenorol. 
Fy  argyhoeddiad  ydyw  fod  ymhlith  y  rhai  na  wnant  ysgwyd  ymaith  yr 
iau,  laweroedd  a  amddiffynant  eu  teyrngarwch  ar  gôst  cysondeb,  yr  hwn 
nad  oes  ond  ychydig  o  honom  yn  ei  gadw  yn  berffaith,  fe  allai,  mewn 
pynciau  anhawdd  o  grefydd.  Ond  perthyna  hyn,  pa  fodd  bynag,  i'r 
dyfodol ;  am  y  presennol,  nid  oes  dim  yn  fy  marn  i  yn  fwy  anghyfiawn  na 
dal  aelodau  yr  Eglwys  Babaidd  yn  gyffredinol  yn  gyfrifol  ar  hyn  o  bryd 
am  y  newydd-bethau  diweddar.  Dyledswydd  sylwedyddion,  y  rhai  a 
dybiant  yr  hawliau  cynnwysedig  yn  y  dedfrydau  hyn  yn  ormesol,  a 
ffugiol,  ac  yn  gyfryw  na  ddylai  hyd  yn  nôd  anallu  gwirioneddol  neu 
dybiedig  eu  cadw  rhag  beirniadaeth,  ydyw  egluro  yr  achos  yn  rhydd, 
ac  mewn  ffordd  o  hèr  gyfeillgar,  erfyn  ar  eu  cydwladwyr  Pabaidd  adosod 
eu  hunain  yn  y  safle  yr  hon,  bum'  mlynedd  a  deugain  yn  ol,  y  dadgan- 
odd  y  genedl  hon  ei  chrediniaeth  eu  bod  yn  eu  dal,  trwy  ei  llais  a'i 
gweithrediad  yn  ei  Senedd." 

A  Mr.  Gladstone  rhagddo  ar  ol  cywiro  gronyn  ar  ystyr  neillduol  y 
gair  "  dychweledig  "  yn  y  cysylltiad  yr  arferir  ef  ganddo,  i  gymharu  a 
chyferbynu  y  dadganiadau  a  wnaed  gan  yr  Esgobion  Gwyddelig  o  flaen 
pwyllgorau  Tý  yr  Arglwyddi  a  Thŷ  y  Cyffredin  yn  1824 — 5,  yn  gystal 
a  dedfrydau  cynghorau,  a  dadganiadau  awdurdodau  eglwysig  o  bwys, 
mewn  amserau  boreuach  a  diweddarach,  gyda'r  hawliau  newyddion  a 
osodwyd  i  fyny  yn  1870.  Dangosa  yn  gwbl  glir  pa  fodd  yr  oedd  yr 
awdurdodau  yn  gwrthwynebu,  y  dyddiau  hyny,  yr  athrawiaethau  o 
ufudd-dod  a  theyrngarwch  y  dadleuant  mor  gryf  drostynt  y  dyddiau 
hyn.  Ar  hyn  dywed  Mr.  Gladstone  ein  bod  gan  hyny,  yn  absennoldeb 
sicrwydd  pendant  i'r  gwrthwyneb,  yn  ymddangos  yn  cael  ein  harwain, 
ie,  ein  gyru,  gan  ymresymiad  têg  ar  y  tystiolaethau  crybwylledig,  i'r 
casgliadau  canlynol : — 

1.  Fod  y  Pab,  yn  cael  ei  awdurdodi  gan  ei  Gjnghor,  yn  hawlio  iddo 
ei  hunan  arglwyddiaeth  (a)  ffydd,  (b)  moesau,  (c)  pobpeth  a  berthyn  i 
lywodraeth  a  dysgyblaeth  yr  Eglwys. 

2.  Ei  fod  yn  hawlio  yr  un  modd  y  gallu  o  benderfynu  terfynau  y 
cyfryw  arglwyddiaethau. 

3.  Nad  ydyw  yn  eu  gwahanu  trwy  unrhyw  linell  eglur  neu  gydnab- 
yddedig  oddiwrth  arglwyddiaethau  dyledswydd  ac  ufudd-dod  gwladol. 

4.  Ei  fod,  gan  hyny,  yn  hawlio,  ac  yn  hawlio  o  fis  Gorphenaf,  1870, 
ymlaen,  gydag  awdurdod  berffaith,  oddiwrth  bob  dychweledig  ac  aelod 
o'i  Eglwys,  ar  fod  iddo  "  osod  ei  deyrngarwch  a'i  ddyledswydd  wladol 
wrth  drugaredd  un  arall,"  a'r  arall  hwnw  yn  neb  amgen  nag  efe 
ei  hunan. 

Yn  y  bennod  ddilynol  y  cwestiwn  yr  ymgymera  â'i  ateb  ydyw,  Pa  un, 


110  MB.    GLADSTONE    AR    BABAETFT. 

wedi  eu  cael  yn  wirionedd,  a  ydyw  y  pethau  hyn  yn  bwysig?  Y  mae 
yr  hawliau  wedi  cael  eu  gwneyd ;  rhoddir  hwy  mewn  grym  y  dyddiau 
hyn  gyda  chyndynrwydd  anghyffredin  a  rhyfeddol.  Fel  hyn  y  llefara 
ein  hawdwr  yn  y  bennod  hon : — 

"Rhaid  mai  i  ryw  amcan  gwleidyddol,  o  fath  diammheuol,  y  mae  y  fath  antur- 
iaethau  mewn  ymgyrchoedd  mor  feiddgar  ar  y  cylch  gwladol  yn  cael  eu  rhedeg  mor 
bwyllus.  Rhaib  feiddgar  ydyw.  Oblegid  y  mae  yn  dra  eglur  fod  hyd  yn  nôd  dad- 
ganiad  noeth  o  egwyddorion  a  sefydlant  eithriad  oddiwrth  ufudd-dod,  neu  a  dorant 
ar  ei  gyfanrwydd,  yn  arwain  llawer  o  wledydd  eraill  Ewrop,  yn  llawer  mwy  union- 
gyrchol  na  chyda  ni,  i  grëu  anghydfod  gwladol,  ac  i  beryglon  o'r  natur  fwyaf  pwysig 
a  theimladwy.  Mae  yr  ymdrech  sydd  yn  cael  ei  chario  ymlaen  yn  awr  yn  Germany 
yn  engraifft  o'r  fath  egluraf  o  hyn.  Nid  wyf  alluog  i  roddi  unrhy w  farn  ar  fanylion 
yr  ymdrech  hono.  Y  mae  sefydliadau  Germany,  a  phris  perthynasol  awdurdod 
gwladol,  a  rhyddid  personol,  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  oddiwrth  yr  eiddom  ni.  Ond 
rhaid  i  mi  ddyweyd  cymaint  â  hyn.  Yn  gyntaf,  nid  Prwssia  yn  unig  a  gyffyrddir  ; 
y  mae  yr  asgwrn  yn  gorwedd  yn  barod  mewn  lle  arall,  er  y  gall  y  gynhen  gael  ei 
noedi.  Mewn  gwledydd  eraill,  yn  Awstria  mewn  modd  neillduol,  y  mae  cyfreithiau 
diweddar  mewn  grym,  yn  codi  i  sylw  bron  yn  gwbl  yr  un  cwestiynau  ag  y  mae  y 
cyfreithiau  Ffalckaidd  wedi  eu  codi.  Ond  y  mae  y  Llŷs  Rhufeinig  yn  meddu  mewn 
perffeithrwydd  un  gelfyddyd,  y  gelfyddyd  o  aros  a  dysgwyl ;  ac  y  mae  yn  arwyddair 
doeth  o'i  heiddo  i  beidio  ymladd  ond  âg  uu  gelyn  ar  unwaith.  Yn  ail,  os  ydwyf 
wedi  gosod  yn  dêg  a  gwirioneddol  yr  hawliau  a  ddadleuir  gan  Ehufain,  y  mae  yn 
anhawdd  gwadu  nad  ydyw  yr  hawliau  hyny,  a'r  gallu  a'u  gwnaeth,  yn  gyfrifol  am 
boen  a'r  peryglon,  beth  bynag  allant  fod,  yr  ymdrech  bresennol  rhwng  deddfau 
Germany  a  chyfreithiau  Rhufain.  A'r  hyn  a  ddywedid  unwaith  am  Ffrainc,  a  ellir 
ei  ddywedyd  yn  awr  yn  ddigon  gwir  am  Germany,  pan  y  mae  Germany  wedi  ei 
hafionyddu,  nis  gall  Ewrop  fod  yn  gorphwys." 

Ceir  y  chweched  bennod  eto  yn  cael  ei  chymeryd  i  fyny  i  ateb  y 
cwestiwn  a  oedd  y  gosodiadau  yn  briodol  i'w  hegluro  gan  yr  ysgrifen- 
ydd  presennol.  Dywed  mai  dyma  y  rhan  fèraf  a  mwyaf  dibwys  o'r 
ymchwiliad,  ond  yr  un  pryd,  yr  un  y  bydd  i'r  cyhoedd  fe  allai  edrych 
arni  gyda  mwyaf  o  ddyddordeb.     Dywed, — 

"Am  ddeng  mlynedd  ar  hugain,  ac  mewn  amrywiaeth  mawr  o  amgylchiadau, 
mewn  swydd,  ac  fel  Aelod  Seneddol  annibynol,  mewn  mwyafrif,  ac  mewn  lleiafrif 
bychain,  a  thrwy  y  rhan  fwyaf  o'r  tymmor  hwnw  yn  cynnrychioli  cynnrychiolaeth  fawr 
a  phwysig,  gan  mwyaf  yn  glerigol,  yr  wyf  wedi  llafurio  gydag  eraill  i  gadw  i  fyny  a 
helaethu  hawlfreintiau  gwladol  fy  nghydwladwyr  Pabaidd.  Ý  mae  y  blaid  Éydd- 
frydig  gyda'r  hon  y  cysylltir  íì  yn  gyffredin  wedi  dyoddef,  ac  ar  adegau  dyoddef  yn 
ddwys  yn  ffafr  a  dylanwad  cyhoeddus,  oddiwrth  y  grediniaeth  eu  bod  yn  rhy 
hyderus  yn  eu  gwladlywiaeth  ;  tra  yr  un  pryd  y  mae  wedi  bod  bob  arnser  yn  y  math 
gwaethaf  gyda'r  llỳs  Pabaidd  o  herwydd  ei  hymlyniad  digyfnewid  (mi  a  obeithiaf) 
wrth  ryddid  ac  annibyniaeth  Itali.  Yr  wyf  wedi  bod  yn  llefarydd  y  blaid  yma 
fwy  nag  unwaith  rnewn  annogaethau  a  dueddent  i  feitlirin  y  sèn  grybwylledig,  er 
nad  yn  haeddu  fel  pwnc  o  reswm,  ond  y  mae  wedi  bod  yn  hanfodi  mewn  ffaith. 
Felly  tra  y  mae  cyfiawnder  cyffredinol  yn  galw  am  i'r  pethau  hyn  a  osodais  allan 
gael  eu  hysgrifenu,  y  mae  cyfiawnder  neillduol  tuag  at  y  blaid  yr  wyf  mor  deyrn- 
garol  ymlynedig  wrthi,  a'r  hon  y  gall  fod  genyf  gyfran  yn  ei  gosod  ar  safie  an- 
fanteisiol  ger  bron  fy  nghydwladwyr,  yn  ei  gwneyd,  a  dyweyd  y  lleiaf,  yn  beth 
eithaf  gweddus  na  byddai  i  mi  gilio  yn  ol  o'u  hysgrifenu." 

Dilynir  hyn  gan  ymgais  i  gyfiawnhâu  y  cwrs  a  gymerodd  yn 
yr  ymdrech  i  roddi  i'r  Iwerddon  yr  oll  a  feddyliai  fod  ganddi 
hawl  i'w  ddysgwyl  raewn  pynciau  o  gydwybod  a  chydraddoldeb 
gwladol.  Ni  adawodd  Cyfraith  y  Tir  a  Chyfraith  yr  Eglwys  ond 
un  pwynt  i  ymdrin  âg  ef,  sef  addysg  uwchraddol.     Cawn  ei  eglur- 


MR.    GLADSTONE   A'R   BABAETH.  111 

hâd  ar  y  rhan  a  gyinerodd  yn  y  mater  hwn,  fel  un  o  arddangosiadau 
cyntaf  o  wendid  ei  Weinyddiaeth,  yn  y  geiriau  canlynol : — 

"Yr  wyf  yn  ystyried  y  darfu  i  fwyafrif  Rhyddfrydig  Tŷy  Cyffredin,  a'r  Llywodr- 
aeth  yr  oedd  genyf  yr  anrhydedd  a'r  boddlonrwydd  o  berthyn  iddi,  gynnyg  taliad 
ffurfiolyn  llawn  o'r  rhan  hon  o'n  dyled  ya  mesur  y  Brifathrofa  Wyddelig  yn  Chwefror 
1873.  Meddylia  rhai,  yn  wir,  ei  fod  yn  orbris,  cwestiwn  i'r  hwn  y  mae  yn  eglur 
nad  dyma  y  lle  i  fyned  i  mewn  iddö.  Ond  gwelodd  awdurdodau  y  Babaeth  yn  yr 
Iwerddon  yn  dda  fynu  sicrhâu  gwrthodiad  y  mesur  hwnw,  trwy  y  dylanwad  union- 
gyrchol  a  arferasant  ar  nifer  neillduol  o  Aelodau  Seneddol  Gwyddelig,  a  thrwy  y 
demtasiwn  a  gynnygiasant — neu  y  cais  a  wnaethant,  a  siarad  yn  gartrefol,  i  dỳnu 
mewn  gefnogaeth  y  Gwrthwynebiad  ceidwadol.  Coronwyd  eu  hymdrech  â  llwydd- 
iant  cyfiawn.  O'r  adeg  hono  allan,  teimlais  fod  y  sefyllfa  wedi  newid,  ac  fod  yn 
rhaid  clirio  i  ffordd  bynciau  pwysig  trwy  egluriadau  cyfaddas.  Yr  oedd  y  ddyled  i'r 
Iwerddon  wedi  ei  thalu;  yr  oedd  dyled  i'r  wlad  yn  gyffredinol  yn  aros  eto  i'w 
thalu,  a  dyma  sydd  wedi  dyfod  yn  gwestiwn  mawr  y  dydd.  Cyhyd  yn  wir  ag  y 
parhëais  yn  Brifweinidog,  nid  oeddwn  yn  ystyried  ei  fod  yn  briodol  i  ddadleuaeth 
wleidyddol  ë'ang  ddyfod  oddiwrthyf  fi,  tra  na  byddwn  i  na'm  cydswyddogion  yn 
dueddol  i  redeg  yr  antur  o  gynhyrfu  nwydau  poblogaidd  trwy  appeliad  heb  ei  egluro 
at  y  wlad.  Ood  y  mae  pob  anhawsder  fel  y  maent  yn  cyfodi  o  gyfyngiadau  anghen- 
rheidiol  sefyllfa  swyddogol  yn  awr  wedi  eu  symud." 

Yn  rhan  ddiweddaf  y  traethodyn  ni  a  gawn  Mr.  Gladstone  yn  dadleu 
Gwladlywiaeth  Gartrefol  y  dyfodol.  Meddylia  efe,  er  ei  fod  i  ofidio  o'i 
herwydd,  fod  cynifer  o  ddychweledigion  wedi  eu  gwneyd  o  sefyllfa  gyni- 
deithasol  uchel,  ac  "os  nad  ydyw  y  Pab  yn  llywodraethu  mwy  o  eneid- 
iau  yn  ein  plith,  ei  fod  yn  llywodraethu  mwy  o  aceri,"  eto  gellir  dwyn 
y  golled  o  ysgariad  nifer  penodol  o  arglwyddi  y  tir  oddiwrth  y  rhai  a'u 
diwylliant.  Nis  gall,  yn  wir,  ddim  yn  hwy  ddyweyd  nad  oes  dim  yn 
nghredo  y  Pabydd  i  beryglu  ac  i  ddyfetha  ei  hawliau  gwladol  llawn — y 
mae  y  tîr  hwn  wedi  ei  dòri  oddi  tano.  Ond  mor  belled  ag  y  mae  a 
fyno  efe  â'r  cwestiwn,  llywodraethir  ef  yn  y  dyfodol  fel  yn  y  gorphenol 
gan  y  rheol  o  gadw  hawliau  gwladol  cyfartal,  heb  sylwi  ar  wahaniaeth- 
au  crefyddol  o  gwbl ;  a  gwrthwyneba  bob  ynigais  i  gau  allan  aelodau 
yr  Eglwys  Babaidd  oddiwrth  feddiant  y  rheol  hon.  Yn  wir  gall 
ddyweyd  ei  fod  wedi  rhoi  amlygiadau  clir  yn  barod  o'r  syniad  hwn, 
trwy  gefnogi  yn  y  Senedd  fel  gweinidog,  er  1870,  ddiddymiad  Mesur  y 
Teitlau  Eglwysig,  am  yr  hyn  a  ystyriaf  fì  yn  rhesymau  digonol.  Nid 
yn  unig  am  na  ddaethai  yr  amser  pan  y  gallai  gymeryd  yn  ganiatäol 
fod  canlyniadau  mesurau  chwyldröadol  1870  wedi  eu  pwyso  a'u  teimlo 
yn  drwyadl  gan  bob  dyn  galluog  yn  y  Cyfundeb  Pabaidd.  Md  yn 
unig,  am  fod  nifer  mor  fawr  fel  y  sylwyd  yn  barod,  o  angenrheidrwydd 
yn  analluog  i  feistroli,  a  ffurfio  eu  barn  bersonol  ar  yr  achos.  Yn 
gwbl  ar  wahan  oddiwrth  yr  ystyriaethau  hyn,  y  mae  yn  dal  na  ddylai 
ein  llwybr  union  ni  ymlaen  ddim  cael  ei  newid  gan  ffolineb,  canlyniadau 
yr  hwn,  ac  i'r  gwaethaf  ddyfod  i'r  gwaethaf,  y  bydd  gan  y  wlad  hon  y 
gallu,  ac  os  bydd  achos  yr  ewyllys  i'w  lywodraethu.  Bydd  i'r  wladwr- 
iaeth,  fe  obeithir  fod  bob  amser  yn  ofalus  i  adael  llywodraeth  cyd- 
wybod  grefyddol  yn  rhydd,  ac  eto  ei  chadw  yn  ei  thiriogaeth  ei  hunan ; 
ac  i  beidio  caniatâu  i  fympwy  dirgelaidd,  nac  uwchlaw  pobpeth,  traha 
tramor  i'n  hawdurdodi  yn  nghyflawniad  ein  gwaith  priodol ;  '  Dysgwyl- 
ia  Lloegr  i  bob  dyn  wneyd  ei  ddyledswydd ;  '  ac  nis  gall  neb  fod  mor 
barotòedig  dda  o  dan  bob  amgylchiad  i  hawlio  ei  chyflawniad  â'r  blaid 


112  MR.    GLABSTONE   a'r   BABAETH. 

Eyddfrydig  hono,  a  wnaeth  y  fath  gyfiawnder  â'r  AnghydfYurfwyr  a'r 
Pabyddion,  ac  aelodau  yr  hon  mor  íynych  er  mwyn  y  gwaith  hwnw,  a 
anturiasant  eu  cymeriad  gyda  chynnrychiolaethau  mwyaf  Protestanaidd 
y  deyrnas.  Y  mae  gwladwriaeth  y  Deyrnas  Gyfunol  bob  amser  wedi 
bod  yn  grêf  mewn  nerth  pwysig ;  ac  y  mae  ei  llwyrarfogaeth  foesol  yn 
awr,  ni  hyderwn,  yn  lled  gyflawn. 

"  Nid  ydyw  gan  hyny  yn  weddus  i  anrhydedd  y  Goron  a  phobl  y  Deyrnas  Gyfunol 
i  gymeryd  eu  troi  o'r  llwybr  y  maent  wedi  ei  ddewis  yn  bwyllog,  a'r  hwn  nîd  ydyw 
yn  gorphwys  gyda  holl  ddyhirod  yr  ystafell  apostolaidd  i'w  hattal  yn  agored  nac  i'w 
thangloddio  yn  ddirgelaidd.  Y  mae  genym  hawl  i  ddysgwyl,  y  mae  yn  fawr  i'w  ddym- 
uno  i  Babyddion  y  wlad  hon  wneyd  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg  yr  hyn  a 
wnaeth  eu  cyndadau  yn  Lloegr,  gyda'r  eithriad  o  ddyrnaid  o  yspiwyr,  yn  yr  unfed 
ar  bymtheg,  pan  y  galwyd  hwy  aílan  yn  erbyn  yr  arfog-lynges  Yspaenaidd,  ac  yn  yr 
ail  ar  bymtheg,  pan,  er  gwaethaf  y  gadair  Babaidd,  yr  eisteddasant  yn  Nhỳ  yr  Ar- 
glwyddi  o  dan  y  llywodlw.  A'r  hyn  y  mae  genym  hawl  i'w  ddymuno,  y  mae  genym 
hawl  i'w  ddysgwyl;  yn  wir,  byddai  i  ni  ddyweyd  nad  ydym  yn  ei  ddysgwyl  gyfleu 
dirmyg  ar  ein  cydwladwyr.  Yn  y  dysgwyliad  hwn,  gall  y  cawn  ein  siomi  mewn 
rhan.  Pe  deuai  y  rhan  yr  wyf  yn  appelio  atynt,  yn  ddigon  annedwydd  i  ddyfod  i 
ddwyn  tystiolaeth  yn  eu  personau  eu  hunain  i  ddarfodedigaeth  bywyd  cadarn,  dynol, 
a  gwirioneddol  yn  eu  Heglwys,  eu  colled  hwy  eu  hunain  a  fydd  yn  fwy  na  nyni.  Y 
mae  trigolion  yr  Ynysoedd  hyn  gyda'u  gilydd  yn  sefydlog,  er  weithiau  yn  ofergoelus 
a  lled  hawdd  eu  cynhyrfu  ;  yn  benderfynol,  er  weithiau  yn  ymffrostgar  ;  ac  ni  bydd 
i  hiliogaeth  ben-gryf  a  chadarngalon  gymeryd  eu  hattal,  gan  nac  ymneillduaethau 
addefedig  na  chuddiedig,  yn  codi  oddiar  ddylanwad  tramor  dosbarth  neu  caste, 
oddiwrth  gyfìawniad  ei  chenadaeth  yn  y  byd." 

Wedi  y  crynodeb  hwn  o'r  traethodyn,  ni  a  obeithiwn  y  bydd  ein 
darllenwyr  yn  alluog  i'n  dilyn  yn  ein  sylwadau  arno,  ac  ar  y  llênydd- 
iaeth  a  gynnyrchodd.  Gellir  sylwi  i  ddechreu  fod  y  traethodyn 
yn  dwyn  i'r  golwg  mewn  modd  tarawiadol  iawn  rai  o  nodweddau 
hynotaf  meddwl  yr  awdwr.  Yr  ydym  yn  darllen  ynddo  brofion  o'r  syml- 
rwydd  meddwl  hwnw  ynglŷn  âg  amcanion  a  gyfuna  mor  ardderchog 
â'r  treiddiolrwydd  manylaí  a  mwyaf  cynnyrchiol,  o  ran  dullwedd  a 
rhesymiad,  egwyddorion  uchel,  yn  enwedig  ynglýn  â  phynciau  yn 
meddu  pwysigrwydd  eglwysig.  Y  mae  yn  ddiangenrhaid  dyweyd  pe 
buasai  ef  y  Jesuitiad  twyllodrus  y  myn  rhai  ei  fod,  nas  gallasai  fod  yn 
awdwr  y  fath  draethawd.  Ceir  ynddo  ormod  o  lawer  o  ddifrifwch  i  fod 
yn  waith  un  felly.  Hefyd,  y  mae  yr  un  mor  amlwg  nad  cynllunydd 
gwleidyddol  yn  troi  pob  dwfr  i'w  felin  ei  hun  ydyw  yr  awdwr,  yn  anni- 
bynol  ar  egwyddor.  Pe  felly,  ni  fuasai  yn  wir  ofalus  am  beidio 
dyeithrio  yr  adran  hono  o'r  cynnrychiolwyr  Gwyddelig  y  mae  ei  ymad- 
roddion  yn  sicr  o'u  harwain  i  wrthryfel  oínadwy.  Nis  gellir  dyfod  i'r 
un  casgliad  amgen,  nad  syniadau  dyn  gonest  a  chywir-galon  ydyw 
drwyddo,  ar  agwedd  bresennol  y  Babaeth.  Ymddengys  i  ni  yn  rhydd 
iawn  oddiwrth  yr  is  amcanion  y  mae  yn  ddiammheu  a  briodolir  iddo.  Ei 
amcan  y  mae  yn  amlwg  ydyw  amddiffyn  ei  hunan  ar  bwnc  y  darfu  i 
sylw  damweiniol  o'i  eiddo  gael  ei  gamddeall  yn  fawr,  i  ddadlwytho  ei 
feddwl  llawn  ar  y  pwnc  neillduol  hwnw,  ac  i  ddefnyddio  y  cyfleusdra 
i  wneyd  appeliad  at  y  Rhyddfrydwyr  Pabaidd,  sydd  yn  debyg  o  fod  yn 
aneffeithiol  gyda'r  rhan  fwyaf,  er  ei  fod  mewn  ystyr  ymresymiadol  a 
nioesol  yn  anatebadwy. 

Wrth  edrych  ar  y  gwaith  fel  'ymarferiad  meddyliol,  y  mae  y  ddadleu- 
aeth  yn  cael  ei  nodweddu  â  gradd  o  awchlymdra  a  chraffder  a  raià 


MR.  oiadptonE  a'h  babaetii.  113 

hawlio  edmygedd.  Edrycher  arno  drachefn  fel  gwrthdystiad  yn 
erbyn  hòniadau  trahäus,  uchelírydig,  a  thra  arglwyddaidd  yn  Eglwys 
Rhufain,  y  mae  yn  cyflwyno  ei  hun  fel  cerydd  colynog,  a  diammheu  y 
profa  ei  hun  yn  attalfa  ar  yrfa  llawer  yn  y  cyfeiriad  hwn.  Ynddo  y 
mae  Mr.  Gladstone  yn  yrndrin  â  gwleidyddiaeth  ar  raddeg  ëang;  nid 
ydyw  ei  lygad  yn  aros  o  gwbl  ar  íân  ystyriaethau  a  allont  fod  yn  oreu 
i'r  presennol ;  eto  y  mae  ei  holl  gynnwys  yn  llawn  o  ysbrydiaeth  rydd- 
frydol  bur,  a  nodweddir  ef  drwyddo  gan  y  fath  dôn  aruchel  a  doeth 
fel  y  gall  pob  rhyddfrydwr  meddylgar  deimlo  yn  ymwybyddol  ei  fod 
wedi  ennill  ymddiried  newydd. 

Nis  gellir  meddwl  am  gwestiwn  pwysicach  a  theilyngach  o  feddwl 
gwreiddiol  a  dwfndreiddiol  Mr.  Gladstone  na'r  cwestiwn  sydd  ganddo 
yn  y  llyír  hwn.  Dyna  ydy  w  mewn  geiriau  eglur,  Pa  beth  fwriada  ei  gyd- 
wladwyr  Pabaidd  ei  wneyd  er  ysgytio  ymaith  yr  hyn  y  mae  eu  llywodr- 
aethwyr  eglwysig  wedi  ei  ddwyn  ar  eu  gallu  o  dalu  ufudd-dod  sylwedd- 
ol  a  thrwyadl,  ac  mewn  trefn  i  gyflawni  yr  ymrwymiad  a  gymerodd  eu 
hesgobion  fel  eu  tadau  bedydd  gwleidyddol,  drostynt  yn  1825  ?  Y  mae 
y  cwestiwn  yn  wir  bwysig,  yn  enwedig  fel  y  mae  yn  cael  ei  roddi 
gan  un  a  wnaeth  gymaint  tuag  at  sicrhâu  i'r  Pabyddion  fesur  llawn 
cydraddoldeb  a  chyfiawnder;  ond  nid  ydym  írwdírydig  iawn  y  rhoddir 
un  atebiad  boddhâol  iddo  ar  unwaith.  Y  mae  gwrthwynebwyr  tra* 
arglwyddiaeth  yn  yr  Eglwys  fel  wedi  eu  saínrwymo  neu  eu  darostwng. 
Nid  ydyw  yn  un  dirgelwch  fod  hyd  yn  nôd  yn  rhengau  yr  awdurdodau 
Prydeinig  uchaf,  amryw  ddynion  yn  casâu  yn  hollol  yr  athrawiaeth  o 
anffaeledigrwydd  a'r  ufudd-dod  llawn  a  diammodol  i  bob  gorcbymyn. 
Siaradodd  Archesgob  McHale  ac  Esgob  Moriarty  o'r  Iwerddon,  Esgob 
Vaughan  o  Plymouth,  ac  Esgob  Clifford  o  Clifton,  o  blith  y  Saeson, 
yn  grýf  yn  eu  herbyn ;  ond  y  mae  yr  oll  erbyn  hyn  wedi  cydsynio  yn 
dawel  a  goddefol.  Prin  yr  ydym  yn  meddwl  y  cyfarfyddir  ar  hyn  o 
bryd  ymhlith  y  Uëygwyr  a  dynion  o  feddwl  mwy  penderfynol.  Ceir  yn 
eu  plith  rai  a  siaradant  yn  erbyn  yr  athrawiaeth,  ond  pan  roddir  y 
bygythion  y  clywyd  cynifer  o  honynt  y  mis  diweddaf  mewn  grym, 
ofnwn  mai  ildio  a  wnant,  a  llyncu  y  cwbl  yn  hytrach  na  dyfod  yn 
esgymunedig.  Digon  tebyg  y  cymer  rhai  ydynt  elyniaethus  i'r  athraw- 
iaeth  gysgod  mewn  difaterwch.  Byddant  ddiogel  yno  am  enyd ;  ond 
fel  y  bydd  yr  ymrysonfa  yn  dyfod  yn  galetach,  bydd  raid  iddynt 
gymfìryd  eu  hochr.  Y  mae  yn  eglur  iawn  nas  gellir  gweithio  allan 
ymostyngiad  i  awdurdod  ysbrydol  a  hawlia  feddiant  o  reswm  a  barn  ei 
deiliaid,  ac  a  ystyria  bob  awdurdod  dymmorol  fel  yn  israddol  a  chyn 
northwyol  iddi,  heb  wadu  holl  hawliau  cydwybod  a  rhyddid  gwladol 
Fod  hyn  yn  dyfod  i  gael  ei  gymhell  arnom  yn  seiliedig  ar  ryw  hen  weith 
red  hanner  bydredig  wedi  ei  chael  yn  un  o  goffrau  rhydlyd  y  Quirinal 
ac  nid  fel  drwg  sylweddol,  newydd,  bywiol,  sydd  un  o'r  engreifft 
iau  goreu  a  geir  o'r  modd  y  mae  hanesiaeth  yn  ei  hailadrodd  ei  hunan 
Oblegid  beth,  mewn  gwirionedd,  y  bygythir  ni  âg  ef  yn  hyn  oll  ond 
adnewyddiad  ar  yr  hen  ymdrech  a  fu  am  chwe'  chanrif  yn  felldith 
Ewrop — yr  ymdrechfa  rhwng  y  Babaeth  a'r  Ymherodraeth  ?  Y  mae 
ffurfiau  a  thelerau  yr  ymdrechfa  wedi  newid,  oblegid  yn  y  dyddiau  hyn, 
y  mae  Eglwys  yr  Anffaeledigaeth  wedi  ei  dwyn  i  lawr  i  gyfartaledd  sect, 
ac  y  mae  yr  Ymherodraeth  ag  sydd  i  wynebu  y  Babaeth  erbyn  hyn  yn 


114  MR.   GLADSTONE  a'r   BABAETH. 

cynnwys  holi  gylch  gwareiddiad  drwy  y  byd  yn  gyffredinol.  Ond  y  mao 
gwir  nodwedd  yr  elyniaeth  a'r  gwrthwynebiad  yr  un,  ac  ymddengys  ein 
bod  yn  agosâu  at  arddangosiad  a  brofa  íod  yr  ymdrech  yn  tarddu  yn 
uniongyrchol  o'r  gyíundrefn  Babaidd — o'i  chrefydd,  ac  nid  yn  unig  o'i 
llywodraeth.  Fel  yr  â.yr  ymdrech  ymlaen,  gallwn,  íe  allai,  gyfrif  ar 
drafferthion,  dyryswch,  a  chamddealltwriaeth,  a  fyddant,  ar  y  goreu,  yn 
boenus,  ac  yn  brawf  ar  ein  hamynedd  a'n  ffydd.  Ond  os  cymerir  bûdd 
cynghor  a  chyfarwyddyd  gwleidyddwyr  mor  glir-welediad  ac  uchel 
feddwl  a  Mr.  Gladstone ;  un  mor  fedrus  mewn  gwahaniaethu  tiriog- 
aethau  prì'odol  yr  awdurdod  wladol  ac  eglwysig,  ac  mor  ddifrifol  yn  ei 
ymdrech  i  gadw  i  fyny  ddiogelwch  y  wladwriaeth  a  hawliau  cydwybod, 
nis  gall  y  canlyniad  fod  yn  ammheus  o  gwbl.  Nis  gall  ei  d.dadganiad 
lai  na  hawlio  sylw  dyfalaf  holl  Ewrop,  a  rhaid  i'w  effeithiau  fod  ymhob 
man  o'r  fath  fwyaf  iachusol.  Rhaid  ymladd  y  frwydr,  bellach,  law  yn 
llaw ;  a  gallwn  deirnlo  yn  sicr  bob  awr  o  honi,  mai  ein  heiddo  ni  fydd 
yr  oruchafiaeth  yn  y  diwedd.  Y  mae  yn  barod  wedi  dysgu  i  ni  un 
gwirionedd  pwysig, — nad  yw  y  Bdbaeth  ei  hunan  hanner  mor  unol  ag  y 
mynai  ddangos  ei  hun  ar  hyd  y  blynyddoedd. 

Dywed  un  Mr.  Capes,  mewn  llyfr  a  gyhoeddodd  ar  hanes  ei  daith  i 
Eufain  ac  yn  ol,  fod  eiddigedd  a  theimladau  drwg  Pabyddion  tuag  at 
eu  gilydd  yn  wir  echrydus  i  feddwl  am  danynt.  Yn  lle  eu  bod  y  "  teulu 
dedwydd,"  yn  un  â'u  gilydd  ar  bobpeth,  y  mae  yn  eu  cael  yn  bleidiau 
lliosog,  ac  mor  anghydnaws  a  phe  ceisid  gan  y  blaidd  a'r  oen  drigo 
ynghyd.  Beth  bynag,  y  mae  traethodyn  Mr.  Gladstone  wedi  llwyddo  i 
ddangos  nad  oes  unfrydedd  barn  ymhlith  Pabyddion  y  wlad  hon,  ac 
mai  nid  cariad  Crist  sydd  yn  llywodraethu  yn  nghalonau  yr  holl  ddeil- 
iaid  y  naill  tuag  at  y  lla.ll.  Y  mae  y  ffaith  fod  Archesgob  Manning  wedi 
peri  tỳnu  ymaith  enw  Arglwydd  Acton  o  restr  yr  "  Academia,"  a  bod 
Monsignor  Capel  yn  rhybuddio  Arglwydd  Camoys,  os  na  wna  dderbyn 
Anffaeledigrwydd  y  Pab,  ei  fod  wedi  gwneyd  llongddrylliad  am  ei  ffydd, 
ac  mewn  gwirionedd  wedi  esgymuno  ei  hunan,  yn  profi  mor  ledrithioi 
ac  arwynebol  ydyw  yr  undeb  a  dybid  a  fodolai  yn  eu  heglwys. 

Y  mae  yr  atebion  a  gyhoeddwyd  i'r  llyfr  dan  sylw  yn  gwneyd  yn 
eglur  fod  cynifer  o  wahanol  syniadau  yn  eu  plith  hwy  eu  hunain  ag 
sydd  mewn  gwirionedd  ymysg  yr  holl  "  hereticiaid "  o'r  tu  allan 
iddynt.  Gellir  dosbarthû  yr  atebion  i  ddau  ddosbarth  yn  ol  eu  hawd- 
uron — y  llëygol  a'r  eglwysig.  Ymhlith  y  blaenaf,  daw  eiddo  Arglwydd 
Acton,  Arglwyddi  Camoys,  a  Herries,  ac  eraill.  Atebion  galluog,  a 
chan  mwyaf  yn  cydsynio  â  syniadau  y  traethodyn  yn  y  cyfanswm  o 
honynt,  gyda  yr  eithriad  o  Arglwydd  Herries. 

Una  Arglwyddi  Camoys  ac  Acton  â'u  gilydd  yn  eu  dadganiad  o  gyd- 
syniad  â  golygiadau  Mr.  Gladstone.  "  Drosof  fy  hun,"  meddai  y 
blaenaf  o'r  ddau,  "  dywedaf  fod  hanesiaeth,  synwyr  cyffredin,  a  fy  addysg 
foreuol,  yn  fy  ngwahardd  i  dderbyn  yr  athrawiaeth  ryfedd  a  newydd  o 
anffaeledigrwydd  personol  y  Pab,  er  yn  gyfyngedig,  fel  yr  haerir  ei  bod, 
i  diriogaeth  ffydd  a  moesau."  Nid  ydyw  yn  gwrthwynebu  nac  yn 
gwrthod  dim  o'r  llyfr  oad  y  gair  "gwaedlyd"  a  briodolir  i  Mari.  "  Y 
mae,"  meddai,  "yn  ddiangenrhaid  ymresymu  am  gywirdeb  yr  ymadr- 
odd.  Y  mae  y  gair  wedi  ac  yn  parhâu  i  fod  yn  boenus  i  Babyddion,  ac 
nid  oedd  ei  eisieu  i  sicrhâu  eich  gosodiad.     Credaf  ei  fod'yn  hollol  wir, 


MR.    GLADSTON'E    A'fl   BABAETH.  115 

nad  ydyw  yn  bosibl  byth,  ar  ol  y  teyrnasiad  crybwylledig i  wneyd 

y  wlad  hon  yn  gwbl  Babyddol."  Y  mae  yn  ofni  y  posiblrwydd  o  gael 
galw  arno  i  ddewis  rhwng  ymwrthod  â'i  deyrngarwch  gwladol,  ar  y  naill 
law,  neu  beryglu  ei  iachawdwriaeth,  ar  y  llaw  arall ; "  a  gofyna,  "Ai 
nid  ydy w  hyn  yn  rhwymedigaeth  newydd  ?  " 

Yn  ychwanegol  at  y  ddau  yma,  y  mae  Mr.  Petre,  er  ei  fod  o  deulu 
cwbl  Babyddol,  yn  ochri  yn  gryf  gydag  Arglwydd  Camoys,  a  dadleua, 
er  ei  fod  wedi  derbyn  ei  addysg  gan  y  Jesuitiaid,  nad  oedd  wedi  ei 
ddysgu  fod  y  Pab  yn  bersonol  anfiaeledig,  ac  nad  oedd  yn  ystyried  ei 
hun,  hyd  yn  nôd  íel  Pabydd,  yn  rhwym  mewn  cydwybod  i  gredu  felly. 
I'r  un  cyfeiriad  y  daw  Mr.  Langdale  heíyd,  er  y  cerydda  Arglwydd 
Camoys  am  chwareu  i  law  y  Tywysog  Bismarck.  Yr  ydym  yn  cael,  o'r 
ochr  arall,  Mr.  Stourton,  un  a  berthyn  i  un  o  hen  deuluoedd  parchusaf 
y  Babaeth,  yn  amddiffyn  y  dedfrydau,  ac  yn  proffesu  ei  hunan  yn  Sais 
cywir  a  theyrngarol  drwy  y  cwbl.  Cwyna  Arglwydd  Herries  nad  ydyw 
y  ddau  arglwydd  eraill  yn  cynnrychioli  y  Pabyddion,  ac  y  mae  yn  llyncu 
yr  holl  ddedfrydau  yn  eu  cyfanrwydd,  ac  eto  haera  fod  ei  deyrngarwch 
yn  aros  yn  gyfan  ac  effeithiol. 

Ond  er  cymaint  a  ysgrifenwyd  gan  lëygwyr  mewn  atebiad  iddo,  y  mae 
gwir  ddyddordeb  y  ddadl  yn  gorwedd  yn  y  wêdd  a  gymer  y  gwŷr 
eglwysig  uchaf,  fel  rhai  yn  nghyfrinach  eu  Pen  mawr  ei  hun,  ar  y 
mater.  Siaradant  hwy  yn  oraclaidd,  wrth  gwrs.  Teimlai  y  rhan  f  wyaf 
nad  oedd  ond  un  yn  y  dosbarth  yma  y  gellid  ymddiried  yn  ei  ddiduedd- 
rwydd  ar  y  pen  hwn,  ac  y  ceid  mesur  o  degwch  yn  ei  ymdriniaeth  arno, 
a  hwnw  ydyw  Dr.  J.  H.  Newman.  Dywedid  un  diwrnod  ei  fod  ef  yn 
cyfansoddi,  a  gwedid  hyny  y  diwrnod  nesaf ;  ond  sicrhëir  eto  yn  fwy 
awdurdodedig  gan  newyddiaduron  pell  yn  y  gyfrinach,  pan  yr  ydym 
yn  ysgrifenu,  y  gellir  dysgwyl  rhywbeth  ganddo  ar  y  mater  cyn  bo  hir 
iawn. 

Y  cyntaf,  pa  fodd  bynag,  a  ymddangosodd  ar  y  maes  ydoedd  yr  Arch- 
esgob  Manning,  mewn  llythyr  i'r  newyddiaduron,  dyddiedig  y  7fed  o 
Dachwedd,  yr  hwn  oedd  i'r  perwyl  canlynol: — 

' '  Y  mae  pwysigrwydd  y  mater  y  galwaf  eich  sylw  ato  yn  gyfry w  f el  y  mae  yn 
efFeithio  ar  holl  Babyddion  ein  teyrnas,  fel  yr  wyf  yn  gobeithio  yr  ystyrir  y  llythyr 
hwn  yn  deilwng  o  gyhoeddusrwydd.  Boreu  heddyw,  derbyniais  gopi  o  draethodyn 
Mr.  Gladstone.  Yr  ydwyf  yn  cael  ynddo  appeliad  uniongyrchol  ataf  fi  ynglýn  â'r 
swydd  yr  wyf  ynddi,  a'r  ysgrifeniadau  a  gyhoeddais.  Cydnabyddaf  yn  llawen  y 
ddyledswydd  a  orphwys  arnaf  yn  herwydd  y  ddau  beth  yma.  Yr  wyf  yn  rhwym  gan 
fy  swydd  i  beidio  goddef  i  un  diwrnod  fyned  heibio  heb  dafiu  yn  ol  oddiwrth  Bab- 
yddion  y  wlad  hon  y  gwarthrudd  eithafol  hwn  ar  eu  teyrngarwch  ;  ac  am  fy  nysg- 
eidiaeth,  yr  wyf  yn  barod  i  ddangos  fod  yr  egwyddorion  a  ddysgais  erioed  yn  gyfryw 
nas  gellir  beio  arnynt  yn  y  cyfeiriad  hwn.  Y  mae  yn  wir  fod  Mr!  Gladstone,  yn 
nhudalen  57  o'r  traethodyn,  yn  dadgan  ei  grediniaeth  fod  llawer  o'i  gyfeillion  Pabaidd, 
a  dyweyd  y  lleiaf,  yn  gystal  dinasyddion  ag  yntau ;  ond  gan  fod  yr  holl  lyfryn  yn 
ymresymiad  manwl  i  brofi  fod  dysgeidiaeth  y  Vatican  yn  gwneyd  yn  anmhosibl 
iddynt  fod  felly,  nis  gallaf  dderbyn  y  gydnabyddiaeth  raslawn,  yr  hon  a  gynnwys  eu 
bod  yn  ddinasyddion  da  am  eu  bod  yn  groes  i'r  Eglwys  y  perthynant  iddi.  Byddwn 
yn  ddiffygiol  yn  fy  nyledswydd  i  Babyddion  y  wlad  hon  ac  i  mi  fy  hunan,  pe  na 
roddwn  wadiad  uniongyrchol  i'r  gosodiad,  a  phe  na  byddai  i  mi  gyda  yr  un  prydlon- 
deb  sicrhâu  nad  ydyw  ein  teyrngarwch  gwladol  ddim  yn  bod  ar  waethaf,  ond  oblegid 
dysgeidiaeth  ein  Heglwys.  Swm  ymresymiad  y  traethodyn  ydyw  hyn — fod  y  fath 
gyfnewidiad  wedi  ei  wneyd  yn  mherthynas  y  Pabyddion  a'r  gallùoedd  gwladol  trwy 
ddedfrydau  y  Llỳs  Pabaidd,  fel  nad  yw  yn  bosibl  iddynt  mwyaçh  roddi  yr  un  ufudd- 


]ÌÖ  MR.    GLADSTONE    a'r   BABAETHi 

dod  gwladol  cyfan  ag  yr  oedd  yn  bosibl  ei  roddi  cyn  cyhoeddiad  y  dedfrydau  hyn. 
Mewn  atebiad,  digon  am  y  presennol  ydyw  sicrhâu — 1.  Nad  ydyw  y  dedfrydau  Pab- 
aidd  wedi  newid  yr  un  iod  na  dim  ar  rwymedigaethau  neu  ammodau  teyrngarwch 
gwladol.  2.  Fod  ufudd-dod  neu  deyrngarwch  gwladol  y  Pabyddion  mor  ddiranedig 
ag  eiddo  yr  holl  Gristionogion  a'r  holl  ddynion  a  gydnabyddant  ddeddf  Ddwyfol  neu 
natur  foesol.  3.  Nad  Jydyw  teyrngarwch  gwladol  yr  un  dyn  yn  annherfynol,  ac 
felly  fod  teyrngarwch  gwladol  pawb  a  gredant  yn  Nuw  neu  a  lywodraethir  gan  gyd- 
wybod,  yn  yr  ystyr  yma  yn  rhanedig,  Yn  yr  ystyr  yma,  ac  nid  mewn  un 
arall,  y  gellir  dyweyd  mewn  gwirionedd  fod  teyrngarwch  gwladol  y  Pabyddion  yn 
rhanedig.     Y  mae  felly  ar  yr  un  tir  ag  eiddo  pob  Cristion  yn  Lloegr." 

Wedi  cyfeiriad  at  agwedd  heddychol  ein  teyrnas  o'i  chymharu  â 
Germany  mewn  ystyr  grefyddol,  terfyna  ei  lythyr  yn  y  ffurf  arferol. 
Ar  y  I4eg  o  Dachwedd,  drachefn,  ni  a'i  cawn  yn  ysgrifenu  ail  lythyr, 
yn  yr  hwn  y  dy  wed  wrth  olygydd  y  New  Yorfc  Herald : — 

"Mewn  atebiad  i'ch  gofyniad  ynghylch  fy  nadganiad  ar  Gynghorau  y  Vatican,  yr 
wyf  yn  ateb— sicrhëais  nad  ydyw  y  dedfrydau  Pabaidd  wedi  newid  dim  ar  rwymed- 
igaethau  ac  ammodau  ufudd-dod  gwladol  y  Pabyddion.  Y  mae  yr  oll  o  bamphledyn 
Mr.  Gladstone  yn  crogi  ar  yr  haeriad  gwrthwynebol,  ac  yn  syrthio  gydag  ef.  I  brofi 
fy  ngosodiad,  yr  wyf  yn  ychwanegu  yn  laf,  Fod  anffaeledigrwydd  y  Pab  yn  athraw- 
iaeth  o  ffydd  Ddwyfol  cyn  i  Gyngbor  y  Yatican  gael  ei  gynnal.  2.  Na  wnaeth  y 
y  Cynghor  ond  dacìgan  hen  wirionedd,  ac  na  sefydlodd  un  egwyddor  newydd.  3.  Fod 
sefyllfa  y  Pabyddion,  gan  hyny,  ynglỳn  âg  ufudd-dod  gwladol,  yr  un  yn  union  er  y 
Cynghor  ag  ydoedd  cyn  hyny.  4.  Fod  galluoedd  gwladol  y  byd  Cristionogol  hyd 
yma  wedi  sefyll  mewn  perthynasau  tangnefeddus  âg  Eglwys  Anffaeledig,  ac  fod  y 
berthynas  hono  wedi  cael  ei  chydnabod  yn  aml  gan  yr  Eglwys  yn  ei  Chynghorau.  Nid. 
oedd  gan  y  Cynghor  diweddaf  felly  ddim  mater  newydd  i'w  drin  yn  y  cysylltiad  hwn. 
5.  Nid  ydyw  y  Cynghor  Pabaidd  wedi  gwneyd  unrhyw  ddedfryd  ar  bwnc  y  galluoedd 
gwladol,  nac  ufudd-dod  gwladol.  Ni  wnaed  cymaint  a  chynnyg  y  mater  i  sylw 
o  gwbl.  Gorphwys  ufudd-dod  gwladol  Pabyddion  ar  ddeddf  natur  a  deddf  ddad- 
guddiedig  Duw.  Y  mae  cymdeithas  yn  seiliedig  ar  natur,  ac  y  mae  y  deiliaid 
yn  rhwym  ymhob  peth  cyfreithlawn  i  ufuddhâu  i'w  llywodraethwyr.  Y  mae  gan 
gymdeithas,  pan  yn  Gristionogol,  gymeradwyaeth  uwch ;  ac  y  mae  y  deiliaid  yn 
rhwym  i  ufuddhâu  i'w  llywodraethwyr  er  niwyn  cydwybod,  ac  o  herwydd  fod  y 
galluoedd  hyny  wedi  eu  hordeinio  gan  Dduw.  Nis  gallai  y  dedfrydau  Pabaidd  newid 
dim  ar  y  pethau  hyn,  oblegid  nad  ydynt  wedi  cyffwrdd  â  dim  o  honynt." 

Yna  â  ymlaen  i  led-awgrymu  fod  Mr.  Gladstone  wedi  ei  gamarwain 
gan  Dr.  Döllinger  ac  eraill,  a  dadgana  ei  ofìd  wrth  feddwl  y  rhaid  i'r 
cyhoeddiad  hwn  dòri  i  fyny  gyfeillgarwch  pum'  mlwydd  a  deugain  oed. 

Yr  ydym  yn  derbyn  holl  egníon  yr  Archesgob  i'n  sicrhâu  am  ei 
deyrngarwch  gwladol  am  yr  hyn  ydynt  o  werth.  Yr  ydym  yn  llawen 
o'i  weled  yn  nodi  ei  hun  yn  Sais  yn  gyntaf,  ac  yn  Babydd  yn  ail ;  a 
chredwn  fod  y  ffaith  hon  yn  gosod  allau  i  ni  dreín  ei  argyhoeddiadau, 
er,  hwyrach,  na  wnai  ei  addef  ar  unwaith.  Ond  tra  y  derbyniwn  ei 
osodiad,  nid  ydym  dan  rwymau  i  dderbyn  ei  resymeg.  Ymddengys  i 
ni,  pa  fodd  bynag,  fod  gosodiadau  Mr.  Gladstone  yn  aros  yn  ddiatebiad 
o  ran  dim  a  siglodd  Dr.  Manning  arnynt.  Am  na  fedr  eu  hateb,  dyw- 
edir  mewn  ffordd  o  esgusodiad  drostynt  fod  terfynau  y  teyrngarwch 
gwladol  yn  cael  ei  gydnabod  gan  bawb  i  fod  mewn  achosion  eithafol  yn 
bwnc  i'r  gydwybod  unigol  i'w  benderfynu.  Y  mae  gwladgarwch  a 
dyngarwch,  yn  gystal  a  chrefydd,  wedi  dyoddef  cosb  anufudd-dod  i  aw- 
durdodau  cyfansoddiadol,  anufudd-dod  i  ddeddf  uwch  nag  eiddo  y  wlad- 
wriaeth ;  ac  nid  ydy w  gweithred  cydwybod  unigol  ond  yr  un  yn  union, 
pa^  uu  bynag  ai  plygu  y  mae  i  ddyfarniadau  y  Pab,  ai  yn  dilyn  ei 


MR.    GLADSTONE    a'r   BABAETH.  117 

hysbrydoliaeth  ei  hunan.  Yn  achos  eraill,  ydynt  heb  íocî  yn  Babydd- 
ion,  y  mae  pob  person  yn  cadw  ei  ryddid  gweithrediad  o  fewn  cylch 
ei  reolaeth  ei  hun,  ac  efe  sydd  yn  feirniad  iddo  ei  hunan  am  y  terfynau 
y  dylai  ei  deyrngarwch  a'i  ddyledswydd  wladol  ildio  i'r  hyn  a  dybia  eíe 
yn  alwad  gallu  uwch.  Ond  yn  achos  y  Pabyddion,  trwy  weithred  o 
eiddo  cydwybod  unigol,  gwneir  ymwrthodiad  am  y  dyfodol  o  ryddid 
moesol  a  meddyliol,  ac  y  mae  teyrngarwch  a  dyledswydd  wladol  ar  un- 
waith  yn  cael  eu  gosod  wrth  drugaredd  un  arall.  Gan  mai  felly  y  mae, 
gyda'r  un  arall  hwnw,  a  chyda'r  gyfundrefn  a  weinydda,  a'r  bon  y  gall 
yn  anmhenodol  ei  dadblygu  a'i  gwella,  y  mae  a  fyno  y  Wladwriaeth.  Y 
mae  gweithgarwch  gallu  sydd  yn'  hawlio  y  fraint  o  benderfynu  dros  chwe' 
miliwn  o  ddeiliaid  Prydain  deiíynau  eu  hufudd  dod  gwladol,  ac  o  dòri 
allan  iddynt,  nid  yn  unig  rwymedigaethau  ffydd,  ond  pob  code  o  ddyled- 
swyddau  yn  gofyn  rhagocheliadau  tra  gwahanol  i'r  rhai  ydynt  anghen- 
rheidiol  wrth  ymdrin  â  gweithrediadau  personau  unigol  heb  fod  yn 
cynnrychioli  cyfundrefnau  parhäus,  neu  ddibynol  ar  allu  estronol.  Gall 
ddyfod  i fod yn  dd)ledswydd y  chwe'  miliwn  Pabyddion  hyn  yn  ein  teyrnas 
i  ddilyn  eu  cydwybodau,  er  i'w  cydwybodau  eu  harwain  i  uíuddhâu  i'r 
Pab  yn  hytrach  nag  i  lywodraeth  ein  Grasusaf  Fuddug.  Ond  nid  ydy  w 
yn  llai  dyledswydd  ar  lywodraeth  ei  Mawrhydi  i  wylio  rhag  gwrthryfel 
poeth  y  chwe'  miliwn  hyn  o'i  deiliaid.  Cwestiwn  o  arnser  a  lle  ydyw  a 
fydd  eisieu  deddfwriaeth  neillduol  yn  ein  gwlad  ni  i  gyfarfodyr  agwedd 
hon  ar  bethau.  Gobeithiwn  na  bydd.  Pe  buasai  yr  awdurdodau  Pabaidd 
yn  y  wlad  hon,  yn  nechreu  y  garirif  bresennol,  yn  ddynion  o  gyffelyb 
feddwl  a  syniadau  i  Dr.  Manning,  buasai  llawer  ychwaneg  o  anhaws- 
derau  yn  cael  eu  teimlo  yn  ffordd  rhyddfreiniad  y  Pabyddion.  Y  mae 
yn  argoel  er  daioni  weled  traethawd  Mr.  Gladstone  yn  ail  gadarnhâu 
doethineb  ac  uniondeb  deddfwriaeth  y  gorphenol ;  ac  y  mae  yr  un  mor 
werthfawr  ei  fod  yn  gwrthod  cymeryd  ei  ddychrynu  gan  hòniadau  y 
Pab  a'i  offerynau,  ynghyda'i  oruchwylwyr  yn  Rhufain  a  Lloegr,  i  gwrs 
gwahanol  yn  y  dyfodol.  Rhaid  i'r  Archesgob  astudio  cryn  lawer  eto 
cyn  y  gall  ymaflyd  codwm  âg  awdwr  y  traethodyn  dan  sylw. 

Dyddorol  iawn  ydyw  y  gorchwyl  o  edrych  ar  y  gwahaniaethaua  gan- 
fyddir  yn  atebion  yr  awdurdodau  hyn  i'r  llyfryn.  Haera  Dr.  Manning 
na  ddarfu  i  athrawiaeth  Anffaeledigrwydd  newid  nac  effeithio  dim  ar 
hawliau  teyrngarwch  gwladol.  O'r  ochr  arall,  dadleua  Arglwydd  Acton, 
gan  fod  Pabyddion  wedi  dangos  yn  fynych  nad  oeddynt  yn  ystyried  eu 
hunian  yn  rhwym  o  sefyll  at  ddedfrydau  y  Pabaupan  fyddent  yn  myned 
ar  draws  eu  rhwymedigaethau  gwladol,  y  gallent  wneyd  felly  eto  pe 
deuai  yr  amgylchiad  a  alwai  am  hyny  o  gwmpas.  Dywed  Dr.  Manning 
nas  gall  y  dedfrydau  diweddar  effeithio  dim  ar  deyrngarwch  Pabyddion 
yn  y  wlad  hon.  Ateba  Arglwydd  Acton,  a  chaniatâu  eu  bod,  na  fynai 
Pabyddion  y  wlad  hon'mo'u  rhwymo  wrthynt.  Dyma  y  ddau  syniad 
cyferbyniol  a  ddaethant  i'r  golwg  yn  y  ddadl.  Ond  ni  a  gawn  drydydd 
eto  yn  syniad  Arglwydd  Camoys,  y  cyfeiriwyd  ato  yn  barod,  yr  hwn  nid 
yw  o  gwbl  yn  un  math  o  gytundeb  rhwng  y  ddau  eithafnod  blaenorol. 
Nid  ydyw  efe  yn  cytuno  o  gwbl  â'r  Archesgob  Manning  fod  pethau  wedi 
aros  yn  ddigyfnewid  trwy  y  dedfrydau  hyn.  Y  mae  cyhoeddiad  Anffael- 
edigrwydd  y  Pab  wedi  gwneyd  ufudd-dod  yn  grediniaeth  orfodol,  ac  nid 
yn  bwnc  o  ryddid  i'w  benderfynu  gan  y  dyn  ei  hunan.     Os  nad  ydyw 

H 


118  MR.   GLADSTONE    À*B   BABAETH. 

dedfrydau  1870  wedi  crëu  rliwymedigaeth  nowydd,  yna  y  mao  dedfrydau 
Cynghor  y  Vatican  yn  gwbl  ddiystyr,  ac  y  mao  y  byd  wedi  bod  yn  ym- 
ddyrysu  ac  yn  fawr  ei  dwrf  a'i  drŵst  am  ddim  y  pum'  mlynedd  diweddaf 
hyn. 

Ymddengys  fod  Arglwydd  Gamoys  wedi  myned  lawer  yn  fwy  union- 
gyrchol  i  galon  y  Cwestiwn  nag  Arglwydd  Acton.  Credwn,  gydag 
Arglwydd  Acton,  pe  cyfodai  achos  o  ymrysoniad  awdurdod  rhwng  y 
Penadur  a'r  Pab  am  deyrngarwch  y  Pabyddion  Saesonig,  mai  y  Penadur 
fyddai  uchaf  fel  o'r  blaen.  Ond  nid  dyma  y  cwestiwn  sydd  gan 
Mr.  Gladstone  yn  benodol  dan  ei  sylw.  Ei  gwestiwn  ef  ydyw,  pa  un 
a  ydyw  dedfrydau  diweddaf  y  Vatican  wedi  newid  yr  ammodau  o  dan 
ba  rai  y  rbanai  y  Pabyddion  eu  teyrngarwch  rhwng  y  Penadur  a'r  Pab. 
Ymddengys  yn  anmhosibl  gwrthod  casgliadau  Arglwydd  Camoys  ar  y 
pea  hwn.  Beth  oedd  amcan  cyhoeddiad  y  dedfrydau  o  gwbl,  os  nad  i 
roddi  cymeradwyaeth  awdurdodol  a  phendant,  ac  felly  rym  newydd  i'r 
athrawiaeth  a  gyhoeddent?  Y  mae  yn  bosibl  i'r  Pab  eu  galw  fel  Pab- 
yddion,  ar  unrhy w  foment,  i  ddewis  rhwng  colii  eu  teyrngarwch  fel  deil- 
iaid  Prydeinig,  a  gwrthryfela  yn  agored  yn  erbyn  gorchymyn  o  eiddo 
awdurdod  y  mae  ei  Eglwys  wedi  ei  gyhoeddi  yn  anffaeledig.  Y  mae  yn 
ddiammheuol  fod  anghyfleusdra  y  seíyllfa  hon  ar  bethau  wedi  cyflwyno 
ei  hunan  i  feddwl  Uawer  o  Babyddion  yn  gystal  ag  Arglwydd  Camoys. 
Credwn  fod  y  dedfrydau  diweddar  hyn  yn  hawlio  caethiwed  y  gydwybod 
a'r  rheswm  sydd  gwbl  anghydweddol  â'r  oes  a'i  gweithrediadau,  hyd  yn 
nôd  yn  ol  golygiadau  Pabyddion  arnynt. 

Ond  daeth  gwrthwynebydd  i  ateb  Mr.  Gladstone  a  yrodd  hyd  yn  nô  1 
Dr.  Manning  i'r  cysgodion.  Ymgymerodd  y  Pab  ei  hun  â  thrîn  y 
gwladweinydd  Saesonig.  Er  dyweyd  feì  hyn,  nid  ydym  heb  wybod  y 
gwedir  yr  hanes  gan  rai;  ond  ar  ol  darllen  yr  oll  a  welsom  ar  y  ddwy 
ochr,  y  mae  yn  llawn  mor  naturiol  genym  gredu  iddo  ddyweyd  gair  o'i 
feddwl  ar  y  mater  yn  yr  amser  adfydus  hwn  ar  ei  Anffaeledigrwydd.  Yr 
a.hlysur  y  dywedir  iddo  ei  ddemyddio  ydoedd  pan  yn  cyfarch  nifer  o 
Babyddion  Saesonig  foreu  dydd  Mawrth,  y  lOfed  o  Dachwedd,  pryd  y 
cyfeiriodd  at  "  Weinidog  blaenorol  eich  gwlad,  yr  hwn  yr  arferwn  ei 
ystyried  yn  gymedrol,"  ond  yr  hwn,  "yn  awr  yn  ddisymwth  a  ddaethai 
ymlaen  fel  gwiber  " — a  chan  newid  y  gymhariaeth  yn  bur  ddiachos, 
dywed,  "gan  ymosod  ar  lestr  St.  Pedr."  Chwareu  têg  iddo  heíyd; 
addefa  na  ddarllenodd  y  traethodyn  o  gwbl,  yr  hyn  nid  ydy w  mor  ryfedd 
wrth  ystyried  dyddiad  ei  gyhoeddiad  yn  Llundain ;  ac  ychwanegodd, 
nad  oedd,  fel  rheol  gyffredin,  yn  hoff  o  astudio  cabldraethau.  Wedi 
parotöi  ei  hun  fel  hyn  mor  rhagorol  o  ran  gwybodaeth  ac  anmhleidgar- 
wch,  y  mae  yn  myned  ymlaen  i  ymdrin  âg  ef.  Os  ydym  i  farnu  oddi- 
wrth  yr  adroddiad  a'n  cyrhaeddodd  o'r  sylwadau  a  wnaed,  ni  fuasai  raid 
i'w  Sancteiddrwydd  fyned  i  drafferth  i  ddyweyd  na  ddarllenodd  y  traeth- 
awd,  oblegid  ni  a'i  cawn  yn  y  dechreu  yn  ymgymeryd  âg  ateb  y 
cyhuddiad  y  tybiai  a  wneid  gan  Mr.  Gladstone,  ei  fod  ef,  Pius 
IX.,  yn  dymuno  i  ddeiliaid  Pabaidd  Lloegr  ddyfod  yn  annheyrngarol 
i'w  Penadur  a'r  cyfreithiau.  Rhaid  fod  Pab,  fel  rhywun  arall,  o  dan  an- 
fantais  pan  y  mae  heb  ddarllen  gwaith  ei  wrthwynebydd,  a  phan  y  mae 
wedi  ei  gamarwain  am  ei  ddyben.  Eelly  nid  ydym  yn  cael  rhyw  lawer 
mewn  ffordd  ddadleuol  o  atebiad  y  Pab.    Yn  wir,  hyd  y  gallwn  weled, 


MR  GLADSTONE  a'R  BABAETH.  119 

ni  ddywedodd  ei  Sancteiddrwydd  ddim  un  gair  a  gyfarfyddai  âg  un  safle 
o  eiddo  Mr.  Gladstone.  Pa  fodd  bynag,  dywedodd  gryn  lawer  am  Mr. 
Gladstone  ei  hunan.  Desgrifìodd  ef  fel  yn  dynwared,  i  ddechreu,  y  wiber, 
yna  y  Tywysog  Bismarck,  fel  un  yn  ymddyrysu  yn  y  cynnydd  a  wna 
yr  Eglwys  Babaidd  yn  Lloegr,  ac  yn  ceisio  yn  ofer  attal  ei  goruehaf- 
iaeth  ogoneddus.  Pan  y  siaradai  ei  Sancteiddrwydd  am  Mr.  Gladstone 
fel  wedi  meddwi  ar  esiarnpl  Bismarck,  ac  yn  ceisiodynwaredgwiber,  ac 
felly  ymlaen,  gallesid,  ebai  ymwelwr  Saesonig,  ateb  oni  baeamy  moes- 
garwch  i  hen  lencyn  o  Bab,  mewn  geiriau  cyffelyb  i'r  rhai  ddefnyddiodd 
Fox,  pan  dòrodd  ar  draws  geiriau  Napoleon,  wrth  gael  ei  gyhuddo 
ganddo  o  amcanion  isel.  <:  Cliriwch  y  nonsense  yma  o'ch  pen,  First 
Consul"  oedd  y  cerydd  agored  a  chyfeillgar.  "  Gwared  fi  rhag  fy 
nghyfeillion,"  ellir  yn  bur  brîodol  ei  roddi  fel  cynghor  i'r  Hen  Lanc 
o  Rufain  y  dyddiau  hyn. 

Ond  o'r  holl  atebion  a  gyhoeddwyd  i'r  traethodyn  hyd  yma,  y  mae 
yn  ddiammheu  mai  eiddo  Mon3Ìgnor  Capel  y  maey  Pabyddion  eu  hun- 
ain  yn  edrych  i  fyny  ato  fel  y  galluocaf  a'r  goreu.  Ymddangosodd  cyn 
pen  yr  wythnos  yn  y  Weehly  Register,  un  o  newyddiaduron  y  Pabyddion, 
a  chymer  ddeuddeg  o  golofnau,  mewn  llythyren  weddol  fàn,  o'r  papyr, 
gan  wneyd  felly  draethodyn  go  lew  o  ran  maint  arno  ei  hunan.  Gwelwn 
na  chaniatâ  ein  gofod  i  ni  roddi  i  mewn  hyd  yn  nôd  y  crynodeb 
oedd  genym  o  hono  wedi  ei  barotöi.  Y  mae  hyny  ar  unwaith  i'w 
ddarllen  ynddo — nad  ydyw  M.  Capel  a  Dr.  Manningyndealleu  gilydd 
ar  y  cwestiwn  hwn,  os  ydynt  hefyd  yn  eu  deall  eu  hunain.  Rhoddwn  un 
engraifft  i  egluro  hyn  yma.  Dywed  Dr.  Manning  yn  ei  lythyr  i'r  New 
York  Herald,  "  Dadgan  neu  gyhoeddi  hen  wirionedd  a  ddarfu  y 
Vatican,  ac  nid  cyhoeddi  egwyddor  neu  athrawiaeth  newydd."  Ond 
dyma  fel  y  dywed  Monsignor  Capel  ar  y  pen  hwn,  "  Cyn  y  ddedfryd  o 
Lŷs  y  Pab,  yr  oedd  y  Pabyddion  dan  rwymau  i  ddal  fod  y  ddawn  o 
antfaeledigrwydd  yn  cael  ei  hymarfer  gan  gorff  addysgol  yr  Eglwys  wedi 
ei  huno  ar  Pab ;  ond  ar  ol  y  ddedfryd  y  mae  y  ddawn  yn  cael  ei  hym- 
arferyd  gan  Ben  yr  Eglwys,  yn  golygu  wrth  hyny  y  Pab  Pius  IX.  yn 
unig."  Ai  nid  oes  yma  gyfnewidiad  ?  Eglurhâd  Dr.  Chadwick  ar  hyn 
ydyw,  fod  ei  Sancteiddrwydd  yn  gweithredu  mewn  gallu  deublyg.  Fel 
person  unigol  arno  ei  hun,  y  mae  yn  agored  i  bechod,  ond  pan  yn 
siarad  yn  ei  gymeriad  swyddogol,  nis  gellir  ei  arwain  i  gyfeiliornad.  tl  Y 
mae  yr  Eglwys,"  meddai  M.  Capel,  "  bob  amser  wedi  dal  fod  y  gallu 
eglwysig  yn  uwchraddol  i'r  gwladol,  a'i  fod  yn  darnodi  terfynau  y  naill 
a'r  llall."  Ystyr  Gymreig  hyn  oll  ydyw,  fod  y  Pab  o'r  farn  bob  amser 
fod  ei  awdurdod  ef  yn  uwchraddol  i  eiddo  y  Gweinidog  Prydeinig.  Pa 
le  y  mae  cysondeb  y  ddau  ddoethawr  hyn,  tybed  ?  Nid  ydynt  eu  dau, 
'does  bosibl,  yn  deall  Pabyddiaeth  yn  gwbl  gywir;  ac  felly  pa  un  o'r 
ddau  yr  ydym  yn  ddiogel  i'w  ddilyn  ? 

Pa  fodd  bynag,  ystyriwn  fod  atebiad  M.  Capel  yn  teilyngu  rhai  syl- 
wadau  adolygiadol  arno,  am  mai  efe  ydyw  y  mwyaf  addawol  o'r  Pabyddion 
yn  ein  teyrnas  ni  ar  hyn  o  bryd.  Efe  ydyw  cynnorthwywr  mwyaf 
eífeithiol  Archesgob  Manning  yn  ei  ymdrech  ddi-ildio  i  ledaenu  ei 
egwyddorion.  Y  mae  wedi  ennill  drosodd  lawer  o  blith  y  bendefigaeth ; 
a  phe  na  buasai  ei  uchelgais  ei  hun  yn  ei  gymhell  i'r  gwaith, 
diammheu  y  buasai  erfyniadau  taerion  ei  gyfeillion  a'i  edmvgwyr  yn  ei 

h  2 


190  ME.    GLADSTONE   A'fì  BABAETH. 

orfodi  i  ymgymoryd  â'r  caledwaith  o  ateb  Mr.  Gladstone.  Gwnaeth 
h)  ny  yn  bur  brydlawn,  ac  ystyried  bŷd  ei  druth,  ac  ni  a  dybeim  mai  dy- 
farniad  y  cyhoedd  arno  fydd,  "  llawer  o  frŷs  ac  ychydig  o  fyn'd."  Er  ei 
holl  awydd,  arddangosiad  truenus  o'i  allu  a  geir  yn  yr  atebiad  hwn. 
Nid  ydyw  o  gwbl  ynddo  yn  agoshâu  at  brif  safle  ei  wrthwynebydd,  a 
gwir  enaid  y  traethodyn.  Ehyw  udganiad  gorchestol  ac  ymffrostgar 
ydyw,  ar  bynciau  israddol  iawn.  Ceir  ynddo  gyfeiriadau  personol,  a 
allant  frathu  yn  chwerw  ;  y  mae  yn  llawn  o  darawiadau  ochrog  cywrain, 
a  allant  ddisgyn  yn  ddifyr  ar  lawer  clust ;  ond  fel  atebiad  neu  fel  ym- 
resymiad,  yn  ymhòni  ehangder,  treiddiolder,  neu  drefn-ganlyniad,  y  mae 
yn  wan  hyd  yn  nôd  lle  nad  ydyw  yn  dyfod  yn  gwbl  ddifudd. 

Y  mae  yn  dal  cryn  lawer  ar  ddadganiad  Mr.  Gladstone  gyda  golwg  ar 
nerth  a  chynnydd  yr  Eglwys  Rufeinig  yn  ein  hynysoedd  ni.  Y  mae  y 
fath  dderbyniad  eyffredinol  wedi  cael  ei  roddi  i'r  adroddiad  fod  Pabydd- 
iaeth  yn  gwneyd  cynnydd  anarferol  yn  ein  plitb,  fel  nad  ydym  yn 
rhyfeddu  ei  fod  yn  petruso  ac  yn  ammheu  y  dystiolaeth  ddiwrthdro  a 
geir  gan  Mr.  Gladstone  nad  ydyw  ei  nerth  o  ran  nifer  yn  cadw  i  fyny 
â  chynnydd  y  boblogaeth.  Eheswm  pur  wan  sydd  ganddo  ar  y  pen  hwn 
i  wrtbddadleu.  Y  mae  Mr.  Gladstone  yn  seilio  ei  ddadganiad  ar  Ystad- 
egau  Prìodasau.  Fel  y  gŵyr  Monsignor  Capel  yn  dda  iawn,  y  mae  hwn 
yn  brawf  ffafrio  liawn  iddo  ef.  Y  mae  y  deddfau  Pabaidd  ynglŷn  â 
phriodasau  cymysg,  yr  eiddigedd  Pabaidd  o  ranu  unrhyw  swydd  â 
gweinidog  Protestanaidd,  yn  peri  nad  oes  berygl  cyfeiliorni  yn y  cysyllt- 
iad  hwn  trwy  osod  y  gwirionedd  yn  îs  nag  y  mae.  Wrth  gwrs,  pan  y 
dywed  M.  Capel  wrthym  fod  deugain  o  offeiriaid  Pabaidd  yn  llafurio  yn 
awr  yn  Llundain  a  fuont  unwaith  yn  Brotestaniaid,  gallwn  ar  unwaith 
ei  gredu,  a  gweled  nas  gall  bodolaeth  y  gwýr  dibfiod  hyn  o  gwbl  f'yned 
ar  draws  y  casgliad  y  cyfeirir  ato  gan  ffigyrau  Mr.  Gladstone.  Hefyd, 
pan  yr  ymffrostia  yn  ei  threfniadau  ehangol,  uwchlysol  a  phlwyfol,  pan 
y  crybwylla  am  yr  adeiladau  eglwysig  ardderchog  a  gyfyd,  am  yr  ysgol- 
ion  afrifed  a  blàna  drwy  y  tir,  ac  am  ei  pharotöadau  gwellhäol  ymhob 
ffordd,  nid  ydym  yn  cael  dim  yn  ei  brofion  yn  angbydweddol  â  myneg- 
iad  craffus  Mr.  Gladstone,  ei  bod  wedi  bod  lawer  mwy  llwyddiannus 
mewn  ennill  rheolaeth  "aceri "  nac  "eneidiau."  Credwn  i  Mr.  Glad- 
stone  wneyd  gwasanaeth  gwir  werthfawr  wrth  ddwyn  ynghyd  y  profion 
a  gasglodd  ar  y  pen  hwn.  Y  mae  gyday  diweddaf  i  wneyd  ei  hunan  yn 
gyfrifol  am  gamgymeriad  ystadegol.  Gellid  dwyn  ymlaen  dystiolaeth 
gadarnhäol  pe  byddai  raid.  Canlyniad  yr  ymchwiliad  fyddai  rhyddhâu  y 
meddwl  oddiwrth  hen  syniad  y  mae  Ehufain  wedi  masnachu  llawer 
arno  am  flynyddau  aethant  heibio. 

Nid  oes  dim  perygl  i  lawer  o  gariad  golli  rhwng  M.  Capel  a'r  Defod- 
wyr  Saesonig ;  ac  eto  nis  gall  beidio  siarad  am  y  gwaith  a  wnant  gyda 
rhy w  garedigrwydd  lleehwraidd.  I7  mae  yn  ddigon  hawdd  deall  agwedd 
fel  hon  ar  y  meddwl.  Gall  yn  hawdd  deimlo  yn  llawen  yn  yr  olwg  ar 
nodwedd  a  thuedd  anocheladwy  eu  pregethau  a'u  harferion.  Gall  fod 
yn  ffiaidd  ganddo  am  y  ffordd  gloffus  ac  anghyson  y  daliant  ati  ac  y 
gweithiant  allan  eu  hegwyddorion  addefedig.  Ehoddwch  i'r  egwydd- 
orion  hyn  rywbeth  tebyg  i  ddadblygiad  rhydd  a  lle  agored,  a  gýrir  chwi 
i  gasgliad  yr  enwocaf  oll  o  ddychweledigion  Prydain  i  Babyddiaeth. 
"Twyllwyd  fi  â  geiriau ;  yr  oeddwn  mor  belled  ag  erioed  oddiwrth  y  peth 


MR.    GLi*DSTONE   a'r   BABAETII.  121 

y  siaredid  am  dano,  a'r  peth  oedd  arnaf  eisieu.  Yr  oedd  defodaeth 
Saesonig  wedi  gwneyd  y  cwbl  a  allai  i  mi ;  gwnaeth  ei  gwaith  arnaf ; 
dygodd  fi  gan  belled  ar  fy  ffordd,  ac  yna  gadawodd  fi  yn  ngolwg  yr 
Eglwys  Lân  Gatholig,  a  chyfeiriodd  ati  fel  yr  unig  un  a  lanwai  ei  dam- 
caniaethau  ei  hunan,  ac  a  foddlonai  fy  eisieu  innau."  Gellir  nid  yn  unig 
dderbyn  y  tyst  hwn  am  ei  achos  unigol  ef  ei  hun,  ond  ymddengys  fel  mai 
dyma  ydy w  gweithiad  allan  athrawiaeth  ddefodol.  Pa  fodd  y  mae  dynion 
fel  Dr.  Littledale  neu  Mr.  Orby  Shipley  yn  gallu  gorphwys  lle  y  maent 
sydd  yn  rhyfedd.  Y  maent  yn  gwadu  digonolrwydd  y  pen  fel  arweinydd 
mewn  athrawiaeth  ac  ymarferiad.  Taflant  bob  dirmyg  ar  egwyddor 
barn  bersonol.  Rhwymant  eu  hunain  wrth  ddrychfeddwl  o  gorff  byw- 
ydol  gweledig,  yr  hwn  sydd  arweinydd  anffaeledig  i  wirionedd,  a 
gweinyddwr  awdurdodedig  gras.  Pa  beth  sydd  yn  aros,  mewn  cyson- 
deb  rhesymegol,  ar  ol  ein  dwyn  fel  hyn  wyneb  yn  wyneb  â  Rhufain, 
ond  ymostyngiad  mewn  amser?  Nid  ydyw  yr  hen  safle  Babaidd  yn 
dal  yma.  Naill  ai  rhaid  i'r  rhai  sydd  yn  glŷnu  wrth  y  safle  hwnw 
fyned  ymhellach,  neu,  i  gael  ei  sail  i  wahanu  oddiwrth  Rufain  wedi 
dirymu.  Fod  Mr.  Gladstone  yn  hysbys  o  hyn,  nis  gallwn  ammheu  o 
gwbl ;  ac  yr  ydym  yn  gwneyd  i  ffordd  â'r  cyhuddiad  a  ddygir  yn  ei 
erbyn,  ei  fod  yn  ceisio  dwyn  oddiamgylch  gyngrhair  rhwng  y  Defodwyr 
a'r  Hen  Gatholiciaid,  fel  peth  hollol  annhebyg  a  disail. 

Ond  nid  ydyw  hyn  oll  yn  dyfod  yn  agos  i  gynnwys  ymresymiad  Mr. 
Gladstone  ar  nodweddiad  anghenedlaethol  ac  annheyrngarol  Pabydd- 
iaeth,  fel  y  mae  y  cymeriad  hwnw  wedi  ei  gadarnhâu  a'i  hyrwyddo  gan 
ddedfrydau  diweddar  y  Vatican.  Yn  sicr  nid  oedd  dim  ond  ydoedd 
barchus  ac  ymresymiadol  dêg  yn  yr  hyn  a  ddywedodd  ar  y  pen  hwn 
yn  ei  draethawd  rhagorol.  Y  mae  gwaith  M.  Capel  yn  ceisio  troi  yn 
ol  ei  resymiad  yn  dyfod  i  hyn — fod  yr  Eglwys  yn  dal  ac  yn  dysgu  fod 
pob  gallu  yn  dyfod  oddiwrth  Dduw,  ac  o  ganlyniad,  ei  bod  yn  dysgu  ym- 
ostyngiad  i'r  awdurdod  wladol.  Y  mae  hyn  yn  gyfeiliornus  ar  bob 
ochr,  fel  pob  egwyddor  dwyllodrus,  o  gymaint  ag  y  mae,  os  derbynir 
hi  yn  farnol,  yn  cynnwys  ymostyngiad  caethiwus,  tra,  os  deallir  hi  yn 
rhesymegol,  y  mae  yn  dwyn  i  mewn  y  gallu  gweinyddol  ac  uchaf,  yr  hwn 
ydyw  yr  unig  beth  y  gwrthwynebir  iddo.  Derbyniwch  yr  egwyddor,  ac 
nid  oes  yn  y  canlyniad  ond  cydsyniad  gwasaidd  neu  ryddhâd  yn  dyfod 
oddiwrth  allu  tebyg  i'r  un  yr  hòna  y  Pab  yn  awr  ei  ddal,  a  gallu  fel  yr 
hwn  y  mae  pob  Pabydd  teyrngarol  yn  rhwymo  ei  hun  i'w  gydnabod. 

Llawer  mwy  arwyddocäol,  pa  fodd  bynag,  na  iaith  M.  Capel  ar  y 
pwynt  hwn,  ydyw  eiddo  y  cyfnodolion  uwch-Babaidd  yn  Llundain 
ac  Iwerddon.  Os  oes  rhyw  ystyr  i  eiriau,  os  oes  rbyw  hawliau 
gan  gysondeb,  dylent  deimlo  yn  rhy  hunanffieiddiol  i  roi  un  hawl  i 
mewn  byth  eto  am  wladgarwch  neu  deyrngarwch.  Y  mae  yr  hawl 
yma  wedi  ei  wadu  yn  hýf  a  dirmygus  ;  a  ày  wedir  wrthym  mewn  geir- 
iau  o  hèrfeiddiad  balch,  fod  Pabyddiaeth  yn  benderfynol  o  wneyd  un- 
rhyw  lywodraeth  yn  anmhosibl  a  geisia  ddiffrwytho  neu  gloffi  gweith- 
rediad  eu  Heglwys  hwy.  Hyd  y  cedwir  y  gweithrediad  hwn  o  fewn 
cylch  credo,  neu  ymddygiad  anwrthwynebol,  rhaid  i  ni  barchu  ac  am- 
ddiffyn  y  rhyddid  a  hawlir  yn  y  ffordd  yma.  Ond  y  foment  y  ceisia 
fyned  ymhellach  dylid  ei  gyfarfod  yn  benderfynol.  Dylai  ein  llyw- 
odraethwyr  ddysgu  un  peth  yn  sicr  oddiwrth  y  ddadl  hon— anallu 


122  MR.    GLADSTONE   a'r   BABAETET. 

Erastiaeth  fel  elfen  o  wladlywiaeth.  Ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn  ol 
dysgwyd  ni  am  ei  anallu  i  reoleiddio  eglwys  wirioneddol.  Gallant  yn 
awr  ganfod  ei  bod  yr  un  mor  analluog  i  reoleiddio  eglwys  gau,  yn 
enwedig  pan  y  mae  yr  eglwys  hono  yn  rhoddi  ei  hufudd-dod  uchaf 
i  allu  estronol,  yr  hwn  sydd  yn  hawlio  uchafiaeth  hollol  mewn  pethau 
gwladol  a  chysegredig;  sydd  yn  gosod  cyfraith  a  llywodraeth  dan  hèr, 
sydd  yn  dirmygu  anrhydedd  cenedlaethol,  sydd  yn  diffodd  (mor  bell 
ag  y  medr)  bob  gwir  wladgarwch,  ac  nad  ydyw  foddlawn  drosto  ei 
hunan  ar  ddim  llai  nag  awdurdod  ormesol  gyífredinol  dros  yr  holl  fyd. 
Dyma  y  gyfundrefn  felldigedig  y  mae  M.  Capel  a'i  bleidwyr  yn  ceisio 
ei  dal  i  fyny  yn  ein  gwlad  yr  wythnosau  yma,  a'r  hyn  hefyd  y  mae  Mr. 
Gladstone  wedi  gwneyd  gwasanaeth  mor  werthfawr  i'n  teyrnas  trwy  ei 
ymdriniaeth  oleu  eglur  arno  ymhob  cysylltiad.  Pa  faint  bynag  o  laid 
a  llwch  a  deflir  arni  gan  Dr.  Manning,  a  M.  Capel,  a'u  cyffelyb,  er 
ceisio  dallu  llygaid  y  trigolion,  y  mae  cnewyllyn  y  cwestiwn  mewn 
dadl  yn  y  ffurf  hon  arno.  Pe  gorchymynai  y  Pab  presennöl  i  Babydd- 
ion  Prydain  godi  mewn  gwrthryfel  yn  erbyn  ein  Brenhines  y  dydd 
cyntaf  o'r  flwyddyn  1875,  a  allent  weithredu  yn  unol  â  dedfrydau  diw- 
eddar  y  Vatican,  a  bod  yr  un  pryd  yn  bur  a  theyrngarol  i'w  llywodr- 
aeth  wladol  gartrefol  ?  Na  allant,  yn  ddiammheuol,  ydyw  adsain  holl 
hanes  gormesol  y  Babaeth  ar  hyd  yr  oesau,  ac  yn  awr  yn  fwy  o  lawer, 
dan  y  mae  ei  Phen  yn  anffaeledig,  ac  i'w  gydnabod  felly  gan  ei  holl 
ddeiliaid.  Y  mae  yn  rhy  gynnar  eto  i  ddyweyd  beth  fydd  dylanwad  y 
traethodyn  ar  safle  berthynasol  y  pleidiau  gwíeidyddol  yn  ein  teyrnas  ; 
yr  hen  esboniwr  Amser  a  eglura  hyn  oreu  o  bawb  i  ni.  Yr  un  pryd, 
ai  nid  ydyw  craffder,  treiddiolrwydd,  a  gallu  anghyffredin  Mr.  Glad- 
stone  yn  dyweyd  yn  bur  groew  wrthym  mai  efe,  er  ei  holl  ffaeleddau, 
ydyw  yr  arweinydd  diogel  a  llwyddiannus  i  lestr  ein  llywodraeth  i'w 
hwylio  yn  dêg  i'r  hafan  dymunol  o  berffaith  gydraddoldeb  crefyddol  ? 


Q^J&4wò  0  t/c 


yŷŷöiçL. 


NODIADAU   LLENYDDOL. 


and  Development  of  Ghristian  Doctrine.  The  Fifth  Seriea  of  the  Cun- 
ningham  Lectures.  By  Robert  Rainy,  D.D.,  Professor  of  Divinity  and 
Church  History,  New  College,  Edinburgh.    Edinburgh :  T.  &  T.  Clark. 

Y  mae  Dr.  Eainy,  bellach,  ar  ol  ymadawiad  y  cedyrn  sydd  yn  ddiweddar  wedi 
ôu  galw  i'r  orphwysfa,  yn  un  o  arweinwyr  enwocaf  yr  Eglwys  Rydd,  ac,  o 
bosibl,  y  meddyliwr  mwyaf  annibynol  a  dyfnaf  ei  ddylanwad  sydd  yn  perthyn 
iddi.  Ac  y  mae  y  parch  a'r  edmygedd  y  mae  wedi  ennill  yn  hynod  o  dêg. 
Nid  ydyw  wedi  lladrata  calon  ei  frodyr  a'i  gydwladwyr  trwy  unrhyw  gyfaredd 
byrhoedlog,  a  bâr  iddynt  ar  ol  hyn  sỳnu  pa  fodd  y  daethant  i  feddwl  mor  fawr 
am  dano  ;  ,ond  y  mae  wedi  ymddyrchafu  o  flaen  eu  llygaid  yn  Gristion  gloëw, 
yn  ysgolhaig  addfed,  ac  yn  feddyliwr  tawel,  amyneddgar,  annibynol ;  ac  y  mae 
wedi  gosod  ger  eu  bron  y  syniadau  sydd  wedi  ymffurfio  yn  ei  feddwl  ar  y 
cwestiynau  mawrion,  nid  yn  gymaint  fel  yn  awyddus  am  iddynt  hwy  gymeryd 
eu  perswadio  i'w  ddilyn,  ag  o  barch  i'r  gwirionedd  ;  ond  y  canlyniad  ydyw  ei 
íod,  tra  i  bob  ymddangosiad  yn  gwbl  ddiofal  am  yr  argraff  a  wnelai  ei  ym- 
drechion,  wedi  dyfod  i  gael  ei  deimlo  yn  Scotland  yn  ddirfawr  allu,  ac  fel  un 
sydd  wedi  gwneyd  lle  iddo  ei  hun  ymhlith  ei  chedyrn  anrhydeddusaf.  Yr 
oedd  meddwl  ei  frodyr  yn  disgyn  yn  natnriol  arno  fel  y  gŵr  mwyaf  cymhwys 
i  fod  yn  Llywydd  Athrofa  yr  Eglwys  Rydd  yn  Edinburgb,  ar  ol  marw  Dr. 
Candlish.  Ac  nid  oedd  dim  yn  fwy  gweddus  na  galw  arno  yn  1873  i  draddodi 
y  Cunningham  Lecture.  Ymddengys  mai  yn  lled  sydyn  y  daeth  hyny  arno,  ac 
na  chafodd  hamdden  i  wneyd  y  chware  têg  a  fynasai  â'r  mater  yr  ymdriniai  âg 
ef ;  ac  er  oedi  hyd  yn  ddiweddar  gyhoeddiad  ei  Ddarlithiau,  na  theimlai  ar  ei 
galon  wynebu  ar  y  llafur  o'u  hail  fFurfio,  a  rhoddi  iddynt  y  perft'eithiad  a 
ddymunasai.  Mae  yn  ddiammheu  y  buasai  hyny  yn  dda.  Yr  ydys  yn  teimlo 
rywfodd  fod  eu  cynìiuniad  heb  ei  weithio  allan  i'r  clirder  fuasai  yn  ddymunol ; 
nid  ydyw  taflen  y  cynnwysiad  a  geir  yn  y  dechreu  ond  fel  rhyw  frâs-amcan 
gan  ddarllenydd  y  profleni  i  ddangos  cynnwys  y  gwahanol  dudalenau  ; 
nid  rhyw  orphenedig  iawn  bob  amser  yr  ymddengys  y  cyfansoddiad  ychwaith ; 
ac  y  mae  bychander  y  cylch — o  chwe'  dailith — yr  ydoedd  wedi  ei  gyfyngu 
iddo,  yn  peri  ei  fod  yn  fynych  yn  gorfod  dirwasgu  i  awgrymiadau  bethau  a 
alwent  am  ymdriniaeth  lawn,  neu  daflu  i  nodiadau  yn  niwedd  y  gyfrol  fater  a 
ddylasai  gael  ei  gorffori  yn  y  darlithiau.  Ond  y  mae  y  syniadau  a  geir  yn  y 
gyfrol  hon  yn  ffrwyth  blynyddoedd  o  fyfyrdod  dwys,  ac  yn  Uafur  meddwl 
gwir  alluog.  Nid  ydyw  y  gyfrol  mewn  un  modd  yn  un  i'w  darllen  yn  fr\  stop, 
ond  yn  araf  a  myfyrgar.  Ỳ  mae  yn  ymwnev<!  ;ì  materion  o  ddirfawr  ^^ 
yn  crynhoi  i'r  ymdriniaeth  arnynt  sv.mh  o  fedd 
gyfrolau      Ond  y  mae  y  llyfr  yn  nn  a  dâl      n  a«tn   i 

dywedai  Dr.  Chalmers"  am  Gyfatebiaeth    Butler,  yn    dra    îh        iIm 
"hadau  pethau."     Y  mae  Dr.  Rainy,  tra  yn  berffaith  vrawyb<_.dol  */r  dil 
y  mae  cynifer  yn  y  blynyddoedd  yma  yn  deimlo  at  y  syniad  o  fod  y  Bibl  yn 
cynnwys  yr  hyn  ag  y  mae  myfyrdod  yr  eglwys  i'w  ennill  oddiwrtho  fel  athraw- 


lát  N0DIADAU    LLENYDDOL. 

iaeth,  yn  cael,  oddiwrth  reswm  y  peth,  yn  gystal  ag  oddiwrth  hanes  ymwneyd 
y  meddwl  dynol  trwy  yr  oesoedd  â'r  Ysgrythyrau,  fod  hyny  yn  anôcheladwy. 
Y  mae  dynion,  pan  ddeuant  i  dalu  ychydig  o  sylw  i  gynnwys  y  Llyfr  mawr,  yn 
cael  ei  fod  yn  gosod  ger  eu  bron  gorff  o  wìrionedd  ar  y  materion  pwysig  yr 
ymdrina  â  hwynt ;  ac  y  maent  yn  naturiol  yn  dyfod  i  deimlo,  faint  bynag  a 
ddarllenont  arno,  nad  ydynt  yn  ei  amgyffred  ond  i'r  graddau  y  maent  yn  gallu 
cymeryd  i'w  meddwl  y  corff  o  wirionedd  y  mae  wedi  ei  ysgriíenu  i'r  dyben  o'i 
osod  ger  bron  y  byd.  A  dyma  athrawìaeth  y  Bibl.  Er  y  myrddiwn  camgymer- 
iadau  y  mae  dynion  wedi  syrthio  iddynt  wrth  geisio  cael  syniad  cywir  yn  ei 
chylch,  eto  y  mae  ymdrechu  cael  gafael  arni  yn  angenrheidrwydd  nad  ellir  ei 
osgoi.  Y  mae  felly  o  herwydd  y  duedd  gynhenid  sydd  yn  y  meddwl  dynol  i 
olrhain  pethau  i'w  hegwyddorion,  i  "chwilio  am  yr  un  ymhlith  y  Uiaws."  Ac 
y  mae  yn  amlwg  fod  y  Dadguddiad  Dwyfol  wedi  ei  fwriadu  i  ddysgu  athraw- 
iaethau  i  ni.  Mae  yr  ail  a'r  drydedd  ddarlith  yn  trin  y  traddodiad  o  athraw- 
iaeth — delẁcry  of  doctrine — yn  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd.  Yn  y  naill  a'r 
llall  y  mae  yu  dyfod  i'r  golwg  i  ddechreu  mewn  ffeithiau  hanesyddol, — ym- 
wneyd  Duw  â'r  byd  ac  â'r  bobl  etholedig  yn  yr  Hen,  a'r  hanes  Efengylaidd  am 
Grist,  a  sefydliad  teyrnas  Dduw  mewn  ffarf  berffeithiach,  yn  y  Newydd  ;  ond 
fel  y  mae  yr  addysgiaeth  yn  myned  rhagddi, — meddwl  yr  eglwys  yn  cryfhâu  ac 
yn  cyfoethogi,  ac  yn  enwedig  ei  grasau  ysbrydol  yn  dyfod  yn  fwy  addfed, — y 
mae  y  dadguddiad  yn  dyfod  yn  fwyfwy  cyílawn,  y  goleuni  yn  "  llewyrchu 
fwyfwy  hyd  ganol  dydd."  Ond  nid  ydyw  dirnadaeth  yr  eglwys  ar  unrhy  w  adeg 
ond  anmherffaith  iawn  inewn  cymhariaeth  i  gyflawnder  y  gwirionedd,  fel  y  mae 
yn  gorwedd  yn  gorff  o  ogoniant  yn  meddwl  yr  Ysbryd.  Eglurir  hyn  trwy 
gymhariaeth  brydferth  o  wyddonwr  yn  ceisio  cyfaddasu  ei  addysg  ar  faterion 
mawrion  ei  wyddiant  i  feddwl  cyffredin  ac  anwyddonol  ;  llwydda,  trwy  ddir- 
fawr  fedr,  a  gallu  i  ymgyfaddasu  at  y  sefyllfa  y  mae  ei  wrandawydd  ynddi,  i 
roddi  iddo  syniad  sydd  iddo  ef  yn  ymddangos  yn  ardderchog  iawn  am  yr  hyn 
y  siarada  yn  ei  gylch ;  ond  ni  wna  blynyddoedd  o  gynnydd  ond  ei  ddwyn  i 
ymdeimlo  fwyfwy  â  gwerth  y  ddirnadaeth  gyflawn  oedd  yn  meddwl  ei  addysg- 
ydd,  tra  yn  ymdrechu  yn  garedig  i'w  gosod  ger  ei  fron  ef  yn  yr  unig  ddull  y 
gallai  wneyd  rhywbeth  o  honi.  Yn  y  bedwaredd  ddarlith,  dangosir  lle  a 
gwaith  y  meddwl  cristionogol  gyda  golwg  ar  athrawiaeth  ;  ac  y  mae  hyn  yn 
parotöi  y  ffordd  at  y  drafodaeth  feistrolgar  ar  ddadblygiad — development  of 
doctrine—yn  y  bummed  ddarlith.  Y  mae  dadblygiad  yn  yr  Ysgrythyrau  eu 
hunain,  fel  y  maent  yn  myned  rhagddynt  oddiwrth  elfenau  pethau  at  berffeith- 
rwydd.  Ond  peth  arall  ydyw  dadblygiad  yr  athrawiaeth  yn  yr  eglwys.  Y 
mae  hwn  hefyd  yn  gwbl  wahanol  i  ddadblygiad  y  Bhesymolwyr,  ar  y  naill  law, 
sydd  yn  gwneyd  yr  Ysgrythyrau  hefyd  yn  rhan  o  ddadblygiad  yr  ymwybodol- 
rwydd  dynol ;  a  hefyd  i  ddadblygiad  Eglwys  Rhufain,  ar  y  llaw  arall,  sydd  yn 
gwneyd  traddodiad  yn  gystal  â'r  Ysgrythyr  yn  ddefnydd  athrawiaeth,  a  phob 
dyfarniad  newydd  gan  y  Pab,  druan,  yn  ddadblygiad  ychwanegol  arni.  Yr  hyn 
sydd  i'w  ddadblygu,  yn  ol  Dr.  Rainy,  ydyw  syniad  yr  eglwys  am  yr  athrawìaethy 
ac  y  mae  hyny  i  gymeryd  lle  yn  nghyfeiriad  y  dadguddiad  .cyflawn  o  honi  sydd 
wedi  ei  roddi  gan  Dduw  yn  ei  air.  Fel  y  mae  athrawiaethau  yn  ymddadblygu 
yn  ymwybodolrwydd  yr  eglwys,  y  mae  yn  gwbl  naturiol  eu  bod  yn  cael  eu 
corffori  mewn  credöau, — y  mater  yr  ymdrinir  âg  ef  mor  bwyllog,  mor  drwyadl, 
ac  i  ni  mor  gwbl  foddäol  yn  y  chweched  ddarlith. 


Critical  and  Eugetical  Handbooh  to  the  Epistle  to  the  Romans.     By  Heinrich 

AUGOST   WlLHELM  MEYER,  Th.D.      Vol.  II. 

Critical  and  Exegetical  Handbooh  to    the   Gospel    of  John.      By  Heinrich 
August  Wilhelm  Meyer,  Th.D.    Vol.  I.    Edinburgh  :  T.  &  T.  Clark. 


Cyfeiriasom  o'r  blaen  at  gyhoeddiad  esboniadau  anmhrisiadwy  Meyer  yn 
Saesonig  gan  y  Meistri  Clark.    Mae  y  cyfrolau  hyn  yn  dangos  yr  un  ysgolheig- 


NOPTAOAU    LLENYDDOL.  125 

clod  addfed  yn  y  cyfieithiad  a'r  olygiaeth  ag  a  welid  mor  amlwg  yn  y  rhai  y 
galwasom  sylw  atynt  tua  blwyddyn  yn  ol.  Ac  am  y  gwaith  ei  hun  y  mae  yn 
aahawdd  rhoddi  unrhyw  ddyfarniad  arno  a  fydd  yn  cyfateb  i'w  werth.  Y 
mae  yn  rhagdybied  cryn  gydnabyddiaetli  ar  ran  y  darllenydd  â'r  Groeg  a'r 
Lladin,  ac  weithiau  yr  Hebraeg  ;  ac  yn  enwedig  y  mae  yn  rhagdybied  cryn 
lawer  o'r  amynedd  cariadlawn  hwnw  a  fedr  aros  uwchben  y  gwirionedd,  gan 
deimlo  fod  ei  waith  yn  ymagor  iddo,  ar  ol  astudiaeth  ddyfal,  yn  ddigon  o  wobr 
am  unrhyw  lafur.  Ond  y  mae  teithi  uchel  y  gwaith,  y  "  treiddgarwch  a'r  ysgol- 
heigdod,"  chwedl  Esgob  Ellicott,  sydd  yn  rhedeg  trwyddo,  a'r  gonestrwydd 
dilyffethair  sydd  yn  peri  fod  barn  yr  awdwr  ymhob  amgylchiad  yn  dilyn  y 
goleuni  sydd  yn  disgyn  arno,  yn  gystal  â'r  arglwyddiaeth  sydd  gan  y  gwirion- 
edd  ar  ei  ysbryd,  yn  peri  ei  fod  yn  gymhorth  tra  gwerthfawr  yn  astudiaeth  yr 
Ysgrythyrau.  Gelwir  y  gwaith  yn  Llawlyfr,  ac  yn  eithaf  priodol  ;  nid  am  ei 
fod  yn  hawdd  a  phoblogaidd,  ond  am  ei  fod,  y  naill  íîordd  neu  y  llall,  yn  cyf- 
eirio  at  ymron  bobpeth  o  werth  sydd  wedi  ei  ysgrifenu  ar  y  materion  yr  ym- 
drin  â  hwynt.  Ac  y  mae  y  cwbl  wedi  eu  gosod  dan  y  fath  ddirwasgiad  fel 
nad  oes  air  wedi  ei  adael  i  fewn  y  gellid  ei  hebgor.  Yn  hyn  y  mae,  fel  Bengel, 
yn  ymfoddloni  ar  estyn  y  mynegfysny  gnomon,  yn  nghyfeiriad  y  gwirionedd,  yn 
hytrach  na  meddwl  am  draethu  arno  ;  ond  gyda  hyn  o  wahaniaeth,  fod  defn- 
yddiau  beirniadaeth  dan  ddwylaw  M eyer  wedi  dirfawr  gyfoethogi,  tra  nad  ydy w 
ei  nerth  a'i  annibyniaeth  ef  fel  esboniwr,  hyd  y  gallwn  ni  weled,  ronyn  yn  llai. 
Fel  yn  arddangos  y  dirfawr  ofal  a  gymerai  i  wneyd  ei  waith  mor  orphenol  ag 
oedd  yn  bosibl,  gallwn  nodi  fod  y  cyfieithiad  hwn  o'i  Lawhjfr  i  Efengyl  Ioan  wedi 
ei  wneyd  o'r  pummed  perffeithiad  a  wnelsai  ar  ei  lafur  yn  y  rhan  hono  o'rgair, 
a'r  naill  ar  ol  y  llall  yn  cael  ei  gyfaddasu  i  gyfoeth  y  defnyddiau  neu  ymosod- 
iad  y  gwrthwynebwyr  ar  y  pryd.  Aeth  i  orphwys  ryw  flwyddyn  a  hanner  yn 
ol,  wedi  treulio  oes  faith,  yn  was  da  a  ffyddlawn,  ac  wedi  llwyr  ymgysegru 
i'r  wyddoniaeth  sanctaidd  o  geisio  cael  allan,  yn  feirniadol-ddeonglyddol,  beth 
ydyw  ystyr  yr  Ysgrythyrau.  Bydd  llawer  o'n  darllenwyr,  a  ddeuant  i  ymgyd- 
nabyddu  â'i  lafur  gwerthfawr,  yn  falch  o  weled  nad  ydy w  y  wyddoniaeth  feirn- 
iadol  uchaf  y  gall  ein  canrif  ymffrostio  ynddi,  yn  gweled  y  gellir  cyfnewid  dim 
ar  y  golygiadau  hyny  am  y  pethau  mwyaf  eu  pwys  y  cawsom  ein  dysgu  yn- 
ddynt  gan  Galfiniaeth  iachus  ac  efengylaidd  y  Diwygiadau  Protestanaidd  a 
Methodistaidd. 


The  WorJcs  of  Aürelius  Aügustine,  Bishop  of  Hi^jpo.     Lectures  or  Tractates 

on  the  Gospel  according  to  St.  John.     Vol.  II. 
The  Anti-Pelagian  Worhs  of  St.  Augustine.     Vol.  II.    Edinburgh  :   T.  &  T. 

Clark. 

Cyfrolau  XI.  a  XII.  o  Weithiau  Awstin.  Ymddengys  y  bydd  y  gyfres  yma 
yn  cael  ei  chwblhâu  yn  ystod  1875,  trwy  gyhoeddiad  y  Cyffesion,  cyfrol  eto 
o'r  Ysgrifeniadau  Gwrth-Belagaidd,  ailgyfrol  o'r  Lly thyrau,  ynghyda  chyfiol  ar 
Fywyd  Awstin  gan  Principal  Eainy,  gwaith  y  dysgwylirllawer  wrtho.  Y  mae 
y  Tractates  hyn  arEfengyl  Ioan  yn  wahanol  iawn  i'r  Llawlyfr  y  cyfeiriasom  at 
y  gyfrol  gyntaf  o  hono  yn  ein  nodiad  blaenorol.  Yr  oedd  beirniadaeth  yn 
nyddiau  Awstin  yn  ei  mabandod  ;  ar  yr  un  pryd  y  mae  efe,  fel  Calvin,  yn 
ngrym  darwelediad  cryf  ei  ysbryd  sanctaidd  i  feddwl  y  gwirionedd,  yn  gallu 
gosod  y  meddwl  hwnw  ger  bron  nid  yn  anfynych  mewn  dull  a  bâr  i'od  y 
beirniaid  mwyaf  galluog  a  dysgedig  yn  teimlo  yn  falch  o  gael  cyfoethogi  eu 
tudalenau  trwy  ei  ddyfynu.  Mae  y  sylwadau  hyn  ar  Efengyl  Ioan  yn  cyn- 
nwys  sylwedd  yr  hyn  a  ddywedai  y  pregethwr  enwog  yn  ei  weinidogaeth 
reoíaidd.  Yt  ydym  yn  cyfarfod  âg  amryw  bethau  ynddynt  sydd  yn  ym- 
ddangos  yn  dra  elfenol,  a  llawer  o  bethau  sydd  yn  dangos  fod  ffansi  y  preg- 
ethwr  weithiau  yn  ei  redeg  i  raddau  gormodol ;  ond  beth  er  hyny  ?  Y  mae  y 
gwaith  yn  ddifyr  ac  yn  adeiladol  iawni'w  ddarllen,  ac  yn  gyfosthog  o'r  meddyì- 


126  N0DÎADAU   LLENYDDOL. 

iau  mwyaf  prydferth  a  gwerthfawr.  Fel  Mair,  gorchymyna  i  ninnau,  os  am 
fod  yn  flyddlawn  i  Grist  "  i  eneinio  ei  draed  ef  â'r  enaint  gwerthfawr."  Mae  y 
dyrfa  fawr  oedd  yn  dilyn  Crist  ar  y  mynediad  i  Jerusalem  yn  peri  iddo 
feddwl,  "  Cymaint  oedd  y  ddeadell  o  ddefaid  cyfrgolledig  tŷ  Israel  oedd  wedi 
clywed  llais  y  Bugail."  Y  mae  Iesu  Grist  yn  cael  ei  alw,  heblaw  y  wir  win- 
wydden,  yn  ddafad,  yn  oen,  yn  llew,  yn  graig,  a  chonglfaen,  ac  enwau  eraill 
cyffelyb,  "Y  rhai  ydynt  eu  hunain  yn  hytrach  y  gwir  enwau  oddiwrth  ba  rai  y 
mae  y  pethau  hyny  wedi  eu  cymeryd  fel  cyffelybiaethau,  nid  fel  sylweddau." 
Mae  y  Dyddanydd  yn  argyhoeddi  y  byd  o  bechod  am  nad  ydyw  yn  credu  yn 
Nghrist,  gan  osod  y  pechod  yma  o  flaen  pob  pechod  arall,  "oblegid  gyda 
pharhâd  hwn,  y  mae  y  lleill  oll  yn  cael  eu  dal,  a  phan  y  mae  hwn  yn  cael  ei 
symud  ymaith,  y  mae  y  lleill  oll  yn  cael  eu  maddeu."  Mae  rhai  yn  amddiffyn 
gwadiad  Pedr,  neu  o  leiaf  yn  ceisio  lleddfu  ei  ddrygedd  ;  "  ond  y  mae  edifeir- 
wch  Pedr  yn  eu  hargyhoeddi,  a'i  ddagrau  yn  dystion  yn  eu  herbyn."  Pan 
drosglwydda  Crist  i  Pedr  awdurdod  yr  agoriadau,  y  mae  i'w  ystyried  yn  cyn- 
nrychioli  yr  eglwys,  yr  hon  ni  syrth  pa  ruthr  bynag  a  wneir  arni,  u  am  ei  bod 
wedi  ei  hadeiladu  ar  y  graig  (petra),  oddiwrth  pa  un  y  mae  Pedr  wedi  cael  ei 
enw.  Canys  nid  y w  petra  (craig)  yn  dyfod  o  Pedr,  ond  Pedr  o  petra ;  fel  nad 
yw  Crist  yn  cael  ei  alw  felly  oddiwrth  y  Cristion,  ond  y  Cristion  oddiwrth 
Grist.  Canys  am  y  rheswm  yma  y  dywedodd  ein  Harglwydd,  '  Ar  y  graig 
hon  yr  adeiladaf  fy  eglwys,'  oblegid  i  Pedr  ddy weyd,  '  Tydi  y w  y  Crist,  Mab 
y  Duw  byw.' "  &c,  &c.  Mae  yr  ail  gyfrol  yn  cynnwys  tri  o'i  draethodau  ar  y 
ddadl  Belagaidd  neu  Forganaidd  :  Am  Ras  Crìst  aW  Pechod  Giureiddiol ;  Am 
Briodas  a  Thrachwant;  Am  yr  Enaid  ali  Darddiad.  Y  mae  Rhesymoliaeth  ein 
dyddiau  ni,  ynghyda  dylanwadau  eraill  sydd  yn  brysur  ar  waith,  fel  pe  bydd- 
ent  am  daflu  y  hyd  yn  ol  i  sefyllfa  y  dadleuwyr  y  teimlai  Awstin  eu  bod 
yn  ei  ddyddiau  ef  yn  gwneyd  y  fath  ddirfawr  gam  â  gwirionedd  yr'efengyl ;  a 
diammheu  y  caiff  llawer  un  wrth  astudio  y  traethodau  hyn  a  rhai  eraill 
cyffelyb  iddynt  o  waith  Esgob  enwog  Hippo,  ei  gryfhâu  yn  yr  egwyddorion 
mawrion  y  mae  meddylwyr  cryfaf  yr  oesoedd  wedi  bod  yn  gorphwys  yn  dawel 
arnynt.  Mae  yn  dda  genym  feddwl  fod  yr  argraíììad  prydferth  a  rhadlawn  hwn 
o  weithiau  yr  "enwocaf  o'r  tadau"  wedi  dwyn  ei  gynnyrchion  gwerthfawr  o 
fewn  cyrhaedd  cynifer  o'n  cydwladwyr,  na  fuasai  nemawr  obaith  íddynt  yr  un 
ffordd  arall  allu  ymgydnabyddu  ai  feddwl  mawr  a  ffrwythlawn. 


Biblical  Gommentary  on  the  Proverbs  of  Solomon.    By  Franz  Delitzsch,  D.D. 

Professor  of  Theology.     Vol.  I. 
Theology  of  the  Old  Testament.    By  Dr.  Gust.  Fr.  Oehler,  Late  Professor 

Ordinarius  of  Theology  in  Tiibingen.     Vol.  I.     Clark's  Foreign  Theological 

Library.     1874, 

Ymddengys  fod  y  gyfrol  hon  ar  y  Diarhebion  y  gyntaf  o  dair  ar  ysgrifeniadau 
Solomon  o  eiddo  Delitzsch  sydd  yn  awr  yn  cael  eu  cyhoeddi  yn  Germany,  ac  y 
bydd  y  tair  hyn  yn  cwblhâu  y  gyfres  werthfawr  o  Esboniadau  Biblaidd  'Èeil  a 
Delitasch  ar  yr  Hen  Destament.  Y  mae  y  cyfrolau  hyn,  fel  y  rhwydd  addeía 
pawb  sydd  wedi  bod  yn  ymgynghori  â  hwynt,  "  yn  gof-arwyddion  o  ymchwil- 
iad  dwfn  a  gofalus  i  ystyr  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd  ; "  a  phrin  y  teimla  neb 
sydd  wedi  cael  mynediad  i  fewn  iddynt  y  gall,  mewn  unrhyw  ymofyniad 
pwysig,  eu  gadael  o'r  neilldu.  Os  nad  ydym  yn  gallu  cydweled  bob  amser  â'r 
awdwyr  galluog  a  dysgedig,  y  maent  hwy  eu  hunain  yn  gosod  o  fewn  ein 
cyrhaedd  y  defnyddiau  goreu  i  ffurfio  barn  dêg  ac  annibynol  •  o'r  eiddom  ein 
hunain.  Nid  oes  dim  .y  gall  ein  hoes  ymffrostio  ynddo  sydd  wedi  gwneyd 
gwasanaeth  mwy  gwirioneddol  werthfawr  i  esboniadaeth  yr  Hen  Destament  na 
chyfrolau  y  gyfres  ardderchog  hon  o  eiddo  Keiì  a  Delitzsch.  Ac  y  mae 
y  gwaith  hwn  ar  y  D'iarhebion  yn'dwyn  delw  ei  ragflaenoriaid  ynyr  holl  deithi 
rhagorol  sydd  wedi  eu  dyrchafu  mor  uchel  yn  llênyddiaeth  gysegredig  y  byd, 


NOPIADAU    LLENYDDO!..  127 

Iawn  y  sylwai  Bacon  (De  Augmentis)  fod  y  diarhebion  hyn  yn  anghymarol,  "  y 
dy wed  yr  Ysgrythyr  ani  Solomon  fod  Duw  wedi  rhoddi  iddo  '  helaethdra  calon, 
fel  y  ty  wod  sydd  ar  fin  y  môr  ; '  oblegid  fel  y  mae  ty wod  y  môr  yn  amgylchu 
holl  lànau  y  byd,  felly  y  mae  ei  ddoethineb  yntau  yn  cymeryd  i  fewn  pobpeth 
dynol  yn  gystal  a  dwyfol."  Ac  nid  oes  haiach  yn  bod  well  cynnorthwy 
i'r  efrydydd  amyneddgar  i  ddirnad  hanes,  a  iaitb,  ac  addysgiadau  y  Diarhebion 
digymhar  hyn  nag  Esboniad  Biblaidd  Delitzsch.  Am  waith  mawr  Oeler  ar 
Dduwinyddiaeth  yr  Hen  Bestament,  nid  oes  genym  le  i  ddyweyd  ond  ychydig. 
Cynnwysa  sylwedd  y  darlithiau  a  draddodai  efe  o  hâf  y  flwyddyn  1839,  hyd 
auaf  1870 — 1,  ychydig  cyn  ei  farw,  ac  yr  oeddynt  yn  barhäus  yn  cael  eucywiro 
a'u  perffeithio  ganddo.  Ei  safle  yn  ei  ymwneyd  â'r  llafur  pwysig  yma,  yn  ol 
iaith  ei  fab,  dan  olygiad  yr  hwn  y  cyhoeddid  y  gwaíth  yn  ddiweddar  yn 
Gerinany,  ydoedd  yr  un  canlynol :  "  Yr  oedd  fy  nhad  yn  dymuno  uwchlaw 
pobpeth  íod  i  effaith  ei  ddarlithiau  gynnyrchu  yn  ei  wrandäwyr  argraff  o  fawr- 
edd  sanctaidd  yr  Hen  Destament,  yr  hwn,  fel  y  sicrhëid  hwy  ganddo,  ydoedd 
unwaith  wedi  effeithio  mewn  ffordd  anorchfygol  arno  ef  ei  hunan  ;  ac  argraff  o 
gysylltiad  gogoneddus  y  ddau  Destament,  yr  hyn  a  ymddangosai  iddo  ef  fel  eu 
hamddiffyniad  goreu  yn  erbyn  gwrthddadleuon  yn  codi  oddiar  bethau  sydd  yn 
ddiammheuol  yn  feini  tramgwydd,  oddiwrth  ffarf  y  dadguddiad." 


On  Self-culture — Intellectual,  Physical,  and  Moral.  A  Vade  Mecum  for 
Young  Men  and  Students.  By  John  Stuart  Blacrie,  Professor  of  Greek 
in  the  University  of  Edinburgh.  Fourth  Edition.  Edinburgh  :  Edmonston 
&  Douglas. 

Nid  llawer  o  wŷr  enwog  y  deyrnas  sydd  wedi  gadael  dylanwad  mwy  iachus 
ar  feddwl  y  lliaws  dynion  ieuainc  y  daethant  i  gyffyrddiad  â  hwynt  na  Professor 
Blackie.  Fel  athraw  Groegaidd  y  mae  laweroedd  o  weithiau  wedi  profi 
amynedd  ei  efrydwyr  yn  fawr,  canys  yn  lle  ymgadw  at  faterion  ei  gadair, 
y  mae  wedi  bod  yn  fynych  yn  athrawiaethu  cymaint  de  omnibus  rebus  et  qui- 
busdam  aliis — ynghylch  pob  peth  a  rhai  pethau  eraill ! — fel  na  cheid  lawer 
pryd  ond  pur  ychydig  o  Eoeg  ar  gyfer  awr  o  siarad  zelog  a  hyawdl  am 
beth  bynag  a  welai  yn  dda  ymgynnyg  i  feddwl  y  Professor  dysgedig.  Fö 
fyddent  hwythau  weithiau  yn  barod  i  waeddi  gyda  y  Tywysog  Harri  yn 
Shakspeare,  u  0  monstrous  !  but  one  half  pennyworth  ot  bread  to  this  intoler- 
able  deal  of  sack  ! "  Ond  mae  yn  ddiddadl  fod  ei  ddull  o  ddysgu  Groeg,  i'r 
efrydwyr  a  ymgymerant  yn  egniol  â'u  gwaith,  lawer  yn  fwy  naturiol,  ac  am 
hyny  yn  fwy  effeithiol,  na'r  eiddo  y  Doctoriaid  Dryasdust,  a  ymfoddlonant  ar 
weithio  eu  hysgolorion  gyda'u  hefrydiau,  fel  y  gosodid  Samson  1  falu  yn  y 
carchardỳ,  heb  weled  dim  o  ogoniant  y  grëadigaeth  ddysglaer  o  lênyddiaeth  a 
lewyrchai  o'u  hamgylch.  Amcana  Blackie  yn  arbenig  i  ddwyn  ei  efrydwyr  i 
deimlo  fod  y  Groeg  yn  iaith  i'w  meistroli  fel  ag  i  allu  ei  siarad,  a  thrwy  hyny 
ddyfod  i'w  mwynhâu  fel  cyfrwng  cymundeb  rhwng  meddwl  a  meddwl,  ac 
felly  i  ddyfod  i  deimlo  yn  gartrefol  ynddi ;  ystyria  efe  hyny  yn  annhraethol 
fwy  o  werth  na'r  gallu  i  ymwthio  i  fewn  i  rai  o  gy wreinion  dyfnion  ei  deddfau, 
tra  y  bo  ei  bywyd  cyffredin  yn  ddyeithr  i'r  efrydydd.  Ac  y  mae  ei  feddwl  a'i 
galon  bob  amser  mor  agored  i  ragoriaethau  gwŷch  yr  hen  ysgrifenwyr  fel  y  mae 
yr  efrydydd,  os  na  fydd  ei  ysbryd  yn  nghŵsg,  yn  sicr  o  gyfranogi  o'r  brwdfryd- 
edd,  ac  felly  ennill  oddiwrth  y  wers  ry wbeth  fydd  yn  fwy  ei  werth  o  lawer  nag 
ysgolheigdod.  "Wedi  y  cwbl,"  meddai  yn  y  gwaith  hwn,  "ymarferiad  ydyw 
y  prif  beth  ;  rhaid  i  iaith,  yn  y  lle  cyntaf,  fod  yn  gynefin  ;  ac  nid  ellir  cyrhaedd 
y  cynefìndra  hwn  ond  trwy  ddarllen  parhäus  a  siarad  parhäus.  Lle  nad  oes 
gan  ddyn  neb  i  siarad  gydag  ef,  gall  lefaru  wrtho  ei  hun  ;  ond  rhaid  ymarfer  y 
glust  a'r  tafod,  ac  nid  yn  unig  y  llygad  a'r  deall.  Wrth  ddarllen,  rhaid  i  ddyn 
beidio  cyfyngu  ei  hun  i  weithiau  safonoli    Rhaid  iddo  ysu  yn  awyddus  beth 


128  NODIADAU    LLENYDDOL. 

bynag  y  gall  osod  ei  law  arno.  Ehaid  iddo  nid  yn  unig  feistroli  llyfr  gyda 
rnanylrwydd  cywir  ;  mae  hyny  yn  burion  fel  tasg  neillduol ;  ond  rhaid  iddo 
ddysgu  by w  yn  helaeth  yn  elfen  gyffredinol  yr  iaith  ;  ac  nid  ydyw  manylrwydd 
cywir  mewn  pethau  neillduol  i'w  geisio  cyn  y  bo  meistrolaeth  ymarferolrwydd 
ar  draigl  cyffredin  yr  iaith  wedi  ei  gyrhaeddyd.  Dylid  darllen  Shakspeare>  er 
engraiíft,  ugain  o  weithiau  cyn  dechreu  ymdrafferthu  gyda  y  gwahanol  ddar- 
lleniadau  o'r  testun  Shakspearaidd,  neu  ddyfaliadau  cywrain  ei  feirniaid."  Ac 
heblaw  yr  ysgolheigdod  Groegaidd,  a'r  gwerthfawrogiad  dwfn  o  ddoethineb  ac 
ysbrydiaeth  y  prif  ysgrifenwyr  a  ennillodd  Uiaws  o'r  efrydwyr  goreu  dan  addysg 
Blaclde,  y  maent  hefyd  yn  canfod  fod  llawer  o'r  siarad  cyffredinol  y  teimlent  ei 
fod  yn  rhy  fynych  yn  ymollwng  iddo,  wedi  gadael  ar  ei  ol  gryn  lawer  o  hadau 
doethineb,  ac  wedi  cael  llawer  mwy  o  effaith  nag  y  dysgwylient  ar  y  pryd  yn 
ffurfiad  eu  cymeriad.  Y  mae  gŵreidd-dra  iachus  ei  ysbryd  yn  peri  ei  fod  yn 
sefyll  ymhlith  ei  gyd-ddynion  yn  gwbl  ar  ei  wadnau  ei  hunan  ;  a  thra  yn  talu 
y  parch  dyfnaf  i  wirionedd,  a  gwarogaeth  gysegredig  i  bethau  sanctaidd,  eto  y 
mae  yn  ddiarbed  yn  ei  ddynoethiad  o  bob  ffûg ;  ac  yn  angerdd  ei  ddygasedd  at 
bethau  afresymol,  y  mae  yn  rhuthro  weithiau,  wrth  ymosod  arnynt,  yn  bur  bell  i 
afresymoldeb  ei  hunan !  Ar  ol  gweled  i  ba  le  y  bydd  wedi  myned,  trŷ  ar  ei  sawdl,  a 
myntumia  fod  gan  bob  dyn  hawl  i  siarad  nonsense  yn  achlysurol,  ac  fod  pob  dyn 
wedi  gwneyd  hyny  !  Fe  fu  aml  i  efrydydd  cydwybodol  lawer  tro  yn  ymddygnu 
am  oTÌau  er  ceisio  gwneyd  allan  ystyr  brawddeg  ddyrys,  ond  gyda  chymaint  o 
aüwyddiant  ag  eiddo  philosophyddion  Laputa  pan  geisient  dynu  pelydrau 
goleuni  allan  o'r  cucumber,  ac  eto  yn  credu  fel  hwythau  fod  y  pethyrymofynai 
am  dano  i'w  gael,  pe  yn  unig  y  gallasai  ddyfod  o  hyd  iddo  ;  ond  fe  deimlai  y  cyf- 
ryw  foddhâd  nid  bychan  yn  y  dosbarth  pan  wnelai  Blackie  allan  naill  ai  fod  y 
testun  yn  anobeithiol  ddrwg,  neu  fod  yr  hen  glasur  enwog,  fel  y  gweddill  o 
ddynolryw,  yn  baldordd.  Mae  yn  ddifrifol  awyddus  i  anfon  ei  efrydwyr  allan 
yn  ddynion  pur,  llafurus,  meddylgar,  pob  un  yn  benderfynol  i  wneyd  ei  ran 
yn  erbyn  ffûg  a  thywyllwch,  ac  i  ymdrechu  tuag  at  ddyrchafu  a  phrydferthu 
y  natur  ddynol  yn  ol  safon  gogoneddus  ei  phurdeb  cynhenid.  Côt'  genym 
unwaith  ei  glywed  yn  cloi  i  fyny  anerchiad  prydyddol  i'w  efrydwyr  ar  ddiwedd 
tymmor  athrof  äol,  yn  yr  hwn  y  rhoisai  lawer  o  gynghorion  da  iddynt,  gyda'r 
cwplad  nodweddiadol  yma — 

And  fmally,  be  no  great  man's  lackey; 

These  are  the  last  words  of  John  Stuart  Blackie. 

Mae  y  gyfrol  fechan  yma  yn  cynnwys  hufen  y  cynghorion  y  mae  efe  drwy  y 
blynyddoedd  yn  arfer  roddi  i'r  dynion  ieuainc  yn  y  Brifysgol.  Y  mae  lawer 
gwaith  hefyd  wedi  bod  yn  rhoddi  cynghorion  cyffelyb  mewn  cylchoedd  eraill. 
Y  maent  yn  dda  dros  ben, — yn  ddoeth,  yn  iachus,  ac  yn  ymarferol ;  ac  nid 
allai  ein  cyfeillion  ìeuainc  lliosog  sydd  yn  gosod  eu  bryd  ar  hunan-ddiwylliad, 
wneyd  yn  well  na'u  "  darllain,  eu  chwilio,  a'u  dysgu,  ac  i'w  mewn  eu  mwynhâu." 
Mae  yn  dra  sicr  y  byddent  o  wneyd  hyny — o  f'eddwl,  a  chorff,  a  moesau,— yn 
llawer  amgenach  crëaduriaid. 

The  Life  and  Speeches  of  the  Very  Rev.  J.  H.  Cotton,  B.C.L.,  Dean  of  Bangor 
and  Rector  of  Llanllechyd.  With  a  brief  'sJcetch  of  the  period  in  which  he  lived, 
to  which  is  adcled  an  Appendix,  containing  a  Chronological  List  with  Biograph- 
ical  SJcetches  of  the  Deans  of  Bangor  from  1162  to  the  present  time.  Edited  by 
the  Rev.  William  Hughes,  Curate  of  Glasynfryn,  Bangor.  Bangor  :  Nixon 
&  Jarvis. 

A  oes  rhywun  o  glerigwyr  y  dyddiau  diweddaf  yma  a  wnaeth  le  mor  fawr 
iddo  ei  hunan  yn  mharch  a  chariad  y  Cymry  â'r  Deon  Cotton  ?  Mae  yn  sicr 
na  ennillodd  un  eglwyswr  o  Sais  eiioed  y  lle  a  ennillodd  efe  yn  mynwes  ein 
ctnedl,  ac  yr  ydym  yn  ammheus  a  fu  yr  un  Cymro  yn  y  Sefydliad,  er  y  dydd  y 


NODIADAU    LLENYDD0L.  1Q0 

tròwyd  Mr.  Charles  o'r  Bala  allan  o  hóno,  a  berchid  mor  fawr,  neu  a  ymroddodd 
yn  debyg  fel  y  gwnaeth  efe  i  wasanaethu  y  Cymry.  Fe  ddaeth  i  Fangor  yn  ŵr 
ieuanc,  deg  ar  hugain  oed,  ac  fe  fu  yno  am  28  mlynedd  yn  gwasanaethu  fel 
Ficer  y  plwyf,  ac  am  24  mlynedd  wedi  hyny  fel  Deon  yr  Eglwys  Gadeiriol. 
Dros  y  tymmor  maith  yna  o  52  mlynedd,  ni  chlybuwyd  dim  am  ei  gymeriad 
oedd  yn  annheilwng  o'r  swydd  bwysig  yr  ymgymerasai  â  hi.  Yr  ydoedd  yn 
foneddwr  llednais  a  thra  charuaidd,  ac  fe  ddysgodd  y  bobl  yn  dra  chyffredinol 
i  edrych  arno  fel  eu  cyfaill.  Ac  yr  ydoedd  yn  ddigon  ëang  ei  galon  i  allu 
edrych  ar  Ymneillduwyr,  a  hyd  yn  nôd  gweinidogion  Ymneillduol,  heb  osod  i 
fyny  attalfûr  rhyngddo  â  hwynt,  heb  eu  gwarthnodi  yn  dragywyddol  f'el 
sismaticiaid,  ac  heb  waeddi  yn  barhus,  "Sefwch  hwnt,  canys  sancteiddiach 
ydwyf  fi  na  chwi "  Nid  ydym  wrth  hyn  yn  golygu  ei  fod  yn  nemawr  drychineb 
i'r  Cymry  mai  yn  dra  gwahanol  y  mae  ei  frodyr  yn  gyfFredin  wedi  barnu  yn 
addas  gwneyd ;  ond  y  mae  yn  sicr  fod  hyny  wedi  bod  yn  drychineb  mawr 
iddynt  hwy,  gan  ei  fod  wedi  gwneyd  llawer  tuag  at  orphen  y  rhwyg  ag  oedd  yn 
cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  gan  amgylchiadau  eraill  rhwng  y  genedl  ac  Eglwys 
y  Llywodraeth.  Nid  ymddengys  íbd  gan  Cotton,  druan,  nemawr  allu  i  gyd- 
ymgais  mewn  pregethu  â'r  gallu  ag  oedd,  er  ei  ofid,  yn  cadw  y  bobl  o'r  llàn ; 
ond  mewn  pobpeth  arall  yr  oedd  ei  allu  yn  fawr  iawn  ;  ac  fe  fu  yn  ddigon 
grasol  i'w  ymarfer  am  oes  faith,  er  holl  ddigalondid  aflwyddiant,  a  hyny  yn 
fynych  yn  ffafr  j>obl  yr  ydoedd  yn  amlwg  yn  anobeithiol  eu  "  cael  yn  ol  i  gorlan 
yr  Eglwys."  Er  cymaint  eglwyswr  ydoedd,  yr  ydoedd  er  hyny  gymaint  yn  f wy 
o  Gristion  ac  o  foneddwr  fel  ag  i  allu  mawrhâu  gyda  chalon  uniawn  lafur  y  rhai 
y  gwahaniaethai  mewn  llawer  o  bethau  gymaint  oddiwrthynt,  ac  i  deimlo  tuag 
atynt  fel  brodyr  yn  yr  Arglwydd.  Ond  mae  yn  ddiammheu  mai  yn  achos 
Addysg  y  gwnaeth  efe  ei  wasanaeth  mawr  i  genedl  y  Cymry.  Ac  yn  hyn  fe 
wnaeth  wasanaeth  tra  phwysig.  Fe'i  gwnaeth,  mae  yn  wir,  fel  Eglwyswr,  ac 
mae  yn  amlwg  fod  ei  synwyr  craff  yn  gweled,  tra  yr  oedd  cael  y  Cymry  i'r 
Eglwys  yn  anobeithiol  bob  ffordd  arall,  y  gellid  gwneyd  llawer  mewn  cadw  y 
plant  a  ddysgid  yn  ei  hysgolion,  y  rhai  a  orfodid  i  ddyfod  i'r  Eglwys  ar  y 
Sabbothau.  "  Prif  amcan  ysgolion  Eglwysig,"  meddai  mewn  pamphled  a 
gyhoeddodd,  o'r  hwn  y  dyfynir  yn  y  llyfr  hwn,  "  ydy w  egwyddori  y  plant  yn 
dda  mewn  gwybodaeth  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  ac  i'w  trwytho  yn  egwydd- 
orion  yr  Eglwys."  Drachefn,  "Mae  yn  ddrwg  genyf  ychwanegu  nad  ydyw  yr 
ysgolfeistriaid  yn  gyffredin  yn  dueddol  i  drwytho  meddyliau  eu  hysgolheigion 
mewn  egwyddorion  crefyddol,  ac  uwchlaw  y  cwbl  Eglwysig."  Drachein,  "Mae  yr 
Ymneillduwyr  yn  awyddus  i  gael  gan  y  Clerigwyr  ganiatâu  i'r  meistr  ildio  eu 
hegwyddorion  trwy  esgeuluso  trwytho  meddyìiau  eu  plant  mewn  egwyddorion 
Egíwysig,  a  pheidio  gofyn  ar  iddynt  fod  yn  bresennol  yn  ngwasanaeth  yr 
Eglwys  bob  Sul.  Ond  yn  sicr  ni  iydd  i'r  Clerigwyr  ymroddi  i'r  dynion  hyn, 
na  fydd  'dros  awr  ;'  ac  felly  fradychu  buddion  yr  Eglwys  i  ba  un  y 
tyngasant  ffyddlondeb,  a  dwyn  plant  y  tlodion  i  fyny  mewn  sism,  gan  wneyd 
yr  Eglwys  yn  gymdeithas  er  lledaenu  penboethni  crefyddol  a  pholiticaidd." 
Mae  yn  debyg  mai  piin  y  gallesid  dysgwyl  i  ŵr  hyd  yn  nôd  fel  Mr.  Cotton 
anghofio  yr  Eglwys,  pan  y  gwelai  fod  ganddo  y  fath  gyfleusdra  i'w  hattegu 
trwy  beirianwaith  effeithioî  yr  ysgolion  dyddiol.  Ond  yr  oedd  gofyn  am 
arian  yr  Ymneillduwyr  at  adeiladu  a  chynnal  yr  ysgolion  hyny,  a'u  cymhell 
i  anfon  eu  plant  iddynt,  pan  nad  oedd  nemawr  blentyn  arall  yn  yr 
ardaloedd  a  allesid  gael,  a'r  cwbl  gyda'r  amcan  mawr — os  nad  yn  y 
pen  draw  yr  unig  amcan — o  wneyd  Eglwyswyr  o  honynt,  yn  rhywbeth  mor 
ammheus  mewn  gonestrwydd  fel  nad  oes  dim  ond  "amseroedd  yr  anwybod- 
aeth  "  a  ellid  ddwyn  ymlaen  fel  esgusawd  dros  waith  gŵr  o  gymeriad  uchel  Mr. 
Cotton  yn  ymostwng  at  beth  mor  annheilwng.  Yr  ydoedd  eíe,  fel  llawer  o'i 
frodyr,  yn  teimlo  anhawsder  neillduol  i  synied  fod  y  gagendor  oedd  wedi  ymagor 
rhwng  y  Cymry  a'r  Sefydliad  yn  rhy  fawr  i'w  gyfanu  ;  ac  am  hyny  fe  olygai, 
mae  yn  debyg,  fod  y  dyben  yn  cyfiawnhâu  y  moddion  yn  y  fath  fodd  feí 
y  gellid  gwneyd  unrhyw  beth  er  dwyn  oddiamgylch  yr  hyn  a  olygai  fel  daioni 


130  NODIADAU   LLENYDDOL. 

mor  fawr.  Mae  yn  dda  fod  ein  cyfundrefn  o  addysg  genedlaethol  erbyn  hyn 
wedi  ei  sefydlu  ar  dir  mwy  cyfiawn,  ac  nad  ydyw  cyfundeb  sydd  yn  cael  ei 
gynnal  i  ddysgu  crefydd  i'r  deyrnas,  ond  nad  oes  ond  cyfran  o  honi  yn  derbyn 
ei  addysg,  i  gael  hawl  mwy  i  wneyd  yr  ysgolion  dyddiol,  a  hyny  ar  draul  y  cy- 
hoedd,  yn  attegion  i  Sefydliad  sydd  yn  honcian  i' w  gwymp.  Prin  iawn,  dybygem, 
y  bu  llwyddiant  Mr.  Cotton  a'i  gyfeillion  mewn  gwneyd  Eglwyswyr  o  blant  yr 
Ymneillduwyr  yn  yr  ysgolion  yn  gyfatebol  i'w  dysgwylìadau.  Ond  am  yr 
amcan  arall,  o  roddi  addysg  i'r  plant — er  fod  yn  amlwg  oddiwrth  y  dyfyniadau 
a  wnaethym,  mai  israddol  yr  edrychai  efe  ar  hyny  mewn  cymhariaeth  i  wneyd 
Eglwyswyr  o  honynt — fe  gyrhaeddwyd  hwnw  i  fesur  mawr,  ac  y  mae  llawer 
iawn  o'r  Cymry  dan  ddirfawr  rwymau  i  amryfusedd  Deon  Cotton  yn  estyn 
iddynt  y  fendith  o  addysg,  er  i  hyny  fod  yn  annigonol  i  gyrhaedd  yr  amcan 
neillduol  oedd  ganddo  ef  mewn  golwg  wrth  wneyd  y  fath  beth.  Ond  y  mae 
dynion  da  yn  well  na'u  credöau,  ac  y  mae  yn  ainlwg  fod  y  gŵr  da  yma  yn  ym- 
daflu  i'w  lafur  gydag  addysg  gyda  gwir  zêl  educationist,  ac  yn  cael  llawer  iawn 
o'i  wobr  yn  ei  waith.  Y  mae  ei  lythyr  ar  Addysg  yn  Nghijmru,  a  gyhoeddwyd, 
dybygid,  yn  fuan  wedi  ymddangosiad  adroddiad  gwŷr  y  "llyfrau  gleision"  yn 
1847,  er  nad  yw  yn  wiw  gan  awdwr  y  Cofìant  wneyd  un  cyíeiriad  at  yr  am- 
gylchiad,  y  peth  goreu  yn  y  llyir  o  ddigon,  ac  y  mae  yn  dda  iawn.  Y  mae  ei 
ddynoethiad  o  anwybodaeth  a  thraha  ífôl  y  dynionach  hyny  yn  alluog  a  thêg, 
ac  y  mae  ei  sylwadau  ar  anhawsderau  neillduol  y  Cymry  gyda  golwg  ar  addysg 
yn  athronyddol  a  charedig,  yn  gystal  ag  yn  gyforiog  o  humour.  Dyfynwn  y 
yr  engraifft  ganlynol : — 

"I  have  given  a  reason  and  have  made  an  excuse  for  the  Welsh  child  in  using 
the  letter  Tc,  when  preceding  the  letter  n;  I  wish  I  could  make  as  good  an  excuse 
for  certain  orders  of  the  English,  in  the  perpetual  misapplication  of  the  letter  h.  From 
this  fault  (the  English  shibboleth)  the  Welsh  are  entirely  free.  The  Welsh  child 
never  perverts  the  meaning  of  words,  nor  alters  the  sense  of  passages,  by  omitting 
or  supplying  this  letter.  In  the  description  of  the  awards  made  by  Pharaoh  to  his 
servants,  we  are  satisfied  that  the  following  version  is  correct,  as  applying  to  the  chief 
baker,  '  and  him  he  hanged.'  I  have  however  heard  the  following  reading  in 
England,  '  Han  im  e  anged.'  No  Welsh  child  was  ever  guilty  of  such  a  perversion 
of  the  account  of  the  baker's  fate  as  would  make  him  worthy  of  the  same.  '  Ere  is 
the  hare  come,  let  us  kill  him.'  Accustomed  as  I  am  to  hear  the  reading  of  the 
Welsh  children,  I  confess  that  I  have  a  prejudice  in  favour  of  the  receẁed  version. 
The  Welsh  children  do  not  crush  heavcn  into  eaven ;  nor  exalt  earth  into  harth. 
They  do  not  mistake  the  letter  l  for  hell ;  nor  make  an  n  lay  heggs.  They  permit  the 
owl  to  be  an  owl,  since  a  hoot,  not  a  howl,  is  its  natural  cry.  Every  horseman  is 
not  a  Norseman  in  the  esteem  of  the  Welsh  child.  The  substantive  ear  is  not  the 
verb  hcar  in  his  parts  of  speech  ;  nor  again,  the  substantive  eye,  the  adjective  high. 
Nor  is  a  high  hill  necesarily  a  nigh  hill,  especially  in  Wales.  *  *  The  Welsli 
child  never  yet  mistook  the  letter  a  for  dried  grass,  commonly  called  hay  ;  though  I 
have  been  told  that  such  a  mistake  has  been  made  in  the  neighbourhood  of  St.  James's 
Park.*  The  meekest  maiden  of  our  Welsh  icfant  schools  could  not  be  taught  to 
sympathize  with  the  London  hair-dresser,  wholamented  thatthe  prevailing  epidemic 
was  in  the  hair  ;  correcting,  however,  the  mistake  to  which  he  had  led  his  compan- 
ion,  by  saying,  ]STot  the  air  of  the  ectct,  but  the  hair  of  the  hatmosphere.  It  must  be 
allowed,  however,  that  there  is  a  close  connection  between  the  hair  and  the  hat.  In 
short,  the  Welsh  children  dare  to  say,  and  do,  what  the  English  children  can  neither 
say  nor  do.     They  can  repeat  the  following  well  known  line  : — 

How  high  his  highness  holds  his  haughty  head. 

The  boys  can  leave  their  houses,  and  mount  their  horses,  and  hunt  the  hare  over  the 

*  An  allusion  is  here  made  to  a  work  put  out  by  an  officer  of  the  Council  on  Education, 
in  which  it  was  proposed  to  express  the  souncl  of  the  letters  by  signs.  In  following  up 
the  principle,  the  letter  a  was  represented  by  a  cart-load  of  hay. 


NODJADAU    LLENYDDOL.  1S1 

high  hedges,  holding  their  reins  in  their  hands,  as  they  hurry  over  hill  and  hollow, 
hallowing  and  hooping  as  they  haste  the  harriers  to  their  home.  Nor  when  they 
arrive  there,  are  they  so  hungry  as  of  necessity  to  eat  their  own  pokers,  ovens,  and 
tea-kettles.  Nor  is  their  larder  so  lean  or  so  ill  stoclted  with  fish,  flesh,  and  fowl,  as 
to  constrain  thein  to  eat  their  heels  at  the  fire,  or  to  heat  their  eels  upon  the  table. 
Their  language  is  not,  as  it  is  in  England,  at  one  time  a  baseless  fabric  of  a  vision 
which  leaves  no  h  behind,  and  at  another'a  baseless  fabric  which  leaves  each  h  be- 
hind.     *        * 

"In  further  reference  to  the  misapplication  of  the  letter  h.  I  subjoin  the  following 
anecdotes  : — A  gentleman  thus  addressed  his  lady  at  dinner,  '  My  dear,  your  soup 
is  hacid  and  your  hecls  are  greasy. '  '  A  churchwarden  put  the  following  item  in  his 
accounts  :  '  For  cating  the  church.'  A  lady  touring  in  "Wales,  took  a  car  to  con- 
vey  her  from  Llanrwst  to  Bettwsycoed.  One  side  of  the  road  is  bounded  by  a  hedge; 
on  the  other  is  a  steep  precipice  overhanging  the  Conway.  The  lady  being  alarmed 
when  she  found  herself  so  close  to  the  edge  of  the  precipice,  directed  the  driver  to 
keep  close  to  the  edge,  meaning  the  hcdgc.  The  Welsh  driver,  conceiving  that  the 
English  lady  must  undsrstand  her  own  language,  took  her  dircction  literally,  and 
persisted  in  drawing  close  to  the  edge,  at  the  same  time  declaring  that  he  kept  as 
close  to  the  edge  as  he  could,  for  he  was  then  within  a  foot  of  the  precipice.  The 
lady,  by  signs,  at  length,  made  him  understand  that  by  cdge,  she  meant  hcdge. 
At  one  of  the  Oratorios  períormed  at  Worcester,  one  oí  the  gentleman  of  the 
Committee,  who  was  notorious  for  misusing  the  letter  h,  was  present,  fulfilling  the 
duties  of  his  ofíìce.  Madame  Caradori  Allen,  one  of  the  performers,  was  taken  ill, 
and  retired  to  another  room  for  the  beneíìt  of  cooler  air.  The  gentleman  atten^ed 
her,  and  directed  that  one  of  the  doors  should  be  opened,  at  the  time  affirming  that 
Madame  C.  Allen  had  no  hair.  The  lady,  having  a  little  recovered,  and 
finding  herself  somewhat  chilled,  the  gentleman  called  out,  saying,  'Shut  the 
door  there,  Madame  C.  Allen  has  too  much  hair.'  A  lady  from  Lancashiie 
was  asked  by  the  gentleman  of  the  house  where  she  dined,  what  she  would 
eat  ?  She  answered,  'I  will  take  a  little  air,"meaning  harc.  The  gentleman, 
taking  her  at  her  word,  ordered  the  servant  to  open  the  window,  and  give 
the  lady  a  little  ctir.  A  gentleman  in  Berkshire  asked  his  friend  why  a  certain 
match  had  gone  off  ?  He  answered  '  It's  owing  to  the  itch,'  meaning  hitch.  The 
gentleman  mistaking  him,  asked  on  which  side  ?  The  answer  was,  '  The  lady's  ! !' 
A  man  of  Walsall  wrote  to  his  friend  at  Wolverhampton;  and  in  so  doing  he  omitted 
the  h  in  that  word.  The  man  of  Wolverhampton  aslted  his  friend  why  he  omitted 
the  h?  He  answered  that  'he  meant  to  make  a  present  of  it,  to  enable  the  pe.ople 
of  Wolverhampton  to  spell  hiron! !'  " 

Y  mae  y  Cofiant  hwn  wedi  diogelu  eryn  lawer  o  bethau  da  Deon  Cottoo,  a 
dyna  yn  dàiammheu  ydy  w  y  peth  goreu  a  ellir  ddy weyd  am  dano.  Am  yr  holl 
ymdriniaethau  a  geir  ynddo  ar  sism  yr  ordeiniad  Methodistaidd  yn  1811,  ar 
egl wy syddiaeth  JohnElias,  ac  ar  yr  "hwyl"  Gymreig,  ac  amryw  bethau  eraill 
nad  allwn  ni  ddyfalu  beth  allasai  fod  a  fynont  â  Deon  Cotton,  y  maent, — wel, 
yn  bur  ddiniwed. 


Wélsh  Exercises,  adapted  to  the  Third  Edition  of  Rowland's  Grammar,  with 
Copious  Explanatory  Notes.  By  the  Kev.  Thomas  Eowland.  Bala : 
Saunderson. 

Y  mae  Mr.  E-owland  wedi  llafurio  yn  ddyfal  i  wneyd  Gramadeg  yr  iaith 
Gymraeg  yn  ddealladwy  i'n  cymydogion  y  Saeson  ;  ac  yn  awr  dyma  iddynt  Gyf- 
rol  o  Ymarferiadau  mewn  cyfansoddi  Cymraeg.  Ys  dywed  yntau,  dyma  y  prawf 
cyntaf  ar  wneyd  Welsh  Exercises,  a  diammheu  fod  y  gorchwyl  yn  un  cligon 
anhawdd.  Ond  mae  yn  sicr  y  byddai  gwneyd  yn  fanwl  a  ffyddlawn  y  gwersi 
a  geir  yn  y  gyfrol  hon,  yn  foddion  i  gynnefino  yr  efrydydd  i  raddau  helaeth  â 
phriod-ddulliau  y  Gymraeg.  Ymddengys  fod  yr  awdwr  wedi  ymgymeryd  â'r 
gorchwyl  o  barotöi  yr  Ymarferiadau  hyn  ar  gais  cyfeillion  Saesonig  oeddynt 


132  NODIADAU    LLENYDDOL. 

yn  awyddus  am  ddysgu  Cymraeg.  Mae  yn  arwydd  dda  fod  y  boneddigion 
hyny  yn  ymdeimlo  â'u  diffygion  yn  hyn  o  beth.  Tra  y  mae  plant  Cymru 
wrth  y  miloedd  yn  meistroli  y  Saesonig,  y  mae  ein  cymydogion  Saesonig,  a 
hyny  pan  y  mae  eu  hamgylchiadau  yn  gwneyd  gwybodaeth  o'r  Gymraeg  wrth 
bob  rheswrn  yn  anhebgorol  iddynt,  yn  edrych  ar  yr  orchest  o'i  meistroli  fel 
peth  cwbl  anobeithiol.  Ac  y  mae  Uawer  o  foneddigion  sydd  wedi  eu  magu 
ynghanol  Cymru,  ac  y  mae  eu  sefyllf  äoedd  yn  galw  am  iddynt  allu  siarad  iaith 
y  bobl  yn  dda  a  chroew,  yn  ymfoddloni  ar  hyd  eu  hoes  ar  Gymraeg  yr  ystablau, 
heb  wneyd  unrhyw  ymdrech  i  astudio  yr  hen  iaith.  Byddai  arnynt  gywiljdd 
cynanu  yn  anmhriodol  y  geiryn  mwyaf  dibwys  yn  yr  iaith  Saesonig,  neu  fod 
yn  euog  o  ddefnyddio  geiriau  anmhriodol,  neu  gyflëu  yn  anmhriodol  y  geiriau 
a  ddefnyddiant.  Ond  am  y  Gymraeg  ni  waeth  yn  y  byd  pa  fodd  y  ceisir  ei 
seinio,  ac  nid  ydyw  o  ddim  gwahaniaeth  pa  fodd  y  llurgynir  ei  geiriau 
ardderchog  yn  eu  brawddegau  ysgaprwth.  Hyderwn  fod  adeg  yr  anwybodaeth 
gwarthus  hwn,  mewn  personau  y  gellid  dysgwyl  pethau  gwell  oddiar  eu  llaw, 
yn  prysur  fyned  heibio.  Ac  i'r  cyfryw  nid  all  dim  fod  yn  fwy  gwasanaethgar, 
yn  gyíienwadol  i'w  hastudiaeth  o  Eamadeg  yr  awdwr,  ac  yn  enwedig 
i  ymddyddanion  cartrefol  â  phobl  Cymru,  na'r  Ymarferiadau  hyn.  Gallai 
efrydydd  Cymreig  hefyd  eu  hastudio  gyda  llawer  o  fuddioldeb.  Byddai 
hyny  yn  feddyginiaeth  effeithiol  rhag  y  gwaseidd-dra  o  lanw  ysgrifeniadau 
Cymreig  â  phriod-ddulliau  Seisonig, — drwg  sydd  yn  ymdaenu  arnom  y 
dyddiau  hyn  i  raddau  mawr ;  ac  agorai  lygaid  llawer  un,  sydd  eto  mewn 
tywyllwch,  i'r  ffaith  fod  y  Gymraeg  yn  gyfoethog  mewn  priod-ddulliau  cyn- 
henid  o  rym  a  phrydferthwch  neillduol. 


Cerddor  y  Deml :  sef  casgliad  o  Emynau  Temlwyr  Da,  wedi  eu  trefnu  at  hen 
Alaiuon  Cymreig.     Gan  y  Parch.  J.  Eiddon  Jones.     Wrexham  :  Hughes. 

Llyfryn  tlws  a  phwrpasol  iawn  ;  y  peth  ag  yr  oedd  cyfrinfäoedd  y  Temlwyr 
Da  yn  gyffredinol  yn  teimlo  mawr  angen  am  dano.  Hyderwn  y  byddant  oll 
yn  flaenllaw  i'w  fynu,  ac  y  bydd  defnydd  mawr  yn  cael  ei  wneyd  o  hono  yn 
yr  holl  gyfarfodydd.  Camgymeriad  dybryd  ydyw  cânu  pennillion  trymion,  a 
hyny  ar  dunau  llusgedig  a  marwaidd,  mewn  cynnulliadau  cymdeithasol  dyddan 
fel  eiddo  y  Temlwyr  Da.  Ac  ni  wyddom  am  un  defnydd  gwell  a  ellid  wneyd 
o  hen  alawon  ardderchog  ein  gwlad  na'u  defnyddio  i  wasanaethu  yr  ymgyrch 
egniol  sydd  yn  awr  yn  cael  ei  gario  ymlaen  yn  erbyn  anghymedroldeb.  Y 
mae  hefyd  yn  dra  ffodus  fod  genyin  gymaint  o  farddoniaetu  dda  at  ein  gwas- 
anaeth  gyda'r  amcan  yma.  Y  mae  Mr.  Jones  wedi  gwneyd  gwasanaeth  tra 
gwerthfawr  wrth  barotöi  y  llyfr  hwn,  ac  y  mae  Mr.  Hughes  wedi  ei  ddwyn 
allan  yn  ddestlus  iawn.  Dysgwyliwn  y  bydd  galw  am  dano  mewn  rhwymiadau 
prydferth;  ac  y  gwna  le  iddo  ei  hun  yn  ffafr  miloedd  lawer. 


TREFFYNNON  !   P.   M.   EYANS.   AllGEAFEYDr. 


Y   TRAETHODYDD. 


YR   ATHRAWIAETH   0   DRAGYWYDDOL    GOSP. 

Everlasting  Punishment  and  Modem   Speculation.      By  the  Kev.  William 

Reid,     Lothian    Road    Presbyterian    Church,     Edinburgh.      Edinburgh: 

Oliphant  &  Oo. 
The  Doctrine  of  Eternal   Punishment   mndicated  against  Recent  AttacJcs.    A 

Tractate.      By   the   Rev.    Professor    Watts,    D.D.,    Assembly   College, 

Belfast.     Belfast:  Mullan. 
Life  in  Christ  only.     By  Edward  White.     London  :  Clarke  &  Co. 
Life  and  Death:   a  Reply  to  Certain  Statements  of  Mr.  Spurgeon,  Mr.  Rogersf 

and  Dr.  Angus.     By  Edward  White,  Author  of   "Life  in  Christ  only." 

London  :    Eiliot  Stock. 
Tìie  Perishing  Soul:   or  the  Scriptural  Doctrine  of  the  Destruction  of  Sinnerst 

with  a  View  of  Ancient  Jewish  Opinion  and   Christian  Belief  during  the 

First  and  Second  Centuries.     By  J.  M.  Denniston,  M.A. 
The  Second  Death  and   the  Restitution  of  all  Things,  with  some    Preliminary 

RemarJcs  on  the  Nature  and  Inspiration  of  Holy  Scriyture.    A  Letter  to  a 

Friend.    By  Andrew  Jükes. 

Yr  ydym  yn  ofni  íod  rhyw  feddalwch  yn  ysbryd  ein  hamseroedd 
sydd,  i  fesur  mawr,  yn  andwyol  i  ýni  ein  hargyhoeddiadau  gyda  golwg 
ar  y  cwestiynau  mwyaf  pwysig ;  ac  sydd  hefyd  yn  peri  íod  llawer,  er, 
fe  allai,  yn  ddiarwybod  iddynt  eu  hunain,  yn  llithro  i  fath  o  anffydd- 
iaeth  ymarferol,  tra  yn  parhâu  0  íewn  cylch  0  aríerion  a  ffurfìwyd,  0 
bosibl,  gan  grediniaeth  fyw.  Rywffordd,  yr  ydys  mewn  llawer  cylch 
wedi  dyfod  i  gymeryd  yn  ganiatäol,  fel  y  cwynai  Esgob  Butler  am  ei 
ddyddiau  ef,  nad  ydyw  y  pethau  sydd,  os  yn  rhywbeth,  o  annhraethol 
ddyddordeb,  yn  meddu  unrhyw  hawl  arbenig  ar  sylw  y  byd.  A  nid  yn 
unig  hyny,  ond  y  mae  gwneyd  yn  ddibris  0  honynt,  ac  yn  e  wedig 
meiddio  eu  gwadu,  wedi  dyfod  yn  ffordd  esmwyth  i  ddynion  nad  ydynt 
hynod  ond  am  eu  heiddilwch,  i  hòni  iddynt  eu  hunain  y  cymeriad  o 
annibyniaeth  a  glewder  íel  meddylwyr  cryfion  a  gwreiddiol.  Mae  yn 
ddiau  mai  yr  achos  mawr  0  hyn  oll  ydyw  anghrefydd  ein  hamseroedd. 
1875—2.  i 


134  YR   ATHRAWIAETH    0   DRAGYWYDDOL   GOSP. 

Y  mae  y  byd  hwn,  gyda'i  deganau  a'i  freuddwydion,  wedi  llyncu  meddwl 
dynion  i'r  fath  raddau,  fel  na  fynant  gymeryd  hamdden  gymaint  ag  i 
ystyried  pa  un  a  allai  fod  rhywbeth  ai  peidio  yn  ystori  aruthr  y  fuchedd 
dragywyddol.  Fel  achosion  eilraddol,  y  mae  amryw  bethau  eraill  y 
gellid  eu  cymeryd  i'r  cyfrif  sydd  wedi  gwneyd  eu  rhan  tuag  at  ddwyn 
dynion  i'r  ystâd  y  maent  ynddi  yn  bresennol  gyda  golwg  ar  y  pethau 
mwyaf  eu  pwys.  Mae  yn  debyg  fod  y  dadleuon  duwinyddol  a  ffỳnent 
mewn  amser  a  aeth  heibio,  er  eu  holl  wasanaeth  yn  mlaenllymiad 
meddyliau  dynion,  ac  yn  nadblygiad  eu  dirnadaeth  o'r  efengyl,  wedi 
peri  gwrthweithiad  sydd  yn  dra  annymunol.  O  ofalu  yn  orfanwl  am 
bobpeth,  ac  edrych  ar  bob  pwncyn  fel  caer  d'iogelwch  holl  ddinas  Duw, 
ac  yn  enwedig  o  ymollwng  yn  ngwrês  zêl,  nad  oedd  yn  cael  ei  thymheru 
gan  ddoethineb  a  chariad,  i  gondemnio  mor  ddiarbed  bawb  na  chymerent 
yr  un  golygiadau,  yr  ydys  wedi  dyfod  i  feddwl  nad  oes  nemawr  bwys  yn 
yr  un  o'r  pynciau ;  ac  er  mwyn  bod  yn  berffaith  sicr  o  ochel  anwedd- 
eidd-dra  yr  odium  theologicum,  dygasedd  y  dadleuon,  yr  ydys  wedi 
darganfod  mai  yr  athroniaeth  uchaf  ydyw  bod  fel  Galio,  heb  "  ofalu  am 
ddim  o'r  pethau  hyny."  Mae  y  cwbl  yr  un  mor  wir  neu  yr  un  mor 
anwir, —  yr  un  a  fynoch  !  O  uchder  y  tawelwch  philosophaidd  hwn  yr 
ydys  yn  edrych  gyda  chryn  radd  o  ddirmyg  ymffrostus  ar  ffwdan  a 
phenbleth  y  tadau,  pan,  gyda'r  fath  ddifrifwch  ymroddgar,  yr  oeddynt 
yn  ceisio  ymgyrhaedd  at  ddirnadaeth  o'r  gwirionedd.  Mae  yn  ddiam- 
mheu  hefyd,  fod  y  lle  mawr  y  mae  efrydiau  gwyddonol  wedi  gael  yn 
ddiweddar  yn  meddwl  y  deyrnas  hon  wedi  cael  effaith  yn  yr  un  cyfeir- 
iad.  Nid  ymroddwyd  yn  holl  hanes  ein  gwlad  fel  y  gwnaed  yn  y 
blynyddoedd  diweddaf  i  gael  allan  gyfrinion  y  byd  gweledig ;  ac  y  mae 
y  llwyddiant  a  fu  ar  ymdrechion  dynion  yn  hyn  wedi  bod  yn  deilwng 
o'u  llafur.  Y  mae  darganfyddiadau  o  ddirfawr  werth  a  dyddordeb  wedi 
eu  gwneyd  ;  ac  y  mae  y  rhai  hyny,  heblaw  ehangu  terfynau  ein  gwybod- 
aeth,  a  gwneyd  dyn,  i  raddau  mwy  o  lawer  nag  erioed,  yn  "  fesur  y 
grëadigaeth,"  hefyd  wedi  dwyn  gyda  hwynt  gyfoeth  o  fanteision  ag 
sydd  wedi  peri  cymaint  chwyldròad  yn  ein  by  wyd  cymdeithasol  â  rhoddi 
yn  llaw  y  werin  foethau  a  chysuron  nad  oeddynt,  ychydig  amser  yn  ol, 
yn  gyrhaeddadwy  ond  i  dywysogion.  Ac  y  mae  hyn  wedi  cael  effaith 
annymunol  mewn  dau  gyfeiriad  gyda  golwgar  efrydiaeth  y  Dadguddiad 
Dwyfol.  Y  mae  balchder  doethineb,  wrth  deimlo  fod  Natur  yn  ildio  ei 
dirgelion  i  ymchwiliad  dyn,  a'i  fod  yntau  yn  gallu  mapio  y  cyfryw,  a'u 
gosod  yn  drefnus  a  hylaw  o  flaen  ei  lygad,  yn  dyfod  i  deimlo  yn  dra 
anniddig  wrth  wynebu  efrydiau  sydd  i  gyd  yn  terfynu  mewn  anfeidrol 
ddirgelwch  ;  ac  am  hyny  nid  ydy w  yn  anhawdd  eu  gadael  oll  o'r  neilldu, 
a  myned  ymlaen  gyda'r  llafur  sydd  yn  addaw  mwy  o  ffrwyth  ar  y  pryd: 
ac  o  ymgaredigo  fwyfwy  â  hwnw,  nid  ydyw  yn  rhyfedd  fod  y  gwyddon 
yn  cael  ei  lyncu  ganddo,  ac  yn  dyfod  o'r  diwedd  i  ddiystyru  fel  chwedlau 
a  breuddwydion  yr  oll  a  ymgynnygio  i  feddwl  dyn  nad  ellir  ei  olygu, 
chwedl  Bacon,  yn  "  ddëongliadaeth  natur."  Ac  o'r  ochr  arall,  y  mae 
dynion,  wrth  weled  fod  prophwydigwyddoniaethyn  gallucynnyg  iddynt 
y  fath  wybodaeth  gryno,  sicr,  a  dealladwy,  ac  ynglýn  â  hyny,  y  fath 
fanteision  gyda  golwg  ar  y  fuchedd  hon,  yn  gwrando*  yn  ewyllysgar 
arnynt,  ac  yn  dyfod  fel  hwythau  i  deimlo  mai  y  ffordd  yna  y  mae 
"  pobpeth  dyn."     Yn  ychwanegol  at  y  pethau  a  grybwyllwyd,  y  mae  y 


YR   ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL   GOSP.  135 

llwyddiant  digyffelyb  sydd  wedi  bod  ar  y  deyrnas  hon,  yn  y  blynyddoedd 
diweddaf,  wedi  cael  ei  effaith  naturiol  ar  ei  phreswylwyr,  trwy  beri 
iddynt  "  anghoíìo  Duw,"  a  theimlo  fod  pobpeth  yn  bwysig  ond  gwir- 
ioneddau  yr  efengyl.  Y  mae  eu  moethau  a'u  pleserau  yn  ddiammheuol 
werthfawr ;  a  pha  fodd  y  gellir  cael  eu  sylw  at  bethau  sydd  nid  yn  unig 
mor  gwbl  wahanol  i'r  rhai  hyny,  ond  sydd  hefyd  yn  eu  condemnio  fel 
rhysedd,  ac  yn  bygwth  dyfodol  mor  druenus  iddynt  hwythau  pan  yn 
by w  i'w  mwynhâu  ?  Y  mae  lliaws  yn  Mhrydain  heddy w,  dan  ddylanwad 
ystyriaethau  o'r  fath  a  grybwyllwyd,  wedi  cefnu  yn  gwbl  ar  Dduw. 
Ystyrient  y  byddai  yn  ddarostyngiad  arnynt  feddwl  am  fyned  i'w  dý,  a 
chymeryd  rhan  yn  ei  wasanaeth ;  ac  ni  fynent  gael  eu  hystyried  fel  yn 
darllen  y  Bibl  o  gwbl,  oddieithr  i  amcanion  beirniadol,  neu  er  mwyn  ei 
lênyddiaeth.  Ac  y  mae  Uiaws  eraill,  heb  fyned  mor  bell,  ond  ar  y 
llithrigfa,  ac  yn  myned  yn  yr  un  cyfeiriad,  ag  y  mae  yn  rhaid  lleddfu 
yn  ddirfawr  yr  hen  athrawiaethau  cyn  y  galiant  roddi  iddynt  unrhyw 
ystyriaeth.  Pa  beth  yw  yr  athrawiaethau  ond  mympwyon  yr  ysgolwyr 
a  breuddwydion  y  duwinyddion?  Bywyd  ydyw  eu  pwnc  mawr  hwy. 
Y  maent  yn  sicr  fod  hwnw  yn  gariad  difesur  ac  yn  ddaioni  didrai  i 
bawb  a  thuag  at  bobpeth.  A  thrwy  dân  i'r  Moloch  yma  o  ddychymyg 
am  gariad  a  daioui  y  maent  wedi  osod  i  eistedd  yn  nheml  Dduw,  ac  yn 
eu  perswadio  eu  hunain  mai  Duw  ydyw,  nid  ydyw  yn  ormod  ganddynt 
aberthu  y  byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw.  Sôn  wrthynt  hwy  am  uffern,  a 
chospedigaeth  dragywyddol?  Mae  y  fath  syniadau  barbaraidd  wedi 
hen  fyned  o'r  ffasiwn,  ac  nid  ydynt,  o  angenrheidrwydd,  gymaint  ag  i'w 
crybwyll  mwyach  !  Y  mae  eraill  hefyd,  tra  yn  gyfeillion  i'r  gwirionedd, 
eto  wedi  eu  gwanychu  yn  gymaint  gan  yr  awyrgylch  y  maent  yn  byw 
ynddi,  fel  y  maent  yn  rhyw  synio  mai  pethau  i'w  crybwyll  yn  gynnil  ac 
i'w  trîn  yn  hynod  o  lednais  ydyw  y  pethau  y  mae  doethineb  y  byd  hwn 
yn  teimlo  mor  dramgwyddus  gyda  golwg  arnynt,  Ac  nid  ydym  heb 
ofni  fod  llawer  o'r  gwrthwynebiad  a  deimlir  gan  rai  dynion  da  i'r  hyn 
sydd  yn  ymddangos  i'r  byd  Cristionogol  yn  gyffredin  fel  athrawiaeth 
y  Bibl  ar  gospedigaeth  gelynion  Duw  yn  y  byd  arall,  yn  codi  oddiar 
beth  tebyg. 

Yr  ydym  oll  yn  teimlo  fod  meddwl  am  y  gospedigaeth  hono  yn 
orchwyl  rhyfeddol  o  boenus.  Pa  fodd  bynag  y  gellir  eu  hesbonio,  y 
mae  yn  amlwg  fod  y  Gair  sanctaidd  yn  pentyru  y  desgrifiadau  mwyaf 
arswydus  wrth  ddangos  tynged  pechaduriaid  anedifeiriol  yn  y  byd  a 
ddaw.  Y  maent  yn  cael  eu  "  bwrw  i'r  tywyllwch  eithaf,  yno  y  bydd 
wylofain  a  rhincian  dannedd ;  "  "  nid  y w  eu  pryf  hwynt  yn  marw,  na'u 
tân  yn  diffodd;  "  y  maent  yn  "dyoddef  yn  gospedigaeth  ddinystr  tra- 
gywyddol,  oddi  ger  bron  yr  Arglwydd,  acs'oddiwrth  ogoniant  ei  gadernid 
ef;"  y  mae  "mŵg  eu  poenedigaeth  hwy  yn  myned  i  íyny  yn  oes 
oesoedd,  ac  nid  ydynt  hwy  yn  cael  gorphwysdra  ddydd  na  nos ; "  fe 
roddir  iddynt  "  gwpan  gwîn  digofaint  ei  lîd  Éf ;  "  y  maent  yn  "  myned 
i  gospedigaeth  dragywyddol ;  "  ni  ddeuant  allan  o'n  carchar  ofnadwy 
"hyd  oni  thalant,  ie,  yr  hatling  eithaf;"  fe'u  "poenir  ddydd  a  nos,  yn 
oes  oesoedd."  Pe  gallem  deimlo  yn  hyderus  ein  bod  ni  ein  hunain  yn 
ddiogel  rhag  y  trychineb  o  syrthio  i'r  golledigaeth  ofnadwy  yma — ac  y 
mae  cyrhaedd  hyny  yn  fater  o  ddirfawr  anhawsder! — eto  y  mae  y 
syniad  o'n  bod  yn  byw  mewn  byd  lle  y  mae  miloedd  lawer,  miliynau, 

i   2 


ÌÛ6  tn  athrawiaeth  o  dragywyddol  gosí\ 

yn  wir,  mwyafrif  anferth  ei  boblogaeth  am  lawer  o  oesoedd — beth  bynag 
am  y  cyfanrif  yn  y  diwedd — yn  arwain  bywyd  sydd,  yn  ol  tystiolaeth  y 
Gair  ei  hunan,  yn  rhwym  o'u  dwyn  i  dragywyddol  ddistryw, — y  mae  y 
syniad  am  y  fath  beth  yti  pwyso  ar  ein  hysbryd  fel  caddug.  Yn  nyfnder 
y  tywyllwch  mawr  ni  ellwch  weled  pelydr  o  oleuni  yn  dragywydd.  Ac 
fel  i  ragflaenu  yr  ysfa  a  deimìai  dynion  i  geisio  eu  perswadio  eu  hunain 
nad  ydyw  trychineb  yr  anobaith  mor  fawr  ag  y  gellid  meddwl,  fe 
ymddengys  fod  y  goíai  mwyaf  wedi  ei  gymeryd  i  ddangos  ei  fod,  nid  yn 
unig  mor  ofnadwy,  ond  yn  annhraethol  fwy  felly  nag  y  gall  calon  dyn 
byth  amgyffred.  Pa  ffugyrau  bynag  sydd  gryfaí  i  ddangos  anobaith  a 
thrueni,  y  mae  y  rhai  hyny  yn  cael  eu  byddino  ger  ein  bron,  a'u  gosod 
ynghyd  mewn  anorchíygol  nerth  i  ddangos  mor  erchyll  raid  fod  y  llid 
a  fydd.  Fe  olygir  fod  y  Testament  Newydd,  o'i  gymharu  à'r  Hen 
Destament,  wedi  dwyn  oddiamgylch  oruchwyliaeth  "gras,"  a'i  fod 
drwyddo  yn  llwythog  o  Ddwyfol  gariad;  ac  eto  y  mae  yr  uffem  sydd  yn 
dyíod  i'r  golwg  ynddo  yn  annhraethol  fwy  ofnadwy  na  dim  y  cyfeirir 
ato  yn  yr  Hen  Destament.  Ac  o  bawb  yn  y  Testament  Newydd,  ni 
lefarodd  neb  y  fath  ymadroddion  cariadlawn  â'r  Un  mawr  y  "  ty wallt- 
wyd  gras  ar  ei  wefusau ; "  ac  eto  o'i  enau  Ef  y  ceir  y  desgrifiadau 
mwyaf  ofnadwy,  y  tu  hwnt  i  bob  cymhariaeth,  o'r  digofaint  sydd  ar 
ddyfod ;  ac  y  mae  y  desgrifiadau  hyny  yn  cael  eu  mynychu  yn  aml, 
aml,  ac  yn  cael  eu  gosod  ger  bron  mewn  pob  dull  o  ymadroddi  a  allai 
ddangos  y  dyfnder  mwyaf  o  ddiírifwch,  a  hyny  gan  Un  a  fyddai  yn 
pwyso  ei  eiriau  gyda  gochelgarwch  na  ddangoswyd  ei  gyffelyb  gan  neb 
a  íu  yn  siarad  iaith  ddynol  erioed.  Y  mae  Efe  ei  hun  fel  pe  byddai 
wedi  gwneyd  yr  oll  oedd  o  fewn  ei  allu  i  ddangos  nad  oes  obaith  am 
ddyn  yn  nystryw.  Fel  yn  ngweledigaeth  Dante,  y  mae  porth  y  carchar 
yn  dadgan, — 

A  dàelo  yma  na  obeithied  mwy. 

Ac  nid  ymddengys  fod  yr  un  o'r  dynion  sanctaidd  a  ddefnyddiwyd  gan 
Grist  fel  cyfryngau  i  ddadguddio  ei  feddwl  yn  fwy  cyflawn  i'r  byd,  wedi 
meiddio  rhoddi  un  awgrym  y  gellid,  gydag  unrhyw  degwch,  gasglu  ei 
fod  yn  lleddfu  dim  ar  ei  ddadganiadau  mawrion  Ef  gyda  golwg  ar 
ddyfodol  ei  elynion.  Fe  ymddengys  fod  yr  holl  Ddadguddiad  Dwyfol 
wedi  crynhòi  o  amgylch  y  mater  oínadwy  yma  bob  düwch  o  anobaith 
ag  y  gellid  meddwl  am  dano,  a  thrwy  hyny  yn  gosod  dynion  yn  ddifrifol 
ar  eu  gocheliad  rhag  breuddwydio  am  oleuni  lle  na  osododd  yr  Anfeidrol 
ei  hun  ond  "  niwl  tywyllwch  yn  oes  oesoedd." 

Ond  er  y  cwbl  y  mae  y  cwestiwn,  Ai  tybed  fod  pethau  mor  ddrwg  a 
hyny,  yn  meddu  rhyw  gyfaredd  neillduol  ar  feddyliau  dynion.  Mae  y 
gospedigaeth  mor  aruthrol  fawr,  ac  heb  fod  byth,  byth,  i  ddarfod ;  y  mae 
y  pryfyn  sydd  yn  pechu  mor  ddiddym  o'i  gymharu  â'r  Un  mawr  sydd  yn 
detfro  ei  lidiawgrwydd  yn  ei  erbyn,  ac  yn  tywallt  arno  angerdd  ei  lîd; 
ac  y  mae  mynyd  fèr  ei  hanfodiad  yn  y  byd  hwn  mor  gwbl  ddiflanedig 
o'i  chymharu  â  thragywyddoldeb  ei  boenydiad ;  ac  yn  enwedig,  y  mae 
yr  holl  athrawiaeth  yn  ymddangos  mor  anghydweddol  â  chymeriad  yr 
Hwn  sydd  gyíoethog — ac  mor  gyfoethog  ! — o  drugaredd.  Nid  ydyw 
yn  rhyíedd  fod  dynion  yn  cfychwelyd  drachefn  a  thrachefn  at  y  tystiol- 
gethau,  ac  yn  ymofyn  yn  bryderus^a  ydynt  yn  cael  eu  fcdehongli  yn 


YR    ATHRAWTAETH    0   DRA0YW7DD0L    GOSP.  137 

briodol?  Ai  fel  y  mae  yr  eglwys  yn  gyffredinol,  trwy  yr  oesoedd,  wedi 
cymeryd  yn  ganiatäol  wrth  ddarllen  y  geiriau  mawrion,  y  maent,  mewn 
gwirionedd,  i'w  cymeryd  ?  Y  mae  yr  holl  athrawiaeth,  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  fater  dadguddiad ;  ac  fe  gytuna  pawb  íod  dealltwriaeth 
briodol  o  honi,  can  belled  ag  y  mae  hyny  yn  gyrhaeddadwy  o  gwbl,  yn 
ymddibynu  ar  ein  dëongliadaeth  o'r  adnodau  hyny  yn  yr  Ysgrythyrau 
sydd  yn  cyfeirio  ati.  Os  gwedir  Dwyfoldeb  yr  Ysgrythyrau,  y  mae  yr 
holl  ymgyrch  yn  cael  ei  newid  i  bwynt  arall ;  ond  tra  y  byddom  yn 
cydnabod  awdurdod  anffaeledig  y  dadganiadau  ar  y  mater  a  geir  yn  y 
Gair  sanctaidd,  mae  yr  holl  ymofyniad  yn  cael  ei  gyfyngu  i'r  ymgais  o 
gael  allan  ystyr  y  dadganiadau  hyny.  Mae  yn  wir  fod  ein  teimladau  yn 
hynod  o  fywiog  mewn  achos  o'r  fath  yma,  ac  yn  flaenllaw  raewn  hòni 
llais  yn  nyfarniad  y  cwestiwn  dyrys ;  ond  nes  y  profer  mai  ein  teiml- 
adau  ni  ydyw  safon  tragywyddol  reswm,  a  rheol  dyfarniadau  yr  Hwn  a 
"farna  y  byd  mewn  cyfiawnder,  trwy  y  Gwr  a  ordeiniodd  efe,"  y  maent 
hwy,  yn  sicr,  i'w  gadael  o'r  neilldu,  ac  yr  ydym  ninnau,  yn  arbenig  yn 
y  fath  achos  a  hwn,  i  ystyried  yn  unig  "  beth  a  ddywed  yr  Arglwydd 
Dduw." 

Y  ddau  brif  olygiad  y  mae  dynion,  wrth  geisio  gochel  yr  hyn  a  ym- 
ddengys  fel  athrawiaeth  amlwg  y  Bibl  ar  y  mater  yma,  wedi  cael  eu 
meddyliau  yn  gogwyddo  iddynt,  ydynt,  yn  gyntaf,  Y  bydd  adferiad 
cyffredinol  ar  y  colledigion,  mewn  rhyw  adeg  neu  gilydd,  i  ffafr  Duw, 
ac  felly  i  fythol  wynfyd ;  neu,  yn  ail,  Y  bydd  eu  dinystr  yn  ddifodiad 
arnynt.  Y  mae  llawer  o  amrywiaeth  yn  y  golygiadau  a  gymerir  dan  y 
naill  a'r  llall  o'r  casgliadau  uchod,  yr  hyn  ynddo  ei  hun  sydd  yn  gyd- 
nabyddiaeth  groew  o  ansicrwydd  hollol  yr  amcandybiau  yr  ymollyngir 
iddynt ;  ond  y  mae  y  gwahanol  olygiadau  yn  gyffredin  yn  cymeryd  eu 
lle  dan  y  naill  neu  y  llall  o'r  tybiau  a  grybwyllwyd. 

Y  mae  y  meddwl  yn  dygymmod  yn  hyfryd  â'r  syniad  o  adferiad 
cyffredinol.  Mae  y  teimlad  o  gyfiawnder  yn  cael  ei  foddhâu  yn  y 
syniad  fod  cospedigaeth  am  bechod  yn  cael  ei  gweinyddu ;  ac  o'r  ochr 
arall,  y  mae  y  teimlad  sydd  yn  ymgodi  yn  y  fath  wrthwynebrwydd  i 
i  doster  dialedd  diddarfod,  yn  cael  ei  leddfu  yn  yr  olwg  ar  derfyn  i'r 
dialedd  hwnw,  a  therfyn  sydd  yn  dyrchafu  y  truan  a  boenydir  i  wynfyd 
didranc.  Y7mddengys  mai  y  cyntaf  o  ddim  nôd  i  ddysgu  yr  athrawiaeth 
yma  ydoedd  Origen,  yn  y  drydedd  ganrif.  Yr  oedd  ganddo  ef  y  fath 
syniadau  am  Dduw,  am  gospedigaeth  fel  nerth  adferol,  am  ryddid  yr 
ewyllys  fel  yn  abl  i  alluogi  dynion,  hyd  yn  nôd  yn  uffern,  i  benderfynu 
dychwelyd  at  yr  Arglwydd,  ac  yn  enwedig  am  allu  Crist  i  ddarostwng 
pobpeth  dan  ei  draed,  a  hyny  i  amcanion  uchaf  trugaredd,  &c,  fel  y 
golygai  adferiad  cyffredinol  fel  nôd  eithaf  goruchwyliaethau  Duw  at  ei 
elynion  hyd  yn  nôd  yn  nystryw.  Nid  oedd  Origen  yn  enwog  am  ei 
resymeg ;  yn  hytrach  fe'i  cymerid  yraaith  gan  ei  ffansi,  a  gallai,  nid  yn 
anfynych,  pe  gofynasid  iddo  i  ba  le  yr  oedd  yn  myned,  ateb,  gan  gyfeirio 
at  y  gallu  a'i  cipiai,  fel  y  bachgen  yr  oedd  y  ceffyl  yn  ei  redeg,  ac  mewn 
atebiad  i  ymofyniad  cyffelyb  gan  rai  o'i  ffryndiau  a  ddywedai,  "  Gofyn- 
wch  iddo  fe."  Mae  ei  feirniadaeth  ysgrythyrol,  pan  yn  ceisio  cadarnhâu 
ei  ddychymyg  âg  adnodau  o'r  Bibl,  o'r  fath  fwyaf  plentynaidd.  Yn 
wir,  yn  ol  y  dull  y  mae  yn  dyfynu  ei  brofion  ysgrythyrol,  gellid  pender- 
fynu  nad  oes  dim  y  gall  dyn  feddwl  am  dano  nad  allai  ei  gadarnhâu  âg 


138  YR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL   GOSP. 

unrhyw  adnodau  a  ddygwyddont  fod  nesaf  i  law.  Y  mae  yn  deilwng  o 
sylw  hefyd,  fod  Origen  yn  ymdeimlo  yn  ddwys  â'r  perygl  oedd  yn  ei 
olygiad,  ac  yn  caniatâu  fod  credu  y  "  twyll "  oedd  yn  athrawiaeth  y 
Bibl  ar  y  mater — canys  nid  oedd  yn  bosibl  ammheu  fod  yr  adnodau  yn 
llawn  o  gospedigaeth  dragywyddol — yn  llawer  mwy  diogeî,  nag  ymddyr- 
ysu  gyda  chywreinrwydd  ei  amcandyb  ef.  Ymddengys  mai  tipyn  o 
ddyfais  ddiniwed  gan  yr  Anfeidrol  oedd  cyhoeddi  cosp  ddiddarfod  am 
bechod,  ac  yn  cael  ei  chymeryd  i  fyny  er  mwyn  buddioldeb  yr  effeithiau 
a  gynnyrchai !  A  chwyna  Origen  fod  Uawer  o  duynion  doeth,  neu  a 
dybient  eu  hunain  felly,  ar  ol  dirnad  y  gwirionedd  am  y  cospedigaethau 
Dwyfol,  a  bwrw  ymaith  y  twyll,  wedi  ymollwng  i  fywyd  pechadurus,  ac 
y  buasai  yn  llawer  gwell  iddynt  gredu  yn  nhragywyddoldeb  poenau 
uffern.  Y  mae  Bushnell,  yn  ei  draethawd  On  Vicarious  Suffering,  ar  ol 
gwrthbrofi  athrawiaeth  yr  Iawn,  yn  cydnabod  nad  oes  dim  arall  wedi  y 
cwbl  a  dâl  ei  bregethu  i'r  byd.  Mor  ddyeithr  na  thâl  y  gwirionedd, 
beth  bynag  a  fyddo,  i'w  bregethu ;  fod  yr  Anfeidrol  ddoeth  wedi  bod 
mor  anghelfydd  wrth  ddadguddio  ei  feddyliau,  fel  y  mae  i'w  ddeall,  nid 
yn  ol  yr  hyn  y  mae  drachefn  a  thrachefn  a  chyda'r  difrifwch  mwyaf  yn 
ei  ddy wedyd,  ond  yn  gwbl  i'r  gwrthwyneb ;  ac  fod  sefyllfa  y  byd  mor 
andwyol  druenus  fel  nad  yw  yn  bosibl  i  Dduw  y  gwirionedd  ei  hunan 
gael  diin  trefn  arno  ond  trwy  bregethu  celwydd !  Ymddengys  fod  y 
golygiad  y  cyfeiriwn  ato  gyda  golwg  ar  dragywyddol  gosp,  yn  cael  ei 
goledd  hefyd  gan  Clement  o  Alexandria,  gŵr  o'r  un  cyfnod  a  pherthynol 
i'r  un  ysgol  o  feddylwyr  àg  Origen.  Fe  geir  fod  ychydig  eraill,  megys 
Didymus  o  Alexandria,  a  Gregory  o  Nyssa,  yn  barnu  yn  debyg.  Ond 
yr  oedd  corfr  yr  eglwys  y  pryd  hyny,  a  thrwy  yr  oesoedd,  fel  yn  awr,  yn 
cymeryd  dadganiadau  y  Gair  yn  eu  hystyr  naturiol  amlwg,  ac  yn  golygu 
fod  y  gosp  yn  dragywyddol.  Yn  ddiweddar  iawn — yn  mron  yn  gwbl 
yn  ein  dyddiau  ni — y  mae  y  syniad  o  adferiad  cyffredinol  wedi  ennill 
dim  lle  yn  meddyliau  dynion.  Bid  sicr,  nid  yw  hyny,  ynddo  ei  hun, 
yn  ddadl  yn  erbyn  y  golygiad,  canys  y  mae  llawer  o'r  prif  athrawiaethau 
ar  ryw  adeg  neu  gilydd  wedi  cymeryd  eu  lle  yn  meddwl  yr  eglwys  fel 
darganfyddiadau,  er  eu  bod  yn  gorwedd  yn  y  Gair  o'r  dechreuad,  fel  y 
mae  y  naill  seren  ar  ol  y  llall  yn  eu  hamlygu  eu  hunain  i  wyddoniaeth, 
er  eu  bod  yn  yr  ehangder  er  crëadigaeth  y  byd.  Ond  pan  hònir  i 
gynifer  o  íympwyon  diflanedig  y  pwysigrwydd  o  ddarganfyddiadau,  y 
mae  yn  rhesymol  iawn  i  ni  brofì  y  "  darganfyddiadau,"  a  mŷnu  bodd- 
lonrwydd  am  eu  dilysrwydd ;  ac  yn  enwedig  pan  ddygir  ger  ein  bron 
olygiad  a  allai  brofi  o  bwysigrwydd  ymarferol  dirfawr,  îe,  alaethus,  ar 
dynged  y  byd.  Yr  ydyni  yn  gwybod  yn  dda  am  y  "  pethau  mawrion  "  y 
mae  amddiffynwyr  y  golygiadau  y  cyfeiriwn  atynt  yn  arfer  *'  ymffrostio ;  " 
ond  y  mae  pob  rhodres  ynfyd  yn  myned  yn  annhraethol  ddibwys  yn 
ein  golwg  pan  yr  ydym  yn  ceisio  chwilio  am  le  i  roi  ein  troed  i  lawr  y 
gallem  fod  yn  weddol  dawel  am  ei  ddiogelwch,  ac  yn  neillduol  felly 
pan  deimlwn  ein  bod  yn  sefyll  yn  ymyl  difancoll. 

Y  mae  llawer  o  bethau  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  fel  rhesymau  o  blaid 
y  golygiad  o  adferiad  cyffredinol.  Yn  un  peth,  fe  ddadleuir  fod  y  fath 
ddiríawr  anghyfartaledd  rhwng  cosp  dragywyddol  a  throsedd  dyn.  Fe 
olygir  fod  yr  anghyfartaledd  hwnw  yn  ddyblyg,  tragywyddol  gosp  am 
weithred^  a  gyílawnwyd  mewn  adeg  mor  fèr,  a  chosp  mor  fawr  am 


YR    ATHRAWIAEÎH    0    DHAGYWYDDOL   GOSP.  139 

weithred  mor  íechan.  Y  mae  rhywbeth  yn  ymddangosiadus  yn  yr 
wrthddadl  hon;  ond  wedi  y  cyfan  nid  ydym  yn  teimlo  fod  yn  bosibl 
iddi  ddal  y  pwysau  a  osodir  arni.  Mae  yn  amlwg  íod  yr  holl  fater  yn 
un  y  mae  yr  anhawsder  mwyaf  ar  ein  ffordd  ni  i  allu  ymresymu  yn 
ei  gylch  o  gwbl,  gan  mor  brin  ein  deínyddiau,  ac  mor  fychain,  os  nad 
dirywiedig,  ein  galluoedd.  Ond  er  hyny  nid  ydym  heb  allu  gweled  fod 
mawredd  neillduol  wedi  ei  osod  ar  ddyn,  ýr  hyn  o  angenrheidrwydd  a 
esyd  fawredd  cyfatebol  ar  ei  dynged.  Y  mae  wedi  ei  grëu  ar  ddelw 
Duw ;  wedi  ei  fwriadu  i'w  ogoneddu  trwy  fywyd  o  ymgysegriad  i'w 
wasanaeth ;  yr  oedd  ffynnonau  ei  wynfyd  ynddo  Ef  yn  y  fath  fodd  fel 
yr  oedd  cwbl  y  Duwdod  mawr  yn  eiddo  iddo;  ac  yr  oedd  yr  holl 
ddaioni  yma  ganddo  fel  etifeddiaeth  dragywyddol.  Ac  er  iddo  trwy 
bechod  golli  y  cyfan,  a  syrthio  i  ddwylaw  marwolaeth,  eto  fe  feddyìiwyd 
am  gynllun  i'w  adferu,  sydd,  a  dyweyd  y  lleiaf,  yn  dangos  mor  ddwfn  y 
teimüd  drosto  gan  yr  Hwn  y  pechodd  yn  ei  erbyn.  Fe  aeth  Jehofah 
ei  hunan  i  anfeidrol  draul  mewn  trefn  i  allu  cynnyg  iddo  fy wyd ;  ac  y 
mae  y  waredigaeth,  nad  allesid  ei  chynnyrchu  ond  gan  anfeidrol  gariad, 
yn  cael  ei  chynnyg  iddo  trwy  ei  ddydd  o  ras  gyda  difrifwch,  a  thaer- 
ineb,  a  dwyfol  haelfrydedd,  sydd  yn  peri  i  ni  ymgolli  mewn  syndod 
uwch  ben  y  cwestiwn,  Paham  yr  ymdrafferthai  y  Mawredd  yn  gymaint 
gyda  helynt  dyn  ?  "  Pa  beth  y w  dyn  i  ti  i'w  gofio  ?  a  mab  dyn  i  ti 
ymweled  àg  ef?"  Ac  os  yw  dyn  yn  wrthddrych  ag  y  mae  cariad  Duw 
wedi  myned  i'r  fath  draul  a  gwneyd  y  lath  ymdrech  er  rnwyn  ei  gadw, 
ac  er  y  cwbl  yn  defnyddio  y  gallu  o  rydd  ewyllys  a  roddwyd  iddo  gan 
ei  Grëawdwr  i  benderfynu  sarhâu  ei  holl  raslonrwydd,  ac  ymdaflu  i 
wasanaeth  pechod  ac  i  freichiau  y  diafol,  ai  peth  i  fyned  heibio  iddo  yn 
ddisylw  yn  llywodraeth  Duw  ydyw  drygioni  felly?  Os  ydyw  y  Tra- 
gywyddol  i  gadw  yn  ei  law  ei  hun  awenau  ei  lywodraeth,  a  chadw  ei 
grëadigaeth  fawr  rhag  myned  yn  chwalfa  a  thryblith,  mae  yn  rhaid 
iddo,  dybygem,  osod  rhyw  derfynau  ar  rwysg  pechod  ;  ac  yn  sicr  nid 
ydyw  yn  ormod  iddo  ddangos  ei  anfoddlonrwydd  o  hono  trwy  ei  ddilyn 
â  chosp  fawr.  "  Pa  faint  mwy  cospedigaeth,  dybygwch  chwi,  y  bernir 
haeddu  o'r  hwn  a  fathrodd  Fab  Duw,  ac  a  farnodd  yn  aflan  waed  y 
cyfammod  trwy  yr  hwn  y  sancteiddiwyd  ef,  ac  a  ddifenwodd  Ysbryd  y 
grâs  ? "  "  Pa  fodd  y  diangwn  ni,  os  esgeuluswn  iachawdwriaeth 
gymaint  ?  "  Ac  am  f od  cosp  o'r  fath  faith  barhâd  yn  dilyn  troseddu 
einioes  fèr,  mae  yn  amlwg,  yn  un  p.eth,  nad  ydyw  drygioni  gweithred 
yn  ymddibynu  ar  yr  amser  a  gymerir  i'w  chyflawni ;  canys  fe  all  gweith- 
red  amrantiad  grynhöi  iddi  ei  hun  gymaint  o  ddrygioni  ag  y  mae  yn 
bosibl  i  weithredydd  moesol  ei  arddangos  yn  ei  holl  fodolaeth :  ac  nid 
ydyw  fod  gweithred  mynyd  yn  dwyn  gyda  hi  yn  anocheladwy  drueni  a 
dyoddefaint  sydd  yn  ymestyn  dros  yr  holl  einioes,  ond  peth  a  welwn 
yn  cymeryd  lle  yn  y  byd  yma  yn  barhäus.  Y  mae  dynion  o  hyd  wrth 
ymguro  yn  erbyn  yr  anhawsderau  mawrion  hyn  yn  anghofio  fod  y  fath 
beth  a  phechod  yn  bod.  "  Caniatâu  fod  ffyrdd  y  byd  yn  ddrwg," 
meddai  Carlyle,  "ac  nid  yn  ffyrdd  Duw  y  Gwneuthurwr,  ond  Satan  y 
Dinystrydd,  lawer  o  honynt,  ac  y  rhaid  eu  gwella  neu  y  byddwn  oll 
farw;  ac  os  oes  anferth  drueni  yn  ffýnu,  fod  anferth  lyfrdra,  twyll, 
anffyddlondeb,  anghyfiawnder  cyffredinol  uchel  ac  isel,  wedi  tìynu  lawer 
yn  hwy :   dyna  beth  na  feddyliodd  yr  un  diwygiwr  gweledig  am  ei 


X 


140  YR    ATIIRAWIA  F.TH    0   DRAGYWYDPOL    GOSP. 

wneyd  eto."  Llefarai  efe  fel  yna  mewn  cyfeiriad  at  y  "  dyngarwch  " 
sydd  yn  gallu  edrych  yn  ddigon  didaro  ar  dlodion  rhinweddol  yn 
ymladd  yn  erbyn  y  diafol,  ond  yn  mynu  arllwys  ei  diriondeb  yn 
ddiderfyn  ar  ddrwgweithredwyr.  Bid  sicr,  y  mae  drwgweithredwyr  eu 
hunain  yn  teimlo  fod  eu  cospedigaeth  yn  hynod  o  galed,  ac  y  mae  pobl 
i'w  cael  a  edrycbant  ar  y  carcharorion  "  dyddorol,"  neu  "  druain,"  neu 
"  anffodas,"  gyda  thosturi  a  chydymdeimlad  sydd,  os  ydyw  hyny  yn 
rhywbeth,  yn  ogoniant  i'w  meddalwch,  ond  yn  wadiad  o'u  dynoliaeth. 
Y  mae  y  byd  wedi  ei  ddysgu  gan  hir  brofiad  nad  oes  dim  i'w  wneyd  â 
dynion  sydd  yn  gosod  eu  holl  ymadferthoedd  ar  waith  i  ddinystrio 
cymdeithas,  ond  eu  cospi ;  a  gwae  ni  os  awn  byth  i  deimlo  fod  unrhy w 
esgusawd  yn  ddyledus  oddiarnom  pan  yn  gwneyd  byny.  Yr  unig  ateb- 
iad  a  ellid  wneyd  i  unrhyw  appêl  oddiwrth  neb  o'r  fath  ydyw  dywedyd 
yn  ngeiriau  Oarlyle : — "  Ddyhiryn,  yr  ydym  yn  dy  gashâu  ;  ac  yn  cael 
am  ryw  chwe'  mil  o  flynyddoedd  bellach,  y  gelwir  arnom  gan  yr  holl 
Fydysawd  i  wneyd  hyny.  0  Nid  â  chasineb  diaflaidd  ond  dwyfol.  Y 
mae  Duw  ei  hun,  yr  ydym  bob  amser  wedi  deall,  yn  ■  cashâu  pechod,' 
gyda'r  casineb  mwyaf  didwyll,  nefol,  a  thragywyddol.  Casineb  a  gelyn- 
iaeth  ddyeiriach,  anghymodlawn,  a  ýr  y  diffeithddyn,  a'r  holl  ddiffeith- 
ddynion  yn  y  pen  draw  i  ddiddymiant  du  a  diflaniant.  Mae  llwybr  ei 
elyniaeth  fel  llwybr  cleddyf  tanllyd :  gall  yr  hwn  y  mae  llygaid  iddo  ei 
gweled,  yn  rhodio  yn  ddyeiriach,  yn  ddwyfol  brydferth  a  dwyfol  ofnadwy, 
trwy  dryblith  Hanesiaeth  Ddynol,  a  phob  amser  yn  llosgi,  fel  â  thàn 
anniffoddadwy,  y  gau  a'r  teilwng  o  farwolaeth,  oddiwrth  y  gwir  a'r 
teilwng  o  fywyd ;  gan  wneyd  holl  Hanesiaeth  Ddynol,  a  Bywgrafnad 
pob  dyn,  yn  Fyd  Duw,  ac  nid  yn  Dryblith  y  Diafol.  Felly  y  mae,  yn 
y  pen  draw ;  felly  i  bob  dyn  sydd  yn  ddyn,  ac  nid  yn  fwystfil  terfysg- 
lyd,  a  chanddo  lygaid  i  weled.  I  ti,  ddyhiryn,  yr  oedd  ac  y  mae  y 
pethau  hyn  yn  gwbl  anghredadwy ;  i  ni  y  maent  yn  rhy  ofnadwy  o 
sicr, — Deddf  Dragywyddol  y  Bydysawd  hwn,  pa  un  bynag  a  fydd  i  ti 
ac  eraill  gredu  neu  anghredu.  Rhag  bod  yn  gyfranogion  â  thi  yn  dy 
anturiaeth  ddinystriol  ofeiddio  Duw  a'r  holl  Fydysawd,  ni  ryfygwn  ni 
ganiatâu  i  ti  aros  yn  hwy  yn  ein  pliih.  Fel  enciliwr  amlwg  o'r  rhengau 
lle  y  mae  pob  dyn,  dan  boen  ei  dragywyddol  berygl,  yn  rhwym  o  fod : 
enciliwr  amlwg,  wedi  dy  gymeryd  gyda'th  law  yn  goch  yn  ymladd  fel 
hyn  yn  erbyn  yr  holl  Fydysawd  a'i  Ddeddfau,  yr  ydym  ni — yn  dy 
ddanfon  yn  ol  at  yr  holl  Fydysawd,  yn  dy  ddiarddel  yn  ddifrifol  o'n 
cymundeb ;  ac  yn  enw  Duw,  nid  gyda  llawenydd  ac  ymffrost,  ond  gyda 
thristwch  tost  fel  yr  eiddot  tithau,  ni  a'th  grogwn  fore  dydd  Mercher 
nesaf,  ac  felly  ^6^13^^."^  Os  ydyw  llais  tragywyddol  gyfiawnder  mor 
amlwg  yn  y  byd  hwn,  ac  fel  y  mae  yn  llefaru  yn  rheswm  a  chydwybod 
dyn  pechadurus,  onid  ydyw  yn  rhesymol  iawn  i  ni  ddysgwyl  y  bydd  yn 
annhraethol  fwy  felly  yn  ngoleuni  pur  y  byd  a  ddaw,  ac  fel  y  bydd  yn 
dyfod  i'r  golwg  yn  nyfarniadau  y  "  Barnydd  cyfiawn  "  ei  hunan  ?  Y 
mae  pechod  yn  beth  ag  yr  ydym  ni  yn  naturiol  yn  teimlo  tuag  ato 
dynerwch  mawr.  Cyn  y  gallwn  ddirnad  ei  fawr  ddrwg,  mae  yn  rhaid  i  ni, 
fel  y  dywed  Richard  Baxter  yn  ei  Alwad  i'r  Annychweledig,  "  amgyffed, 
(1.)  ardderchawgrwydd  yr  enaid,  y  mae  yn  anffurfio;  (2.)  ardderch- 
awgrwydd  sancteiddrwydd,  y  mae  yn  ddileu ;  (3.)  rheswm  ac  ardderch- 
awgrwydd  y  gyfraith,  y  mae  yn  droseddu;   (4,)  ardderchawgrwydd  y 


YR     ATFTflAWTARTH    0    DTUGYWYDDOL    GOSP,  l4l 

gogoniant,  y  mae  yn  ddiystyru;  (5.)  ardd^rchawgrwydd  a  lle  y  rheswm, 
a  sathra  dan  draed;  (6.)  ie,  amgyffred  anfeidrol  ardderchawgrwydd, 
gallu,  a  sancteiddrwydd  y  Duw  yn  erbyn  yr  Hwn  y  mae  yn  cael  ei 
gyflawni."  Y  mae  dyuion  weithiau  yn  y  byd  yma  yn  cael  rhyw  olẁg 
wan  ar  íawr  ddrwg  pechod  ;  a  phob  amser  pan  y  mae  hyny  yn  cymeryd 
lle,  y  peth  olaf  y  meddylient  am  dano  fyddai,  beio  uniondeb  y  llywodr- 
aeth  Ddwyfol  sydd  wedi  penderfynu  ei  gospi.  "Yn  dy  erbyn  di,  dydi 
dy  hunan,  y  pechais,  ac  y  gwneuthum  y  drwg  hwn  yn  dy  olwg;  fel 
y'th  gyfìawnhäer  pan  leferych  ac  y  byddit  bur  pan  farnech."  Soniai 
Dr.  Cuyler  o  America,  ycbydig  ddyddiau  yn  ol,  am  ryw  wraig  oedd 
mewn  pryder  mawr  am  fater  ei  henaid,  ac  yn  teimlo  yn  ddwys  iawn  o 
herwydd  ei  phechodau;  ac  mewn  ymddyddan  â  gweinidog  yr  efengyl, 
dywedai,  "Nid  oes  genyf  ddim  i'w  wneyd  ond  gwasanaethu  Duw  â  fy  holl 
egni,  ac  yna  myned  i  uffern  am  dragywyddoldeb."  Gwênai  y  gwein- 
idog,  a  dywedai  mai  ffordd  bur  annhebyg  oedd  hono  i  fyned  i  uffern ;  a 
chafodd  yr  enaid  blinderus  orphwysdra.  Ond  y  mae  mynydau  ar  brofiad 
dynion,  ac  yn  ddiammheu  y  maent  ymhell  o  fod  y  rbai  isaf  mewn 
goleuni,  pan  deimlant,  fel  y  wraig  y  cyfeiriwyd  ati,  mai  y  fraint  fwyaf 
a  allant  gael  ydyw  gwasanaethu  Duw,  er  beb  allu  edrych  ymlaen  at 
ddim  gwell  yn  y  dyfodol  na  bod  byth  o  dan  ei  lid.  Ac  y  mae  yn  ffaith 
nodedig,  mai  y  rhai  amlycaf  mewn  gras  a  sancteiddrwydd  sydd  yn  teimlo 
yn  fwyaf  dwfn  oddiwrth  eu  pechod,  ac  yn  barotaf  i  gyfiawnhâu  barn 
Duw  yn  ei  dragywyddol  gospedigaeth.  "  Onid  ydyw  yn  arwyddocäol," 
meddai  Dr.  Angus,  "fel  y  mae  dynion  yn  cynnyddu  mewn  sancteidd- 
rwydd,  fod  eu  teimlad  o  bechadurusrwydd  personol  yn  dyfnhâu?  'Nis 
gallaf  feddwl  y  bydd  i  Dduw  gospi  fy  nghyd-ddynion  yn  dragywyddol,' 
ebai  un  o  amddiffynwyr  mwyaf  deallus  a  sancteiddiaf  difodiad,  'er  fy 
mod  yn  teimlo  mai  tragywyddol  gospedigaeth  ydyw  yr  hyn  a  haeddodd 
fy  mhechodau  i.\  Yn  wir  y  mae  y  goreu  o  honom  yn  methu  teimlo 
beth  ydyw  pechod.  Y  mae  pobpeth  ynom,  ac  o'n  hamgylch,  yn  lleihâu 
ein  teimlad  o'i  ddrwg.  Yr  ydym  yn  llunio  esgusodion  dros  ddynion, 
ac  yn  fynych  yn  siarad  am  bechod  mewn  ffordd  ddibris.  Ymddengys 
mor  naturiol.  Ond  nid  ydyw  yr  Ysgrythyr  byth  yn  cefoogi  y  duedd 
yma  o'r  eiddom.  Dengs  yn  wir  y  tynerwch  mwyaf  at  wendidau  y  dyn 
sydd  ar  y  cyfan  yn  ymestyn  at  sancteiddrwydd;  ond  am  y  rhai  sydd  yn 
pechu  'o'u  gwirfodd,'  y  rhai  a  'ymhyfrydant  mewn  anwiredd,'  y  rhai  a 
ymollyngant  i  ofnau  gwasaidd,  i  anghrediniaeth  a  phechu  rhyfygus,  fe 
leferir  am  danynt  hwy  gan  ein  Harglwydd  a  chan  ei  apostolion  mewn 
iaith  a  ddylai  ddarstain  yn  nghlustiau  pawb  o  honom."  Nid  ydym  ni 
yn  gallu  gweled  ymhell  mewn  achos  o  fath  hwn;  ond  wedi  y  cwbl  nid 
ydyw  yn  anhawdd  i  ni  allu  amgyffred  fod  Duw  yn  edrych  ar  bechod 
gydag  anfeidrol  anfoddlonrwydd ;  ac  nid  allwn  ammheu  ei  hawl  mewn 
cyfiawnder  i'w  gospi  byth,  yn  enwedig  pan  y  mae  eithaf  ei  gariad,  yn 
nhrefn  y  waredigaeth  rhagddo,  wedi  ei  ddiystyru  a'i  sarhâu. 

2.  Fe  wrthddadleuirfod  yn  anhygoel  meddwl  fod  gwahaniaeth  morfawr 
yn  cael  ei  wneyd  yn  nhynged  dynion  mewn  byd  arall,  pan  y  mae  y  gwahan- 
iaeth  sydd  rhynddynt  yn  y  byd  hwn  mor  fychan.  Y  mae  llawer  o  deithi 
rhagorol  i'w  cael  yn  fynych  yn  nghymeriadau  dynion  drwg;  ac  y  mae 
diffygion  lawer,  ysywaeth,  i'w  canfod  yn  mywydau  dynion  da.  Mewn 
llawer  golygiad,  nid  ellir  dadleu  fod  gwahaniaeth  mor  amlwg  i'w  weled 


142  YR    ATHRAWiAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP. 

rhwng  y  naill  ddyn  a'r  dyn  arall  yn  y  byd  hwn.  Ac  eto,  erbyn  croesi 
drosodd  i'r  byd  arall,  y  maô  y  naill  yn  glànio  mewn  bythol  wynfyd,  a'r 
llall  yn  suddo  i  dragywyddol  wae.  Pa  fodd  y  gall  hyny  fod  yn  llywodr- 
aeth  Duw?  Ac  addef  fod  gwahaniaeth,  a  gwahaniaeth  pwysig,  rhwng 
y  da  a'r  drwg,  oni  atebai  bob  dyben  mewn  nodi  y  drwg  â'r  Dwyfol 
aníoddlonrwydd,  fod  cospedigaeth  derfynol  yn  cael  ei  gosod  arno,  a'r 
pechadur  ry wbryd  yn  cael  ei  adferu  ?  Y  mae  yr  anhawsder  yma  eto, 
ar  yr  olwg  gyntaf,  yn  enwedig,  yn  ymddangos  yn  ddyrys.  Ac  nid 
ydym  yn  dychymygu  am  amrantiad  fod  yn  hawdd  neu  yn  bosibl 
esbonio  ymaith  yr  anhawsderau  sydd  wedi  ymgrynhöi  o  amgylch 
tynged  dyn.  Yr  ydyin  ar  uuwaith  yn  dyíod  i  edrych  yn  ammheus  ar 
bwy  bynag  a  broffeso  wneyd  y  fath  beth.  Y  mae  Mr.  Jukes,  awdwr  y 
gwaith  olaf  a  nodasom  uwch  ben  yr  erthygl  hon,  yn  cael  fod  ei  olygiad 
am  adferiad  cyffredinol,  "yn  taflu  ffrŵd  o  oleuni  ar  yr  Ysgrythyr,  ac  yn 
ein  galluogi  ar  unwaith  i  weled  trefn  a  chysondeb,  lle,  heb  y  goleuni 
hwn,  yr  ymddengys  anghysondeb  sydd  yn  ein  dyrysu."  Y  mae  y  gŵr 
da  yn  camgymeryd.  Y  mae,  yn  lle  esbonio  yr  ymadroddion  dyrys,  yn 
"  tywyllu  cynghor  âg  ymadroddion  heb  wybodaeth,"  ac  yn  gadael  y 
pwnc  yn  fwy  dyrys  nag  erioed.  Mae  yn  ddiammheu  fod  y  gwahaniaeth 
rhwng  y  duwiol  a'r  annuwiol  yn  fynych  yn  amddangos  yn  lled  fychan. 
Mewn  Uîaws  o  amgylchiadau,  y  mae  yn  ddigon  amlwg;  mae  y  naill  yn 
myddin  y  diafol,  ei  nôd  ar  eu  talcenau,  a'u  holl  fywyd  yn  ddadblygiad 
ffyddlawn  a  chywir  o'r  egwyddorion  uffernol  sydd  yn  llywodraethu 
ysbryd  archelyn  Duw  a  dyn ;  ac  y  mae  y  lleili  yn  myddin  yr  Oen,  yn 
ei  "ddilyn  pa  le  bynag  yr  elo,"  fel  ei  filwyr  "yn  alwedig,  etholedig,  a 
ffyddlawn,"  a  delw  ei  sancteiddrwydd  a'i  ogoniant  Ef  yn  llewyrchu  yn 
ddysgleiriach  arnynt  o  ddydd  i  ddydd.  Ond  yn  y  cyfíìn-diroedd,  megys, 
lle  y  mae  y  naill  frenhiniaeth  yn  terfynu  ar  y  llall,  y  mae  yr  anhawsder 
i  wahaniaethu  rhwng  y  naill  bobl  a'r  bobl  eraill  yn  fynych  yn  dyfod  yn 
fawr  iawn.  Ac  y  mae  yn  dra  sicr,  fel  y  mae  gwaethaf  y  modd,  fod 
llawer  sydd  yn  proffesu  bod  yn  eiddo  Duw,  ac  weithiau  yn  hòni  iddynt 
eu  hunain  le  uchel  yn  ei  ffafr,  ydynt  ar  yr  un  pryd,  a  hyny  yn  yr  iaith 
amlycaf  mewn  bod — iaith  ag  y  mae  ei  geiriau  yn  weithredoedd — yn 
gwadu  fod  dim  a  fynont  âg  Ef ;  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  yn  dadgan  eu 
hymlyniad  hyd  farw  wrth  ei  elyn  mawr.  Ac  y  mae  mor  sicr  a  hyny, 
fod  llawer  o  "  drueiniaid  ei  bobí  Ef,"  tra  yn  ffyddlawn  o  galon  i  Grist 
a'i  deyrnas,  eto  wrth  ganfod  y  pellder  sydd  rhyngddynt  â'r  cynllun 
perffaith  y  maent  yn  barhäus  yn  dyheu  am  ei  gyrhaeddyd,  yn  barod  i 
anobeithio,  a  phenderfynu  nad  allant  fod  o  nifer  y  rhai  a  arddelir  gan 
Dywysog  bywyd  fel  ei  eiddo.  Ond  er  y  cwbl,  y  mae  y  ffîn  sydd  rhwng 
y  rhai  ydynt  eiddo  Duw  a'r  rhai  nad  ydynt  eiddo  Ef,  yn  dragywyddol 
sefydlog,  ac  yn  ddiammheuol  glir.  Nid  ydyni  i  ymddyrysu  gyda'r 
cwestiynau,  pa  mor  bell  y  gall  dyn  fyned  mewn  cyflawni  gweithredoedd 
da,  ac  ar  yr  un  pryd  fod  yn  ddyn  annuwiol ;  neu  pa  mor  bell  y  gall  dyn 
fyned  mewn  cyflawni  gweithredoedd  pechadurus,  ac  eto  fod  yn  ffaír 
Duw.  Mae  yn  gwbl  amlwg,  yn  ol  yr  Ysgrythyrau,  y  gall  dynion  fyned 
yn  dia  phell  yn  y  naill  gyfeiriad  a'r  llall,  ac  eto  fod  eu  cyflwr  yn  sefydl- 
og  yn  yr  ochr  wrthgyferbyniol.  Gall  dynion  "  brophwydo,"  "  bwrw  allan 
gythreuliaid,"  a  "gwneyd  gwyrthiau  lawer"  yn  enw  Crist,  ac  er  y 
cwbl  fod  heb  eu  hadnabod  ganddo.    Nid  ydym  yn  sicr  a  allai  fod  yn 


YR  ATHRAWIAETH  0  DRAGYWÎDDOL  GOSP.  143 

anmhosibl  i  bobl  "  wybod  y  dirgelion  oll,  a  phob  gwybodaeth ;  "  meddu 
"ffydd,"  a  allai  <f  symudo  mynyddoedd;"  "  porthi  y  tlodion  â'u  holl 
dda;"  ie,  a  "rhoddi  eu  corff  i'w  losgi"  íel  merthyron  Crist;  ac  eto 
heb  gariad,  ac  am  hyny  y  cwbl  yn  ofer.  A  "  seithwaith,"  'ie,  ysywaeth, 
yn  amlach  na  hyny,  y  "  syrth  y  cyfiawn."  Nid  ydych  i  ryfeddu  os 
gwelwch  ef  â'i  ddillad  yn  fudron  gan  laid  wedi  glýnu  wrthynt  yn  ffosydd 
y  cnawd,  ac  yn  rhwygedig  gan  ei  grwydriadau  cyfrgoll  ymysg  y  drain 
a'r  dyrysni ;  nid  ydych  i  sýnu  os  gwelwch  arno  greithiau  archollion  a 
brofasant  iddo  yn  chwerwach  nag  angeu.  Ac  nid  ydyw  mewn  un  modd 
yn  beth  dyeithr  os  bydd  ei  gwymp  yn  grechwen  yn  ngwersyll  y 
Philistiaid,  ac  y  pentyrir  arno  ddirmyg  fel  y  gwaethaf  o  ddynion. 

Pe  llithrwn  ddim,  gan  faint  y  llid, 
Fe  dd'wedid  fy  ngorchfygu. 

Ac  ni  fynem  mewn  un  modd  yngan  gair  a  dueddo  i  ddarostwog  yn 
meddwl  neb  y  pwysigrwydd  sydd  mewn  buchedd  sanctaidd.  Y  mae  i 
bob  un  sydd  "  yn  enwi  enw  Crist "  yn  gwestiwn  o  annhraethol  bwys  a 
ydyw  yn  "  ymadael  oddiwrth  anghyfiawnder."  Oblegid  heb  hyny,  fe 
brofir  yn  amlwg  "nad  yw  hwnw  yn  eiddo  Ef."  Ond  er  hyn  oll,  y  mae 
y  ffaith  yn  aros  fod  gwahaniaeth  dirfawr,  wedi  y  cyfan.  rhwng  y  dyn 
duwiol  gwanaf  a'r  pechadur  mwyaf  golygus.  Pa  mor  agos  bynag  y 
gallant  fod  at  eu  gilydd,  a  pha  mor  debyg  bynag  i  olwg  y  byd,  eto 
y ,  mae  pellder  rhyngddynt  sydd  yn  fwy  na  lled  y  ddaear,  ac  y  mae 
mwy  o  wahaniaeth  rhyngddynt  nag  sydd  rhwng  goleuni  a  thywyllwch. 
Cymerwch  y  mater  y  mae  yr  Efengyl  yn  osod  o'n  blaen  fod  nôd  angen 
enaid  d'iogel.  "  Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  y  Mab,  y  mae  ganddo  fywyd 
tragywyddol :  a'r  hwn  sydd  heb  gredu  i'r  Mab,  ni  wêl  fy wyd ;  eithr  y 
mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef."  Nid  ydyw  y  ffaith  pa  un  a  ydyw 
dyn  yn  credu  yn  y  Mab  ai  peidio,  o  angenrheidrwydd,  yn  gosod  unrhyw 
arbenigrwydd  amlwg  arno  yn  ngolwg  y  ll'iaws  y  mae  yn  byw  yn  eu 
plith.  Ac  eto  wrth  symud  ei  droed  oddiar  y  tir  y  cafodd  ei  hun  ynddo 
yn  y  byd,  a  chymeryd  y  cam  i  Grist,  y  mae  wedi  teithio  pellder  anfes- 
urol  fwy  nag  o'r  ddaear  i'r  nefoedd  ;  y  mae  wedi  "  myned  trwodd  o 
farwolaeth  i  fywyd."  O  fod  "  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef,"  fe  ellir 
dyweyd  bellach  am  dano,  "y  mae  ganddo  fywyd  tragywyddol."  Y 
gwahaniaeth  yna  sydd  yn  fawr  !  Ac  nid  ydym  i  sŷnu  os  gwelwn  na  fydd 
goleuni  tragywyddoldeb  ddim  ond  yn  profì  i  ni  wirionedd  geiriau  Crist, 
pan  yn  dangos  fod  y  bywyd  a  dderbyniwyd  trwy  gredu  ynddo  yn  fywyd 
tragywyddol,  a'r  farwolaeth  a  sicrhâwyd  trwy  ei  wrthod  yn  un  nad  all 
fod  terfyn  iddi  byth.  Dylem  gredu  y  fath  dystiolaeth  yma ;  y  mae  y 
profion  sydd  o  fewn  ein  cyrhaedd  yn  ei  chadarnhâu,  yn  gryfach  na 
thân  uffern;  a  byddwn  o'u  diystyru  yn  ddiesgus  byth.  "  Oni  wrandaw- 
ant  ar  Moses  a'r  prophwydi,  ni  chredant  chwaith  pe  codai  un  oddi- 
wrth  y  meirw." 

3.  Drachefn,  fe  ddywedir  fod  pechod  yn  dwyn  ei  gosp  yn  y  byd  hwn, 
a'i  fod  yn  ymddangos  yn  galed  ac  yn  anghyfiawn  ei  gospi  eto,  a  hyny 
yn  dragywyddol,  yn  y  byd  a  ddaw.  Crybwylla  Miss  Nightingale,  mewn 
papyr  o'i  heiddo  yn  Frasers  Magazine,  am  ryw  ẁr  tlawd  yn  marw  mewn 
Workhouse,  ac  yn  dy  wedyd  wrth  yr  un  oedd  yn  gweini  arno,  "  Y  mae 
yn  ymddangos  yn  galed  fod  wedi  dyoddef  cymaint  yma,  i  ddim  ond  i 


114  YR    ATHRAWIAl^T^    0   DRAGTWYDDOL    GOSP. 

fyned  i  boenau  tragywyddol  ar  ol  hyn!("  A  rhuthra  Miss  Nightingale 
ymlaen,  fel  un  y  dadguddiesid  iddi  ddirgelwch  y  grëadigaeth,  i  ddangos 
y  fath  ddirfawr  ynfydrwydd  ydy w  meddwl  y  fath  beth !  Y  mae  genym 
barch  mawr  i'r  foneddiges  hon ;  y  mae  yn  gwybod  llawer  am  ysbyttai  a 
gweini  ar  glwyfedigion  rhyfel ;  ac  fe  fydd  ei  henw  mewn  cysylltiad  â'i 
gwasanaeth  gwerthfawr  yn  hyn  yn  glodus  gan  yr  oesoedd.  Ond  nid 
ydym  yn  sicr  fod  y  grëadigaeth  wedi  dadguddio  ei  chyfrinach  iddi 
ychwaith.  Y  mae  ei  golygiad  ar  y  mater  dan  sylw  yn  arddangos  dygn 
anwybodaeth,  neu  rywbeth  sydd  fyth  yn  fwy  anghymeradwy.  Nid 
ydyw  y  dyoddef  yn  y  fuchedd  hon  yn  sefyll  ond  mewn  cyfartaledd  tra 
isel  i'r  mwynhâd  a  geir  ynddi ;  ac  nid  ydyw  mewn  un  modd  o  angen- 
rheidrwydd  yn  arwain  i  boenau  tragywyddol  yr  ochr  draw.  Yn  wir,  y 
mae  y  dyoddef  yraa  yn  fynych  yn  annhraethol  werthfawr  fel  rhan  o'r 
ddysgyblaeth  rasol  sydd  yn  cael  ei  gosod  ar  waith  i'n  cymhwyso  i'r 
wlad  lle  na  ddaw  dyoddef  o  íewn  ei  therfynau  byth.  Ac  am  y  dyoddef 
y  mae  pechod  yn  uniongyrchol  yn  achosi,  yr  ydym  yn  meddwl  y  dylem 
edrych  arno  fel  prawf  diammheuol  o  ddaioni  y  lly wodraeth  yr  ydym  fel 
crëaduriaid  moesol  yn  byw  dani.  Y  mae  o  natur  gospawl,  bid  sicr;  ond 
a  oes  un  awgrym  yn  cael  ei  rhoddi  yn  unlle  fod  y  dyoddef  sydd  yn 
dilyn  pechod  yma  yn  hysbyddu  y  gospedigaeth  ?  Yn  wir,  i'r  gwrth- 
wyneb ;  fe  gyhoedda  gwirionedd  Duw  yn  barhäus,  ac  yn  y  dulliau 
mwyaf  pwysig  y  mae  yn  bosibl  meddwl  am  danynt,  fod  pechod  yn  farw- 
olaeth,  ac  yn  farwolaeth  dragywyddol.  Ac  yn  wyneb  fod  pechaduriaid 
yn  gyndyn  iawn  i  gredu  hyny,  y  mae  poen  a  dyoddefaint  yn  dilyn 
pechod  yn  y  byd  hwn,  a  hyny  fel  o  bwrpas  i  beri  iddynt  gredu  y  by- 
gythion  sydd  yn  cael  eu  taranu  yn  eu  clyw  am  y  gospedigaeth  ddi- 
ddarfod  sydd  yn  sicr  o'i  ddilyn  yn  y  byd  a  ddaw.  A  olygir  fod  y  dyn 
sydd,  yn  ddibris  a  gwallgof,  yn  rhuthro  i  bechod  y  mae  wedi  cael  ei 
rybuddio  ymhob  modd  trwy  gynghorion  pobl  eraill  yn  gystal  a  thrwy 
ei  brofiad  chwerw  ei  hunan  o'r  perygl  ynddo,  yn  ddirfawr  i  dosturio 
wrtho  pan  y  mae  ei  saeth  yn  ei  afu,  a'i  wenwyn  yn  yfed  ei  ysbryd? 
"  Gŵr  a  gerydder  yn  fynych,  ac  a  galedo  ei  wàr,  a  ddryllir  yn  ddisym- 
wth,  fel  na  byddo  meddyginiaeth."  Ac  nid  ydym  yn  deall  fod  neb,  hyd 
yn  nôd  o'r  dyngarwyr  meddalaf,  yn  barod  o  herwydd  hyny  i  grochlefain 
yn  erbyn  deddfau  y  grëadigaeth  y  mae  y  truan  gwallgof  wedi  meiddio 
rhedeg  yn  eu  herbyn.  A  chan  nad  ydyw  llywodraeth  y  byd  arall  ond 
parhâd  o'r  un  sydd  yn  ffỳnu  yma,  oddieithr  yn  unig  ei  bod  dan  am- 
gylchiadau  mwy  manteisiol  i  dragywyddol  gyfiawnder  gael  ei  fawrhâu 
ynddi,  paham  y  bydd  yn  ddyeithr  genym  weled  y  pechadur  fydd  wedi 
bod  yn  gwbl  ddiystyr  o  holl  ymdrech  y  Llywodraethwr  mawr  i'w  adferu, 
wedi  syrthio  i  fythol  ddinystr  ?  Pe  buasai  lly wodraeth  y  byd  yn  rhoddi 
rhyw  awgrym  fod  y  cospau  sydd  yn  dilyn  pechod  yma  yn  cymeryd  i'r 
cyfrif  ei  holl  ddrwg-haeddiant,  fe  fuasai  gan  y  pechadur  achos  i  gwyno 
wrth  ei  gael  ei  hun  dan  gosp  o'u  herwydd  yn  nhragy wyddoldeb.  Ond  gan 
nad  yw  y  cospau  trymaf  sydd  ŷn  cymeryd  lle  yma  ond  rhyw  awgrym- 
iadau  am  gospau  annhraethol  drymach  sydd  i  ddyfod  yn  y  byd  mawr, — 
dyferion  ymlaen  y  gawod,  sydd  yn  peri  fod  y  gydwybod  euog  yn  clywed 
o  dragywyddoldeb  "  drwst  llawer  o  wlaw!" — y  mae  y  pechadur  yn  ddi- 
esgus.  A  ydych  yn  sôn  am  galedi  ?  Yr  ydym  yn  ofni  mai  y  caledi 
mwyaf  yn  yr  holl  helynt  ydy w  fod  dyn,  er  pobpeth,  yn  mýnu  ei  ddi- 


ỲB    AÎHBAWIAEÎH   0   DBAGYWŸDDOL     G08P.  Ii6 

nystrio  ei  hunan,  ac  "yn  ol  ei  galedrwydd,  a'i  galon  ddiedifeiriol,  yn 
trysori  iddo  ei  hun  ddigofaint  erbyn  dydd  digofaint,  a  dadguddiad 
cyfiawn  farn  Duw." 

4.  Y  mae  rhai  yn  teimlo  eu  bod  yn  cael  gwrthddadl  ddigonol  yn 
erbyn  yr  athrawiaeth  o  dragywyddol  gosp  wrth  weled  fod  y  golygiad 
hwnw  yn  cario  gydag  ef  y  syniad  o  dragy wyddol  bechu,  ac  yn  ymddang- 
os  fel  yn  diogelu  tragywyddol  goncwest  y  diafol.  Y  mae  pechod,  yn 
sicr,  yn  cryfhâu  ar  ddyn  yn  barhäus  wrth  ymarfer  âg  ef.  "  Drwg 
ddÿnion  a  thwyllwyr  a  ânt  rhagddynt  waethwaeth,  gan  dwylio  a  chael 
eu  twyllo."  Y  fath  ydyw  gallu  arferion  drwg  ar  ddynion,  fel  nad  ydyw 
dysgwyl  iddynt  eu  meistroli  ae  ymryddhâu  oddiwrthynt  ond  yr  un  peth, 
yn  iaith  gref  y  Bibl,  a  dysgwyl  i'r  "  Ethiop  newid  ei  groen,  neu  y  llew- 
pard  ei  frychni."  Ac  nid  oes  genym  un  rheswm  i  feddwl  y  bydd  yr 
amgylchiad  o  farw  yn  gwneyd  unrhyw  wahaniaeth  pwysig  gyda  golwg 
ar  hyn.  "  Lle  y  syrthio  y  pren,  yno  y  bydd  efe."  Fe  garia  pob  dyn 
gydag  ef  i  fyd  arall  yr  oll  ag  sydd  yn  gwneyd  hanfod  ei  gymeriad  yn  y 
fuchedd  hon.  A  phan  y  mae  pechu  yn  erbyn  yr  Arglwydd  â'i  wraidd 
yn  egwyddorion  dyfnaf  natur  dyn,  ac  wedi  ennill  cymaiut  meistrolaeth 
arno  fel  mai  "halogedig  yw  hyd  yn  nôd  ei  feddwl  a'i  gydwybod,"  pa  fodd 
y  dysgwylir  iddo  beidio  â  phechod  yr  ochr  draw  ?  Nid  ydyw  dyoddef 
yn  iachawdwriaeth  rhagddo.  Mae  yn  amlwg,  yn  wir,  nad  ydyw  dyoddef 
am  bechod,  ynddo  ei  hun,  ond  yn  caledu  y  galon  yn  fwyfwy.  Yr  oedd 
Pharaoh,  dan  farnau  Duw,  yn  lle  ymostwng,  yn  ymhyfhâu  yn  fwyfwy 
i'w  ddinystr.  Yn  yr  unfed  bennod  ar  bymtheg  o  lyfr  y  Dadguddiad 
cawn  hanes  tywalltiad  y  phîolau,  sef  barnedigaethau  Duw,  ar  y  ddaear, 
y  rhai  a  barent  ddyoddefiadau  arteithiol ;  ond  mor  bell  oeddynt  oddi- 
wrth  ddwyn  dynion  i  edifeirwch  fel  yr  oeddynt  danynt  yn  ddigon 
rhyfygus  i  gablu  y  Goruchaf.  "  A  phoethwyd  y  dynion  â  gwrês  mawr ; 
a  hwy  a  gablasant  enw  Duw,  yr  hwn  sydd  âg  awdurdod  ganddo  ar  y 
pläau  hyn ;  ac  nid  edifarhasant,  i  roi  gogoniant  iddo  ef."  "A  hwy  a 
gnoisant  eu  tafodau  gan  ofìd,  ac  a  gablasant  Dduw  y  nef,  o  herwydd  eu 
poenau,  ac  o  herwydd  eu  cornwydydd ;  ac  nid  edifarhasant  oddiwrth  eu 
gweithredoedd."  Drachefn,  "  A  chenllysg  mawr,  íel  talentau,  a  syrth- 
iasant  o'r  nef  ar  ddynion ;  a  dynion  a  gablasant  Dduw  am  bla  y 
cenllysg ;  oblegid  mawr  iawn  oedd  eu  pla  hwynt."  Nid  oes  un  rheswm 
i  ddysgwyl  y  bydd  nemawr  o  wahaniaeth  yn  nhymher  pechadur  aned- 
ifeiriol  yn  y  byd  arall ;  ac  am  ddim  a  allwn  ni  weled,  nid  oes  obaith  am 
iddo  beidio  a  phechu  byth.  "Deddf  parhausrwydd  moesol  rhwng 
gwahanol  gyfnodau  bywyd  dynol,"  ebe  Dr.  Chalmers  ( Astronomical 
DisooursesJ,  "  ydyw  deddf  parhausrwydd  rhwng  dau  fyd — nad  yw  hyd 
yn  nôd  yr  angeu  sydd  rhyngddynt  yn  cyfìẁrdd  â  hi.  Boed  sant  boed 
bechadur,  fe  lenwir  pob  un  à  ffrwyth  ei  ffyrdd  ei  hun — fel  erbyn  eu 
symud  i  fangre  eu  tynged  sefydlog  a  thragywyddol,  fe  fydd  y  naill  yn 
llawenhâu  dros  dragywyddoldeb  yn  yr  elfen  bur  hono  o  ddaioni  a  garai 
ac  yr  ymestynai  ati  yma;  y  llall — yn  aberth  diymadferth  a  gwarad- 
wyddus  i'r  nwydau  hyny  a  arglwyddiaethent  arno  trwy  ei  einioes — a 
ddedfrydir  yn  ddi-alw-yn-ol  i'r  poenedigaeth  a'r  gorthrwm  gwaethaf  oll 
— poenedigaeth  ei  natur  felldigedig  ei  hun,  gorthrwm  dieiriach 
drygioni."  Y  mae  rhai  dynion  da  yn  gweled  yn  mhechu  tragywyddol 
yr  annuwiol  ddigon  o  reswm,  os  nad  y  rheswm,  am  ei  gospedi^aeth 


146  YR    ATHRAWÍAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSÍJ. 

dragywyddol.  Mae  yn  ddiammheu  y  bydd  pechu  uffern  yn  gwneyd  y 
gospedigaeth  yn  fwy  angerddol ;  ond  mae  yr  un  mor  sicr  fod  y  Bibl  yn 
dangos  mai  yn  y  fuchedd  hon  y  mae  pob  dyn  yn  penderfynu  ei  dynged 
am  byth.  "Na  thwyller  chwi.  Ni  watworir  Duw;  canys  beth  bynag 
a  hauo  dyn,  hyny  heíyd  a  fêd  eíe.  Oblegid  yr  hwn  sydd  yn  hau 
i'w  gnawd  ei  hun,  o'r  cnawd  a  fêd  lygredigaeth :  eithr  yr  hwn  sydd  yn 
hau  i'r  Ysbryd,  o'r  Ysbryd  a  íêd  fywyd  tragywyddol."  Fe  fydd  rheswm 
mawr  damnedigaeth  pob  dyn  yn  y  byd  a  ddaw  i'w  gael  yn  ei  ddrygioni 
a'i  wrthodiad  o'r  efengyl  yn  y  byd  hwn.  Ac  er  y  bydd  pechu  byth  yn 
rhan  hanfodol  o'i  drueni,  a  ydym  i  ystyried  fod  goddef  hyny  mor  an- 
nheilwng  o  gymeriad  Duw  fel  ag  i  wneyd  y  peth  yn  anmhosibl  ?  Y 
mae  pechod  yn  y  byd  yn  awr,  ac  fe  ddaeth  i  fôd  yn  nghrëadigaeth 
brydíerth  y  Goruchaf  pan  nad  ydoedd,  gan  ei  hanurddo  a'i  llygru  pan 
orphwysai  yn  ogoneddns  yn  ngwên  ei  gariad.  Beth  sydd  yn  fwy  dyrys 
mewn  fod  pechod  yn  cael  ei  oddef  i  barhâu,  na'i  fod  yn  cael  ei  oddef  i 
ddyfod  i  fôd  ?  A  beth  sydd  yn  anorchfygol  ddyrys  mewn  fod  pechod 
yn  cael  ei  oddef  i  barhâu  yn  dragywyddol,  pan  y  mae  wedi  meddiannu 
crëadur  sydd  i  fod  yn  dragywyddol,  a  phan  mae  yr  unig  ddarpariaeth  a 
allasai  Dwyfol  ddoethineb  feddwl  am  dani  fel  gwaredigaeth  rhagddo,  a 
darpariaeth  a  gostiodd  eithaf  anfeidrol  gariad, — wedi  ei  gwrthod  a'i 
diystyru?  Yr  ydym  yn  mhresennoldeb  dirfawr  ddirgelwch,  mae  yn 
wir,  pan  feddyliwn  am  bechod  yn  bodoli  yn  dragywyddol;  ond  nid 
ennillem  ddim,  yn  y  mater  o  ochel  dirgelwch,  pe  gallem  benderfynu 
nad  ydyw  i  fôd  byth,  canys  y  mae  yn  bôd  yn  awr ;  ac  y  mae  ei  fodolaeth, 
pa  olwg  bynag  a  gymerer  arno,  yn  ddirgelwch  annhraethadwy.  Am 
íod  cosp  dragywyddol  yr  annuwiol  yn  goncwest  i'r  diafol,  y  mae  yn  sŷn 
genym  pa  fodd  y  gallai  y  fath  syniad  ymgynnyg  i  feddwl  neb.  Mae 
yn  wir  mai  efe  fydd  wedi  eu  temtio,  ac  y  byddant  hwy  gydag  ef  byth 
yn  nystry w.  Ond  ar  bwy  y  bydd  y  goncwest  wedi  ei  hennill  ?  Nid  ar 
Grist,  yn  sicr.  Fe  fydd  Efe  yn  teyrnasu  byth  ar  fynydd  Sion,  a  chen- 
hedloedd  y  rhai  cadwedig,  yn  dyrfa  fawr  nad  all  neb  eu  rhifo,  fel  sêr  y 
nef  ac  fel  tywod  y  môr,  yn  ymorfoleddu  byth  yn  llewyrch  ei  wyneb, — 
yn  wynfydedig  gan  y  "  digonolrwydd  llawenydd  sydd  ger  ei  fron,  a'r 
digrifwch  sydd  ar  ei  ddeheulaw  yn  dragywydd."  Ië,  fe  fydd  tyrfa  y 
gwaredigion,  yr  hon  y  mae  genym  bob  lle  i  feddwl  fydd  yn  cymeryd  i 
fewn  yn  y  diwedd  y  fath  ddirfawr  fwyafrif  o  ddynolryw  fel  ag  i  wneyd 
y  Gwaredwr,  mewn  ystyr  ehangach  nag  y  meddylid,  yn  Geidwad  dyn, 
yn  ddiogel  yn  ei  iachawdwriaeth,  wedi  eu  gwaredu  o  feddiant  y  diafol. 
Ac  ni  fydd  gan  yr  archelyn  iddo  ei  hunan  byth  ond  ei  gadwen  a'i  wae. 
Fe'i  bwrir  yntau  yn  y  diwedd  "i'r  llýn  o  dân  a  brwmstan,"  ac  fe'i 
"poenir  ddydd  a  nos  yn  oes  oesoedd."  Nid  oes  ganddo  ond  aros 
"  barn  y  dydd  mawr,"  ac  fe  osodir  terfyn  bythol  ar  ei  allu  i  demtio  a 
niweidio;  fe  fydd  yn  ddigon  iddo  byth  mwyach  ymdeimlo  â'i  diueni 
ofnadwy  ei  hunan.  Fe  fydd  dynion  colledig  yn  cael  eu  cosp  yn  yr  un 
carchar,  yn  dyoddef  yn  y  "tân  tragywyddol,  yr  hwn  a  barotöwyd  i 
ddiafol  ac  i'w  angelion."  Ond  ni  ymddengys  y  bydd  ganddo  ef  ddim 
i'w  wneyd  hyd  yn  nôd  yn  eu  poenydiad.  Byddant  yn  yr  un  fan,  ac  yn 
yr  un  cyflwr ;  ond  fe  fydd  damnedigaeth  y  naill  a'r  llall  yn  dyfod  oddi- 
wrth  ddigofaint  Duw,  ac  fe  fydd  mor  fawr  fel  nad  allant  gymeryd 
Jiamdden  i  feddwl  ond  am  eu  hing  andwyol  eu  hunain.     Ni  fydd  gan  y 


TR    ATHBAWIAETH    0   DÎÎAGTWYDDOL    GOSP.  147 

gelyn  rith  o  goncwest  i  yniffrostio  ynddi.  Fe  fydd  ei  wrthwynebydd 
inawr  yn  fendigedig  yn  oes  oesoedd,  ac  yn  ymlawenychu  byth  yn  ei 
weithredoedd ;  ac  yntau,  wedi  methu  yn  dragywyddol  yn  ei  holl 
amcanion,  yn  gorfod  suddo  i  ddyfnderoedd  colledigaetb,  ac  yn  cael  ei 
boeni  yn  oes  oesoedd.  A  pha  foddhâd  bynag  i'w  falais  uffernol  yn  awr, 
yn  ystod  ei  ryddid  i  demtio,  ydyw  gallu  llwyddo  i  ddênu  eraill,  fel  efe 
ei  hunan,  i  bechu  yn  erbyn  Duw,  gallwn  benderfynu  y  bydd  cwmni  y 
rhai  hyny  yn  nystryw  mor  bell  o  allu  estyn  iddo  un  boddhâd,  fel  y  bydd 
yr  olwg  arnynt,  a'r  adgoí  o'r  rhan  a  fu  iddo  eí  yn  eu  colledigaeth,  yn 
dyfnhâu  yn  dragywyddol  ei  loesion  ef  ei  hunan.  Fe  fydd  yr  Oen  yn 
goncwerwr  byth,  a'r  holl  saint,  wedi  eu  "  prynu  i  Dduw  trwy  ei  waed, 
a'u  gwneuthur  yn  frenhinoedd  ac  yn  offeiriaid ;  "  yr  holl  "  angelion,  a'r 
anifeiliaià,  a'r  henuriaid,  a'u  rhifedi  yn  fyrddiynau  o  fyrddiynau,  a  mil- 
oedd  o  filoedd ;  "  a  "  phob  crëadur  a'r  sydd  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear,  a 
than  y  ddaear,  a'r  pethau  sydd  yn  y  môr,  a'r  oll  sydd  ynddynt," — fe 
fydd  y  cyfan  yn  ymuno  yn  anthem  ogoneddus  ei  dragywyddol  foliant, 
ac  yn  dadgan,  "  Teilwng  yw  yr  Oen,  yr  hwn  a  laddwyd,  i  dderbyn  gallu, 
a  chyfoeth,  a  doethineb,  a  chadernid,  ac  anrhydedd,  a  gogoniant,  a 
bendith  :  i'r  hwn  sydd  yn  eistedd  ar  yr  orseddfainc  ac  i'r  Oen,  y  byddo 
y  fendith,  a'r  anrhydedd,  a'r  gogoniant,  a'r  gallu  yn  oes  oesoedd."  A 
rhag  dysgleirdeb  ei  ogoniant  fe  fydd  ei  elyn  mawr  wedi  ymsuddo  i'r 
difancoll,  ac  yn  ymollwng  byth  mwy  i'w  dynged  ofnadwy.  Chwedl 
Goronwy  Owen, 

Cydfydd  y  fall  a'i  gallawr, 
Câr  lechu  yn  y  fagddu  fawr  ! 

5.  Mae  yn  debyg  mai  y  ddadl  a  deimlir  gryfaf  yn  erbyn  tragywyddol 
barhâd  cosp  yr  annuwiol,  ac  ar  bwys  pa  un  y  teimlir  yn  fwyaf  hyderus 
am  adferiad  rywbryd,  ydyw  yr  un  oddiwrth  gymeriad  Duw.  Y  mae 
Duw  yn  rhy  gyfiawn,  ac  yn  enwedig  yn  rhy  dda,  i  boeni  crëadur  diddym 
fel  dyn  â  chospedigaeth  dragywyddol !  Dyma  yr  unig  fan  y  teimlai 
Foster  y  gallai  obeithio  am  belydr  o  oleuni  ar  y  gaddug  oedd  yn  gor- 
thrymu  ei  ysbryd.  Cydnebydd  yn  ei  lythyr  enwog  at  y  Parch.  Edward 
White  (Life  and  Corespondence,  Vol.  ii.,  p.  532),  fod  barn  gyffredin,  os 
nad  gyffredinol,  y  duwinyddion  yn  ei  erbyn  ;  a'i  fod  yn  gwestiwn 
pwysig,  A  ydyw  yn  debyg  y  byddai  cynifer  o  filoedd  o  ddynion  galluog, 
dysgedig,  hynaws,  a  duwiol,  oll  mewn  camgymeriad?  Cydnabyddai 
hefyd  fod  iaith  yr  Ysgrythyr  yn  ofnadwy  o  gref;  mor  gref  fel  y  rhaid 
wrth  ddadl  o'r  nerth  mwyaf  fel  awdurdod  dros  ei  chymeryd  mewn 
ystyr  derfynol.  A  thra  yn  ildio  po'b  dadl  ar  dir  beirniadaeth,  nid  oes 
ganddo  ond  syrthio  yn  ol  ar  y  ddadl  foesol,  fel  y  geilw  hi,  sydd  yn  codi 
oddiar  y  syniad  aruthrol  am  barhâd  diddiwedd,  a  bod  y  fath  un  a  Duw 
yn  llanw  y  parhâd  diddiwedd  hwnw  â  phoenau  i'w  grëaduriaid.  "  Yn 
awr,"  meddai,  "  y  mae  y  crëadur  yma,"  sef  dyn,  "  wedi  ei  wneyd  yn  y 
fath  fodd,  a  than  y  fath  amgylchiadau,  yn  treulio  ychydig  flynyddoedd 
diflanedig  ar  y  ddaear,  einioes  fèr  a  phechadurus,  ymha  un  y  gwna  yn 
fynych  yr  hyn,  er  gwaethaf  ei  anwybodaeth,  a'i  farn,  a'i  gydwybod 
ddiddysgyblaeth,  y  gŵyr  ei  fod  yn  ddrwg,  ac  yr  esgeulusa  yr  hyn  y 
gŵyr  sydd  ddyledswydd  arno;  ac,  o  ganlyniad,  am  fesur  mwy  neu  lai  o 
euogrwydd,  tra  gwahanol  mewn  gwahanol  droseddwyr,  y  mae  yn  haeddu 


Í48  YR    ATHRAWIAETH   0   DRAGYWYDDOL    GOSP. 

cosp.  Ond  cosp  ddiddarfod !  trueni  anobeithiol,  trwy  barhâd  mewn 
cymhariaeth  i  ba  un  na  fydd  y  cyfnodau  meithion  a  ddychymyg- 
wyd  uchod  ond  dim  oll !  Yr  wyf  yn  cydnabod  íy  anallu  (mi  a'i 
dywedwn  gyda  pharch)  i  dderbyn  y  grediniaeth  hon,  ynghyda  chredin- 
iaeth  yn  y  Dwyfol  Ddaioni — y  grediniaeth  mai  'Duw,  cariadyw,'  fod  ei 
drugaredd  ar  ei  holl  weithredoedd.  Nis  gall  daioni,  hynawsedd, 
cariad,  íel  a  briodolir  yn  y  perífeithrwydd  uchaf  iddo  Ef,  ddynodi 
ansawdd  gwahanol  i  bob  syniadau  dynol  am  ddaioni ;  rhaid  ei  fod  yn 
rhywbeth  cyfatebol  mewn  egwyddor  i'r  hyn  a  ddesgrifia  ac  a  ofyna  Efe 
fel  daioni  yn  ei  grëaduriaid  moesol,  fel  wrth  addoli  y  Daioni  Dwyfol,  na 
byddom  yn  addoli  '  Duw  nid  adwaenir.'  Ond  os  felly,  i'r  fath  gymysgfa 
y  teflid  ein  holl  feddyliau,  wrth  edrych  arno  Ef  yn  dwyn,  o'i  ewyllys 
benarglwyddiaethol  ei  hun,  hiliogaeth  o  grëaduriaid  i  fodolaeth,  yn  y 
fath  ystâd  fel  yn  sicr  y  bydd  ac  y  rhaid  iddynt, — rhaid,  yn  ol  eu  natur 
a'u  hamgylchiadau,  fyned  o'u  lle  a  bod  yn  druenus,  oddieithr  eu  hattal 
gan  ras  neillduol, — yr  hyn  nad  yw  ond  rhagorfraint  cyfran  fechan  o 
honynt, — ac,  ar  yr  un  pryd,  arosod  ar  eu  troseddiad  dynged  y  mae  yn 
anfeidrol  tu  hwnt  i  allu  yr  archangel  uchaf  i  amgyffred  y  filfed  ran  o'i 
herchylldod."  Yr  ydym  yn  cael  llawer,  er  yn  dra  amddifad  o'r  gallu 
a'r  parchedigaeth  a  ddangosai  efe  wrth  wynebu  y  fath  ddirgelwch,  yn 
defnyddio  yn  sylweddol  yr  un  wrthddadl,  ond  mewn  dull  ac  ysbryd  na 
fuasai  neb  yn  anghymeradwyo  mor  stem  a  Foster  ei  hunan. 

Y  mae  yr  hyn  â  addefa  y  meddyliwr  difrifol  uchod  am  dano  ei  hun, 
gyda  golwg  ar  ei  ymollyngiad  i'r  golygiadau  uchod,  yn  rhy  wir,  dyb- 
ygem,  am  lawer  o'r  rhai  sydd  yn  eu  trafod  gyda  hyfdra  rhyfedd.  f*  I 
have  perhaps  been  too  content  to  let  an  opinion  (or  impression) 
admitted  in  early  life  dispense  with  protracted  inquiry  and  various 
reading."  Ac  eto  os  oes  rhywbeth  y  gall  marwol  ddyn  feddwl  am  dano 
sydd  yn  galw  am  ymchwiliad  hirfaith,  ac  ymgynghoriad  pwyllog  â'r 
hyn  a  ddywedwyd  arno  gan  ddoethion  yr  oesoedd,  y  cwestiwn  beth 
fydd  tynged  dragywyddol  yr  annuwiol  ydy w ;  ac  yn  enwedig,  cyn 
meddwl  am  ei  benderfynu  mewn  dull  ag  yr  addefa  pawb  ei  fod  mor 
lawn  o  berygl  i'r  byd.  Y  mae  Mr.  White  ei  hun,  yr  hwn  yr  ysgrifenai 
Foster  y  llythyr  mawr  hwn  ato  yn  1841,  ac  y  cydnabyddai  ei  fod  yn 
ymddangos  fel  wedi  gwneyd  llawer  mwy  o  ymchwiliad  i'r  mater  nag 
efe, — er  nad  ydyw  yntau  yn  derbyn  yr  athrawiaeth  o  dragywyddol  gosp 
ond  yn  yr  ystyr  o  ddinystr  neu  ddifodiad, — eto  yn  edrych  ar  y  golygiad 
o  adferiad  cyftredinol  gyda  gofid  a  dychryn.  Y  mae  yn  gweled  (Life 
in  ChristJ  fod  "  Cyffredinoliaeth  yn  ymledu  ar  bob  llaw,  ac  yn  bwyta 
fel  cancr  i  fynwes  yr  eglwys  y  dyddiau  hyn."  Y  mae  yn  cael  fod  yn  y 
Gair  "íygythiad  pendant  o  *  gospedigaeth  dragywyddol,'  o  'farwol- 
aeth,'  o  '  ddinystr  ti  agy wyddol,'  i  bawb  a  wrandawant  yr  Efengyl  gan 
ei  hesgeuluso  neu  ei  gwrthod ;  ac  yr  ydym  yn  ystyried  fod  unrhyw 
ymyryd  â'r  fath  fygythion  yn  niweidiol  i'r  eithaf  i  ddylanwad  crefydd 
ymhlith  dynion.  Ni  wna  ond  cefnogi  gobeithion  gau  yn  y  diofal,  a'u 
harwain  i  anghoûo  Heddyw  iachawdwriaeth ;  ond  tery  wrth  wraidd 
fîydd  yn  ngeirwiredd  yr  Hollalluog."  Cyn  derbyn  a  myntumio  golyg- 
iad  ag  yr  addeía  pawb  ei  fod  mor  beryglus,  y  mae  yn  ddyledswydd  ar 
bob  dyn  fýnu  craig  o  dan  ei.draed  y  gall  deimlo  yn  dawel  am  ei  diogel- 
wch  yn  yr  ystorniydd  y  mae  ei  wyneb  arnynt;  a  phan  y  mae  "  calon 


YE   ATHEAWIAETH   0   DEAGYWYDDOL   GOSP.  149 

ddrwg  anghrediniaeth  "  mor  barod  ac  mor  awyddus  i  leddfu  bygythion 
y  gwirionedd,  a  hyny  i'w  bythol  ddinystr,  íe  ddylai  dyn  fod  yn  bur  sicr 
o'i  bwnc  cyn  ei  osod  ei  hun  dan  gyfrifoldeb,  fel  arweinydd  i  eraill,  a 
allo  beri  y  bydd  eu  gwaed,  yn  y  íarn  fawr,  yn  cael  ei  ofyn  oddiar  ei  law ! 
Addefa  Foster,  fod  iaith  y  Bibl  ar  y  mater  mor  ofnadwy  o  gref  fel  y 
rhaid  wrth  ddadl  o'r  nerth  mwyaf — ofextreme  cogency — fel  awdurdod  dros 
ei  chymeryd  mewn  ystyr  derfynol.  Ac  a  ydyw  y  ddadl  foesol,  y  cyfeiria 
efe  ati  yn  y  dyfyniad  uchod,  yn  meddu  y  nerth,  y  cogency,  eithafol 
hwnw  ?  Yr  ydym  yn  meddwl  nad  ydy w,  ac  fe  fuasai  y  meddyliwr  ei 
hunan,  oni  buasai  yr  "opiniwn"  neu  yr  "argraíf"  a  dderbyniodd,  yn 
sicr  yn  rhy  ddiymchwiliad,  pan  yn  ŵr  ieuanc,  y  mwyaf  diarbed  o  bawb 
i  ddangos  ei  gwendid.  Y  mae  amryw  dwyllresymau  yn  gorwedd  wrth 
ei  gwraidd  sydd  yn  andwyol  i'w  nerth,  pa  mor  ymddangosiadus  bynag 
y  gallo  fod,  a  pha  mor  hyderus  bynag  y  teimla  y  rhai  sydd  yn  ei  dal 
wrth  ymffrostio  ynddi  a  dirmygu  yn  ddiderfyn  y  bobl  sydd  yn  teimlo 
nad  allant  wneyd  dim  yn  well  mewn  achos  mor  bwysig  na  "  gwrandaw 
beth  a  ddywed  yr  Arglwydd  Dduw." 

1.  Yn  un  peth,  y  mae  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  mai  Duw  sydd 
yn  gyfrifol  am  sefyllfa  bresennol  dynolryw.  Mae  yn  wir  fod  cyflwr 
a  sefyllfa  dyn,  fel  y  mae,  yn  gwneyd  fod  pechu  iddo  yn  anocheladwy, 
ac  y  mae  hyny  yr  un  mor  anocheladwy  yn  dwyn  y  gospedigaeth. 
Ond  nid  ar  Dduw  y  mae  y  bai  am  hyny  !  "  Wele  hyn  yn  unig  a 
gefais,"  meddai  y  Pregethwr  doeth,  "  wneuthur  o  Dduw  ddyn  yn 
uniawn ;  ond  hwy  a  chwiliasant  allan  lawer  o  ddychymygion. '  "  Ar 
ddelw  Duw  y  crëodd  Efe  ef."  Ac  y  mae  y  "dyn  newydd,  yn  ol 
Duw,"  neu  "  yn  ol  delw  yr  hwn  a'i  crëodd  ef,"  wedi  ei  "  grëu  mewn 
cyfiawnder  a  gwir  sancteiddrwydd,"  ac  yn  cael  ei  "  adnewyddu  mewn 
gwybodaeth ; "  neu  y  mae  delw  Duw,  fel  y  dy wed  yr  Hyfforddwr,  yn 
golygu  "  gwybodaeth,  cyfiawnder,  a  gwir  sancteiddrwydd."  Fel  crëadur 
pur,  prydferth,  a  gwynfydedig,  yn  ogoneddus  ar  ei  ddelw,  ac  yn  gyiaddas 
i'w  wasanaethu  a'i  fwynhâu  mewn  bythol  ogoniant,  y  mae  Duw  yn  unig 
yn  gyfrifol  am  grëadigaeth  dyn.  Efe  ei  hunan  sydd  yn  gyfrifol  am  y 
"  dychymygion  "  ofer  y  mae  wedi  ymroddi  iddynt,  ac  am  holl  ddrwg  ei 
bechod,  a'r  trueni  mawr  sydd  o  angenrheidrwydd  yn  ei  ddilyn.  Os 
cwynir  fod  dynion  yn  dyfod  i'r  byd  dan  drueni  o  herwydd  pechod  nad 
oedd  a  fyno  eu  pechu  hwy  eu  hunain  a  i  ddwyn  oddiamgylch,  y  mae 
hyny  yn  ein  dwyn  i  wyneb  dirgelwch  mawr  arall  sydd  yr  un  mor 
ddiammheuol.  Y  mae  undod  cyfangorff,  solidarity,  y  ddynoliaeth,  yn 
ffaith  y  teimla  athroniaeth,  bellach,  yn  gwbl  sicr  yn  ei  chylch ;  ac  ar 
wahân  oddiwrth  y  Gair,  ni  fuasai  yn  anhawdd  credu  fod  amgylchiad 
mor  bwysig  a  chwymp  y  cyntaf  o'r  hiliogaeth  i  bechod,  yn  effeithio  yn 
ddwfn  ar  dynged  yr  hiliogaeth  i  gyd.  Ond  y  mae  yr  Ysgrythyr  yn 
gosod  y  mater  yma  y  tu  hwnt  i  bob  ammheuaeth.  Fe  ddangosir  nad 
ydyw  ein  hundeb  â  Christ,  a'n  cyfranogiad  o'r  bendithion  sydd  yn 
deilliaw  o  hyny,  ond  peth  cwbl  gyfatebol  i'n  hundeb  âg  Adda,  a'n 
cyfranogiad  o'r  trueni  sydd  yn  dyfod  i'n  rhan  trwy  yr  undeb  hwnw. 
Ond  yr  ydym  yn  gweled  yn  amlwg  fod  ei  bobl  yn  Nghrist  fel  eu 
pencyfammodwr,  eu  cynnrychiolydd  yn  y  cytundeb  mawr  am  fywyd, 
yr  hwn  y  darfu  iddo  Ef,  fel  eu  machniydd,  ei  anrhydeddu  trwy  ei 
anfeidrol  ufudd-dod.     Ac  am  hyny  rhaid  ein  bod  wrtb  natur  yn  Adda 


150  YR  ATHRAWfAETH  0  DRAGYWYDDOL  GOSP. 

íel  ein  pen-cyfammodwr,  wedi  cwympo  yn  ei  gwymp,  a  dyíod  yn 
etifeddion  o'i  drueni.  Ac  nid  ydym  ni  yn  gweled  fod  genym  achos 
i  rwgnach  am  hyny.  Mae  yn  rhaid  i  lywodraeth  Duw  sanctaidd  fod 
yn  Uywodraeth  uniawn,  ac  am  hyny  rhaid  i'w  grëaduriaid  rhesymol 
ufuddhâu  iddo  Ef.  Ac  y  mae  yn  berffaith  dêg  i  rai  sydd,  fel  Efe  ei 
hunan,  yn  meddu  ewyllys  a  barn,  gael  cyfle  i  sicrhâu  eu  tynged  trwy 
rydd  ddewisiad  o  ffyddlondeb  calonog  i'w  ewyllys  Ef.  A  than  ba 
delerau  y  gallasem  ni  ddymuno  fod  ein  prawf  yn  cael  ei  wneyd  a 
fuasent  yn  debyg  o  fod  yn  fwy  manteisiol  na'r  rhai  a  gydgyfarfyddent 
yn  ein  tad,  Adda?  Yr  oedd  efe,  pan  grëwyd  ef,  yn  nghyfiawnder  ei 
faintioli,  à'i  holl  alluoedd  yn  anterth  eu  haddfedrwydd  ;  yr  ydoedd  hefyd 
yn  grëadur  sanctaidd ;  yr  oedd  y  prawf  a  osodwyd  ar  ei  ufudd-dod 
yn  rhesymol  a  hawdd ;  ac  yr  oedd  ei  holl  amgylchiadau  yn  ffafriol  i 
i  ddiogeliad  ei  ddedwyddwch.  Os  syrthio  a  wnaethom  yn  yr  amgylch- 
iad  yna,  ni  fuasai  ond  gobaith  gwan  i  ni  sefyll  mewn  unrhyw  amgylch- 
iad.  Ac  eto  y  mae  yn  gabledd  meddwl  fod  y  bai  wrth  ddrŵs  Duw.  Fel 
y  gofyna  Milton,  megys  yn  ei  enw,~ 

Whose  fault  ? 
"Whose  but  his  own  ?    Ingrate,  he  had  of  me 
All  he  could  have ;  I  made  him  just  and  right,- 
Sufficient  to  have  stood,  yet  free  to  fall. 
Such  I  created  all  th'  ethereal  powers 
And  spirits,  both  them  who  stood  and  them  who  fail'd  ; 
Freely  they  stood  who  stood,  and  fell  who  fell. 
Not  free,  what  proof  could  they  have  giv'n  sincere 
Of  true  allegiance,  constant  faith  or  love, 
Where  only  what  they  needs  must  do,  appeared, 
Not  what  they  would  ?  what  praise  could  they  receive  ? 
What  pleasure  I  from  such  obedience  paid  ? 
When  will  and  reason  (reason  also  is  choice) 
Useless  and  vain,  of  freedom  both  despoil'd, 
Made  passive  both,  had  serv'd  necessity, 
Not  me.    They  therefore  as  to  right  belong'd, 
So  were  created  ;  nor  can  justly  accuse* 
Their  Maker,  or  their  maldng,  or  their  fate, 
As  if  predestination  over-rul'd 
Their  will,  dispos'd  by  absolute  decree 
Or  high  fore-knowledge  ;  they  themselves  decreed 
Their  own  revolt,  not  I ;  if  I  foreknew, 
Foreknowledge  had  no  influence  on  their  fault, 
Which  had  no  less  prov'd  certain  unforelmown. — Par.  Lost,  iii.  95,  &c. 

Ac  fel  pwnc  o  ffaith  yr  ydym  yn  gweled  fod  llywodraeth  Duw  yn  y  byd 
hwn  yn  barhäus  yn  "ymweled  âg  anwiredd  y  tadau  ar  y  plant,"  ac  yn 
peri  teimlo  trueni  pechod  gan  rai  nad  oedd  a  fynont  â'i  gyflawni. 
Paham  nad  all  fod  felly  hefyd  fel  y  mae  ei  ly wodraeth  yn  cymeryd  i  fewn 
ein  holl  dynged,  a'n  tragywyddol  barhâd  ?  Ac  yn  arbenig  os  ceisiwn 
wadu  neu  esbonio  ymaith  fygythion  Duw  yn  herwydd  pechod,  am  nad 
ydym  yn  foddlawn  ar  y  dull  y  cawsom  ein  hunain  yn  bechaduriaid,  pa 
fodd  y  dysgwyliwn  gyfranogi  o  fendithion  mawrion  yr  iachawdwriaeth 
yn  Nghrist,  y  rhai  sydd  i  ddyfod  i  ni,  os  o  gwbl,  yn  hollol  yn  yr  un 
dull?  Y  mae  Duw  yn  lân  oddiwrth  bob  cyfrifoldeb  am  ein  trueni. 
"  Pob  da  oddiwrth  y  Crëawdwr ;  pob  drwg  oddiwrth  y  crëadur." 

2.  Camgymeriad  pwysig  arall,  sydd  yn  dirymu  y  ddadl  oddiwrth 


TE   ATHRAWIAETH   0   DRAGYWYDDOL  GOSP.  151 

gymeriad  Duw  ani  adferiad  cyffredinol,  ydyw,  mai  yr  hyn  y  cwynir  yn 
benodol  o'i  herwydd  ydyw  trueni,  ac  nid  pechod.  Y  mae  y  gwŷr  da  nad 
ydyin  ni  yn  teimlo  y  gallwn  gydolygu  â  hwynt  ar  y  mater  yma,  yn  edrych 
cymaint  ar  y  gosp  nes  anghofio  y  trosedd.  Mae  yn  wir  mai  peth  dibwys 
iawn  yn  ein  golwg  ni  yn  gyffredin  ydy w  pechod.  Nid  allwn  ni  ei  weled 
ond  pan  yn  ei  ganol  eia  hunain ;  i'e,  y  mae  o'n  mewn,  yn  dallu  ein 
rheswm  ac  yn  twyllo  ein  calon.  Ar  yr  un  pryd  yr  ydym  yn  cael  dynion 
weithiau,  er  dan  amgylchiadau  hynod  o  anfanteisiol,  yn  cael  rhai  trem- 
iadau  hynod  o  glir  i'r  mater  mawr  yma ;  ac  yn  wir  y  mae  drwg  haedd- 
iant  pechod  yn  fater  sydd,  er  pobpeth,  wedi  suddo  yn  bur  ddwfn  i 
gydwybod  dynolryw.  Y  mae  y  golygfëydd  sydd  wedi  eu  harlunio  ar  hen 
feddrodau  yr  Aipht,  yn  dangos  fod  y  bobl  hyny,  bedair  mil  o  flynydd- 
oedd  yn  ol,  yn  dysgwyl  y  dilynid  pechod  â  chosp  yn  y  byd  arall.  Mae 
yr  enaid  i'w  weled  o  flaen  y  barnwr ;  mae  y  rhai  sydd  yn  eistedd  gydag 
ef  ar  y  fainc  wedi  eu  cyfleu  ar  bob  llaw  i  wylio  y  prawf ;  mae  clorianau 
cysegredig  cyfiawnder  wedi  eu  crogi  i  bwyso  gweithredoedd  neu  galon 
y  marw  yn  y  naill  ben,  wrth  arwyddlun  gwirionedd  yn  y  pen  arall ;  ar 
y  naill  ochr  mae  y  genad  yn  dysgwyl  i  gymeryd  yr  un  a  gymeradwyir  i 
drigfa  y  duwiau  ;  ar  y  llall  mae  y  dienyddwr  yn  dysgwyl  i  arwain  ymaith 
y  condemniedig.  Fe  wasanaethid  Oúris  trwy  yr  holl  wlad,  ac  o'r  amser- 
oedd  boreuaf,  ac  fe'i  harddangosid  fel  amlygydd  daioni  a  gwirionedd ; 
ac  yn  y  cymeriad  yna  yr  ydoedd  i  bob  Aiphtiad  yn  farnydd  mawr  y 
meirw.  Y  mae  llygad  Osiris  yn  arwyddlun  cyffredin  ar  y  beddrodau, 
ac  fe  geir  arwyddluniau  yn  fynych  yn  dwyn  yr  ystyr,  a  bwyswyd  yn  y 
clorianau,  a  bwyswyd  neu  a  brofwyd  gan  Osiris.  Ar  feddrodau  Ghizeh  fe 
geir  yn  fynych  y  dadganiad,  a  bwyswyd  fneu  a  gyfiawnhäwyd)  gan  y 
duwiau  oll.  Y  oedd  Atum,  neu  Atmu,  hefyd  gan  yr  Aiphtiaid  yn  farnydd 
yn  y  byd  anweledig.  Mae  cosp  pechod  yn  llanw  lle  mawr  yn  chwedl- 
oniaeth  y  Groegiaid.  Mae  y  gwroniaid  Homeraidd  yn  ddiwahaniaeth 
yn  appelio  at  Iau  neu  Zeus  fel  un  oedd  yn  barnu  yn  gyfiawn,  fel  un 
nad  allai  gymeradwyo  twyll  neu  anudoniaeth,  fel  un  na  oddefai  i  gyf- 
ammodau  a  llŵon  gael  eu  tòri  yn  ddigosp,  ac  y  mae  hynt  y  rhyfel  yn 
dangos  fod  y  dysgwyliadau  hyn  oll  yn  cael  eu  anrhydeddu.  Fe  elwir 
yn  barhäus  ar  Pluto,  Proserpina,  a'r  Erinyes,  neu  Ellyllesau  dialedd, 
fel  y  galluoedd  sydd  yn  cospi  anudoniaeth  yn  y  byd  arall.  Ac  y  mae 
Odysseus  yn  ei  ymweliad  â  Hades  yn  gweled  pechaduriaid  mawrion  yn 
cael  eu  gosod  dan  gospedigaethau  ofnadwy.  Gwelai  Tityes  yn  gorwedd 
ar  lawr,  a  dwy  fwltur  yn  eistedd  bob  ochr  iddo  ac  yn  rhwygo  ei  afu,  o 
herwydd  ei  drais  ar  Latona,  priod  Iau ;  a  Tantalus,  dan  ddirfawr  ofid- 
iau,  yn  sefyll  mewn  llýn  dwfr,  yr  hwn  a  ddeuai  at  ei  ên,  ond  bob  tro  yr 
amcanai  yr  henwr  yfed,  a  giliai  oddiwrtho,  ac  amgylchid  ef  gan  yr 
aeron  pereiddiaf  a  syrthient  oddiar  goed  mawrion,  ond  bob  tro  yr 
estynai  ei  law  i'w  cymeryd,  y  gwynt  a'u  Uuchiai  i'r  cymylau  duon ;  a 
gwelai  Sisyphus,  dan  ofidiau  mawrion,  yn  dwyn  maen  anferth  gyda'i 
ddwy  law,  ac  â'i  holl  egni  yn  ceisio  ei  wthio  i  fyny  y  bryn,  ond  pan 
fyddai  ar  fyned  dros  ei  grîb,  yna  nerth  mawr  a  ddechreuai  ei  yru  yn  ol, 
a'r  maen  digywilydd  a  dreiglai  i'r  gwastadedd,  ond  efe,  gan  ymdrechu, 
a  barhäi  i'w  wthio  yn  ol,  a'r  chwýs  a  syrthiai  oddiwrth  ei  aelodau,  a 
llŵch  a  ddyrchai  o'i  ben.  Gallai  llawer  wênu  am  ben  hyn  oll  fel  plent- 
ynrwydd ;  ond,  chwedl  Carlyle,  What  a  deal  of  truth  in  these  old  fablest 

K    2 


159  YU   ATHEAWIAETH   0   DRAGYWYDDOL   GOSP. 

Y  maent,  o  leiaf,  yn  dysgu  yr  athrawiaeth  o  gosp  am  bechod  yn  y  byd 
arall  yn  amlwg  iawn.  Mae  y  pruddchwareuon  Groegaidd  yn  Uawn  o'r 
un  athrawiaeth.  Ac  felly  yr  athronwyr.  "  Dylem  bob  amser,"  meddai 
Plato,  "  gredu  yr  hen  eiriau  cysegredig  sydd  yn  dadgan  i  ni  fod  yr 
enaid  yn  anfarwol,  fod  barnwyr  wedi  eu  penodi,  a'u  bod  yn  cyhoeddi 
dedfryd  uchaf  cospedigaeth  pan  wahenir  yr  ysbryd  oddiwrth  y  coríf." 
Drachefn,  "  Pan  dybia  dyn  ei  fod  yn  ymyl  marw,  daw  ofn  a  phryder  i'w 
enaid  am  bethau  na  íeddyliai  am  danynt  o'r  blaen.  Canys  mae  yr  hen 
draddodiadau  ynghylch  Hades,  íel  y  bydd  raid  i'r  rhai  a  fuont  yn  euog 
o  ddrygioni  yn  y  fuchedd  hon,  ddyoddef  cosp  eu  hanwiredd,  yn  poeni 
ei  enaid.  Edrycha  yn  ol  ar  ei  fywyd  a  aeth  heibio,  ac  os  gwel 
lawer  o  bechodau,  íel  un  yn  deífro  o  freuddwyd  erchyll,  fe'i  dychrynir 
ac  fe'i  llenwir  âg  ofhau  bygythiol."  Yr  oedd  llawer  o  gymysgedd  yn 
ngolygiadau  Plato  ar  y  mater  hwn ;  ond  nid  oedd  un  ddadl  yn  ei 
feddwl  fod  pechod  yn  galw  am  gosp,  a  golygai  fod  yr  enaid  trwy  arfer- 
ion  drwg  yn  cael  ei  anurddo  y  tu  hwnt  i  obaith  gwellhâd  ;  ac  íelly,  gan 
fod  yr  enaid  yn  anfarwol,  y  mae  yn  dangos  mewn  amryw  fanau  mai 
cospedigaeth  dragywyddol,  fel  rhybudd  i  eraill,  raid  fod  y  canlyniad. 
Mae  yn  debyg  mai  y  syniad  Groegaidd  am  Nemesis—&  ddesgrifia 
Aristotle  fel  eiddigedd  sanctaidd,  a  briodolid  i'r  duwiau,  fel  y  cospid 
anwiredd  yn  ol  ei  haeddiant — oedd  y  corfToriad  cryfaf  o'r  gwirionedd  am 
gyfiawnder  dialeddol.  Yr  ydoedd  yn  ferch  y  Nos,  yn  ddystaw,  a  chyf- 
lymdroed,  yn  dilyn  llwybrau  drwgweithredwyr,  gan  eu  herlyn  âdialedd 
sicr.  Ystyr  gyífelyb  sydd  i'r  diarhebion  Groegaidd, — "  Mae  melinau  y 
duwiau  yn  malu  yn  araf,  ond  yn  malu  yn  fân ; "  "  Mae  cyfiawnder 
dwyfol  yn  llithro  yn  lladradaidd  â  thraed  gwlànog,  ond  tery  yn  y 
diwedd  gyda  dwrn  haiarnaidd,"  &c.  Y  mae  Rhufain  yn  ei  chwedlon- 
iaeth,  ei  barddoniaeth,  a'i  hathroniaeth,  yn  un  llais  â  Groegyn  y  mater 
hwn.  Dyma  syniad  Oicero  am  fawrhydi  deddf : — "  Gwir  ddeddf  ydyw 
iawn  reswm  yn  ol  natur,  cyffredinol,  digyfnewid,  tragywyddol;  gor- 
chymynion  pa  un  a'n  gŷr  at  ddyledswydd,  a  gwaharddiadau  pa  un  a'n 
hattalia  oddiwrth  ddrwg.  Pa  un  bynag  a  orchymyna  neu  a  wahardda, 
mae  y  da  yn  parchu  ei  harchiadau,  a'r  drwg  yn  eu  diystyru.  Nis  gall 
y  ddeddf  hon  gael  ei  gwrthddywedyd  gan  un  ddeddf  arall,  ac  nid  ydyw 
yn  agored  i  gael  ei  gwanhâu  na'i  diddymu.  Nis  gall  y  senedd  na'r  bobl 
roddi  i  ni  ollyngdod  am  beidio  ufuddhâu  i'r  ddeddf  gyffredinol  hon  o  gyf- 
iawnder.  Ni  raid  iddi  wrth  un  esboniedydd  neu  ddëonglydd  amgen  na'n 
cydwybod  ni  ein  hunain.  Nid  ydyw  un  peth  yn  Rhuíain,  a  pheth  arall  yn 
Athen,  un  peth  heddyw  a  pheth  arall  yíory;  ond  bob  amser  ac  ymhlith 
pob  cenedl,  rhaid  i'r  ddeddf  gyffredinol  yma  deyrnasu  byth,  yn  dragyw- 
yddol  a  diddarfod.  Dyma  ben  arglwyddes  ac  ymherodres  pob  peth. 
Duw  ei  hun  yw  ei  hawdwr,  ei  chyhoeddydd,  a'i  gweinyddwr.  A'r  hwn 
na  ufuddhâ  iddi,  y  mae  yn  dianc  oddiwrtho  ei  hunan,  ac  yn  gwneyd 
trais  â  natur  dyn.  Ac  wrth  wneyd  hyny,  fe  ddyoddefa  y  poenydiau 
llymaf,  er  iddo  ochelyd  y  drygau  eraill  a  ystyrir  yn  gyffredin  fel  cosp- 
edigaethau."  Y  mae  Tartarus  gan  Virgil  yn  lle  cospedigaeth  y  dryg- 
ionus  ar  ol  marw,  cospedigaeth  sydd  i  barhâu  yn  dragywyddol.  Ni 
ddysgwyliasid  llawer  ar  hyn  oddiwrth  Lucretius  ;  ac  eto  y  mae  yntau  yn 
ceisio  fîrwyno  rhy wfaint  ar  anghrefydd  ei  amseroedd  trwy  ddwyn  ger 
fcron  y  gwirionedd  am  gosp  pechod  yn  y  byd  aralL     "  Pe  gallai  dynion 


TE  ATHRAWIAETH    0    DBAGYWYDDOL  GOSP.  153 

weled  terfyn  ar  eu  gofidiau,"  meddai,  "gallent  gyda  rhyw  reswm — 
wrthsefyll  addysgiadau  a  bygythion  crefydd.  Yn  awr,  nid  oes  na 
rheswm  na  gallu  i  wrthsefyll,  gan  fod  poenau  tragywyddol  genym  i'w 
hofni  yn  angeu."  Y  mae  tystiolaethau  o'r  un  gwirioneddd  mawr, 
tystiolaethau  yn  codi  o  ddyfnder  cydwybod  dyn, — y  gydwybod, 
yr  hon  gyda  y  nefoedd  serenog,  a  lanwai  feddwl  Kant  â'r  fath 
ddirfawr  synedigaeth,  yr  hon,  er  holl  anmhariaeth  pechod,  sydd  eto 
yn  dwyn  arni,  yn  rhy  amlwg  i'w  gwadu,  olion  y  ddelw  Ddwy- 
fol  ar  ba  un  y  crëwyd  dyn  ar  y  dechreu, — y  mae  tystiolaethau  yn  codi 
o'i  hargyhoeddiadau  dyfnion  hi  i'r  athrawiaeth  o  gosp  ddiddarfod  am 
bechod,  yn  ein  gwynebu  o  bob  cyfeiriad  y  bu  meddyliau  dynion,  trwy  yr 
oesoedd,  yn  ceisio  sefyll  yn  mhresennoldeb  y  cwestiynau  mawrion.  Ac 
yr  ydym  yn  gorfod  teimlo  fod  llawer  mwy  o  lais  y  ddynoliaeth  i'w 
glywed  yn  syniadau  y  cedyrn  meddylgar  y  cyfeiriwn  atynt,  er  yn  ym- 
balfalu  am  wirionedd  dan  ddirfawr  anfanteision,  nag  a  geir  yn  lleferydd 
bloesg  dyngarwyr  meddalion  y  dyddiau  hyn,  y  rhai,  yn  hytrach  nag  i 
bechadur  fod  yn  druenus  wrth  ddyoddef  cyfiawn  gospedigaeth  ei  an- 
wiredd,  a  fynant  i  dragywyddol  g)  fiawnder  roddi  i  fyny  ei  gorseddfainc. 
Ac  os  ydoedd  drwg-haeddiant  pechod  yn  ymddangos  yn  beth  mor  ofn- 
adwy  i  ddynion,  pan  nad  oedd  ganddynt  nemawr  neu  ddim  goleuni  arno 
ond  a  gyfodai  o'u  meddwl  a'u  teimlad  hwy  eu  hunain,  pa  faint  mwy 
ofnadwy  yr  ymddengys  yn  y  Gair  sanctaidd,  pan  yn  dyíod  i'r  golwg  yn 
llewyrch  sancteiddrwydd  Duw  ?  Mae  y  geiriau  a  ddefnyddir  i  ddangos 
hyn  yn  llafurio  dan  aruthrol  lwyth  o  ystyr.  Mae  "y  rhai  sydd  yn 
gwneuthur  y  cyfryw  bethau  yn  haeddu  marwolaeth."  "  Cyflog  pechod 
yw  marwolaeth."  "  Trwy  un  dyn  y  daeth  pechod  i'r  byd,  a  marwolaeth 
trwy  bechod;  ac  felly  yr  aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a 
phechu  o  bawb."  Mae  yr  hwn  sydd  "  yn  diystyru  golud  ei  ddaioni  ef, 
a'i  ddyoddefgarwch,  a'i  yrnaros,  heb  wybod  fod  daioni  Duw  yn  ei  dywys 
i  edifeirwch,  yn  ol  ei  galedrwydd,  a'i  galon  ddiedifeiriol,  yn  trysori  iddo 
ei  hun  ddigofaint  erbyn  dydd  y  digofaint,  a  dadguddiad  cyfiawn  farn  Duw, 
yr  hwn  a  dâl  i  bob  un  yn  ol  ei  weithredoedd.  Y  mae  yn  "rhaid  i  ni  oll 
ymddangos  ger  bron  brawdle  Crist,  fel  y  derbynio  pob  un  y  pethau  a 
wnaethpwyd  yn  y  corff,  yn  ol  yr  hyn  a  wnaeth,  pa  un  bynag  a  fyddo  ai  da 
ai  drwg."  Y  mae  pob  trosedd  a  phob  anufudd-dod  i  "  derbyn  cyfiawn 
daledigaeth"  Fe  fydd  "  ymddangosiad  yr  Arglwydd  Iesu  o'r  nef,  â 
thân  fflamllyd,  gan  roddi  dial  i'r  sawl  nid  adwaenant  Dduw,  ac  nid 
ydynt  yn  ufuddhâu  i  efengyl  ein  Harglwydd  Iesu  Grist;  y  rhai  a 
ddyoddefant  yn  gospedigaeth  ddinystr  tragywyddol  oddi  ger  bron  yr  Ar- 
glwydd,  ac  oddiwrth  ogoniant  ei  gadernid  ef."  Nid  ydym  ni  yn  gallu  am- 
gyffred  drwg  pechod,  ac  am  hyny  yr  ydym  yn  barcd  i  ymgymeryd  âg 
unrhyw  syniad  a  dueddo  at  fychanu  ei  gospedigaeth ;  y  mae  Duw  yn 
amgyffred  ei  ddrwg,  ac  o  oleuni  yr  amgyfíred  hwnw,  ynghydag  adgas- 
rwydd  anfeidrol  ei  natur  sanctaidd  tuag  ato,  y  mae  yn  llefaru  am  ei 
gospedigaeth  fel  peth  nad  oes  terfyn  i  fod  arno  yn  dragywydd. 

3.  Y  mae  un  camgymeriad  tra  phwysig  arall  yn  y  "ddadl  foesol"  y 
cyfeiriwn  ati  dros  derfynolrwydd  cospedigaeth  yr  annuwiol,  pan  y  mae 
dynion,  wrth  sôn  am  gariad  a  daioni  Duw,  fel  yn  cymeryd  yn  ganiatäol 
nad  oes  dim  ond  cariad  a  daioni  yn  y  natur  Ddwyfol.  Mae  y 
Bibl  yn  llawn  o'r  ymadroddion  cyfoethocaf  yn  dangos  mor  gyflawn  o 


164  TR   ATBÜAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP. 

ddaioni  ydy w  yr  Anfeidrol ;  yn  wir  y  mae  yn  symio  i  fyny  holl  ogoniant 
ei  hanfod,  trwy  ddywedyd  mai  "  cariad  yw."     Ac  y  mae  hyn  yn  profi  yn 
ddiammheuol  i  feddyliau  y  cyfeillion  y  cyfeiriwn  atynt,  fod  y  gospedig- 
aeth  dragy wyddol  y  mae  y  byd  yn  darllen  am  dani  yn  yr  Ysgrythyr,  fel 
yn  aros  pechaduriaid  anedifeiriol,  yn  anmhosibl  yn  llywodraeth  y  fath 
un.     Gosodant  y  mater  yma  ger  bron  yn  y  dulliau  mwyaf  tebygol  o 
wneyd  argraff  ddofn  o'i  afresymoldeb  ar  feddyliau  dynion,  ac  yna  ymor- 
foleddant  yn  eu  goruchafiaeth  ar  y  "  penboethiaid "  a  feddyliant  yn 
wahanol,  gan  briodoli  iddynt,  er  mwyn  gwneyd  eu  concwest  yn  ddigon 
ddiammheuol,  syniadau  am  y  Bôd  mawr  y  buasai  yn  well  ganddynt 
farw  na  meddwl  am  eu  côledd.     Pan  y  proffesir  gwneyd  ymchwiliad 
pwyllog  i  fater  yr  addefa  pawb  ei  fod  o  annhraethol  bwys,  y  mae  pob- 
peth  o'r  natur  yna,  bid  sicr,  yn  dra  annheilwng.     Ond  o  dan  y  gwrth- 
ddadleu  mawreddog  sydd  yn   ewynu  ei  anfoddlonrwydd  gyda'r  fath 
rwysg  ac  ymffrost,  a  oes  rhyw  reswm  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  sydd  yn 
deilwng  o  ystyriaeth  dyn  sydd  yn  ymchwilio  yn  ddidwyll  am  y  gwirion- 
edd  ?     Dyma  yn  unig  sydd  yn  bwysig  i  ni.     Nid  ydyw  y  pendantrwydd 
meistrolgar  a  ddangosir  gan  ddynion  wrth  haeru  eu  syniadau  ar  fater 
o'r  fath  yn  profi  dim.     Y  mae  argyhoeddiadau  dyfnion  yn  dwyn  gyda 
hwynt  dawelwch  a  chuddiad  cryfder  sydd  yn  dangos  eu  bod  yn  rhy  sicr 
i  wneyd  llawer  o  ffwdan  gyda  hwynt ;  ac  o'r  ochr  arall,  nid  yn  anfynych 
y  ceir  dynion,  pan  mewn  gwirionedd  ymhell  o  fod  yn  sicr  eu  hunain, 
îe,  ac  weithiau  oblegid  hyny,  yn  gwneuthur  llawer  o  ystŵr  wrth  ddadgan 
golygiadau  y  dygwyddont  fod  wedi  eu  cymeryd  i  fyny.     Y  mae  yn  ffaith 
nad  all  lai  na  tharo  y  sylwedydd  mwyaf  arwynebol  fod  iaith  y  Bibl  ar  y 
mater  yma,  chwedl  Foster,  yn  "  ofnadwy  o  grêf."     A  oes  rhyw  le  i 
feddwl  y  buasai  "  Duw  gwirionedd  "  yn  ymostwng  ar  y  fath  fater  a  hwn 
i  bregethu  celwydd  i'w  grèaduriaid  ?    Ac  os  ydym  yn  analluog  i  am- 
gyffred  cysondeb  y  toster  hwnw  yn  Nuw  a  bâr  ei  fod  yn  damnio  ei  elyn- 
ion,  gyda'r  cariad  mawr  sydd  yn  gwneyd  gogoniant  ei  hanfod,  ni  ddylai 
fod  yn  ormod  genym,  pan  y  mae  pobpeth  sydd  o'n  hamgylch  yn  ter- 
fynu  mewn  dirgelwch — omnia  exeunt  in  mysterium ! — gydnabod  am  hyn 
hefyd,  "  Dyma  wybodaeth  rŷ  ryfedd  i  ni ;  uchel  yw,  ac  ni  fedrwn  oddi- 
wrthi."     Ond  yr  ydym  yn  gweled  fod  yn  y  Gair   liaws  o  adnodau  sydd 
yn  dangos  fod  pechod — pechod  y  mae  dyn  wedi  ddewis  o  fodd  ei  galon, 
ac  y  mae  yn  byw  ynddo  megys  yn  ei   elfen — yn  ngolwg   Duw  yn 
anfeidrol  adgas,  ac  nad  all  Efe  lai  na'i  gospi  hyd  yr  eithaf.     Y  mae  Efe 
"  yn  gyfiawn  yn  ei  holl  ffyrdd,  ac  yn  sanctaidd  yn  ei  holl  weithredoedd." 
"  Ydwyt  lanach  dy  lygaid  nag  y  gelli  edrych  ar  ddrwg,  ac  ni  elli  edrych 
ar  anwiredd."     "  Wele  fi  wedi  fy  llethu  tanoch,  fel  y  llethir  y  fèn  lawn 
o  ysgubau."     "  Wele  corwynt  yr  Arglwydd  a  aeth  allan  mewn  llidiawg- 
rwydd,  sef  corwynt  angerddol  a  syrth  ar  ben  y  drygionus."      "  Ein 
Duw  ni  sydd  dân  ysol."     "Canys  cyfiawn  yw  ger  bron  Duw,  dalu 
cystudd  i'r  rhai  sydd  yn  eich  cystuddio  chwi ;  ac  i  chwithau,  y  rhai  a 
gystuddir,  esmwythdra  gyda  ni,  yn  ymddangosiad  yr  Arglwydd  Iesu  o'r 
nef,  gyda'i  angelion  nerthol,  â  thân  fflamllyd,  gan  roddi  dial  i'r  sawl 
nid  adwaenant  Dduw,  ac  nid  ydynt  yn  ufuddhâu  i  efengyl  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist;  y  rhai  a  ddyoddefant  yn  gospedigaeth,  ddinystr 
tragywyddol  oddi  ger   bron   yr   Arglwydd,  ac   oddiwrth   ogoniant   ei 
gadernid  ef;  pan  ddêl  efe  i'w  ogoneddu  yn  ei  saint,  ac  i  fod  yn 


YE   ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL   GOSP.  155 

rhyfeddol  yn  y  rhâi  oll  sydd  yn  creda  yn  y  dydd  hwnw."  "  Peth  ofn- 
adwy  yw  syrthio  yn  nwylaw  y  Duw  byw." — Y  mae  dyn,  a  ddefnyddia 
eiriau  sydd  yn  saethu  ymhell  tu  hwnt  i'w  feddyliau,  yn  ei  wneuthur  ei 
hun  yn  dra  dirmy£edig ;  ac  a  ydym  am  darawiad  amrant  i  feddwl  fod  Duw 
yn  gwneyd  hyny  ?  Ac  os  ydyw  y  geiriau  uchod,  ac  ugeiniau  o  ymadrodd- 
ion  cyffelyb  sydd  yn  y  Bibl,  yn  meddwl  y  peth  y  maent  yn  ddyweyd, 
onid  ydynt  yn  ein  dysgu  yn  amlwg  fod  yr  un  perffeithrwydd  yn  y  Bod 
Mawr  ag  sydd  yn  peri  iddo  "  lonyddu  yn  ei  gariad,  ac  ymddigrifo  dan 
gânu  "  yn  iachawdwriaeth  y  pechadur  edifeiriol,  yn  peri  hefyd  fod 
"y  gŵr  a  gerydder  yn  fynych  ac  a  galeda  ei  wàr,  yn  cael  ei  ddryllio  yn 
ddisymwth,  fel  na  byddo  meddyginiaeth."  Ac  fel  pwnc  o  hanesydd- 
iaeth,  yr  ydym  yn  gweled  mai  dyna  ydyw  trefn  ei  oruchwyliaethau  tuag 
at  y  byd  o'r  dechreuad.  Mae  y  Bibl  yn  dangos  hyny  yn  amlwg.  Yr 
ydym  yn  cael  y  Jehofah  mawr  ynddo  yn  fynych  fel  barnwr  tyner-galon, 
yn  dwfn  ymofidio  o  herwydd  trueni  dyn,  ond  ar  yr  un  pryd,  o  ffyddlon- 
deb  iddo  ei  Hunan  a  deddfau  ei  lywodraeth,  yn  ei  gondemnio  ac  yn  ei 
gospi.  "  Pa  fodd,"  meddai  yr  anfeidrol  dosturi,  "  y'th  roddaf  ymaith, 
Ephraim?  y'th  roddaf  i  fyny,  Israel?  pa  fodd  y'th  wnaf  fel  Admah,  ac 
y'th  osodaf  me?ys  Seboim  ?  trôdd  fy  nghalon  ynof,  a'm  hedifeirwch  a 
gydgynneuwyd.  Ni  chyflawnaf  angerdd  fy  llid ;  ni  ddychwelaf  i 
ddinystrio  Ephraim,  canys  Duw  ydwyf  fi,  ac  nid  dyn ;  y  Sanct  yn  dy 
ganol  di ;  ac  nid  âf  i  mewn  i'r  ddinas."  Ac  eto  yr  ydym  yn  cael  yr  un 
Tad  trugarog  a  graslawn  yn  dywedyd, — "  Oni  ymwelaf  am  y  pethau 
hyn  ?  medd  yr  Arglwydd  ;  oni  dd'ial  fy  enaid  ar  gyfryw  genedl  a  hon  ? 
A  mi  a  wnaf  Jerusalem  yn  garneddau,  ac  yn  drigfan  dreigiau;  a  dinas- 
oedd  Judah  a  wnaf  yn  ddiffaethwch  heb  breswylydd.  Am  hyny  fel  hyn 
y  dywed  Arglwydd  y  lluoedd,  Duw  Israel,  Wele,  mi  a'u  bwydaf  hwynt, 
y  bobl  hyn,  â  wermod,  ac  a'u  diodaf  hwynt  â  dwfr  bustl.  Gwasgaraf 
hwynt  hefyd  ymysg  cenhedloedd  nid  adnabuant  hwy  na'u  tadau  ;  a  mi 
a  ddanfonaf  ar  eu  hol  hwynt  gleddyf,  hyd  oni  ddifethwyf  hwynt."  Ac 
felly  trwy  y  Bibl.  Ymae  ymysgaroedd  tosturiaethau  yn  ymgynhyrfu 
o'i  fewn ;  ond  er  hyny  y  mae  yn  ceryddu  ei  bobl  ac  yn  cospi  ei  elynion 
fel  y  mynai  tragywyddol  gyfiawnder.  Ie,  pan  ddisgynodd  yr  Unig- 
anedig  Fab  i  ddeddfle  damniol  ddyn,  fe'i  gwnaed  Ef  yn  "bechod" 
drosom, — fe'i  gwnaed  yn  "  felldith  "  drosom  !  "  Yr  hwn  nid  arbedodd 
ei  briod  Fab ;  ond  a'i  traddododd  Ef  drosom  ni  oll."  Ac  os  oes  rhyw 
ymadrodd  cryfach  na'i  gilydd  yn  y  Llyfr  sanctaidd  sydd  yn  dangos 
ofnadwyaeth  cosp  yr  annuwiol,  fel  yn  gwbl  ar  wabân  oddiwrth  bobpeth 
tebyg  i  nwyd  neu  gynddaredd,.ac  yn  weitbrediad  tawel  ac  anocheladwy 
anfeidrol  gyfiawnder,  yr  ymadrodd  hwnw  yn  llyfr  y  Datguddiad  ydyw, 
Llid  yr  Oenî  Ac  nid  ydyw  Natur  ychwaith  heb  ddyrchafu  ei  llais  yn 
groew  a  difloesgni, 

Gan  gyfiawnhâu  i  ddynion  lwybrau  Duw, 

a  dangos,  er  mor  fawr  yw  ei  ddaioni,  fod  ynddo  Ef  ddigofaint  hefyd  yn 
herwydd  pechod  dyn,  a  "  lýsg  hyd  uffern  isod."  Mae  y  "  crëadur  wedi 
ei  ddarostwng  i  oferedd,  nid  o'i  fodd,  eithr  oblegid  yr  hwn  a'i 
darostyngodd  ;  "  y  mae  yn  "  nghaethiwed  llygredigaeth  ;  "  y  mae  "pob 
crëadur  " — yr  holl  grëadigaeth — "  yn  cydocheneidio,  ac  yn  cydofidio  hyd 


156  YR    ATHEAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL   GOSP. 

y  pryd  hwn."  Yr  ydyin  yn  gweled  fod  yn  rhaid  i  ni  adael  y  mater  yn 
y  ían  yma  yn  bresennol,  ond  fe'n  tueddir,  wrth  derfynu  yr  erthygl 
hon,  i  osod  ger  bron  ein  darllenwyr  ddyfyniad  o  waith  un  o  apostolion 
llênyddiaeth  y  dyddiau  hyn,  nad  ydyw  yn  debyg  y  bydd  neb  yn  barod 
i'w  gyhuddo  o  "  gulni,"  &c.  Fel  yma  yr  ysgrifena  Mr.  Ruskin,  yn  ei 
Stones  of'  Venice,  ar  yr  Oínadwy  mewn  Natur : — 

"  Nid  oes  dim  yn  ymddangos  i  mi  yn  fwy  hynod  na'r  cylch  o  olygfëydd  mawreddog 
â  pha  rai  y  mae  y  dychymyg  yn  cael  ei  frawychu,  mewn  myrdd  o  amgylchiadau,  pan 
y  mae  y  gwir  berygl  yn  gymhariaethol  fychan  ;  fel  y  mae  yr  argraff  fwyaf  sydd  yn 
bosibl  o  ddychryn  yn  cael  ei  chynnyrchu  ar  feddyliau  pawb,  er  nad  oes  dyoddef- 

aint  uniongyrchol  yn  disgyn  ond  ar  ychydig Ac  felly  y  mae  yr  un  modd  gyda 

golwg  ar  bethau  dinystriol  eraill  y  grëadigaeth.  O'r  mwyaf  aruthr  o  honynt  hyd  y 
tyneraf — o'r  daeargryn  i'r  hâf-gafod,  fe  geir  fod  gyda  hwynt  agweddion  bygythiol, 
sydd  yn  taro  braw  i  galonau  lliaws  lliosocach  fil  o  weithiau  na'r  rhai  sydd  yn  dyoddef 
mewn  gwirionedd  oddiwrth  weinyddiadau  barn ;  a  heblaw  ofnadwyaeth  y  pethau 
hyn  sydd  yn  uniongyrchol  beryglus,  y  mae  dychryn  dirgelaidd  ac  annesgrifiadwy  yn 
perthyn  i  lawer  o  agweddion  y  grëadigaeth  o'n  hamgylch,  sydd  yn  tueddu  yn  fynych 
i'n  llanw  âg  ystyriaeth  ddifrifol,  hyd  yn  nôd  yn  ein  hamserau  mwyaf  tawel  a  hedd- 
ychol.  Nid  ydwyf  yn  deall  y  ffurf  fwyaf  peryglus,  oblegid  y  fwyaf  deniadol  ar  an- 
ffyddiaeth  ddiweddar,  yr  hon,  tra  yn  cymeryd  arni  ddyrchafu  daioni  y  Duwdod, 
sydd  yn  ei  ddarostwng  i  anfeidroldeb  dibris  o  drugaredd  ac  anghofiad  dall  o  waith 
pechoä,  ac  sydd  yn  gwneyd  hyn  gan  mwyaf  trwy  aros  ar  yr  amlygiadau  lH'osog  o 
garedigrwydd  Duw  ar  wyneb  y  grëadigaeth.  Mae  y  fath  garedigrwydd  yn  wir  yn 
weledig  ymhob  man  a  phob  amser,  ond  nid  ar  ei  ben  ei  hun.  Y  mae  llid  a  bygwth 
hob  amser  yn  gymysg  â'r  cariad ;  ac  yn  unigeddau  eithaf  natur,  y  mae  bodolaeth 
uffern  i  mi  yn  cael  ei  ddadgan  mor  eglur,  trwy  fil  o  fynegiadau  ysbrydol,  ag  eiddo  y 
nefoedd.  Mae  yn  dda  i  ni  aros  gyda  diolchgarwch  ar  ymagoriad  y  blodeuyn,  a 
disgyniad  y  gwlith,  a  chŵsg  y  maesydd  gwyrddleison  yn  nhywyniad  haul ;  ond  y 
honcyff  wedi  ei  ysu  gan  fellten,  y  graig  ddiffrwyth,  oergwynfan  y  gwyntoedd  llymion, 
rhüad  sugnbyllau  duon,  peryglus,  dieiriach,  ffrydiau  y  mynyddoedd,  unigeddau  sobr- 
ddwys  y  corsydd  a'r  moroedd,  ymwywiad  parhäus  pob  prydferthwch  i  dy wyllwch,  a 
phob  nerth  i'r  llwch — ai  nid  oes  gan  y  pethau  hyn  iaith  i  ni  ?  Gallwn  geisio  gocnel 
eu  haddysg  trwy  ymresymiadau  mewn  perthynas  i'r  da  a  ddygir  allan  o  ddrygioni ; 
ond  twyllresymu  ofer  ydyw  !  Mae  y  da  yn  canlyn  y  drwg  fel  y  dydd  yn  canlyn  y 
nos,  ond  felly  hefyd  mae  y  drwg  yn  canlyn  y  da.  Mae  Gerizim  ac  Ebal,  genedigaeth  a 
marwolaeth,  goleuni  a  thywyllwch,  nefoedd  ac  uffern,  yn  gwahanu  bodolaeth  a 

dyfodol  dyn Y  mae  cariad  Duw,  fodd  bynag,  yn  cael  ei  ddangos  bob  amser 

yn  nhra-rhagoriaeth  neu  swm  ychwanegoí  daioni  yn  y  diwedd,  ond  byth  trwy  ddifod- 
iad  drwg.  Nid  ydyw  yr  ammheuon  diweddar  am  gospedigaeth  dragywyddol  gymaint 
yn  ganlyniad  caredigrwydd  ag  eiddo  galluoedd  gweiniaid  mewn  ymresymu.  Addefa 
pawb  fod  Duw  yn  dwyn  da  meidrol  allan  o  ddrwg  meidrol.  A  phaham  nad  da 
anfeidrol  allan  o  ddrwg  anfeidrol?" 


YR  IESÜ  YN   TEWI. 

Ein  Hiesu  a  safai  o  flaen  ei  gyhuddwyr — 

A  gwancus  elynion  o'i  amgylch  yn  llu, 
Pob  dysgybl  anwyl,  pob  ffyddlawn  ganlynwr, 

Oddiwrtho  Ef  heno  ei  wyneb  a  drŷ ; 
Cwestiynau  maleisus  a  fwrir  i'w  erbyn, 

Gau-dystion  yn  lluoedd  a  elwir  mewn  gwýn, — 
I'w  wyneb  sancteiddiaf  y  poerir  mewn  dirmyg, 

A'r  Iesu  a  dawodd !     Ab,  Wele  y  Dyn. 

M  Yr  Iesu  a  dawodd,"  er  hawdd  y  gallasai 

Ag  anadl  ei  enau  ŷru  'r  crëad  i  ffoi, 
A  hyrddio  y  cynghor  i  ddyfnder  trueni, 

I  fflam  na  ddiffodda  am  byth  i  ymdroi ; 
Er  hyny  goddefodd  eu  gwawdiaith  ddirmygus, 

Ni  chododd  yn  erbyn  un  driniaeth  na  loes ; 
Ei  gariad  digymysg  at  fyd  oedd  golledig 

Roes  fodd  i'w  elynion  i'w  arwain  i'r  groes. 

"  Yr  Iesu  a  dawodd."     Yr  Hwn  gynt  lefarai 

Nes  ydoedd  y  gwyntoedd  yn  tewi  o'i  flaen, 
A  phob  tòn  wallgofus  ar  fôr  Galilea 

Ymbwyllai,  a  gwên  dros  ei  gwyneb  ymdaen ; 
A  phwy  ydoedd  Oaiaphas  falch  a'i  gynghorwyr 

I  siarad  â  Hollalluogrwydd  ei  hun  ? 
Er  hyny  nid  etyb  eu  haerllug  gwestiynau ; 

Yr  Iesu  a  dawodd !  rhyfedded  pob  dyn. 

"  Yr  Iesu  a  dawodd  "  ger  bron  ei  elynion, 

Mewn  trefn  i  gyhoeddi  maddeuant  a  gaed 
I  dyrfa  l'iosog  nas  gellir  ei  rhifo 

0  hen  bechaduriaid,  trwy  rinwedd  y  gwaed : 
M  Yr  Iesu  a  dawodd," — Cyfiawnder  gaiff  waeddi 

Am  ollwng  yr  euog,  fod  Iawn  wedi  ei  gael, 
Fod  deddf  dan  ei  choron,  a'r  nefoedd  yn  foddlawn, 

AMDuw,  a  fu  'n  ddigllawn,  heb  ŵg  ar  ei  ael. 


Y     NOS 


GAN    ISLWYN. 


CYNNWYSIAD. 

Rhagfeddyliau — Dydd  a'i  Gulder,  Nos  a'i  Ehangder— Dymuniad  am  gorff  anfarwol 
i  olrhain  y  grëadigaeth — Gwibdaith  trwy  y  Gyfundrefn  Heulog— Newton  a'r  Nos 
— Uydgerdd  y  Rhodau — Y  ISTos  a'r  "rhai  a  hunasant"— Tỳ  ger  y  môr  ganol  nos— 
Yr  unoliaeth  rhwng  "Awen,  Seren,  a  Sant" — Y  nef  yn  paentio  ei  gwyneb  yn  yr 
afonydd  ;  ail  grëadigaeth  yn  y  Uỳnoedd— Yr  Eos— Y  Nos  a'r  Gwlithyn — Y  Nos  a 
Gorphwysdra — Y  Breuddwyd — Nos  Ystorm — Y  Lloer — Eden  yn  ngoleu  y  Lloer — Y 
Lloer  a  Phrudd-der — Y  Nos  fel  adeg  Myfyr  a  Gweddi — Hoffder  Crist  o'r  Nos,  a'r 
Nos  yn  ei  ad-dalu  trwy  orchuddio  ei  groesbren — "Nos  Einioes  fel  Nos  Anian" — 
"Nibydd  Nosyno!" 

Mi  gânaf  am  ogonedd 

Y  Nos  gain  hynaws  ei  gwedd : 

Euraidd  adeg  bardd  ydyw, 

Ac  awr  bêr  y  cerub  yw. 

Engyl  ar  ei  hymyl  hi 

Miloedd  a  geir  yn  moli. 

Ehyw  adgof  ynof  ennyn 

O  dêg  etifeddiaeth  dyn, 

O'i  enwawg  darddiad  hynod, 

A'i  hawl  i  anfarwawl  fod. 

Mi  glywaf  lwysaf  leisiau 

A'u  holl  nwyf  i'm  Uawenhâu ; 

Lleisiau  nef,  rhai  cartrefawl, 

Er  ymhell  'rwy'n  cofio  'r  mawl. 

Ysbrydol  leisiau  brodyr 

Yw  'r  angel-dôn  drwy  'nghlyw  dyr : 

Mae  perthynas  urddasawl 

Ehyngof  fi  â'r  ëang  fawl : 

Afradlon  wyí,  a'r  odlau 

Mŷg  a  phell  wna  im'  goffâu 

Am  annedd  fy  nymuniad, 

Iaith  fy  Nuw,  a  Thý  fy  Nhad ; 
Ac  am  y  dydd  ca'  i'm  dwyn — yn  ol 
Eto  i'r  rhyfeddol  Gartref  addwyn. 


Y    NOS. 

Dêg  Nos  !     Wyf  yn  d'  aros  di 

0  íyd  i'm  hadgyfodi 
Ar  allu  pur  i  well  pau, 

1  fydoedd  uwch  gofidiau. 
Efo  'r  Duwdod,  drŵod,  draw 
E  ga  'm  henaid  gymunaw, 
Seren  ar  ol  seren  sy 

Ar  fîn  y  llwybr  i  fyny, 

I  fyny,  i  fyny  fyth, 

Trwy  gu  ofod  tragyfyth, 

I'r  làn,  i'r  làn,  trwy  'r  loëwnef, 

Trosodd  at  ei  orsedd  Ef  ! 

Fýred  yw  golygfa  'r  Dydd — er  esgyn 
I  rwysgedd  ysplenydd ! 
Y  Crëad  dan  suddiad  sydd, — sêr  gollir, 
Eu  myrdd  gleddir  yn  moroedd  goíeuddydd. 

Ar  ei  löew-rod  ni  wêl  yr  haul  eirian 

Ond  dysgleirdeb  ei  wyneb  ei  hunan ; 

Am  encyd  hollol  mae  'n  cauad  allan 

Gyíandir  serenog  enwog  Anian  : 

Nid  yw  'r  011  ddengys  ond  Jihan — trwy  'r  hynod 

Enwog  ofod,  o'r  gysondreín  gyfan  : 

Dim  ond  rhan  o'r  cyfanwaith, 

Ehychwant  cyn  diderfyn  daith  : 

Un  dòn  o  ddwfn  eigion  Nêr : 

Syn  dòn — yr  adsain  dyner 

Gyntaf  a  meinaf  er  mawl 

I'w  Fidded  gor-ryfeddawl. 

Y  Nos  wna  ddangos  i  ddyn — le  union 

Ei  Blaned,  fel  mymryn, 
Rhyw  anenwog  ronynyn  ; — yn  ddim  â 
Ger  fíawd  y  dyrfa  o  gyrff  diderfyn. 

Er  lleted  ydyw  'n  daear  alltudiedig, 

Nid  yw  yn  Anian  ond  t'wodyn  unig ; 

Ar  eigion  Nos  rhyw  egwan  ynysig, 

O  oleudai  'r  sêr  yn  anweledig ; 

Deilen  awr  oed  mewn  trag'wyddol  goedwig ; 

Brau  ddolen  yn  nghadwen  yr  hongiedig 

Orwych  fydoedd  mil  mwy  dyrchafedig. 

Fyiysbryd  gyfyd  uwch  holl  ogofáu 

Y  ddaearen  hon,  i  feddu  'r  nenau ! 
A  chymeraf  fy  nhaith  iach  am  oriau 

Yn  ngloëwaf  fydoedd,  plith  engylfodau — 

Odidog  oludog  ymweliadau, 

A  bròydd  ysblenydd  sy  fel  blaenau 

Y  nefol  annherfynol  drigfanau ! 


169 


160  Ÿ   NOS. 

Nos  swynhudol  ehanga  'n  syniadau 

Am  Grëawdwr  y  pell  edmyg  rodau, 

Yr  Hwn  a  alwodd  yr  eirian  heuliau, 

A  grëai  Anian'tâ?gair  o'i  enau : 

Ei  law  Ef  luniodd  eu  haml  filiynau, 

A'i  law  a'u  harwain  trwy  'r  uchelderau 

Mawreddus  ail  ûs  ar  awel  oesau : 

Dygir,  bugeilir  y  hydoedd  golau 

Fel  ŵyn  gwylaidd  addf wyn  gan  ei  ddeddfau ; 

Er  o  rif  rhagor  na  gwlith  y  borau, 

Mae  Iôr  yn  nabod  eu  mîr  wynebau, 

A  geilw  y  sêr  trwy  yr  holl  bellderau 

Ar  ryw  iaith  hynod,  oll  "  wrth  eu  henwau  ! " 

0  !  ddidòr  ryfeddodau  ! — hwy  faeddant 
Y  rhiíyddiaeth  orau, 
Palla  i  gyd — pwy  all  gau 
Am  y  sêr  â  mesurau  ! 

Os  eir  amgylchedd  seren 
E  wna  archangel  yn  hen : 
Daw  bore  hynod  Adgyfodi— cyn 
Terfyn  un  flwyddyn  nefol  iddi ! 
Fawreddig  flwyddyn  ddigoll, 
Fwy  nag  angder  Amser  oll. 

Mawredd  uthr  ryfedd,  a  Threfn  ! — Cerub  â 
Acw  i  syndra  uwch  eu  cysondrefn. 

Dyrysaf  uwch  y  dyfnder  isod — rhy  fawr 
Fyth  i  wel'd  ei  waelod, 
Le  i  fydoedd  filoedd  fod 
Yn  dawel  fel  mân  dywod. 

Eto,  rhaid  im'  ymattal, 
Gormod  o  Dduwdod  im'  ddal ! 

0  !  am  gorff  yn  rym  i  gyd, 
Un  a  f'ai  oll  yn  fy wyd ; 
Unÿedrai  daith  anfeidrol 
Drwy  y  nef  heb  droi  yn  ol ; 
Un,  fel  enaid,  na  flinai, 
Hwylus  gorfì,  fyth  na  lesgâi : 
Heb  fethiant,  er  byw  fythol, — heb  angau, 
A  heb  reidiau  ond  rhai  ysbrydol : — 

Yna  o  dywyll  fyd  ymadäwn, 
A'm  tragywydd  adenydd  a  daenwn 
Uwch  y  cymylau ;  yn"iach'acwJmolwn ; 
Ar  y  Lloer  danbaid  gànaid  disgynwn, 


Y  NOS.  161 

A'i  llôsgfryniau  am — olau  ymwelwn, 

A'i  heirdd  newidiawl  arweddau  nodwn, 

Am  ei  hattynoì  rîn  yr  ymholwn, 

A'i  rhaff  dỳnol  wych  reol  chwareuwn, 

Ar  hedfa  seraph  ei  rhôd  fesurwn; 

Ogylch  y  blaned  ddaearol  hedwn 

A  hithau  fel  lloer  fwy  olau  welwn, 

O,  fy  w  newydd !     Mis  cerub  fwynhâwn  ! 

Awn  ar  gyrch  i  Mercher  gàn, 
Dewis  hoff  blaned  Huan  ; 
Gwasga  hon  at  ei  fonwes, 
Beunydd  rhydd  ei  orau  wrês 
A'i  orau  olau  o  hyd 
Yn  helaeth  i'w  anwylyd. 
Afreidiol  crëu  un  lleuad 
Yn  chwaer  fwyn  i  Mercher  íad, 
Nawdd  agos  Haul  sy'  n  ddigon, 
E  ga  'r  Dydd  holl  gariad  hon. 

Ar  y  daith  cawn  Gwener  dêg 
Mor  brid  ei  gwrîd  goreudeg  ! 
Ei  thyner  fireinder  hi 
A  geir  yn  tra  rhagori 
Ar  geinder  gwychder  a  gwawl 
Holl  nifer  y  llu  nefawl. 
Duwies  tegwch  harddwch  oedd 
Yn  asur  y  cynoesoedd. 
Ah  !  mwynhâwn  brií  èm  y  Nos 
Benigamp,  pe  bawn  agos, 
Os  synais  wrth  ei  swynion 
O'r  ddaear  bell  hybell  hon, 
Ynfyd  awn  o'i  chanfod  hi— ar  ryfedd 
Fyg  sêdd  gyfagos  iddi, 
A  chael  hir  drem  uchelwych 
O'i  hwyneb  draw  heb  y  drych. 

Awn  eilwaith  ar  daith  nes  d'od — i  Iau  fawr, 
Prif  fyd  ein  harianrod, 
Na  wêl  o'i  aruchel  rod 
Drwy  oesau  'n  daear  isod. 

Oddiyno  'n  arddunol — i  Sadwrn 
Bell  sidell  ramantol, 
Draw  yn  dêg  dry  yn  ei  dwy 
Eirian  fodrwy  anfeidrol : — 

Y  Nos  anwyl  gâr  yma  breswylio, 

Ddedwydd  blaned,  heb  braidd  dydd  i'w  blino, 


163  Y   NOS. 


A  bythawl  loerwawl  yn  tawereuro 
Pob  drych  rhamantawl  mil-lènawl  yno  ; 
Hi  a  ga  lawer  lloer  i'w  goleuo, 
Amrywiaeth  o'u  gwasanaeth  i'w  swyno, 
O'u  hamwych  löewder  gwel  rai  'n  machludo 
O  hyd,  ac  ereili  yn  hardd-dêg  wawrio  : 

Un  yn  entrych  gwych  y  gwawl ; 

Un  ar  y  terfyn  hwyrawl ; 

Arall  a'i  gwawl  yn  pallu 

I  gyd  oll,  mewn  Diffyg  du ; 

Lloer  arall  yn  d'od  allan 

O'i  bedd  mewn  ail  Ddiffyg  bàn, 

A'i  heglurdeg  ddysgleirder 

Wrth  ddyrchu  'n  sỳnu  y  sêr ; 

Un  ar  gîl  o  leufer  gwan, 

Un  arall  oll  yn  eirian  ; 

Ac  weithiau  'r  Lleuadau  oll 

Mewn  têg  ymuniad  digoll, 

Y  swynol  gysegrol  saith — yn  t'wynu 
Draw  'n  eirianu  ne'  Sadwrn  ar  unwaith  ì 

O,  farddol  ryfeddol  fyd  ! 
A'th  nwyfre  fyth  yn  hyfryd  ! 
Yn  hir  y  mynwn  aros 
Yn  nghysegrfyd  nawddfyd  Nos, 
Byw  ar  dêr  leufer  dy  lòn 
Fireiniaf  lawforwynion. 

Ar  fy  nhaith  eilwaith  elwn — heb  lesgâu, 
Ag  ymylau  'r  Drefn  Heulog  ymwelwn. 

Uranus  fawr,  y  nos  fyd, 
Yn  hon  aroswn  enyd, 
I  fwynhâu  ei  golau  gwan 
Hwyr  aur  ei  chwe'  lloer  eirian ; 
Yna  i  bwnc  fy  nhaith  bell 
Yn  oerbarth  Neptune  hirbell, 
Terfyn  fyd  ein  Heuldrefn  fawr, 

Y  ffinfyd  pell  gorphenfawr. 

Ac  yna  yn  iach  cânwn, — am  barthau 
Sydd  fyw  o  heuliau,  daith  oesoedd  filiwn  ! 

Enwog  Nos  !  mae'th  gynnwysiad — yn  rhy  fawr 
Fyth  i'm  hamgyffrediad, 
Ehy  faith  yw  'r  gyfundraeth  fâd 
Oddiarnaf,  im'  ddirnad. 

Newton — Columbus  Natur — a  chwiliodd 
Trwy  uchelwych  lafur 
Dêg  Nos,  dy  wiwgain  asur, 
Dy  hêdd  pell,  dy  fydoedd  pur. 


Y  NOS.  163 

Dilynai  dy  olwynion 
Drwy  y  nef,  oleunef  lòn. 
Gwelai  d'  ardderchog  olud 
A  deddfau  dy  rodau  drud. 
Ah  !  rhoddaist  iddo  Ryddid 
A  braint  y  Gre'digaeth  brid. 

0  fyd  i  fyd  hedai  fel 

Un  rhwng  y  dyn  a'r  angel. 

Er  hyn  addefai  'r  olrheinyddd  hyíawl 
Nad  oedd  ond  maban  egwan  unigawl, 
Heb  ddarganfod  ond  un  perl  arddunawl 
Yno  ar  fîn  y  pell  annherfynawl : 
Diadwaen  foroedd  didawl — eto  oedd 
0  faith  oludoedd  y  Nos  fythledawl. 

Sŷn  wrandaw  wna  yr  Awen 
Y  Nos,  ar  berortaeth  nèn : 

O  !  braidd  hi  glyw  beraidd  glod — y  Rhodau 
Cariadus,  mewn  undod ; 
Mae  rhyw  fain  adsain — rhyw  nôd 
O'u  dwyíawl  gân  yn  dyíod. 

Hyd  y  llydan  ofod,  y  Lleuadau 

A  sidellant  yn  eres  eu  dulliau 

Mewn  drych  hynodwych  gylch  y  Planedau, 

A'r  rhai  hyn  eilwaith  gylch  mawrion  Heuliau, 

Gyda  swynol  gydseiniau — anthemol, 

Yn  gôr  anfeidrol  o  gywrain  íydrau. 

Er  íod  eu  mawr  rifedi 

Uchod  yn  ormod  i  ni 

Ei  gynnwys, — eu  cydganedd — rhyfeddol 

Acw  sy'  unol  yn  ei  llawn  gysonedd ; 

Nis  ceir  un  nôd  croes  o'u  cán, 

Nac  anghord  yn  eu  cynghan. 

Daw  y  Nôs  fel  cenad  Nêr 

1  fyny  dan  ei  faner, 

Ag  angelion  llòn  bob  llaw, 
Orwych  rês,  er  ei  chroesaw, 
Yn  enw  yr  Iôn  ei  Hunan 
I  ddi  gloi  y  bydoedd  glân. 
Clyw  eu  haur  byrth  dysclaer  bàn 
Uwch  angau,  gyda  chynghan, 
Gyda  sain  rhyw  gywrain  gôr, 
Ogylch  yn  cydymagor. 
O,  gwêl  eu  haruchel  rôd  ! 
Rai  dedwydd  gerllaw  'r  Duwdod  ! 


164  Y  NOS. 

Ah !  nis  dring  dinystr  angau 
I'r  làn  byth  i'w  gorlon  bau. 
Er  ehanged  eu  gwledydd, 
Gofod  i  feddrod  ni  fydd. 
Nid  ä  angladd  o'u  haddef 
Tra  miloedd  blynyddoedd  nef : 
Ni  thröir  maen  yn  feddíaen  fyth, 
Oer  gofur  yn  dragyfyth. 

Dyner  Sêr !  cryf  hiraeth  sy', — yn  ddibaid 
Yn  fy  enaid  am  ddringo  i  fyny ! 

Palasau  y  seintiau  sydd 

Uwch  braw,  o  fewn  eich  bröydd. 

Ynoch  rywle  mae  ne'  nhad, 

Aur  wynfa  mam  dirionfâd. 

Oes  rhyw  gôf  o'r  amser  gynt 

Eto  yn  eiddo  iddynt? 

Khyw  ddolen  o'r  gadwen  gaid 

Yn  ein  huno  'n  un  enaid  ? 

Anne,  fy  chwaer,  sy  'n  eich  nef  chwi, 

Rhoddwyd  nef  fore  iddi, 

Pur  anfarwoldeb  bore, 

Coron  cyn  loes  y  groes  gre'. 

Diolchaf  i  Nâf  a'i  Nos 

A'i  dda  engyl  am  ddangos 
Y  man  lle  gorphwyswch  mwy, — ac  mae  'r  wèn 
Hardd  Eden  i  minnau  'n  gyrhaeddadwy. 

T  fewn  pan  ddeuaf  finnau 

O'r  flin  hynt,  Oh  !  'r  ailfwynhâu 

Rhyngom  a  fydd,  a'r  angau 

Tu  ol  byth  i'n  tawel  bau. 


Ah  !  mae  ynof  ddymuniad 

Trwy  'm  hoes,  am  wneyd  cartre'  mâd 

Yn  fy  henoed  i  f'  hunan 

Mewn  rhyw  le  tra  mwyn  ar  làn 

Y  gwyrdd  fôr,  a  gardd  firain 

O'i  gylch  fel  paradwys  gain, 

Gerllaw  hwn  adeiliwn  dŷ, 

Nef  ei  hunan  f 'ai  hyny. 

Dedwydd  yno  trwy  hyd  y  Dydd  hunwn, 
Gyda'r  Nos  hoff  a'r  Eos  deffröwn, 
Oh  !  gyda'r  sêr  mi  godwn, — mewn  purach 
Dydd  dwyfolach  amgenach  mi  gânwn 

Foliant  gogoniant  Gwiw-Nêr 

Màl  sant  yn  ymyl  y  sêr. 


Y     NOS.  105 


Efo'r  Awen  awn  yn  llawen 

Is  llawn  lleuad, 
Tua'r  glànau,  â'm  meddyliau 

Am  addoliad. 

Eurai  gogoneddai  'r  Nos 
Unigawl,  y  dòu  agos. 
Tònau  a  sêr — cawn  tàn  eu  swyn 
Newyddíyd  i'r  Awen  addíwyn. 
Meddyliau  uwch  geiriau  gaf 
O'r  sêr,  ddwyfolwers  oraf : 

Tybiaf  meddyliaf  im'  dd'od — o  fonwes 
Addfwynaf  y  Duwdod 
Mal  Efe— a  theimlaf  fod 
Fy  âch  o'r  Wynfa  uchod.  • 

Tybiaf  fod  eto  obaith 

Am  Eden  wèn  yr  ail  waith, 

Eden  well  dan  Ewyllys 

Fy  Mhrynwr,  Lly  wiwr  y  LJŷs  ; 

Addaw  maent  mewn  hêdd  i  mi 

Caf  eilwaith  acw  ei  foli, 

A'i  wel'd  wedi  'r  holl  hirwae 

Yn  ei  Lýs  "  megys  y  mae  !  " 

Yn  mwynder  eu  cymundeb 
Clau,  ni  theimlwn  eisieu  neb. 
Gwell  weithion  y  dòn  dyner, 
A'r  carüaidd  sanctaidd  sêr, 
Na  gweigion  gymdeithion  dydd 
I  weini  ar  Awenydd. 

Awen,  a  Seren,  a  Sant, 
Enwir  mewn  perffaith  uniant : 
Yn  eu  nodwedd  un  ydynt, 
O'r  un  llwyth  a  thylwyth  ýnt. 

Y  Sêr  oeddynt  fy  mhrif  gysuryddion, 
Eang  fydoedd,  gynt  yn  fy  ngofidion, 
I  fyw  rhinweddol  fy  arweinyddion ; 
Nos  oedd  angeles  pan  suddai  'nghalon 
I  'nbywys  i  Ddinas  lôn, — i  fröydd 

Y  gwîn  newydd  a'r  bythol  ganeuon. 

Hi  a'm  haddysgai  fod  modd  i  esgyn 
I  ryw  eilfydoedd  ar  loewaf  edyn, 
Draw  o  dwrf  daear  a  dyn, — i  wel'd  gwawr 
A  dydd  dirfawr  ein  tynged  ddiderfyn. 

Gwna  y  Nos  ddangos  i  ddyn 
Y  dwyfol  aur  edefyn 


166 


Y    KOS. 

Sy  eto,  er  rhwysg  Satan, 
Yn  uno  'r  byd  â'n  Hiôr  bàa. 

Weithion  mae  'r  hyfrydlon  íro 
HofT  isod  yn  gorphwyso. 

E  baentia  'r  nèn  ei  gwyneb  ysblenydd 

Obry  ar  fynwes  bur  yr  afonydd, 

A  lluniau  'r  cymylau  dros  y  moelydd 

Acw  redant  fel  cysgodau  'u  Crëawdydd ; 

Beth  y w  'r  gwawl  gorsynawl  sydd — ar  y  ddôl  ? 

Ai  lliwiau  dwyfol  o  waith  llaw  Dofydd  ? 

Nos  ddywed,  "  Bydded  !  "  a  bydd 

Nènau  'n  y  llýnau  llonydd. 

Seren  ar  ol  seren  sy 

Ar  wybren  glâsíôr  obry, 

I'w  huchelíaith  daith  yn  d'od 

Prwy  asur  y  dŵr  isod. 

O  flaen  Duw  fel  hyn  y  daeth 

Gwawr  dêg  y  giëadigaeth  ; 

Fel  hyn  yn  sydyn  doe  'r  scr 

0  ddu  amdo  diddymder. 

Mewn  têr  lií  mae  Natur  lân 
Heno  yn  dyblu  'i  hunan. 

Sain  y  nant  swyna  y  Nos, — fry  wyla 
Pan  fo  'r  haul  yn  agos, 
Mýnai  'n  awr  i'r  guwawr  gain 
Yn  Nwyrain  gwýn  i  aros. 

Y  mae  y  nant  fel  am  i  ni — weithion 
Ddeall  iaith  y  nosli, 
Mewn  hêdd  cymuno  â  hi, 
A  boddus  ateb  iddi. 

Clyw,  draw,  yr  Eos  lawen, — fel  duwies 
Ar  flodeuog  gangen ; 
Llanw  â'i  mawl  y  nefawl  Nos 
Wna  'r  Eos  bêr  ei  hawen. 

I'r  gwigoedd  heirdd  cydgrynöa  beirddion 
Aml,  yn  ngoleu  y  sêr,  mal  angelion, 
I  fwyrjhâu  dwyfol  seiniau  a  swynion, 
A  melusderau  mawl  Eos  dirion  : 
Gynghanedd  ryfedd  !     Dystawa  'r  afon, 
I'm  meddyliaeth,  a'r  balmaidd  awelon, 
Bob  llaw,  i  wiandaw  ar  hon, — oll  yn  gaeth 
A  pheroriaeth  ei  cherdd  hoff  yr  awrhon. 

Ah !  onid  ydyw  Anian  odidog, 

Mewn  pur  syndod,  rhyfeddod  gorfoddog, 


Y    NOS.  107 

Yn  rhoi  'i  gwiwfys  ar  ei  gwefus  eurog? 
Yn  dal  ei  hanadl  uwch  yr  odl  enwog  ? 

I  lwyr  íwynhâu  seiniau  syn, — cerddoriaeth 

Dihafal  hudoliaeth  dwyfol  delyn  ! 

0  law  Nos  y  cain  ftosyn — goronir 
Ag  arianaidd  wlithyn, 
A'i  arogl  ef  drwy  y  glýn 
Syw  iawn  dâl,  sy  yn  dilyn. 

O,  Wlithyn  gorwýn  !  mor  gu 
Yw  dy  wên  wrth  dywynu. 
Hylif  em  !  dy  loewaf  wawl 
Gura  sêr  â'u  gwawr  siriawl. 
Ni  fedd  un  teyrnedd,  i'm  tyb, 
Na  phalas,  dy  gyffelyb. 
Pa  hyfryd  leowder  sy'n  pefru  ! 
Bethwyd?     Ai  llygad  Cariad  cu? 
Ogonawl  Wlithyn  gwiwnef, 
Ai  dafn  wyd  o  afon  Nef ! 

Mi  welais  èrnau  heulog — yn  Llundain, 
A'u  llon'd  o'r  godidog; 
Glânacb,  a  mil  mwy  gleiniog, 
Dy  ddafn  têr  mewn  creider  crôg. 

A  dŵr  nef  dioda  'r  Nos 

Fil  o  dyner  flodionos, 
Yna  'n  ŵyl  oll  dan  lèn — ânt  i  huno, 
Mwy,  i  freuddwydio  am  fròydd  Eden. 

Llefara  Nos  i'r  llafurwr — heddwch, 
A  rhyddid  i'r  gweithiwr ; 
Dŵg  hun  i  flinedig  ŵr 
Bhag  aflwydd  ei  chwerw  gyflwr. 

Mal  nef  yn  ymyl  y  nant 
Yw  man  ei  hoff  ddymuniant. 
Taen  blodau  'n  fwäau  hêdd 
Rhosynawg  dros  ei  annedd. 
Mae  'n  gartref  i  dangnefedd 
A  gwir  hoen,  mae  'n  gysegr  hêdd. 
Boddlonrwydd  a  dedwyddyd 
A  gawn  o'i  fewn,  a  gwŷn  fyd. 
Y  gwyrdd  sy  fel  gardd  Sîon, 
Feí  glàs  ne',  gylch  y  lle  llòn. 
Daw  'r  gwlith  a  dwbl  fendith  fâd 
Ddwyfol,  ar  ei  ardcl  wiwfad. 

Is  seirian  wawl  sêr  y  nef — fawreddus, 
Rhy  ogoneddus  yw  'r  wiwgain  haddef, 
2  L 


163  Y    NOS. 

0  !  rhy  lán  yvv  'r  drigfan  draw, 
Rhy  lonydd  i'w  darluniaw. 

Y  g\vr  blin  a  gâr  ei  blant, — a  hwythau 
Weithion  a  gyfodant, 
Ail  am  engyl  yuihongiant— wrtho, 
A'u  croeso  goreu  iddo  a  roddant. 

Arweinia  y  rhai  hynaf — yn  ei  law 
Anwyl  ŵr  tirionaf, 
Idd  y  lleia'  rhodda  wrês 
Ei  gynhes  fonwes  fewnaf. 

Eu  sŵn  a'u  melawg  gusanau — sy  dâl 
Dros  y  dydd  a'i  feichiau  ; 
Mwy  ennill  yw,  mae  'n  well  llôg 
Na'r  gjflog  eurog  orau. 

Hidlo  balm  neíol  wna  'r  hwyrol  oriau 
Ar  y  gŵr  a  lethir  â  gorlwythau  : 
Clöa  boddloniant  pur  ei  amrantau 
Ag  hûn  melusach  nag  yn  mhalasau 
Ymerawdwyr  a  gwŷr  gau, — mor  llonydd 
Yw  ei  obenydd  clyd,  mor  ddiboenau  ! 

Hyd  y  Nos  breuddwydio  wna — am  orphwys 
Ỳn  mherffaith  hêdd  Gwýnfa, 
'E  awr  bêr  caiff  Uafurwyr  byd 
O'u  holl  ingfyd  ollyngfa. 

Gwêl  ei  hun  wedi  glàniaw 

O'i  fordaith  a'i  drymwaith  draw; 

A'r  Uaw  fu  'n  gweithio  mor  llesg, 

Yn  dal  mewn  gallu  dilesg 

Balmwydd  o  wych  lwydd  uwchlaw 

Gelyn  i'w  lidiog  wyliaw. 

Banllefau  meibion  llafur 

Yn  y  loew  bell  Iubil  bur 

Glyw  efe — buddugol  fawl 

Ar  fanau  annherfynawl, 

Lle  mae  y  werin  oll  mwyach — tu  hwnt 
I  hawl  gormes  afiach, 
Hwnt  i  heiyrn  eu  hen  deyin  du, 
Heb  allu  gan  drais  bellaoh. 

Süa  'r  afon  ei  physg,  weithion 
I  hûn  dirion  trwy  'r  dyfnderoedd, 
A  breuddwydiant  am  ogoniant 
A  llifeiriant  y  pell  foroedd. 

Y  cerddgar  adar  ydynt 

Yn  dychwel  o'u  huchel  hynt : 


Ý  KOS.  16  2 


Llaesa  eu  corau  lliosog — ysgeifn 
Eu  hesgyll  godidog ; 
Ant  mewn  llòn  hyfrydlon  frys 
Mwy  i'w  sigl-lys  mwsoglog. 

Y  wiw  wenynen  ddiwyd — adawa 
Y  blodeuyn  ceinbryd, 
Ac  mewn  heddwch  i'w  chŵch  â, 
Le  faedda  bob  celfyddyd. 

Yn  hêdd  hwyr  y  paen  a  ddaw, 
A'i  esgyll  yn  ymrwysgaw, 
Yn  eres  oll,  fel  rhyw  sýn 
Aderyn  o  fyd  arall. 
A'r  hardd  blüog  geiliog  cain 
Hyderus,  sydd  yn  darwain 
Yn  ei  ran  ei  deulu  'n  rhwydd 
I'r  ieirglwyd  fel  rhyw  arglwydd. 

Minnau  hunaf,  âf  i  fyd— òd,  uthrog, 
Dyeithrawl  yr  ysbryd ; 
Acw  enaid  uwch  cylch  cnawd  â, 
Hardd  'hedfa  trwy  freuddwydfyd ! 

Er  ei  rwysg,  carcharor  yw, 
Clöedig  mewn  clai  ydy w : 
Aml  râff  gylch  y  seraph  sydd, 
Dyfnaf  Babylon  defnydd. 
Clöa  hwyr  y  synwyrau, 
Y  llaes  gorff  sydd  yn  llesgâu. 
Mater  baid,  a'r  enaid  rhydd 
Nid  ofna  mwy  rhag  defnydd ; 
Uwchlaw  byd  dychwela  bàn 
I'w  freiniol  íro  ei  hunan. 

Cymer  ei  daith  faith  i  íyd — yr  engyl, 
Uwch  cyfryngau  cleilyd ; 
Ymgais  ydyw  i  fyw  íel 
Angel  wedi  diengyd. 

Ebrwydd  'hêd  yn  y  cerbyd  breuddwydiol 
(Yn  neí  yrir  gan  en^yl  anfarwol), 
Trwy  bur  hewyd,  i'w  gartre'  boreuol, 
Bro  ei  ddwyíol  hàniad,  darddiad  urddol ; 
Sêlir  ger  allawr  sêrwawr  Nos  siriol 
Ei  addas  briodas  â'r  Ysbrydol. 

Breuddwyd  fedd  allweddau — ysbrydolíyd, 
Hawl  i  agoryd  y  bythol  gaerau. 


170 


Eirian  awr  o  fewn  yr  annherfynawl, 
Llawen  ofwy  i  blith  y  llu  nefawl, 
Eydd  ini,  ac  arddunawl — gysgodau 
O  agweddau  bodolaeth  dragwyddawl. 

Hoff  ydwyf  dan  bruddglwyf  bron 
O  wrandaw  ar  rü  'r  wèndòn 
Yn  hèrio  'n  hy'  'n  oriau  Nos 
Y  gwgawl  greigiau  agos. 

Aed  daearol  fydolion — i  rifo 
Eu  haur  ofer  weithion, 
Mil  mwy  bri,  gwell  mael  i'ra  bron— os  mwynhâf 
Is  trwm  anaf,  y  Nos-'Storom  ëon ! 

Yn  fy  nhrigfa  yn  Rhagfyr 
Dedwydd  bod,  wedi  dydd  býr, 
A  syllu  yn  serchus  allan 
Ar  y  glwys  bur  eira  glân. 
Eira  rydd  ei  oer,  oer  wawl 
Llwyrwýn,  fel  cysgod  lloerwawl. 
Mor  gu  yw  'r  'storom  rüawl 
'N  awr  i  mi,  mor  bur  ei  mawl ! 

Ehuadau  'r  llew  mawredig — ysgydwa 
Y  gysgodawg  goedwig ; 
Ei  daran  lais  cryglais  cry' 
Ddeffry  ddyfnderoedd  Affrig. 

Weithiau  y  'storom  drom  draw 

A,  hanner  nos,  i  hunaw ; 

Derfydd  y  tyrfau  dirfawr, 

Daw  tangnef  drwy  'r  nef  yn  awr, 

Dros  yr  oll  daw  'r  sêr  allan 

Enwog  ln,  filiynau  glân : 
O  ddu  gwmwl,  yn  ddigymhar — ei  harddwch, 
Yn  ei  holl  degwch  daw  'r  Lleuad  hÿgar  : 

t>ethol  Lusern  ymdeithydd 

Wedi  i'r  dòn  ordoi  'r  dydd ; 

Mewn  hiraeth  mae  yn  aros 

Am  hon  yn  eigion  y  Nos. 
O'i  bron  dêg  mae  bryn  a  dôl — i'w  gweled 
011  yn  yfed  ei  harianlli'  nefol. 
Môr  arian  dros  Anian  sydd, 
Rhwysc  Eden  dros  y  coedydd. 

Mae  arian  ar  y  bànau, — mae  arian 
Ar  y  môr  a'i  dònau, 
Mae  arian  ar  y  muriau, — rhyw  ddylif 
0  fyw  arian  hylif  yw  'r  ne'  olau. 


Y   NOS. 

Yn  y  nef,  Loer  henafol, 
Asi  ni  âg  oesau  'n  ol ! 

Ti  glywaist  gu  alawon — y  bore 
Gan  bur  archangelion, 
Doniol  lu — uwch  Eden  lòn, 
Gwlawiaist  dy  belydr  gloewoD. 

Adda  a'i  Efa  dan  dy  wên  ddwyfol 
Elynt  am  hynt  trwy  'r  rhodfëydd  rhamantol 
Gwisgai  Eden  yn  y  Nos  gysgodol 
Geinderau  gwychderau  uchdaearol, 
Tröai  yn  lwys  baradwys  ysbrydol 
Dan  gain  addurn  dy  wên  ogoneddol — 
Nos  Eden  !  0,  Nos  hudol ! — tecach  na 
Nos  gu  Arabia,  0,  Nos  gerubiol ! 

Cymylau  golau  i  gyd, — llawn  ceinder, 
A  geid  yn  nwyfre  'r  dêg  Eden  hyfryd. 

Nifwl,  îe,  cwmwl  càn 

Yno  oleuai  'i  hunan  ! 

Y  cwmwl,  cyn  y  camwedd, — arwisgai 
Bob  rhwysg  a  gogonedd, 
Pob  ceinder  gwychder  a  gwawl, 
Afrifawl  fTurfîau  rhyfedd : 

Oedd  weithiau  ar  agwedd  llong  fawreddog, 
Dan  hwyliau  ar  dònau  'r  nef  sidanog, 
A'i  llwyth  o  drysor  pell  fôr  llifeiriog, 
A'r  Engyl  draw  y  "dwylaw"  dihalog 
Newidiai  wed'yn  fry  yn  odidog 
Ar  ne'  lâs  swynawl,  i  deyrnlys  enwog, 

Ac,  mewn  urddas  cwmpasog, 

Gu  wyrdd  crai,  a  gerddi  crôg. 

Deuai  'r  sêr  gan  leuferu 
Yn  nês  i  lawr,  hynaws  lu ; 
Ah  !  nês  i'r  ddaearen  oedd 
Rhifedi  ei  chwaer-fydoedd. 

Mor  gain,  0,  mor  ogonawl — yw  'Mherllan, 
A'i  lliwiau  eirian  o  dan  y  lloerwawl ! 

Blodau  y  pren  afalau  nefolwych, 
Wna  i  chwannog  angelion  ei  chwennych, 
0,  fawrhydri !     Fry  edrych  ! — A  fu  pren 
O  fewn  i  Eden,  yn  fwy  hynodwych ! 

Er  hyn,  e  geir  yn  ei  gwêdd — arwyddion 
Pruddaidd  o  dristlonedd ; 
Mae  rhyw  drem  o  ardrymedd, — lliw  galar 
I'w  wel'd  ar  hygar  loewder  ei  hagwedd. 


171 


172  Y  NOS. 


Ah,  Lenad  fâd !    Wyt  hoff  i'r  adfydus, 

Ehyw  Belen  dirion  iawn  i'r  blinderus, 

Lleíeri  dirioni  i  druenus, 

Acw  anfoni  dy  wên  i'r  cwynfanus, 

Gu  Loer,  chwaer  y  galarus  ! — dy  brudd  wawl 

Sy  wir  swynawl  i  fonwes  resynus. 

Ai  dy  asiad  a'th  gaethiwed  oesol 
Wrth  íyd  mor  bellenig,  mor  unigol, 
Sydd  yn  achosi  'th  gŷni  bythgŵynol, 
Fel  caethforwyn  dan  gadwen  dyngydiol  ? 
Ai  awydd  esgyn  hyd  ryfedd  ysgol 
Crëad  Iehofah,  i'r  cỳrau  dwyfol  ? 
Ai  awydd  crwydraw,  draw,  uwch  dir  reol 
Efo  nifer  y  sêr  anfesurol  ? 

Ai  gwel'd  o'r  pur  uchelder— -holl  hagrwch 
A  llygredd  y  dyfnder, 
A  dyn  îs  gwawl  mor  dyner 
A  ban  arf  yn  erbyn  Nêr  ? 

Y  sanctaidd  Nos  a'n  tuedda  ni — fwyfwy 

At  fyfyr  a  gweddi, 
Ei  nefol-dêg  adeg  hi 
Sydd  hwylus  i  addoli. 

Y  Nos  anfonai  'n  Hiesu — ei  dirion 

Weddi  daer  i  fynu, 
Aui  gariad  ei  Dad  o'i^du 
A'i  rad  i'w  gwbl  waredu. 

I'w  hoff  fynydd,  pan  orphenai — y  dydd, 
Mab  Duw  a  esgynai ; 
Natur  oll,  yn  ddystaw  'r  ái, 
Oblegid  Duwdod  blygai. 

Tybiaf  fod  syndod  trwy  'r  sêr — o'i  weled 
Mor  ŵyl  yn  y  dyfnder ! 
Pr'iod  Fab,  Anwylfab  Nêr, 
A'i  bryd  yn  llawn  o  bryder  ! 

Un  ogyfuwch  âg  lehofa — a'i  lîn 
Ar  lâs  Palestina ! 
Brenin  Ne'  'n  gynefin  â 
Phob  dolur  a  chûr  chwerwa'. 

Y  ddofn  Nos  mewn  hêdd  a  fwynhâi, 

O'i  gyfoeth  hi  a'i  hadgofiai. 

Clywai  'r  tyner  sêr  yn  sôn 

O  gariad  am  ei  goron, 

A'i  l'iosog  balasau 

011  o  berl,  yn  y  bell  bau, 


Y  N03.  173 


Am  ei  orsedd  ryfeddawl, 
Ac  am  forau  gorau  'r  gwawl. 
Meddyliai  am  addoliad 
Engyl  fry  drwy  Dŷ  ei  Dad ; 
O  !  tybiai  y  clywai  eu  clod 
O'i  heddychawl  Fynydd  uchod. 

Hoffai  'r  Nos,  a'r  Nos  a  wnai — am  hyny 
Gymwynas  pan  drengai ! 
Ei  duwch  dyfnat  döai — ei  groesbren, 
A'r  oleunèn  uwch  Calfari  lènai. 


Uchod  cyn  darfod  o'r  dydd — Haul  enwog 

Ddiflanai  gan  g'wilydd ; 
Tòrai  ymaith  mewn  terydd 
Lid  dirfawr,  deirawr  o'r  dydd. 

Nos  mor  ddu  ni  fu — ni  fydd 
Oesau  fil  nos.  heíelydd. 
Fel  bydoedd  trymion  oeddynt 
Ei  gorblygion  geirwon  gynt. 

Gwnai  y  sôr,  gan  y  soriant, — alw  adref 
Belydrau  'u  gogoniant, 
Ei  loes  ni  oleuasant, — eu  gwawl  cu 
Bhag  gwêdd  Iesu  yn  llwyr  a  guddiasant, 

Ni  allai  'r  luddewon  hyllig — weled 
Yr  hoelion  llymedig, 

Na  'r  archollion  dyfnion  dig, 

Na  gwaed  y  Bendigedig. 
Ein  Hiesu  anwyl  yn  y  Nos  hono 
Bodd  Iawn  i  Iôn  dros  fyrddiynau  yno, 
Ac  i'r  Nef  lwys  ca'i  'r  Lleidr  ei  gymh^yso 
Dan  ei  offeiriadawl  waed  yn  ffrydio, 
Rhyíeddawl  flaenbrawf  iddo — o  ffỳniant 
Ei  Haeddiant,  a  llwyddiant  ei  holl  eidc7o. 

"  Gorphenwyd  !  "     O'r  gair  ffynol — fe  wawiiodd 
Bhyw  íore  tragwyddol, 
Yfory  têg  aníarwol — heb  un  loes 
Ar  ol  einioes  o  hirnos  orlènol. 

Adeg  gymylog  ydyw 
Yr  Einioes  hon,  oer  Nos  yw. 
Som  ar  ol  som  fel  niwloedd  sydd 
Yn  ei  gordôi  mewn  garw  dywydd» 


174  Y   NOS. 

Amledfawr  gymylau  Adfyd — er  hyn 
Sy  o  rinwedd  hyfryd 
Er  yn  brudd,  i  droi  ein  bryd 
Ar  geinfawr  Fro  y  Gwýnfyd. 

Ni  welem  sêr  anwylion — y  ne'  bell 
Oni  bai  'r  Nos  dirion, 
Na  mawr  gariad  rhad  yr  Iôn, 
Heb  alaeth  a  helbulon. 

Ei  odiaeth  addewidion — yn  d\vr  sôr 
Dros  orwel  trallodion 
Gyfodant — Nos  gofidion 
Yn  ei  hêdd  sy  lawn  o  Iôn  ! 

Acw  i  fro  Nef  cyfeiria  ni, — a  Ffydd 
Goffëir  yn  ei  chyni 
O'i  thêg  etifeddiaeth  hi 
A'r  sêdd  sy  'n  aros  iddi. 

Nos  Einioes,  fel  Nos  Anian, 
Sy  löew  gan  wawl  dwyfawl  dân, 
Gan  gu  sêr,  gan  gysuron, 
Gan  ddysgleirdeb  wyneb  Iôn. 

Yn  nhrymder,  yn  nyfnder  y  nos, — mewn  hêdd 
A  mud  unigedd,  0,  mae  Duw  'n  agos  ! 

Düo  wna  'r  byd,  a  Nêr  bàn 

A  leinw  ei  le  ei  Hunan. 

Daw  i  lawr  yn  awr  yn  nês 

A'i  dirion  wyddfod  eres  ; 

Yn  hêdd  du  nos  ni  ddywed  neb 

Anwylder  ei  bresennoldeb. 

Anwyl  fraint,  mae  'n  oleu  fry  ! — mae  cànaid 
Wawl  ar  fy  enaid,  mae  'n  glir  i  fyny  ! 

Os  yw  'r  byd  i  gyd  am  gau 
Ei  ddaearol  îs-ddorau, 
Salem  Iôr  sy  'n  agored, 
A'r  heol  aur  oll  ar  lôd. 


A  chlywaf  wych  alawon— miliynau 
Sydd  o  'mlaen  yn  Sion  ; 
Wedi  'r  llid,  fy  mrodyr  llòn — fyth  ganant 
Mewn  gwýn  ogoniant,  mewn  gýnau  gwýnion ! 


Y    NOS.  17S 


Minnau  af,  mae  hoen  hefyd — i  finnau 
Ar  Fynydd  y  Gwỳnfyd  ; 
Yn  ngŵyl  fawr  yr  angel  fyd 
[    Oáf  hoewaf  ddidranc  fywyd. 

Ydd  Ysgol  wisg  ddyosgaf, — a  llaeswych 
Wn  y  Llŷs  a  wisgaf ; 
Yn  lli'  angeu  gollyngaf 
Y  groes  hon,  aur  goron  gaf. 

Hawddamor,  Oror  araul ! 
A  "  Duw  a'r  Oen  "  dy  dér  Haul ! 
Gwyneb  Duw-ddyn  yn  gwênu 
Yw  'th  haul  càn  a'th  oleu  cu. 

Ni  fedrwn  ddal  yr  anfeidrol — leufer 

A  liía  'n  dragwyddol 
Yn  y  nef,  nes  cael  yn  ol — ar  wawr  glau 
Y  gorphen-forau,  ry w  gyríf  anfarwol ! 

Ni  welir  y  nef  yn  niwlio, — na  dydd 
Trwy  Oes  Duw  'n  machludo, 
Na  chysgod  hudd  yn  cuddio — yr  eurog 
Nef-Ddinas  enwog — "  Ni  fydd  Nos  yno  ! 


Y  DDAU  EFELL: 

RHAMANT. 

PENNOD  I. 

DAU    ADERYN    Y    CORFF. 

Hen  eglwys,  yn  ymyl  hen  glochdŷ,  ac  yn  y  gwagle  yn  mhenglog  hwnw 
yr  oedd  hen  gloch,  a  hen  forthwyl  rhydlyd  yn  dyrnu  ystlys  hono  bob 
awr  o'r  pedairar-hugain,  er  anghysur  mawr  i'r  corfrain,  yr  adar  tô,  a'r 
dyllhuanod  a  lettýent  yn  ddiardreth  yn  y  cyffiniau.  Ar  noson  o  fis 
Khagíyr,  yn  y  flwyddyn  18 — ,  yr  oedd  y  morthwyl  dywededig  wedi  taro 
yr  hen  gloch  unarddeg  o  weithiau,  a  hithau  wedi  gruddfan  unarddeg  o 
weithiau  o  tan  y  driniaeth ;  tywynu  yr  oedd  y  lloer  yn  glaer  trwy  yr 
awyr  rewllyd  ar  yr  hen  glochdŷ  gwŷngalch,  nes  peri  i'r  ywen  gan- 
mlwydd  ar  ei  gyfer  edrych  yn  dduach  a  phruddach  nag  aríerol;  a 
dawnsio  yr  oedd  pelydrau  y  goleuni  awyrol  ar  ddysgleirdeb  y  rhew  a 
orchuddiai  dô  yr  eglwys  a  chèryg  y  beddau.  Y  rhai  hyn  oeddynt 
eglwys,  a  chlochdŷ,  a  chlôch  Lìànlíonydd,  yn  Ngwynedd  ;  fel  y  gallesid 
profi  yn  hawdd  trwy  dystion  o  blith  y  byw,  pe  buasent  yn  eífro,  ac  o 
blith  y  meirwon  yn  y  fynwent  hon,  pe  buasent  yn  fyw. 

Heb  fod  llawn  ugain  llath  oddiwrth  yr  ywen  ganmlwydd,  y  mae 
merch  iddi,  càn  ddued  ei  phryd  a  hithau,  ond  tua  deugain  mlwydd  yn 
ieuengach ;  a  cherllaw  i  hono  wele  ddyn  yn  agor  bedd  ac  yn  mwmian 
cânu  tra  yn  dilyn  ei  alwedigaeth  brudd  ar  yr  awr  anamserol  hono  o'r 
nos.  Ar  làn  y  bedd  y  mae  llusern  bŵl,  yn  cynnorthwyo  y  lleuad  i 
roddi  goleuni  iddo  ar  ei  waith ;  ac  yn  ymyl  hono  gorgi  gwýn  yn  ei 
ddwbl  yn  cael  cyntun  cî — ei  lygaid  weithiau  yn  agored,  a  phryd  arall 
yn  nghauad,  ac  yn  siarad  yn  y  dafodiaith  gŵnol  yn  awr  ac  eilwaith 
trwy  ei  hûn,  yr  hyn  a  barai  i'r  Tòrwr  Beddau  ofyn  iddo, — "  Beth  sydd 
yn  bod,  Spot?"  ac  i  Spot  siglo  ei  gynffon  mewn  atebiad,  cystal  a 
dyweyd  íod  pobpeth  yn  dda,  nad  oedd  y  cwbl  ond  tipyn  o  íreuddwyd,  a 
syrthio  i'w  gyntun  dracheín.  Y  dyn  yna  ydyw  Nicodemus  Dansi, 
sexton  y  plwyf  er  ys  Uawer  o  flynyddoedd,  gŵr  sydd  wedi  llunio  y  tý 
rhagderfynedig  i  genhedlaeth  gyían  o'r  plwyfolion,  a  chofiadur  crâffpob 
marwolaeth  a  gymerodd  le  yn  yr  ardal,  a  phob  claddedigaeth  a  ddaeth 
trwy  borth  y  íynwent  hono,  er  pan  oedd  penauteuluoedd  y  plwyf  yn  eu 
peisiau. 


Y   DDAÜ    EFELL.  177 

Ac  am  ba  hyd  y  parhausai  Spot  i  freuddwydio,  a  Nicodemus  i  balu,  y 
mae  yn  anhawdd  gwybod,  pe  na  buasai  i  ddyn  edrych  dros  y  íagwyr 
gèryg  isel  oedd  yn  ysgaru  rhwng  y  fynwent  a'r  ffordd  fawr  a  dyweyd, — 
"  Heb  orphen  eto,  'Rhen  'Dderyn?" 

"Bron  ag  ennill  pedwar  swllt — tri  i'r  sexton  ac  un  i'r  clochydd," 
ebai'r  Tòrwr  Beddau,  y  frawddeg  olaf  mewn  llais  isel.  "  Dowch 
ymlaen,  Peter,"  ebai  efe ;  "  taw  â  dy  glep,  Spot,"  a  chyrhaeddodd 
ddyrnod  neu  ddau  i'r  corgi,  ar  lun  cerydd  athrawol ;  a  gofynodd  iddo, 
mewn  syndod  at  ei  anwybodaeth,  os  nad  oedd  efe  yn  adwaen  Peter 
Prys.  Yr  oedd  yn  amlwg  ddigon  fod  Spot  yn  adwaen  Peter  Prys  yn 
dda,  gan  iddo  redeg  tuag  ato  cyn  i'w  feistr  orphen  gweinyddu  ei  ddysg- 
yblaeth,  ac  ysgwyd  ei  gynffon  o  gylch  ei  goesau  yn  y  modd  mwyaf 
cyfeillgar. 

"  'Ewy'n  meddwl  mai  gorphen  yn  y  bore  fyddai  ore',"  ebai'r  Tòrwr 
Beddau,  "  'does  ond  rhyw  ddyfnder  rhaw  na  byddai  yn  areh  Huw 
Jones;  dwy  rlynedd  i  drenydd  er  pan  mae  o  yna,  un  o'r  diwrnodau 
oeraf  a  g'awsom  ni  er  ys  hanner  can'  mlynedd." 

"  A  phobl  yn  dyweyd,"  ebai  Peter  Prys,  "fod  yn  dda  mai  yn  ei  arch 
yr  oedd  Huw  ar  y  íath  ddiwrnod,  onidô  y  buasai  wedi  tòri  ei  galon  wrth 
feddwl  fod  y  gwynt  traed  y  meirw  hwnw  yn  rhewi  ei  faip  felly.  Dyn 
bydol  iawn  oedd  Huw ;  mi  fuasai'n  marw  yn  werth  llawer  iawn  o 
arian  pe  tase  fo  heb  fustachu  a  gwario  cymaint  o'i  brês  efo'r  '  Arian 
Mawr'  hyny.:' 

"  Buase,  buase,"  ebai  'Rhen  'Dderyn,  "  ac  mi  fuasen'  ninnau  yn 
werth  tipyn  mwy  o  arian,  tase  ni  heb  wario  cymaint  am  dd'iod  i  Huw 
yn  ein  hoes." 

"  Wel,  wel,"  ebai'r  llall,  "  waeth  tewi,  yr  oeddym  ni  yn  cael  ein 
llonaid  am  ein  prês,  ac  yntau  yn  cael  dim  ond  siomedigaeth.  Dyna'r 
gwahaniaeth." 

Yr  oedd  Mr.  Prys  yn  athronydd  i'w  ryfeddu  ar  bynciau  dyrys,  a'i 
ddealltwriaeth  ëang,  íel  y  mae  gwybodaeth  ddofn  yn  gyffredin,  yn  peri 
trymder  ysbryd  iddo,  fel  y  profai'r  ochenaid  ddwys  a  anadlodd  efe  yn 
nghesail  y  frawddeg,  "  Dyna'r  gwahaniaeth."  "  Ond  tyr'd  odd'yma, 
da  ti,"  ebai  ef,  "  mae  hi  yn  ddigon  oer  heno  i  rewi  eirth  y  tropicsy 
ys  dywedai'r  Gŵr  Garw,  yr  hwn  a  fu  yn  ymìadd  tan  y  Duke  of  Ỳork 
yn  ngwlad  yr  Aipht." 

Y  mae  yn  ammheus  iawn  a  fu'r  Gŵr  Garw  yn  ngwlad  yr  Aipht 
erioed ;  ac  y  mae  hanesiaeth  yn  lled  eglur  na  bu'r  Duke  ot'  York  yno  o 
gwbl ;  ond  un  o  neillduolion  Mr.  Prys  ydoedd  fod  ganddo  hanes  o'i 
grëadigaeth  ac  ar  ei  elw  ei  hun,  yn  gwahaniaethu  cryn  dipyn  oddiwrth 
yr  eiddo  Hume,  Smollet,  a  meidrolion  felly ;  ond  gan  nad  oedd  yr  Hen 
'Dderyn  wedi  gwybeta  erioed  yn  y  maes  hwnw,  aeth  at  bwnc  yr  hîn,  a 
than  sychu'r  chwys  oddiar  ei  dalcen  a'i  wyneb,  dywedai  ei  fod  yn  sýnu 
pa  sut  yr  oedd  y  prydyddion  yn  dyweyd  fod  y  bedd  yn  oer ;  gan  iddo 
ef  chwysu  mwy  ar  hyd  ei  oes  mewn  bedd  nag  a  ddarfu  iddo  yn  unlle 
arall. 

Gyda  hyn,  aeth  y  ddau  tros  y  fagwyr  i'r  ffordd,  ac  ar  hyd  un  o  heol- 
ydd  Llanllonydd  oedd  mor  dawel  a'r  fynwent  a  adawsant,  ac  mor 
llonydd  ag  y  mynai  enw  y  Llan  yr  oedd  hi  yn  brif  heol  ynddo  ddynodi 
ei  bod.    Ac  o'r  brif  heol  troisant  i  heol  draws,  ac  annogwyd  Peter  Prys 


178  Y    DDAU    EFELL. 

i  droi  i  rnewn  er  mwyn  cael  dyferyn  o  rywbeth  cynhes  o  gwpbwrdd  yr 
Hen'Dderyn;  â'r  hyn,  yn  y  diwedd,  y  cydsyniodd.  Agorodd  Nico- 
demus  ddrẃs  ei  balas  trwy  roddi  ei  fýs  trwy  dwll  i  godi  y  glicied,  a 
llithrodd  Spot  i  mewn  yn  nghyntaf,  gan  neidio  ar  y  pentan,  a  gyru'r 
gâth  drilliw  oddiyno  tan  ddangos  ei  dannedd,  a  chwythu  fel  sarph  yn  ei 
wyneb ;  a  gwneyd  cryn  arddangosiad  o'i  íoddlonrwydd  wrth  deimlo  ei 
bedion  drachefn  o  fewn  cyrhaedd  cynhesrwydd.  Yr  oedd  yn  amlwg  nad 
oedd  i  Nansi,  gwraig  yr  Hen  'Dderyn — hithau  fel  y  rhelyw  o'r  Llan- 
llonyddion,  a'i  phen  ar  obenydd  er  ys  oriau — ran  na  chyfran  yn  y 
gwlybwr  y  soniasai'r  ddau  gydymaith  am  dano  ar  y  groesfíbrdd ;  canys 
týnodd  gwr  y  tý  allweddau  o'i  Jogell  i  ddadgloi  drŵs  cwpbwrdd  bychan 
oedd  wedi  gosod  ei  hunan  yn  drefnus  mewn  twll  o'r  un  maintioli  âg  ef 
ei  hun  yn  y  mûr  gerllaw  y  tán ;  yn  y  cwpbwrdd  hwnw  yr  oedd  costrel 
dyddanwch  y  ddau — hithau,  íel  pawb  a  phobpeth  yn  Llanllonydd,  yn 
gorwedd  ar  ei  hýd  gyd.  Gaíaelodd  Nicodemus  yn  bur  ddiseremoni  yn 
nghorn  ei  gwddf,  a  gosododd  hi  i  sefyll  ar  ei  gwadn  ar  fwrdd  crwn 
trithroed  oedd  yn  nghanol  y  gegin  ;  ac  er  fod  gwrês  a  goleu  da  yn  aros 
yn  y  tân,  meddyliwyd  mai  dedwyddach  a  fuasai  cael  canwyll,  yr  hon  a 
oleuodd  y  gŵr  a  biai'r  nènbren  tan  adrodd  dwy  linell  o  hen  "  englyn," 
chwedl  yntau,  a  glywsai  pan  yn  blentyn : — 

Pan  ewch  i  oleu  canwyll  frwyn, 
Trewch  ei  thrwyn  hi'n  lludw. 

Ac  wedi  caniatâu  iddynt  oleu'r  ganwyll,  a  dodi  ychydig  ddyferynau  o'u 
dyddanwcb  yn  y  ddwy  gwpan  dè  oedd  yn  gwasanaethu  ar  y  tro  yn  lle 
gwydrau,  dylem  yn  awr  roddi  býr  ddesgrifiad  o'r  ddeuddyn,  gan  y 
gelwir  am  eu  gwasanaeth  eto,  mae  yn  ddiammheu,  ymhellach  ymlaen. 
Dyn  o  faintioli  cyffredin  oedd  Peter  Prys,  tua  chanol  oed,  a  llecyn 
crwn  o  foelni  ar  ei  goryn,  fel  pe  buasai  amser  wedi  ei  goroni  efo  plât 
a'i  wyneb  yn  isaf,  ac  oddeutu  ymylon  y  plát,  oddigerth  mewn  adwy  gul 
yn  union  ar  gyfer  y  talcen,  yr  oedd  gwallt  crych,  tebyg  i  wrych  o  eithin 
yn  tyfu.  Dysgleiriai  ei  wyneb  gan  frasder,  ac  yr  oedd  ei  ganol  hefyd 
yn  profi  fod  ei  fywoliaeth  yn  dygymmod  yn  dda  â'i  gyfansoddiad. 
Neillduolrwydd  mawr  gwyneb  Mr.  P.  Prys  ydoedd  ei  gêg  anferth — 
ymgollai  ei  therfyn  dwyreiniol  mewn  locsyn  ar  ochr  ddehau  y  wyneb, 
a'i  therfyn  gorllewinol  mewn  locsyn  ar  yr  ochr  chwith,  fel  nas  gallasai 
undyn  ddyweyd  yn  gywir  beth  oedd  llêd  y  fynedfa  ëang.  Pan  y 
chwarddai  ei  pherchenog,  ceid  rhyw  ychydig  o  oleuni  ar  y  pwnc ;  ond 
anfynych  iawn  y  chwarddai  yntau  ond  am  ben  ei  'stori  ei  hun,  ac  yr 
oedd  storeuon  Peter  ymhlith  y  pethau  mwyaf  hirwyntog  a  diflas ;  er 
hyny,  gwrandewid  yn  amyneddgar  arnynt,  gyda'r  unig  wobr  mewn 
golwg  o  weled  "  pŷst  llidiart  ei  fuarth,"  ac  aríer  un  o  gyffelybiaethau 
cyrhaeddgar  yr  Hen  'Dderyn,  yn  dyfod  i'r  golwg.  Saer  oedd  Mr.  Prys 
wrth  ei  alwedigaeth,  a  chlochydd  Llanllonydd  wrth  ei  broffes.  Fel 
saer,  wedi  ei  ethol  yn  arch  arch-wneuthurwr  mawr  Undeb  Plwyfol 
Llanllonydd  gan  y  doethion  ymgynnulledig  fel  cynnrychiolwyr  y  gwa- 
hanol  blwyfi  ;  ac  fel  clochydd  wedi  ei  ddewis  gan  offeiriad  y  plwyf  ar  y 
pryd,  a'r  dewisiad  wedi  ei  gadarnhâu  gan  y  ddau  warden.  Nid  am  nad 
oedd  dynion  callach  a  chymhwysacb,  ymhob  ystyr,  yn  y  plwyf  na  Prys; 


Y    DDAD    EFELL.  179 

ond  yr  oedd  clochyddiacth  yn  y  gwaed  ;  yr  oedd  ei  daid,  a  thad  ei  daid 
cyn  hyny,  wedi  llanw  y  swydd  oruchel,  a'i  dad  oedd  rhagflaenydd  yr 
Hen  'Dderyn  yn  y  Sentonìaeth.  Cymerodd  y  ddau  benodiad  hyn  le  yn 
agos  i'w  gilydd ;  a  chan  mai  dyn  marwol  a  meidrol  iawn  oedd  Mr. 
Prys,  ymddyrchafodd  i'r  goruchelder,  nes  y  bu  agos  i'w  benglog  gael 
tro,  yr  hyn  a  fuasai  yn  afìwydd  o'r  fath  bwysicaf,  yn  enwedig  cyn  i'w 
galon  fyned  dan  yr  oruchwyliaeth  hono.  Dywedai  holl  seiri  yr  ardal 
na  fu  Peter  byth  yr  un  dyn  ar  ol  ei  ddyrchafiad  ag  ydoedd  cynt ;  newid- 
iodd  ei  gap  o  bapyr  llwyd  am  het  bêfar  wèn,  bluog ;  rhoes  chwech 
gwýn  a  thwll  ynddo,  yn  lle  ewyn  Fair,  wrth  gadwen  ei  watch;  neidiodd 
o'i  ffustian  i'w  frethyn ;  cludai  fion  drwsiadus  tan  ei  law  neu  tan  ei 
fraich ;  a  dechreuodd  gario  gẁn,  yr  hyn  a  barai  i  blant  bach,  wrth  ei 
weled  ar  yr  heol,  redeg  am  eu  hoedl  at  eu  mamau,  ac  i  bobl  mewn  oed, 
gofalus  am  danynt  eu  hunain,  pan  y  gwelent  eí  yn  dyfod  i'w  cyfarfod, 
groesi'r  ffordd  i'r  ochr  arall.  Ac  fe  allai  íod  rhywbeth  yn  ei  ddull 
chwithig  yn  dwyn  ei  ddryll  a  roddai  esboniad  ar  y  dychryn  greddfol 
hwn.  Pa  fodd  bynag,  nid  oes  hanes  iddo  wneyd  niwed  efo'i  ẁn  i  un 
crëadur  erioed,  ond  y  mul  hwnw  a  saethodd  ar  y  mynydd,  gan  feddwl, 
yn  y  pellder  oddiwrtho,  mai  carw  ydoedd.  Bu  y  dygwyddiad  anffodus 
hwnw  yn  ddraen  fìin  iddo  am  lawer  blwyddyn.  Am  hirfaith 
amser  ar  ol  hyny  nis  gallai  gerdded  ar  hyd  un  o  heolydd  ei  Lan 
genedigol  na  byddai  llais  rhywun  anweledig  yn  gwaeddi  ar  ei  ol,  "  Pwy 
saethodd  y  muí?"  Liw  dydd  goleu,  pan  fyddai  Mr.  Prys,  càn  sobred 
a  sanct,  a  pherfeddion  y  nos,  pan  fyddai  Mr.  Prys  yn  ymwingo  tuag 
adref  tan  ei  Iwyth  anhwylus,  disgynai'r  un  goíyniad  ar  ei  glustiau,  nes 
cynhyrfu  ei  holl  ymysgaroedd  o'i  fewn,  a  pheri  iddo  droi  ar  ei  sawdl 
ac  ysgwyd  ei  ffòn  yn  fygythiol  yn  nghyfeiriad  y  llais,  a  gwaeddi,  "  Cawn 
i  ddim  ond  gwybod  pwy  wyt  ti,  y  cenaw  celwyddog,  mi  dalwn  i  dy  groen 
di,  neu  mi  dy  gospwn  di  hyd  eithaf  cyfraith."  Ehoddai  tymher  ddrwg 
eu  clochydd  iawer  byd  o  ddifyrwch  i'r  Llanllonyddion ;  a'r  traddodiad 
yn  y  Llan  hyd  y  dydd  heddyw  ydyw,  mai  yno,  ac  mewn  cysylltiad  â'r 
amgylchiad  a  nodwyd,  y  tarddodd  yr  arferiad  sydd  bellach  yn  gyffred- 
inol,  nid  yn  unig  yn  Nghyrnru,  ond  yn  Lloegr  hefyd,  i  ofyn  i  ddyn  yn 
gwisgo  het  wèn,  ai  efe  a  saethodd  y  mul.  Pa  fodd  bynag,  rhoes  y 
camgymeriad  anffodus  ysgariad  bythol  rhwng  Mr.  Prys  a'r  gẁn,  ac  o 
hyny  allan,  cyflwynodd  ei  sylw  fel  heliwr  i  bysgota ;  er  na  bu  ei 
lwyddiant  yn  y  gangen  hono  o  helwriaeth  nemawr  mwy;  canys 
dywedai  Nicodemus  wrtho  ambell  dro,  rhwng  difrif  a  chwareu,  ei  fod 
yn  rhoddi  llawer  mwy  o  dlodion  yn  eu  heirch  nag  o  bysgod  yn  ei 
íasged. 

Yr  oedd  Nicodemus  Dansi  yn  dipyn  llai  o  gorff  na'i  uwchswyddog 
yn  wir,  argraffiad  mân  iawn  o  ddynoliaeth  ydoedd,  wedi  ei  fwriadu 
felly,  mae  yn  ddiau,  gan  Ragluniaeth  ddoeth  at  yr  alwedigaeth  y 
galwyd  ef  iddi ;  canys  os  darparodd  Rhagluniaeth  adeiladwyr  cywrain 
i  gynllunio  pinaclau  uchel  a  phalasau  têg,  paham  na  ddarparodd  hefyd 
geiliogod  rhedyn  o  ddynion  i  drefnu  y  "  tý  rhagderfynedig  ?  "  Yr  oedd 
gwynebpryd  Nico  yn  ymgnawdoliad  o  hynodrwydd, — cêg  yn  crychu  fel 
twll  botwm;  trwyn  nefoedd-gyfeiriol ;  pâr  o  lygaid  croesion,  nid  ar 
draws,  ond  ar  hýd;  pan  fyddai  un  yn  edrych  ar  eich  het,  byddai  y  llall 
yn  syllu  ar  eich  hesgid ;  un  llygad  ychydig  yn  fwy  na'r  llall,  ac  os 


180  5    DDAU    EFELL. 

gofynech  iddo  pa  fodd  na  buasai  ei  ddwy  ífenestr  o'r  un  maint,  efe  a'ch 
hatebai  trwy  ddywedyd,  "  Mai  dyna  fel  y  dylai  llygaid  pawb  fod — un  i 
wel'd  yr  hyn  a  gaiff  o,  a'r  llall  i  wel'd  yr  hyn  a  hoffai  gael."  Ac 
uwchben  ei  dalcen,  safai  yn  ei  unionsyth  gydyn  o  wallt,  fel  pe  buasai 
yn  ceisio  chwanegu  cufydd  at  y  faintiolaeth  odditano  ;  a  thrwy  afael 
yn  mlaen  y  cydyn  hwnw  a'i  blygu  at  y  talcen  yr  arddangosai  Mr.  Dansi 
ei  barch  a'i  foesgarwch  at  ei  uwchradd,  sef  oeddynt  y  rhai  hyny,  y 
Person  bob  amser,  Sgweiar  y  Plâs  (yr  hwn  a  ymwelai  unwaith  yn  y 
flwyddyn  â'r  lle,  ac  a  arosai  am  ychydig  ddyddiau),  y  Wardeniaid,  tra 
y  dalient  y  swydd,  a  phawb  o  bob  grâdd,  oed,  a  daliadau  crefyddol,  os 
byddent  ar  fedr  talu  arian  iddo,  naill  ai  am  dòri  neu  am  drwsio  bedd. 
Wedi  i'r  cydyn  ostwng  ei  ben  felly,  neidiai  yn  ol  i'w  sefyllfa  gynhenid 
fel  brigyn  o  bren.  Beth  pe  gwelsech  chwi  Nicodemus  wrth  ei  waith — 
yr  oedd  yn  bleser  edrych  arno.  Dosbarth  o  ddynion  chwithig,  cywil- 
yddgar,  ac  ofnus  ydyw  Tòrwyr  Beddau,  fel  rheol ;  ond  yr  oedd  y  gwaith 
yn  ail  natur  iddo  ef — yn  wir,  yn  natur  ei  hun.  Tòri  beddau  a  chladdu 
oedd  ei  chwareu  pan  yn  blentyn.  Diangai  yn  lledradaidd  i  rhyw  fan 
anghysbell,  gaa  ddwyn  gydag  ef  y  badell  ffri'o,  a  rhyw  lyfr,  megys  cyfrol 
o  hen  almanaciau ;  dodai  ysgerbwd  llyffant,  chwilen,  neu  gacynen, 
mewn  blŵch  bychan,  crogai  y  badell  ffr'io  gerfydd  ei  choes  wrth  gangen 
isel  o  bren,  a  churai  hi  â  chàreg  nes  peri  iddi  ddynwared  clôch  y  llàn 
mor  debyg  fyth  ag  y  medrai ;  yna  agorai  y  llyfr  a  mwngialai  rywbeth 
tebyg  i'r  wers  gladdu,  dodai  y  blŵch  a'i  gynnwys  yn  barchus  i  lawr  yn 
y  twll  a  ddarparasai  yn  fedd,  rhoddai  dinc  neu  ddwy  ar  y  badell  ffrio 
drachefn,  er  mwyn  hysbysu  y  sawl  y  perthynai  iddynt  fod  y  gwasan- 
aeth  drosodd ;  gosodai  y  llyfr  tan  ei  gesail,  a'r  badell  ffri'o  ar  ei  ben,  a 
dychwelai  adref  yn  mrîg  yr  hwyr  tan  chwibanu,  wedi  mwynhâu  diwrnod 
o  bleser  ar  ei  hŷd.  Nid  hir  y  bu  y  wlad  cyn  ei  lysenwi  yn  'Dderyn  y 
Corff,  yr  hwn  a  dalfyrwyd  er  mwyn  hwylusdod  yn  "  Hen  'Dderyn." 

Eisteddai'r  ddeuddyn  hyn  un  o  bobtu'r  tâo,  a'r  bwrdd  crwn  rhyng- 
ddynt,  gan  ymgomio  am  y  naill  beth  a'r  llall ;  ysmygu  a  llygadu  ar,  a 
phoeri  i'r,  tân.  Gafaelodd  yr  Hen  'Dderyn  yn  nglust  ei  gwpan  dê,  gan 
ei  chodi  yn  dra  diesgeulus  at  ei  enau,  a  dywedyd, — 

"Peter!" 

"  Wel,"  ebai  Mr.  Prys,  gan  afael  yn  nglust  ei  gwpan  dê  yntau,  fel  pe 
buasai'r  ddau  yn  benderfynol  na  chawsai  yr  un  o'r  ddwy  glust  glywed 
eu  hymddyddan. 

"Beth  ddaw  o'r  Efeilliaid,  tybed  ?"  ebai  Nicodemus,  "  a  ddarfu  i 
Huw  a  Mrs.  Jones  adael  tipyn  o  brês  ar  eu  cyfer,  os  gwn  ni?  'Hoedd 
Huw  yn  yfwr  trwm  iawn  ;  "  a  chymerodd  y  llefarwr  lwnc  cryf'  iawn  fel 
math  o  esboniad  ar  yr  hyn  a  feddyliai  wrth  y  gair  "  yfwr  trwm." 

11  Dwys  anmhosib',"  ebai  Mr.  Prys  ;  yntau  hefyd  yn  efelychu  ei 
gyfaill  trwy  gymeryd  llwnc. 

Gair  mawr  gan  Peter  Prys  oedd  "  anmhosib'," — un  o'r  ansoddeiriau 
cryfaf  oedd  ganddo  ar  ei  elw.  w  Y  Person,  'ddyliwn,  ydyw'r  ysgutor," 
ebai  ef. 

'*  Dim  posib'  cael  ei  well,"  ebai  Nicodemus. 

"  Dyn  da  anmhosib,"  ebai  Mr.  Prys,  "  y  dyn  goreu  yn  y  dyffryn 
yma." 

"  Yn  y  sîr,"  ebai'r  'Rhen  'Dderyn, 


Y   DDAÜ   EFELL.  18Ì 

"  Yn  Nghymru,"  ebai'r  clochydd. 

"  Yn  Mhrydain,"  ebai'r  sexton. 

"  Yn  Ewrop,"  ebai'r  clochydd. 

"  Yn  y  byd,"  ebai'r.  sexton. 

A  chan  fod  y  ddringeb  uchaf  bellach  wedi  ei  chyrhaedd,  yr  offeiriad 
wedi  ei  ddyrchafu  yn  nês  i  gylch  y  gwŷnfyd  na  neb  arall  ar  y  blaned 
hon,  a  gwaelod  y  gwpau  yn  y  golwg,  cododd  Mr.  Prys  ar  ei  draed, 
ymystwyrodd  nes  taflu  ymaith  ddau  fotwm  oddiar  wastband  ei  glôs,  ac 
ymadawodd  tan  ddyweyd,   ■'  Nos  da'wch  "  yn  galonog. 

"  Nos  da'wch,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  gan  folltio'r  drŵs  ar  ol  ei  gyfaill, 
a  dodi  y  gostrel  yn  ol  i  gysgu  yn  y  cwpbwrdd ;  a  chyn  pen  ychydig 
fynydau  yr  oedd  yntau  wedi  ymuno  â'r  Llanllonyddion  eraill  yn  mröydd 
tawel  cŵsg. 


PENNOD     II. 

LLANLLONYDD. 

Saif  Llanllonydd  mewn  glỳn  cysglyd  ar  gyffiniau  dyffryn  clodfawr. 
Nid  yw  fawr,  ac  nid  yw  fychan ;  ond  y  mae  yr  hyn  sydd  o  hono  yn 
ddigon  trwsiadus  oddiallan  a  chlŷd  oddifewn.  Ei  adeiladau  cyhoeddus 
ydynt  eglwys  fawr  henaíol,  anolygus  ei  gwala — barn  ei  Sexton  am  dani 
ydoedd  fod  yr  hen  saint  gynt  wedi  ei  chynllunio  a'i  chodi  o  bwrpas  a 
bwriad  yn  hyll,  fel  ag  i  ddychrynu  y  diafol  o'r  parth  hwnw  o'r  wlad ;  a 
dau  gapel  Ymneillduol,  a'u  ffugenwau  barddonol  ysgrythyrol  a  blwyddyn 
eu  hadeiladiad  wedi  ei  gerfio  ar  eu  talcenau.  Ei  swyddogion  cyhoedd- 
us : — yr  Offeiriad,  un  gweinidog  Ymneillduol  (yr  oedd  yr  addoldy  arall 
yn  cael  ei  ddiwallu  gan  y  weinidogaeth  a  adwaenir  wrth  y  gair 
"  supply"),  meddyg,  treth-gasglwr,  a  chwnstabl;  ac  ni  ddylem  anghofio 
y  ddau  lewddyn  y  soniasom  eisoes  am  danynt,  sef  y  clochydd  a'r 
sexton — nid  oedd  neb  yn  Llanllonydd  mwy  cyhoeddus  ac  adnabyddus 
na  hwynt-hwy.  Yr  oedd  yno  ddosbarth  arall  o  dai  a  gwýr  cyhoeddus, 
sef  y  gwesttai  a'r  gwesteion.  Wyth  oedd  nifer  y  rhai  hyn,  ac  o'r  wyth 
yr  oedd  chwech  yn  dafarnau  gwerinol.  Nid  oedd  gan  Noa  yn  yr  arch, 
ac  fe  allai  na  foddwyd  oddiallan  iddi,  ddim  crëadur  cyffelyb  i'r  darlun- 
iau  o  wahanol  grëaduriaid  a  addurnai  arwyddfyrddau  y  chwe'  thý 
tafarn  hyn.  Y  peth  hynotaf  o'u  deutu  ydoedd,  fod  tri  o  honynt  ar  yr 
enw  o  lewod,  a'r  tri  arall  o  deirw,  a  "  John  Jones,  licensed  to  sell  Ale> 
Porter,  and  Tobacco,  to  be  drunk  on  the  premises"  o  tan  bob  arwyddlun ; 
ac  yr  oedd  y  llewod  mor  debyg  i'r  teirw,  a'r  teirw  mor  dra  chyffelyb  i'r 
llewod,  fel  pe  týnesid  y  chwe'  sign  i  lawr,  a'u  cymysgu  yn  dda  gyda'u 
gilydd,  ni  buasai  yr  un  o'r  John  Jonesiaid  yn  gallu  cymeryd  ei  lŵ  pa 
arwyddlun  oedd  ei  eiddo  priodol  ef  ei  hun.  Chwanegasid  cryn  lawer 
at  eu  penbleth  wrth  fod  y  crëaduriaid  wedi  colli  eu  lliwiau  cynhenid,  y 
glâs,  y  côch,  a'r  gwỳn,  a'r  dû  wedi  dianc  oddiwrthynt,  a'u  gadael  yn 
llwydaidd  ddilewyrch.  Tòri  syched  y  Llanllonyddion  oedd  prif,  os  nid 
unig  amcan  y  tai  hyn ;  a  hâfaidd  oedd  gwenau  y  chwe'  Mrs.  Jones,  a 


182  T   DDAU    EFELL. 

difyr  oedd  ffraethebau  y  chwe'  John*Jones  wrth  weled  eu  cymydogion 
yn  gwneyd  hyny  o  gymwyuas  â,hwy  eu  hunain. 

Ond  yr  oedd  y  ddau  westtŷ  yn  ymffrostio  pethau  uwch,  ac  yn  hòni 
fod  ganddynt  amcan  mwy  dyrchafedig  i'w  bodolaeth.  Y  "Ddraig 
Gôch"  oedd  arwyddlun  y  naill,  a  llun  "  Gafr  "  Gymreig  yn  hongian 
yn  y  gwagle  rhwng  dau  fynydd,  fel  pe  buasai  yn  y  weithred  o  neidio  o 
ben  Moel  Siabod  i  ben  y  Wyddía,  a  ddynodai  y  llall.  Yr  ail  mewn 
grâdd  oedd  gwesttý  yr  Afr;  tra  yr  oedd  sôn  am  y  Ddraig  Gôch  ymhell 
ac  agos  fel  lle  enwog  am  gyflawniad  yr  ymadrodd  Seisnig  anghyfiaith 
oedd  yn  baentiedig  ar  waelod  ei  arwyddfwrdd,  "  Good  Accomodation  for 
Mo,n  and  Beast."  Rhedai  cerbyd  trwy  Lanllonydd  bob  yn  eilddydd,  ac 
yn  y  Ddraig  yr  arosai ;  yno  y  newidid  y  ceffylau,  yr  yfai  y  gýriedydd  ei 
lasiaid  o  frandi,  ac  y  chwythai  y  guard  yn  ei  gorn  nes  hel  o'i  ddeutu 
hyny  o  blant  rhyddion  oedd  yn  y  Llàn.  Yno  y  rhoddai  boneddigion  yr 
ardal  i  fyny,  ac  nid  oedd  meddwi  yn  y  Ddraig  hanner  cymaint  pechod 
yn  marn  y  Llanllonyddion  ag  yn  un  o'r  Llewod  neu'r  Teirw.  Ac  yr 
oedd  cymaint  o  urddas  a  boneddigeiddrwydd  yn  perthyn  i'r  tŷ,  fel  na 
feiddiai  rhai  dynion  cyffredin  fyned  o  fewn  ei  borth  heb  ymgrymu  i 
gapan  ei  ddrŵs,  a  dyosg  eu  hetiau  cyn  croesi  y  trothwy. 

Y  noson  y  soniasom  yn  y  bennod  flaenorol  am  dani,  ty wynasai  goleuni 
yn  llofft  y  Ddraig  trwy  y  nos,  a  than  y  goleu  hwnw  yr  oedd  gwyneb 
gwelw  a  marw  gwraig  y  tý.  A  phan  dywynodd  yr  haul  yn  y  bore,  i 
beri  fod  y  fflam  wan  ar  ben  y  ganwyll  g\vyr  yn  anfuddiol,  yr  oedd  yno 
brysurdeb  dystaw  trwy  yr  holl  dý ;  dau  deiliwr  mewn  un  ystafell  yn 
tôri  ac  yn  pwytho  brethyn  dû,  a  gwniadwraig  neu  ddwy  mewn  ystafell 
arall  yn  darpar  galarwisgoedd  i'r  rhyw  fenywaidd.  Y  morwynion  yn  y 
tý  a  symudent  y  cadeiriau  a'r  llestri  yn  dra  diesgeulus,  a'r  gweision  yn 
y  buarth  a  sisialent  eu  hymadroddion  ar  adenydd  eu  hanadl,  canys  yr 
oedd  angeu  gerllaw ;  a'r  ansicrwydd  hwnw  ynghylch  y  dyfodol  yn 
gorphwys  ar  eu  meddyliau  un  ac  oll,  ag  sydd  yn  cythryblu  y  cyfryw 
bobl  pan  fyddo  marw  eu  meistr  neu  eu  meistres. 

Pan  oedd  pawb  fel  hyn  yn  brysur  efo'u  gorchwylion,  daeth  y  Parch. 
Thomas  Duncombe,  offeiriad  Llanllonydd,  i  mewn  i'r  gwesttŷ,  a  phar- 
odd  ei  ymddangosiad  ac  adsain  ei  lais  gynhwrf  trwy  y  lle. 

"  Sut  chwi  i  gyd  yma  heddyw'r  bore,  a  sut  y  plant?  "  ebai  ef  mewn 
llais  uchel  a  soniarus. 

"  'Rydym  ni  oll  yn  bur  iach,  diolch  i'r  Brenin  mawr,  syr,"  ebai 
Catrin  Huws,  y  ben-forwyn. 

"  Catrin,  chwi  geneth  dda — diolch  i'r  Brenin  mawr  am  bobpeth — 
— Brenin  mawr  yn  nghanol  barn  yn  cofìo  trugaredd,  Catrin.  '  Ac  a 
dywysodd  ei  bobl  trwy  yr  anialwch,  o  herwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd.'  " 

"  Tanki,  syr,"  ebe  Catrin,  "mae'r  Bibl  yn  ffeind  iawn;  ac  yr  ydych 
chwi  yn  ei  gofio  yn  rhagorol.  Peth  gwerthfawr  iawn  ydyw  cô',  Mr. 
Duncombe." 

"  Cofio  pethau  da,  da  yw,"  ebe'r  offeiriad ;  "  cofio  pethau  drwg,  drwg 
yw.     Chwi  gwybod  lle  maè'r  gefeilliaid,  Catrin?  " 

"  Yn  y  gegin,  syr,  yn  chwareu  marbls,  diolch  i'r  Brenin  Mawr,"  ebe'r 
ben  forwyn,  yr  hon  nid  anghofìai  un  amser  ddiolch  i'r  Hollalluog,  os 
jbyddai  rhai  o'i  weision  yn  y  cyrhaedd ;  a'r  hon  ni  phetrusai  gymeryd 


T   DDAU   EFELL.  183 

yr  un  enw  mawr  yn  ofer  os  byddai  ei  gaseion  yn  clywed.  Humbug  a 
gwraig  weddw  ddiblant  oedd  0.  Hughes ;  ac  yr  oedd  pobl  yn  siarad 
íod  y  gŵr  gweddw  gan  Beter  Prys  a'i  lygad  arni. 

"Druain  bach  gwirion,  diniwed,"  ebe'r  clerigwr  calon-dyner;  "hwy 
fawr  feddwl  eu  colled.  Mae  plant  fi  wedi  tyfu  i  fyny,  Catrin.  Plant 
yn  anwyl  iawn  pan  f 'ont  yn  sathru  eich  traed ;  ac  fel  arall  pan  dd'ont 
i  sathru  ar  eich  calon." 

A  chyda  hyny  ymdeithiodd  ymlaen  i'r  gegin,  a  chafodd  y  gefeilliaid 
yno  yn  chwareu  marbls  fel  y  rhagddywedasai  Catrin  Hughes,  ac  yn 
edrych  mor  iach  eu  hysbrydoedd  a  phe  na  buasai  un  o  ddygwyddiadau 
pwysicaf  eu  bywyd  wedi  cymeryd  lle<  Yr  oeddynt  yn  tŷnu  at  ddeg 
oed,  yn  wridgoch  iachus,  ac  o  bryd,  gwêdd,  maiut,  gwisg,  yr  un  ffunud 
a'u  gilydd.  Pe  rhoddasech  chwi  ddillad  y  naill  am  y  llall — pe  cyfnew- 
idiasech  lygaid,  genau,  gên,  neu  drwyn  y  naill,  a'i  ddodi  ar  wyneb  y 
Uall — buasai  y  ddau  berson  o  ran  eu  nodau  gwahaniaethol  yn  aros  fyth 
yr  un.  John  ac  Ifan,  neu  Ifan  a  John,  oedd  eu  henwau  ;  nis  gwyddys 
i  ba  un  i  roddi  y  flaenoriaeth  ar  gyfrif  oedran.  Dau  flodeuyn  y  glas- 
welltyn  oeddynt,  a  flagurasent  hyd  yn  hyn  mewn  cesail  gynhes,  sef 
oedd  hono,  cariad  rhieni  tyner  a  darbodus — a'r  olaf  o'r  rhai  hyny, 
bellach,  yn  gorwedd  yn  ei  harch  ar  y  llofft  gerllaw.  Ond  y  mae  gofid 
plant,  fel  cawod  o  wlaw  Ebrill,  yn  sychu'n  fuan ;  a  thra  nad  oedd  neb 
yn  yr  holl  fyd  crwn  yr  effeithiai'r  farwolaeth  hon  gymaint  arnynt  a'r  ddau 
blentyn  penfelyn  y  soniwn  am  danynt,  fe  allai  nad  oedd  yn  Llanllonydd 
yr  un  dau,  yn  ol  pob  golwg,  mor  ddidaro  ynghylch  y  dygwyddiad. 
Gwyleiddiodd  y  ddau  ychydig  wrth  weled  Mr.  Duncombe ;  ond  yr  oedd 
ef  yn  deall  natur  plentyn  yn  rhy  dda  i  ddyweyd  gair  croes  wrthynt  aiu 
eu  dideimladrwydd.  Yn  hytrach,  cynnygiodd  gyd-chwareu  â  hwynt; 
gofynodd  i  Ifan  am  fenthyg  tô ;  a  dewisodd  y  chwareuwyr  un  ac  oll  y 
game  hono  a  adwaenir  yn  mysg  plant  wrth  yr  enw  "  Tri  Thwll."  Yr 
oedd  tyllau  eisoes  yn  y  llawr,  a  dechreuwyd  arni  yn  ddiymaros  ;  ac 
wrth  fod  yr  hen  offeiriad  hybarch  yn  fawr,  yn  dew,  yn  anystwyth,  ac 
yn  anghynefin  â'r  gwaith,  collodd  y  frwydr  yn  bur  fuan,  a  dedfrydwyd 
ef,  yn  ol  deddfau  anhyblyg  y  chwareu,  i  ddal  ei  figyrnau  fel  y  gallai  ei 
wrthwynebwyr  buddugoliaethus  saethu  eu  marbls  atynt.  Ein  hesgus- 
awd  tros  grybwyll  ffaith  mor  ddibwys  a  hon  ydyw,  y  sylw  neu  ddau  a 
wnaeth  yr  hen  foneddwr  wedi  iddo  ddwyn  ei  gospedigaeth  figyrnol. 
"  Mhlant  anwyl  i,"  ebai  ef,  "  cyfoeth  chwi  yn  awr  ydyw  marbls ;  daw 
amser  pan  bydd  arian  yn  cyfoeth,  a  marbls  yn  ddim ;  a  daw  amser 
gwedi  hyny  pan  bydd  arian  yn  ddim ;  gan  hyny,  *  Trysorwch  iwch' 
drysorau  yn  y  nef,  lle  nid  oes  na  gwyfyn  na  rhŵd  yn  llygru,  a  lle  nis 
cloddia  lladron  trwodd.' " 


PENNOD  III. 

T    "PASSING    BELL." 

Tra  y  gweinyddid  y  gosp  ac  y  traddodid  y  foeswers  flaenorol,  yr  oedd 
gŵr  am  y  drŵs  â  hwy  a  wrandawai'r  cwbl,  sef  y  Nicodemus ;  a  phe 

m  2 


184  Ŷ   DDAü   EFELt. 

buasai  rhywun  â'i  wallt  càn  wỳned  a  Mr.  Duncombe  yn  cydchwareü 
marbls  â'r  plant,  cawsai  deimlo  oddiwrth  arabedd  a  gwawd  y  bedd- 
dòrwr  archollion  dyfnach  nag  a  wnaed  ar  ei  figyrnau.  Ond  gan  mai'r 
offeiriad  ydoedd,  edrychodd  yntau  yn  sobr  iawn,  fel  y  gallai  yn  mhres- 
ennoldeb  y  íath  un,  yn  y  fath  le,  a  than  y  fath  amgylchiad. 

"  Y  mae'r  bedd  yn  barod,  syr,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  gan  feddwl  bedd 
gwraig  y  tŷ. 

"  Chwi  d'weyd  yn  iawn,  Nicodemus,"  ebai  Mr.  Duncombe,  tan 
sychu  y  chwŷs  a  ddygasai'r  gwaith  annghynefin  i'w  wyneb,  "  parod  yw'r 
bedd  i  bawb ;  chwithau,  Nicodemus,  a  ddylech  ystyried  hyny,  yn  lle 
meddwi  a  cholli  eich  synwyr  a'ch  amser  gyda  diod." 

"  Ac  y  mae  Catrin  Dafydd  wedi  marw,  syr,"  ebai'r  Hen  'Dderyn, 
heb  gymeryd  sylw  o'r  bregeth  gymhwysiadol  y  rhoisai  yr  ymadrodd 
cyntaf  destun  iddi. 

"  Catrin  hen  wraig  dda,  dduwiol,"  ebai'r  oíîeiriad,  "  chwi  roi  Passing 
Bell  iddi,  Nicodemus." 

"  Passing  Bell  i  'Sentar  dlawd  felly,  Mr.  Duncombe  bach !  "  ebai'r 
Sexton,  "  'rydach  chi'  yn  rhy  dda  o  lawer,  syr,  i  fod  yn  Berson ;  yn 
rhy  dda  o  lawer — mi  ewch  yn  angel  tan  eich  dwylo,  syr,  os  na  fyddwch 
yn  fwy  goíalus." 

"  Methodist,  Independent,  Baptist,  Wesleyans,  Cwacers,  Eglwyswrs," 
ebe'r  hen  Gristion  eangfryd,  "  enwau  ydynt  i  gyd  ar  different  regiments 
yn  myddin  fawr  Emmanuel ;  nhw  i  gyd  fel  infantry  Lloegr  yn  gochion 
eu  gwisgoedd  wedi  eu  trochi  yn  y  gwaed.  Fi  synu  gweled  y  gwahanol 
enwadau  yn  casâu  eu  gilydd — pobl  y  capel  yn  casâu'r  eglwys,  a  phobl 
yr  eglwys  yn  casâu'r  capel — a  hwythau  oll  yn  galw  eu  gilydd  yn 
llwythau  Israel ;  os  yw'r  Bedyddwyr  yn  trigiannu  tu  hwnt  i'r  Ior- 
ddonen,  ba  waeth ;  mae'r  Cwacers,  fel  Benjamin,  yn  llwyth  er  ei  fod 
yn  fychan.  P'am  y  rhaid  fod  gwahanfur  rhwng  Cristionogion  ?  Dim, 
os  nad  i  brofi  mai  dyn  ydyw  dyn  yn  awr,  fel  yn  nyddiau  Behoboam  a 
Jeroboam.  Daeth  ísrael  at  fab  Solomon  gan  ddywedyd  wrtho,  '  Dy 
dad  a  wnaeth  ein  hiau  ni  yn  drom ;  yn  awr,  gan  hyny,  ysgafnhâ  beth 
o  gaethiwed  caled  dy  dad,  a  ni  a'th  wasanaethwn  di.'  Ond  Behoboam 
a  drôdd  glust  fyddar  i'w  cais,  ac  i'r  henuriaid  ei  gynghorwyr,  ac  a'u 
hatebodd,  '  Fy  nhad  a  wnaeth  eich  iau  chwi  yn  drom,  a  minnau  a 
chwanegaf  arni  hi  ;  fy  nhad  a'ch  ceryddodd  chwi  â  ärewyllau,  a  min- 
nau  a'ch  ceryddaf  chwi  âg  ysgorpionau.'  A  phan  welodd  Israel  na 
wrandawai'r  brenin  ar  eu  cais,  atebasant  ef  gan  ddywedyd,  *  Pa  ran 
sydd  i  ni  yn  Dafydd  ?  nid  oes  chwaitb  i  ni  etifeddiaeth  yn  mab  Jesse : 
0  Israel,  aed  pawb  i'w  pebyl].  Ac  Israel  a  wrthryfelasant  yn  erbyn 
tŷ  Dafydd  hyd  y  dydd  hwn.'  Na  íydded  i'r  Dissenters, — ein  brodyr 
anwyl  y  Dissenters,  gamsynied  trwy  feddwl  ein  bod  ni  yn  maentumio 
dim  i'r  Eglwys  Sefydledig  yn  y  gymhariaeth  wrth  ei  dodi  hi  yn  dŷ 
Dafydd  ;  ein  hunig  amcan  ydyw  dangos  mor  debyg  ydyw'r  Cymry  i'r 
hen  Iuddewon  gynt." 

Tra  y  traddodai  yr  offeiriad  hybarch  y  sylwadau  uchod,  y  rhai  a  swn- 
ient  yn  dra  thebyg  ar  gyfrif  dullwedd  yr  iaith  i  hen  bregeth,  edrychai 
y  ddau  efell  mewn  syndod  i  fyny  ar  wyneb  hardd  yr  hen  ŵr,  planai  yr 
Hen  'Dderyn  ei  bâr  llygaid  rhyfedd  mewn  twll  yn  y  llawr,  a  thröai 
Catrin  Hughes  ei  dwy  fawd  o  gylch  eu  gilydd  tan  wylo'n  hidl,  fel  y 
medrai  hi  bob  amser  ar  fomeiit  o  1 vbudd. 


Y    DDATj    EFELL.  185 

"  A  chwi,  Nicodemus,  yn  galw  Catrin  yn  dlawd  ;  etiíedd  by wyd  tra- 
gwyddol  yn  dlawd !  Tlawd  iawn  ydyw  pob  un  nad  y w  yn  meddu 
cyíoeth  o'r  un  natur  a  chyíoeth  Catriü  Dafydd.  Hwyrach  bod  chwi  jn 
meddwl,  Nicodemus,  ei  bod  hi  yn  rhy  dlawd  i  dalu  i  chwi  am  Passing 
Bell;  mi  wnaí  i  hyny  drosti ;  a  cherddwch  a  dodwch  eí  yn  y  íynyd," 
ebai  Mr.  Duncombe. 

"  Tanki,  syr,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  gan  yinlwybro  gynted  gallai  tua'r 
clochdý,  tan  edrych  yn  hynod  o  foddhäus  fel  un  yn  ymdeimlo  mai  nid 
ífŵl  o  ddyn  oedd  efe  ei  hun ;  ond  ìnai  angel  o'r  neíoedd  oedd  Mr. 
Duncombe. 

"  Mi  ddy  wed'soch  bethau  rhagorol  iawn,"  ebai  C.  Hughes,  gan 
gymeryd  ei  ffedog  i  sychu  ei  dagrau. 

"  Cofìwch  chwithau  hwynt,"  ebai'r  offeiriad. 

Ac  wedi  dodi  ei  ddwylaw  yn  apostolaidd  ar  ben  y  ddau  efell,  a  thra- 
ddodi  iddynt  ei  gynghor  syml  arferol  ar  iddynt  fod  yn  blant  da,  efe  a 
ymadawodd  ;  canys  yr  oedd  tlodion  yn  Llanllonydd  i  ba  rai  y  cyfranai 
yn  Uawen  yn  ol  ei  allu ;  ac  yr  oedd  yno  gleifion  a  ddysgwylient  am  ei 
ymweliad  fel  am  dòriad  y  wawr ;  ac  yr  oedd  yno  blant  adfyd  a  galar  a 
dderbynient  ei  gynghorion  a'i  gysuron  fel  cenadwri  uniongyrchol 
oddiuchod. 

Un  plentyn  adfyd  y  bwriadai  ymweled  àg  ef  y  bore  hwnw  ydoedd 
Ifan  Dafydd,  gŵr  gweddw  yr  hen  wreigan  y  soniwyd  am  dani. 


PENNOD   IV.  - 

HEN      YMNEILLDUWR. 

Trigianai  Ifan  Dafydd  mewn  bwthyn  tô  gwellt  yn  nghanol  y  Llàn,  yr 
hwn,  er  ei  fod  yn  isel  ei  fondô  a  gwael  %\  ddiwyg,  a  fuasai  yn  drigfan 
iddo  ef  a'i  hen  gymhares  am  hanner  can'  mlynedd,  a  lle  y  magasent 
dyaid  lliosog  o  blant.  Hen  Ymneillduwr  at  asgwrn  ei  gefn  oedd  Ifan 
Dafydd ;  a  chanddo  galon  oer,  a  pHen  goleu  ar  bynciau  crefydd — yn 
cael  ei  lywodraethu  gan  ei  reswm  yn  hytrach  na'i  deimlad.  Yr  oedd 
wedi  darllen  ac  ymdreulio  cymaint  yn  yr  Ysgrythyrau,  fel  y  gwyddai 
ymha  le  yr  oedd  pob  ymadrodd  o'u  mewn,  ac  yr  oedd  yn  cofio  llawer 
iawn  o  hono  yn  rhigil  ar  ei  dafod  leferydd,  yn  enwedig  o  epistolau 
Paul.  Edrychai  ar  bob  adnod  yn  ngoleuni  ei  synwyr  cyffredin  cryf ;  a 
phe  buasai  y  werin  mewn  angen  am  esboniad  ar  y  Bibl  gan  un  o  ddal- 
iadau  Ymneillduol,  ac  o'u  plith  eu  hunain,  ni  buasai  raid  iddynt  fyned 
ymhellach  nag  Ifan  i'w  ysgrifenu.  Ysgrifenu !  na,  yr  oedd  ef  wedi  ei 
eni  a'i  fagu  mewu  cyfnod  pan  yr  edrychai  seneddwyr  ein  gwlad  ar 
addysgu  plentyn  tlawd  fel  yr  un  peth  a  magu  rebel.  Yr  oedd  a  wnelai 
ef  â  bwrdd  caled  y  ffarmwr  pan  yn  chwech  neu  saith  oed,  ac  nid  â'r 
Bwrdd  Ysgol.  Yr  oedd  yn  ddarllenwr  da,  diolch  i'r  Ysgol  Sul,  a  daeth 
yn  ddarllenwr  mawr  a  manwl  yn  y  maes  a  ddewisodd  ;  ond  yr  oedd 
ysgrifenu  yn  wybodaeth  na  fedrai  ddim  orìrìiwrthi,  er  yn  ei  ymyl  Yr 
oedd  ynddo  lawer  o  stoiciaeth  yr  hen  Buritaniaid,  ac  o  resymoliaeth 
Ymneillduwyr  (y  dosbarth  goreu  o  honynt)  dechreu  y  ganrif  bresennol. 


186  Y   DDAU    EFELL. 

Credai  ef  yn  nadgysylltiad  yr  Eglwys  a'r  Llywodraeth  pan  oedd  hanner 
Ymneillduwyr  Cymru  yn  credu  mai  dinystr  ar  grefydd  íuasai  hyny  ;  yr 
oedd  yn  dadleu  am  lawn  freiniau  i'r  Pabyddion  pan  y  credai  pawb, 
bron,  a'i  hadwaenai,  mai  y  defnydd  cyntaf  a  wnaethent  o'u  rhyddid 
fuasai  ei  losgi  ef  a'i  gyffelyb.  Yr  oedd  yn  meddwl  y  byd  o  Dr.  George 
Lewis,  ac  wedi  llyncu  hyd  yn  nôd  Uchel-Galfiniaeth  ei  Gorff  Duwin- 
yddiaeth  yn  ei  grynswth  ;  y  Bibl,  a  llyfrau  yr  "  Hen  Georgyn,"  oedd  ei 
holl  lyfrgell.  Clywsomef  unwaith  yn  gwneyd  rhestr  o'i  gredo,  fel  y 
bydd  plant  yn  dodi  ŵyau  ar  linyn,  a  dyma  hi :  "  Fy  Arglwydd  yw  Duw  ; 
Crist  y w  fy  Ngwaredwr ;  fy  apostol  y w  Paul ;  a  fy  mhrophwyd  y w 
George  Lewis." 

Cafodd  Mr.  Duncombe  yr  hen  ŵr  yn  eistedd  yn  athrist  a  phenisel  o 
flaen  y  tân,  ond  parodd  dyfodiad  yr  ymwelydd  iddo  ymsionci  ychydig. 

"  Wel,  Ifan  bach,  chwi  cael  colled  fawr,"  ebai  Mr.  Duncombe. 

"Colled  fawr  iawn  i  mi,  syr;  ond  ennill  i  Catrin,"  ebai  yr  hen 
gredadyn.     "  Mae  hi  yn  y  nefoedd  càn  wired  a  bod  y  Bibl  yn  wir." 

"Ond  sut  chwi  bod  yn  brudd,  ynte?"  gofynai'r  offeiriad ;  "mae'r 
Bibl  yn  d'weyd,  '  Gwýn  eu  byd  y  meirw,  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr 
Arglwydd.' " 

"Ydyw,  ydyw;  digon  gwir,"  ebai'r  hen  ŵr,  "fel  hyn  y  mae  dyn  yn 
fynych  yn  llawen  am  yr  hyn  y  dylai  fod  yn  brudd,  ac  yn  brudd  am  yr 
hyn  y  dylai  fod  yn  llawen.  Yr  ydym  yn  lapio  ein  hunain  i  fyny 
gymaint  yn  y  presennol, — y  mae  ffydd  y  goreu  o  honom  mor  wan,  fel  y 
mae  ein  hyfory  yn  cael  ei  lyncu  i  fyny  yn  yr  heddy w,  a'r  '  bŷr  ysgafn 
gystudd'  yn  gorlethu  ein  gobaith  am  'fod  gyda'r  Arglwydd.'  Dyna 
paham,  syr,  yr  ydwy'  innau  yn  teimlo  mor  isel.  'Does  geny'  yr  un 
rheswm  arall  trosto." 

"  Pryd  chwi  claddu,  Ifan  ?  Fi  wedi  peri  i  Nicodemus  roi  Passing 
Bell"  ebaiMr.  D.* 

"Naddo,  gobeithio,  syr,"  ebai'r  Ymneillduwr.  "Y  mae'n  bryd  i 
ddefodau  Pabaidd  felly  ddiflanû  o'r  wlad.  Un  o  hen  draddodiadau  y 
tadau  ydy w,  sydd  yn  dra  niweidiol  i  grefydd  bur  y  Testament  Newydd." 

"  Wneis  i  ddim  harm,  gobeithio,"  ebe'r  offeiriad  yn  bryderus. 

"Dim  harm  ynddo  ei  hun,  syr,  mwy  nag  sydd  inewn  canlyn  cŵn 
hela,  a  dawnsio;  ond  dylai  íod  gan  ddynion  anfarwol  rywbeth  amgenach 
i'w  wneyd  na  dilyn  cŵn  a  dawnsio  ;  ac  os  rhaid  cael  clôch  o  gwbl, 
dylech  roddi  rhyw  leferydd  rhagorach  i'w  thafod  nag  adgoffa  i'r  plwyf- 
olion  yr  oíergoeledd  o  burdan.  Oni  ddywed  yr  Ysgrythyr  fod  yr  ysbryd, 
pan  y  'dychwel  y  pridd  i'r  ddaear  fel  y  bu,'  fod  yr  ysbryd  yn  dychwelyd 
at  yr  hwn  a'i  rhoes.  Nid  i'r  purdan,  syr  ;  pob  parch  i  chwi,  nid  i'r 
purdan.  Nid  oedd  gan  enaid  Catrin  yn  ei  chredo,  yr  un  purdan  i 
fyned  heibio  iddo  ;  yna  pa  reswm  rhoddi  Passing  Bell  iddi  hi  ?" 

"  Peidiwch  cynhyrfu,  lían  bach,  fi  talu,"  ebe  Mr.  D. 

"Nid  tâl  ydyw'r  pwnc,  syr,"  a  cherddai  yr  hen  Ymneillduwr  yn 
frysiog  yn  ol  a  blaen  hyd  yr  ystafell. 

"  Pe  fi  gwybod,  ni  buaswn  yn  brifo'ch  eich  teimladau  chwi  fel  hyn  ; 
maddeuwch,"  ebai'r  offeiriad  tyner.  "  Ni  wnaf  byth  ffasiwn  beth  eto. 
Bore  da." 

"  Bore  da,  syr.     Peidiwch  a  chymeryd  yn  angharedig  arna'  innau." 

Aeth  Mr.  D.  ymaith  dan  ail  adrodd  ei  gyfarchiad  ymadawol;  a  chyda 


r   DDAU    EFELL.  187 

hyny,  dyma  glul  y  gloch  yn  disgyn  ar  glustiau  yr  hen  Ymneillduwr. 
Safodd  i'w  gwrando,  a'u  cyfrif  yn  ofalus,  er  mwyn  bod  yn  sicr  mai 
clul  i  Catrin  ydoedd.  Un,  dau,  tri, — hyd  i  wyth ;  ië,  nid  oedd 
dadl  nad  Passing  Bell  Catrin  ydoedd.  "  Yn  mhell  y  bo  lol  ynfyd 
fel  hyn,"  a  rhoes  ei  fysedd  yn  ei  glustiau  rhag  clywed  yr  ail  a'r 
drydydd  glul. 

Ond  tra  yr  oedd  yr  hen  Ifan  yn  ei  benbleth  yn  ei  gaban,  yr  oedd 
Nicodemus  yn  ei  ogoniant  yn  y  clochdy  yn  tynu  yn  rhaff  y  glôch  gyda'r 
fFurfioldeb  a'r  osgo  sydd  yn  gweddu  nior  dda  i  weithred  mor  bwysig  ; 
a'r  ddau  efell  erbyn  hyn  wedi  myned  ato.  Mynent  hwythau  hefyd  gael 
treio  eu  llaw ;  ond  yr  oedd  gan  yr  Hen  'Dderyn  syniadau  neillduol  ar 
urddasolrwydd  y  gwaith  o  gnulio  Passing  Bell,  fel  nad  ymddiriedai  y 
rhaff  ar  amgylchiadau  felly  i  undyn,  heb  eithrio  hyd  yn  nôd  Mr. 
Duncombe  ei  hunan.  "  Rywbryd  eto,  'mhlant  i,"  ebai  ef,  "chwi  gewch 
dreio  eich  llaw  rhyw  nos  Iau,  pan  fyddwn  ni  yn  galw  pobl  i'r  gosber; 
ond  cofiwch  chwi  mai  peth  pur  bwysig  ydyw  canu  cloch  fawr  y  Uan 
yma ;  y  mae  yn  agos  i  fil  o  glustiau  dynol,  heb  sôn  dim  am  glustiau 
eraill,  yn  gwrando  arni  hi ;  ac  os  rhoir  hanner  tinc,  neu  rhy  w  goll  felly, 
y  fi  geiff  y  bai." 

"  I  ba  beth  y  mae  Passing  Bell  dda,  Nico  ?"  ebe  un  o'r  bechgyn. 

"  Dda  !"  ebe'r  oracl  mewn  syndod  fod  cwestiwn  mor  ynfyd  yn  cael  ei 
ofyn  hyd  yn  nod  gan  blentyn,  "  Dda  i  bobpeth  ;  dyna  un  peth  y  mae 
o'n  dda : — I  hysbysu'r  plwyfolion  fod  hwn  a  hwn  neu  hon  a  hon  wedi 
marw,  a  bod  yr  enaid  wedi  pasio'r  purdan,  yn  lle  fod  pobl  yn  dyweyd 
celwyddau  am  eu  gilydd.  Hen  arferiad  dda  ysgrythyrol  ydyw'r  Passing 
Bell  yn  yr  eglwys  er  dyddiau'r  Apostolion,  a  chyn  hyny  am  wn  i. 
Rhaid  i  mi  fyn'd  yn  mlaen  efo  'ngwaith,"  ebe  ef ;  "  yn  ail, — un,  dau, 
tri,"  &c,  "  wyth." 

"  P'am  wyth  tinc,  Nico,  mwy  na  chwech  neu  saith  ?"  ebai  un  o'r 
bechgyn. 

'Rhoes  y  gofyniad'gyfleusdra  i'r  Hen^Dderyn  arddangos  y  wybodaeth 
helaethaf  a  manylaf  ag  oedd  ganddo  ar  ei  elw.  Yr  oedd  holl  ddeddfau 
y  Pasúng  Bell  ar  flaenau  ei  fysedd.  "  Dyma'r  rheol,"  ebai  ef,  "  a 
sylwch  chwi,  'mhlant  i,  fe  allai  y  bydd  y  wers  o  werth  i  chwi  rhy w  dro, 
o  werth  mawr,"  a  cbododd  ei  law  aswy,  ysgarodd  ei  bysedd,  gafaelodd 
â  býs  a  bawd  ei  ddeheulaw  yn  ei  fawd  chwith  ;  "  sylwch  chwi  'rwan," 
ebai  ef  drachefn,  gan  besychu  yn  bwysig,  a  symud  y  bŷs  a'r  fawd  fel  yr 
elai  yn  mlaen  : — 

"Gŵr  priod 9  tinc. 

Gwraig  briod  8  eto. 

Dyn  dibriod  7  eto. 

Merch  eto  6  eto. 

Llanc  tan  ugain  oed  5  eto. 

Lodes  eto.  4  eto. 

Baban  gwryw    3  eto. 

Eto  benyw  2  eto. 


"Cofiwch  chwi  y  wers  yna— mae  hon  yna  yn  un  o'r  gwersi  pwysicaf 
sydd  gan  glochydd  i'w  dysgu,"  ebe  Nicodemus, 


188  Y    DDAÜ    EFELL. 


PENNOD    V 


DAU    GLADDEDIGAETH. 


Yn  mhen  tridiau  ar  ol  dygwyddiadau  y  beunod  flaenorol,  canai  yr  un 
glôch  drachefn  yn  arafaidd  brudd  i  wahodd  y  marw  i'r  bedd.  Trefn- 
wyd  fod  y  ddau  gynhebrwng  i  gymeryd  lle  yr  un  prydnawn,: — un  am 
ddau,  a'r  llall  am  bedwar,  y  tlawd  wrth  gwrs  yn  olaf.  Claddedigaeth 
Gwâdd  (gwahodd)  oedd  y  cyntaf,  a  Chladdedigaeth  i  Bawb  oedd  y  llall. 
Perthynasau  agos,  ac  ychydig  o  wŷr  parchus  y  Uàn  a'r  ardal,  oedd  yn  y 
Gwâdd  ;  ac  yr  oedd  rhyddid  i  bawb  ddyíod  i'r  llall.  Ystyrid  cyn- 
hebrwng  gwraig  y  Ddraig  Gôch  yn  un  o'r  angladdau  mwyaf  parchus  a 
fu  erioed  yn  Llanllonydd — dygid  pobpeth  ymlaen  ynddo  yn  y  dull 
mwyaf  ffurfiol ;— yr  oedd  elorgerbyd  y  plwyf  wedi  ei  ddwyn  allan  o'i  gut, 
wedi  ei  olchi  yn  lanwaith,  ymylon  ei  dô  wedi  eu  planu  hefo  plu  duon  a 
ddygasid  yn  unswydd  o  Gaer,  a  cheffyl  dû  cyfanliw,  beb  flewyn  gwŷn  ar  ei 
gyful,  wedi  ei  gyrchu  o  tuag  ugain  milldir  o  ffordd,  fel  y  byddai  pobpeth 
yn  weddus.  Dilynid  yr  elorgerbyd  gan  ddau  neu  dri  o  gerbydau — y 
blaenaf  yn  cynwys  y  ddau  efell  ;  tra  y  cerddai'r  offeiriad  a'r  meddyg,  a 
Nicodemus  a  Peter  Prjs  yn  bârau,  y  naill  ar  ol  y  llall,  fel  gosgorddlu 
angeu,  o  flaen  yr  orymdaith.  Tra  y  tynent  yr  arch  o'r  elorgerbyd  yn 
y  ffordd  wrth  y  fynwent,  ac  y  gosodent  hi  ar  yr  elor,  aeth  y  Person  yn 
mlaen  i'r  festri,  gan  ddychwelyd  i'w  cyfarfod  wrth  borth  y  fynwent,  a 
cherddai  o'u  blaen  hyd  at  borth  yr  eglwys  tan  ddarllen  rhan  o'r  trefn- 
iad  ardderchocaf  fe  allai  a  gyfansoddodd  dyn  anysbrydoledig  erioed,  sef 
y  Llith  Gladdu.  Cymerai  pawb  eu  heisteddle  yn  yr  eglwys,  a  Mr. 
Duncombe  a  ddarllenai  ymlaen.  yn  effeithiol  iawn,  canys  er  mai  Cym- 
reigiwr  gweddol  ydoedd,  (gan  iddo  gael  ei  eni  a'i  fagu  yn  Lloegr,)  yr 
oedd  yn  gallu  rhoddi  llawer  iawn  o  drydan  teimlad  yn  ei  oslef  wrth 
ddarllen.  Yna  daeth  yr  amser  offrymu  ;  cerddasant  o  un  i  un  ymlaen 
i'r  ganghell,  lle  y  rhoisid  y  corff  yn  ystod  y  gwasanaeth,  ac  ar  yr  arch 
yr  oedd  y  plât  casglu  arian,  a  gadawcdd  pob  un  ei  offrwm  ar  y  plât 
hwnw.  yn  cael  eu  blaenori  gan  y  plant  amddifaid,  y  rhai  a  gerddent  tan 
wylo  law  yn  llaw  i'r  fan.  Wedi  hyny,  ymdeithiwyd  yn  araf  at  y  bedd, 
lle  y  rhoddwyd  eglurhâd  llythyrenol  ar  yr  ymadrodd,  "  Pridd  i'r  pridd, 
a  lludw  i'r  Uudw,"  trwy  i  Nicodemus  daenellu  ychydig  o  bridd  ar 
gauad  yr  arch — hen  arfer  ryfedd,  a  ddŷg  bob  amser  fferdod  i  waed  yr 
adyn  mwyaf  dideimlad.  Yna  aeth  Mr.  Prys  efo'i  ladan  o  gylch  i 
gasglu  "ŷd  y  glôch,"  fel  y  galwai  ef  y  casgliad  wrth  y  bedd.  Dychwel- 
odd  pawb  yn  ol  yn  y  drefn  y  daeth,  ac  yr  oedd  yn  y  Ddraig  arlwy  ar  eu 
cyfer,  heb  anghofìo  y  cwrw  brŵd  wedi  ei  felysu  â  siwgr  a'i  bereiddio 
â  lemon. 

Yr  oedd  angladd  Catrin  Dafydd  fel  pe  buasai  yn  perthyn  i  oes,  cystal 
ag  i  ddosbarth,  gwahanol.  Hyti  yn  nod  pe  buasai  moddion,  ni  welsid 
yno  fawr  o  gwrw  brẁd,  ac  iiid  oedd  yr  un  o'r  pawb  a  deimlasai  ar  ei 
galon  i  ddyfod  a  thalu  y  gymwynas  olaf  i'r  hen  wreigan  ddichlyD,  yn 


î  DDAÜ  EFELL.  189 

meddu  cerbyd  a  fuasai  yn  ychwanegiad  yn  y  byd  at  urddas  gorymdaith 
angladdol.  Ond  gwnaed  y  diffyg  hwn  yn  fwy  nag  i  fyny  trwy  fabwys- 
iadu  hen  ddefod  arall.  Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  ymhyfrydu  llawer 
mewn  cânu  ar  hyd  ei  hoes,  a  daeth  cantorion  ei  chapel  yn  lled  gryno 
i'w  chladdedigaeth,  tan  arweiniad  y  lleisiwr  goreu  yn  yr  holl  wlad  ;  ac 
wedi  i'r  gweinidog  Ymneillduol  weddio  yn  effeithiol  yn  y  bwthyn,  cod- 
wyd  yr  elor  ar  ysgwyddau  perthynasau  a  charedigion ;  ac  oddiyno  i'r 
fynwent  ni  pheidiodd  acenion  galarus  un  neu  ddwy  o'n  hemyn-dônau 
poblogaidd  a  dylifo  tros  wefusau  yr  orymdaith  brudd.  Nid  oedd  Mr. 
Osborne  Morgan  eto  wedi  galw  sylw  y  cyhoedd  at  iawnderau  Ymneill- 
duwyr  i  fyned  i  fynwentau  plwyfol,  a  chladdu  eu  meirw  yn  ol  eu  harfer- 
ion  eu  hunain  ;  ac  o  ganlyniad,  ni  feddyliodd  Mr.  Duncombe,  ac  ni 
theimlodd  y  gweinidog  unrhyw  ddiraddiad  o  herwydd  fod  yr  offeiriad 
yn  cymeryd  y  gwasanaeth,  yn  ol  cyfarwyddyd  y  gyfraith,  yn  ei  law  ei 
hun  pan  ddaethant  at  borth  y  fynwent.  Yr  oedd  yr  offrwm,  ac  "  ŷd  y 
glôch,"  yn  ngolwg  Ifan  Dafydd  yr  un  mor  wrthun  â'r  Passing  Bell ;  ac 
felly  ni  bu  yr  un  o'r  ddau  ar  waith.  Cyflwynwyd  yr  ychydig  arian 
gweddill  oedd  gan  y  cyfeillion  i'r  hen  ẁr  i'w  gynnorthwyo  yn  ei  henaint 
a'i  lesgedd.  Ac  er  fod  Mr.  Prys  a  Nicodemus  Dansi  yn  credu  yn  gryf 
yn  ŷd  y  glôch,  &c,  ac  yn  anghymeradwyo  yr  ymddygiad  o  beidio 
offrwm  fel  heresi  beryglus,  yr  oedd  y  Person  yn  barod  ac  yn  awyddus 
i'w  dilëu,  a  buasai  wedi  ei  dilëu  er's  llawer  blwyddyn  yn  Llanllonydd 
pe  dilynasai  ef  ei  farn  ei  hun  yn  y  mater ;  eithr  attelid  ef  gan  y  warden- 
iaid,  a  phersoniaid  y  plwyfi  cyfagos,  trwy  ddyweyd  fod  yr  holl  wrth- 
wynebiad  i'r  ddefod  yn  tarddu  oddiar  deimladau  drwg  gelynion  yr 
eglwys,  y  rhai  a  gymerent  bob  esgus  i  dori  y  cysylltiad  dwyfol,  o  edefyn 
i  edefyn,  a  hanfodai  rhwng  yr  Eglwys  â'r  Ẅladwriaeth. 

Nid  oedd  fawr  berygl  ychwaith  y  cawsai  Catrin  Dafydd  Sul  Coffa, 
fel  y  cafodd  Mrs.  Jones,  yn  ei  holl  fawrhydi  a'i  urddas.  Edrychai  Ifan 
ar  hwn  hefyd  gyda'r  un  dibrisdod  ag  yr  edrychai  ar  yr  ofergoelion  eraill 
a  nodwyd  ;  ac  yn  ei  le,  cynnaliai  ef  a'i  gyd-Ymneillduwyr,  wylnos  y  nos 
cyn  yr  angladd,  yn  gyfansoddedig  weithiau  o  bregeth,  ond  fynychaf  o 
gyfarfod  gweddi.  Defod  ryfedd  oedd  y  Coffa,  yr  hon  a  gymerai  le,  ac  a 
gymer  le  eto,  y  Sabboth  dilynol  i'r  angladd.  Ar  derfyn  y  gwasanaeth 
boreuol  yn  yr  eglwys,  ymlwybrai  perthynasau'r  marw  at  y  bedd,  lle  y 
penlinient  yn  ddefosiynol  ar  lun  rhai  yn  gweddio ;  yna  taenent  flodau 
a  dail  bythwyrddion  ar  hyd  cwrlid  y  gwely  pridd, — cysgodau  gweiniaid 
o  farwoldeb  y  corff  ac  anfarwoldeb  yr  enaid. 


PENNOD     VI. 

CARWRTAETH. 

Aeth  rhai  blynyddau  heibio  er  pan  gymerodd  y  djgwyddiadau  a  nod- 
wyd  yn  y  pennodau  blaenorol  le.  Yr  oedd  gwallt  rhai  o'r  personau  a 
enwyd  yn  wynach,  eu  gwarau  yn  gamach,  a'u  camrau  yn  fyrach — ond 
yr  oeddynt  oll  yn  aros  ar  wyneb  y  tir,  gan  sugno  bronau  cyffredin 


190  T  DDAU  EFELL. 

eu  gwahanol  gysuron,  ac  yfed  y  rhan  a  ddodwyd  iddynt  o  drallodion 
bywyd,  heb  esgeuluso  ychwaith  ddarllaw  peth  o'r  un  hylif  alegoriaidd 
â'u  hymddygiadau  eu  hunain.  Tyfai  y  ddau  efell,  John  ac  Ifan,  i 
oedran  llanciau,  tan  ofal  dyfal  a  thirion  eu  hysgutor,  Mr.  Duncombe, 
mor  raddol  a  sicr  ag  y  gŵyrai  yr  hen  bobl  i  henaint.  Wrth  gwrs, 
cawsant  ysgol  dda ;  ac  yr  oedd  yr  un  neillduolrwydd  yn  eu  dilyn  yno 
drachefn,  sef  eu  tebygolrwydd  i'w  gilydd,  yn  feddyliol  a  deallol,  cystal 
ag  yn  alìanol.  Yr  oedd  eu  gwêdd  a'u  gwisg  yr  un  ffunud,  a'r  olaf  o'u 
rhydd-ddewisiad  eu  hunain  ;  dysgent  yn  yr  un  dosbarth  efo'u  darllen, 
ysgrifena,  daearyddiaeth,  gramadeg,  aphob  gwybodaeth  arall  a  gyfrenid 
iddynt.  Yr  oedd  eu  hysgolfeistr  yn  y  benbleth  gethinaf  yn  fynych  i 
ddyweyd  pr'un  oedd  pr'un  o  honynt ;  nid  yn  anaml  y  byddai  John  yn 
derbyn  y  gosp  a  haeddasai  Ifan,  a  phryd  arall  i'r  gwrthwyneb,  a  syrthiai 
y  ddau  yn  fynych  i'r  un  trybini  ag  y  gesyd  Shakespeare  y  ddau  Dromio 
ynddynt  yn  y  Comedy  of  Errors.  Pa  fodd  bynag,  pan  oeddynt  oddeutu 
16  oed,  cyfarfu  John  â  damwain  a  adawodd  ei  hôl  arno  am  y  gweddill 
o'i  oes.  Syrthiodd  oddiar  gefn  ceffyl,  o  thorodd  ei  goes ;  a  chan  nad 
oedd  meddyg  y  Llàn  yn  gynnefìn  iawn  ag  ail  osod  esgyrn,  ac  na  feddyl- 
iwyd  am  ei  gymeryd  tros  y  Mersey,  lle  yr  oedd  llanc  gwladaidd  o  Fôn 
eisoes  wedi  cyrhaedd  cryn  enwogrwydd  yn  y  gangen  hono  o  feddyg- 
iniaeth,  arosodd  y  goes  hono  ychydig  bèrach,  ac  yr  oedd  John  yn  hobian 
ychydig  o  hyny  allan.  Gadawodd  y  ddamwain  ei  hargraff  arno  mewn 
ystyriaethau  eraill  hefyd.  I'r  craff  a'r  tra  chydnabyddus  â'r  ddau,  yr 
oedd  y  poenau  a  ddyoddefodd  tan  y  driniaeth  wedi  heneiddio  ychydig 
ar  ei  wêdd,  wedi  surio  pur  ychydig  ar  ei  deimladau,  a  bywiogi  tipyn  bach 
ar  ei  amgyffredion ;  i'r  digraff  nid  oedd  dim  gwahaniaeth  ond  yr 
hobian. 

Parodd  y  ddamwain  i  John  fod  ar  ben  ei  hun  weithiau,  gan  nas 
gallai  gyfranogi  yn  holl  chwareuon  Ifan  a'i  gyfoedion;  er  nad  oedd  Ifan 
ychwaith  hanner  boddlawn  i'w  adael.  Ond  yr  oeddynt  yn  parhâu  eto,  a 
pharhausant  am  fisoedd  wedi  hyn,  yr  un  o  ran  eu  chwaeth  a'u  tuedd- 
iadau.  Os  dillad  brithion  a  fýnai  un,  dillad  brithion  o'r  un  gwneuthur- 
iad  a  fŷnai  y  llall.  Os  uwd  a  fýnai  John  i'w  swper,  rhaid  a  fyddai  i 
Ifan  gael  yr  un  bwyd  ;  canys  nid  oedd  y  bwyd  iachusol  hwnw  eto  wedi 
ei  alltudio  hyd  yn  nôd  oddiar  fwrdd  danteithiol  teulu  y  Ddraig ;  yr 
oeddynt  yn  bwyta  uwd,  ac  nid  yn  ei  ganmol  fel  y  gwneir  yn  yr  oes  hon. 
Os  i'r  eglwys  yr  âi  y  naill  ar  y  Sul,  yno  hefyd  yr  âi  ei  frawd.  Pe 
gwnaethai  natur  y  ddau  yn  gylymedig  wrth  eu  gilydd  â  dolen  o 
gnawd,  fel  y  gwnaeth  y  Siamese  Twins,  anhawdd  a  fuasai  i'w  dyfodiad 
a'u  mynediad  fod  yn  fwy  unol.  Tra  y  bu  dau  o  bobpeth  ar  eu  cyfer, 
anfynych  iawn  y  cymerai  ymrafael  o  fath  yn  y  byd  le  rhyngddynt. 

Ond  y  mae  serch  wedi  peri  llawer  anghydfod  yn  y  byd  erioed.  Yn 
ystod  rhai  o'r  oriau  a  dreuliodd  John,  fel  y  nodwyd,  wrtho  ei  hun,  efe  a 
welodd  rywbeth  swynol  i'w  ryfeddu  mewn  merch  ieuanc  a  adwaenai 
gyda'r  gyntaf  yn  y  byd,  ac  addfedodd  y  rhywbeth  hwnw  mewn  býr  amser 
yn  dalp  chwilboeth  o  gariad.  Jemima  Sophia  Kees,  merch  gwesttŷ  yr 
Afr,  oedd  hono. 

Ehi'an  landeg  oedd  Jemima  Sophia,  ychydig  henach  na'r  gefeilliaid 
a  newydd  ddychwelyd  o  ysgol  yn  Lloegr,  lle  y  bu  yn  dysgu  Saesneg, 
chwareu  y  bêrdoneg,  a  phethau  cyffelyb,  y  rhai  sydd  yn  addurniadau 


T   DDAU    EFELL.  191 

rhagorol  i  íerched  o  sefyllfa  go  lew,  yn  enwedig  os  byddant  wedi  dysgu 
golchi,  smwddio,  a  gwnio  tipyn  yn  gyntaf.  Yr  oedd  gan  Jemima 
Sophia  y  congl  llygad  mwyaf  rheibus,  y  wên  fwyaf  swynol ;  yr  oedd  o 
feddwl  ysgaín,  ac  ymadroddion  chwarëus,  ac  yn  tòri  ei  geiriau  gyda 
lediaith  Saesneg  hynod  o  ddeniadol ;  a'r  neillduolion  hyn  a  lyncasant 
feddylíryd  John  yn  llwyr.  Cadwodd  ei  archollion  serchglwyfus  yn 
ddirgel  am  Jair  amser,  heb  yngan  gair  am  danynt,  hyd  yn  nôd  wrth  ei 
efeill-frawd.  Ond  daeth  y  dirgeìwch  o  dipyn  i  beth  yn  hysbys  i  rai  ; 
canfu  Peter  Prys  a  Nicodemus  y  ddau  yn  rhodiana  yn  gariadus  fraich 
yn  mraich  rhwng  y  coed  atalau  yn  mherllan  yr  Afr  un  cyfnos,  pan  oedd 
y  ddau  lewddyn  hyny  yn  eistedd  yn  hamddenol  i  fwynhâu  eu  pibellaid 
yn  mharlwr  cefn  y  gwesty  dywededig. 

"  Holo  !"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  "  dacw  ddarpar  gwaith  cylymu  i  chwi 
a  Mr.  Duncombe,  Mr.  Prys." 

"Ië,  ar  l'engoch  i,"  ebai'r  clochydd,  "dacw  ddeunydd  priodas.  Mae 
nhw  yn  caru,  saffed  a  'mod  i ;"  a  thynodd  ei  ddeheulaw  oddiamgylch  y 
plât  oedd  ar  ei  gopa,  a  chan  agor  ei  saín  anferth,  chwarddodd  mor  uchel 
nes  y  clybu'r  cariadon  yn  y  berllan,  yr  hyn  a  derfynodd  eu  cyíeillach 
yn  swta  trwy  i  John  neidio  dros  y  gwrych  isel  i'r  cae  gerllaw,  a  llwybr- 
eiddio  y  ffordd  hono  yn  ysgafndroed  tuag  adref ;  ac  i  Jemima  hithau 
gymeryd  llwybr  cwmpasog  i  ddyíod  at  y  tŷ,  fel  na  byddai  raid  iddi 
wynebu  y  ddau  rychor  y  gwelsai  eu  gwynebau  yn  ddigon  amlwg  yn 
ffenestr  y  parlwr  cefn. 

"  On'd  oes  rhy wbeth  rhyfedd  iawn  yn  y  caru  yma  ?"  ebai  Peter  Prys, 
11  sut  y  mae  pobol  yn  fwy  yswil,  dy wed,  gyda'r  gwaith  yma  nag  ydynt 
efo  dim  arall?  Efo  prynu  a  gwerthu,  waeth  gan  bobol  pwy  gwêl 
nhw ;  ond  efo  caru,  gwyliwch  rhagoch" 

Ac  mewn  atebiad  i  ymholiadau  mor  ddyfnion  ac  athronyddòl  nid  oedd 
gan  y  Sexton  ddim  i'w  ateb,  ond  "  Natur,  Peter,  natur." 

"  Ië,  natur ;  'rwyt  ti,  Nico,  bob  amser  yn  agos  i  dy  le ;  ■  pob  teilad- 
aeth  rhag  tylodi,'  fel  y  dywedodd  Jonathan  Hughes,"  a  chwareuodd  y 
clochydd  efo'r  chwech  gwýn  oedd  wrth  gadwyn  ei  oriawr,  gan  edrych 
yn  ddoeth  iawn  ar  ol  rhoddi  engraifft  mor  ddiamwys  o'i  gôf  aruthrol, 
a'i  allu  i  gyfaddasu  dyfyniadau  yn  briodol. 

Anturiodd  yr  Hen  'Dderyn  awgrymu  mai  gwaith  Thomas  o'r  Nant 
oedd  y  geiriau  a  ddyfynwyd,  ac  fel  tipyn  o  orchudd  i'w  ryfyg  yn  beiddio 
cywiro  y  fath  anffaeledigrwydd,  ychwanegodd  mai  y  bardd  goreu  yn  yr 
holl  fyd  oedd  Bardd  y  Nant ;  ei  fod  ef  yn  adnabod  hen  bobl  er's  talwm 
a'i  gwelsent  yn  chwareu  hanterliwds,  mai  mewn  buarth  ffermdý  y  byddai 
amlaf,  mai  yn  yr  ysgubor  y  gwisgent  am  danynt,  mai  gwagen  o  flaen 
drŵs  yr  ysgubor  oedd  eu  chwareufwrdd ;  ac  yn  mhellach,  fod  gan  Mr. 
Prys  y  côf  niwyaf  aruthrol  a  fu  gan  ddyn  marwol  erioed  yn  ei  benglog. 

Meddyliai  Mr.  Prys  nad  oedd  yn  mhlith  plant  gwragedd  gydymaith 
mor  ddyddan  a'r  Hen  'Dderyn,  ac  awgrymodd  yn  ngwrês  ei  garedig- 
rwydd  y  priodoldeb  iddynt  gael  bob  un  wydraid  arall,  canys  "  Yr  awr 
geir  yn  llawen,  cheir  mo  honi'n  brudd,"  fel  y  dywedodd 

"  Bardd  y  Nant  eto,"  ebai  Nicodemus,  gan  ragflaenu  unrhyw  gam- 
gymeriad  y  gallasai  ei  gyfaill  fod  ar  fedr  syrthio  iddo  drachefn. 

"Ië,  siwr;  dyna  fel  yr  oeddwn  i  yn  myn'd  i  ddyweyd.  Ondy  caru 
yma  oedd  genym  dan  sylw,  onidê  ?"  ebai  Mr.  Prys,  a  chymerwyd  llwnc 
gweddol  gryf  o'r  gwydraid  newydd  a  ddaethai  ar  y  bwrdd. 


192  Y    DDAU    EFELL. 

"Iê,  siwr,"  ebai'r  Torwr  Beddau,  gan  efelychu  ei  uwchswyddog  yn  bur 
lythyrenol  yn  y  gyfryw  weithred. 

"  Mae  nhw  yn  d'weyd  wrtha'  i,"  ebai'r  athronydd  dyínddysg,  gan 
roddi  pwyslais  ar  y  rhagenw,  fel  pe  na  ddywedasen'  nhw  wrth  neb  arall, 
"  fod  pobl  Sir  Fôn  yn  caru  yn  y  gwely  ;  pobl  Sir  Gaernarfon  ar  yr 
aelwyd  ;  a  phobl  siroedd  eraill  Cymru  fel  y  bo  hi  yn  dygwydd  ;  ac  nad 
yw'r  Saeson  a'r  Ffrancod  byth  yn  caru  o  gwbl,  ond  yn  bargeinio  â'u 
gilydd  fel  prynu  mochyn  mewn  ffair." 

"  Mae'n  siwr  bod  chwi  yn  gwybod,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  "lle  sâl  i 
neb  arall  wybod  os  na  ŵyr  clochydd  Llanllonydd." 


PENNOD     VII. 

PERERIN. 

Ar  hyn  agorwyd  drŵs  y  parlwr  yr  oeddynt  ynddo,  a  daeth  dyn  lludd- 
edig  ei  olwg  i  mewn,  gan  eu  cyfarch  â  "Nosda'wch,  nosda'wch." 

"  Nosda'wch,"  ebynt  hwythau  ;  "  'rydech  chwi  yn  ddiarth  ffordd  yma, 
mi  allwn  feddwl,"  ebai'r  clochydd.,  a'i  lygadu  o'i  goryn  i'w  sawdl. 

"  Ni  bûm  erioed  yma  o'r  blaen,"  oedd  yr  ateb. 

"  Ydech  chwi  yn  dwad  o  bell,  'mod  i  mor  hy'  a  gofyn  ?  "  ebai  Mr. 
Prys,  yr  hwn  oedd  yn  holwr  diderfyn  os  cai  rhywun  yn  ddigon  meddal 
i'w  ateb. 

"  Dipyn*  tu  draw  i  Bwllheli,  os  gwyddoch  chwi  pa  le  y  mae'r  fan 
hono." 

"  Na  wn  i,  'n  siŵr.     Wyddost  ti,  Nic  ?  "  ebai  Prys. 

"  Mi  íùm  i  yn  agos  yno  er's  tipyn  llai  na  chan'  mlynedd  yn  ol,  mewn 
cl'dig'eth.  Berch,  'rwy'n  meddwl,  oedd  enw'r  lle.  Dyna'r  fynwent 
wlypa'  y  tòrwyd  bedd  erioed  yn  ei  phridd.  Waeth  geny'  gladdu  corff 
mewn  cerwyn  freci  nag  mewn  lle  felly.  Ac  y  mae  tir  rhy  galed,  o'r  tu 
arall,  yn  ddrwg  iawn  i'r  tòrwr." 

"Aros,  Nico,"  ebai'r  clochydd,  yr  hwn  a  adwaenai  y  bedd  dòrwr  yn 
ddigon  da  i  wybod  ei  fod  wedi  taro  wrth  destun  y  pregethai  arno  am 
ddwyawr,  o  leiaf,  os  na  roddid  rhy w  attalfa  arno  ar  unwaith ;  "  at  y 
pwnc,  os  gwelwch  chwi  yn  dda,  fel  y  bydd  y  gethwrs  yma'n  d'weyd," 
ebai'r  clochydd;  a  chan  droi  at  y  gvvr  dyeithr  aeth  at  "y  pwnc," 
"  Beth  yw  eich  neges  ffordd  yma,  'mod  i  mor  hy'  a  gofyn?" 

"  Wel,  gan  eich  bod  chwi  mor  hy'  a  gofyn,"  ebai'r  gŵr  dyeithr,  "  mi 
ddy wedaf  i  chwi  mai  dyfod  i  ymofyn  gwraig  yr  ydwyf." 

"  Dyna  hi  eto,"  ebai  P.  Prys,  "  pwy  fuasai'n  meddwl  ?  •  Cynt  y 
cyferfydd  dau  ddyn  na  dau  fynydd.' "  Bwriad  y  clochydd  ydoedd 
cymhwyso  yr  ymadrodd  "  dau  ddyn  "  a.t  y  ffaith  fod  ei  gyfaill  ac  yntau 
yn  sôn  am  garu  pan  ddaeth  y  gŵr  dyeithr  i  mewn,  ac  yntau  drachefn 
ar  neges  garwriaethol.  Fefu  llawer  cyfarfyddiad  rhyfeddach  na  hwn, 
mae  yn  fwy  na  thobyg,  ond  parodd  i'r  clochydd  chwerthin  yn  galonog 
iawn.     "  Sut  y  byddwch  chwi  yn  caru  ffordd  acw?  "  ebai  ef. 


Ỳ  DDAü  EFEÍX.  193 

"  Wel,  nid  oes  genym  ni  y  ffordd  acw  yr  un  gyfraith  bendant  ar  y 
mater.     Fel  ymhobman  arall,  y  mae  acw  amrywiol  ddulliau." 

"  Gadewch  glywed  rhai  o  honynt,  os  gwelwch  yn  dda,"  ebai'r  cloch- 
ydd,  gyda'r  bwriad  o  ddewis  y  goreu  o  honynt  a'i  gymhwyso  at  Catrin 
Hughes. 

11  Bydd  yn  ddrwg  genyf  bob  amser  wrthod  cais  mor  fychan  ;  ond  sôn 
am  gladdu  fyddai  fwyaf  gweddus  mewn  cwmni  fel  hwn,  lle  ma'r  mwy- 
afrií  tros  eu  hanner  cant  oed." 

Pe  buasai  y  dyn  wedi  byw  tan  yr  un  tô  a  Nicodemus  Dansi  am  yr 
hanner  can'  mlynedd,  nis  gallasai  daro  ar  bwnc  mwy  cydnaws  â  chwaeth 
y boneddwr  hwnw.  "  Iawn,  rhagorol  iawn,"  ebai  ef,  gan  wneyd  yr ystumiau 
mwyaf  dychrynllyd  ar  ei  wyneb  wrth  chwerthin  ei  oreu  glâs,  a  lledu  ei 
enau  i  faint  twll  llygoden  fawr,  "  mae'r  gŵr  yma,  Mr.  Prys,  pwy  bynag 
yd'io,  yn  ei  dallt  hi.  Hwdiwch,  ddyn  diarth,  welsoch  chwi  erioed  fyn- 
went  yn  cael  ei  chadw'n  well,  a  gwell  pridd  ynddi,  na'n  mynwent  ni 
yn  Llanllonydd  yma  ?  Mae'r  pridd  fel  blawd,  fel  blawd ;  a  phe  bae'n 
bosibl  cael  barn  y  rhai  sy'n  cysgu  ynddo,  dywedent  yr  un  peth,  a'u  bod 
yn  cysgu  mor  esmwyth  ynddo  a  phe  byddent  mewn  gwely  plu." 

Dy  wedai'r  gŵr  dyeithr  "  ei  bod  yn  nos  pan  y  daethai  ef  heibio  i'r 
gwely  crybwylledig,  ond  fod  y  lle  mor  dawel,  fel  yr  oedd  pob  lle  i  gasglu 
fod  pawb  yn  cysgu'n  drwm  iawn.  Ond  '  yr  awr  geir  yn  llawen,  cheir 
mo  honi'n  brudd,'  gadewch  i  ni  gael  gwydryn  arall,  ac  ymgom,"  a 
churodd  y  bwrdd  nes  daeth  y  rhian  a  íuasai  yn  destun  yr  ymddyddan 
blaenorol  gerbron,  i'r  hon  yr  archodd  efe  yr  hylif  angenrheidiol,  ac  íel 
attodiad  y  gofynodd  os  oedd  yno  wely  gwâg  i  ŵr  dyeithr  ar  daith  am 
noson  neu  ddwy.  Ac  ar  ol  ei  íesur  o'i  goryn  i'w  sawdl  gyda'i  phâr 
llygaid  treiddgar,  hi  a'i  hatebodd  fod  yno  wely  afc  ei  wasanaeth. 

Rhoes  hyn  esmwythdra  i'w  íeddwl,  a  thýnodd  ei  gadair  at  y  tân,  a 
thŷnodd  y  ddau  eraill  gadeiriau  at  y  tân,  ac  edrychasant  yn  fanylach  ar 
eu  gilydd  nag  o'r  blaen ;  a  thueddai  hyny  i  beri  fod  mwy  o  agosrwydd 
rhyngddynt.  Dyn  tan  ei  ddeugain  oed  oedd  y  gŵr  dyeithr,  tàl  a 
lluniaidd  o  gorff,  yn  gadael  i'w  wallt  dû  dyfu  tros  ei  ysgwyddau,  ac  i'w 
farf  gudynog  orchuddio  ei  wyneb.  A'r  neillduolrwydd  olaf,  er  i  Peter 
Prys  ei  glywed  yn  siarad  Cymraeg  glân  gloèw,  a  barodd  ymryson  yn 
meddwl  y  boneddwr  hwnw  ai  nid  Iuddew  oedd  y  gŵr  dyeithr ;  ac  er 
mwyn  dymchwelyd  pob  ammheuaeth,  gofynodd  iddo  ei  enw. 

"  Fy  enw  i  ydyw  Hywel  Puw  ;  ac  os  oes  rhywbeth  o'i  le  yriddo,"  ebai 
ef,  "nid  arnaf  fì  y  bu'r  bai ;  dyna'r  enw  ro'w'd  i'r  Person  wrth  fy  med- 
yddio,  a  chàn  belled  ag  y  bydd  a  wnelwyf  fi  âg  ef,  dyn'r  enw  a  ro'ir  i'r 
clochydd  wrth  fy  nghladdu." 

Yr  oedd  yn  amlwg  fod  Hywel  Puw  yn  ddyn  calon  a  gwyneb  agored, 
ac  i  unrhyw  wyneb-ddeonglwr  yr  oedd  yn  amlwg  hefyd  fod  ganddo  ryw 
gyfrinach,  ond  heb  ganddo  ddigon  o  ffydd  yn  ei  gymdeithion  i'w  gosod 
ger  eu  bron;  ac  yn  ol  pob  tebyg  nid  cyfrinach  serch  oedd  hono. 
Edrychai  yn  sŷn  ar  y  tân,  ac  edrychai  ei  gymdeithion  yn  fudanod  yr 
yr  un  modd,  nes  y  tòrodd  y  Clochydd,  o'r  diwedd,  ar  y  dystawrwydd 
trwy  ofyn  ai  nid  oedd  gan  eu  cyfaill  dyeithr  ryw  'stori  newydd  neu  hen 
er  eu  hadeiladaeth  ?  Atebodd  yntau  fod  yn  ddrwg  ganddo  nas  gallai 
eu  cynysgaethu  â  dim  gwerth  ei  adrodd  felly,  a  thaflodd  yr  un  gofyniad 
yn  ol  i  Peter  Prys. 


194  Y  DDAU   EFELL. 

"Dywed  di  hanes  y  Llŷs  Penyd  i'r  gŵr  dyeithr,  Nico,"  ebai'r  cloch- 
ydd,  "yr  wyt  ti  yn  ei  medru  hi  cystal  ag  y  medra'  innau  'mhader." 

"  Ar  goreu,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  "  y  neb  sydd  ganddo  glust  i 
wrando  gwrandawed." 


PENNOD    VIII.       • 

HANES      LLTS      YSBEIRIOL. 

"  I  ddechreu,  Hywel  Puw,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  "  mi  ddylwn  dd'weyd 
fod  Lôn  Ysbeiriol  tua  milldir  o  Lanllonydd  yma,  a'i  bod  yn  hen  ffordd 
sydd  wedi  cau  ei  hunan  i  fyny  â  drain,  danadl,  a  chyll,  ac  wedi  cymeryd 
i'w  cheudod  gymaint  o'r  cloddiau  uchel  o'i  deutu,  íel  mai  nid  gwaith 
hawdd  ydyw  ymlwybro  ar  y  ddeutroed  trwy  ei  chanol.  A  thua  hanner 
y  ffordd  i  fyny  Lôn  Ysbeiriol,  ac  felly  tua  hanner  y  ffordd  i  lawr  [yr 
oedd  hwn  yn  un  o  ddywediadau  digrifaf  yr  Hen  'Dderyn,  yn  marn  yr 
Hen  'Dderyn  ei  hun],  yr  oedd  'smotyn  tipyn  lletach  na'r  gweddill,  ac 
yn  y  'smotyn  hwnw  y  cynnelid  Llýs  Ýsbeiriol,  neu  Lýs  Penyd,  neu 
Court  Pains,  er's  talwm ;  ond  ar  ganol  y  Llàn  y  cynnelir  o  yn  awr  er's 
llawer  blwyddyn.  Difyrwch  dyddiau  nodedig  Llanllonydd  ydyw'r  Llŷs 
Ysbeiriol ;  hwyrach  yn  yr  hen  amser  ei  fod  yn  sefydliad  difrifol  iawn ; 
yn  awr,  yr  unig  rai  sydd  yn  edrych  yn  sobr  ydyw'r  swyddogion,  a'r 
edrychwyr  yn  chwerthin  digon  i  ddyn  cyffredin  am  ddwy  flynedd,  beth 
bynag.  Ar  ddyddiau  nodedig,  megys  gwylmabsant  y  plwyf,  priodas 
rhy w  bobl  fawr,  neu  ddyfodiad  aer  cyfoethog  i'w  oed,  y  daw  y  Llýs  hwn 
o'i  grogen ;  a  phan  ddaeth  un  o  deulu  Wynnstay  i'w  oed  oedd  y  tro 
diweddaf  iddo  wneyd  ei  ymddangosiad.  Yr  oedd  hi  yn  dygwydd  bod 
yn  ddiwrnod  hynod  o  heulog,  ond  hynod  o  oer,  fel  a  geir  weithiau  yn 
mis  Chwefror.  Godwyd  chwareufwrdd  ar  ganol  y  'sgwâr  ar  gyfer  yr 
eglwys,  a  cherddai  y  Llŷs  yn  orymdaith  trwy'r  heolydd  cyn  dechreu  ar 
ei  orchwylion.  Yn  gyntaf,  dyma'r  Judge,  yr  hwn,  o  oes  i  oes  hefyd,  a 
ddaliai  y  swydd  o  griwr  cyhoeddus ;  llarp  o  hen  ddyn  mawr  unllygeid- 
iog,  yn  gwisgo  ei  ferwig  a'i  ẁn  ynadol,  ac  yn  edrych  mor  sobr,  dysgedig, 
ac  urddasol  a  phe  buasai  y  great  Lord  Thurlow,  pwy  bynag  oedd  hwnw. 
Ar  ei  ol,  cerddai  bob  yn  ddau  chwech  o  farristers  y  Llŷs,  yn  edrych 
mor  sobr-ddifrifol  a  phe  buasent  yn  nghynhebrwng  yr  haul,  er  mai 
cnafon  mwyaf  coeglyd  y  Llàn  oeddynt  ar  adegau  cyffredin, — hwythau 
hefyd  yn  eu  gýnau  a'u  perwigau  swyddogol.  Dilynid  y  rhai  hyn  gan 
chwech  o  gwnstabliaid  y  Llýs,  càn  sobred  eu  golwTg  ac  o'r  un  dosbarth 
diras  a'r  lleill.  Yn  olaf  yn  y  procession  gwerthfawr  deuai  y  crogwr— 
llipryn  teneu,  hirfain,  unionsyth,  o'r  enw  Bil  Ysgawen,*  fel  pe  buasai 
wedi  ei  ddodi  yn  ei  fabandod  yn  rhisglyn  y  pren  hwnw,  ac  iddo  dyfu  ar 
lun  ei  fold — yr  oedd  mor  ryfeddol  o  unffurf  ar  ei  hŷd,  os  nad  oedd  ei 
ysgwyddau  yn  ychydig  culach  na'i  forddwydydd ;  a  dygai  ar  ei  wyneb 
gymaint  o  ôl  y  frêch  wèn,  yr  hyn  a'i  gwnai  hefyd  yn  dra  thebyg  i  risgl 
garw  y  pren  dywededig;  a  chanddo  gawrfil  o  drwyn,  fel  pe  tyfasai 

*Älder4ree. 


Y  DDAU   EFELL.  195 

cangen  rhywdro  ar  ei  flaen,  o'r  hon  yr  oedd  y  boncyff  eto  yn  aros. 
Cludai  fasged  ar  ei  fraich,  yn  cynnwys  cap  dû  yr  ustus,  jwg  chwart  y 
Llýs,  hen  gyffion,  a  mân  bethau  eraill  perthynol  i'w  swydd.  0  flaen, 
ar  ol,  ac  o  bobtu  i'r  orymdaith,  yr  oedd  tyrfa  yn  chwerthin,  gwaeddi, 
dawnsio,  ac  yn  ymddwyn  íel  pobl  hanner  o'u  hwyliau  gan  lawenydd. 
Cymerai  hyd  yn  nôd  yr  hen  bobl  y  íath  ddyddordeb  yn  y  rhialtwch, 
fel  na  theimlent  oddiwrth  yr  hogiau  gwylltion  yn  llamsachu  ar  y 
llecyn  tyneraí  ar  eu  cyrff,  seí  y  cyrn  ar  eu  traed. 

"  Wedi  dringo  i  ben  yr  esgynlawr,  ac  i'r  Llýs  eistedd  i  lawr  yn  drefnus 
a  swyddogol,  dechreuid  ar  y  gwaith  trwy  i'r  Ustus  ei  hun  ddarllen 
gwers  ffurfiol  ei  agoriad,  yr  hon  a  ddechreuai  gyda'r  ymadrodd,  '  Duw 
gadwo'r  brenin,  Amen,'  ac  a  ddiweddai  gyda'r  un  geiriau,  ac  a  ddywedai 
yn  rhywle  tua'r  canol  mai  amcan  a  dyben  y  llŷs  goruchel  hwnw  ydoedd 
magu  cymydogaeth  dda,  a  chospi  pechaduriaid  am  droseddau  a  cham- 
ymddygiadau  nad  oedd  cyfreithiau  y  tir  na'r  eglwys  yn  eu  cydnabod; 
ond  troseddau,  er  hyny,  y  dylai  cymdeithas  gymeryd  sylw  digllawn  o 
honynt,  a  chospi  hefyd  y  sawi  a  geid  yn  euog  o'u  troseddu  hyd  eithaf 
cyfraith  y  Llỳs  hwnw  y  meddai  ef  yr  anrhydedd  digyffelyb  o  fod  yn  ben 
a  barnwr  arno.  A  chyda  fod  llîth  y  barnwr  trosodd,  cychwynai  y 
cwnstabliaid  at  eu  gwaith  o  ymofyn  am  droseddwr  ymhlith  y  dorf ;  a 
chan  eu  bod  wedi  penu  ar  eu  hysglyfaeth  ymlaen  llaw,  ni  byddent  yn  hir 
cyn  dyfod  â  rhyw  adyn  o  flaen  ei  well.  Y  cyntaf  y  syrthiodd  eu  craf- 
angau  arno  y  tro  hwn  ydoedd  Nedi  Bethel,  hen  lencyn  hanner  call,  yn 
ennill  ei  grystyn  wrth  gario  dwfr  mewn  tin  mawr  bron  gymaint  âg  ef 
ei  hun,  a'i  werthu  hyd  y  Llàn  yma  am  geiniog  y  tyniad  a  brechdan  ;  ac, 
fel  llawer  eraill,  heb  fod  yn  llawn  ben  llathen,  yn  credumai  y  weithred 
fwyaf  ddynol  y  gall  dyn  byth  ei  chyflawni  ydoedd  meddwi ;  ac  yn  nesaf 
at  hyny,  curo  y  crëadur  mwyaf  diamddiffyn  a  ddygwyddo  ddyfod  ar  ei 
lwybr,  ac  yn  achos  Nedi,  ei  fam  oedd  hono.  Nid  am  fod  yr  hen  Lowri 
ychwaith  yn  batrwm  o  ddynes ;  rhaid  i  bawb  gael  y  gwir,  hen  wreigan 
aflêr  ac  ansyber  ei  gwala  oedd  Lowri  ar  y  goreu. 

**  Wel,  i  chwi,  dyma  osod  dwylaw  ar  Nedi,  a  dyma  Nedi  yn  gwingo 
ac  yn  bustachu,  ond  i  ddim  pwrpas  ;  ffwrdd  ag  ef  i  fyny'r  chwareuf wrdd, 
lle  y  gosodwyd  ef  mewn  býr  amser  i  sefyll  yn  adyn  crynedig  o  flaen  y 
Llýs ;  a'r  dyrfa  erbyn  hyn  braidd  yn  dechreu  teimlo  fod  rhy wbeth  go 
sobr  wedi'r  cwbl,  yn  eu  hen  sefydliad  barnol.  Trefnwyd  yn  ddioed  fod 
un  o'r  barristers  i  erlyn,  a'r  lìall  i  amddiffyn,  y  carcharor.  Cododd  y 
dadleuydd  erlynol  i  fyny,  a  chan  roddi  tro  i'r  sypyn  o  fyglys  oedd  ganddo 
yn  nghadw  yn  nghîl  ei  fochgern,  dywedodd  rywbeth  tebyg  i  hyn;  ond 
ni  fedraf  fi,  ac  ni  fedr  undyn  byw,  yr  wy'n  ofni,  ail  adrodd  yr  araeth 
hono  air  am  air,  gan  fod  Robert  Pierce  yn  siarad  Cymraeg  mor  ryfeddol 
o  ramadegol,  ac  yn  dyweyd  geiriau  hynod  o  hirion  ac  ansathredig.  Ond 
rywsut  fel  hyn  yr  oedd  o  wrthi  hi : — 

" '  Boed  wiw  genych,  fy  arglwydd  farnwr, — Cyhuddir  y  carcharor 
annhymig  ger  eich  bron  o  bechawd  gwaradwyddus — pechawd  y  buasai 
cyfraith  Moses  a  chyfraith  Aaron  yn  condemnio  y  sawl  a  gawsai  yn 
euog  o  hono,  nid  yn  unig  i  garchar,  ond  i  farwolaeth  heb  os  nac  onibae. 
Nid  yw'r  cyhuddiad  a  ddygir  yn  erbyn  y  carcharor,  fy  arglwydd,  [tro  i'r 
fyglysen  ]  yn  ddim  llai  pechod  na  golchi  ei  fam.  Wedi  i  Lowri,  druan, 
fod  trwy  y  dydd  yn  hèl  ei  thamed  hyd  y  wlad,  a  dychwelyd  i'w  chaban 


196  Y  DDAU  EFËLL. 

yn  mrîg  yr  hwyr  yn  lluddedig  iawn,  yn  benaf  o  herwydd  cario  baich  o 
frigau  a  dýnodd  hi  o  wrychoedd  y  ffarmwrs  a  roesant  damed  iddi ;  fe 
ddaw  yntau,  Mistar  Nedi,  [tro  aralí  i'r  fyglysen],  i'r  un  caban  yn  feddw 
fawr  wedi  yfed  hanner  peint  o  ddi'od  fain ;  efe  a  ymddigona  ar  y  bwyd  a 
hèliodd  yr  hen  wraig,  efe  a  ymdwymna  wrth  y  tân  brigau  a  gynnullodd 
hi ;  yna  eíe  a  ofyn  am  fenthyg  ei  chetyn  ac  am  bibellaid  o'i  thybaco; 
hithau  yn  ateb  nad  oes  ganddi  ond  deunydd  un  catiad  o  dybaco  ar  ei 
helw,  a'i  bod  yn  cadw  hwnw  tan  y  boreu  i  glirio  ei  brest.  [Symud  y 
fyglysen  o'r  naill  íochgern  i'r  llall,  yr  hyn  a  bârodd  beth  attalfa  ar 
ffrŵd  yr  hyawdledd].  Gofyna  Mistar  Nedi  yn  nesaf  beth  sydd  i'w 
wneyd,  na  fedr  ef  feddwl  am  fyn'd  i'w  wely  heb  gatiad,  a  dywed  yr  hen 
wreigan  yn  dyner  wrtho  am  'smocio  carnau'r  ebol,  os  nad  all  fforddio 
prynu  dybaco,  fel  rhywun  arall.  Ar  hyn  tŷr  y  carcharor  allan  i  natur 
ddrwg  iawn,  geilw  ei  fam  ei  hun  yn  '  Hen  Faedan ;'  a  diwedd  y  cwbl  a 
fydd,  iddo  ei  golchi  nes  y  byddo  hi  yn  clecian.  Ýr  wyf  yn  appelio  at 
deimladau  eich  arglwyddiaeth  fel  tad  tyner,  ai  nid  yw  ymddygiad  o'r 
fath  yn  gweddu'n  well  i  anwariaid  y  South  Sê  nag  i  gristion  o  ddyn,  os 
gellir  galw  slebog  fel  hyn  yn  ddyn  neu  gristion.  Yn  fy  meddwl  i,  y 
mae  yn  îs  nag  anifeiliaid  y  maes  ac  na  bwystfilod  yr  anialwch.  Pwy 
erioed  glywodd  sôn  am  oen  yn  golchi  dafad  ?  neu  am  lô  yn  golchi 
buwch  ?  neu  am  elephant  bach  yn  golchi  elephantes  fawr  ?  Ond  yr  hyn 
ni  wnai  yr  oen,  y  llô,  na'r  elephant  bach,  a  wnaeth  y  carcharor.  A 
chofiwch  chwí  hefyd  mai  nid  gwaradwydd  bychan  i  Lowri,  druan,  ydyw 
bod  yn  fam  i  leban  ansiapus  fel  hyn,  yr  hwn  nid  yw  yn  ennill  digon  o 
brês  wrth  gario  dwfr  i  gadw  ei  hunan  mewn  dybaco  a  hanner  peint  o 
ddiod  fain,  a'r  hwn  nis  gall  ddarllen  yr  un  gair,  nac  ysgrifenu  yr  un 
llythyren  ond  mewn  cleisiau  duon  ar  gorpws  yr  hon  a'i  hymddýg. 
Nedi,  o  bawb,  a  ddylasai  amddiffyn  a  chastellu  Lowri;  ac  o  bawb,  Nedi 
ydyw  yr  unig  un  a  gyhuddir  o'i  golchi,  ac  yn  fy  marn  ostyngedig  i,  a 
gyhuddir  hefyd  yn  hollol  gyfiawn.  Eich  arglwyddiaeth,  yr  wyf  yn 
gobeithio,  ac  yn  hyderu,  y  bydd  i  chwi,  fel  pen  addurnol  y  llŷs  hwn, 
weled  mai  cyfiawn  ydy w  cospi  y  troseddwr  ger  eich  bron  hyd  eithaf  cyf- 
raith  y  llýs  hwn.  [Anadl  y  Dadleuydd  dysgedig  yn  trafaelu  mor  gyflym 
a  nerthol  nes  y  bu  agos  iddo  ysgubo  y  fyglysen  o'i  lle,  a'i  chwythu 
i  un  llygad  y  Barnwr].  Wrth  derfynu,'  ebai  Bob,  'yr  wyf  yn  cyflwyno 
yr  achos  poenus  hwn  i'ch  barn  ddiwyrni  chwi,  fy  arglwydd,  ac  yn  eistedd 
i  lawr,  gan  obeithio  fy  mod  yn  ei  gyflwyno  felly  i  ffynnonell  cyfiawnder 
diwjrni,  a  fy  mod  innau,  trwy  hyny,  wedi  gwneyd  fy  nyledswydd.' 

"  Tra  y  traddodid  yr  araeth  danllyd  bon,  ffaglai  un  Hygad  y  Barnwr 
gan  dân  diaíeddol  y  cyfiawnder  y  soniwyd  am  dano  ;  ac  ar  ei  therfyniad, 
tòrodd  y  dyrfa  allan  mewn  crechwen  o  gymeradwyaeth.  Yr  oedd  dafnau 
breision  o  chwys  yn  rhedeg  i  lawr  gwyneb  y  carcharor,  ac  ni  bu  erioed 
o  dan  bren  dyoddef  grëadur  a  grynai  mor  arswydus  o'i  goryn  i'w  sawdl. 
Fel  bu'r  lwc,  nid  oedd  yr  hen  wraig  ei  fam  yn  y  dyrfa,  onidê  buasai 
Nedi  a  hithau  yn  yr  un  arteithiau.  Ac  ar  ol  i  rai  mynydau  fyned  heibo, 
ar  orchymyn  y  Barnwr,  cododd  y  crogwr  ar  ei  draed,  a  gwaeddodd  nerth 
ei  ben  am 

"  '  Silanse  for  the  defence  V  " 

Yna  cododd  barrister  arall,  o'r  enw  Bil  Harri,  i  amddiffyn  y  cyhudd- 
edig.     Ystyrid  Bil  %y  mwyaf  dawnus  \a  digrif  yn  yr  holl  blwyf.     Bil 


Y    DDAU    EFELL.  197 

Harri  a  enmllasai'r  wobr  y  diwrnod  cynt  am  wneyd  gwyneb  hyll  trwy 
goler  ceffyl ;  a  Betsan  Harri,  ei  fam,  pan  ei  gwelodd  a  le3meiriodd  yn 
y  fan,  fel  diffodd  canwyll.  Dywedodd  y  Dadleuydd  Amddiffynol  ryw- 
beth  yn  debyg  i  hyn  : — 

"  Boed  wiw  genych,  íy  arglwydd  farnwr, — Pe  buasai  y  llwch  anfedrus 
sydd  yn  myn'd  i'ch  hanerchyn  bresennolynmeddu  y  filfed  ran  o  ddawn 
a  medr  y  boneddwr  dysgedig  a'i  rhagflaenodd,  ni  buasai  y  truan  cyhudd- 
edig  yr  un  pum'  mynyd  heb  ei  adfer  i'r  rhyddid  y  cymerwyd  ef  o  hono 
mor  anhaeddiannol.  Beth  ydyw'r  cyhuddiad  a  ddygir  yn  erbyn  y 
carcharor  ?  Ai  ei  fod  yn  grëadur  hanner  call  ?  Os  felly,  dylai  tua 
hanner  pobl  y  Llan  yma  fod  yn  sefyll  ochr  yn  ochr  âg  ef.  Ai  mygu 
tybaco  ?  Yr  wyf  fì  yn  methu'n  glir  a  gweled  íod  rhyw  lawer  mwy  o 
niwed  mewn  mygu  tybaco  nag  sydd  yn  ei  gnoi,  [a  rhoes  y  dadleuydd 
dysgedig  bwt  i'w  ben  yn  nghyíeiriad  ei  frawd  dysgedig  a  erlynai  yn  yr 
achos].  Ai  meddwi  ar  hanner  peint  o  ddiod  fain  ?  Wel,  gellid  meddwl 
fod  hwnw  y  dull  rhataf  o  feddwi  y  clywodd  neb  erioed  sôn  am  dano. 
Dywedodd  fy  mrawd  dysgedig  rywbeth  wrthych,  fy  arglwydd,  am  yr 
elephant.  Ychydig  o  elephantiaid  sydd  yn  nghoedwigoedd  y  wlad  hon  ; 
nid  wyf  yn  gwybod  am  fwy  nag  un  o  honynt  a  ddaeth  erioed  gan  belled 
oddicartref  â  Llanllonydd  yma,  ac  oddiwrth  yr  un  hwnw,  mae'n  debyg, 
y  cafodd  ein  crogwr  parchus  batrwm  trwyn.  Ond  beth  sydd  a  wnelo 
elephant  â'r  pwnc  ?  'Ydych  chwi  yn  myn'd  i  gyhuddo'r  carcharor  o 
ddwyn  elephant  ?  Nac  ydych  gobeithio.  Ond  yr  ydych  yn  ei  gyhuddo 
o  gyhuddiad  llawn  mor  annhebyg  i  wir  a  hyny.  Yr  ydych  yn  ei 
gyhuddo  o  olchi  ei  fam.  Pwy  glywodd  erioed  o'r  blaen  am  ddyn  yn 
golchi  ei  fam  ?  Ac  y  mae  Nedi,  druan,  yn  rhy  ddifater  i  olchi  ei  hun, 
heb  sôn  am  olchi  neb  arall.  Anfynych  y  bydd  dwfr  a  gwyneb  Nedi  yn 
dyfod  i  gyffyrddiad  agos  â'u  gilydd,  ond  pan  fo'r  dwfr  yn  y  tin  a'r  ei  ben 
yn  ymdòni  trosodd  ac  yn  dyferu  arno.  A  phe  rhoisai  olchfa  dda  i'r  hen 
faeden,  pwy  welsai  fai  arno  ?  Mi  gymeraf  fy  llŵ  na  olchodd  y  genawes 
felynddu  mo  honi  ei  hun  er  ys  Uawer  blwyddyn.    Fy  arglwydd,  gweithred 

0  drugaredd  y  galwaf  fi  y  weithred  y  dygir  y  carcharor  ger  eich  bron  i'w 
gospi  o'i  phlegid.  Gan  hyny,  yr  wyf  yn  hyderus  y  bydd  i  chwi  dymheru 
eich  cyfiawnder  efo  trugaredd,  ac  arfer  barn  ddiwyrni,  fel  y  cadwo  y 
Llýs  hybarch  a  henafol  hwn  y  clod  a  haeddodd,  ac  a  gafodd,  yn  yr  oes- 
oedd  dirif  a  aethant,  eto  yn  yr  oesoedd  dirif  a  ddeuant,  ac  y  cawn 
ysgrifenu  mewn  llythyrenau  cariad  a  thegwch  ar  hen  femrwn  ein  Llŷs, 

1  Edward  Bethel  a  gyhuddwyd  ar  gam,  a  gafwyd  yn  ddieuog,  ac  a 
ollyngwyd  yn  rhydd,  heb  frycheuyn  ar  ei  gymeriad  fel  dinesydd  Llan- 
llonydd.'  " 

Eisteddodd  y  dadleuydd  dysgedig  i  lawr,  a  thorodd  y  dyrfa  mewn 
banllefau  mwy  byddarol,  os  yr  un,  nag  o'r  blaen.  Galwodd  Mr.  Ysgawen 
am  "Silanse  for  the  Judge"  a  buwyd  rai  mynydau  cyn  cael  gwastrodedd 
ar  y  bobl.  Yna  llefarodd  yr  Ynad,  gan  edrych  yn  ymgnawdoliad 
llythyrenol  o  bwysigrwydd  ac  urddasoldeb  : — 

"  Edward  Bethel,"  ebai  ef,  "  cyhuddir  chwi  gerbron  Llýs  Peiriol, 
neu  Lŷs  Penyd,  neu  Court  Pains,  Llanllonydd,  o'r  trosedd  gwarthus  o 
guro  eich  mam.  Cawsoch  yr  amddiffyniad  mwyaf  medrus,  yn  yr  hwn 
y  ceisid  eich  cyfiawnhâu  trwy  droell-ymadrodd  hynod  o  gywrain.  Yr 
un  ystyr  sydd  gyda  ni  yn  y  rhan  yma  o'r  wlad  i'r  gair  curo  âg  i'r  gair 

N 


193  Y    DDAÜ   EFELL. 

golchi,  a  drieidi  chwarëus  ar  ran  eich  amddiffynydd  ydoedd  cyboli  hefo'r 
gair  hwnw  o  gwbl.  Yr  wyf  fi  yn  eich  cael  yn  euog  o'r  pechod,  ië, 
pechod  meddaf,  a  ddodir  yn  eich  erbyn ;  ac  yn  eich  galw  yn  ddyn 
creulon  iawn  pan  y  gofynech  am  bibellaid  o  dybaco  eich  mam,  a  hithau 
yn  byw  ar  y  plwyf.  Gan  hyny,  (ebai'r  Ynad,  a  dodi'r  cap  du  o  fasged 
Mr.  Ysgawen  am  ei  ben,)  dedfryd  y  llŷs  hwn  ydyw  fod  i  chwi  gael 
tywallt  chwart  o  ddwfr  oer  o  jwg  y  llýs  i  lawr  eich  ilawes,  a'r  brenin 
George  a'ch  cynnorthwyo  i  ddal  y  driniaeth,  ac  i  dderbyn  llês  oddiwrthi 
rhagllaw." 

Hwyrach  eich  bod  chwi,  Howel  Puw,  wedi  gweled  dyn  mewn  llŷs 
barn  yn  cael  ei  ddedfrydu  i  bymtheng  mlynedd  o  lafur  caled,  a'i  glywed 
yn  tòri  allan  mewn  ebwch  galon-rwygol ;  os  do,  yr  oedd  gwaedd  Nedi 
Bethel  tan  y  verdit  yn  bur  debyg  i  hono.  Ond  'doedd  wiw  iddo  fwstro; 
rhoes  y  chwe'  cwnstabl  eu  dwylaw  yn  dýn  arno,  a  rhwymasant  ei  fraich 
ddebeu  yn  ddiogel  wrth  hoel  fawr  oedd  wedi  ei  gyru  i  bolyn  a  ffurfiai 
ran  o'r  esgynlawr;  nolodd  yr  hangman  lonaid  ei  jwg  chwart  o'r  dwfr 
oeraf  oedd  i'w  gael,  ac  yr  oedd  rhai  darnau  o  rew  yn  nofio  ar  hyd  wyneb 
hwnw,  a  thywalltodd  ef  bob  dyferyn  o  hono  rhwng  llawes  crys  a  chroen 
y  coüdemniedig,  nes  oedd  y  truan  yn  beichio  fel  un  o'i  hwyl,  ac  yn 
dolefain  y  gallasech  chwi  ei  glywed  o  Bwllheli,  neu  rywle  pellach  na 
hyny,  os  oes  lle  pellach  yn  bosibl.  A  dyna  i  chwi  engraifft  o'r  dull  y 
byddent  yn  dwyn  ymlaen  y  Llŷs  Ysbeiriol.  Wrth  gwrs,  yr  oedd 
amrywiaeth  yn  y  cyhuddiadau,  ac  amrywiaeth  yn  y  cospedigaetb.au ; 
ond  yr  oedd  y  coeg  sobrwydd  a'r  coeg  ddigrifwch  bob  amser  rywbeth  yn 
gyffelyb. 

Wedi  gwrando  yn  astud  ar  y  chwedl  trwyddi,  fel  un  hoff  o  hen  arfer- 
ion  gwlad,  gofynodd  Hywel  Puw  ar  ei  therfyn,  pa  effaith  a  gawsai'r 
driniaeth  ar  fywyd  dyfodol  Nedi  Bethel. 

"  0  !  effaith  ragorol  iawn,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  "  churodd  o  mo'i 
fam  byth  ond  hyny;  achos  da  p'am,  yr  oedden'  ni  yn  ei  gladdu 
ymhen  deufis  i'r  diwrnod  y  cynnaliwyd  y  Court  Pains.  Peter  wnaeth 
yr  arch,  a  finnau  wnaeth  y  bedd  ;  onidê  Peter  ?" 

•■  Ië  siwr,"  ebai  Mr.  Prys,  "  0  hen  sefydliad  nohle  oedd  y  Llýs 
Ysbeiriol." 

"Nos  da'wch,"  ebai'r  gwr  dyeithr,  "a  diolch  i  chwi  am  eich  cwmni." 

"Nos  da'wch,"  ebai'r  ddau  Aderyn  y  Corff,  "  rhaid  i  ni  dd'weyd, 
1  Têg  edrych  tuag  adre'.'  " 


PENNÖD    IX. 

ÎS'OSWAITH    gydao  ysbrydion. 

Wedi  gofyn  am  i'w  swper  fod  yn  barod  ymhen  tuag  awr  o  amser,  aeth 
Hywel  Puw  allan  i'r  heol,  er  mwyn  cael  tipyn  o  awel  iach  cyn  myned  i 
gadw  am  y  noson;  a  chafodd  fod  digon  o  wynt  oddiallan  i  wneyd,  o 
leiaf,  gant  o  awelon  bywiog.  Yr  oedd  yr  wybren  uwchben  fel  pe  buasai 
T7edi  ei  throi  yn  faes  rhedegfa  cymylau, — cymylau  duon  â'u  mwDg  i 


Y   DDAU    EPELL. 


199 


fyny  yn  ymryson  rhedeg  efo  cymylau  gwýnion  gwlânog,  a'r  sêr  yn 
wincio  ac  yn  chwerthin  fel  yr  elent  heibio,  a  hwythau  yn  rhuthro 
ymlaen  yn  gyflymach,  gyflymach,  tan  gymeradwyaeth  y  llu  nefol,  heb 
ymattal  hyd  yn  nôd  pan  gyrhaeddent  y  grand  stand,  sef  oedd  hwnw,  yn 
enw  pob  rheswm  a  barddoniaeth,  y  lleuad.  A'r  gallu  a  yspardynai 
gesyg  y  dryghin  yn  y  wybren,  a  barai  deimlo  ei  ddylanwad  yn  Llan- 
llonydd  heíyd.  Ysgubai  fel  gwallgof  ar  hyd  yr  heolydd ;  ymosodai  ar 
goedydd  cedyrn,  ac  ysgytiai  hwynt  fel  pe  buasent  blant  drwg ;  chwib- 
anai  a  rhüai  bob  yn  ail  yn  nghyrn  y  simddeiau,  oddieithr  rhai  gwesttý 
yr  Afr;  yr  oeddynt  hwy  mor  isel  ac  mewn  lle  mor  gysgodol,  fel  na 
chai  fawr  grâff  un  amser  arnynt;  ymosodai  ar  yr  hen  glochdŷ  a'r 
Eglwys  fel  pe  buasai  yn  ngwasanaeth  yr  Ysbryd  Drwg,  nes  y  parodd 
agos  i  dafod  yr  hen  glôch  dòri  allan  i  ediiw  iddo  ei  swydd  a'i 
gynddaredd. 

Edrychai'r  gŵr  dyeithr  wrth  fodd  ei  galon.  Hwyrach  fod  natur  ac 
yntau  yn  dygwydd  bod  o'r  un  feddwl  ar  y  pryd ;  a  bod  ei  fynwes  ef  ei 
hun  yn  ddarlun  lled  gywir  o'r  hyn  a  welai  oddiallan.  Pa  fodd  bynag, 
ymlwybrodd  ymlaen,  heb  ganddo  unrhy w  amcan  neillduol  mewn  golwg 
ond  "  dilyn  ei  drwyn,"  ac  arfer  gwerinair  sathredig.  Trôdd  heibio  i 
gongl  gwesttý  ar  hyd  lôn  gul,  yr  hon  a'i  harweiniai,  yn  ol  ei  ddysgwyl- 
iad,  i'r  caeau,  gan  ddywedyd  wrtho  ei  hun,  fel  un  yn  ymwynfydu  ar 
bleserau  yr  ystorm,  "  Sut  y  mae  hi  tu  allan,  tybed  ? "  Cyn  iddo 
gyrhaedd  neppell  oddiwrth  drigfa  dyn,  clywai  siarad  am  y  gwrych  âg 
ef ;  llais  llanc  ydoedd,  fel  pe  buasai  yn  difyru  neu  yn  adeiladu  ei  hunan 
gyda'r  gorchwyl  buddiol  o  holi  ei  hun  : — 

E. — "Felíy,  yr  wyt  tithau  yn  dechreu  cael  dy  lygad-dynu  gan  y 
genethod,  wyt  ti  ?  " 

J. — "  Pa  ddrwg  sydd  yn  hyny  ?  " 

E. — "Dim;  ond  nid  oes  ond  un  yn  Llanllonydd  allai  fy  llygad-dynu 
i,  a  hono  ydyw  Jemima  Sophia." 

J. — "  Jemima  Sophia  ydyw'r  lodes  dlysaf  yn  y  plwyf,  yn  y  sîr,  yn 
Nghymru,  yn  y  byd." 

E. — "  Mi  ddanfonais  i  falentin  iddi  hi  yn  mis  Chwefror,  a  darn  o 
farddoniaeth  gyda  hi ;  y  darn  hwnw,  wyddost,  sydd  yn  dechreu, — 

Fenyw  fwyn,  gwrando  gŵyn 
Un  ar  farw  er  dy  fwyn. 

J. — "  0  ho  !  mi  fûm  i  yn  siarad  â  hi,  yn  gwasgu  ei  llaw  heno 
ddwaetha'  yn  y  byd ;  bûm  yn  cydrodiana  â  hi  yn  y  berllan  ;  a  phe  cau- 
asai  Peter  y  Clochydd  ei  gêg  fawr,  yr  wyf  agos  yn  siŵr  y  buasai  adduned 
wedi  ei  gwneyd  rhyngom  a  barhausai  hyd  gyttundeb." 

E. — "  Yr  oeddwn  i  wedi  meddwl  am  Jemima  er  ys  misoedd,  bellach; 
ond  dyna  fel  y  mae  hi  bob  amser  pan  y  meddyliaf  i  am  rywbeth,  byddi 
dithau  yn  siŵr  o  fod  wedi  meddwl  am  yr  un  peth  o  fy  mlaen  i.  Rhaid 
imi  gael  fy  newis  y  tro  hwn,  neu  ni  siaradaf  air  â  thi  byth  ond  hyny." 

J. — "  Siarad  neu  beidio,  fy  eiddo  i  ydyw  Jemima  Sophia;  os  bydd 
geny'  rywbeth,  byddi  di  yn  siŵr  o'i  eisieu  bob  amser;  'rwyt  ti  yn 
cymeryd  diíyrwch  wrth  fy  mhoeni  i  beunydd.  Y  carp  câs,  fyddai  fawr 
geny'  dy  daro  di !  " 

H  2 


SOO  Y   DDAli    EPfîLL. 

E. — u  Taro  fi,  ynte,  yr  hen  goes  íèr  wenwynllyd  !  Taro  fi,  a  chymer 
y  canlyniad.  Tharewaist  ti  erioed  mo  hona'i  o'r  blaen,  ac  mi  gym'raí 
íy  llŵ  na  tharewi  di  byth  mo  hona'i  dracheín." 

Gwrandawai  Hywel  Puw  ar  yr  ymrysonfa  rhwng  hyrddiadau'r 
gwynt ;  a  chan  mor  debyg  oedd  llais  y  ddau  efell  i'w  gilydd,  fel  na 
wybu  efe  fod  yno  ragor  nag  un,  hyd  onid  aethant  i  sôn  am  daro,  pryd  y 
gwelodd  ei  gamgymeriad. 

Hyd  yn  hyn,  ni  buasai  ffrae  gyffelyb  erioed  rhyngddynt;  yr  oeddynt 
yn  caru  eu  gilydd  yn  fwy  na  brodyr;  hoffbeth  y  naill  oedd  hoffbeth  y 
llall ;  ond,  yn  antfodus,  nid  oedd  gan  Jemima  Sophia  gyd-efeilles, 
onidê  aethai  eu  brawdgarwch  cynhesol  ymlaen  ymhellach ;  nis  gallent 
eu  dau  ymserchu  yn  yr  un  rian,  ac,  yn  ffodus,  hwyrach,  nid  oedd  gan 
natur  ar  ei  helw  ond  un  Jemima  Sopbia  Rees. 

Dychwelodd  Puw  yn  ol  i  west.tŷ  yr  "  Afr,"  gan  droi  yr  hyn  a  glyw- 
sai  yn  ei  feddwl,  a  thrwy  hyny  ei  gymysgu  â'r  ystorfa  anhylaw  oedd 
ganddo  eisoes  yn  yr  un  lle ;  a'r  gyntaf  a'i  cyfarchodd  ar  ei  fynediad  i 
mewn  ydoedd  Miss  Eees,  merch  y  tŷ.  Bychan  y  gwyddai  ef  mai  hi 
ydoedd  Jemima  Sophia ;  a  bychan  y  gwyddai  hithau  mai  un  o'r  medd- 
ydiau  a  nofiai  ar  wyneb  ei  gôf  yntau  ar  y  pryd  ydoedd  anghydfod  rhwng 
John  ac  Ifan,  ac  mai  hi  ei  hunan  ydoedd  achlysur  diniwed  yr  anghyd- 
íod  hẅnw.  Pa  fodd  bynag,  wedi  iddo  fwyta  ei  swper,  gofynodd  os  oedd 
gŵr  y  tý  a  chanddo  hamdden  i  ymgomio  am  ychydig  amser.  Daeth 
John  Rhys,  gŵr  y  tý,  ymlaen,  â  gwên  ar  ei  enau,  gan  gyfarch  ei  wêst,  a 
sylwi  fel  math  o  ragymadrodd  ei  bod  hi  yn  dywydd  mawr  ar  y  môr  i'r 
llongwyr  druain. 

M  Mawr  iawn,  mawr  iawn,"  ebe  Puw,  gan  edrych  arno  yn  graff  a  nianwl. 
Bholyn  llydan,  boliog,  trwyngoch,  oedd  y  tafarnwr  ;  a  thybiai  y  gwêst  ei 
fod  yn  debyg  i  ddyn  a  allai  gadw  cyfrinach  ;  o'r  hyn  lleiaf,  credai  fod  ei 
groen  yn  ddigon  o  maint  i  gadw  llawer  iawn  o  gyfrinachau.  Tòrodd 
Puw  y  rhew  trwy  ddyweyd  fod  ganddo  air  neu  ddau  eisieu  eu  dyweyd 
wrth  John  Rhýs  os  gallai  ef  hebgor  yr  araser  i'w  gwrando.  "  O  gallai, 
yn  enw  dyn ;  dim  i'w  wneyd  yn  nhafamau  bach  y  wlad  ond  ar  nos 
Sadyrnau,  a  nosweithiau  ffeiriau,  a  mwy  o  ymladd  nag  o  yfed  yn  aml 
ar  y  nosweithiau  hyny,  fel  yr  oedd  mwyaf  gresyn  adrodd." 

"  Wel,  i  ddechreu  ynte  yn  y  dechreu,"  ebai  H.  Puw.  "  Hen  filwr 
ydwyf  fi,  wedi  gweled  llawer  tro  ar  íýd,  er  nad  wyf  eto  yn  llawn  deugain 
oed,  ac  yn  edrych  yn  ieuengach  hwyrach  na  hyny.  Chwe'  blynedd  yn 
ol  yr  oeddwn  yn  yr  India,  lle  y  cefais  sunstrohe,  yr  hyn  â'm  hanalluog- 
odd  yn  llwyr,  ac  a  roes  i  mi  ryddhâd  o'r  fyddin ;  gan  na  byddwn 
mwyach,  yn  ol  barn  y  meddyg,  ddim  ond  baich  ar  Gwmni  yr  India 
Ddwyreiniol  yn  y  wlad  hono,  danfonwyd  fi  i  long  i  ddyfod  tua  Phrydain. 
Glaniasom  yn  Llundain  ;  ac  er  fy  mod  wedi  hybu  llawer  yn  ystod  y 
fordaith,  ni  chefais  ond  cael  a  chael  yn  y  Brifddinas  i  ddyfod  yn  rhydd 
o  grafangau'r  meddygon,  y  rhai  a  fynent  fy  nanfon  i  ryw  glafdý,  yr 
hyn  ni  fuasai  i  mi  ar  y  pryd  ond  porth  i'r  bedd.  Ni  chollais  ddim 
amser  yn  hwylio  cychwyn  tuag  adref ;  a  chan  fod  y  ffordd  o  Lundain  i 
Bwllheli  yn  mhell  dros  ddaucan'  milldir,  yr  oedd  yn  faith  i'w  cherdded ; 
ond  i  ddyn  heb  ond  ychydig  arian  ar  ei  elw  nid  oedd  ond  cerdded  am 
dani  Cyrhaeddais  Amwythig  heb  i  ddim  neillduol  gymeryd  lle,  ond 
iy  mod  yn  Uuddedig  iawn  erbyn  bob  nos,  ac  yn  myn'd  wanach  wanach 


T   DDAÜ    «FELL. 


201 


0  ddydd  i  ddydd.  O'r  Amwythig  unionais  tua  chartref,  gan  ymdaith 
trwy  wlad  lle  y  siaradent  iaith  anwyl  fy  mam.  Llettyais  noswaitb  mewn 
pentref  nid  aoenwog,  a  chodais  yn  y  bore  i  fyned  ymlaen  i'm  taith ; 
ond  cyn  myned  ond  ychydig  filldiroedd  o'r  fan  hono,  ditîygiodd  fy  nerth 
yn  llwyr,  a  thröais  i  gae  o  wair  tòredig,  ac  yno  yn  anadlu  ei  berarogl 
iachusol  o  tan  bren  cysgodol,  y  treuliais  y  diwrnod  gyda'r  bwriad  o  ail 
gychwyn  pan  elai'r  haul  tros  y  gorwel.  0  !  John  Rhys,  na  byddai 
mwy  o  ddynion  yn  marw  â'u  rhinweddau  mor  bersawrus  a'r  gwair  wrth 
farw !  Ond  erbyn  i'r  haul  fyn'd  tros  y  gorwel,  teimlwn  fy  hun  yn  rhy 
wan  i  fyned  ymlaen  i'm  taith,  nac  yn  ol,  nac  i'r  llàn  a  adawswn  yn  y 
bore.  Yr  oeddwn  wedi  sylwi  ar  hen  balas  o'm  blaen,  yn  sefyll  ar  lech- 
wedd  glýn  heb  fod  neppell  oddiwrthyf,  ac  unionais  goreu  gallwn  tuag 
ato.  Nis  gwn  yn  iawn  pa  un  i'w  alw  ai  palas  ai  murddyn  ;  y  dull  tecaf 
fyddai  ei  alw  yn  hanner  o  bob  un.  Gofynais  i'r  unig  fôd  dynol  a  welwn 
o  gwmpas  y  lle,  os  gallwn  gael  llettý  noson  yno  ;  ac  wedi  dadleu  yn 
daer  âg  ef,  cefais  ganddo  ddyweyd  nad  oedd  ond  un  gwely  gwàg  yn  y 
lle — fod  hwnw  mewn  pentý  ar  wahàn  oddiwrth  y  tý,  ac  na  byddai  neb 
byth  yn  cysgu  ynddo,  ond  y  gofalai  ef  na  chawn  wely  llaith.  Diolchais 
iddo  yn  fawr;  ac  wedi  mwynhâu  ei  garedigrwydd  ar  lun  swper  iachus, 
hwyliais  tua'm  hystafell  wely.  Ehoes  i  mi  bob  cysur  angenrheidiol  i'm 
gwneyd  yn  gwinfforddus,  heb  anghofìo  canwyll  tua  hannerllath  o  hŷd; 
a  rhybuddiodd  fi  i  beidio  dychryn  os  clywn  ddrŵs  fy  ystafell  yn  clepian 
tua  hanner  nos.  Edrychai  hyn  yn  debyg  i  ysbryd ;  ond  nid  oedd 
dewis  i  gardotyn,  ac  ni  bu  ofergoeledd  erioed  ymhlith  fy  ngwendidau. 
Cefais  fy  ystafell  yn  ddigon  o  faint,  a  gwely  ar  ei  chanol  digon  helaeth 
i  ddwsin  o  ddynion  gysgu  yn  gysurus  ynddo  yn  bîg  ac  yn  ben,  neu 
draed  yn  nhraed.  Yr  oedd  tân  siriol  hefyd  wedi  ei  gyneu  ar  fy 
nghyfer,  ac  wrth  hwnw  yr  eisteddais  am  oriau,  yn  dadluddo  ac  yn 
myfyrio  am  y  naill  beth  a'r  llall,  nes  y  syrthiodd  trwmgwsg  arnaf,  o'r 
hwn  y  deffröwyd  fì  ymhen  rhai  oriau  gan  sŵn  ergydiol  drŵs  fy  ystafell  yn 
agor  ac  yn  cau.  Gelwais  rhwng  cwsg  ac  effro  ar  i  bwy  bynag  oedd  yno 
ddyfod  i  mewn,  a  than  ei  berygl  i  adael  y  drŵs  hwnw  yn  llonydd. 

Ar  hyn  cododd  Puw  ei  lygaid  at  ei  wrandäwr,  a  chanfu  yn  ei  lygaid 
gymysgfa  o  ammheuaeth,  dychryn,  a  syndod.  A  chan  gyfeirio  at  y 
neillduolrwydd  blaenaf,  aeth  ymlaen  :— 

"  Coeliwch  chwi  neu  beidiwch,  mae  pob  gair  a  ddywedaf  cyn  wired  a'r 
pader.  Pwy  sydd  yna,  ebai  fi,  d'owch  i  fewn ;  a  chyn  wired  a  bod  dwfr  yn 
y  Dyfrdwy  gerllaw,  dyma  dosbwth  o  ddynan  bychan  sionc  mewn  cap  côch 
yn  cerdded  yn  fllwrol  i  ganol  yr  ystafeìl,  gan  wneyd  y  moes-ymgrymiad 
dèlat  i  mi  wrth  fyned  heibio.  Tua  llatben  o'i'ol,  wele  ddynsawd  arall  o'r 
un  teulu  mewn  cap  gwyrdd  ;  ac  un  arall  mewn  cap  glâs  ;  ac  un  arall  eto 
mewn  cap  melyn,  a'r  pedwar  yn  ymdaith  yn  ol  a  blaen  hyd  yr  ystafell. 
Gofynais  iddynt  yn  ddigon  diofn  i  ba  gatrawd  yr  oeddynt  hwy  yn 
perthyn.  Atebodd  y  gŵr  â'r  cap  côch,  yr  hwn  a  weithredai  fel  arwein- 
ydd  ar  y  tri  eraill,  mai  gwŷr  Gwýn  ab  Nudd,  brenin  gwlad  ëang  Hud 
a  Lledrith,  oeddynt  hwy,  yn  gwarchod  trysor  deiliad  i'r  brenin  hwnw, 
o'r  enw  Gofal  Bydol,  yr  hwn  tra  yn  y  cnawd,  a  guddiasai  rywbeth 
gwerthfawr  heb  iod  yn  neppell  o'r  ystatell  yr  oeddyrt  ynddi.  Atebais 
innau  nad  oeddwn  wedi  clywed  o'r  blaen  am  y  brenin  hwnw;  ond  os  na 
byddai  i'w  bedwar  gŵr  ddadguddio  i  mi  y  trysor  y  soniwyd  am  dano,  y 


m 


Y   DDAU    EFELL. 


torwu  mewn  gwrthryfel  yn  erbyn  ei  lywodraeth.  Y  Cap  Côch,  gan 
ddirnad  fy  ngeiriau,  a  atebodd  : — 

"  Gwae,  gwae,  a  fydd  i  ti,  fôd  marwol,  os  meiddi  gyffwrdd  pen  dy  fýs 
âg  un  o  honom — ni  a'th  wnawn  yn  ddigon  mân  i  fyned  trwy  ogr  rhawn." 

"  Rhaid  cael  ychwaneg  na  phedwar  o  honoch  chwi,  sparbils  gweiniaid, 
i'm  gyru  trwy  ridyll  heb  són  am  ogr,"  ebai  finnau,  gan  edrych  mor 
ffyrnig  fyth  ag  y  medrwn. 

"  Ymgroesa  !  nid  Indiaid  melynion,  gwagsaw,  ydym  ni." 

"  Ac  nid  llyfrgi,  âg  arno  ofn  ysbryd  ydwyf  fînnau ;  mi  a  ymaflaf 
godwm,  neidiaf,  taflaf  drosol,  neu  ciciaf  bêl  droed  â'r  goreu  o  honoch, 
ac  â'r  oll  o  honoch  gyda'ch  gilydd." 

"  Wel,"  ebai'r  Cap  Côch,  "  os  wyt  ti  am  ymryson,  gad  i  ni  gael  y 
bêl  droed  ynte." 

"  O'r  gore,"  ebai  finnau. 

Daeth  pêl  yno  o  rywle  mor  annysgwyliadwy  ag  y  daethai  y  dynion 
bychain  eu  hunain,  a  dechreuasom  ar  y  chwareu  yn  ddioed — pedwar  yn 
erbyn  un — gwŷr  Gwyn  ab  Nudd  yn  erbyn  y  diweddar  filwr  yn  ngwas- 
anaeth  Cwmni  anrhydeddus  yr  India  Ddwyreiniol.  Yr  oedd  yr  ystafell 
ar  y  lleiaf,  mae'n  wir ;  ond  parhâodd  yr  ymdrech  yn  hîr,  a  chan  mor 
hylaw  oedd  y  gwýr  bychain  efo'u  traed,  ofnwn  unwaith  mai  hwy 
fyddent  drechaf.  Pa  fodd  bynag,  wrth  weled  pethau  fel  pe  buasent  yn 
troi  yn  fy  erbyn,  mi  a  ymwrolais,  ac  a  greulonais  hefyd  fwy  na  heb,  a 
chyrhaeddais  droediad  i'r  belen  a'i  gyrodd  trwy'r  ffenestr  ymhen  pellaf 
yr  ystafell. 

"  Dyna  ti  wedi  ei  gwneyd  hi,"  ebai'r  Cap  Côch,  "  dos  allan  i'w  'nol 
hi  gynta'  gallot," 

Tybiais  nad  oedd  hyn  ond  dyfais  hudol  a  lledrithiog  i'm  cael  allan 
o'r  ystafell ;  a  chan  daro  fy  nhroed  yn  y  llawr,  dy wedais  yn  awdurdodol, 
"  Dos  di  i  'nol  y  bêl,  y  Cap  Côch." 

Ond  mwmiai  hwnw  rywbeth  fod  arno  ofn  nos  ;  a  bu  agos  i  mi  gicio 
rhingyll  Gwyn  ab  Nudd  ar  ol  y  belen.  "  Dos  di,  ynte,  Cap  Gwyrdd," 
ebai  fi  wrth  yr  hwn  yr  oedd  ei  ddiddosben  fel  pe  buasai  wedi  ei  wau  o 
ddail  coed  cyll ;  ond  edrychai  hwnw  mor  ddisylw  a  didaro  o'm  cais  a 
phe  buasai  wedi  ei  eni  yn  fud  a  byddar ;  a  chyda'r  un  edrychiad  hurt  yr 
atebwyd  fi  gan  y  lleill.  Gan  hyny,  tröais  drachefn  at  y  rhingyll,  gan 
ymresymu  âg  ef,  ac  edrych  yn  dra  mileinig  ar  yr  un  pryd,  mai  eu  dyled- 
swydd  hwy  oedd  edrych  ar  ol  y  bêl  yn  eu  iâl  eu  hunain,  ac  nad  oedd 
ond  distryw  a  dinystr  yn  eu  haros  os  nad  ufuddhaent  i'm  gorchymyn. 
Wedi  gwneyd  osgo  crio  am  beth  amser,  dringodd  y  Cap  Côch  i'r  ffenestr, 
a  diflanodd  trwy  y  twll  a  wnaethai  y  bêl  yn  y  gwydr  mor  ddisymwth  a 
phe  buasai  yn  ysbryd;  ylleill  yn  y  cyfamser  yn  agor  eu  llygaid  bychain 
mewn  syndod  at  ufudd-dod  eu  blaeaor  i  ddyn  marwol,  cymysgedig  âg 
ofn  y  dyn  marwol  hwnw  y  gadewsid  hwy  fel  hyn  yn  ei  gwmni.  Ond 
ni  bu'r  Cap  Côch  nemawr  amser  cyn  dychwelyd,  a'r  belen  tan  ei  gesail. 

Prin  y  mae  y  ffrwgwd  hon,  John  Rhys,  yn  werth  ei  hadrodd,  ond  y 
mae  yn  dangos  i  chwi  fy  mod  i  wedi  cael  meistrolaeth  arnynt ;  ac  nis 
gellwch  chwi  wneyd  dim  o  dylwythion  têg,  ysbrydion,  a  llawer  o  ddyn- 
ion  hefyd  o  ran  hyny,  heb  eu  meistroli  yn  gyntaf.  Yr  wyf  wedi  sŷnu 
llawer  byth  er  hyny  sut  y  medrais  ymddwyn  mor  ddewr.  Ond  o  hyny 
allan,  myû  oedd  yr  arwr ;   ac  wedi  chwareu  pêl  droed  nes  llwyr  fliao, 


T    DDAU    EFELL.  303 

eisteddodd  y  Cap  Cóch  a  minnau  wrth  y  tân  i  íwynhâu  ein  hunain  wrth 
ddyweyd  chwedlau  am  hyn  a'r  llall.  Ni  ddaethai  gair  eto  o  eneuau  y 
lleill.  Adroddais  i  wrtho  fy  hanes  personol  a'm  helbulon  yn  India,  gan 
ddisgwyl  y  buasai  yntau  yn  rhoi  ychydig  o'i  hanes  yntau  yn  Ngwlad 
Hud  a  Lledrith  i  minnau,  Ond  dim  un  gair  ar  y  pen  hwnw  ;  a  phan 
ofynais  iddo,  ac  y  pwysais  arno,  gan  arfer  yr  awdurdod  a  ennillaswn, 
atebodd  fi  fod  ei  íywyd  ef  a  chyfrinachau  ei  fywyd  yr  un  peth,  ac 
atolygodd  yn  daer  arnaf  na  ofynwn  iddo  mwyach. 

Ond  beth  am  y  trysor  ?  ebe  fi  ;  rhaid  i  mi  gael  rhan  o  hwnw  genyt, 

neu  myn ,  a  bu  agos  i  mi  enwi'r  Mawredd,  ('roeddwn  i'n  rhegi'n 

dost  pan  ddaethum  o  India — mae  pob  hen  sowldiwr  yn  rhegi).  Buasai 
enwi'r  Mawredd  yn  derfyn  ar  unwaith  ar  ein  hymdrafod,  os  rhoddir  coel 
ar  yr  hyn  a  ddywed  traddodiad  am  fodau  amnaearol,  ac  ymatteliais;  a  da 
hyny,  canys  sylwais  fod  y  Cap  Côch,  pan  y  dyfalodd  pa  enw  oedd 
ar  ddyfod  o'm  genau,  yn  troi  gwýn  ei  lygaid  bychain  i  fyny,  fel  pe 
buasai  yn  ymbaratöi  at  roddi  naid  i'r  difodiant  cûdd,  a  chymeryd  ei  dri 
chydymaith  gydag  ef. 

"  Wel,"  ebai'r  Cap  Côch,  "  gan  dy  fod  di  yn  farwolddyn  dewr,  ac  yn 
grëadur  gwynebagored  a  diragrith,  mi  a  ddadguddiaf  i  ti  gyfrinach  y 
trysorau.  Tyred  y  ffordd  yma,"  ebai  ef,  ac  arweiniodd  fì  ar  hyd  culfa 
dywell,  cyn  dywylled  mi  allwn  feddwl,  pan  fo  hi  yn  hanner  dydd,  a  phan 
fo  hi  yn  hanner  nos ;  ac  ymhen  pellaf  y  gulfa  cododd  ei  fŷs  bychan  at  y 
tô  lle  yr  oedd  drŵs  bychan,  a  dywedodd  wrthyf  am  agor  hwnw. 
Gwnaethum  yn  ol  ei  gais  ;  a  daeth  i  lawr  am  ein  penau  sypynau  lawer 
o  hen  bapyrau  llychlyd.  "  Cadw  y  rhai  hyn,"  ebai'r  Cap  Côch,  "  yn 
ofalus  iawn  hefyd  ;  hwyrach  na  byddant  o  fawr  lês  i  ti,  ond  hwy  fydd- 
ant  i  eraill."  Cipiais  hwy  i  fyny  gan  eu  dodi  yn  ofalus  yn  fy  mynwes. 
Oddiyno  aethom  yn  ol  at  gàreg  yr  aelwyd ;  archodd  i  mi  godi  hono,  ac 
o  dani  cawsom  hen  grochan  bychan  yn  llawn  o  hen  arian  bâth,  a  pheth 
aur  hefyd  a  phrês.  Neidiais  o  lawenydd  gan  fy  mod  yn  dlawd  neill- 
duol.  Fi  bia  rhain,  trump  ?  "  ebe  fi.  "  Ië,  trump,"  ebai'r  Cap  Côch ; 
"  dyro  eu  banner  i  geidwad  y  lle  yma  am  ei  garedigrwydd  i  ti,  a  chadw  yr 
hanner  arall  i  ti  dy  hun." 

"  Dyma  ein  swyddogaeth  ni  yn  y  lle  hwn  yn  awr  ar  ben," 
ebai  ef  ymhellach,  ac  ymestynodd  ef  a'i  dri  chydymaith  ger  bron  fy 
llygaid  i  fod  y  dynion  talaf  a  mwyaf  a  welais  erioed,  a  chleddyf  hîr 
llafnloew  gan  bob  un  o  honynt  yn  ei  law.  "  Gorwedd  ar  dy  wyneb  ar 
lawr,"  ebai'r  Cap  Côch,  "  ymgais  dy  fywyd  fyddo  cael  hyd  i  aerod  yr 
ewyllys  yna  ;  ac  os  beiddi  godi  dy  olwg,  neu  wneyd  cam  â  dymuniad  y 
testamentwr,  ni  a'th  falwn  yn  wir  yn  ddigon  mân  i  fyned  trwy  ogr 
rhawn." 

Gan  eu  gwir  ofn,  gorweddais  a'm  gwyneb  obry,  a  phan  godais  ar 
derfyn  yr  amser  gosodedig,  sef  oedd  hwnw  hanner  awr,  yr  oedd  y  tân 
wedi  diffodd,  y  ganwyll  wedi  llosgi  allan,  y  wawr  yn  tòri,  y  ceiliog  yn  y 
buarth  gerìlaw  yn  cânu,  a  minnau  yn  rhwbio  fy  llygaid  er  mwyn  gweled' 
yn  gliriach  ai  breuddwyd  oedd  yr  holl  ymdrafod  ai  peidio.  Ond 
gwelwn  y  crochan  a'i  gynnwys  ger  fÿ  mron,  atheimlwny  sypyn  papyrau 
yn  fy  nghesail.  Aethum  ati  i'w  darllen  a'u  holrhain  yn  ddiymaros,  a 
chefais  eu  bod  ymhell  dros  eu  cant  oed ;  a'ubod  yn  gynnwysedig  o  gyd- 
nabyddiaeth  am  ddyled  gan  wahanol  bersonau  yn  yr  ardal  f'  rhai  gweith- 


SÖ4  S    DDAU    EFRLL. 

redoedd  tir  ;  a  hen  ewyllys.  Hen  ewyllys  Robert  ap  Siôn  ap  Risiart  ap 
Llywelyn,  neu  Robert  Jones,  yn  tystio  ei  fod  ef  yn  marw  yn  ddibriod,  ac 
yn  gadael  ei  holl  eiddo  i'w  frawd  Ifan,  yr  hwn,  fel  y  dywedai  papyryn 
arall,  oedd  wedi  ymrestru  yn  filwr  i  wasanaeth  Cwmni  anrhydeddus 
India  Ddwyreinol  rai  blynyddau  cyn  hyny ;  a'r  hon  oedd  wedi  ei  thynu 
allan  a'i  harwydd-dystio  yn  gyfreithìawn  a  rheolaidd.  Rhenais  yr 
arian,  yn  ol  y  cyfarwyddyd,  efo'r  dyn  a  roisai'r  llettŷ  i  mi,  yr  hwn 
a  deimlai  yn  falch  neillduol  o  honynt,  ac  yn  íalch  neillduol  hefyd  fod 
tenantiaid  yr  hen  ystafell  wedi  ymadael ;  ond  ni  chrybwyllais  wrtho  o 
gwbl  am  y  papyrau.  A'm  gwaith  o'r  noson  hono  hyd  yr  awr  hon  ydyw 
olrhain  treiglad  y  gwir  etifedd  yn  yr  ewyllys.  Ysgrifenais  at  gadben 
fy  myddin  yn  India  ;  ac  wedi  ymgynghori  â  Uyfrau'r  fyddin,  cafodd  ef 
allan  fod  un  Ifan  Jones  wedi  gwasanaethu  ei  amser  yn  y  wlad  hono,  a 
dychwelyd  i'w  wlad  ei  hun.  Trwy  ddirfawr  lafur,  cefais  allan  pa  le  y 
treuliodd  weddill  ei  oes  ;  iddo  adael  un  mab  o'r  enw  Huw,  yr  hwn  a 
ddaeth  drosodd  gan  ymsefydlu  yma  fel  gwesttŷwr ;  ac  y  mae  yn 
ddiddadl  mai  Huw  Jones  oedd  ei  enw,  os  na  ddarfu  iddo  fabwysiadu  y 
dull  aflêr  o  ddefnyddio  enw  ei  fam  yn  lle  eiddo  ei  dad,  fel  y  gwneir 
mewn  rhai  rhanau  o  Gymru.  Dyna  fy  hanes  i,  John  Rhŷs,  a  dyna  fy 
neges  yn  y  cẁr  yma  o'r  wlad.  Os  gellwch  roddi  rhyw  gynnorthwy  i  mi, 
byddaf  yn  dra  diolchgar." 

Edrychodd  John  am  beth  amser  ar  y  tân,  ac  edrychodd  wed'yn  beth 
amser  ar  Hywel  Puw ;  ocheneidiodd  amryw  weithiau  ;  trôdd  ei  lygaid 
tua'r  nenfwd,  fel  un  wedi  ymgolli  yn  y  myfyrdod  dwysaf>  ac  ar  arllwys 
allan  y  wybodaeth  vverthfawrocaf. 

M  Huw  Jones,  y  Ddraig"  ebai  ef,  "  wedi  marw,  syr,  er's  blynyddau." 

"  A  fu  ganddo  wraig  ?"  gofynai  Puw  yn  chwyrn. 

"Wedi  marw,  syr,"  ebai'r  taíarnwr. 

M  A  phlant  ?" 

"  Dau  efell,  y  rhai  sy'n  fyw  ac  iach." 

\Tw  orphen  yn  y  rhifyn  nesaf.] 


MEDDYLFRYD    CRIST    IESÜ. 

(beirniadaetü    YSGRYTHYROL.) 

AIL   ERTHYGL. 

PHILIPPIAID  II.  5—8. 


"Canys  bydded  ynoch  y  meddwl  yma,  yr  hwn  oedd  hefyd  yn  Nghrist  Iesu  : 
Yr  hwn,  ac  efe  yn  ffurf  I)uw,  ni  thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw  ; 
Eithr  efe  a'i  dibrisiodd  ei  hun,  gan  gymeryd  arno  agwedd  gwas,  ac  a  wnaed  mewn 

cyffelybiaeth  dynion  : 
A'i  gael  mewn  dull  fel  dyn,  efe  a'i  darostyngodd  ei  hun,  gan  fod  yn  ufudd  hyd 

angeu,  ie,  angeu  y  groes." 


Adn.  7.  "  Eithr  efe  ai  dibrisiodd  ei  hun,  gan  gymeryd  arno  agwedd 
gwas,  ac  a  wnaed  mewn  cyffelybiaeth  dynion" 

"  Eithr  efe  a'i  Fel  y  sylwyd  yn  yr  erthygl  flaenorol,*  y  mae  y  gair 
dibrmoddei  "  eithr"  yma  yn  gosod  hunan-ddibrisiad  yr  Ail  Berson 
yn  gyferbyniol  i  ddal  gafael  yn  ei  ogoniant  dwyfol  ;  ac  y 
mae  y  gair  yn  gadarnhâd  grymus  i'r  golygiad  a  amddiffynwyd  ar  y  rhan 
olaf  o  ado.  6, — "  ni  thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw."  Pe 
meddwl  y  frawddeg  yna  fuasai  y  golygiad  cyffredin — •  Ni  farnodd  ei 
waith  yn  gosod  ei  hunan  yn  ogyfuwch  â  Duw,  yn  ysbeiliad,'  y  mae  yn 
amlwg  mai  nid  "  eithr  "  a  roddasid  i  lawr  yn  y  frawddeg  gyferbyniol, 
ond  "  er  hyny :" — '  Yr  oedd  yn  ogyíuwch  â  Duw  ;  er  hyny  efe  a'i 
dibrisiodd  ei  hun.'  Ond  ni  oddef  y  cysylltiad  à\\à,  fel  y  mae  yn  sefyll  yma, 
ei  gyfieithu  yn  yr  ystyr  o  "eto"  neu  "  er  hyny,"  [Gwel  Winer, 
Robinson,  Alford]  :  heblaw  fod  y  syniad,  megys  y  ceisiwyd  dangos 
eisoes,  yn  un  ag  y  mae  pobpeth,  dybygid,  yn  ei  erbyn.  Pan  yn  dyfod  ar 
ol  geirynau  ammodol  (conditional  particlesj,  cymer  yr  ystyr  o  "er  hyny ;" 
megys,  1  Cor.  iv.  15  :  "  Canys  pe  byddai  i  chwi  ddeng  mil  o  athrawon 
yn  Nghrist,  er  hyny  nid  oes  i  chwi  nemawr  o  dadau  :"  a  1  Cor.  ix.  2  ; 
"  Onid  wyf  fi  yn  apostol  i  eraill,  eto  yr  wyf  i  chwi."  Ond  pan  yn  dyfod 
ar   ol   geirynau   nacaol    (negatŵe  particles),   dynoda   wrthgyferbyniad 

*  Gwel  Y  Traethodydd  am  Hydref,  1874, 


906  MEDDTLFEYD   CETST   IESÜ. 

uniongyrchol.     Dyma  a  ddyry  Robinson  fel  ei  ystyr  gyntaf  a  fflwyaf 

prìodol gwrthgyferbyniad    uniongyrchol    ar   ol   y    geirynau    nacäol 

ov,  pr)  :  megys  Mat.  iv.  4  :  "  Nid  trwy  fara  yn  unig  y  bydd  byw  dyn,  ond  trwy 
bob  gair  a  ddaw  allan  o  enau  Duw ;"  a  Mat.  v.  17 :  "  Ni  ddaethum  i 
dòri,  ond  i  gyflawni."  Felly  y  mae  y  gair  hwn  yn  amlwg  yn  yr  adnod 
dan  sylw,  yn  dwyn  ei  ystyr  naturiol  a  llythyrenol  (o  äWos — araìl)  o  wrth- 
gyferbyniad  uniongyrchol,  yn  dyfod  ar  ol  y  geiryn  nacäol  ov:  Nid  ypeth  hwn 
eithr  peth  arall — hollol  wrthwynebol :  "  Ni  thybiodd  yn  drais  fod  yn 
ogyfuwch  â  Duw  " — c  Ni  ddaliodd  afael  megys  trwy  drais  yn  ei  fawredd 
dwyfol : '  "  Eithr — '  yn  lle  hyny,  yn  wrthwyneb  i  hyny ' — efe  a'i 
dibrisiodd  ei  hun." 

"  Efe  aJi  dibrisiodd  ei  hun."  Y  mae  y  ferf  iẃuo-w  (kcvÓ(ù  o'r  ansoddair 
K€voç — gwâg)  yn  arwyddo  gwaghâu.  Felly  y  cyfieithiad  cywir  a  llythyrenol 
ydyw — "Efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun."  Y  mae  y  rhagenw  iavròv — uei  hun" — 
wedi  ei  osod  o  flaen  y  ferf  yn  lle  ar  ei  hol ;  dengys  y  sefyllfa  bwysleisiol 
hon  i'r  gair  fod  ymddarostyngiad  ein  Harglwydd  yn  wirfoddol,  wedi  ei 
gymeryd  ganddo  "  o  hono  ei  hun."  Y  mae  yr  "  ymwaghâd  "  hwn  yn 
cael  ei  ddal  mewn  cyferbyniad  i'r  "  tybied  yn  drais  "  yn  yr  adnod 
flaenorol — yr  hyn  a  wnaeth  yn  cael  ei  wrthgyferbynu  â'r  hyn  ni  wnaeth. 
*  Ni  ymgyfoethogodd  yn  ei  fawredd  dwyfol,  eithr  efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun  :' 
yn  lle  ymlenwi,  ymwaghâu  a  wnaeth ;  "  ac  efe  yn  gyfoethog,"  fe  "  ddaeth 
er  ein  mwyn  ni  yn  dlawd  ;"  yn  lle  edrych  ar  hawl-freintiau  ei  Dduwdod 
fel  trysor  i'w  wasgu  yn  dýn  a'i  gadw  yn  ei  feddiant  er  pobpeth — yn  lle 
hyny  efe  a  roddodd  y  cwbl  i  fyny  o'i  fodd ;  yn  lle  defnyddio  ei  ogyfuwch- 
der  â  Duw  yn  gyfleusdra  i  hunan  ddyrchafiad,  efe  a'i  defnyddiodd  yn 
gyfleusdra  i  gyflawni  y  weithred  fwyaf  aruthrol  o  hunan-ddarostyngiad 
a  welodd  creadigaeth  Duw  erioed  !  "  Efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun."  Ónd 
o  ba  beth?  Nid  o'i  Dduwdod  ;  buasai  hyny  yn  anmhosibl :  ond  o  ffurf 
Duw — o'r  prìodoliaethau  dwyfol  yn  yr  amlygiad  cyson  a  phriodol  o 
honynt. 
„ r    .  Yr  un  yw  y  gair  a  gyfieithir  yma  "agwedd"  a'run  a 

arnoíJjwedd  gyûeithir  yn  adn.  6.  yn  ei  ystyr  briodol  yn  «ffurf'  (jjopẅ). 
gwas."  Nid  oes  yr  un  rheswm,  dybygid,  dros  i'r  gair  a  gyfieithir 
yn  adn.  6,  yn  "  ffurf "  gael  ei  gyfieithu  yma  yn  "  agwedd." 
"  Ffurf"  ac  nid  "  agwedd  "  yw  gwir  ystyr  y  gair;  perthyna  "agwedd" 
yn  nes  i  feddwl  y  gair  tr^jỳ^a  (fel  y  dangoswyd  yn  yr  erthygl  flaenorol  wrth 
ymdrin  â'r  gwahaniaeth  rhwng  nopỳr}  a  o-xWa)'  Cadwyd  yr  un  gair  yn  y 
cyfieithiad  Seisonig  yn  y  ddau  íe — "  form ;"  a  gwell  fuasai  hyny  yn 
ddiau  yn  y  Gymraeg,  nid  yn  unig  am  mai  "  ffurf "  ydyw  y  cyfieithiad 
cywiraf  o'r  gair,  ond  am  y  buasai  y  cyferbyniad  hefyd  yn  cael  ei  gadw 
felly  yn  y  golwg  yn  eglur  :  "  Yr  hwn  ac  efe  yn  ffurf  Duw — a  gymerodd 
arno  ffurf  gwas." 

Y  cyfìeithiad  llythyrenol  o'r  gair  èov\os  ydyw,  nid  "gwas"  yn  unig,^ond 
"  caethwas."  Felly  y  cyfieitha  Lightfoot :  "  tahing  the  form  of  a  slave." 
Dŵg  hyn  y  cyferbyniad  allan  gyda  nerth  mawr : — "  Yr  hwn  oedd  yn 
ffurf  Duw  wedi  cymeryd  arno  ffurf  caethwas !  "  Wele  Fab  Duw  wedi 
dyíod  yn  was  Duw  ;  ac  Arglwydd  pawb  wedi  dyfod  yn  was  i  bawb — ie 
yn  "  gaethwas,"  yn  slave.     Yr  ystyr  olaf  addyry  Lightfoot  yn  arbenig— 

gwas  i  ddyìiion,  yn  unol  á  Mat.xx.  27,  28 :  "  A  phwy  bynag  a  fyno  fod  yn 
benaf  yn  eich  plith,  bydded  yn  was  i  chwi.  Megys  na  ddaeth  Mab  y 
dyn  i'w  wasanaethu  ond  i  wasanaethu."     Ond  yr  ydym  yn  credu  gydag 


MEDDYLFRYD    CRIST    IESÜ.  S07 

Alíord  mai  yr  ystyr  arbenig  yma  ydyw — gwas  i  Dduw.  Fel  hyn  y  mae 
nerth  y  cyferbyniad  yn  dyfod  allan — "  yr  hwn  oedd  yn  ffurf  Duw  wedi 
dyfod  yn  ffurf  gwas  (i  Dduw)."  Ac  yn  hyn,  dybygem,  y  mae  dyfnder 
anolrheinadwy  dirgelwch  yr  ymwaghád  Dwyfol — fod  tragywyddol  Fab 
Duw  wedi  dyfod  yn  was  Duw.  Onid  dyma  hanfod  yr  ymddarostyng- 
iad?— fod  yr  Hwn  oedd  yn  Dduw  wedi  dodi  heibio,  neu  osod  dan 
attaliad  dros  dymmor,  mewn  modd  anamgyffredadwy,  ei  fywyd  Dwyfol 
ac  annibynol  fel  un  o  bersonau  tragy  wyddol  y  Duwdod, — nid  o  ran  ei  fod, 
yr  hyn  a  fuasai  yn  anmhosibl,  ond  o  ran  ei  amlygiad,  ac  hyd  yn  nôd  fel 
y  mýn  rhai  o  ran  ei  weithrediad  (oddieithr  ar  achlysuron  neillduol,  a'r 
pryd  hyny  fel  actau  o  ufudd-dod  ac  i  ddybenion  y  prynedigaetb),  a 
dyfod  i  fyw  o  fewn  i  derfynau  cyfyng  bywyd  gwas  ?  Fe  "  waghäodd 
ei  hun  "  o  "  ffurf  Duw,"  ac  fe  "  gymerodd  arno  ffurf  gwas."  Fe  ym- 
ddiosgodd  dros  dymmor  o'r  gogoniant  Dwyfol,  ac  fe  ymwisgodd  yn 
nillad  gwas.  Fe  ddaeth  yn  was  i  Dduw  mewn  trefn  i  gyflawni  gwas- 
anaeth  digyffelyb  dros  ddynion,  ac  "  i  roddi  ei  einioes  yn  bridwerth  dros 
lawer." 

Wynebir  ni  yma  gan  ddau  gwestiwn  : — ystyr  yr  ym- 

"Acawnaed     adrodd  hwn,    a'i  berthynas  â'r  ymadroddion   blaenorol. 

TalhdyífJnr     Nid  oes  dadl  nad  yw  y.  f™wddeg  hon  yn  gosod  allan 
ffaith  fawr  yr  Ymgnawdoliad  :  penderfynir  ei  hystyr  ben- 
odol  gan  yr  esboniad  a  roddir  ar  y  gair  "  cyffelybiaeth."      Beth  yw 
meddwl  neillduol  y  gair  hwn,  a  phaham  y  defhyddir  ef  yma  ? 

Deallir  ef  gan  rai  fel  yn  gosod  allan  y  neillduolrwydd  a  berthynai  i'r 
ddynoliaeth  yn  mherson  y  Duw-ddyn.  Cyfeirir  at  yr  ymadrodd  yn 
Ehuf.  viii.  3,  fel  un  cyfatebol  :  "cyffelybiaeth  cnawd  pechadurus."  Yr 
oedd  efe  yn  debyg  i  bechaduriaid,  ond  yn  "  ddidoledig  oddiwrth  bech- 
aduriaid  ;"  yn  yr  agosrwydd  mwyaf  atynt,  ac  yn  y  pellder  mwyaf  oddi- 
wrtbynt  yr  un  pryd.  Yr  oedd  yn  rhaid  cael  y  ddau — yr  agosrwydd  a'r 
pellder,  i  wneyd  Gwaredwr  i  bechadur.  Yr  oedd  yn  rhaid  ei  gael  mor 
agos  atynt  nes  bod  yn  eu  natur  ac  o  dan  eu  hachos  ;  yr  oedd  yn  rhaid 
ei  gael  mor  bell  oddiwrthynt  drachefn,  nes  bod  yn  "  ddihalog  "  ac  "heb 
bechod."  Dywedir  yn  1  Ioan  iii.  5,  "  ymddangos  o  hono  ef"  yn  ein 
natur  "  fel  y  dilëai  ein  pechodau  ni ;  "  ond  chwanegir  yn  y  fan  fel 
cymhwysder  anhebgorol  i  hyny — "  ac  ynddo  ef  nid  oes  pechod." 
Felly,  yn  ol  Meyer  ac  Alford,  y  mae  "  cyffelybiaeth  dynion  "  yn  gosod 
allan  y  tebygrwydd  a'r  annhebygrwydd,  yr  agosrwydd  a'r  pellder.  Yn 
ol  y  golygiad  hwn,  yr  oedd  Efe  yn  ddyn — ond  nid  dyn  ydoedd ;  yr  oedd 
Efe  yn  ddyn  gwirioneddol,  ond  yn  wahanol  i  bob  dyn  arall.  Nid  yn 
unig  yr  oedd  yn  wahanol  am  ei  fod  yr  un  pryd  yn  fwy  na  dyn,  ond  yn 
wahanol  yn  ei  gyfranogiad  o  ddynoliaeth,  Fe'i  "  gwnaed  "  neu  fe 
u  ddaeth"  (yevóiJ.evos),  yn  gyferbyniol  i  v7rápx<ov  (y  rhaghanfodiad)  yn  adn.  6, 
yn  ddyn ;  nid  trwy  drefn  natur — yr  hon  drefn  sydd  yn  cynnwys  y  llwgr 
gwreiddiol  a  pherthynas  gyfammodol  â'r  dyn  cyntaf  mewn  euogrwydd — 
ond  trwy  weithred  oruwchnaturiol,  yn  rhinwedd  yr  hon  yr  impiwyd  y 
planigyn  dwyfol  i  mewn  i'r  ddynoliaeth,  ac  felly  y  "  bu  gyfranog  o'r  un 
pethau  "  â  dynion  yn  holl  hanfodion  eu  natur,  sef  "  y  cîg  a'r  gwaed  ;"  ond 
-heb  gyfrifiad  euogrwydd  a  throsglwyddiad  llwgr  y  gwreiddyn,  eithr  yn 
dyfod  ei  hunan  ar  unwaith  yn  wrthddrych  ac  yn  gyfrwng  cyfrifiad 
newydd  fel  Pen  cyfammod  arall,  gan  ddyfod  felly  yn  wreiddyn  dyn- 


308  ÄÍEDÖYLFRYD   OEIST   IE9Ü. 

oliaeth  newydd — dynoliaeth  ysbrydol  a  sanctaidd.  u  Wele  y  Dyn  !  M 
gan  hyny — cyffelyb  i  ddynion  eraill, — ond  yn  sefyll  wrtho  ei  hun  yn 
ddigyffelyb  yr  un  pryd.  Nid  oedd  "  y  dyn  cyntaf,"  yn  ei  sefyllfa  gy- 
hoeddus  ac  yn  ei  burdeb  personol,  ond  cysgod  gwan  o'r  u  ail  ddyn" — 
"  ffurf  yr  hwn  oedd  ar  ddyfod."  Yn  ol  Meyer,  nid  dyn  oedd  y  Person 
hwn  yn  yr  ystyr  bur  ac  unig  y  cymhwysir  yr  enw  at  ddynion  eraill 
(purus  putus  homo),  ond  Mab  Duw  "yn  nghnawd  a  natur  dynolryw." 
Dyma,  gan  hyny,  un  ochr  i'r  gair  "  cyffelybiaeth  "  yn  y  lle  hwn — yr 
awgrym  a  gynnwysa  o'r  gwahaniaeth  rhwng  "  y  dyn  Crist  Tesu  "  â  dyn- 
ion  eraill.  Ni  buasai  ystyr  mewn  dyweyd  fod  y  Person  hwn  wedi  ei 
wneuthur  yn  "  gyffelyb  "  i  ddynion,  pe  na  buasai  ond  dyn. 

Yr  ochr  arall  i  ystyr  y  gair  ydyw  yr  un  sydd  ar  y  wyneb,  sef  tebyg- 
rwydd.  Beth  yw  meddwl  pendanfc  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  cyffelyb- 
iaeth  " — ó/ioicü/ia  ?  Y  mae  y  darllenydd  yn  cofio  o  bosibl  yr  eglurhâd  a  rodd- 
wyd  yn  yr  erthygl  flaenorol  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  "  ffurf  "  a  "  dull." 
Golyga  y  blaenaf  y  nodweddion  hanfodol  a  sefydlog,  a'r  olaf  yr  agwedd 
allanol  a  chyfnewidiol.  Y  mae  Bengel  yn  gosod  "  cyffelybiaeth  "  o  ran 
ei  ystyr  yn  y  canol  rhwng  y  ddau.  Dyma  ei  eglurhâd  ef : — 
fiopcprj,  fotma,  "  ffnrf,"  a  arwydda  rywbeth  hanfodol  ;  ô\xo\<ù)ia,  similìtudof 
"  cyffelybiaeth,"  a  arwydda  ei  berthynas  â  phethau  eraill  o'r  un  cyflwr; 
crxŷ^a,  habitus,  u  dull,"  a  gyfeiria  at  agwedd  ac  y  mddangosiad.  "  Cyffeiybiaeth 
dynion  "  yma,  gan  hyny,  a  arwydda  ei  fod  Ef  o'r  un  ystum,  osgedd, 
ymddangosiad  â  dynion  eraill.  Nid  ei  fod  yn  meddu  y  pethau  hyn  yn 
gyferbyniol  i  wirionedd  dynoliaeth  ;  ond  fod  gwirionedd  ei  ddynoliaeth 
yn  cyrhaedd  at,  ac  yn  cymeryd  i  mewn  hyd  yn  nôd  y  pethau  hyn.  Nis 
gallwn  beidio  meddwl  (yn  wahanol  i  Lightfoot)  fod  y  gair  hwn  yn 
awgrymu  gwirionedd  dynoliaeth  ein  Hiachawdwr.  Nid  "  cyffelybiaeth" 
sydd  yma  yn  cau  allan  wirionedd,  ond  gwirionedd  yn  cymeryd  i  mewn 
hyd  yn  nôd  "  cyffelybiaeth."  Cymerodd  ein  Harglwydd  ddynoliaeth 
nid  yn  unig  yn  ei  hanfodion  tumewnol,  ond  yn  ei  harwyddion  allanol. 
Cymerodd  hi  yn  gyflawn  a  gwirioneddol.  Yr  oedd  yn  ddyn  mor  wir- 
ioneddol,  nes  bod  (yn  yr  holl  bethau  hyn)  yn  hollol  yr  un  fath  âdynion 
eraill.  Fel  hyn,  y  mae  "  cyffelybiaeth"  yn  gosod  allan  y  tebygrwydd, 
ac  yn  cynnwys  y  gwahaniaeth.  Y  mae  yn  dangos  gwirionedd  dynol- 
iaeth  ein  Hiachawdwr,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  awgrym  o'i  Dduwdod. 
Arwydda  fod  yma  ddyn  gwirioneddol,  ac  ar  yr  un  pryd  anfeidrol  fwy 
na  dyn. 

Defnyddir  y  rhif  llîosog  "  dynion,"  (medd  Lightfoot)  am  fod  Crist,  yr 
ail  Adda,  yn  cynnrychioli,  nid  y  person  unigol,  ond  yr  hîl  ddynol : 
Rhuf.  v.  15  ;  1  Cor.  xv.  45 — 47.  Gwnaed  ef  yn  f<  nghyffelybiaeth  "  y 
rhai  yr  oedd  yn  sefyll  drostynt. 

2.  Y  cwestiwn  nesaf  ydyw — perthynas  yr  ymadrodd  hwn  â'r  rhai 
blaenorol.  Y  mae  yn  haws  fe  allai  penderfynu  ystyr  yr  ymadroddion 
hyn  arnynt  eu  hunain  nag  olyniad  y  meddyliau  yn  eu  trefn  resymeg- 
yddol. 

(1.)  Cysyllta  De  Wette  hwy  á'u  gilydd  trwy  ystyried  y  tri  rhan- 
gymeriad  (y  trydydd  yn  yr  adnod  nesaf,  vr  8fed)  "  cymeryd,"  "  ei  wneyd," 
"  ei  gael,"  yn  eglurhâd  ar  ddul-1  a  modd  y  "  gwaghâd."  Yn  ol  y  golyg- 
iad  hwn,  dylai  y  tri  ymadrodd  fod,  nid  yn  gydraddol  (co-ordinate)  â,  ond 
yn  îs-raddol  ( subordinate )  i'r,  prif  osodiad — "  efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun." 


MEDD¥LFRÎD    JRISÎ   ÎESü.  209 

Fel  hyn  : — Efe  a'i  gwaghaodd  eì  hun  : — 

(  1.  Gymeryd  arno  agwedd  gwas. 
Trwy  <   2.  Ei  wneuthur  mewn  cyffelybiaeth  dynion. 
(  3.  Ei  gael  mewn  dull  fel  dyn. 

Nid  ydym  yn  credu  fod  y  drefu  hon  yn  gywir.  Yn  un  peth,  y  mae  yn 
amlwg,  dybygem,  íel  y  cawn  achos  i  sylwi  eto  dan  yr  adnod  nesaf,  nad 
yw  yr  hyn  a  roddir  uchod  fel  y  trydydd  grîs  i  fod  yn  rîs  arno  ei  hun  o 
gwbl,  ac  nad  yw  ond  dull  arall  yn  unig  o  ail-adrodd  yr  ail.  Dywed 
Alford  (yn  groes  i  De  Wette)  fod  yr  hyn  a  roddir  fel  y  grîs  cyntaf  i  fod 
yn  îs-raddol,  megys  uchod,  i'r  frawddeg  "  Efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun." 
Yr  ydym  ni  yn  barnu  gyda  üe  Wette  mai  cydraddol  ydyw  i  fod,  gan 
fod  y  ddau  ymadrodd  "  efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun,"  a  "  chan  gymeryd 
arno  agwedd  gwas  "  yn  cyd-osod  allan  ffaith  fawr  yr  Ymgnawdoliad,  yn 
ei  dwy  ochr  . — yr  hyn  a  roddodd  Mab  Duw  heibio,  a'r  hyn  a  gymerodd. 
Yr  ochr  gyntaf  ydyw — "  Efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun  o  fíurf  Duw  ;"  a'r 
ochr  arall  ydyw — "  Efe  a  gymerodd  arno  ffurf  gwas."  Wedi  hyny, 
daw  yr  ymadrodd  "  ac  a  wnaed  mewn  cyffelybiaeth  dynion  "  yn  îs- 
raddol  i'r  rhan  gadarnhäol  o'r  prif  osodiad — yn  eglurhäol  arno. 

(2.)  Yn  ol  y  golygiad  yna,  safant  fel  hyn  : — 

Yr  Ymgnawdoliad. 

Efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun — Efe  a  gymerodd  arno  fíurf  gwas 

(trwy  gael) 
Ei  wneuthur  mewn  cyffelybiaeth  dynion 

Adn.  8.  "  Äi  gael  mewn  dull  fel  dyn,  efe  ai  darostyngodd  ei  hun,  gan 
fod  yn  ufudd  hyd  angeu,  'ie,  angeu  y  groes. 

Fel  y  dywedwyd  o'r  blaen,  nid  gosod  allan  rîs  gwa- 
"  A'i  gael  hanol  yn  yr  ymddarostyngiad  y  mae  yr  ymadrodd  hwn, 
meumýullfel  ond  ail  gymeryd  i  fyny  y  mater  lle  y  gadäwyd  ef 
yn  yr  adnod  flaenorol.  Y  mae  Efe  yno  wedi  dyfod  i  lawr 
mor  isel  a  bod  wedi  cymeryd  natur  dyn.  "  Yn  awr,"  meddai  yr 
apostol,  "  wedi  iddo  ddyfod  i  natur  dyn,  nid  yw  y  darostyngiad  yn 
darfod  yn  y  fan  yna :  y  mae  genym  actau  pellach  o  ymddarostyngiad 
i'w  hysbysu,  y  rhai  a  gyflawnodd  efe  yn  y  natur  hono." 

Rhaid  nodi  fel  eithriad  ysgafn  i'r  sylw  yna  fod  yma  un  gair  îs  yn  cael 
ei]ddefnyddio — "  dull^  Y  mae  yn  deilwng  o  sylw  f'od  y  tri  gair  y 
buwyd  yn  eu  cymharu  â'u  gilydd,  wedi  cael  eu  defnyddio  gan  yr  apostol 
yma  mewn  trefn  olynol :  "  ffurf,"  "  cyffelybiaeth,"  a  "  dull."  Y 
maent  fel  hyn  yn  ffurfio  graddeg,  yr  hyn  sydd,  dybygem,  yn  cadarnhâu 
eglurhâd  Bengel  arnynt.  Daeth  y  Person  Dwyfol  i  lawr  hyd  yn  nôd 
i'r  "  dull  " — yr  holl  ystum,  osgedd,  ac  ymddangosiad  sydd  yn  nod- 
weddu  dyn.  Cymerodd  y  ddynoliaeth  nid  yn  unig  yn  ei  phriodol- 
iaethau  pwysicaf,  ond  yn  ei  chwbl — i  lawr  i'w  hagweddion  mwyaf 
allanol.     Fe'i  cafwyd  ef  yn  hollol  yn  "  null "  (<rxwa)  dyn. 

Y  mae  gan  y  Proffeswr  Lightfoot  syiw  riiagorol  i  roddi  cyfrif  am  y 
gwahaniaeth  rhwng  yr  holl  eiriau  pwysig  yn  yr  adnod  hon  a'r  un  flaen- 


£10  MEDDYLFRYD   CËIST   IESU. 

orol,  mewn  ffordd  arall,  er  nad  yw  o  anghenrheidrwydd  yn  cau  allan  y 
gwahaniaethiad  a  wnaethpwyd  uchod.  Dywed  eíe  fod  y  7íed  aduod  yn 
dangos  y  cyf'erbyniad  rhwng  yr  hijn  oedd  Crist  or  dechreuad,  a'r  hyn  y 
daeth  efe  i  fod  wedi  hyny:  oblegid  hyn  y  dywedir  "  gan  gymeryd  " 
(\afiá>v)  ac  nid  "gan  feddu"  (?x(ov) ;  "  cyŷelybiaeth  "  (op.ol<ùp.a)  ac  nid  uffurfn 
( jj.op<pTJ)  ;  "  a  wnaed  *  neu  "dyfod  "  (yevóp,evos)  ac  nid  "  bod  "  (&v), — y  cyí'an  yn 
einau  yn  dangos  cyfnewidiad.  Oud  yn  yr  adnod  hon,  y  mae  y  cyíer- 
byniad  rhwng  yr  hyn  ydyw  Efe  ynddo  ei  hun,  â'r  hyn  yr  ymddangosai 
yn  ngolwg  dynion  :  oblegid  hyn  defnyddir  "  dull"  (axwa))  ac  n^  "  cyffe~yb- 
iaeth  "  (ópoiòpa)  na  "ffurf"  (jiopcp^) ;  "  ei  gael "  (eipeôeìs)  ac  nid  "  dyfod " 
(yevópevos)  na  "  rhag  hanfodi "  (vjrápx<ov) ;  "  fel  dijn "  (â>s  àv0pa>7ros)  ac  nid 
"  dyn  "  (wÔpoairos), — y  cytan  yn  eiriau  sydd  yn  awgrymu  tebygolrwydd  allanol. 
"  Nid  oes  na  phryd  na  thegwch  iddo  :  pan  edrychom  arno,  ni  bydd 
pryd  fel  y  dymunem  ef :  dirmygedig  yw,  a  diystyraf  o'r  gwýr  :  " 
Esa.  liii.  2,  3. 

Wele  ni  yn  cael  ein  harwain  gan  yr  Apostol  i  edrych 
" Ef6  d'%äÌar~  x  ^awr  x  ra(^dfa  ryíeddol  y  darostyngiad — dyfnder  o  dan 
hun."  ddyfnder.  Y  mae  y  naill  ddyfnder  yn  agor  i  ddyfnder 
arall  mwy.  Wedi  i  ni  "  gael "  Duw  Tragywyddoldeb  yn 
mherson  y  Mab  yn  y  disgyniad  aruthr  o  fod  yn  cerdded  y  ddaear 
fel  dyn  cyffredin,  y  mae  Efe  yn  ei  "  ddarostwng  ei  hun"  eto  yn 
ei  ddynoliaeth,  trwy  actau  pellach  o  hunan-ymwadiad.  Ar  y  gair 
"  darostwng"  y  mae  pwys  y  frawddeg  hon  yn  gorphwys.  Sylwasom  ar 
y  frawddeg  arall  yn  y  7fed  adn.  "  Efe  a'i  gwaghäodd  ei  hun,"  fod  y 
rhagenw  "  ei  hun  "  o  flaen  y  ferf,  yn  y  lle  pwysleisiol  ;  ond  yma  y  mae 
éavròv  ("  ei  hun  ")  ar  ol  y  ferf,  a'r  pwys  ar  "  darostyngodd."  Dyma  y  rheswm 
a  ddyry  Meyer  (dyfyn.  gan  Alford)  am  y  gwahaniaeth  :  yn  y  frawddeg 
flaenaf  yr  oedd  pwys  y  mater  yn  gorphwys  ar  gyfeiriad  y  weithred  fel  yn 
edrych  yn  ol  neu  tuag  ato  "  ei  hun  ;"  ond  yma  y  mae  y  pwys  ar  y 
weithred  ei  hunan  sydd  yn  cyfeirio  felly. 

Wedi  cymeryd  "ffurf  gwas  "  (8ov\os — slave),  bu  fy w  bywyd 
°  ^f  {%í  yn   gwas  ;  llanwodd  y  ffurf  hyd  yr  ymylon  âg  ufudd-dod.     Y 

uju    '  mae  y  frawddeg  hon  yn  egluro  y  "  darostwng  "  yn  yr  un 

flaenorol ;  yn  hyn  yr  oedd  y  darostyngiad  yn  gynnwysedig — mewn 
"  ufuddhâu  :"  "  Efe  a'i  darostyngodd  ei  hun  gan  fod  yn  ufudd."  "  I 
Dduw  "  yn  ddealledig  ;  mewn  cyferbyniad  i  hyn  y  mae  dechreu  y 
paragraph  nesaf :  "  O  herwydd  paham  Duw  a'i  tra-dyrchafodd  yntau." 

Dyma  beth  newydd  ar  y  ddaear,  a  newydd  yn  yr  holl  grëadigaeth. 
Ni  chlybuwyd  erioed  o'r  blaen  am  neb  yn  darostwng  ei  hun  trwy  ufudd- 
hâu  i  Dduw.  Y  mae  Duw  yn  un  mor  fawr,  fel  mai  anrhydedd  penaf  y 
crëadur  uchaf  ydyw  ufuddhâu  i  Dduw.  Ond  dyma  Berson  mor  fawr 
fel  nas  gallasai  "  ufuddhâu"  hyd  yn  nôd  i  Dduw,  ond  trwy  weithred  o 
ymddarostyngiad  anfeidrol !  Y  mae  deddf  Duw  yn  un  mor  ogoneddus, 
fel  y  mae  hi  yn  rhoddi  mawredd  arnom  ni  pan  yr  ydym  yn  ufuddhâu 
iddi.  Ond  derbyn  mawredd  a  wnaeth  y  ddeddf  trwy  ufudd-dod  Hwn. 
Y  mae  Hwn  yn  un  mor  fawr,  nes  y  mae  yn  fawredd  digyffelyb  ar  ddeddf 
Duw  ei  hunan  ei  fod  Ef  yn  ufuddhâu  iddi.  "Efe  a  fawrha  y  Gyfraith, 
ac  a'i  gwna  yn  anrhydeddus." 

Y  ma'e  y  gair  "  hyd "  yn  gosod  allan  nid  parhàd  yr 

"EydangeiC    ufudd-dod,  ond  ei  ddyfnder.     Yr  un  fath  yn  hollol  a'r 

ymadrodd  yn  Dat.  ii.  10  :    "  Bydd  ffyddlawn  hyd  angeu," 


MEDDYLFRYD    CRIST   TESU.  Sll 

Golygiad  arwynebol  a  thra  aughywir  ar  y  gair  yna  ydyw  ei  esbonio,  fel 
y  gwneir  yn  fynych,  yn  yr  ystyr  o  barhâu  yn  ffyddlawn  hyd  ddiwedd  yr 
oes.  Y  mae  hyny  yn  dda,  ac  i'w  gymhell,  bid  siwr ;  ond  nid  yr  annogaeth 
"Bydd  ffyddlawn  hyd  angeu  "  a  ddylid  ei  defnyddio  i  hyny.  Meddwl 
arall  hollol  sydd  i'r  aunogaeth  yna  ;  sef  bod  yn  ffyddlawn  hyd  at  roddi 
ein  bywyd  i  lawr  dros  Grist,  os  bydd  galw  am  hyny.  Nid  ffyddlondeb 
Oristionogion  cyffredin  sydd  yma,  ond  ffyddlondeb  merthyr.  Gallai  fod 
y  gair  "  cystudd  "  sydd  yn  yr  adnod  wedi  camarwain  rhai  i  dybied  mai 
"angeu"  naturiol  a  feddylir.  Ond  y  mae  ystyr  neillduol  i'r  gair 
"  cystudd  "  yn  y  Testament  Newydd  :  golyga  mewn  llîaws  o  fanau 
"  erlidigaeth,"  ac  nid  afiechyd.  Ac  íelly  yn  yr  adnod  yr  ydym  yn  awr  yn 
cyfeirio  ati,  fel  y  gwelir  yn  amlwg  :  (at  Eglwys  Smyrna  yr  ysgrifenir) : 
— "  Nac  ofna  ddim  o'r  pethau  yr  ydwyt  i'w  dyoddef.  Wele,  y  cythraul 
a  fwrw  rai  o  honoch  chwi  i  garchar,  fel  y'ch  profer  ;  a  chwi  a  gewch 
gystudd  ddeng  niwrnod.  Bydd  ffyddlawn  hyd  angeu,  a  mi  a  roddaf  i  ti 
goron  y  bywyd."  Felly  nid  yw  hon  yn  adnod  gymhwys  i'w  rhoddi  ar 
feddau  Cristionogion  cyffredin,  na  swyddogion  yr  eglwys,  pa  mor  ffydd- 
lawn  bynag  y  gallont  fod  wedi  bod  gyda'r  gwaith.  Beddargraff  merthyr 
ydyw. 

Y  mae  y  merthyr  yn  "  ffyddlawn  hyd  angeu  "  dros  Grist,  fel  y  bu 
Crist  yn  "  ufudd  hyd  angeu  "  drosto  ef.  Yr  un  ystyr  yn  hollol  sydd  i 
"  hyd  angeu  "  yn  y  ddau  le ;  nid  "  hyd  "  o  ran  parhâd,  ond  o  ran 
graddau.  "  Gan  fod  yn  ufudd  hyd  angeu:"  nid  fe  barhâodd  i  ufuddhâu 
hyd  yr  adeg  y  bu  farw,  ond  fe  ufuddhâodd  nes  marw  ;  fe  fu  farw  o  ufudd- 
dod  ;  yr  oedd  y  marw  yn  rhan  o'r  ufudd-dod,  ac  yn  weithred  goronol  yr 
ufudd-dod  i  gyd.  Un  yrfa  ryfedd  o  ufudd-dod  oedd  ei  holl  fywyd,  yn 
cyrhaedd  ei  grîs  dyfnaf  yn  ei  angeu.  Fe  ddododd  ei  einioes  i  lawr  "  o 
hono  ei  hun,"  ac  ar  yr  un  pryd  mewn  ufudd-dod  i'r  "  gorchymyn  a 
dderbyniasai  gan  ei  Dad." 

Y  mae  yT  "ië"  yma,  neu   "hyd  yn  nôd"    (ôe)  yn  hynod 

grolsr1  V  owysleisiol.  "  Angeu  ?"  "  Ië,"  ond  nid  angeu  cyffredin. 
Math  neillduol  o  angeu  oedd  hwn.  Angeu  a  gedwid  o'r 
naill  du,  i'w  ddwyn  allan  yn  unig  ar  achlysuron  mawr  a  nodedig — i 
gyfarfod  â'r  dosbarth  duaf  o  droseddwyr,  neu  y  mwyaf  dirmygedig  o 
ddynion.  Angeu  y  troseddwyr  gwaethaf,  a  chaeth-weision  hefyd — y 
rhai  a  gyfrifid  megys  pethau  ac  nid  personau.  Angeu  ag  yr  oedd  y 
dyoddefaint  mwyaf  angerddol  ac  hefyd  y  gwaradwydd  dyfnaf  yn  cyfarfod 
ynddo.  Angeu  ag  yr,oedd  cyfraith  Moses  wedi  cyhoeddi  melldith  arno  ; 
ac  un  ag  yr  oedd  hyd  yn  nôd  Cenhedloedd  yn  ei  ystyried  y  íwyaf 
gwarthus  a'r  greulonaf  o  bob  cospedigaeth.  Angeu  oedd  fel  hyn  mewn 
modd  nodedig  yn  cyfuno  ynddo  ei  hunan  bob  elfen  o  boen,  gwaradwydd, 
a  melldith.     Dyma  uchder  a  dyfnder  wedi  cydgyfarfod  ! 

Uchelderau  mawr  ei  Dduwdod, 
A  dyfnderoedd  ei  ufudd-dod, 
Sy'n  crëu  synu  fyth  ar  synu 
Yn  nhrigolion  gwlad  goleuni. 

Weìe  ddau  pen  y  raddfa  ddigyffelyb :  yr  hwn  oedd  "yn  ffurf  Duw  " 

wedi  dyfod  i  "  angeu  y  groes  !  " 


312  T  BARDD  OR  NANT  a'í  WAITH. 

Sylwa  Lightfoot  fod  yn  rhaid  íod  y  cyferbyniad  â'i  seíyllfa  ei  hunan 
yn  peri  i'r  Apostol  deimlo  yn  fwy  dwfn  ddarostyngiad  ei  Feistr.  Am  ei 
fod  yn  ddinesydd  Ehufeinig,  nis  gallasai  ëfe  ei  hun  dan  unrhyw  am- 
gylchiadau  ddyoddef  y  fath  warth ;  ac  felly,  yn  ol  y  traddodiad,  tra  y 
rhoddwyd  yr  Apostol  Pedr  i  farw  trwy  groeshoeliad,  merthyrwyd  yr 
Apostol  Paul  trwy  dòri  ei  ben  â'r  cleddyf. 

Y  frawddeg  "  Efe  aH  gwaghäodd  ei  hun  "  yw  y  pegwn  ar  yr  hwn  y  trý 
holl  ryfeddodau  digyffelyb  y  paragraph  hwn.  Yn  mha  beth  yr  oedd  yr 
"ymwaghâd"  hwn  yn  gynnwysedig — yn  mha  fodd  ac  i  ba  raddau  yr 
oedd,  nid  yn  unig  yr  amlygiad,  ond  (yn  ol  rhai)  y  gweithrediad  o'r 
perffeithiau  Dwyfol,  yn  cael  ei  attal,  neu  ei  derfynu  gan  ammodau 
dynol,  yn  "y  dyn  Crist  Iesu,"  yn  ystod  tymmor  ei  ddarostyngiad,  sydd 
ddirgelwch  mawr.  Ac  nid  yw  hyn  ond  rhan  o  ddirgelwch  mwy — undeb 
y  ddwy  natur  o  gwbl  yn  mherson  y  Cyfryngwr.  Dyma  ddirgelwch 
mwyaf,  a  gogoniant  mwyaf,  ein  crefydd — y  mae  yn  dywyll  gan  danbeid- 
rwydd  y  goleuni,  fel  yr  haul  yn  troi  yn  dywyllwch  i'r  llygad  gan  rym 
ei  ddysgleirdeb.  "Acyn  ddiddadl,  mawr  yw  dirgelwch  duwioldeb — 
Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd  !  " 

Hyd  yr  ydym  ni  wedi  gweled,  y  mae  duwinyddion  yr  Almaen  wedi 
treiddio  yn  llawer  dyfnach  nag  ysgrifenwyr  Lìoegr  i  athrawiaeth  y 
líenôsis,  neu  yr  "  Ymwaghâd  "  Dwyfol.  Gwel  Dorner's  Person  ofChrist, 
a  Delitzsgh's  Biblical  Psychology,  éc. 


Y  BARDD  OR  NANT  A'I  WAITH. 

Gwaith  Thomas  Edwards  (Twrn  o'r  Nant)  :  Cyhoeddwyd  gan  I.  Foulkes, 
23,  Brunswich  Street,  Lẁerpool.     1874. 

Y  mae  yr  oes  hon  yn  dra  gweithgar  mewn  ailgyhoeddi  hen  lyfrau,  yn 
ogystal  â  chyfansoddi  rhai  newyddion.  Yn  Lloegr,  sefydlwyd  amryw 
gymdeithasau  i'r  pwrpas,  ac  y  mae  yr  ysbryd  a'u  bywhâ  yn  parhâu  i 
ymledu.  Gwnaeth  Spurrell  beth  gwasanaeth  da  yn  y  cyfeiriad  yma 
yn  Nghymru,  ac  y  mae  Mr.  Foulkes  wedi  ein  hanrhegu  âg  amryw  hen 
lyfrau  enwog,  ag  oedd  wedi  myned  yn  brinion  ;  er  hyny,  y  mae  llawer  o 
lênyddiaeth  ein  tadau  eto  yn  dra  anghyrhaeddadwy,  fel  y  teimlwn  yn 
ddiolchgar  am  bob  cais  a  wneir  i  gyflenwi  y  diffyg.  "Nis  gallwn 
ddymuno  i  unrhyw  waith,  neu  ddosbarth  o  weithiau,"  ebai  Macaulay, 
"  sydd  wedi  cael  dylanwad  mawrar  y  meddwl  dy'nol,  ac  sydd  yn  dangos 
nodweddiad  cyfhod  pwysig  mewn  llênyddiaeth,  gwleidyddiaeth,  neu 
foesau,  ddiflanu  o'r  byd."    Ysgrifenai  efe'fel  yna  mewn  erthygl  ar 


Y   BARDD    O'R   NANT    a'í   WAITH.  913 

argraffiad,  newydd  ei  gyhoeddi  dan  olygiaeth  Leigh  Hunt,  o  weithiau 
chwareuol  Wycherley,  Congreve,  Vanbrugh,  a  Farquhar, — boneddigion 
ag  yr  oedd  dylanwad  Twm  o'r  Nant  ar  y  Cymry  ymron  yn  bur  mewn 
cymhariaeth  i'r  eiddynt  hwy  ar  eu  cydgenedl.  Y  mae  yn  amlwg  fod  ei 
weithiau  ef  wedi  cael  dylanwad  mawr  iawn  ar  ei  wlad,  a  hyny  mewn 
cyfnod  tra  phwysig  yn  ei  hanes.  Nid  oes  yr  un  bardd  Cymreig  íu  mor 
boblogaidd  ymhlith  ei  gydoeswyr  â  Twm  o'r  Nant.  Credid  ynddo  yn 
ddiderfyn  gan  werin  ei  wlad,  ac  y  mae  y  traddodiad  am  dano  sydd  wedi 
ymsefydlu  niewn  lìawer  cylch,  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  eto  ei  fod  yn 
wyrth  o  athrylith. 

Nid  ein  gwaith  yn  bresennol  yw  chwilio  i  seiliau  y  ddedfryd  a  chyf- 
iawnder  y  farn  a  draddodwyd  gan  "  lais  y  wlad  "  ar  waith  y  bardd  o'r 
Nant.  Gwnaed  hyn  yn  dra  rhagorol,  mewn  erthygl  yn  y  Traethodydd 
am  1852,  gan  y  diweddar  feiruiad  crâff  a  bardd  awenyddol  Caledfryn. 
Y  mae  wedi  cael  ei  alw  yn  "  Shakspeare  Cymreig,"  gan  olygu  ei  fod 
ef  i'r  Cymry  yr  hyn  ag  ydoedd  Shakspeare  i'r  Saeson.  Nid  yw  hyn  oll, 
wrth  reswm,  ddim  ond  ffolineb.  Ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  Bardd  y 
Nant  yn  gymeriad  hynod  iawn,  yn  berchen  athrylith  o  anferth  fywiog- 
rwydd  ac  ýni ;  ac  yr  ydoedd  ei  synwyr  da,  a'i  adnabyddiaeth  drwyadl  o'r 
bobl  yn  ei  arwain  i  osod  ei  feddwl  yn  y  dull  ag  oedd  fwyaf  cyfaddas  i'w 
dealltwriaeth,  ac  yn  fwyaf  sicr  o  ennill  eu  cydymdeimlad.  Yr  oedd  y 
wlad  yn  dywell  ac  yn  isel  iawn  ar  y  pryd ;  ac  eto  yr  oedd  y  bywyd 
newydd  a  ddaeth  wedi  hyny  yn  gymaint  o  fendith  i  Gymru  yn 
ymweithio  yn  nerthol  mewn  llawer  man,  ac  yn  prysur  ddwyn  oddi- 
amgylch  ddyrchafiad  y  genedl.  Y  mae  y  naill  a'r  llall  o'r  gosodiadau 
hyn  yn  cael  eu  profi  yn  amlwg  yn  y  bardd  hwn  ei  hunan.  Bhaid  fod 
y  bobl  mewn  sefyllfa  isel  cyn  y  gallent  dderbyn  gyda'r  fath  fwynhâd  y 
brâs-ddigrifion  ansyber  a  ddyry  efe  yn  ngenau  rhai  o'r  "  ffyliaid,"  &c, 
i'r  unig  ddyben  o  beri  iddynt  chwerthin ;  ac  eto  y  mae  yn  rhaid  fod 
cydwybod  y  genedl  dan  gryn  radd  o  ddeffröad  cyn  y  gallasai  oddef, 
llawer  llai  mwynhâu,  y  traethiadau  meithion,  difrifol,  a  roddir  i  bwynt- 
iau  pwysig  ei  holl  chwareuon.  Ond  gyda'r  pethau  hyn,  yn  gysylltiedig 
â'i  ftraethineb  diderfyn,  ei  iaith  werinol  gref,  a'r  cynghaneddion  a  fydd« 
ent  yn  clecian  yn  barhäus  yn  ei  linellau,  nid  ydyw  yn  rhyfedd  fod  Twni 
o'r  Nant  yn  sefyll  mor  uchel  yn  ífafr  ei  gydoeswyr.  Ac  y  mae  yn  dda 
genym  fod  Mr.  Foulkes  wedi  dwyn  allan  yr  argraffiad  prydferth  hwn 
o'i  weithiau.  Yr  oedd  ei  gyfansoddiadau  bellach  wedi  myned  yn  brinion 
iawn,  ac  yr  oedd  llawer,  wrth  glywed  darnau  ffraethbert  o  honynt,  a 
gadwesid  yma  a  thraw  ar  lafar  gwlad,  yn  teimlo  yn  dra  awyddus  am 
gael  cyfle  i  ymgydnabyddu  â  phethau  a  wnaethant  gymaint  o  argraff  ar 
feddwl  y  genedl.  I)iau  y  caiff  lliaws  eu  siomi  yn  y  cyfansoddiadau. 
Bydd  dosbarth  helaeth  yn  methu  dirnad  pa  fodd  y  cafodd  cynnyrchion 
mor  aflerw  y  fath  ddylanwad,  ac  y  daethant  i'r  fath  enwogrwydd;  bydd 
dosbarth  helaethach,  fe  allai,  yn  sýnu  o'r  ochr  arall,  fod  cymaint  o  wir 
addysg,  o  awen,  ac  o  ddylanwad  daionus  yn  nghaneuon  un  y  byddent 
arfer  a  synio  mor  isel  a  dirmygus  am  dano.  Ond  deuwn  bellach  at  y 
gorchwyl  y  bwriadem  ei  gyflawni  drwy  hyn  o  erthygl. 

Ein  hamcan  yn  yr  ysgrif  hon  yw  cynnorthwyo  yr  efrydydd  i  gael 
gwybodaeth  gyflawn  o  gynnyrchion  llênyddol  Twm  o'r  Nant,  fel  y  maent 
yn  aros  mewn  ysgrifau,  yn  gystal  ag  mewn  argraff,  a  ffurfio  math  o 


214 


y    BARDD    O  R    NANT    A  í    WAITEJ. 


attodiad  cyffredinol  i  bob  argraffiad  sydd  wedi  ei  gyhoeddi  o'i  weithiau. 
Nid  yw  y  llyír  sydd  yn  awr  o'n  blaen  yn  proffesu  cynnwys  y  cyfan  o 
gyíansoddiadau  yr  awdwr.  Yr  unig  beth  a  ddy wed  y  golygydd  y w,  "  Y 
mae  yr  argraffiad  bwn  y  cyflawnaí  a  ymddangosodd  eto  o  waitb  Bardd 
y  Nant.  Ceir  ynddo  liaws  o  ddarnau  nad  oeddynt  yn  y  Gardd  o  Gerddi 
nac  yn  argraffiad  Mertbyr ;  ac  o'r  tu  arall,  gadawsom  allan  rai  Carolau 
y  credem  yn  gydwybodol  nad  oedd  ynddynt  unrbyw  deilyngdod  a 
bawliai  eu  bail  gyboeddi."  Nis  gallwn  íeio  y  golygydd  am  adael  allan 
amryw  ddarnau,  ond  buasai  yn  dda  genym  pe  cawsem  ganddo  ef,  neu 
gan  rywun,  bysbysrwydd  digonol  am  bob  cyfansoddiad  adnabyddus  o 
waith  y  Bardd,  fel  ag  i'n  galluogi  i  ffurfio  barn  gywirach,  oddiar  seiliau 
Uetach,  am  liosowgrwydd  a  theilyngdod  y  cyfan  o'i  gynnyrchion. 
Credwn  fod  genym  hawl  i  ofyn  hyn  oddiar  law  pwy  bynag  a  ymgymero 
á  golygu  gwaith  [unrhyw  hen  awdwr,  a  buasai  y  cyfryw  hysbysiad  yn 
ffurfioî'rbagdraeth  ddyddorol  i  gorff  y  gwaith  hwn.  Peth  arall  tra 
defnyddiol  fuasai  mynegai  i  ddechreuad  pob  cân,  (oblegid  y  mae  am- 
rywiaeth  go  fawr  yn  eu  teitlau.)  Ond  nid  gweddus  yw  i  dderbynydd 
etifeddiaeth  gwyno  na  chawsai  fap  o'r  tir,  gan  mai  peth  bychan  mewn 
cymhariaeth  yw  mapio  ystâd  ar  ol  ei  chael.  I  brofi  ein  bod  yn  credu 
yr  hyn  a  ddywedwn,  yr  ydym  ni  wedi  gwneyd  mynegai  cyflawn  i  gyn- 
nwysion  pob  llyfr  o  waith  Twm  ag  y  gwyddom  am  dano,  fel  y  gallwn 
gyfeirio  ar  unwaith  at  unrhyw  ddarn,  a  chymharu  gwahanol  argraffiadau. 
Yr  ydym  hefyd  wedi  trefnu  mynegai  i'r  holl  fesurau  ar  y  rhai  y  cânodd 
y  bardd,  yn  ogystal  yn  yr  Interliwtiau,  ag  yn  y  Gardd  o  Gerddi. 
Diolchwn  yn  galonog  i  gyhoeddwr  yr  argraffiad  diweddaf  am  ei  wneyd 
mor  hwylus  i'r  amcanion  hyn,  trwy  ei  dudalenu  yn  olynol  trwyddo,  ac 
nid  yn  ddarnau  ar  wahân  fel  llyfr  y  Merthyr.  Gan  fod  trefnu  y  cyfryw 
fynegai  yn  gofyn  cryn  amser  a  llafur,  a'i  fod  yn  dra  boddhâol  a  man- 
teisiol  i'r  llenor  ei  feddu,  rhoddwn  y  cwbl  yma  ger  bron  y  darllenydd. 
Nid  yw  y  naill  na'r  llall  o'r  argraffiadau  yn  gyflawn,  fel  y  crybwyllasom, 
ond  y  mae  y  ddau  gyda'u  gilydd  yn  gasgliad  lled  berffaith  o  holl  weith- 
iau  adnabyddus  y  bardd.  T^efnasom  y  darnau  a  gynnwysant  yn  ol 
llythyrenau  y  wyddor,  fel  y  byddo  hawdd  i  ddyn  wybod  ar  unwaith  a 
ydyw  rhywbeth  a  ddarganfyddir  eto  yn  adnabyddus  ai  nad  ywT.  Y  mae 
y  tair  colofn  ffigyrau  yn  cyfeirio,  y  gy ntaf  at  argraffiad  Gardd  o  Gerddi, 
a  gyboeddwyd  yn  ystod  bywyd  yr  awdwr  ;  yr  ail  at  argraffiad  y  Merthyr  ; 
a'r  drydedd  at  argraffiad  Lerpwl.  Sylwer  eto  fod  dwy  golofn  yn  rhag- 
flaenu  y  llinellau,  y  naill  yn  dynodi  trefn  y  mynegai,  er  mwyn  hwylus- 
dod  i  gyfeirio  at  unrhyw  gyfansoddiad,  a'r  llall  yn  dynodi  rhif  y  mydr 
yn  y  daflen  ddilynol  o'r  mesurau.  Fe  welir  ein  bod  wedi  ysgaru  y 
caneuon  yn  y  chwaryddiaethau  oddiwrth  y  lleill  yn  y  Gardd  o  Gerddi,  &c. 
M.  a  ddynoda  y  mydr ;  B.  y  rhif ;  G.  tudalen  yr  argraffiad  gwreiddiol; 
M.  argraffiad  y  Merthyr,  ac  L.  argraffiad  Lerpwl.  Gan  nad  yw 
argraffiad  Bhuthyn  o  Gardd  o  Gerddi  yn  ein  cyrhaedd,  nis  gallwn 
gyfeirio  ato. 

i. 
Mynegai  i  (íGardd  o  Gerddi,"  &c. 

M.     lî.  .  G.      M.       L. 

40       1     A  glywch  chwi'r  gŵr  rhagorol  ...  366 

C.       2     Ai  Thoma.s  atgas  udgi     390 

20      3    All  frugal  farmers    197    244 


Y  BARDD    O'r   NANT  a'i    WAITH.  315 

M.     R.  G.      M.      L. 

Anwyl  gyfaill,  'rwy'n  dy  gofio  ...  105  131    415 

A  pcnsivc  shephcrd 225  281 

Brawd  hybrawf  briod.... 140  173     431 

Caned  beirdd  cu  hynod 137  169    453 

Canmoled  ar  led,  gwawr     415 

Canst  thou  bc  sich    200  251 

Clywais  lais,  nid  gwaglais  148  183     433 

Clywch  gwynfan  clychawg 401     389 

Cly wch  hynod  achwynion  344 

Codog  fawr  enwog  forwynion 142  175 

Coffâd  o  gariad  gwiw 421 

Cofia  Ned  galed  gwlwm 170  217 

Croesotêg  Ymottegir 144  178     431 

Cydnesed  pob  dyn  isel    5Q      73     400 

Cydnesed  pob  gwladwr  377    460 

Cy drowch  ddistawrwydd    6       16 

Cydunwch  heb  dwyll 78       99 

Dau  dewion  glewion 147  182     433 

Dedwyddwch  anrhydeddus    423 

Deffrown,  Duw  'ro  ffydd  i  synied  292 

Deffro  ddawn  uniawn     219  274 

Deífrowch  yn  llon  breswylwyr  ...  31      42 

Deuwn,  canwn  ;  da  yw 'n 181  224 

Dewch  bawb  yn  ddiattal    67       85 

Dewch  i'r  Eglwys    1       11 

Dewch  yn  nês  trwy  bwyll 35       46 

Dihunwn  yn  wahanol 39       51     425 

Dinas  hoyw  urddas  hardd 142  175 

Distawed  holl  feddyliau 28       39     421 

Drych,  drycb,  sydd  imi  gael 163  201 

Dwys,  bwys,  barn 'rwi'n    75       95 

Dyma'r  llyn,  diameu'r  lle 140  173     429 

Dymuno  'ch  amynedd     186  230 

Ers  dau  gant  ar  bymtheg  44       57     422 

Fy  ffrynd  Edward  Roberts 174  214 

Fy  ngharedigawl  ethawl 325 

Fy  iechyd  a  fu  wachel    387 

Fy  mrawd, 'rwi'n    190  235 

Ffydd  fywiol,  wreiddiol  ar  weddi  216  270     434 

Gogoniant  goruchafion    188 

Gorpbenwyd  agor  ffynnon 188 

Gwaeddafar  Gymreigyddion 425 

Gwas  brwd  berl  ag  y sbryd 424 

Gwe  fanwaith  graigwaith  grogwyd  142  175 

Gwehynydd  gynnydd  gwiw    148  183 

Gwelwn  echrysa  golwg  111  139 

Gwrandawed  pawb  drwy  duedd  327 

Gwrandawed  pawb  trwy  deimlad  302 

Gwrandewch  ar  destyn       331 

Gwrandewch  trwy  degwch 98  123     413 

Gwrandewch  yn  awr,  a  dewch  yn 

nes  25  35 

Heddyw  'n  ddydd  cyhoeddi  ddaeth  312 

Henffych  well  cy faiìl 114  142 

Holl  bobl  plwyt  Nantglyn 77  98     408 

Ieuenctid  un  fodd  (186) 193  239 

I  gofio  am  yr  amser 15  25     419 

Llestrun  ar  dewyn  a  dywys 142  176 

Marwolaeth,  alaeth,  wylo  420 

Melin  sydd  yma  i'w  moli    147  181 

o  2 


5 

E. 

6 

C. 

7 

E. 

3 

9 

E. 

10 

C. 

11 

5 

12 

E. 

13 

E. 

14 

E. 

15 

E. 

16 

23 

17 

18 

33 

19 

35 

20 

E. 

21 

E. 

22 

45 

23 

A. 

24 

4 

25 

53 

26 

31 

27 

36 

28 

27 

29 

34 

30 

E. 

31 

10 

32 

47 

33 

20 

34 

E. 

35 

31 

30 

43 

37 

44 

38 

G 

39 

C. 

40 

44 

41 

E. 

42 

16 

43 

E. 

41 

E. 

45 

E. 

46 

E. 

47 

E. 

48 

C. 

49 

14 

50 

14 

51 

40 

52 

8 

53 

38 

54 

41 

55 

A. 

56 

19 

57 

35 

58 

44 

59 

E. 

60 

E. 

61 

E. 

62 

216  Y    BARDD    OR    NANT    Al    WAITH. 

M.      R.  G.  M.      L. 

Mur  maith  clo  cydwaith    108  135    429 

Na  fydd  anfwynwrth  fwyn  148  183    433 

Ni  bu  John  fab  llon    371 

Och  alar,  trwch  olwg 48  62     393 

Och  egru  ardderchawgrwydd 146  181 

Och  ni 'n  faith,  achwyn     123  153     379 

Och  wrth  feddwl  ar  chwith    371     462 

Och,  och !  o'n  byd,  uwch  erchwyn  118  147     367 

Ofer  yw 'r  gwychder  i  gyd     208  261 

Ond  gwall  fyn'd  gwỳr  Llangollen  337     " 

Os  ofnodd  rhai  'n  syn,  mewn     . .  289 

Pan  grëodd  Duw,  nodd 407      ! 

Pawb  tan  wybr  sy'n 381 

Pa  hyd  y'm  hangofì  Arglwydd....  163  200      \ 

Pardyniad,  syniad  cysurol 105  131 

Penigamp  groywgamp 147  182 

Piler  hoywder  plwyf 44  57 

Plant  Adda  ymbartowch 22  32 

Plas  Pengwern,  llusern 144  177 

Pleserus  heb  liw  sarug 146  180 

Pobcynesddatcenydd,ddyddanydd  188  233 

Pob  dyn  a  dynes  gynes  gall  (16).  248       10 

Pob  dyn  effro,  Sais  a  Chymro 83  104 

Pob  dyn  ffraeth,  pawb 130  222 

Pob  gofaint  mwyn  gywraint 65  83 

Pob  hwsmon  teg  sy'n  (H.  Jones  ?)  73  93    406 

Pob  meinwen  glaerwen 01  78 

Prudd,  prudd,  gwahanol 52  67     397 

Pwy  gredodd  i  'madrodd 306 

Pwy'n  dda  ystyria  oes  dyn 201  252     370 

Rhagfarnwr  chwrnwr 143  176 

Rhowch  genad  ynad  uniawn 217  272 

Rhyw  ddynion  ffolion 148  183     433 

Rise  all,  and  give  attention 199  247 

Robert  Davies,  rhyw  bert  ofyn...  353 

Rwy'n  gwel'd  yn  ddiogel 161  199 

Tair  cemmyg  dyblyg  rhwng 216  270     434 

Telyn  fwyn  eulun  fanylaidd 213  266     378 

Tomas  Edwart,  mi  osodaf 349 

Trigolion  Dinbych  iawn ...  80  102 

Trist  fugail  yn  arail  ŵyn 227  284 

Trwm  galar  tremio  a  gweled 127  157     383 

Uchelgaer  uwch  y  weilgi 146  180     432 

Ust  yn  awr  !  os  Duw  Nef 144  184 

Wel  dyma  ddydd  iawn 11  20 

Wel  dy  ma  ddy  dd  gorchafiaeth  (Nod.)  317 

Wele  ddydd,  waelaidd  addef 397    435 

Wele  gar  llongar  mewn  llys 209  262     375 

Wele'n  awr  !  mor  wael 131  163    387 

Wrth  edrych  aruthr  adrodd 119  136 

Wrth  ystyr  araeth  astud 168  207 

Wyt  Dduw'r  hedd  i 134  166    455 

Y  boreu  hwn  i  beri  hedd 157  194 

Y  brawd  Ellis,  bura  daliad 89  112 

Y  brawd  Tomas  dyma'r 85  108 

Y  caredigion  cywir  degwch *  101  127  j 

Y  cor  anwyl  cywir 177  219 

Y  cyfaill  mwyn  coius 195  242     418 

Y  cyfaill  pur  er  cysur 320 

Y  chwi  drigolion  Dinbych 184  228 


E. 

63 

E. 

64 

E. 

65 

50 

66 

E. 

67 

C. 

68 

6 

69 

A. 

70 

E. 

71 

40 

72 

45 

73 

A. 

74 

6 

75 

13 

76 

E. 

77 

E. 

78 

E. 

79 

3 

80 

E. 

81 

E. 

82 

19 

83 

12 

84 

53 

85 

16 

86 

43 

87 

15 

88 

18 

89 

47 

90 

37 

91 

A. 

92 

E. 

93 

E. 

94 

E. 

95 

23 

96 

6 

97 

23 

98 

E. 

99 

A. 

100 

6 

101 

22  102 

C. 

103 

c. 

104 

E. 

105 

16 

106 

27 

107 

21 

108 

c. 

109 

A. 

110 

c. 

111 

c. 

112 

19 

113 

c. 

114 

14  115 

6 

116 

27 

117 

6 

118 

3 

119 

1®   120 

6 

121 

1 

122 

Y    BARDD    OR    NANT    A'l    WAITTT.  217 

M.     K.  G.     M.     L. 

11123     Y  dynion  Ifaingc  nwyfus 63  80 

E.  124|fcYgyfraithhyfaith 47  61 

6  125     Y  gwr  daionus  gair  di 25  119     411 

E.  126     Y  mor  flaen  grychfor 142  175     430 

34  127     Yn  ol  yr  unol  hanes 153  189 

17  128     Yn  ol  defodau  ein 17  27 

40  129     Y  puraidd  Robert  Parry 361 " 

31130     Yr  enwog  wyr  anwyl 69  88     403 

39  131    Yr  anrhydeddus  Thomas 81  103 

40  132    Yr  enwog  lan  ardderchog 182  225 

C.  133    Yr  udwr  dwl, 'rwyd  arw 391    456 

37  1 34  $  Ystyried  pob  enaid  derbyniol 297 

43  135  "  Y  teulu  mwyn  haelgu 83^105 

NODIADATJ. 

58.  "  Ieuenctid  un  fodd."  Y  mae  hon,  nid  yn  unig  ŷn  Garcld  0  Gerddi  a'r  holl 
argrafliadau  0  waith  yr  awdwr,  ond  hefyd  yn  yr  Interliwt  (gwel  tudalen  186  o 
argrafliad  Lerpwl),  a  hefyd  yn  gerdd  ar  wahân,  os  ydym  yn  iawn  gofio.  Digwydda 
felly  ddwywaith  yn  argrafîìad  y  Merthyr. 

84.  "  Pob  dyn  a  dynes  gynes  gall."  Gellir  gwneyd  yr  un  sylwadau  ar  y  gân  hon 
eto,  (gwel  tudalen  16  0  argrafíiad  Lerpwl).  Dichon  fod  hyn  yn  argoeli  meddwl 
uchel  y  bardd  am  y  cyfansoddiadau  yma. 

108.  u  Wel  dyma  ddydd  gorchafiaeth."  Nid  yw  hon  yn  Gardd  0  Gerddi,  ond  y 
mae,  fel  y  gwelir  yn  argraffìad  y  Merthyr,  ac  hefyd  yn  Dewisol  Ganiadau  yr  Óes  Hon, 
o  waith  Huw  Jones  o  Langwm,  tudalen  165.  Casglodd  golygydd  y  Merthyr  lawer  o 
gyfansoddiadau  ynghyd,  oedd  o'r  blaen  ar  wasgar,  ac  ymddengys  iddo  roddi  i  mewn 
yn  y  llyfr  bob  peth  o  waith  yr  awdwr  ag  y  gwyddai  am  dano. 

Nid  hawdd  yw  gwybod  yn  ol  pa  drefn  y  cyflëodd  y  bardd  ei  ddarnau  yn  y  Gardd 
0  Gerddi,  heblaw  yn  ddosbeirth  o  Garolau,  Cerddi,  &c.  Dilynodd  golygydd  y 
Merthyr  drefn  yr  awdwr  yn  lled  fanwl,  fel  y  gwelir  wrth  sylwi  ar  ddwy  golofn  y 
rhifau  uchod ;  ond  ei  fod  wedi  gosod  y  darnau  newyddion  yma  ac  acw  drwy  gorff  y 
gwaith. 

11. 

Mynegai  1  Gerddi  yrJnterltwtiatt. 

At  argraffiad  Lerpwl  y  mae  y  cyfeiriadau  yn  y  dafìen  ddilynol. 
Tudalenwyd  yr  Interliwtiau  bob  un  ar  wahân  yn  argraffiad  y  Merthyr, 
fel  nas  gellir  yn  hawdd  gyfeirio  atynt.  Trwy  help  y  daflen  ganlynol, 
fodd  bynag,  ni  bydd  yn  anhawdd  d'od  o  hyd  ynddo  i  unrhyw  ganiad, 
ond  cymharu  y  ddau  argraffiad  â'u  gilydd. 

M.    K.  T. 

25  1     Chwi  ddynion  sy'n  Ddihenydd 201 

12      2     Chwychwi  gyfreithwyr  barnwyr  byd 337 

8  3     Chwychwi  oferddynion 124 

22  4     Chwi  gwmni  teg  eu  gwedd 311 

15  5     Chwychwi  wragedd  lygredd  lun 84 

6  6     Clywch  dderchafiad  geirwir  gariad 39 

48  7     Clywch  hanes  achwynion 294 

28  8     Cly  w  Eglwys  Loeger  ffraethber  ffri 335 

31  9     Dyma  fwynder  bydol  hyder 128 

32  10     Dyma'r  byd  enbyd  iawn 290 

26  11     Dyma  undeb  gwyneb  gweniaith 144 

29  12     Dyn  a  aned  i  flinder  dan  boender 108 

33  13     Gwrandewch  ar  alarnad 30 

27  14  ^Gwrandewch  ar  ganiad  wastad 270 


218  y    BADRP    O'R    NANT    a'í    WAITH 

M.  R.  T. 

21  15  Gwrandewch  yn  awr  mawr 75 

10  16  Hyfrydwch  a  heddwch 308 

36  17  Ieuenctid  un  fodd  (58) 186 

17  18  Ieuenctid  ffri,  gwrnpeini 96 

29  19  Mae  achos  i  ganu  a  rhyfeddu 303 

3  20  Myfi  yw  Rhagrith  aeth  yn  gre 189 

17  21  0  bechaduriaid  dewch  ar  dwyn 43 

4  22  0  ble  mae'r  holl  ofìdiau 81 

11  23  Ond  dedwydd  a  godidog 74 

24  24  Ond  hyfryd  i'n  taith 178 

19  25  Ow  fy  nghyfaill  nac  anghoûa 198 

16  26  Och  arwa' meddwl 139 

23  27  Pob  diwyd  ddoeth  wrandawyr 359 

15  28  Pob  dyn  a  dynes  gynes  gall  (84) 16 

1  29  Pob  dyn  a  gar  fywoliaeth 139 

47  30  Pob  dynion  fu'n  cyduno 148 

13  31  Pob  gwamal  fûn  gymen 274 

44  32  Pob  ladi  o  ddynes  led  ddiddeunydd 329 

24  83  Pob  llanc  sy' am  wellhâd 283 

46  34  Pob  meinir  ddymunol  rhagorol 157 

42  35  Pob  rhyw  ddyfeisgar  feddylgar  ddyn 349 

45  36  Pwy  heno'n  wahanol 353 

5  37  Rhowch  osteg  ieuenctid 27 

9  38  Tosturus  ydyw  ystyried 78 

50  39  Trowch  yma  gron  dyrfa  gwrandewch 132 

39  40  Trwy'ch  cenad,  clywch  fi'n  canu 03 

20  41  Wel  dyma  ddifyrwch  183 

20  42  Wel  dyma  fyd  llawen 117 

36  43  Wel  gwelwch  i  gyd 317 

50  44  Wel  teimled  a  barned  pob  un 343 

39  45  Wrth  weled  y  gwaith  hylwydd 24 

18  46  Y  cwmni  gweddaidd,  puraidd  parod 210 

34  47  Y  dyrfa  gwrandewch,  neshewch., 286 

11  48  Y  manwl  ferched  mwynion  (caret) (322) 

30  49  Ymholwn,  gwelwn  beth  yw  gwaelod  34 

35  50  Y  pur  wrandawyr  diwyd 56 

37  51  Yr  hwsmon  mwyn  rhadlon 342 


Cyfansoddiadatj  Newydd-gasgledig  Argraffiad 
Lerpwl. 

25      1     Cerdd  i  Lanrhaeadr  yn  Mochnant — "Llan- 

rhaiadr  henlle." 438 

(55)     2     Cerdd  i  Berson  Paris— "  Cly wch  !  Hawyr  ! 

mae  cloch  rhywun."     (Bryniau  Iwerddon)  441 

3  Interliwt—  "  Cybydd-dod  ac  oferedd." 111 

4  Englynion  "I  LynTegid."* 434 

CîFANSODDIADÁU  A'fTODOL. 

35      1    Fy  nghariad  cly w  nghwyn.     (Monclay  Morning). 

13      2    Y  merched  penweinied.     (Lorcl  Wheelberry). 

(54)    3    Y  merched  Ifengc  dowch  ar  dwyn.     (Consêt  y  Caytain  Morgan). 

*  Toddaid  ydy w  hwn,  a  gwaith  Rolant  Huw  o'r  Graienyn  ydy w.   Gwel  Gorchestwaüh 
Beirdct  Cymru,  &c,  yn  y  Bala,  1790,  tudalen  9. 


Y    BATÌDD    OR    NANT    a'í    WAITIT.  219 


M.     R. 


4  Cydneswch  yma'n  awr,  o  fach  i  fawr.    (Mentra  Gwen).    Ymddiddan  rhwng 

gwraig  yr  Hwsmon  a  gwraig  y  Shiopwr.  (Llyfr.  y  Cymr.  585).  Gwel 
ddyfyniadau  yn  y  Traethodydd,  cyf.  VIII,  (1852),  tudalen  150. 

5  {Llyfr.  y  Cymr.,  691).     Ymddiddan  rhwng  y  Dall  a'i  Arweinydd. 

6  (Llyfr.  y  Cymr.,  691).     Trueni  y  rhai  sydd  yn  Ddeilliaid  Ysbrydol. 

Cofnodir  y  ddwy  Gerdd  uchod  yn  Llyfryddiaeth  y  Cymry,  tudalen  691. 
Gan  nas  gwelsom  erioed  mo'r  naill  na'r  llall,  nis  gallwn  roddi  eu  Jlinell 
dechreuol  na'u  Mesur. 

(56)  7     "  Yn  gimint  ag  iti  ofyn  imi  fy  nith."     (Hearts  of  Oaks).     Ateb  yw  hon  i 

gerdd  o  waith  J.  Thomas  o  Bentrefuelas.  "  Gwrandewch  arnai  modryb 
yn  adrodd  fy  nghwyn." 

3l       8     "  Dowch  bawb  sydd  trwy  wledydd  yn  prynu  baledi." 

(57)  9     "  Pob  nwyfus  ddyn  ifangc  sydd  heb  ddiangc  i'n  ddol." 

10     Englynion  i  anerch  Robert  "Williaai,  a  Rolant  Huw  o'r  Graienyn. 

(58)  11     "Yn  ol  arfer  wrol  yrfa."      Carol  Plygain  ar  March  ìn  Scipio.      Gwel 

Cynnulliad  Barddorion,  1790. 

12     "  Darluniaf,  annelaf  nod."     Cywydd  i  Gybydd-dod,  mewn  Byd  ac  Eglwys. 
Brython,  (1862),  50,  a  230. 

13.  Euglyn  BeddargraíF  Jonathan  Hughes. 

Am  ddawnus  gofus  gyfan — wir  sulwad 
A'i  sylwedd  docth  gynghan  ; 
Odid  fawr  yn  llawr  y  llan, 
Byth  nytha  bath  Jonathan. 

(Llyfr.  Cijmr.,  586). 

(Cymharer  beddargraíf  Huw  Llwyd,  Cynfal,  o  waith  Edmwnd  Prys). 

14.  "  Duw  anwyl,  da  yw  ini—  dy  gyfarch."    '  Englynion  Ar  Adíeriad  y  Brenin 

Sior  i'w  gynefin  ìechyd.'  Testun  Eisteddfod  Corwen.  (Gwaith  Gwallter 
Mechain.     Cyf.  I.,  231). 

15.  "Siarlota  sy  ar  ail  ateb — moliant."   Englynion  i'r  Frenines.       (Gwaith 

G.  M.,  I.  232). 

16.  "Mae  taenu  canu  cynnydd."    Englyn  heb  testun.  (Gwaith  G.M.  I.  232). 

17.  "  Y  Tywysog  dewisol."     (Gwaith  G.  M.,  I.  233). 

18.  "  Ysgyfarnog  wisg  fawr-nad."    Englyn  i'r  Ysgyfarnog.    (Gwaith  G.  M.,  I. 

236). 

19.  "Wallter  sy'n  canu  wylltaf."      Englyn  i   Gwallter  Mechain.  (Gwaith 

G.  M.,  I.) 

20.  "  Offeiriad  sy'n  offeryn."  Gwel  Traethodydd,  Cyf.  VIII.  (1852),  tudalen 

151.  Fe  allai  nad  dyna  wir  ddechreu  y  gân,  o  herwydd  dyfyniadau  a 
roddir  o  honi.  Gresyn  na  chaem  gopi  cyflawn,  obìegid  nid  yw  ymhlith 
gweithiau  yr  awdwr,  ac  y  mae  yn  gân  pur  nodweddiadol. 

21.  "  Hai,  how  hawyr,   beth  yw  'r  hewian."      Cân  i'r  Stiwardiaid.     Gellir 
gwneyd  yr  un  sylw  o  barthed  i  Lon  ag  i'r  un  flaenorol.  Träeth.  VIII.,  144. 

22.  "  Yn  y  Bala  at  y  tâu."  Cân  duchanol  i  ryw  ddinesydd  dinôd.     Cyhoedd- 

wyd  hi  ar  ddull  cerdd,  ac  yn  y  Belyn  Arian. 

23.  ' '  Mae  yn  mynwent  mewn  manau."  Englyn  mewn  mynwent.  Seren  Gomcr, 

1S23,  Cyf.  VI.,  117. 

24.  "  Clywch  wbwb,  cloch  ebwch."    Cân  "  Cynffon  yr  Esgob." 


220 


Y    BARDD    OR    NANT    A  í    WAITH. 


Heblaw  yr  uchod,  yr  ydym  wedi  cael  trywydd  ar  líaws  o  gynnyrchion 
anghofiedig  eraill  o  waith  y  Bardd,  a  rhai  o  honynt  yn  bur  ddyddorol. 
Hysbysodd  yr  hen  dad  awenyddol  Cynddelw  ni  am  amryw,  a  dysgwyl- 
iwu  wrtho,  un  ai  aníon  ei  gronfa  i  ni,  neu  gyhoeddi  ei  gasgliad  ei 
hunan.  Dylem  gael  cân  "  Cynfíbn  yr  Esgob,"  a  Châu  Boliticaidd 
etholiad  y  Mostyniaid,  yn  ddioed.  Y  mae  cyfaill  arall,  tra  chyfoethog 
yn  y  cyfryw  drysorau,  yn  ein  cyfeirio  at  un  sydd  yn  meddu  llawer  o 
lawysgrifau  y  Bardd  o'r  Nant. 


I.    R. 

3      1 

2 
3 
4 

5  5 

6  6 


8 

9 

12  10 

11 

15 

12 

10 

13 

17 

14 

15 

16 

13 

17 

18 

20  19 

20 

23  21 

22 

25 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

2 

1 

3 

4 

III. 
Mynegai  i  Festjrau   Twm  o'r  Nant. 
I.    R. 


Bellisle  March.  228. 

Betty  Brown,    (vid.  Sunsclia). 

Bid  hir  oes  i  Fair,    (Let  Mary)  32.        29 

Bird.     42,  30 

Breuddwyd    ar    ei  hyd  (Cupid's  33  31 

Dream),  344.  32 

Calon  drom  (Heavy  Heart),  112 

119,  127,  131,  219,  320,  325,        33 

349,  353,  371,  381.  35  34 

Carwr  Trwstan?   377.    (Heb  ei   36  35 

nodi.)  36 

Cast  away  care,  123.  37 

Charity  Meistres    (Eluseni),  vid. 

Gwledd  Angharad. 
Consêt  Gruffydd  ab  Cynan,  39. 
Consêt   Catrin  Penllyn  (Toriad  y 

Wawr,  80.) 
Dime  Goch,  248. 
Diniweidrwydd,  200. 
Dorsetshire  March,  194,  302,  317. 
Duc  o  Dero(Llygoden  yn  y  Felin), 

93? 
Duw,  cadw  'r  Brenin,  184,  222. 
Fedle  Fawr,  27. 
Ffylena,  78. 
Glan  Meddwdod  Mwyn,  93,  233, 

242. 
God  save  the  King    (Duw,  cadw'r        50 

Brenin).  51 

Greece  and  Troy,  317.  52 

Guardian  Angel,  102.  53 

Gwel  yr  Adeilad,  73,199,  247.        50  53 
Gwledd  Angharad,  207  (Charity       (54) 

Meistres)  (55) 

Hcavy  Heart  (Calon  Drom). 
Iechyd  o  gylch,  95.  (50) 

King's  Farewell,  20,  46,  108,  131.      (57) 


IV. 


38  39 

39  40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46  48 
49 


45 


Lct  Mary  live  long,  (Bid  hir  oes  i 

Fair). 
Lovely  Peggy,  244. 
Lucy  Hoy,  16  (Malldod  Dolgellau) 
Llef  Caerwynt,  85,  88,  230. 
Llygoden  yn  y  Felin  (Duc  o  Dero) 

93? 
Malldod  Dolgellau,  16  (LucyHoy). 
Miller's  Key,  51,  189  (Billericay  ?) 
Monday  Morning. 
Mwyn  Susannia,  1. 
Olcl  Darhy,  297,  306. 
Princess  Boyal,  35. 
Prysurwch  i'r  Neithior  (Haste  to 

the  Wedding),  103. 
Rodney's  Tune,    225,    331,    337, 

361,  366. 
Somcthing  else  to  do,  312. 
Spanish  Gipsy  (Spaen  Wenddydd). 
Spaen  Wenddydd,  57,  83,  105. 
Sunselia  (Betty  £7^0,25,214,235. 
Tcmpest  of  War,  289,  292. 
The  Bird,  42. 
Toll  Bell,  67,  201. 
To  my  own  Mind. 
Toriad  y  Wawr    (Consêt    Catrin 

Penllyn). 
Troad  y  Droell,  62. 
Tros  y  Mynydd  (Troad  y  Droell). 
WatJcin  (  Young  Wathins). 

Young  WaẄin's  March,  104,  224. 
Yspaen  Wenddydd  (Spaen). 

Consêt  y  Captain  Morgan. 

Bryniau  Iwerddon.     (58)  March 
in  Scipio. 

Hcarts  of  OaJcs. 

Hunting  the  Hare. 


Mynegai  i  Fesuratj  Cerddi  tr  Interliwtiatj. 


Aeres  Trefaldwyn,  130. 

Amor  Elis  (Ianto'r  Coed),  (Cariad 

Nebun  ? ) 
Bellissle  March,  189. 
Billericay,  81.    (Miller's  Key  ?  sef 

Agoriad  y  Melinydd). 


5     5     Breuddwyd    ar  ei    hyd    (Cupid's 
Dream),  27. 

6  Calon   Drom   (Heamj  Hcart),  39. 

7  Charming  Moll  (CLee  Ho  Dobyn). 

8  Chee  Ho  Dobyn,  124. 

9  Clychau  Rhiwabon,  78. 


Y   BARDD    OR    NANT    AI    WAITH. 


221 


I.  R. 

10 

11 

10  12 

13 

14 

12  15 

13  16 

14  17 

17  18 

19 

19  20 

21 

22 

21  23 

24 

23  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

31  33 

Codiad  yr  Haul,  308. 
Codiad  yr  Ehedydd  Bach,  74. 
Consêt  Gruffydd  ab  Cynan,  337. 
Consêt  Lord  Wheelberry,  274. 
Cupid's  Dream  (Breuddwyd    ar 

ei  Hyd). 
Dime  Goch,  16,  84. 
Diniweidrwydd,  139. 
Dorsetshire  March,  43,  96. 
Fedle  Fawr,  210 
Ffarwel  y  Cwmni,  198. 
Glan  Meddwdod  Mwyn,  117,  183 
Gorddigan  y  Pibydd  Coch,  75. 
Grcat  Gcorge  thc  King,  311. 
Greecc  and  Troy,  311. 
Grisial  Ground,  178,  283. 
Gwel  yr  Adeilad,  201. 
Eastc  to  the  Wedding (Prysurwch 

i'r  Neithior). 
Ecppy's  March,  270. 
Ianto'r  Coed  (Amor  Elis),  335. 
IfLove's  a  Sweet  Passion,  108,  303 
King   Charless    Dclight    (Sailors 

Bold),  34. 
Langolee,  128. 
Lord  of  Cildare,  290. 
Llef  Caerwynt,  30. 


I.     R. 

34  Merionethshire  March,  286. 

34  35  Miller's  Key,  56. 

35  36  Monday  Morning,  186. 
37  PrinceRupert(T  y  b  y  Ty  wysog),  342. 

19  38  Prysurwch  i'r  Neithior  (Easte  to 

.  the  Wedding),  144. 

40  39  Rodncy,  24,  62. 

40  Ruabon  Bells  (Clychau  Rhiwabon.) 

41  SailorsBold(King  Charles' s  Delight) 

42  Si^anish  Eaven,  349. 

43  Sweet  Passion,  303,  (IfLove's),lQ8. 

44  Sweet  William,  329. 
44  45  Sunselia,  353. 
48  46  To  my  own  Mind,  157. 

47  Toriad  y  Dydd,  148. 

48  Tyb   y  Tywysog  Rupert   (Prince 
Rupert),  294. 

49  "Wele'r  Adeilad  (Gwel  yr  Adeilad.) 
53  50  Yspaen  Wenddydd,  132,  343. 


(54)  Consêt  y  Captain  Morgan. 

(&5)  Bryniau  Iwerddon. 

(56)  Eearts  of  Oaks. 

(57)  Eunting  the  Eare. 

(58)  March  in  Scipio. 

(59)  Mentra  Gwen. 


Cymharer  yr  uchod  â'r  Daflen  helaeth  a  roddodd  Ceiriog  o  hen 
donau  Cymreig  yn  y  Bardd  a'r  Cerddor,  t.d.  44.  Gwel  hefyd  beth 
darluniad  o'r  Mesurau  yn  y  Rhaglith  i  Eos  Ceiriog,  a  cherdd  hyrjod  o 
flaen  Blodeugerdd  Cymru. 

Gobeithiwn  na  bydd  ein  gwaith  yn  ífurfio  y  taflenau  uchod  yn 
annerbyniol  gan  edmygwyr  y  Bardd,  a  chan  lênorion  yn  gyffredinol. 
Fe  allai  y  mabwysiedir  y  tafleni  rywdro,  os  gelwir  am  argraffiad  newydd 
eto  o'r  gweithiau  hyn  ;  a  buddiol  fyddai  yn  ddiammheu  cael  argraffiad 
cyflawn  o  holl  waith  y  Bardd,  gyda  nodiadau  ieithyddol  a  hanesiol  ar  y 
cyfansoddiadau. 

Gwelwn  fod  Mr.  Foulkes  wedi  gadael  allan  rai  o'r  anerchiadau  i'r 
Gardd  o  Gerddi.  Gan  nad  ei  amcan  oedd  crynhoi  a  chyhoeddi  y  cyfan 
a  wyddys  am  y  Bardd  a'i  weithiau,  nis  gallwn  gwyno  oblegid  hyny ; 
ond  y  mae  y  cyfryw  anerchiadau  yn  bwysig  yn  hanes  llênyddiaeth,  pa 
mor  ddiwerth  bynag  fyddont  fel  cyfansoddiadau.  Maent  yn  fynegfýs 
i  gysylltiadau  y  Bardd,  ac  i  gylch  ei  gyfeillion  ;  ac  felly  yn  gyfrwng 
i  ni  ffurfio  barn  gywirach  am  ei  gymeriad  personol. 

Bellach,  cyflëwn  rai  cyfansoddiadau  a  ddygwyddasant  i'n  dwylaw, 
ag  nad  ydynt  gynnwysedig  mewn  unrhyw  gasgliad  o  waith  Thomas 
.  Edwards.  Fe  allai  nad  doeth  fyddai  byth  eu  hailargraffu  yn  llawn  ;  o 
leiaf,  rhaid  i  ni  yn  awr  adael  cryn  ddarnau  o  honynt  allan. 

Cerdd  o  ymddiffyniad  y  Prydydd   iddo  ei  hun,   yn   achos  y 
Celwydd  a  godwyd  arno  hyd  y  wlad;  ar  Lef  Caerwynt. 

Dowch  bawb  sy  drwy  wledydd  yn  prynu  Baledi, 
Rhowch  glust-ymwrandawiad  i  ganiad  sy  geni : 
Mi  ddweuda  'r  gwirionedd  ;  y  llynedd  bu  llunio 
A  llywio  oer  gelwydd,  a  llawer  i'w  goelio. 


222  Y    BAHDD    OR    NANT    A'l    WAITH. 

Rw'i  megys  nod  mewn  ymgais  nertli, 

I  bob  celwyddau,  swyddau  serth, 
Yn  mysg  rhai  anferth  ynfyd,  fy  hanes  i  bob  enyd 
Sydd  yn  eu  cegau  coeglyd  ;  mae  straeon  hyfion  hefyd 

Ar  led  y  byd  drwy  lid  a  barn, 

A  phawb  yn  rheini  'n  rhoddi  darn. 

Drwy  gâs  a  gwyn  mi  ges  y  gair 

Fod  geni  'n  feichiog  ddwy  neu  dair, 
A  chefais  anair  hynod,  bod  wedi  lladd  fy  mhriod, 
Ac  eilwaith  oera  gwaelod,  gwneyd  im  fy  hun  ddibendod. 

Fel  hyn  mae  syndod  gimaint  sydd 

0  son  am  danaf  nos  a  dydd. 

Ac  'rwan  oer  awel  cadd  chwedel  i  chodi 
A'i  thanu  'n  bur  lydan  wrth  un  o'r  baledi 
Fy  mod  wedi  canu  a  gwahanu  yn  dra  hynod, 
Ry  grog  ynglef  i'm  gwraig  riw  anglod. 
Ond  dyna  gelwydd  tonog  wŷn, 
Heb  iddo  riw  na  lliw  na  llun. 
Nid  penu  ar  un  ar  aned  oedd  gynnydd  hyn  o  ganiad 
Ond  ateb  i 'r  gofyniad  a  roisai  hwnw  ar  rediad 
T  farnu  'n  galed  ar  y  gwŷr 
Hyn  fu  'r  dechreuad  siarad  sûr 
Ond  am  fy  anwyl  wraig  fy  hun  ' 
Ni  cheisia  'n  deg  ond  gwaetha  un  dyn 
Am  fyw  'n  gytun  heb  gr<  esni,  na  churo  nac  ymchwerwi 
Er  maint  o  bob  rbyw  gledi,  a  gwrthwyneb  a  ddaeth  ini 
Ni  bu  'rioed  fath  fri  drygioni  a  gwall 
I'n  anghytuno  i  foddio  'r  fall. 

Ond  hoff  gan  y  bobol  ansiriol  gael  siarad 
Rhai  trwstan  hyll  agwedd  sy  ar  trawst  yn  eu  llygad. 
A  genfydd  frycheuyn  yn  erwyn  dyn  oerwall 
"Wall  ergyd  aneirif  yn  llygad  un  arall 

Yr  holl  ystraeon  chwerwon  chwith 

A  gadd  eu  taenu  a'u  planu  i'n  plith 
Athrylith  rhagrith  eger,  ysgumion  llid  a  ffalster 
Cyfarthgwn  anwn  enwer,  y  rhai  ddyfyd  gelwydd  ofer 

Melldith  mallter  sy'n  eu  mysg 

A'u  câs  wenwynig  ddiawlig  ddysg 

Pe  cawn  i  lonydd  ddeuddydd  iach 

1  fyn'd  trwy  'r  byd  am  un  tro  bach 

Mi  dro'ch  cyfeillach  heibio,  gan  dreio  rhyw  ffordd  eto 
Ffarwel  i  deyrnas  gwallco,  mae  mryd  i  gyd  eich  gado 

Rwy  wedi  blino'n  wawd  i  blant 

Nid  yma  yw  'r  Nef  i  Dwm  o'r  Nant. 

Thomas  Edwaeds  a'i  cant. 

Peth  go  ryfedd  na  íuasai  y  gerdd  uchod  wedi  ei  chyhoeddi  mewn 
rhyw  gasgliad  o  waith  yr  awdwr.  Teifl  beth  goleuni  ar  hanes  a  nod-, 
wecld  y  bardd  yn  ei  hen  ddyddiau.  Gobeithio  nad  oedd  dim  sail  i'r 
chwedlau  a  daenid  am  dano,  ac  y  cwynai  efe  o'u  herwydd.  Fe  gredwn 
nad  oedd,  ac  o  ganlyniad  cyfleir  i'n  sylw  yn  y  gân  ddarlun  pur  daraw« 
iadol  o'r  hen  brydydd,  druan,  wedi  colli  ei  briod,  ac  wedi  llwyr  flino  ar 
y  byd.  Hiraethai  am  orphwysdra,  a  gobeithio  iddo  ei  gael  mewn  byd 
gwell,  canys  nid  hir  y  bu  wedi  hyn  ar  y  ddaear.  Wrth  sôn  am  ei 
wraig,  dygir  i'n  côí  chwedl  a  glywsom  am  y  ddau.      Pan  y  gwelai  y 


Y    BARDD    o'tt    NANT    a'i    WAlTIÍ.  223 

wraig  ef  yn  pensyfrdanu  niwy  nag  aríer,  fel  pe  buasai  yr  awen  yn  methu 
esgor,  gofynai  iddo  yn  goegaidd,  "  Fynwch  chwi  lymaid  o  laeth  enwyn, 
Tomos  bach,  i  godi'r  doluriau  ?"  Peth  arall  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  hynod 
na  buasai  y  gerdd  uchod  yn  ei  waith  casgledig  y  w,  ei  bod  o  gyíansoddiad 
rhagorol.  Ni  thybiwn  fod  ynddi  farddoniaeth  aruchel,  i'w  chymharu  â 
gweithiau  beirdd  fel  Milton  a  Homer ;  ond  y  mae  yn  addas  i'r  amgylchiad, 
wedi  ei  geirio  yn  brydferth,  ac  ar  fesur  cywrain.  Ychydig  iawn  o'r  cyfry w 
gyfansoddiadau  a  gynnyrchir  gan  feirdd  yr  oes  hon.  Ni  phetruswn  ddy- 
weyd  fod  hyny  yn  golled.  Pe  na  buasai  dim  mwy  o  feddwl  yn  y  geiriau 
nag  sydd  mewn  ceryg,  y  mae  y  dull  cywrain  a  meistrolgar  y  cysylltir  hwy 
ynghyd,  yn  dra  dymunol  i'r  glust  a'r  meddwl.  Yr  oedd  beirdd  yr  oes  o'r 
blaen  yn  feistriaid  ar  fydr  beth  bynag.  Prin  y  gellir  dyweyd  hyny  am 
liaws  o  brydyddion  yr  oes  esmwyth  hon.  Yr  ail  ganrif  ar  bymtheg  sydd 
gyfoethog  mewn  Cywyddau  melus  ac  ystwyth ;  y  ddeunawfed  ganrif  a 
ragora  mewn  telynegion  peroriaethus  ;  gwyn  fyd  nas  gallem  ddy weyd  fod 
ybedwaredd  ganrif  ar  bymtheg  yn  rhagori  mewn  drychfeddyliauawenydd- 
fawr.  Un  daioni  pwysig  a  ddeilliai  o  droi  yn  ol  oddiwrth  y  mesurau  pen- 
rydd  sydd  yn  awr  mewn  arferiad  fyddai,  y  caem  lai  o  gynnyrchion,  ac,  fe 
allai,  rai  gwell.  Lle  y  mae  llencyn  yn  awr  yn  gallu  bwrw  allan  ganeuon 
yn  ol  y  cyflymdra  o  gan'  llinell  y  dydd ;  pe  mabwysiadai  blethiad  a 
manylwe  y  ganrif  ddiweddaf,  fe'i  tynid  i  lawr  i  ddeg  llinell  y  dydd,  gyda'r 
gobaith  y  byddai  y  meddwl  wedi  ei  ddwyseiddio  a'i  ddirwasgu  i  ryw 
raddau,  yn  lle  bod  fel  hydrogen  gas  yn  ymchwalu  trwy  yr  ehangderau. 

Buom  yn  gresynu  lawer  gwaith  na  byddai  yr  hen  dônau  a  arferid  ar 
y  mydrau  melus  hyn  yn  fwy  adnabyddus  a  chyrhaeddadwy.  Mewn 
gwirionedd,  anhawdd  iawn  yw  cael  un  o  honynt  mewn  argraff,  ac  an- 
fynych  y  cyf aríyddir  à  neb  yn  eu  medru.  Dichon  y  byddai  adfer  y  tônau 
yn  foddion  i  adfer  yr  hen  fydriad  hefyd.  Clywsom  ychydig  o'r  tônau  yn 
cael  eu  cânu,  ac  er  nas  barnem  fod  ynddynt  nac  athrylith  na  chelfyddyd 
uchel,  eto  meddent  ryw  felusder  tra  swynol,  yn  enwedig  y  rhai  Ueddf. 

Ond  dychwelwn  at  hyn  eto.  Sôn  yr  oeddym  hynoted  y  ffaith  na 
chyhoeddwyd  y  gân  uchod  o'r  blaen.  Y  mae  un  rheswm  arall  y  gall- 
asem  ddisgwyl  iddi  fod  yn  adnabyddus.  Clywsom  y  ddwy  linell  ddiw- 
eddaf  o  honi  yn  cael  eu  hadrodd  lawer  gwaith,  ond  nis  gwelsom  neb 
yn  gallu  nodi  o  ba  gân  y  cymerwyd  hwynt.  Y  mae  y  Gwladgarwr, 
(Mawrth,  1838,  t.d.  67,)  yn  dyweyd  mai  o  dan  ryw  argyhoeddiad  o  ofer- 
edd  ei  fywyd  fel  Interliwdiwr  y  llefarodd  y  geiriau,  a  hyny  yn  lled 
gynar  yn  ei  fywyd.  Dichon  mai  dilyn  y  Gwladgarwr  y  mae  Mr. 
Foulkes  yn  ei  nodiad  ar  y  llinellau  (t.d.  481),  a'r  un  modd  Caledfryn 
yn  y  Traethodydd,  VII.,  133. 

Gall  yr  efrydydd  gymharu  ymadroddion  y  gân  uchod  o  barthed  i'w 
wraig,  a'r  gân  a  gyfansoddodd  "  i  roddi  hanes  bywyd  yr  Awdwr  hyd 
bedair  blynedd  ar  ol  ei  briodi."  Gwel  tudalen  281,  yn  dechreu  ar  y 
Galon  Drom,  "Pawb  dan  wybr."  Ac  hefyd  â'r  Cywydd  o'r  hwn  y 
rhoddir  darn  yn  y  Gwladgarwr :  "  Clywch  gwynfan  clychawg." 

Y  mae  yn  eglur  fod  gan  y  bardd  gryn  lawer  o  hunan  hyder,  a'i  fod 
yn  meddwl  tipyn  am  dano  ac  o  hono  ei  hunan.  Ond  nid  oes  dim  i'w 
feio,  nac  yn  annymunol,  yn  ei  Fywgraffiad,  ond  y  mae  yn  ddernyn 
doniol  a  phur  feistrolgar  drwyddo.  Cyfansoddodd  ef  ar  gais  amryw, 
ac  anfonodd  ef  i  Myfyr,  i'w  roddi  yn  y  Greal  am  1805,  Ue  gyntaf  ei 
cyhoeddwyd. 


224  Y    CARDD    O'E    NANT    a'í    WAITH. 

Cerdd  o  ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch,  lle  buasai  Garwriaeth 
yn  hir,  ond  digwyddodd  i'r  ferch  fod  wedi  cloffi,  neu'r  peth  a 
elwir  beichiogi,  ag  felly  mae  hi  yn  adrodd  ei  chwyn,  ag  ynte 
yn  ddifater  o  honi:  ar  "  Monday  Morning." 

Argraffwyd  y  gerdd  hon  yn  Nghaer,  gan  T.  Huxley,  dros  William 
Jones,  1770  ;  a  channad  oes  yrddi  ddim  neillduol,  ymfoddlonwn  ar 
roddi  pennill  neu  ddau  o  honi  fel  engraiff  o'r  gweddill. 

Ferch. — Fy  nghariad,  clyw  'nghwyn, 

'Rwy  'i  'n  achwyn  yn  wachel  ar  afel  yr  ês, 
Tro  yma  trwy  amod  (ddull  hynod)  er  llês. 

Mab. — Mi'th  welaf  (mae'th  wawr) 

Yn  awr  yn  annhirion,  dy  foddion  sydd  fall, 
Nid  oes  mor  help  iti,  ti  weli  dy  wall. 


Ferch. — Ai  'rwan  mor  gecrus,  'rych  chwi'n  edifarus, 
Ar  ol  cael  eich  'wyllys,  tra  hoenus  o  hyd  ? 
Fy  nenu  fì'n  unig  i'r  gwradwydd  llygredig, 
A'm  gado'n  rhwymedig  tan  berig  y  byd  : 
0  anwylyd  troi'n  elyn,  ar  ol  canlyn  cyd  ! 

Mab.  — Taw,  taw  a'th  gamsyniaeth,  nid  ydy w'n  elyniaeth, 
Er  oeri  o'r  garwriaeth  oedd  unwaith  yn  dda  ; 
Mae  boreu  teg  eglur,  yn  troi'n  brydnawn  budur, 
Os  cymrai'  di'n  brysur  pa  gysur  a  ga'  ? 
Yn  ddidderbyn-wyneb  'rwy'n  ateb  na  wna'. 


Ferch. — Och  eiriau  rhy  chwerwon  !  o  gelwydd  rhy  greulon 
Ni  cherais  (awch  wirion)  rhai  gwaelion  eu  gwỳn, 
Os  wyt  yn  dyfeisio  rhyw  ffordd  i'm  troi  heibio, 
Beth  bynag  a  ddelo,  Duw  dalo  iti'r  dŷn 
Am  fy  ngado  mewn  afiwydd  o'th  herwydd  dy  hun. 


Tho.  Edwards  a'i  gwnaeth. 

Yr  oedd  y  dosbarth  yma  o  gerddi  yn  bur  l'iosog  yn  yr  oes  o'r  blaen, 
a  rbaid  fod  derbyniad  mawr  iddynt,  a  darllen  mawr  arnynt ;  a  gobeith- 
iwn  íod  eu  dylanwad  er  daioni  ar  y  wlad.  Y  maent  yn  awr,  fodd  bynag, 
•wedi  llwyr  golli  eu  poblogrwydd,  a  hyderwn  fod  hyny  yn  argoel  nad  oes 
cymaint  o  angen  am  danynt,  ac  fod  moddion  gwell  mewn  arferiad  i 
buro  ein  cenedl.  Nis  gallwn  lai  nag  oíni  íod  ambell  i  hen  brydydd 
cwperaidd  yn  cymeryd  mantais  ar  yr  awen,  dan  esgus  cynghori  a  rhy- 
buddio  meibion  a  merched,  i  borthi  eu  chwaeth  isel,  a'u  llygru  yn  íwy. 
Anhawdd  yw  i  ni  yn  yr  oes  hon,  sydd  mor  wahanol  yn  ei  hysbryd, 
farnu  y  fath  oes  ag  a  oddefai  gynnyrchion  aflan  Sionyn  y  Prydydd, 
Hugh  o  Langwm,  Rhys  Jones,y  Blaenau,  a  Llewelyn  Ddu  o  Fôn. 
Diolchwn  íod  gwareiddiad  a  chrefydd  wedi  ei  gwneyd  yn  anmhosibl  i'r 
hiliogaeth  hono  o  brydyddion  fyw  yn  ein  gwlad.  Credwn  fod  Twm  o'r 
Nant,  er  ei  holl  erwindeb  a'iiselder  achlysurol,  yn  teimlo  yn  achos 
moesoldeb  ei  genedl,  ac  yn  amcanu  at  ei  dyrchafu  a'i  phuro.  Ni  ddym- 
unwn^ar  un  cyfrif  esgusodi  ei  faswedd,Aond  goddefer  i  ni  am  dro  ddad- 


Y    BARDD    O'R    NAÌsT    a'í    WAITH.  225 

gan  y  gwirionedd  am  feirdd  a  llênorion  ein  gwlad.  Addefwn  fod 
genym  engreifftiau  o  gyfansoddiadau  anghymhwys  i  glustiau  enwaededig 
o  bob  oes,  o  Madog  Dwygraig,  yn  y  Myvyrian,  hyd  Talhaiarn ;  ond 
ein  ple  yw,  "  nad  ydym  waeth  na  dynion  eraill."  Heb  sôn  am  awduron 
Paganaidd  Groeg  a  Rhufain,  cymharer  Boccaccio  o'r  Eidal ;  Rabelais  a 
Balzac  o  Ffrainc  ;  a  beirdd  a  Uênorion  aflan  y  Saeson  o  bob  oes.  Beth 
sydd  yn  Dafydd  ab  Gwilym  i'w  gymharu  o  ran  serthedd,  âg  anllad 
ganeuon  Chaucer  (the  well  of  English  undefiled!)?  Nid  oes  un  ymadrodd 
anweddus  yn  Interliwtiau  Twm  o'r  Nant  nad  ellir  ei  bâru  âg  ymadrodd  o 
weithiau  clasurol  Shakspeare, — heb  sôn  am  ei  gydoeswyr — Ben  Jonson, 
Massinger,  Ford,  Beaumont,  a  Fletcher.  Y  gwir  yw  mai  natur  aflan, 
yw  natur  dynoliaeth  syrthiedig,  ac  fod  ei  haflendid  yn  ymwthio  i  bob 
peth  y  gesyd  dyn  ei  ddwylaw  arno — hyd  yn  nod  llênyddiaeth.  Diolchwn 
fod  hyn  wedi  ei  weithio  allan  bron  yn  hollol  o  lênyddiaeth  Cymru  a 
Lloegr,  a  phenderfynwn  ei  gadw  allan  yn  llwyr  rhagllaw.  Ni  ddylid  ei 
oddef  yn  y  gweithiau  enwocaf.  Carther  ef  allan  o'r  prif  awduron.  Y 
mae  moesoldeb  yn  bwysicach  na  chelíyddyd.  Da  genym  weled  fod  Mr. 
Foulkes  wedi  gadael  allan  rai  ymadroddion  anweddus,  ac  wedi  newid 
eraill  yn  yr  Interliwtiau.  Gwnaeth  yn  dda  ollwng  un  gân  hefyd  heibio, 
a  gobeithio  mai  i  dir  ebargofiant  yr  â,  er  ei  holl  dalent.  Y  mae  y  mater 
yma  o  foesoldeb  yn  dra  gwahanol  oddiwrth  ofergoeledd.  Gellir  goddef 
hwnw.  Ni  ddaw  nemawr  niwed  oddiwrth  gasglu  chwedlau  gwerinaidd 
am  y  tylwyth  têg,  a  gwrach  y  rhibyn,  a'r  cyhyreth,  oblegid  y  mae  y  rhai 
hyny  wedi  marw.  Coelion  marw  ydynt,  wedi  ffosyleiddio,  ac  nis  gallant 
wenwyno  na  niweidio  neb.  Y  mae  yn  fuddiol  eu  casglu,  a'u  cofnodî, 
a'u  trosglwyddo  i'r  oesau  a  ddêl,  fel  rhan  bwysig  o  hanes  y  meddwl  a 
chrëadigaetháu  y  dychymyg.  Ond  y  mae  nwydau  y  natur  ddynol  yn 
fyw  o  hyd,  ac  nid  oes  dim  arbediad  i  fod  ar  ddim  a'u  portho.  Y  mae 
fel  y  gwahanglwyf.  Rhaid  dinystrio  tai,  llosgi  gwisgoedd,  ac  alltudio 
personau  y  byddo  y  drwg  hwn  ynddynt,  beth  bynag  fyddo  eu  hardd- 
erchawgrwydd,  eu  gwerth,  a'u  hurddas.  Pe  buasai  y  Bardd  o'r  Nant 
yn  byw  yn  yr  oes  bresennol,  d'iau  y  buasai  ei  gynnyrchion  yn  dar 
gwabanol,  o  leiaf  yn  eu  ffurf  allanol,  ac  yn  llawer  purach  a  choethach 
eu  geiriad.  Oes  lygredig  ac  anifeilaidd  oedd  yr  oes  hono,  cyn  i  Ym- 
neillduaeth  ennill  dylanwad  cyffredinol  ar  y  wlad.  Wrth  gwrs  yr  oedd 
eithriadau  ;  ond  goddefid  llyfrau  a  chynnyrchion  pur  anweddus,  ac  yr 
oedd  dynion  parchus,  tebyg  i  Jonathan  Hughes,  yn  ddigon  marwaidd 
eu  teimlad  moesol  i  ollwng  trwy  eu  dwylaw  bethau  tra  annheilwng. 
Dyry  y  ffaith  hon,  o  welliant  yr  oes,  ffydd  ynom  tuag  at  y  moddion  a 
ddygodd  y  diwygiad  hwn  oddiamgylch,  sef  lledaeniad  y  Bibl,  a  sefydliad 
yr  Ysgol  Sabbothol ;  a  gobeithio  y  cyfyd  ni  eto  yn  fwy  zelog  o  blaid  y 
moddion  Dwyfol  hyn,  i  ddiwyllio  ein  cenedl  a'r  byd. 

Cerdd  o  Gynghor  ir  Merched  ;  ar  "  Lord  Wheelberry." 

Gallem  nodi  amryw  resymau  dros  beidio  cyhoeddi  y  gân  hon  yn  gyf- 
lawn.  Argraffwyd  hi  yn  Nghaerlleor,  tua  chan'  miynedd  yn  ol,  ac  nid 
yw  ei  holl  ymadroddion  yn  rhy  chwaethus,  er  ei  bod  o  fydryddiad  da. 
Y  mae  ein  goíod  hefyd  braidd  yn  brin,  ond  caniatäer  i  ni  roddi  rhediad 
y  gân,  ac  ychydig  linellau  yma  ac  acw  fel  esiampl. 


226  Y    BARDD   O'R    NANT  a'i   WAITH. 

Y  merched  penweiniad  su  ai  bwriad  yn  bur. 


Os  eich  cariad  a  ga'  lwyr  dori'ch  gair  da, 
A'ch  gado  chwi  gwedi  tan  gledi  tyn  gla'  ; 
Fo  gilia'  o'r  golwg,  nas  gwelwch  fûn  weü, 
Drachefen  ond  cefen  y  cna'. 

Os  collwch  eich  gairda,  fûn  lana,  wedd  lon, 
Dros  fyth  ni  ddaw'n  union  yn  ol  ; 

Cewch  lawer  o  goegni  a  bryntni  ger  bron, 
Am  gwympo,  min  ffynon,  mor  ffôl 


Pryd  hyny  lle  bydd,  gwrid  côch  i'ch  dwy  rûdd, 
A  gosod  cymendod  'rôl  darfod  y  dỳld, 
Daw  cerydd  am  garu'n  y  gwely,  deg  wedd, 
Fo  brofir  y'ch  agwedd  yn  brudd. 


Os  cyll  eich  morwyndod,  fûn  barod,  fwyn  ber, 
Considrwch,  mae'n  fater  go  fawr. 

Yr  oedd  gan  y  bardd  saethau  llymion  yn  ei  gawell,  ac  nis  gallwn 
ddirnad  na  lýnodd  ambell  un  yn  nghalon  merched  CymrUc  Bygythiai 
yn  arw  a  diarbed,  er  y  defnyddiai  iaith  go  anghoeth  weithiau.  Gellir 
gwneyd  bron  yr  un  sylwadau  o  barthed  i'r  gân  ganlynol  eto.  Nis 
gwyddom  pa  effaith  allai  darlleniad  o'r  cyfryw  gael  ar  feddyliau  y  rhai 
y  cyfansoddwyd  hwynt  er  eu  mwyn,  ond  rliaid  i  ni  dystio  mai  eu 
heffaith  arnom  ni  yw  ein  pruddhâu, — peri  i  ni  resynu  at  ganlyniadau 
dinystriol  y  pechod  a  oganir.  Bron  na  ddywedem  eu  bod  yn  archolli 
ein  calon,  ac  yn  peri  iddi  waedu  weithiau,  at  drueni  a  gwae  y  merched 
anffodus  a  ddarlunir.  Cyffröir  ein  haidd  yn  erbyn  yr  arferion  drwg 
sydd  yn  arwain  i'r  fath  alanas.  Cynhyrfir  ein  teimladau  pan  gofiom 
ddifrawder  ac  ysmaldod  ll'iaws  o  benau  teuluoedd  wrth  gyíeirio  at  y 
drwgarferion  tan  sylw,  a  chywilyddiwn  at  y  ffaith  eu  bod  eto  yn  parhâu 
yn  ein  plith.  Er  mai  geiriau  ysgeifn  íel  "  trwstan,"  "  llithro,"  a'r 
cyffelyb,  a  ddefnyddir  yn  y  gân  isod  i  ddynodi  y  drwg,  nid  y w  ei  hargraff 
ar  y  meddwl  ddim  yn  llai  pruddglwyfus. 

Cân  o  Gwynfan  Merch  Ifangç  wedi   bôd  yn  drwstan  gyddi 
Chariad.     Tw  chanu  ar   V  Gonsêt  y  Captain  Morgan." 

Y  Merched  Ifengc  dowch  ar  dŵyn 
I  wrando  pruddaidd  gaethaidd  gŵyn, 
A  chymrwch  ddyfal  siampal  syn, 
Yma  yn  rhwydd  o  herwydd  hyn, 
Llithro  a  wnes  om  lles  am  llwydd, 
Och  !   gwelwch  saled  iw  íy  swydd. 

Pau  oeddwn  Ifangc  ddidranc  ddawn, 
Am  tad  mewn  eiddo  yn  llwyddo  'n  llawn, 
Fo  'm  gyre  i'r  ysgol  rasol  rodd, 
I  blith  y  Saeson  föilchion  fodd, 
Am  ddyscu  balchder  ofer  iaith, 
Yrwan  mae  llwyr  gwae  fi  'r  gwaith. 


Y   BABDD    O'R   NANT   a'i    WAITH.  227 

Ymhlith  caseion  fryntion  frad, 
Y  gair  oedd  lydan  hyd  y  wlad  ; 
Fy  mod  i  felly  heb  gelu'n  gaeth, 
Gan  wawdio'n  dost  a'i  ífrost  yn  ífraeth, 
Am  pobol  ine'  ai  geirie'n  gâs, 
Mewn  angharedig  sarig  siars.* 


Gwiliwch  falchder  ofer  wall, 
Gwiliwch  wawdio  er  lliwio  i'r  llall, 
GwiHwch  goelio  er  allo'r  un, 
Cyu  ichwi  ymrwmo  ach  impio'ch  hun, 
Mewn  glan  briodas  wiwras  wên, 
A  Duw  fo  madde  i  miue.    Amen. 

Thomas  Edwards  aH  cant. 

Cofnodir  yn  Llyfryddiaeth'y  Cymry,  t.d.  691.,  ddwygerdd  a  gyhoedd- 
wyd  gan  Twm  o'r  Nant  yn  1791.  Nis  llwyddasom  i  gael  golwg  arnynt, 
ond  wele  eu  teitlau,  "  Ymddiddan  rhwng  y  Dall  a'i  Arweinydd ;" 
"  Trueni  y  rhai  sydd  yn  Ddeilliaid  Ysbrydol."  Gallwn  feddwl  fod  y 
ddwy  gân  hyn  yn  rhai  sylweddol,  ag  y  byddai  yn  werth  eu  cadw  ar 
glawr  pe  llwyddid  i  gael  gaíael  ynddynt. 

Yr  oedd  yn  aríeriad  gan  feirdd  y  ddeunawfed  ganrif  gyfeirio  caniadau 
at  eu  gilydd  ;'  y  naill  yn  ateb  i'r  llall.  Byddai  un  weithiau  yn  cyfan- 
soddi  ar  ddull  holiad,  a'r  llall  yn  ateb,  a'r  holi  a'r  ateb  megys  yn 
ngwydd  gwlad.  Gwel  engraifft  o  hyn,  tudalen  108,  o  argrafíiad  y 
Merthyr,  rhwng  Elis  y  Cowper  a'r  Bardd  o'r  Nant.  Gofyna  y  Cylch- 
ydd  yn  dra  miniog — "  Pwy  dynodd  lygaid  Eglwys  Loeger  V  ac  ateba 
Twm  yn  wawdlym  iawn  :  — 

Mae  lle  i  mi'n  iachus  ofyn  ichwi, 

Pwy  roes  hyddysg 
Lawn  gyd  addysg,  lygaid  iddi  ? 
Prin  un  Llygad  ga'dd  hi  egor, 

Ffurfiau  Pabaidd, 
Sy'  rioed  i'w  llechwedd,  y  naill  ochr. 

Ffurf  i  osod  allan  eu  syniadau  oedd  hyn,  ac  nid  am  fod  arnynt  eisiau 
gwybod  yr  holent.  Ffordd  anuniongyrchol  o  ddadguddio  eu  meddwl 
ydoedd,  yr  hyn  yw  barddoniaeth  yn  ei  holl  ffurfiau  mewn  gwirionedd. 
Am  yr  un  rheswm  y  personolent  gymeriadau.  Cawn  hwy  weithiau  yn 
gofyn  mul  neu  ffòn,  tros  rhyw  Wil  Cadi  Marc  neu  John  Jones  ;  ond 
nid  at  hyn  y  cyfeiriwn,  oblegid  nid  oes  yma  bersonoliaëth  wirioneddol. 
Cymerer  y  ddwy  gân  ganlynol  fel  engraifft.  Cyfansoddwyd  y  gyntaf 
gan  yr  hen  fardd  o  Bentrefoelas,  yn  nghymeriad  merch  ieuanc  yn 
meddwl  am  briodi,  a'r  ail  gan  y  Bardd  o'r  Nant,  yn  nghymeriad  ei 
modryb,  yn  ei  chynghori  i  "  ymgroesi ;"  ac  y  mae  awen  gref  a  synwyr 
cyffredin  lonaid  y  ddwy. 

Ymofyniad  Mercli  Ifangc  a'i  Modryb  ynghylch  cacl  Gwr. 
I'w  chanu  ar  "  Hearts  of  Oak." 

Gwrandewch  arna'i,  modryb,  yn  adrodd  fy  nghŵyn, 
Tra  bo'ch  chwi'n  cael  enyd,  am  funyd,  yn  fwyn  : 
Mae  genyf  feddylfryd  er's  enyd  yn  siwr, 
Ac  achos  i  gychwyn  i  ymofyn  am  wr. 

*  Di'au  mai  camsillebiad  yw  hwn  o  sias,  gair  enwog  ymlilith  yr  hen  feirdd  am  helfa— chace. 


228  Y    BABDD    O'R    NANT   a'i    WAITH. 

0  herwydd  paliam,  trwy^g'ledfdrwg  lam, 

'Rwy'n  fFaelio  cytuno  ond  mwstro  efo  'mam. 
Mae  hi'n  mynd  yn  hên,  ni  welir  arni  wên, 

Ond  milain  ymaelyd  a'r  galon  i'r  golud, 
A  minau'n  fun  glŷd,  am  fyw'n  glên. 
A  chanddi  ni  chaf,  ond  bod  yn  y  slâf, 

Mi  welaf  yn  ole  pa  beth  a  geir  gartre', 
Hi  a'm  gwêl  ar  ryw  brydie'n  rhy  brâf. 

Mi  fyddwn  yn  ddedwydd,  tan  arwydd  dinam, 
Pe  cawn  i  roi  ffarwel,  a  madael  a  mam  ; 
A  rhwymo  fy  nghorffyn  â  glanddyn  da'i  glod, 
Mewn  toriad  naturiol,  mae'n  fuddiol  iawn  fod. 

Pob  rhadol  anrhydedd  yn  ddewraidd  trwy  ddawn, 

Fe'm  geilw  bob  awr  f'anwylyd  fwyn  wawr. 
Heb  nemawr  rwy'n  ameu,  o  groes^dynion  gwestiynau 

Mae'n  addo  mwyn  eiriau  imi'n  awr. 
Ni  ddywed  air  croes  trwy  g'ledi  drwg  loes, 

Na  difoes  ddrwg  dafod,  yn  gwbl  rwy'n  gwybod 
Gwnawn  gydfod  yn  hynod  trwy'n  hoes. 


Fe  ddweudodd  rhyw  ddewin  fy  ffortun  mewn  ffair, 

A  minau,  pan  glywais,  a  goeliais  bob  gair  : 

Fe  addawodd  yn  ddiau,  cwyn  oleu,  cawn  wr, 

Yn  ddwy  flwydd  ar  bymtheg,  gysondeg  yn  siwr  : 
Rwy  'rwan  mewn  braw  yn  mynd  yn  ddau  naw, 
A'm  holl  hen  gariadau'n  gwneud  trwynau'n  mynd  draw, 
Gan  ddwedyd  yn  ffri,  y  bydd  hawdd  fy  nghael  i, 

Fel  pwysi  'ymron  pasio,  mae  pawb  im'  troi  heibio  ; 
Rwy'  heno'n  anghryno  fy  nghri  : 
Rwy'n  disgwyl  bob  dydd,  a'm  calon  yn  brudd, 

Rhyw  ddiwrnod  yn  ddygyn,  gael  rhwymo  fy  nghorffyn, 
Yn  lle  bod  yn  forwyn  ddifudd. 

A  dyna  ichwi,  modryb,  ymadrodd  eich  nith  : 
Rwy'n  gwla  ddigalon,  â  chwynion  rhy  chwith. 
Nis  gwn  i  am  fy  niwedd,  iawn  duedd  rwy'n  dweyd, 
Pa  beth  sy'n  obeithiol,  iawn  wrol,  yw  wneud. 

Rwy'n  dyfod  trwy  gri,  a'm  llygaid  yn  Ui, 

I  ofyn  rhyw  gyngor,  wych  onor,  i  chwi  : 

Y  chwi  sydd  o  hyd,  yn  dallt  cwrs  y  byd, 
Bob  munyd  a  minau,  'mron  llyncu  pob  llanciau, 

Rhowch  ateb,  mewn  breintiau,  mae'n  bryd, 

Mae  f'wyllys  i'n  fawr,  rhwng  lleuad  a  llawr, 
Tra  bo  ni'n  cael  cyfie  i  ryw  simio  rhesymau, 

Mynegwch  p'run  oreu  imi'n  awr. 

John  Thomas  o 

Bentre  Foelas  a'i  gwnaeth. 

Cânodd  y  Bardd  o'r  Nant  atebiad  i'r  ucliod,  yn  mberson  y  Fodryb, 
ac  y  mae  yn  debygol  fod  cyd-ddealltwriaeth  rhyngddynt  o'r  dechreu 
mai  felly  yr  oedd  i  fod.  Bygwth  y  nith  yn  arswydus  y  mae  y  fodryb, 
ond  nid  yw  y  lliw  yn  rhy  gryf  i  ddangos  tìodi  a  thrueni  llawer  o  deulu- 
oedd  yn  yr  amseroedd  celyd  hyny.  Nid  yw  y  Bardd  o  Bentrefoelas  yn 
rhydd  oddiwrth  ymadroddion  serthaidd,  ond  y  mae  y  Bardd  o'r  Nant 
wedi  ymgadw  yn  dda  oddiwrth  ddiflasdod,  er  ei  íod  yn  blaen  a  brâs  yn 
ei  ddarluniadau.     Cawn  rywbeth  tebyg  mewn  rhanau  o'r  gyfrol  santaidd 


y   baRdd   o'r  nant  a'i  WAÍTIÍ.  229 

— ymadroddion  didramgwydd  i'r  oes  yr  ysgrifenwyd  hwy  ynddi — ond 
nid  dim  i  borthi  dychymyg  anmhur.  Dylid  cadw  y  gwahaniaeth  hwn  o 
flaen  y  meddwl  yn  eglur.  Gall  iaith  fod  yn  isel,  heb  fod  yn  llygredig: 
gall  bardd  fod  yn  werinaidd  ac  anghoeth,  heb  fod  yn  íasweddus  :  gall 
cerdd  anaíu  chwaeth,  heb  glwyfo  gwir  wyleidd-dra. 

Atebiad  y  Fodryb  ì'w  Nith,  ar  yr  imrhyw  fesar. 

Yn  gymaint  ag  iti  ofyn  imi,  fy  nith, 

Atebiad  i'th  ganiad,  roch  anfad,  ry  chwith  ; 

Ni  fedrai  'n  anfeidrol,  yn  ol  dy  ddrwg  naws, 

Ond  barnu  dy  chwantau  'n  rhyw  droiau  rhy  draws, 

Pe  gwyddit,  goeg  wawr,  y  byd  sydd  yn  awr, 

Ti  welit,  mewn  sadrwydd,  d'  ynfydrwyc'd  yn  fawr, 

Ni  sonit,  'rwy'  'n  siwr,  mewn  gwỳn  am  gael  gwr, 
Drwy  gyfìwr  drwg  aflan,  pe  baet  ti  mewn  caban 

Yn  trin,  heb  fawr  dân,  fara  a  dwr. 

Un  angen,  chwyrn  chwant,  heb  gel  eiffyn  gant 
Eu  nwyfiant,  wŷn  ofer,  sydd  yn  denu  llawer 

I  'mddrysu  mewn  blinder  yn  blant. 

R/wyt  titheu  'n  hurt  weithian,  ben  chwiban  awch  wael, 
Yn  nghanol  parodrwydd,  ynfydrwydd  difael ; 
Ffolineb  dy  natur  sy'n  eglur  ddinam 
Yn  peri  mawr  drwbwl  i  feddwl  dy  fam, 

Y  hi  sydd,  drwy  hedd,  yn  chwenych,  iach  wedd, 
Dy  ddwyn  i'r  ffordd  oreu,  da  fyddai  it'  hyd  fedd  ; 
A  thithau  sydd  ffol,  trwy  ryfyg  drwg  rol, 

Yn  wyllt-ffol  heb  deimlad,  o  gyngor  na  phrofìad  ; 

Mae'n  siwr  iti  ddwad  i'r  cldol. 

Yr  esmwyth  diras,  nis  gwel,  drwy  naws  gas, 
Mo'i  addas  esmwythder,  nes  myn'd  i  gyfyngder, 
Tan  drymder,  dew  fiinder  di-flas. 

Hyfrydwch  dy  galon,  echryslon  awch  rydd, 
Yw  son  am  briodi,  trwy  daerni  bob  dydd  : 
Ti  froli  fod  caru  'n  rhyw  fwyn-gu  fawr  fael, 
Cyn  gwybod,  ysywaeth,  'r  orchafiaeth  i'w  chael  : 

Y  llencyn  mwyn  llon,  sy'th  garu  ger  bron, 
Eill  fod,  gwedi  ymrwymo,  yn  dy  ffusto  â  ffon  : 
Nid  yr  un  tafod  sy,  i  garu  a  chadw  tỳ  ; 

Gwahanu  wna  'n  hynod  bob  anwes,  byr  benod  ; 

Yr  ysmaldod  yn  drallod  a  dry. 

Pan  ddel  mewn  poen  ddig,  y  byd  main  ei  big 
A'i  weledig  dylodi  i  wasgu  yn  bur  wisgi, 

Mi  wranta  cei  gosbi  dy  gig. 

Pe'i  denit  rhyw  ddynan  penchwiban  o  chwant, 

A  myn'd,  tan  ei  gerydd,  i  gario  iddo  blant, 

Er  sionced  dy  foddion,  ti  fyddit  cyn  hir 

Tan  gilwg  tyn  gwlwm,  blin  gloffrwm  blaen  glir 

Er  gweniaeth,  er  gwawd,  er  plesio  dy  guawd, 

Fe  dderfydd  y  cwbwl  mewn  caban  tylawd. 

Cei  d'adael  yn  dost,  a'th  ben  wrth  y  post 
Bydd  rhydost  dy  rodiad,  a'th  fol  wrth  dy  lygad, 

Ar  ol  i  ti  fyned  heb  fost  : 

A'r  gwr  yn  fwy  gwaeth,  yn  ffromi  'n  lled  ifraetb, 
A'i  afiaeth  i  yfed,  ymysg  ei  hen  ddeiliaid 

Heb  deimíad  o'r  ddyled  a  cldaeth. 
P 


230  T    BARDD    O'R    NANT    a'i    WATTIT. 

À  phan  êl  yn  dostach,  neu  bellach  i'r  byd, 

Bydd  raid  codi  allan,  mwy  hyllig  o  hyd — 

Y  gwr  fyn'd  yn  weithiwr,  neu  slafiwr  bras  lwyd, 

A  thitheu  'n  trafaelio  i  fegio  dy  fwyd. 

Caiff  o,  felly  'n  ffest,  ddigonedä  yn  ei  gest, 

Ar  fyrddau  'r  cymydogion  mewn  cyfion  ingcwest  : 

A'th  ditheu  dy  hun  yn  llafan  ddrwg  ei  llun  : 
Cei  gychwyn  yn  wagfol,  a'th  gowion  o'th  ledol, 

I  hel  eu  rhaid  bydol  bob  un 

Ti  fyddi  'n  ddidrefn,  oer  garpiog  dy  gefn 
A'th  ddodrefn  i'th  ganlyn,  sef  cwd  ar  dy  goryn 

Ni  welir  mo'th  llun  di  mwy'n  llefn. 

Bydd  amryw  'n  dy  speitio,  neu  dremio  oddidraw, 

A  chyw  yn  dy  ledol  a  chyw  yn  dy  law  ; 

Ac  un  ar  dy  gefen  yn  mewian — y  mam 

A'r  llall  yn  dy  berfedd, — bydd  caithaidd  bob  cam  ! 

Dwad  adre  drwy  'r  rhos,  bob  enyd  o'r  nos, 

A'th  ddiblau  mor  ffiaidd  a  pherfedd  hen  ffos. 
A  rhaid  hel  i  wneud  tân,  brina  modd,  breniau  mân, 

A'u  caiio  'n  dy  hafflau,  ar  draws  y  camfeuau, 

Tan  lusgo  dy  glocsiau,  yn  wraig  ]ân  ! 

A'th  ffraeth  briod  ffri,  can  chwerwed  a  chi, 
Yn  rhegi  ac  yn  rhwygo,  pan  ddel  peth  i'w  fiino, 

Dy  leinio,  am  ei  dendio  gei  di. 

A  dyna  iti  rybudd,  mewn  deunydd  di-dwyll, 
I'w  gym'ryd  yn  siampal,  heb  attal  drwy  bwyll. 
Mi  welais  yn  waelaidd.  'r  un  sylwedd  'rwy'n  siwr 
Eai  ffol  o'th  gyffelyb,  yn  ymachub  am  wr, 
A'r  rheini  'n  un  rhith,  hyd  y  plwyf  yn  ein  plith 
Doi  ditheu,  oni  ymgroesi,  'rwy'n  ofni,  fy  nith. 
Os  dewin  was  diawl,  a  holi  am  dy  hawl, 
Erwinawl  arweinydd,  gwae  goelio  'i  gau  gelwydd  ! 
A'i  beunydd  leferydd  difawl : 
Gweddia  di  ar  Dduw,  rhag  rhyfyg  bob  rhyw, 
Y  distryw  mawr  dostrwydd,  sy  eisieu  gras  hylwydd, 
Yn  rheol  gyfarwydd  i  fyw. 

Thomas  JSdwards  ali  cant. 

Eglur  yw  y  rhoddai  y  dosbarth  hwn  o  brydyddion  bwys  mawr  ar  y 
mesur.  Defnyddiodd  y  Bardd  o'r  Nant  tua  chant  o  wahanol  fesurau 
yn  ei  Garolau,  ei  Gerddi,  a'i  Iterliwtiau  ;  heb  gyfrif  y  Pedwar  ar 
Hugain  caeth,  fel  eu  gelwir.  Byddwn  yn  meddwl  fod  llawer  o'r  Carol- 
fesurau,  fel  y  cenid  arnynt  mor  gynghaneddol  gynt,  yn  llawn  caethach 
nag  un  o'r  pedwar  ar  hugain,  ac  yn  sicr  yn  llawn  prydferthach  na  rhai 
o  honynt.  Un  amcan  genym  yn  gwneyd  tabl  o'r  mydrau  oedd  galw 
sylw  neillduol  atynt.  Y  maent  yn  bwysig  ar  lawer  ystyr,  ac  yn  faes  y 
gallai  y  Bardd  a'r  Cerddor  lafurio  arno  gydag  adeiladaeth  iddo  ei  hun, 
ac  ennill  i'w  genedl.  Gwnaeth  yr  hen  Dafydd  Jones  o  Dref  yr  Yw 
(chwedl  yntau),  lawer  yn  y  cyfeiriad  yma,  fel  mewn  cyfeiriadau  llìosog 
eraill,  er  gwasanaethu  ei  genhedlaeth,  a  gallai  cyhoeddwyr  yr  oes  oleu 
hon  gymeryd  ambell  wers  oddiwrth  un  o  argraffwyr  cyntaf  Cymru.  Pan 
yn  cyhoeddi  ei  Flodeugerdd  enwog,  gofalodd  am  roddi  tri  mynegai  iddo 
ar  ei  ddechreu;  un  yn  cyfeirio  at  y  "  Llinell  gyntaf  o  bob  ban  drwy'r 


Y    BARDD    OR    NANT    A'l   WAITU.  231 

Llyfr,  yn  ol  rheol  yr  Egwyddor ; "  yr  ail  at  "  Henwau  y  Beirdd,  a'u 
gwaith  wrthynt ; "  a'r  trydydd  at  "  Henwau'r  Mesurau,  a'r  lle  i  gael  y 
Gerdd  a  fo  i'w  chanu  arnynt :  "  ac  ar  y  diwedd,  "  Testyn  Caniad- 
au'r  Blodeugerdd,  i'w  canu  ar  íesur,"  &c.  Rhoddodd  hefyd  yn  nechreu 
y  Blodeugerdd  gân  ddifyr  ar  y  Mesurau  aríeredig  yn  Nghymru,  ac  y 
mae  hono  yn  awr  yn  bwysig,  gan  fod  y  dyddiad,  1550,  ar  ei  diwedd, 
yr  hyn  a  olyga  iddi  gael  ei  chyfansoddi  yn  y  flwyddyn  hono,  ond  nid  oes 
wrthi  enw  awdwr.  Proía  fod  ll'iaws  o'r  tônau  arferedig  gan  Twm  o'r 
Nant  a'i  gydoeswyr  yn  bur  hen  yn  Nghymru.  Gwnaeth  Mr.  Chappell 
yn  ddiweddar  ymosodiad  beiddgar  ar  wreiddioldeb  yr  hen  dônau  cenedl- 
aetliol  Cymreig,  a  hawlia  hwy  i'r  Saeson,  ar  sail  llawysgriíau  sydd  yn 
eu  cynnwys  mewn  ffurf  henafol,  o  dan  enwau  Seisonig.  Yn  awr,  lle  y 
mae  ein  Pencerddwyr  i  amddiffyn  ein  hawl  yn  ein  hetifeddiaeth 
ardderchog  mewn  cerddoriaeth?  Hwyrach  na  thalai  hyny  ddim  cystal 
a  chymenu  ar  lwyfan  eisteddfod,  ond  mi  fyddai  yn  fil  mwy  o  wasanaeth 
i'n  cenedl  a'i  llênyddiaeth.  Mae  y  mater  yn  ddifrifol,  ac  nis  gallwn 
ddirnad  pa  fodd  y  medr  ein  cerddorion  fod  yn  esmwyth  yn  eu  croen 
nes  gwrth-hyrddio  yr  ymosodiad  hwn  yn  erbyn  y  gelyn.  Ond  fel  hyn 
y  mae  penawd  y  gân  y  cyfeiriwyd  ati : — "  Myfyrdod,  neu  Ddeusyfiad 
Cantoreì,  am  gael  ei  gwisgo  a  rhai  or  prif  G-einciau,  yn  lle  Dillad,  ar 
fesur  y  Dôn  Fechan,  ar  yr  hon  ei  Cenir  y  rhan  fwyaf  o  Lyfr  y  Ficer 
Llanymddyfri.  Mr.  Ehŷs  Pritchard,  M.A.  16  i4."  Y  mae  gan 
Ceiriog,  yn  y  Bardd  a'r  Cerddor,  lawer  o  sylwadau  hapus  ar  Eydrydd- 
iaeth  yr  hen  fesurau. 

Ymddengys  fod  tipyn  o  dywyllwch  o  gwmpas  awduriaeth  y  Gerdd  a 
elwir  "  Ymddyrchafiaeth  yr  Hwsmon."  Mewn  llàwysgrif  yn  ein 
meddiant,  fe'i  prìodolir  i  Huw  o  Langwm,  ac  ar  ryw  olwg,  y  mae  yn 
f wy  naturiol  i  ni  ei  hystyried  yn  eiddo  iddo  ef  nag  i  Thomas  Edwards, 
yn  gymaint  ag  i'r  olaf  ysgrifenu  cerdd  o  wrth-ateb  iddi.  Y  mae  yn 
eithaf  posibl,  fodd  bynag,  i  fardd  ateb  ei  hawl  ei  hun,  ac  mai  camgy- 
meryd  a  ddarfu  ysgrifenydd  y  copi  yn  ein  meddiant.  Nid  oes  gan  ein 
Bardd  yr  un  gân  aralì  ar  y  mesur — Duc  of  Dero,  neu,  Lygoden  yn  y 
Felin, — ond  credwn  fod  gan  Huw  Jones  ;  ac  y  mae  gan  yr  olaf  gân  arail 
ar  yr  un  pwnc  mewn  Interliwd  o'i  eiddo,  ond  i'w  chânu  ar  fesur  arall,— 
Lordwhilbri.  Tybiwn  mai  Pedwar  Tymmor  Bywyd  yw  pwnc  y  chwar- 
yddiaeth,  ond  y  mae  y  dechreu  a'r  diwedd  yn  ddiffygiol.  Ar  tudalen 
15  y  ceir  y  gân,  a  dechreua  fel  hyn  : — 

Ehowch  glod  i'r  glân  hwsmoü, 
Sy  a'i  ddwyfron  yn  ddwys,  &c. 

Gan  fod  y  gân  dan  sylw  yn  Gardd  o  Gerddi,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn 
ystod  bywyd  y  bardd  ei  hun,  peth  rhyfedd  na  fuasai  rhyw  hysbysrwydd 
wrthi  os  gwaith  y  Bardd  o  Langwm  yw.  Gan  nas  gallwn  benderfynu 
y  cwestiwn  yn  awr,  nid  oes  genym  ond  ei  gyflwyno  i  sylw  ein  llênorion, 
gyda  chrybwyll  fod  gan  ein  bawdwr  ^án  arall  ar  yr  Hwsmon  yn  y 
Pedair  Colofn  Gwladwriaeth,  342,  ar  Prince  Faipert,  ac  un  yn  ei  hymyl 
o  ateb  iddi  ar  Spain  Wenddydd,  343. 

Yn  yr  un  hen  lawysgrif,  y  cyfeiriwyd  ati  uchod,  cawn  engraifft  arall 
o  gerdd  hawl  ac  ateb,  er  nad  mor  uniongyrchol  a'r  rhai  a  nodwyd  ;  o 

p  2 


232  Y    BARDD    o'íl    NAM    A'l    WAITET. 

leiaf  fe'u  gosodir  yn  yr  ysgrinyfr  íel  y  cyfryw,  er  nas  gallwn  ni  weled 
y  cysylltiad  Ueiaf  rhwng  y  ddwy.  Rice  Hughes  o  Ddinam  yw  yr 
holwr  yn  yr  amgylchiad  dan  sylw,  a  digon  cyffredin  yw  ei  waith. 
Defnyddia  gryn  lawer  o  eiriau  llanw — fwy  na'r  cyffredin  o'i  gydoeswyr. 
Nid  oedd  y  Bardd  o'r  Nant  yn  ofalus  iawn  am  naddu  ei  feini,  fel  na 
byddai  eisieu  llanw  rhyngddynt ;  ond  y  mae  yn  well  nag  y  gellid  tybio 
ar  yr  olwg  gyntaf;  oblegid  wrth  ail  feddwl  daw  synwyr  i  lawer  ymad- 
rodd  a  ymddengys  ar  y  cyntaf  yn  llàc  a  dibwynt.  Ond  beth  bynag  am 
deilyngdod  llênyddol  y  pâr  cyfansoddiadau,  gan  nas  gwyddom  iddynt 
ymddangos  erioed  o'r  blaen  mewn  argraff,  ac  fel  y  caffo  pawb  fantais  i 
larLU  eu  cysylltiad  â'u  gilydd  drosto  ei  hun,  rhoddwn  y  ddau  yn  llawn 
ger  bron  y  darllenydd. 

Cerdd  yn  erhjn  Meddwdod : 
I'w  chanu  ar    "Gwel  yr  Adeilad." 

Ystyriwch  hyn  o  ystori,  a  luniais  yma  leni 

0  ddifri  ddwyfron. 

Ag  'wyllys  ped  fai  gallu,  gwneyd  cynwrf  yn  y  canu 
Heb  gelu  o'r  galon. 
I  chwi ;  sy  i'n  bro  yn  fawr  eu  bri 
Yn  byw  mewn  ofer  blysig  bleser 
Yn  treulio  'ch  amser,  difater  nid  myfi, 
Gwell  in'  ymgroesi  mewn  modd  grasol 
Cyn  myn'd  i  'ffernol  ffi. 
Ni  gawn,  ond  ceisio  a  llunio  'n  llawn 
A  byw  yn  weddus  a  gorfoleddus 
Yn  Nuw  a'i  wllys,  trwy  felus  ddawnus  ddawn 
I  deyrnas  nefoedd  oleu,  gwir  foddau  o  ranau  'r  awn 
Yn  lle  hyn  trwy  wall  hynod,  mae  maeddu  i  gael  a  medd'dod 
Yn  gymod  gimin 
A'r  enaid  heb  gael  rainio  ;  ond  y  corff  yn  cerffio 
Heb  ddrecio  i  ddrycin 
Yn  fawr,  mae  syndod  medd'dod  mawr 
Yn  cael  'rwy'n  coelio,  ei  amal  iwsio 
Er  chwenych  swagrio,  gan  lawer  Cymro  cawr. 
Fe  dderfydd  hyn  ryw  ddiwrnod,  bydd  trallod  hynod  awr 
Ar  draul ;  'raiff  llawer  bywyd  hael 
"Wrth  gadw  cwmni  a  mynych  feddwi 
Mae  efe'n  difrodi  pob  gwisgi  fwyngu  fael 
Ni  bydd  i  ni  ond  beddau  o'r  goleu  yma  i'w  gael. 

Eich  iechyd  mwynaidd  iachus,  a  gollwch  nid  yw  gallus 

O'i  ddilys  ddolur. 
Da  foddus  mae'n  difuddio,  eich  gwrda  ffeindia  i'w  ffendio 
'N  lle  ceisio  cysur 
Gwanhâu  ;  mewn  diwrnod  bach  neu  ddau 
Eich  holl  dda  bwyllau,  a'ch  sownd  resymau 
Sydd  synwyrola'  a'ch  dyddiau,  mwnau  man 
Fydd  chydig  oni  chreder,  a  pheidio  a'r  pleser  plan 

Mae  'n  gry',  yn  magu  'n  heini  hy' 
Pob  cenfigen,  a  drwg  absen,  a  malais  milen 

Wall  gymen  nid  yw  gu 
O  eisiau  gras  i  'mgioesi,  a  pheidio  a  lloni  i'r  llu, 
Eich  enaid  mae'n  gaethiwo,  cydwybod  sy'n  cyd-wibio 

A  llygrio  'n  llogrydd 
A'r  Glân  Ysbryd  yn  spredio,  i  ffyrdd  a  fỳn  eich  fforddio 

1  geisio  ymgrcseydd 


Y    BARDD    O'n    NANT    Al    WAlTtt.  233 

Ond  sias,  ac  eisieu  ceisio  gras. 
Yn  fwya  o  ddifri  'r  wyf  fi  yn  ofni 
Na  fydd  i  chwychwi,  obaith  am  weini'n  was 
I  fyn'd  at  Dduw  am  fwynder,  am  fod  mor  faiwer  fas. 
Yn  dỳn;  mae  'n  seinio  geiriau  'n  syn 
Ni  chaiff  na  meddwr,  eulunaddolwr, 
Na  gwryw-gydiwr,  enllibiwr,  tyngwr  tyn 
Mo  etifeddu  teyrnas  y  cynes  wir  Dduw  gwyn. 

Saint  Paul  at  y  Rhufeiniaid,  sy'n  traethu  ar  fwyn  draethiad 

Trwy  gariad  gwrol 
Am  iddynt  trwy  rodiana,  heb  gel  wrth  liw  dydd  gola' 
Yn  wiwdda  weddol. 
Nid  chwaith,  mewn  llwyr  faterion  llaith. 
Sef  medd'dod  milen,  a  mas  genfigen 
Ond  byw'n  ddiabsen,  wir  gynen  fwynwen  faith 
Cant  Grist  mewn  moddion  grasol 
Os  gwnant  hwy  weddol  waith 
A  pham,  na  roddwn  ni  bob  llam  ^ 

Tuag  at  was'naethu  Duw  a'i  garu 
Yn  daer  maen  difri  ni  chaem  heb  gelu  gam 
Ond  byw  yn  ddiesgeulus  trwy  ddawnus  fodd  dinam. 

Fy  mrodyr  mwyn  hyfrydol,  ystyriwch  yn  dosturiol 

Trwy  fuddiol  foddion, 
Fod  barnedigaeth  dygyn,  am  gilio  efo'r  gelyn 
I'ch  ffelyn  ffolion. 

Ond  Duw,  ro  imi  gymod  gwiw 

I  gael  ei  garu,  yn  faeth  heb  fethu 

A  llawn  i'n  lloni  :  ynghrist  y  bo  ni  byw 
A  Duw  ro  at  fy  ngweddi  fwyn  heini  g'leini  glyw. 

Heb  sen,  yn  gymwys  liwus  len 

Rhown  ein  gweddia'  ar  Dduw'r  uchelne' 

Gael  madda'n  beia'  a'n  dwyn  i'r  wynfa  wen 
Yrwan  rhoddwch  chwithau,  bawb  gyda  minau,  Amen. 

Rice  Hughes  o  Ddinam  a'i  cant. 

Fe  allai  y  llwyddwn  rywdro  i  wybod  rywbeth  am  y  bardd  anghofiedig 
hwn.  Nid  yw  ein  Geiriaduron  yn  cofnodi  ei  enw,  ac  nid  oes  sôn  am 
dano  yn  y  Llyfryddiaeth.  Ychydig  iawn  o  bwys  yn  dd'iau  sydd  yn  hyny, 
ond  y  mae  fod  y  Bardd  o'r  Nant  wedi  cymeryd  sylw  o  hono  yn  gosod 
peth  pwysigrwydd  arno.  Gweler  gymaint  y  mae  Twm  yn  ei  ragori 
arno,  ymhob  ystyr.     Dyma  yr  ateb  : — 

Cerdd    o    Attebìad :    Cyffes  gwraìg    Ieuangc. 
I'w  chanu  ar  "  Hunting  tlie  Hare." 

Pob  nwyfus  ddyn  ifangc  sydd  heb  ddiangc  i'w  ddol 

Briodol  naws  dynol  ystad, 
Cewch  glywed  fy  nghyffes  wir  hanes  mewn  rhol 

Wirionedd  da  unol  diwad. 
Fy  ngwraig  roes^yn  ffrit(Duw  fadde  iddi^hi)  j 
Laweroedd  o  eiriau  ac  o  feiau  arnaf  fi. 
Rhaid  imi'n  rhyw  dymer  (Pwy  gymer  ei    am)  \ 


234 


Y    BARDD    0  Ll   NANT    A  J    WAITIT. 

■—  Ymatteb  i'm  llwyrgam  rhag  llid 
Cliwi  glywsoch  yn  glau  fel  'roedd  hi'n  mawrhau 
Ei  hunan  a'i  henw  gan  loyw  ymlanhau 
Fy  ngoleu  angyles  a'i  'n  sarffes  flin  swydd 

—  Yn  wradwydd  o  gelwydd  i  gyd. 

Pan  oeddwn  yn  ifangc  wir  laslangc  wawr  lon 

Yn  mynd  i  blith  dynion  ar  daith 
Dewisais  hon  yma  (mi  brofa  ger  bron) 

Gan  garu  ei  hiawn  foddion  hi'n  faith  : 
Ac  yna  mor  gain,  priodi'r  fun  fain 
A  rhodio  efo'i  phobol  hi'n  siriol  ei  sain. 
l'w  nain  'roedd  hi'n  eneth  dda  odiaeth  ddiwad 

Âg  iddi  gymeriad  tra  mwyn  ; 
A  chwedi'n  wych  hy,  ni  a  gawsom  yn  gu 
Ein  hwylio  i  sefydlu  a'n  taclu  mewn  ty, 
A  threfnu  bywoliaeth  gan  golaeth  rhyw  ger 

Mewn  llawnder  yn  dyner  ar  dwyn. 

Ond  gwedi'r  holl  gwbwl  oer  drwbwl  ar  dro 

Y  byd  aeth  i  bwyso'n  o  bell ; 
A'r  gangen  wen  gymen  ai'n  slyfen  yslo 

Ni  byddwn  er  gwingo  ddim  gwell. 
Pan  gafodd  hi  i'w  drin,  blentyn  bach  blin 

— Hi  eisty  yn  y  lludw  rith  arw — 
A'i  deulin  a'i  dwylo  yn  baetio  mewn  baw 

Fel  hwch  fydde  difraw'n  yn  dom. 
Ni  chai  ganddi'n  siwr,  fel  gweddo  o  flaen  gwr, 
Na  llaeth  nac  ymenyn  na  deigryn  o'r  dwr 
Na  threinsiwr  na  chwpan  yn  lan  yn  ei  le 

Pwy  íelly  na  ffraeai'n  o  ffrom  ? 

Ni  chyfyd  hi  o'r  gwely  ;  mae'n  gwilydd  i  un  gre' 

Fod  felly  bob  troiau  heb  ddim  trefn, 
Wneiff  hi  ond  mynd  i'r  cwpwrdd  a  dadwrdd  am  de 

Ac  eiste'  neu  chware  ar  ei  chefn  : 
Ni  fedr  hi  ar  frys,  dda  lendid  ddilys, 
JSTa  golchi  na  smwddio  yn  gryno  imi  grys, 
Mae'n  wallus  fy  nillad,  a  rhwygiad  y  rhain 

Ni  thrwsiff  un  llain  ar  fy  lles. 
Ni  wnaiff  hi'n  ddinam,  pan  gwynwy'i  nrwg  lam 
Na  chorddi  na  godro  ond  moedro  am  ei  mam. 
Fy  ngham  sy  resynol,  chwi  synech  i  gyd 

Pe  gwyddech  chwi'r  gofid  a  ges. 

Mae'n  rhaid  imi  godi  mewn  difri  bob  dydd 

Pan  welwy'r  boreuddydd  ger  bron- 
A  gweithio  mewn  cilwg  a'm  calon  yn  brudd 

Wrth  wel'd  mor  anhylwydd  yw  hon 
A  hithau  mor  hael,  i'w  ffrindiau'n  ddiffael 
Yn  cario  ac  yn  llusgo  lle  gwelo  hi  gael 
Na  mael  na  chanmoliaeth  na  bariaeth  i'w  bol 

On'd  yw  hi'n  erwinol  o  wraig  ? 
Pan  fyddwy'n  ddifreg,  yn  dwedyd  yn  deg 
Hi  sgeler  ysgowliff ;  ni  chauiff  mo'i  cheg 
Hi  reg,  ni  chym  ragor  na  chyngor  na  cho 

Bydd  barod  i  ymdreiglo  fel  draig. 

Dyma  rybudd  i  feibion  yn  dirion  ddidwyll 
Rhag  bod  yn  rhy  fyrbwyll  am  ferch 

Mae  rhai  teca'r  olwg  yn  burddrwg  o  bwyll 
Yn  mynd  yn  ddwys  amhwyll  ddiserch 


y    BARDD    0*R    NANT    a'í    WlITr!.  2^5 

Dihareb  wir  drig  mai  nid  wrth  ei  phig 
Mae  pryim  cyffylog  iach  enwog  ei  chig 
Llygredig  yw'r  gw'radwydd  annedwydd  fod  neb 

Yn  dryllio  teg  undeb.mor  gas 
Pan  ymrano  ty'r  un,  yn  ei  erbyn  ei  hun 
Ni  ddichon  ef  sefyll,  dwys  ofìd  sy'n  'nglŷn, 
Mae'r  gelyn  mawr  gilwg  yn  amlwg  ei  nerth, 

Anhawdd  yw  byw'n  brydferth  heb  ras. 

Er  ateb  gwyneb  i  ganiad — y  wraig 
Anrhegais  fy  mwriad. 
Gwir  dardd  glir  rhag  dadwrdd  gwlad 
Awch  waeledd  heb  iawn  chwiliad. 

Nid  nodi  godi  o  ran  gwg — un-wraig 
Eyw  anrhaith  barn  amlwg  j 
Ond  ca'lyn  amnaid  cilwg 
Gwawr  euog  ddreng  pob  gwraig  ddrwg. 

Tho.  Edwards  a'i  cant. 

Ar  ol  dechreu,  neu  yn  hytrach  pan  ar  orphen  ein  hysgrif,  anrhegodd 
Cynddelw  ni  â  chopi  o  "  Gynífon  yr  Esgob."  Cynnwysa  ddêg  pennill 
hir.  Y  mae  yn  un  o'r  gogangerddi  cryfaf  a  llymaf,  os  nad  mwyaf 
coetbedig  yn  yr  iaith.  Dylai  gael  ei  chyhoeddi  yn  gyflawn  yn  rhywle, 
ond  rhaid  i  ni  yn  awr  ymfoddloni  ar  ychydig  bigion  fel  esiampl  o  honi. 
Ehyw  hen  glochydd  oedd  wedi  cànu  yn  gás  i  Twm,  gan  alw  ei  hunan 
yn  "  Gynffon  yr  Esgob,"  ac  felly  roddi  yn  llaw  y  cellweirfardd  eríyn 
miniog  i  waedu  ei  hun. 

Mesur  Breuddwyd  ar  ei  hyd,  ateb  i'r  gân  a  wnaeth — Cynffon  yr 
Esgob — yn  erbyn  druch  y  Bigel  drwg. 

1.  Clywch  wbwb  cloch  ebwch  arswydwctuy  sen 
Roes  cynffon  yr  Esgob  ar  osgo'^fy^mhen  : 

Ewy  braidd  yn  llechweddgam  a  phengam  ddiffudd 
'Mron  dryllio  gan  drallod  wrth  synrìod  beth  sydd 
Och  pa  fath  beth  y  w  Esgob  ;  ai  esgill  iddo  gaed  ? 
Neu  ynte  sarff  neu  fwystfil  a'i  dreigil  ar  ei  draed 
Pa  radd  a  wnaed  i  arwyddo  nerth 
Pan  fyddai  yn  ei  f oddion  ry w(  gynffon  mor  gerth 
Ond  cynffon  ydyw'r  caead  hyll  doriad — 
Pan  godo  hono'n  hynod  y  drewdod  sydd  i'w  drin'  § 
Ar  chwaethiad  blin  chwythiad  bleth  %  .'»-«0] 

Sawyr  gwynt  oddiar  fydredd  'yîperfedd  yw'r  peth. 

2.  Peth  bynag  pwyth  arbenig,  y  Gwyr  Eglwysig  lenn 
Iw'r  corff  hyd  at  yr  ysgwydd  a'r  Esgob  ydyw'r  pen 

Dylaent  0  nen,  talentau  nawdd 

Fod  fel  yr  ychain  gwiwlau  oedd  tan  y  mor  tawdd— 2  Cron.  4. 

Y  rheini  oedd  deip  gwir  union  o  Apostolion  Duw 
A'u  hollawl^benau  aílan,  ond  weithian  hynod  yw 

CaeL  he^idyw'n  fyw  cwilyddiwn  fod 
Cynffonau  rhain  s'allan  yn  aflan  ei  nod. 

8.  Briw  syn  ar  bersoniaid  ai  trefniad  diras 
Distyru'r  Efengyl  a'u  gorchwylÉyn  gâs 

Y  nhw'n  cael  o'i  ffrwythau  mawr  bwythau  mor  bell 
Ag  eraill  o'u  tlodi'n  ei  nodi  hi'n  well — Esay  58.  1. 
Mae'r  proffwyd  yn  mynegu'rhaid  Uymrdderchafu  r  Jlef 
A'n  Uais  fel  udcwn  effro,  a'i  gyffro  gydag  ef 


0;36  Y    BARDD    0  R    NANT    A  1    WAITU. 

Awdurdod  gief,  dweud  mewn  grym. 

'WnaifFgeiriau  Seisnigaidd  drwy  ddanedd  fawr  ddim, 
Faint  gwell  fydd  tir  na  thomen  o  halen  na  fo  hallt, 
Mae'n  gwilydd  mewn  argoelion  geill  ffolion  ddynion  ddallt 

Fod  Mari  a  Mallt'n  ymorol  mwy 

Am  ras  a'i  hoff  orsedd  na  pherson  y  plwy. 


Gwnaeth  Twm  o'r  Nant  amryw  englynion  pur  darawiadol.  Cyfan- 
soddodd,  yn  wir,  gryn  lawer  ar  y  mesurau  caeth ;  ond  nid  oedd  er  hyny, 
yn  feistrolgar  iawn  ar  y  gynghanedd.  Ymddengys  ei  gynghaneddion 
yn  bur  anorphenedig  yn  aml.  Nid  oes  arnynt  nemawr  o  ôl  gofal  a 
llafur,  ac  y  maent  yn  íynych  yn  wallus.  Yr  ydym  yn  cofnodi  yr  englyn- 
ion  canlynol,  yn  hytrach  er  mwyn  eu  cysylltiadau,  nag  er  mwyn  eu 
teilyngdod  cynwynol.  Dygant  ni  i  bresennoldeb  dau  hen  fardd,  a  ddy- 
lent  fod  yn  fwy  adnabyddus.  Ioan  Tegid,  eu  disgybl,  íuasai  y  dyn  i 
wneyd  cyfìawnder  â  Robert  William  a  Eowlant  Huw,  y  naill  o'r 
Pandy,  a'r  llall  o'r  Graienyn,  Bala  ;  ond  rhag  diffyg  ei  well,  bwriadwn 
yn  fuan  wneyd  ychydig  ymgeledd  i  gorTadwriaeth  y  ddau  brydydd 
gonest  uchod.  Yn  y  cyfamser,  nid  annerbyniol  yn  ddiau  fydd  y 
canlynol : — 

Englynion  i  annerch  Robert  William,  a  Rolant  Huw  oW  Graienyn. 

Wyf  Robert,  rwym-bert  o'm  bodd — i'ch  anerch 
A  chynil  ymadrodd 
Hen  undeb  anwyldeb  nodd 
0  honof  ni  wahanodd. 

Da  genyf  eich  hyf  orchafiaeth — drwy  fyd 
0  drafodawl  driniaeth  : 
Bendithion  meithion  i'w  maeth, 
A  dawn  yw  elw  dynoliaeth. 

Mae  gwynfyd  bywyd  yn  beth  ; — ond  gwynfyd 
Enaid  gaufod  pobpeth 
Ynghariad  dyíìad  dif'eth 
Duw'n  wr  blaen,  dyna  wir  bleth. 

Nid  enwau  doniau  sy'n  adeni— dyn 
Ehaid  enyn  goleuni 
Cenhedliad  rhad  fawrhydi, 
Anian  am  nef  ynom  ni. 

Proffwydi  gwersi  gwirson — y  gwersyll 
Nag  arswyd  am  foddion 
Da  gwyddost  di  agweddion 
A  Rolant  Huw  yr  helynt  hon. 

Anerch  ef  yn  oruwch  un— yr  ydwyf 
Er  adwyth  ei  gorphyn 
Rhan  enaid  yr  hen  wan-un 
A  wnai  hawl  yn  ^Tuw  ei  hun. 

T.  E.  Nant  ar  frys 

Hydref  24,  1800. 


T    BARDD    O'R    NANT    a'i    WAÎTH.  237 

Gan  nad  oedd  yr  englynion  uchod  yn  fuddugol,  nac  ail  fuddugol, 
mewn  unrhyw  eisteddfod,  ofer  fyddai  i  ni  nodi  eu  beiau  anaíus. 
Gwelsom,  er  byny,  lawer  o  gyíansoddiadau  buddugol,  ac  byd  yn  nôd 
rbai  perífaith  gywir  o  ran  rheol  a  chynghanedd,  yn  llawer  mwy  amddifad 
o  wir  fiwsig.  Y  peth  pwysicaf  yn  ngolwg  yr  hen  feirdd,  o  Dafydd  ab 
Gwilym  hyd  Twm  o'r  Nant,  oedd  cael  peroriaeth  yn  eu  llinellau,  ac 
nid  cadw  yn  gaeth  at  reolau  gallofyddol.  Y  mae  rheol  a  deddf  yn  eithaf 
mewn  cystadleuaeth,  ond  dymunem  brotestio  yn  erbyn  crach  feirniad- 
aeth  beirdd  ambell  orsedd,  nad  oes  ganddynt  glust  i  werthfawrogi  gwir 
gynghanedd  beroriaethus  mewn  na  meddwl  na  geiriad.  Rhyw  gloddiau 
terfynol,  neu  linynau  arweiniol,  ddylai  y  rheolau  fod,  ac  nid  gwely 
Procrustes,  i  wasgu  yr  awen  rhwng  ei  erchwynion  haiarnaidd.  Dylem 
grybwyll  fod  yr  englynion  uchod  wedi  eu  hysgrifenu  yn  llaw  y  bardd 
ei  hun,  yn  llyfr  Eobert  William. 

At  y  cofnodion  dyddorol  a  chwanegodd  Mr.  Foulkes  at  hanes  ei 
fywyd,  cyfranwn  ninnau  chwedl  neu  ddwy  oddiar  lafar  gwlad.  Clywsom 
yn  gyflawnach  yr  hyn  a  gofnoda  Mr.  Foulkes  am  helynt  Gwallter 
Mechain  ac  yntau.  Yn  y  Bala  y  deallem  ni  i'r  ffrwgwd  gymeryd  lle  ; 
ond  y  mae  yr  englynion  y  cyfeiriwyd  eisoes  atynt,  yn  ngwaith  Gwallter 
Mechain  yn  profi,  feddyliem,  mai  camsynied  a  wnaethom.  Cynnaliwyd 
Eisteddfod  Corwen  yn  1739,  blwyddyn  Chwyldröad  mawr  Ffrainc,  ac 
un  y  Bala  y  flwyddyn  ganlynol,  a'r  ddwy  o  dan  nawdd  Cymdeithas 
Gwyneddigion  Llundain.  Ymddengys  fod  tipyn  o  ddyryswch  gyda 
golwg  ar  ddyddiad  yr  eisteddfodau  uchod.  Dywed  awdwr  medrus  yr 
erthygl  ar  Gwallter  yn  Enwogion  Cymru  mai  yn  Eisteddfod  y  Gwynedd- 
igion,  a  gynnaliwyd  yn  Llangollen  yn  1788,  yr  ymddangosodd  gyntaf 
fel  bardd ;  y  fìwyddyn  ganlynol,  iddo  ennill  y  gadair  arian  yn  Eistedd- 
fod  Corwen,  yn  erbyn  Jonathan  Edwards  a  Thwm  o'r  Nant;  fod 
Eisteddfod  y  Gwyneddigion  yny  Bala  wedi  eichynnal  yn  ddiweddarachyr 
un  flwyddyn,  ac  i  Gwallter  ennill  y  gadair,  wrth  gânu  awdl  Ystyriaeth  ar 
Oes  Dyn,  yn  erbyn  Dafydd  Ddu,  heblaw  y  ddau  brif-fardd  a  enwyd  ;  a 
darfod  i'r  Gwyneddigion  gynnal  eu  heisteddfod  am  1790  yn  Llanelwy, 
pryd  yr  ennillodd  Gwallter  y  wobr  am  y  Traethwyd  goreu  ar  Ryddid. 
Y  mae  golygydd  "  Corff  y  Gainc  "  yn  cyttuno  â'r  dyddiadau  uchod  (gwel 
2  arg.,  tudalen  25,  &c),  a'r  un  modd  olygydd  gweithiau  Gwallter 
Mechain.  Ond  gallai  dyn  feddwl  ar  y  "  Gorchestwaith,"  sef  y  llyfryn  a 
gynnwys  y  cyfansoddiadau,  mai  yn  1790  y  bu  Eisteddfod  y  Gwynedd- 
igion  yn  y  Bala.  Fe  allai  er  hyny,  mai  yr  hyn  a  olygir  yn  y  wyneb- 
ddalen  yw,  mai  yn  1790  y  gorchymynodd  y  Gwyneddigion  gyhoeddi  y 
cynnyrchion.  Nid  yw  yn  anmhosibl  ychwaith  fod  ganddynt  ddwy 
eisteddfod  yn  yr  un  flwyddyn,  gan  yr  ymddengys  fod  eisteddfodau  yn 
fyw  iawn  yn  yr  oes  hono,  ac  fod  ganddynt  un  yn  Nghaerwys  a  Llan- 
gollen  yn  1788.  Ond  yr  hyn  a  ddyry  ddilunwch  y  llyfryn  tu  hwnt  i 
ammheuaeth  yw,  fod  Awdl  Dafydd  Ddu  ar  Ryddìd,  yr  hon  a  ennillodd 
y  gadair  yn  Llanelwy,  yn  gynnwysedig  ymhlith  y  cyfansoddiadau. 

Fodd  bynag,  pan  ennillodd  Gwallter  y  gadair  yn  Nghorwen,  teimlai 
yr  hen  feirdd  yn  siomedig  iawn  weled  newyddian  ieuanc  yn  eu  trechu, 
yn  enwedig  y  Bardd  o'r  Nant,  yr  hwn  oedd  tua  23  o  flynyddoedd  yn 
hýn  na'r  buddugwr.  Y  chwedl  yw,  ddarfod  i  Gwallter  adrodd  yr  englyn 
canlynol  ar  ol  dyfarnu  iddo  y  wobr  : — 


2S8  Y    BARDD    o'jl    -NANT    à'I    ẀA1TH. 

Beirdd  Meirion  crycliion  eu  crwyn — a  Dinbych 
Oedd  danbaid  yn  cychwyn  : 
Twm  o'r  Nant  a'i  faut  fwyn 
A  ildiodd  i  Drefaldwyn. 

Yna  cododd  Twm  yn  ddioed  ac  atebodd  : 

Ehyw  draws  ofemaws  farnu— fu'n  Llundain 
Hyll  wendid  oedd  trefnu 
v  Clod  i  Gwallter,  dallter  du 

Cyhoeddus  cyn  ei  haeddn. 

Cymharer  Gwaith  Gwallter  Mechain,  Cyf.  I.,  t.d.  238,  239). 

Yn  niwedd  y  Gorchestwaith  crybwylledig,  cawn  gân  Seisonig  o  dan 
y  penawd  canlynol : — "Verses  pubíished  in  the  Ghester  Chronicle  to  the 
Praise  oý  the  Gainer  of  the  Medal  at  the  Bard's  Convocation  in  St.  Asaph, 
in  Honour  îo  his  Poetic  Abilities,  stiled  the  '  Welch  Shakespear.'  " 

0  Thou,  to  whom  in  Asaph's  mitred  Town, 
Judgment  and  Taste  decreed  the  Laurel  Crown 


Should  pert  Malignity,  with  Dulness  come, 
And  strive  to  blast  thy  Laurels  in  their  bloom, 
Let  cold  contempt,  alone,  thy  Breast  inspire, 
Know  thy  own  Worth,  and  rev'rence  the  Lyre. 

Cynnwysa  y  gân  tua  50  llinell,  ac  arddengys  gryn  deilyngdod  llên- 
yddol.  Pwy  oedd  yr  awdwr,  tvbed?  Y  tebycaf  yw  mai  ei  gyfaül 
Dafydd  Samuel,  yr  hwn  oedd  un  o'r  Gwyneddigion.  Y  mae  Cywydd 
mawrnad  rhagorol  y  Bardd  o'r  Nant  i  D.  Samwel  yn  Diliau  Barddas, 
gyda  chywydd  marwnad  iddo  yntau  yn  dilyn,  o  waith  W.  J.,  Bardd 
Môn.  Y  mae  rhai  ymadroddion  yn  y  cywydd  olaf  sydd  yn  peri  ini 
feddwl  ei  íod  yn  cyfeirio  at  y  cyfansoddiad  Seisonig  tan  sylw.  (Diliau 
Barddas,  287). 

Ar   ol   yr   Awdl    Seisonig,  cawn  y  cyfleithiad  canlynol  ar  fesur 
cy  wydd : — 

Yr  Arwyrain  Seisnig  i  Domas  Edwabds,  neu  Shakspeak 
Cymreig,  wedi  ei  chyfieithu  o'r  Saenaeg. 

Wiw  lew  lyw  o  Elwy  Lân,  ^ 

Drysoraist  y  dres  arian. 


Gad  ddirmig'i  unig  enni 
Da  farn  dêg  tan  dy  fron  di. 
Adnebydd  dy  iawn'hybarch 
A  dod  i'r  Gân  burlan  barch. 


Y    BARDD    o'll    NANT    a'í    WAITTT.  939 

Nid  oes  enw  wrth  y  cyfîcithiad  ychwaith,  ond  y  mae'n  debyg  mai 
rhywun  o'r  Gwyneddigion  a'i  gwnaeth,  os  nad  D.  S.  ei  hun.  Yn  can- 
]yn  yr  uchod  y  mae  tair  carol  ddienw  drachefn ;  ond  prin  y  gallwn  eu 
hawlio  i'r  Bardd  o'r  Nant.  Llyfr  go  hynod  yw  y  llyfr,  a  go  garbwl, 
yn  enwedig  pan  ystyriom  ei  íod  dan  nawdd  y  Gwyneddigion. 

Dywedir  iddo  gyfansoddi  yr  englyn  canlynol  yn  feddargraff  ar 
borthmon  anonest ;  ond  iddo  beidio  a'i  gerfio  ar  y  gàreg  (yr  hyn  a 
ddilynai,  ar  y  pryd,  íel  celfyddyd)  o  dosturi  at  y  weddw  a'r  amddifaid  :*— 


Yma  mae  hen  borthnion  yn  huno,  — ddifäodd 
Ei  fywyd  ar  dwyllo  : 
Aeth  ef  o'r  byd  i'w  gryd  gro  ; 
Twll  ei ,  twylled  yno. 

Cyfansoddodd  un  englyn  Seisonig.  Collodd  ei  ffordd  unwaith  yn 
Nghaer,  a  methai  gael  hyd  i'w^lettŷ  arferol.  Trôdd  i  mewn  i'r  prif 
westtỳ — y  Boyal  ílotel ;  ond  ni  chafodd  dderbyniad  yno,  ac  felly 
anerchodd  y  gwestwr : — 

I  say,  sir !  I  never  did  see — in  a  town 
A  tanner  so'saucy, 
No  bed  man  !  and  I  bid  money 
May  your  old^town  go  down  the  Dee. 

Adroddir  chwedl  arall  am  dano,f:ei  fod  ynfmeddyginiaethu  mŵg,  ac 
yn  gosod  berwedydd  yn  Garthmeilio,  Llangwm.  Daeth  yr  hen  offeir- 
iad  gonest,  Watkin  Llwynon,  ato  un  diwrnod,  ac  a'i  cyfarchodd  yn  bur 
barchus.  "Thomas  Edwards,"  ebai  y  person,  "  yr  wyf  wedi  dechreu 
englyn  i  mi  fy  hun,  ac  yn  fy  myw  y  gorphenwn  ef."  "  Sut  y  mae'r 
dechreu,  Mr.  Watkin,"  ebai  Twm. 

■\Vatkin  o  ruddin  raddol— bugail 
Ar  bagad_o  bobol, 

ebai  yr  offeiriad  yn  hynod  bwysig ;  ac  atebodd  Twm  mewn  mynyd, — 

A'i  ddefaid  ant  i  ddiafol, — 

O'i  ran  ei  hun,  aiff  ynteu  ar  eu  hol. 

Bu  yn  gosod  berwedyddion  mewn  amryw  dai  yn  y  Bala  a'r  cylchoedd ; 
yn  y  Lion,  y  Bull,  tŷ  modryb  Ellin,  (lle  y  mae  tŷ  Dr.  Bichards  yn  awr), 
y  Eing's  Head,  a'r  Cross  Foxes,  yn  y  Bhiwlas  a  Glànllỳn.  Pan  yr  oedd 
efe«yn  y  Bala,  yr  oeddynt  yn  ail-adeiladu  maelfa  Mr.  Charles,  lle  y  mae 
Mr.  T.  Jones,  Druggist,  yn  awr.  Yr  oedd  y  Bardd  yn  chwedleua  ryw 
ddiwrnod  gyda'r  gweithwyr,  a  phwy  a  ddaeth  heibio  ond  Ned  Leban, 
sef  cardotyn  crwydol  a  dybiai  ei  hun  yn  brydydd,  ac  meddai  wrth  y 
bobl, — 

Dyma  dŷ  uchel  heb  ddim  achos 

Pe  buasai  y  moddion  yn  llai  mi  fuasai  y  tŷ  ynéîs. 


340  *    BARDD    Üfl    NANT    A*l    WAITIÎ. 

Trôdd  Twm  ato,  ac  atebodd  : — 

Y  neb  sydd  eisîo  ceisio  câa 
Naid  o  lwybyr  Ned  Leban. 

Ond  gwelwn  mai  ofer  i  ni,  yn  yr  ysgrif  hon,  feddwl  crynboi  y  cwbl  a 
glywsorn  am  y  Bardd  o'r  Nant,  ac  fe  allai  na  chawn  byth  gyfleusdra  na 
thueàd  i  ddychweìyd  eto  ato.  Pa'r  un  bynag,  gobeithiwn  ein  bod  wedi 
cyfranu  rhywbeth  yn  hyn  o  sylwadau  at  yr  hanes  cyffredin  ara  y  bardd 
a'i  weithiau;  ac  at  hanes  yr  oes  yr  oedd  yn  bìodeuo  ynddi.  Diolchwn 
nad  oes  angen  Twm  o'r  Nant  yn  yr  oes  hon  ;  ar  yr  un  pryd,  nis  gallwn 
lai  na  diolch  am  dano  yn  yr  oes  lygredig  a  thywyll  a'i  cynnyrchodd, 
oblegid  credwn  iddo,  ar  y  cyfan,  wneyd  llawer  o  lês  yn  ei  ffordd  ac  o 
fewn  ei  gylch  ei  hun.  Credwn  ei  fod  yn  amcanu  at  wneyd  daioni,  ac 
yn  ofalus  rhag  gwawdio  gwir  greíydd,  fel  y  cânodd  ei  hunan— - 

Os  cenais  i  ddrwg  ddynion,  sydd  megis  blinion  bla 
Ni  chenais  i  achwynion  yn  erbyn  dynion  da. 

Cly wsom  am  dano  yn  mynwent  Llanelwy,  a  phan  wTelai  ddau  ŵr  eglwysig 
yn  dyfod  i  fewn,  gorweddai  i  lawr  rhwng  dau  fedd  i  gysgu  yn  drwm. 
Pan  ddaeth  y  ddau  glerigwr  heibio,  yr  oedd  yn  ddyddorol  iawn  gan- 
ddynt  ei  weled,  er  cymaint  draen  a  brofai  yn  ystlys  llawer  o'u  brodyr. 
"  Holo,  dyma  Dwm  o'r  Nant ;  gadewch  i  ni  ei  ddeffro,  gael  i  ni  gael 
sport."  Ac  ymdrech  niawr  a  wnaed  i'w  ddeffro  ;  ond  yr  oedd  ei  gwsg 
ymron  yn  anorchfygol.  O'r  diwedd,  wedi  hir  fustachu  gydag  ef,  fe 
gaed  ganddo  agor  ei  lygaid,  ac  ymddangos  fei  dyn  eff'ro.  "  Oh," 
meddai,  "  mi  wnaethoch  dro  diflas  a  mi,  yn  fy  neffro  yrwan ;  yr 
oeddwn  yn  cysgu  mor  felus,  ac  yn  breuddwydio  breuddwyd  rhyfedd 
iawn."  "  Dear  me,  Thomas  Edwards,  beth  oeddych  chwi  yn  ei 
freuddwydio  ? "  "  Breuddwydio  mod  i  wrth  borth  y  nefoedd." 
"  Hynod  iawn,  beth  oeddech  chwi  yn  ei  wneyd  fan  hono  ?"  "  Wel, 
siarad  yr  oeddwn  i,  pan  ddarfu  chwi  fy  neffro,  gyda'r  apostol  Pedr." 
"Wel  beth  oedd  Pedr  yn  ddyweyd  wrthych  chwi  ?"  "Yr  oedd  yn 
gofyn  i  mi  y  pryd  hwnw,  '  Tomas,  oes  dim  personiaid  yn  marw  yn 
ngwlad  y  ddaear  acw  y  dyddiau  yma  ?'"  "  A  beth  a  ddywedasoch  chwi, 
Thomas  Edwards?"  "  Mae  nhw'n  marw  fel  pobl  eraill,  am  wn  i." 
"  Wel,  beth  ddywedodd  yr  apostol  Pedr  am  hyny  ?"  ebai  yr  offeiriad. 
"Dyna  ddywedodd  o,"  ebai  Thomas,  "'  Rhyfedd  iawn,  ddaeth  yma  yr 
un  o  honyn'  nhw  er's  dros  ddau  gant  o  flynyddoedd  !"  Felly,  cafodd  y 
ddau  offeiriedyn  ddigon  dan  eu  dant  am  y  diwrnod  hwnw. 

Wrth  derfynu,  goddefer  i  ni  ddadgan  ein  hedmygedd  o'r  hen  íardd 
dibrisiedig.  Meddai  lawer  o  synwyr  cyffredin  yn  gystal  ag  o  awen,  a 
diau  fod  ynddo  elfenau  llwyddo  yn  y  byd,  oni  buasai  ei  gysylltiadau 
teuluaidd  a'i  anffodion.  Yr  oedd  ynddo  ysbryd  bywiog,  siricl,  antur- 
iaethus,  a  lled  benderfynol.  Fe  allai  ei  fod  yn  ddiffygiol  mewn  dyfal- 
barhâd,  ond  profodd  fod  ynddo  d.alent  at  beirianwaith,  a  pheth  athrylith 
i  ddyfeisio.  Talai  gryn  sylw  i  grefydd,  er  iddo  arwainbywyd  lled  wyllt 
am  ryw  dymmor  o'i  oes.  Ceryddai  y  Cylchwr  am  gymysgu  creíydd  â 
maswedd  yn  ei  ganeuon,  (gwel  ddechreu  "  Pleser  a  Gofìd  " ) ;  ond  cânai 


ÈNÀTD.  241 

ei  hunan  yn  lled  anghyson  ambell  dro  ;  ac  esgus  go  wael  oedd  ganddo 
drosto  ei  hun.  "Profwch  bob  peth,  a  deliwch  yr  hyn  sydd  dda,"  meddai 
yn  ei  ragymadrodd  fwy  nag  unwaith.  Beth  bynag  am  ei  grefydd 
berfonol,  bu  yn  nodded  i  grefyddwyr  erlidiedig  ei  oes  ar  lawer  achlysur, 
ac  yr  oedd  bob  amser  ar  ochr  y  gwan  pan  ddeuai  taro,  ac  ar  du  crefydd 
pan  ddelai  ymosodiad.  Gobeithiwn  na  chyll  beirdd  yr  oes  hon  mo'r 
hyn  oedd  ragorol  ynddo  ef,  ond  yr  ymgadwant,  ar  yr  un  pryd,  rhag  ei 
efelychu  yn  ei  wendidau. 

Nis  gwyddom  am  ddim  rhyddiaith  o  waith  ein  hawdwr,  heblaw  yr 
hanes  a  ysgrifenodd  am  helyntion  ei  oes  drafferthus  ei  hun.  Y  mae 
cymaint  o  íywyd,  naturioldeb,  a  synwyr  cyffredin  yn  hwnw,  fel  y  gofid- 
iwn  yn  ddwys  na  buasai  wedi  cynnyrchu  mwy  mewn  ffurf  o  ryddiaith. 
Yn  1764  y  cawn  ei  enw  gyntaf  mewn  cysylltiad  a'r  wasg,  (Llyfr.  y  Cymr. 
476).  Mewn  cydweithrediad  á  David  Jones  ac  Edward  Parry,  cyfieithodd 
a  chyhoeddodd  Y Perl  Gwerthfawr.  Yr  oedd  ar  y  pryd  yn  26  oed.  Diau 
fod  ysgrifeniadau  lawer  o'i  eiddo  eto  yn  llechu  mewn  conglau  o  sir 
Ddinbych,  yn  enwedig  llythyrau  oddiwrtho.  Byddai  yn  bur  ddymunol 
pe  gellid  eu  casglu  a'u  dethol,  a'u  cyhoeddi  mewn  rhyw  ffurf.  Deallwn 
fod  gán  ei  orwyr,  y  diweddar  Mr.  Whitehouse,  gasgliad  dyddorol  o 
greiriau  yr  hen  fardd;  ond  nis  gallasom  sicrhâu  fod  yn  ei  feddiant  ysgrif- 
eniadau  o  bwys,  nac  i  ddwylaw  pwy  yr  aethant  ar  ei  farwolaeth. 
Gallasem  derfynu  gyda  gweddi  farddol  gyffredin,  "Heddwch  i'wlwch;" 
ond  terfynwn,  nid  trwy  weddi  dros  y  marw,  ond  trwy  amlygu  ein  dym- 
uniad  cryf,  os  nad  ein  hyder — fod  ei  enaid  bywiog  o'r  diwedd  wedi 
cyrhaedd  heddwch  bythol. 

o  ^) 

dLo  tfiWr  húdUL  ( *  Jojto,  %&  ) 


ENAID. 

Enaid  lifodd  o  anadl  Iehofa, 

Yn  ei  ddifeth  buredd  fyth  i  bara  : 

Ei  dêg  hanfod,  ganedig  o  Wỳnfa, 

I'w  lŷs  o  ogoniant  ail-esgyna  : 

Pa  rin,  Oh  !  Pwy  a'i  pryna, — ddrud  drysor, 

Ond  clwyfau  Iôr,  dwyfolwaed  Calfaria  ! 

Bhowch  fydoedd  filoedd  i  gyd-dafoli, 
Oh  f '  enaid,  dilys,  gwnei  'u  gorfantoli ! 
O  flaen  y  trydan,  ddwyfol  hynt,  rhedi ; 
Syth  heol  duwies  o'th  ol  adewi ; 
Ac  o'm  marw-awr  cymeri — 'th  adenydd, 
Archadwen  deínvdd,  uchod,  nid  ofni! 


(<l^S*at~+~    >£ 


GWAITH   OLAF   MR.    STUART   MÎLL. 

Nature,  the   Utility  of  Religion,  and  Theism.      By    John    Stuart    MilL'. 
London :  Longmans. 

Yr  cedd  y  gwaith  hwn  wedi  ei  barotöi  gan  yr  athronydd  mewn  rhan 
er  ys  blynyddoedd,  er  mai  ar  ol  ei  ddydd  y  cyhoeddwyd  ef.  Yr  ydym  yn 
cael  ynddo  íîrwyth  olaf  ei  ymbalfaliadau  ar  y  cwestiynau  mawrion  ;  ac 
ar  bob  cyfrif  rhaid  dyweyd  ei  fod  yn  dra  anfoddhâol.  Chwedl  un  o'r 
adolygiadau  galluocaf  a  ymddangosodd  arno,—  ••  Y  teimlad  cyffredinol 
ymron  ydyw  fod  ei  ddarllen  yn  llanw  yr  enaid  â  thristwch."  Mae 
cyfeillion  Mr.  Mill,  y  rhai  a  ymffrostient  ynddo  fel  goleuni  dysglaer  eu 
hysgol,  wedi  cael  eu  siomi  yn  ddwys  ynddo,  a  hyny  o  herwydd  fod  ei 
ysbryd  cryf  yn  methu  ymorphwys  yn  dawel  yn  nghulni  materolaeth. 
Ac  er  fod  rhai  o  olygiadau  gwahanol  yn  llawenychu  wrth  weled  fod  yr 
athronydd,  yn  ei  ymgeisiadau  eithaf  i  gael  allan  gyfrinach  y 
grëadigaeth,  yn  tramwyo  yn  nghyfeiriad  y  goleuni,  eto  ni  allant  lai  na 
gofidio  yn  fawr  ei  fod  wedi  gorfod  inyned  ymaith  yn  nghanol  y  fath 
dywyllwch.  Mewn  cysylltiad  â'r  Hunan-fyivgraffìad  a  gyhoeddwyd  yn 
ddiweddar,  y  mae  y  llyfr  hwn,  i'r  darllenydd  meddylgar,  yn  dra  addysg- 
iadol.  Mor  bell  o  ddangos  athroniaeth  y  pethau  "  pendant "  yn  barad- 
wys  y  gallai  dyn  ymorphwys  ynddi,  gan  deirnlo  fod  holl  ymofynion  ei 
enaid  wedi  eu  boddloni,  y  mae  y  wlad  yr  oedd  Comte  a'i  gyfeillion  yn 
mrwdfrydedd  eu  zêl  yn  ymogoneddu  gymaint  ynddi,  yma  wedi  ei 
hyspeilio  o'i  gogoniant,  ac  y  mae  ei  chlodforydd  Prydeinig  mwyaf 
galluog  yn  goríod  teimlo  ei  fod  yn  marw  yn  yr  anialwch.  Ac  am  y 
pethau — yr  hên  bethau — y  golygid  fod  goleuni  yr  ysgol  newydd  wedi 
gwneyd  yn  anmhosibl  i  un  meddwl  deallus  eu  credu  mwyach, — er  fod 
meddyliau  cryfaf  yr  oesoedd  wedi  gallu  ymorphwys  yn  dawel  arnynt, — 
y  mae  rhyw  bosiblrwydd  o'u  gwirionedd,  rhyw  "fe  allai "  dwfn  am  eu 
dilysrwydd  yn  codi  o  ddyfnder  enaid  yr  athronydd,  sydd  yn  myned  i 
fesur  mawr  dan  sylfeini  adeiladwaith  ei  einioes,  ac  yn  gwneyd  llawer 
iawn  o'i  lafur  yn  ofer.  Nid  rhyfedd  fod  y  Pall  Mall  Gazette  yn  cyhoeddi 
hyn  oll  yn  "  anathronyddol,"  oc  fod  cyfeillion  a  dysgyblion  Mr.  Mill 
yn  barod  i  haeru  ei  fod  yntau  hefyd  yn  ynfydu,  ac  yn  myned  yn  goel- 
grefyddol.  Yr  ydym  ni  yn  meddwl  mai  mwy  athronyddol  fyddai  cyd- 
nabod  íod  gwaith  gŵr  o'r  fath  allu,  a  gonestrwydd  diammheuol,  ac 
annibyniaetb,  yn  ymdeimlo  yn  anterth  ei  addfedrwydd  â  gwendid  y 
golygiadau  y  rhoisai  ei  einioes  i'w  hamddiffyn,  yn  awgrymu  yn  gryf,  o 
leiaf,  nad  ydyw  y  golygiadau  hyny  mor  gywir  ag  y  dychymygid  eu  bod, 
os  nad  yn  awgrymu  hefyd  bod  y  dirgelwch  sydd  yn  ein  hamgylchynu 
yn  rhy  ddwín  i  bob  athroniaeth. 


GWAITH    OLAF    MR.    STÜaRT  MILL,  24Ö 

Dywed  Miss  Helen  Taylor,  llysferch  yr  awdwr  a  goîygydd  y  llyfr,  íod 
y  traethawd  ar  Natur  wedi  ei  gyfansoddi  er's  pymtheng  mlynedd,  ond 
ei  fod  wedi  myned  dan  "gyweiriadau  mynych,  y  rhai  yr  arferai  yr 
awdwr  eu  gwneyd  yn  hynod  o  íanwl  a  thrwyadl."  Dywed  hi  ymhellach 
ei  fod  "  yn  hynod  o  bwyllog  ac  araf  mewn  ffurfio  golygiadau,  ac  fod 
ganddo  wrthwynebiad  neillduol  i  ddadgaDÌad  golygiadau  hannerog." 
Cymer  yr  awdwr  i  fyny  yn  y  traethawd  hwn  y  frawddeg  adnabyddus,  y 
golyga  dynion  yn  gyffredin  ei  bod  o  awdurdod  ddiammheuol  fel  cyfar- 
wyddyd  i  ddyn,  Dilyn  Natur.  Noda  ddau  brif  ystyr  i'r  gair  Natur : — 
1.  Yr  holl  alluoedd  sydd  yn  bod  naill  ai  yn  y  byd  allanoî  neu  dumewnol, 
a  phobpeth  sydd  yn  cymeryd  lle  trwy  y  galluoedd  hyny.  2.  Nid  pob- 
peth  a  ddygwydda,  ond  yr  hyn  a  gymer  le  heb  ymyriad,  neu  heb  ymyriad 
gwirfoddol  neu  fwriadol  dyn.  Golyga  fod  cadw  at  y  gwahaniaethiad 
yna  yn  llawer  o  help  tuag  at  osgoi  yr  amwysedd  sydd  yn  y  defnydd 
cyffredin  o'r  gair.  Uywed  mai  y  cyntaf  ydyw  yr  un  cywir,  oblegid  y 
mae  Natur  yn  golygu  pob  gallu,  ynghyda  ífrwyth  y  cyfryw.  "  Hyd  yn 
nôd  y  gelfyddyd,"  meddai  Shakspeare,  "  yr  hon  y  dywedwn  ei  bod  yn 
ychwanegu  at  natur,  sydd  yn  gelfyddyd  y  mae  natur  yn  roddi."  Ond 
y  mae  y  defnydd  yma  o'r  gair  yn  ngwrthwyneb  i'r  defnydd  cyffredin, 
pan  sonir  am  natur  yn  gyferbyniol  i  gelfyddyd.  Gan  hyny  rhaid  mai 
yn  ystyr  olaf  y  gair,  sef  ar  wahân  i  ymyriad,  neu  i  ymyriad  gwirfoddol 
a  bwriadol  ar  ran  dyn,  y  gölygir  fod  natur  i'w  dilyn.  A  haera  efe  fod 
hyny  yn  dra  afresymol.  Y  mae  natur  gan  rai  o'r  doethion  mor  lawn  o 
oleuni,  a  phrydferthwch,  a  daioni,  a  phob  cysuron,  fel  nad  oes  dim  yn 
ddiffygiol  i  ogoniant  perffaith  ond  drygioni  dyn.     Ys  dywed  Schiller,. 

The  world  is  beautiful  everywhere, 

Where  man  comes  not  with  his  sin  and  care. 

Ac  y  mae  rhai  o  honynt  wedi  darganfod  fod  y  natur  ddynol  hefyd  mor 
ogoneddus  dda  fel  nad  oes  eisiau  dim  ond  ei  gadael  i'w  greddfau  cyn- 
henid,  heb  ymyraeth  â  hi  trwy  ddysgyblaeth  a  melldithion  gwareiddiad, 
na  fyddai  dyn  hefyd,  fel  y  grëadigaeth,  yn  dda  iawn.  Mor  hyderus  y 
teimla  y  dynion  hyn  yn  eu  golygiad  am  ogoniant  a  daioni  natur,  fel  y 
dygant  hyny  ymlaen  yn  rheswm,  sydd  yn  eu  bryd  hwy  o  anorchfygol 
nerth,  yn  erbyn  yr  hyn  a  ddywed  y  Bibl  am  bechod  a'i  ganlyniadau. 
Os  oes  Duw  yn  bod,  a  ydyw  yn  debyg  y  bydd  i  Grëawdwr  y  goleuni, 
a'r  hwn  sydd  yn  llanw  y  ddaear  a  digonolrwydd,  ac  yn  ei  gwisgo  â 
phrydferthwch,  ddamnio  dyn  am  beth  mor  resymol  a  dewis  ei  ífordd  ei 
hunan  ?  Ac  osfnad  oes^Duw  yn  bod,  a  ydyw  yn  debyg  y  bydd  i  Natur, 
sydd  yn  mhob  man  mor  gyfoethog  ei  hadnoddau,  ac  wedi  darparu  mor 
amlwg  ar  gyfer  dedwyddwch  dyn,  droi  yn  ei  erbyn  yn  y  diwedd  ?  Y 
mae  Mr.  Mill,  pa  fodd  bynag,  wedi  cymeryd  yr  ochr  arall  i'r  darian  yn 
gwbl,  ac  y  mae  natur,  iddo  ef,  yn  llawn  trueni,  a  dyn  yn  llawn  o  ddrwg. 
Ac  y  mae  meddwl  am  ddiìyn  natur,  lle  nad  yw  hyny,  o  herwydd  ein 
darostyngiad  i'w  deddfau,  yn  anocheladwy,  yn  wrthni.  Fel  rheol  foesol, 
neu  reol  trwy  ba  un  y  gallai  dyn  ymgyrhaedd  am  ragoriaeth  uchaf  ei 
fodolaeth,  dangosir  fod  dilyn  natur  yr  amryfusedd  mwyaf  y  gallai  feddwl 
am  dano.  Wrth  ymwneyd  â  hyn,  y  mae  Mr.  Mill  yn  cael  fod  eisiau 
ymryddhàu  oddiwrth  rai  egwyddorion  y  gellid  yn  gyfiawn,  ebe  fe,  eu 
galw  yn  rhagfarnau  naturiol,  y  rbai  sydd  yn  codi  oddiar  deimladau 


244  GWAITH    OLAF    MR.    STUART    MILL. 

naturiol  ac  anocheladwy,  ond  yn  dueddol  i  ymwthio  at  bethau  sydd  y 
tu  hwnt  iddynt.  Y  mae  arno  ofn  i  íawredd  ac  aruthredd  y  grëadigaeth, 
y  rhai  sydd  yn  naturiol  yn  llanw  y  raeddwl  âg  ofn,  ei  ragfeddiannu  yn 
y  fath  fodd  fel  ag  i'w  dueddu  i  edrych  ar  natur  gyda  mwy  o  barchedig- 
aeth  nag  sydd  yn  angenrheidiol.  Nid  oes  dirn  yn  hyn  oll,  oddieithr  mawr- 
edd  ac  aruthrol  nerth  ;  ac  yn  ei  fryd  ef,  ni  ddylai  y  pethau  hyn, — gan  nad 
oes  a  fynont  âg  awgrymu  bodolaeth  Crëawdwr  mawr  a  hollalluog ! — 
gynnyrchu  yn  y  meddwl  unrhyw  syniad  o  ofn  neu  barchedigaeth. 
Wedi  diarfogi  y  meddwl  fel  yna  o  bob  rhag'dueddiad  ffafriol  yn  ei  olwg 
ar  natur,  y  mae  yr  awdwr  yn  myned  rhagddo  i  ddangos  peth  mor 
ofnadwy  o  gethin  ydyw.  Yn  sicr,  yn  ol  ei  ddesgrifiad  ef,  nid  oes 
nemawr  berygl  i  neb  syrthio  mewn  cariad  â  hi  ! 

"  Am  fod  gan  y  galluoedd  naturiol  hyny  yr  hyn  nad  allwn  ei  ddynwared,  anferth 
nerth,  a'u  bod  yn  ein  dychrynu  trwy  yr  un  briodoledd  yna,  fe  fyddai  yn  gamgy- 
meriad  mawr  casglu  fod  eu  prîodoleddau  eraill  y  fath  ag  y  dylem  ymestyn  atynt,  neu 
y  byddai  yn  iawn  i  ni  ddefnyddio  ein  gallu  bychan  yn  ol  yr  esiampl  y  mae  Natur  yn 
roddi  i  ni  gyda'i  nerthoedd  mawrion.  Canys  pa  fodd  y  saif  y  ffaith  ?  Mai  yn  nesaf  at 
fawredd  y  nerthoedd  hyn  sydd  yn  y  byd,  yr  ansawdd  fwyaf  tarawiadol  i  bob  un  nad 
yw  yn  troi  ei  lygaid  oddiwrtho,  ydyw  eu  dibrisdod  perffaith  a  hollol.  Ant  ar  eu 
hunion  at  eu  hamcan,  heb  ofalu  beth  neu  pwy  a  allont  lethu  ar  y  ffordd ;  y  mae 
Goreuyddion,  yn  eu  hymdrech  i  brofi  fod  '  Beth  bynag  sydd  yn  iawn,'  yn  gorfod 
dal,  nid  fod  Natur  byth  yn  troi  un  cam  o'r  ffordd  er  gochel  ein  maglu  i  ddinystr,  ond 
y  byddai  yn  dra  afresymol  ynom  ddysgwyl  iddi  wneyd  hyny.  Gallai  llinell  Pope, 
'A  baid  dysgyrchiant  pan  yr  âi  di  heibio,'  fod  yn  gerydd  têg  i  unrhyw  ddyn  a 
fyddo  mor  ffôl  a  dysgwyl  moesoldeb  dynol  cyffredin  oddiwrth  Natur.  Ond  pe  byddai 
y  cwestiwn  rhwng  dau  ddyn,  ac  nid  rhwng  äyn  a  gweithrediad  naturiol,  fe  olygid  y 
fath  appêl  fuddugoliaethus  yn  ddigywilydd-dra  neillduol. 

"Yn  wir,  y  mae  ymron  yr  holl  bethau  y  mae  dynion  yn  cael  eu  crogi  a'u  carcharu 
am  eu  gwneyd  y  naill  i'r  llall,  yn  cael  eu  cyfiawni  gan  Natur  bob  dydd.  Pobpeth, 
mewn  gair,  a  wna  y  dynion  gwaethaf,  naill  ai  yn  erbyn  bywyd  neu  feddiannau,  a 
gyfiawnir  ar  raddfa  ëang  gan  weithredyddion  naturiol.  Y  mae  gan  Natur  Noyades 
mwy  marwol  nag  eiddo  Carrier  ;  y  mae  ei  ffrwydriadau  o  danchwa  mor  ddinystriol  a 
magnelau  dynol,  y  mae  ei  phlâ  a'i  cholera  yn  myned  ymhell  tu  hwnt  i  wenwyn 
gwpanau  y  Borgiaid.  Y  mae  hyd  yn  nôd  y  cariad  at  "drefn,"  a  dybir  yn  ddilyniad 
ffyrdd  Natur,  mewn  gwirionedd,  yn  eu  gwrth-ddywedyd.  Mae  y  cwbl  y  mae  pobl  yn 
arfer  anghymeradwyo  fel  "annhrefn  "  a'i  ganlyniadau,  yn  cyfateb  yn  hollol  i  ffyrdd 
Natur.  Ý  mae  Aflywodraeth  a  Theyrnasiad  Dychryn  yn  cael  eu  trechu  mewn 
anghyfiawnder,  dinystr,  a  marwolaeth,  gan  dymhestl  neu  haint." 

Y  mae  hyn  oll  yn  profì  yn  bur  amlwg  i'r  awdwr  fod  Crëawdwr  y  byd, 
os  oes  Crëawdwr — a  braidd  na  ellid  meddwl  fod  y  fantol  yn  gogwyddo 
yn  ffaír  ei  fodolaeth  ! — naill  ai  yn  derfynol  iawn  o  ran  gallu,  neu  yn 
foesol  anmherffaiíh,  neu  y  ddau.  Ymddengys  fod  ei  dad,  Mr.  James 
Mill,  wedi  dyfod  i'r  penderfyniad  Manichëaidd  y  rhaid  fod  dau  allu 
mawr,  o  dda  ac  o  ddrwg,  yn  cyfyngu  ar  eu  gilydd,  ac  yn  cydymgais  am 
lywodraeth  y  byd.  Cyfeirir  ato  ef  yma  fel  "  un  person  diwylliedig  a 
chydwybodol  o'n  hamser  ni"  a  goleddai  y  cyfryw  olygiad;  ac  nid 
ymddengys  fod  gan  ei  fab  ddim  mwy  boddhäol  i'w  gynnyg  fel  eglurhâd 
ar  yr  anhawsderau  a'i  hamgylchant.  Os  ydyw  amcanion  y  Crëawdwr 
yn  dda,  rhaid  nad  ydyw  yn  hollalluog  i'w  cario  allan;  ac  os  ydyw  yn 
hollalluog,  mae  yn  amlwg  nad  ydyw  ei  amcanion  yn  dda.  Ond  fe  ellir 
golygu  fod  terfyn  iw  alln;  ac  os  ydyw  yn  fôd  daionus,  fod  y  drygau 
afrifed  sydd  yn  y  byd  wedi  eu  dwyn  i  mewn  trwy  ymyriad  rhyw  allu 
arall,  a  gallu  yr  ydoedd  efe  yn  rhy  wan  i  fod  yn  abl  i'w  orthrechu.      A 


GWAITH    OLAF   MR.    STUART    MILL.  245 

chan  nad  oes  dim  casgliad  arall  i  ddyfod  iddo  heb  wadu  ei  ddaioni,  fe 
ymddengys  raai  y  peth  goreu  a  allem  wneyd  fyddai  credu  yn  nherfyn- 
olrwydd  ei  allu  ! 

Y  mae  amryw  gamgymeriadau  pwysig  yn  gorwedd  wrth  wraidd  yr 
ymresymiad  uchod.  Yn  un  peth,  mae  yn  anhawdd  genym  goelio  nad 
ydyw  Mr.  Mill  yn  gwneyd  camgyfrif  pwysig  yn  yr  olwg  a  gymer  ar  y 
swm  o  ddrygau  sydd  i'w  canfod  mewn  Natur.  Nid  ydyw  ond  plentyn- 
aidd  cwyno  fod  ei  deddíau  yn  anhyblyg,  ac  felly  yn  dinystrio  yn  ddi- 
arbed  pwy  bynag  a  osodo  ei  hunan  yn  eu  ffordd,  pan  y  mae  gan  ddyn 
ddealltwriaeth  i  weled  mai  dyna  ydyw  cymeriad  ei  deddfau,  a  synwyr  i 
weled  mai  ei  ddiogelwch  ydyw  peidio  myned  ar  eu  traws.  Ie,  y  mae 
hyny  ynddo  ei  hun  y  cyrnhelliad  cryfaf  iddo  "  ddilyn"  natur,  ac  felly, 
droi  ei  nerthoedd  mawrion  yn  wasanaeth  iddo.  Mae  yn  wir  íod 
trychinebau  blinion  weithiau  yn  cymeryd  lle ;  ond  yn  fynych  y  mae 
hyny  yn  dygwydd  am  fod  dyn  yn  ddiystyr  o'r  gwersi  y  mae  natur  yn 
ddysgu  iddo ;  a  lle  y  maent  yn  anocheladwy^  yr  ydym  yn  meddwl  fod 
modd  eu  hesbonio  heb  dybied  fod  y  Crëawdwr  yn  caeì  ei  lesteirio  yn  ei 
amcanion  daionus  gan  allu  drygioni  sydd  yn  drech  nag  ef.  Er  gwaethaf 
awgrym  Mr.  Mill,  "pe  cymerasid  y  ddegfed  ran  o'r  boen  a  dreuliwyd 
mewn  cael  allan  gyfaddasiadau  caredig  drwy  holl  natur,  i  gasglu  profion 
er  düo  cymeriad  y  Crëawdwr"  y  gallesid  cael  rhyw  doraeth  fawr  o'r 
cyfryw  brofion,  y  mae  mor  amlwg  â'r  haul,  er  gwneyd  yr  oll  a  ellid  o'r 
achosion  eithriadol,  fod  tystiolaeth  fawr  Natur  yn  mhlaid  trefn  a  daioni, 
ac  felly  ei  bod,  a  hyny  yn  dra  diamwys,  yn  "  dadgan  gogoniant  Duw." 
Nid  ydyw  yn  anhawdd  gweled  fod  rhyw  anghydgord  mawr  wedi  dyfod  i 
fewn,  ac  fod  y  "  grëadigaeth  wedi  ei  darostwng  i  oferedd ;"  ond  er  hyny 
y  mae  corff  gogoneddus  ei  chynghanedd  yn  anthem  o  foliant  i  anfeidrol 
ddoethineb  ac  anfeidrol  ddaioni,  yn  gystal  ag  i  anfeidrol  allu.  Ac  yn 
sicr  nid  ydyw,  ar  gyfrif  yr  ychydig  eithriadau,  i'w  golygu  yn  unig  i'w 
"  gwellhàu,"  tra  y  myntumia  yn  ei  chyfanrwydd  mawr  o  berffeithrwydd 
ei  hawl  i  gael  ei  "dilyn."  Yr  ydym  yn  cydymdeimlo  yn  ddwfn  â  llawer 
a  ddywed  Mr.  Mill  am  ddrygedd  y  natur  ddynol.  Gyda  ei  eiriadaeth 
yn  unig  ychydig  yn  wahanol,  y  mae  ei  olygiadau  ar  y  mater  yma  mor 
drwyadl  â'r  eiddo  Awstin  ei  hunan.  Ei  amcan  yn  y  cyfan  ydy w  dangos 
mor  gwbl  anaddas  ydyw  natur  yn  y  fan  yma  eto  i  fod  yn  arweinydd  nou 
yn  gynllun  i  ddyn,  ac  i'r  fath  drueni  yr  elai  o  feddwl  am  ei  dilyn.  Ond 
er  fod  y  profion  o  ddirywiad  yma  lawer  yn  fwy  na  dim  sydd  i'w  weled 
mewn  anian,  eto  y  mae  digon  wedi  ei  adael  yn  nghanol  y  chwalfa  i 
ddangos  fod  egwyddorion  mawrion  y  natur  ddynol  yn  ffafriol  i  gyfìawn- 
der.  Y  mae  yn  dêg  i  bobpeth  yn  sicr  gael  ei  farnu  wrth  ei  oreu,  ac  nid 
yn  unig  wrth  ei  waethaf.  Bid  sicr,  y  mae  digon  yn  y  natur  ddynol  i 
gyfiawnhâu  ei  theitl  i  anferth  ddrygioni.  Ond  mor  sicr  â  hyny,  y  mae 
ynddi  gynneddfau  o  rywogaeth  uwch.  Y  mae  ynddi  ddealltwriaeth  a 
all  dderbyn  goleuni,  a  chael  ei  gyfoethogi  yn  ddirfawr  â  phob  gwybod- 
aeth  ;  y  mae  ynddi  galon  sydd  yn  gartref  i  ddymuniadau  nad  ydyw 
eithaf  y  byd  ond  fel  dim  tuag  at  eu  llanw ;  y  mae  ynddi  reswm  a  barn 
a  all  fyned  i  mewn  i  diriogaethau  byd  mawr  gwirionedd,  a  nodi  ei  holi 
drysorau  yn  eiddo  iddynt  eu  hunain  ;  ac  yn  arbenig,  y  mae  ynddi  gyd- 
wybod,  sydd  yn  sefyll  wrth  ochr  Duw  o  blaid  purdeb  a  sancteiddrwydd, 
yn  "cyhuddo"  yn  ofnadwy  pan  droseddir  ei  deddfau,  ac  yn  "esgusodi " 

R 


246  GWATTF    CLAF    MR.    STUART    MÎLL. 

dynion,  gan  daflu  ei  chysgod  drostynt  a'a  cadw  mewn  tangnefedd  hedd- 
ychol  yn  nghanol  yr  ystormydd  mwyaf,  ond  iddyntymgadw  yn  ffyddlawn 
i'w  hargyhoeddiadau.  Fe  ellid  meddwl  nad  yw  dyn,  yn  ol  Mr.  Mill,  i 
wrando  ond  ar  ei  dueddiadau  gwaethaf  yn  unig,  pan  amcana  gael  allan 
beth  a  fýnai  ei  ddynoliaeth  iddo  wneyd,  a  bod  yn  ddiystyr  hollol  o'i 
dueddiadau  goreu.  Neu,  yn  ol  syniad  prydferth  PJato  am  ddyn  a'r 
wladwriaeth  yn  taflu  goleuni  ar  gyfansoddiad  eu  gilydd,  gellid  meddwl 
mai  ar  wehilion  y  bobl,  ysgum  cymdeithas,  y  rhai  a  ymdrechant  gam- 
arwain  y  werin  i'w  dinystr,  a  hyny  yn  unig  er  mwyn  porthi  eu 
trachwantau  eu  hunain,  y  mae  cymdeithas  i  wrando,  ac  nid  ar  wladgar- 
wyr  doeth  a  rhinweddol,  sydd  yn  astudio  dyrchafiad  eu  cenedl,  ac  yn 
ymwerthu  i'w  gwasanaeth.  Cydnabydda  Mr.  Mill  fod  rhyw  hedynau  o 
bethau  gwell  yn  perthyn  i  ni,  ac  fod  y  rhai  hyny,  o  gael  eu  noddi  yn. 
bríodol,  yn  dyfod  yn  ail  natur,  ac  "  mai  y  natur  yma  o  grëadigaeth,  neu 
o  leiiií  o  berffeithiad  celfyddydol,  o  eiddo  y  goreu  a'r  gwychaf  o  fodau 
dynol,  ydyw  yr  unig  natur  y  mae  o  gwbl  yn  ganmoladwy  ei  dilyn." 
Heb  sôn  am  berffeithiad  rhinwedd  yn  y  "  goreu  a'r  gwychaf,"  yr  ydym 
ni  yn  teimlo  yn  dra  sicr  nad  oes  eisiau  i  unrhyw  ddyn  ond  dilyn  y 
pethau  da  sydd  yn  ei  natur  ef  ei  hunan  na  cha'  ei  fod  ar  ffordd  ddiogel 
i  rinwedd  a  daioni — Yr  ydym  hefyd  yn  credu  bod  Mr.  Mill  yn  siarad 
yn  llawer  rhy  hyderus,  pan  yn  penderfynu  mor  ddiseremoni  beth  raid  i 
anfeidrol  ddaioni  neu  anfeidrol  allu  fod,  ac  y  penderfyna  fod  natur  yn 
dangos,  os  oes  Crëawdwr,  nad  yw  yn  bosibl  iddo  fod  yn  meddu  y  ddau 
berffeithrwydd.  Y  mae  rhai  o'r  crëaduriaid  yn  ysglyfaethus  ac  yn 
ymborthi  ar  eu  gilydd,  ac  hefyd  y  mae  poen  a  thrueni  yn  ffŷnu  yn  y  byd. 
Mae  y  pethau  hyn  yn  anghyson  â'r  syniad  o  fod  y  Crëawdwr  yn  dda, 
neu  yn  profi  fod  ei  allu  dan  derfynau  !  Y  mae  i  ddyn  brau  a  therfynol 
iawn,  fyned  i  draethu  mor  hýf  ar  ammodau  bodolaeth  yr  anfeidrol  a'r 
diammodol,  aipyn  yn  hýf,  a  dyweyd  y  lleiaf.  Beth  os  ydoedd  yn  ìhan 
o  gynllun  y  Crëawdwr,  fel  y  mae  bywyd  yn  dyfod  trwy  farwolaeth  yn  yr 
holl  grëadigaeth,  felly  hefyd  fod  y  crëaduriaid  ysglyfaethus  i  ymborthi 
ar  a  allont  gael  gafael  arno  ?  A  beth  os  ydyw  y  swm  uchaf  o  berffeith- 
rwydd  moesol  i'w  gyrhaedd  trwy  ddyoddefaint,  ac  felly  fod  poen  yn  y 
pen  draw  yn  terfynu  yn  y  llawenydd  dyfnaf  ?  Neu  beth  os  ydy w  yr 
Hwn  y  mae  ei  lywodraeth  yn  annherfynol  ac  yn  llanw  tragywyddoldeb, 
a'i  feddyliau,  fel  Efe  ei  hunan,  yn  anfeidrol,  yn  gweled  ei  fod  trwy  y 
drefn  ar  bethau  sydd  yn  ymddangos  mor  annheilwng  i  Mr.  Mill,  yn 
dwyn  oddiamgylch  yn  y  pen-draw  fuddugoliaeth  ebangach  i'w  ddaioni, 
ac  felly  berffeithiach  dedwyddwch  i'w  grëaduriaid,  a  mwy  o  ogoniant 
i'w  enw  mawr  ?  Neu  beth  os  ydyw  wedi  goddef  i  bechod  ddyfod  i'r  byd, 
— yr  hwn  sydd  yn  gweithredu  mor  effeithiol  tuag  at  daflu  pobpeth  i 
annhrefn  ! — gan  benderfynu,  yn  ei  anfeidrol  ddoethineb  a'i  ras,  beri 
hyd  yn  nôd  i  hyny,  yn  y  diwedd,  derfynu  mewn  amlygiadau  cyfoethocach 
fyth  o  ogoniant  ei  gariad  ?  Y  mae  meddwl  am  dano  Ef  fel  achos 
drygioai  yn  gystal  a  daioni,  fel  yr  awgrymir  yma  fod  rhai  Theistiaid  yn 
gwneyd,  yn  anghyson  iawn,  ac  ar  dir  crefydd  yn  gabledd.  Ond  nid 
ydyw  yn  anghyson  meddwl  ei  fod  wedi  crëu  ysbrydoedd  oedd  yn  meddu 
cymhwysder  i'w  fwynhâu,  yn"  rhyddion  i  weithredu  fel  y  dewisent ;  ac 
nid  ydyw  yn  anmhosibl  fod  rhai  o'r  rheiny,  wrth  ymarfer  eu  rhyddid, 
wedá  dewis  bod  yn.  anffyddlawn  iddo;  ac  fod  pechod,  wedi  iddo  unwaith 


GẀAITH    OLAF    MR.    STUART    MILL.  Ô47 

ddyfod  i  fod,  yn  dal  ei  afael  yn  y  byd,  ac  yn  gwneyd  ei  ran  tuag  at  ei 
lanw  â  thrueni.  Fe  allasai  Duw  ochel  hyny  mae  yn  ddiammheu  ;  ond 
nis  gallwn  ni  amgyffred  pa  fodd  oddieithr  ar  draul  rhyddid  ei  grëadur- 
iaid.  Pa  fodd  bynag,  y  mae  y  mater  oll  gymaint  tu  hwnt  i'n  gallu  ni  i 
ffurfio  barn  arno,  fel  nad  oes  genym  un  hawl  i  haeru  fod  bodolaeth 
drwg  a  dyoddefaint,  yn  profi  fod  Duw  yn  ddiffygiol  mewn  daioni,  i 
ewyllysio  i  bethau  fod  yn  wahanol,  neu  ei  fod  yn  ddiffygiol  mewn  gallu 
i  gario  allan  ei  ewyllys.  Am  ddim  y  mae  traethawd  Mr.  Mill  ar  Natur 
wedi  brofi,  y  mae  y  mater  yn  aros  yn  y  fan  lle  yr  ydoedd,  y  mae  natur 
eto,  yn  ei  harddangosiadau  a'i  hawgrymiadau  mawrion  o  ddwyfol  drefn 
a  daioni,  yn  haeddu  ei  hastudio,  ac  yn  deilwng  o  gael  ei  dilyn;  ac  y  mae 
yn  ei  phobpeth  yn  profi  fod  yr  Hwn  a'i  gwnaeth  yn  "  dda  a  daionus," 
yn  "  ddoeth  o  galon  ac  yn  alluog  o  nerth." 

Mae  yr  ail  draethawd  ar  Ddefnyddioldeb  Crefydd,  neu,  yn  hytrach,  ei 
7m?mefnyddioldeb.  Ei  amcan  ydyw  profi  mor  afreidiol  ydyw  y  gor- 
uwchnaturiol,  yr  hyn  a  olygir  fel  yn  gwneyd  i  fyny  hanfod  crefydd,  ac 
mor  hawdd  y  gellid  myned  ymlaen  hebddo.  Mae  yn  wir  fod  yr  addysg 
a  roddir  yn  gyffredin  yn  y  dyledswyddau  sydd  yn  hanfodol  i  ddiogelwch 
a  chysur  cymdeithas  yn  cael  eu  rhoddi  mewn  cysylltiad  â  chrefydd,  ac 
o  herwydd  hyny  fod  pobl  wedi  dyfod  i'w  hystyried  fel  yn  perthyn 
yn  hanfodol  iddi ;  ond  uid  ydyw  efe  yn  gweled  pam  nad  ellid  cael  addysg 
effeithiol  yn  y  pethau  hyny,  a  hono  yn  cael  eichyfnerthu  â'r  cymhellion 
mwyaf  eu  dylanwad  ar  galon  dyn,  ar  wahân  oddiwrth  y  goruwchnatur- 
iol,  trwy  sefydlu  math  o  ddiwylliad  neu  grefydd  dynoliaeth, — a  chreda, 
fe  ymddengys,  y  byddai  cymdeithas  a  phersonau  unigol  mor  bell  o  fod 
ar  eu  colled  trwy  hyny,  fel  y  byddent,  mewn  gwirionedd,  lawer  ar  eu 
hennill.  Ond  y  mae  amryw  gamgymeriadau  pwysig  yn  y  fan  yma  eto. 
Yn  un  peth,  pa  le  y  caed  erioed  unrhyw  ddynesiad  at  y  fath  beth  ar 
wahân  oddiwrth  grefydd  ?  Yr  ydym  yn  foddlawn  iawn  i  roddi  pob  clod 
sydd  yn  ddyledus  i  Lycurgus  a'i  ddylanwad  ar  Sparta,  i  Socrates  a'i 
ymdrechion  i  roddi  cyíeiriad  uwch  i  feddwl  yr  Atheniaid,  i  rinwedd 
Marcus  Antoninus,  &c.  Ond  fe  wyddys  yn  dda  mor  ryfeddol  o  derfynol 
oedd  y  dylanwadau  hyny ;  tra  yr  oedd  rhai  rhinweddau  yn  cael  eu 
mawrhâu  yn  eithafol,  fod  hyny  yn  cael  ei  wneyd  ar  draul  bod  yn  gwbl 
ddiystyr  o  rinweddau  eraill,  sydd  mor  hanfodol,  os  nad  yn  fwy  íelly,  i 
berffeithrwydd  cymeriad  ;  ac  os  gellid  yn  achlysurol  ennyn  brwdfrydedd 
yn  mhlaid  y  rhinweddau  a  fawrhëid  mewn  ychydig  ddysgyblion,  neu 
dan  amgylchiadau  ffafriol  iawn,  godi  pobl  i  oddef  y  fath  ddeddfwriaeth 
ag  a  dretnai  Lycurgus  i  Sparta,  eto  fod  pob  amcan  i  buro  cymdeithas 
yn  gyffredin  trwy  ymdrechion  o'r  fath  wedi  bod  yn  gwbl  ddyeithr  i 
feddwl  y  byd.  Mae  Mr.  Mill  yn  sôn  am  grefydd  fel  pe  byddai  yn 
gyffredinol  yn  cario  gyda  hi  athrawiaeth  o  foesoldeb.  Ond  y  mae  yn 
hynod  fod  y  crefyddau  paganaidd  yn  ymfoddloni  ar  fod  yn  g/lch  o  was- 
anaeth  i'r  duwiau,  ac  heb  fod  a  fynont  â  dysgu  moesoldeb  o  gwbl.  Y 
mae  crefydd  yr  Efengyl  yn  sefyll  ar  ei  phen  ei  hun  mewn  dysgu  dynion 
i  "  olchi  eu  dwylaw  mewn  diniweidrwydd,"  ac  felly  i  "  amgylchynu  allor 
Duw." — Drachefn,  y  mae  Mr.  Mill,  wrth  geisio  dangos  mor  dda  y  gallem 
fyned  ymlaen  heb  grefydd,  yn  cymeryd  ei  safle  i  wneyd  hyny  ar  dir 
crefydd  ei  hunan.  Yn  y  gynnysgaeth  o  ddoethineb  sydd  wedi  ei  gadael 
gan  yr  oesoedd  i'r  ddynoliaeth,  oddiwrth  ba  un  y  gallai  ffurfio  iddi  ei 

r  2 


£48  GWAÌTH    OLAF    MR.    STUART    NÌLL. 

hunan  grefydd  naturiol,  y  mae,  yn  gynawn,  yn  rhoddi  lle  arbenig  i  íy wyd 
a  dysgeidiaeth  Iesu  Grist  fel  yn  rhagori  yn  fawr  ar  bobpeth  arall.  Ond 
nid  oedd  yr  lesu  yn  proffesu  ei  fod  yn  ddim  ar  dir  natur ;  yr  oedd  ei 
bobpeth  ef,  ac  efe  ei  hunan  yr  un  modd,  yn  oruwchnaturiol.  Mae  yn 
wir  ei  fod  y  mwyaf  dynol  a  sangodd  y  ddaear ;  ond  yr  ydoedd  felly  am 
ei  fod  yn  Ddwyfol.  Yr  oedd  ei  ddynoliaeth  ef  yn  berffeithiach  na'r 
eiddo  neb  arall,  am  ei  bod  yn  gorfforiad  perffaith  o'r  ddelw  wreiddiol 
ar  ba  un  y  crëwyd  y  ddynoliaeth  ar  y  cyntaf.  A  heblaw  ei  fod 
ef  ei  hun  yn  oruwchnaturiol,  y  mae  holl  seiliau  ei  ddysgeidiaetb, 
a  holl  ysbryd  a  chymhellion  a  bywyd  ei  grefydd,  yr  un  modd,  yn 
hanfodi  yn  gwbl  yn  y  goruwchnaturiol.  Wedi  i'r  goruwchnaturiol  gan 
hyny  estyn  i  ni  ddaioni  mor  fawr  yn  Nghrist,  nid  ydyw  ond  tâl  gwael 
i  ni  dderbyn  rhyw  gyfran  o  hono,  a  hyny  dan  wrthdystiad  yn  erbyn  ei 
darddiad  goruwchnaturiol,  tra  yn  gwrthod  y  peth  mawr  sydd  yn  gwneyd 
holl  werth  y  gyfran  a  dderbyniwn,  ac  yn  ychwanegol  at  byny  yn  cyn- 
nwys  ein  bywyd  tragywyddol !  Am  y  cospedigaethau  a  fygythir  yn  yr 
Efengyl,  y  mae  Mr.  Mill  yn  camgymeryd  yn  aruthrol  pan  ddychymyga 
nad  oes  ond  gwallgofiaid  pruddglwyfol,  hypochondriacs,  a  deimlent  fod 
unrhyw  berygl  oddiwrthynt.  Y  mae  profìad  canrifoedd  yn  dangos  fod 
dynion  yn  eu  llawn  bwyll,  ac,  yn  wir,  oddiar  y  gweithrediad  o  eiddo 
eu  pwyll  a  olygent  hwy  eu  hunain  yr  uchaf  a'r  perffeithiaf  yn  eu  hoìl 
hanes,  wedi  eu  meddiannu  gan  awydd  i  "  ffoi  rbag  y  llid  a  fydd,"  a 
phenderfynu  "  cymeryd  gafael  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o'u  blaen."  Ac 
er  mor  gryfion  ydyw  cymhellion  y  goruwchnaturiol  i  fywyd  o  rinwedd 
ar  dir  ofn,  y  maent  ar  dir  cariad  yn  annhraethol  gryfach.  Lle  y  mae 
y  taranau  a'r  mellt  wedi  methu  dychrynu  y  galon  galed,  y  mae  yr 
amlygiad  o'r  anfeidrol  gariad  ar  Galfaria,  filoedd  ar  filoedd  o  weithiau, 
wedi  ei  thoddi,  a  dwyn  y  gwrthryfelwr  i 

"Wylo  cariad  pur 

Yn  ddagrau  melus  iawn. 

Ac  mewn  canlyniad,  y  mae  hyny  wedi  profi  ei  nerth  fel  cymhelliad  i 
iywyd  sanctaidd  mewn  miliynau  aneirif  o  amgylchiadau,  ahyny  i'r  fath 
berffeithrwydd,|fel  nad  oes  yn  hollhanes  y  byd  ddim  a  dâl  i'w  gymharu 
âg  ef.  Er  pobpeth  sydd  gan  y  traethawd  ymddangosiadus  hwn  i'w 
arganmawl  i'r  gwrthwyneb,  ymddengys  i  ni  mai  crefydd  y  goruwch- 
naturiol,  wedi  y  cwbl,  ydyw  yr  unig  grefydd  y  mae  yn  werth  i  ddyn 
ddal  ei  afael  ynddi. 

Y  traethawd  ar  Theistiaeth,  neu  Dduwgrededd,  ydyw  yr  olaf  o'r 
tri.  Dyma  gyfansoddiad  olaf  yr  awdwr,  ac  y  mae  lle  i  feddwl,  pe 
cawsai  arbediad  einioes  i  arolygu  cyhoeddiad  y  cwbl  ynghyd,  y 
buasai  wedi  cyfnewid  peth  ar  y  ddau  arall  i'w  dwyn  yn  nês  at  y 
safle  a  gymer  yn  hwn.  Yn  yr  ail,  yn  enwedig,  y  mae  yn  cael  fod 
yn  bosibl  sefydlu  crefydd  heb  fod  a  fyno  a  r  goruwchnaturiol,  nid  yn 
unig  a  "  atebai  holl  bwrpas  crefydd,  ond  a  wnai  hyny  yn  well  nag 
unrhyw  ffurf  o  grefydd  oruwchnaturiol  o  gwbl.  Y  mae  nid  yn  unig  yn 
meddu  hawl  i  gael  ei  galw  yn  grefydd,  ond  y  mae  yn  well  crefydd  nag 
unrhyw  un  o'r  rhai  a  elwir  yn  gyffredin  wrth  yr  enw  hwnw."  Ond  yn 
y  traethawd  olaf,  y  mae  wedi  cael  goleuni  ychwanegol.  Yr  ydym  yn 
ei  gael»  yn  ei  Autobiography,  yn  dangos  anfoddlonrwydd  ar  y  tir  cul  a 


GWAITH    OLAF   MR.    STÜART    MILT.  349 

chaled  a  roddid  iddo  gan  yr  athroniaeth  y  cawsai  ei  fagu  ynddi,  yr 
eiddo  Bentham  a  James  Mill,  ac  yn  dyheu  am  fwy  o  ddiwylliad  i'r 
crebwyll,  cyhyd  ag  na  íyddo  hyny  yn  myned  ar  draws  tiriogaeth  rhes- 
wm.  "  Ac  yr  wyf  yn  credu  nad  oes  i  ddiwylliad  y  fath  duedd  yn  y 
crebwyll,  am  y  byddo  yn  myned  ymlaen  yn  gymesur  â  diwylliad  y 
rheswm,  yr  un  duedd  angenrheidiol  i  ŵyro  y  farn,  ond  íod  yn  bosibl 
ffurfio  dyíarniad  perffaith  sobr  ar  y  profion  ar  bob  ochr  i  gwestiwn,  ac 
eto  gadael  i'r  crebwyìl  aros  trwy  ddewisiad  ar  y  pethau  posibl  sydd 
fwyaf  cysurol  a  mwyaf  gwelläol,  heb  mewn  un  gradd  fyned  y  tu  hwnt  i 
gadernid  y  seiliau  dros  ddysgwyl  mai  y  pethau  hyny,  yn  hytrach  na  dim 
pethau  eraill,  a  fyddant  y  pethau  posibl  a  gymerant  le  mewn  gwirion- 
edd."  "  Nid  ar  fara  yn  unig  y  bydd  by  w  dyn."  Y  mae  y  rhanau  hyny 
o'n  natur  sydd  yn  ymwneyd  â  phethau  y  tu  hwnt  i  gylch  ein  synwyrau, 
a  thu  hwnt  i  diriogaeth  rheswm,  mor  hanfodol  yn  rhanau  o  honi  a  dim 
a  feddwn,  os  nad  dyraa  y  pethau,  mewn  gwirionedd,  yn  ein  hymwneyd 
â  pha  rai  y  mae  ein  natur  yn  cyrhaedd  ei  rhagoriaeth  eithaf.  Ym- 
ddengys  fod  y  gwirionedd  hwn  wedi  cymeryd  gafael  gref  yn  ddiweddar 
ar  feddwl  Mr.  Mill,  ac  wedi  gosod  ei  argraff  i  gryn  fesur  ar  rai  o'i 
argyhoeddiadau  mwyaf  pwysig.  Yn  lle  bod  crefydd  dynoliaeth  yn 
rhagori  cyraaint  ar  grefydd  y  goruwchnaturiol,  y  mae  bellach  "  yn  beth 
nad  ellir  ei  ammheu,  fod  crediniaeth  ddiammheuol  yn  modolaeth  wir- 
ioneddol  Bôd  a  sylweddola  ein  syniadau  goreu  am  berffeithrwydd,  a'n 
bod  ninnau  yn  nwylaw  y  Bôd  hwnw  fel  Uy  wodraethwr  y  grëadigaeth,  yn 
rhoddi  ychwanegiad  nerth  i'n  hymestyniadau  at  ddaioni  y  tu  hwnt  i'r 
hyn  allant  dderbyn  oddiwrth  gyfeirio  at  berffeithrwydd  mewn  dychy- 
myg."  Mae  y  syniad  am  "lywodraeth  ragluniaethol  gan  Fôd  hollalluog," 
yn  ol  y  traethodau  eraill,  "  yn  beth  y  rhaid  ei  fwrw  ymaith,"  ac  nid 
ydyw  sefyllfa  ddyfodol  yn  beth  i  feddwl  am  dani ;  yn  wir,  fe  ellid  meddwl 
y  byddai  anfarwoldeb  yn  fwy  i'w  ofni  na  difodiant.  Yma,  pa  fodd 
bynag,  "  I'r  hwn  a  deimlo  ei  fod  yn  fanteisiol  i'w  foddlonrwydd  neu  i'w 
ddefnyddioldeb  i  obeithio  am  sefyllfa  ddyfodol,  fel  peth  posibl,  nid  oes 
dim  i'w  rwystro  i  ymfwynhàu  yn  y  gobaith  hwn.  Y  mae  ymddangos- 
iadau  yn  pwyntio  at  fodolaeth  Bôd  sydd  yn  meddu  gallu  mawr  arnom — 
yr  holl  allu  a  olygir  yn  nghrëadigaeth  y  cyfanfyd,  neu  ei  grëaduriaid 
bywydol,  o  leiaf ;  ac  o  ddaioni  yr  hwn  y  mae  genym  brofion— er  nad 
o'i  fôd  a'i  brîodoledd  arbenigol ;  ac  ni  wyddom  am  derfynau  nac  i'w  allu 
na'i  ddaioni.  Y  mae  lle  i  obeithio  y  gallai  y  naill  a'r  llall  fyned  mor 
bell  a  chaniatâu  i  ni  y  rhodd  yma,  ond  iddi  fod  er  ein  llês."  Y  mae  yn 
bosibl,  wedi  y  cwbl,  "  fod  Crist  mewn  gwirionedd  yr  hyn  y  tybiai  efe 
ei  hùnan  ei  íod — nid  yn  Dduw,  canys."  meddai  Mr.  Mill,  "ni  wnaeth 
efe  erioed  yr  hòniad  lleiaf  i'r  cymeriad  hwnw,  a  buasai,  mae  yn  debyg, 
yn  meddwl  fod  y  fath  hòniad  mor  gableddus  ag  yr  ymddangosai  i'r 
dynion  a'i  condemnient — ond  yn  ddyn  dan  siars  neillduol,  arbenig, 
bendant,  a  digyffelyb  oddiwrth  Dduw  i  arwain  dynolryw  at  wirionedd 
a  rhinwedd."  Ac  nid  ydyw  yn  anmhosibl,  bellach,  fcd  dadguddiad  yn 
fíaith,  ac  fod  hyd  yn  nôd  ystori  ryfedd  y  gwyrthiau  yn  wir. 
Dyma  a  ddywedir, — "Yr  hyn  a  ellir  ddyweyd  gyda  gwirionedd 
ar  ochr  Gwyrthiau  a  ddaw  yn  unig  i  hyn:  Gan  ystyried  fod 
trefn  natur  yn  rhoddi  rhyw  brawf  o  fodolaeth  Crëawdwr,  a'i  fod  yn 
dwyn  ewyllys  da  at  ei  grëaduriaid,  er  nad  ydyw  hyny  brif  ac  yn  unig 


250  GWAITH    OLAF    MR.    STUART    MILL. 

gÿmhellydd  ei  ymddygiadau  tuag  atynt :  gan  ystyried,  dracheín,  fod  yr 
holl  brawf  o'i  fodolaeth  yn  brawf  hefyd  nad  ydyw  yn  hollalluog,  ac  yn 
ein  hanwybodaeth  o  derfynau  ei  allu  na  allwn  ni  benderfynu  yn  bendant 
ei  fod  yn  abl  i  ddarpar  ar  ein  cyfer  trwy  y  cynllun  gwreiddiol  o  Grëad- 
igaeth  yr  holl  ddaioni  a  fwriadai  estyn  i  ni,  neu  hyd  yn  nôd  estyn 
unrhyw  ran  o  hono  mewn  unrhyw  adeg  foreuach  na  pban  y  darfu  i  ni 
yn  weithredol  ei  dderbyn, — gan  ystyried  y  pethau  hyn,  pan  ystyriwn 
ymhellach  fod  rbôdd,  hynod  o  werthfawr,  wedi  dyfod  i  ni,  yr  hon  er  ei 
bod  yn  cael  ei  rhwyddhâu  nad  ydoedd  dybygid  yn  cael  ei  gwneyd  yn 
angenrheidiol  gan  yr  hyn  a  aethai  o'r  blaen,  ond  ydoedd  yn  ddyledus, 
mor  bell  ag  y  mae  ymddangosiadau  yn  myned,  i  gynneddfau  meddyliol  a 
moesol  arbenig  un  dyn,  ac  fod  y  dyn  hwnw  wedi  dadgan  yn  gyhoeddus 
nad  ydoedd  yn  dyfod  o  hono  ef  ei  hunan  ond  o  Dduw  trwyddo  ef ;  yna 
y  mae  genym  hawl  i  ddyweyd  nad  oes  dim  mor  gynhenid  aumhosibl 
neu  mor  gwbl  anghredadwy  yn  y  dybiaeth  ytna  fel  ag  i  rwystro 
unrhyw  un  rhag  gobeithio  y  gallai,  fe  allai,  fod  yn  wir." 

Yr  oedd  Ajax,  yn  Homer,  pan  wedi  ei  gylchynu  â  thywyllwch  yn  maes 
y  frwydr,  yn  gwynfydu  yn  anad  pobpeth  nad  allai  gael  goleuni.  "  0 
dad  Iau,  rhyddhâ  o  leiaf  feibion  y  Groegiaid  oddiwrth  dywyllwch;  gwna 
awyr  glir,  a  chaniatâ  i  ni  weled  â'n  llygaid ;  yna  dinystria  ni  yn  y 
goleuni,  os  felly  y  rhynga  bodd  i  ti."  A  geiriau  olaf  Goethe  oeddynt,. 
11  Goleuni,  goleuni,  mwy  o  oleuni."  Yr  oedd  Mr.  Stuart  Mill  yntau, 
mae  yn  amlwg,  yn  teimlo  yn  ddwys  oddiwrth  y  tywyllwch  oedd  o'i 
amgylch,  ac  yn  dwfn  awyddu  am  oleuni.  Fe  gafodd  golled  anadferadwy 
yn  ei  ddyddiau  boreuol  pan  ddygid  ef  i  fyny  gan  ei  dad  mewn  perffaith 
anwybodaeth  am  Dduw;  yn  wir,  fe  dreuliodd  ei  ddyddiau  yn  ymbalfalu 
fel  plentyn  dall  am  Dad  y  goleuni.  Y  mae  yn  foddlonrwydd  i  ni  ei 
weled  yn  terfynu  ei  einioes  a'i  wyneb  tua  chodiad  haul.  Yn  wir,  fe 
ellid  gobeithio,  pe  cawsai  ychydig  ychwaneg  o  amser,  y  buasai  cyn  bo 
hir  yn  "  rhodio  yn  y  goleuni."  Mae  yn  amlwg  fod  yr  hwn  a  ddaeth  yn 
11  oleuni  y  byd  "  yn  dyfod  yn  fwyfwy  parchus  yn  ei  olwg,  ac  ni  fuasai 
yn  rhyfedd  ei  weled  cyn  bo  hir  yn  ymostwng  i  "  dderbyn  teyrnas  Dduw 
fel  dyn  bychan,"  ac  yn  defnyddio  ei  allu  ysblenydd  a'i  ddylanwad  ëang 
i  fawrhâu  yr  hwn  y  rhyfygai,  yn  malchder  doethineb,  i  wneyd  mor 
ddibris  o'i  hòniadau.  Yr  ydoedd  yn  ymofynydd  gonest  am  wirionedd, 
er  ei  fod  mewn  llawer  o  bethau  ymhell  o  fod  wedi  cael  gaíael  arno.  Fe 
fuasai  yn  hapus  iawn  genym  obeithio  fod  y  cyfnewidiad  sydd  yn  dyfod 
i'r  golwg  yn  hanes  ei  feddwl,  pan  yn  cyfansoddi  y  traethawd  ar  Theism, 
wedi  ei  gario  yrnlaen  nes  adnabod  o  hono  y  Gwirionedd  ei  hunan,  ac 
iddo  fyned  yn  ei  freichiau  ef  i'r  bywyd.     Pa  fodd  bynag, 

He  dies,  and  makes  no  sign  ! 


N0DIA.DAU    LLENYDDOL. 


Supernatural   Religion:   an  Inquiry  into  the  Reality   of  Dẁine   Revelation. 
2  Vols.   Third  Edition.     London  :  Longmans. 

Mae  y  gwaith  hwn  wedi  cael  derbyniad  croesawus.  Fe  udganwyd  o'i  fiaen 
gyda  dyhewyd  neiilduol  mewn  ffordd  o  godi  dysgwyliadau  uchel  yn  ei  gylch, 
ac  fe'i  derbyniwyd  ymron  fel  gwyrth  o  allu  a  dysgeidiaeth.  Y  mae  heí^d  yn 
arbenig  nodweddiadol  o  ysbryd  ein  hamseroedd  ei  fod  yn  cael  ei  fawrhâu 
gymaint  yn  fwy  o  herwydd  ei  fod  fel  ymof'yniad  i  wirioneddolrwydd  Dad- 
guddiad  Dwyfol  yn  penderfynu  yn  anffafriol  i  hyny,  ac  yn  dadleu  yn  erbyn 
Crefydd  Oruwchnaturiol.  Fe  deimla  llawer,  fel  y  teimlwyd  laweroedd  o 
weithiau  o'r  blaen,  fod  y  ddadl  yn  erbyn  Cristionogaeth,  bellach,  wedi  ei  dwyn 
i  derfyniad,  a'i  fod,  mae  yn  ddiau,  yn  dra  rhyfedd  fod  neb  eto  yn  ddigon 
hygoelus  i  ddal  ei  afael  mewn  syniadau  mor  henafol,  pan  y  mae  ysbryd  gwydd- 
oniaeth  wedi  gwneyd  y  fath  ddynoethiad  ar  eu  geudeb.  Yr  ydym  yn  dyfalu 
fod  Cristionogaeth  yn  gallu  edrych  yn  ddigon  tawel  ar  hyn  oll,  fel  y  mae  y 
creigiau  oesol  yn  gailu  edrych  yn  eithat  digyffro  ar  gynddaredd  y  tònau,  neu 
fel  y  mae  y  sêr  dysglaer  yn  gallu  edrych  o  ddytnder  eu  tawelwch  mawr  yn 
eigion  wybren  ar  ruthr  y  mâu  dymhestloedd  sydd  yn  bygwth  eu  hysgubo 
ymaith,  gan  ymfoddloni  yn  unig  ar  barhâu  i  lewyrchu,  a  hyny  fel  pe  na  buasai 
tymhestloedd  yn  bod  o  gwbl.  Ar  yr  un  pryd,  mae  y  gwaith  hwn  yn  deilwng 
o  sylw  fel  ymchwiliad  gonest  a  galluog  i'r  cwestiwn  mawr.  Os  ydyw  wedi  cael 
gafael  ar  y  gwirionedd,  y  mae  hwnw  o  angenrheidrwydd  yn  fwy  na  phobpeth  ; 
ac  os  nad  ydyw  y  gwirionedd  ganddo,  fe  fydd  yr  ymosodiad  hwn  ar  y  gwir- 
ionedd  yn  ei  adael,  lle  y  mae,  yn  gryfach  ac  yn  fwy  gogoneddus. 

Gan  gymeryd  y  ffaith  o  Gristionogaeth  fel  y  mae  yn  y  byd,  y  mae  yr  awdwr 
yn  penderfynu  y  rhaid  ei  bod  yn  un  o'r  lliaws  ymdrechion  dynol  i  benderfynu 
ein  perthynas  â  Duw,  â  dyledswydd,  ac  â  thynged,  neu  ei  bod  yn  cynnwys 
dad^uddiad  Dwyfol  ar  y  materion  hyny.  Ac  os  nad  ellir  ei  phrofi  yn  ddad- 
guddiad  Dwyfol,  nid  oes  dirn  i'w  wneyd  ond  ei  chymeryd  fel  ymgais  ddynol  at 
ffurfìo  crefydd  ;  ac  o  angenrheidrwydd  ni  eìwir  arnom  i  ymddwyn  tuag  ati  ond 
fel  y  cyfryw.  Y  cwestiwn  mawr  gan  hyny  ydyw,  a  oes  prawf  o  ddadguddiad 
a  chenadwri  Ddwyfol  mewn  cysylltiad  âg  athrawiaeth  Crist  a'i  apostolion  ? 
Gwrthodir  prawf  mewnol  fel  yn  annigonol  i  gyfarfod  â'r  amgylchiad,  oblegid 
nad  allai  hwnw  ond  profì  cyfaddasder  Cristionogaeth  i'r  rheswm  dynol, 
ac  ni  ellir  profi  nad  allasai  rheswm  dynol  ei  hunan  gynnyrchu  peth 
felly.  Ymddengys  i  ni  fod  gwerth  y  prawf  hwn  yn  caél  edrych  arno 
lawer  yn  rhy  ddibris  gan  yr  awdwr.  Y  mae  y  prawf  mewnol  yn  golygu 
cyfaddasder  Cristionogaeth  i'r  holl  ddynoliaeth,  nid  i'r  rheswm  yn  unig  ;  ac  y 
mae  y  boddlonrwydd  a  ddyry  i'r  rheswm  a'r  íarn  fel  corff  o  wirionedd, — i'r 
gydwybod  euog  fel  maddeuant  ac  fel  cyfiawnder,— ac  i'r  galon  fel  y  mae  yn 
dwyn  iddi  wrthddrych  mawr  i'w  ddewis  ac  i  ymhyfrydu  yn  ddiderfyn  ynddo, 
a  pherffeithrwydd  i  ymestyn  ato  ac  i'w  gyrhaeddyd, — yn  profi  ei  bod  yn  aníes- 


252  NODIADAU    LLENÎDDOL. 

urol  uwch  na'r  un  ymdrech  ddynol  y  gallwn  feddwl  am  dani  i  gyfarfod  âg 
eisieu  dyn.  Yn  wir,  os  ydyw  dyn  ei  hunan  o  Ddwyfol  darddiad,  nid  ydyw 
yn  ormod  i  ni  benderfynu  fod  y  gallu  hwnw  yn  yr  Efengyl  sydd  yn  ei  grëu  o 
newydd,  ac  yn  ei  godi  o  ddyfnder  dirywiad  at  gynllun  ei  berffeithrwydd  cyn- 
henid,  o  Ddwyfol  darddiad  yr  un  modd.  Y  mae  miliynau  sydd  wedi  cofleidio 
Cristionogaeth — liaws  o  honynt  o  ddealltwriaeth  mor  glir  a  barn  mor  gref  a 
dysgeidiaeth  mor  ëang  ag  eiddo  awdwr  y  llyfr  hwn,  ac  yn  llawn  mor  wagelog 
rhag  cael  eu  camarwain,  yn  enwedig  yn  yr  hyn  a  deimlent  yn  fater  eu  bywyd 
iddynt, — wedi  profi  yn  eu  meddwl  íawn  gymaint  boddlonrwydd  fod  eu  crefydd 
sanctaidd  o  Dduw  ag  fod  eu  hymborth  yn  eu  cynnal,  neu  yr  haul  yn  tywynu 
arnynt.  Y  mae  yr  awdwr  ei  hun  yn  credu  mewn  Duw,  a  Ehagluniaeth,  ac 
Anfarwoldeb.  A  ydy w  yn  llawer  o  beth  os  ydyw  dyn,  sydd  yn  meddu  y  fath 
allu  i  adnabod  ei  gyd-grëadur  yn  yr  amlygiadau  a  wna  o'i  feddwl,  yn  meddu 
cymhwysder  hefyd  i  adnabod  Duw  yn  yr  amlygiadau  a  wna  Efe  o'i  feddwl  ? 
Buasai  yn  chwith  iawn  fod  yr  hwn  a'i  gwnaeth,  yr  hwn  yn  ei  ragluniaeth 
dirion  sydd  yn  gofalu  mor  dyner  am  dano,  a'r  hwn  a'i  gwnaeth  yn  giëadur 
anfarwol,  yn  gadael  dyn  heb  gymhwysder  i  adnabod  ei  lais,  pan  y  mae 
yn  llefaru  wrtho.  Ond  er  y  cyfan,  yr  ydym,  er  mwyn  ymresymiad,  yn  barod  i 
ildio  i'r  awdwr  yr  holl  nerth  sydd  yn  y  prawf  mewnol.  Y  cwbl  a  all  efe  dderbyn 
ydyw  prawf  allanol.  Ac  y  mae  yn  hawlio  cael  hwnw  mor  gryf  fel  nad  allo 
ei  wrthod  !  Yr  ydym  yn  ofni  fod  hyn,  gydag  amry w  awgrymiadau  eraill  sydd  yn 
rhedeg  trwy  y  gwaith,  a'i  holl  ysbryd,  yn  dangos  fod  yr  awdwr  ymlaen  llaw  yn 
bur  benderfynol  o  wrthod  y  cyfan  ;  ac  mewn  tymher  felly  nid  ydym  yn  gwybod 
am  unrhy w  nerth  o  brawf  sydd  yn  ddigon  i  argyhoeddi  dyn.  "  Ni  chredent 
chwaith  pe  codai  un  oddiwrth  y  meirw."  Nid  ydym  yn  gweled  fod  dynion  yn 
hawlio  peth  felly  gyda  dim  arall.  Y  mae  math  o  brawf  a  wnelo  yn  fwy  rhes- 
ymol  credu  peth  na  pheidio,  yn  gymaint  ag  a  ddysgwylir  yn  gyffredin  ;  ac, 
fel  y  sylwa  Pascal,  mae  yn  amlwg  nad  ydyw  Duw  wedi  gadael  ei  dystiolaeth 
i  ni  mewn  dim  nad  oes  ynddi  achlysur  i  anghredaeth,  er  fod  ynddi  ddigon 
o  nerth  i  ffydd.  Ond  ar  dir  yr  awdwr  ei  hunan  yr  ydym  yn  foddlawn  i  ym- 
ofyn  beth  y w  y  prawf  allanol  o  ddwyfoldeb  Cristionogaeth  ?  Y  mae,  yn  hollol 
gywir,  yn  cymeryd  mai  nerth  gwyrthiol  yn  cydfyned  â  chenadwri  ac  yn  profi 
awdurdod  yr  Iesu  a  ddylai  fod  y  prawf  hwnw.  A  ydyw  y  prawf  a  gynnygir 
yn  y  gwyrthiau  y  dy wedir  fod  Crist  wedi  eu  cyflawni  yn  ddigonol  ?  Y  mae  yr 
awdwr  hwn  yn  cael  nad  ydyw.  Y  mae  ganddo  ddau  reswm  dros  gredu  felly. 
Yn  un  peth,  y  mae  yn  cael  fel  mater  o  ffaith  fod  gwyrthiau  yn  anmhosibl ;  ac 
yn  ail,  y  mae  y  dystiolaeth  a  roddir  am  wyrthiau  yr  Iesu  yn  anfoddhäol.  Y 
mae  y  rhan  arweiniol  i'r  llyfr  yn  myned  yn  erbyn  y  syniad  o  wyrthiau.  Nid 
ydym  yn  cael  fawr  o  newydd-deb  yn  hyn  oll,  ond  yr  hen  ddadl  wedi  ei  gwisgo 
o  newydd,  ac  yn  cael  ei  gwneyd  mor  ymddangosiadus  ag  y  gellir  i'r  dyben  o 
brofi  fod  gwyrthiau  yn  anmhosibl.  Fe  ddygir  ymlaen  dri  iheswm  y  teimlir, 
mae  yn  amlwg,  fod  ynddynt  ddirfawr  nerth.  Dadleuir,  1,  y  ceir  dadl  gyflawn 
yn  erbyn  gwyrthiau  yn  nhrefn  sefydledig  natur  ;  2,  nad  yw  y  gwyrthiau  Ys- 
grythyrol  ond  rhan  o  "ffiẁd"  hîr  o  ymhòniadgwyrthiol,  a  ddechreuodd  redeg 
oesoedd  o  flaen  genedigaeth  Iesu,  ac  a  aeth  ymlaen  mewn  neith  cynnyddol  am 
lawer  o  oesoedd  ar  ol  ei  farwolaeth  ;  3,  fod  yr  hòniad  o  wyrthiau  yn  g)  ffredin 
wedi  bod  yn  uchel  a  mynych  mewn  cyfartaledd  i  anwybodaeth  a  choelgrefydd 
unrhyw  oes,  ac  wedi  suddo  neu  fyned  o'r  golwg  gyda  chynnydd  gwybodaeth. 
Bid  sicr,  os  ydyw  y  rhesymau  hyn  yn  dal,  y  mae  y  gwyrthiau  wedi  darfod  am 
danynt.  Yn  wir,  os  ydyw  y  cyntaf  yn  dda,  pa  raid  am  ychwaneg  ?  Dywedir 
am  ddadleuydd  unwaith  yn  anerch  y  liŷs,  ac  wrth  roddi  cyfrif  am  absennoldeb 
un  o'i  dystion,  dywedai  fod  ganddo  ddeuddeg  o  resymau  da  i'w  dwyn  ymlaen  ; 
"ac  yn  gyntaf,"  meddai,  "y  mae  y  dyn  wedi  wedi  marw."  Atebai  y  Barnwr 
nad  oedd  angen  i'r  dadleuydd  dysgedig  drafferthu  gyda'r  unarddeg  eraill,  yr 
oedd  yr  un  rheswm  hwnw  yn  ddigon  !  Yr  un  modd  os  ydyw  trefn  sefydledig 
natur  yn  gwneyd  gwyrthiau  yn  anmhosibl,  pa  angen  dy weyd  dim  yn  ychwaneg  ? 
Ond  er  cymaint  yr  ymddiried  a  hònir  yn  y  rheswm  hwn,  y  mae  y  dygnwch 
diddiwedd  â  pha  un  y  ceisir  ei  ddal  i  fyny  yn  bradychu  cryn  wendid  yn 


NODIADAU    LLENÎDDOL.  253 

rhywle.  Y  mae  deddfau  natur  yn  sefydlog.  Yn  nghanol  byd  sydd  yn  bodoli  i 
gyfnewid,  yr  ydym  yn  cael  fod  y  drefn  ymha  un  y  mae  y  cyfnewidiadau  hyny 
yn  cymeryd  lle  yn  aros  yn  ddigyinewid.  Ac  y  mae  yr  ymroddiad  dirfawr  a 
ddangosir  y  blynyddoedd  hyn  mewn  astudio  natur,  yn  peri  fod  dynion  yn 
dyfod  i  ymdeimlo  yn  f wyfwy  â  mawredd  y  cysondeb  dihall  yma  ;  yn  wir  fe 
fyddai  awgrymu  y  posiblrwydd  o  unrhyw  ymyriad  âg  ef  yn  wrthodedig 
ganddynt,  nid  yn  uuig  fel  gŵyriad  ar  wirionedd  mawr,  ond  hefyd  fel 
sarhâd  ar  ogoniant  sydd  wedi  ennill  eu  hedmygedd  dyfnaf.  Ond  fe  ym- 
ddengys  fod  gwyrthiau  yn  gwneyd  hyny  ;  ac  o  herwydd  hyny  prin  with 
gyfeirio  atynt  y  "medrant  ymddyddan  yn  heddychol."  Mỳnai  Hume  fod 
gwyrthiau  yn  droseddiad  ar  ddeddfau  natur,  neu  yn  myned  yn  eu  herbyn  ; 
ymddengys  hefyd  mai  rhyw  syniad  cyffelyb  sydd  gan  ei  ddilynwyr,  ac  yn  eu 
plith  yr  awdwr  hwn.  Ond  ni  fu  erioed  fwy  camgymeriad.  Ni  phroffesir  fod 
dim  yn  hanes  yr  Iesu  yn  dangos  ei  fod  ef  wedi  llesteirio  natur  i  gyrhaedd  ei 
hamcanion.  Ond  fe  hònir  ei  fod,  fel  un  uwchlaw  iddi,  wedi  ewyllysio  gwneyd 
rhai  pethau  na  fuasai  natur  o  honi  ei  hun  yn  gallu  eu  dwyn  oddiamgylch.  Fe 
gydnabyddir  yr  holl  uchafiaeth  a  hònir  i  ddeddfau  natur  ;  ond  ar  yr  un  pryd, 
y  mae  deddíau  mewn  deddfau,  a'r  rhai  mwy  yn  cario  yn  eu  mynwes  y  rhai  llai. 
Y  mae  deddf  dysgyrchiant  yn  cael  ei  fordd  ar  holl  fater  y  ddaear,  er  fod  y 
defnyddiau  ar  yr  un  pryd  yn  effeithio  ar  eu  gilydd  yn  ol  eu  affinitics  fferyllol. 
Ac  y  mae  yr  un  ddeddf  sydd  yn  cadw  holl  gyrff  y  grëadigaeth  wrth  eu  gilydd, 
ac  yn  rhwymo  y  naill  a'r  llall  o  honynt  wrth  ei  ganolbwynt  ei  hunan,  yn 
rhwymo  y  cyfan  hefyd  wrth  ryw  un  canolbwynt  mawr  cyffredin  ;  ac  er  fod 
milfìliwn  o  wahanol  gyfeiriadau  i'r  nerthoedd  sydd  ar  waith  trwy  y  grëadigaeth, 
y  mae  y  cyfan  ar  yr  un  pryd  yn  ddarostyngedig  i'r  un  nerth  cyffredin  yn  y 
gallu  sydd  yn  cynnal  y  grëadigaeth  i  gyd.  Beth  bynag  ydyw  y  cysondeb  sydd 
i'w  weled  yn  y  cylch  arbenig  a  alwn  yn  natur  o  fewn  lly wodraeth  y  Goruchaf, 
beth  os  oes  ganddo  Ef  amcanion  mawrion  i'w  cario  allan  sydd  yn  ymestyn  i'r 
diderfyn  y  tu  hwnt  i  ffiniau  natur ;  a  phan  y  mae  y  rhai  byny  yn  dyfod  o  fewn 
ei  thiriogaeth,  fod  natur  yn  teimlo  yn  fraint  cael  myned  allan  o'i  ffordd,  os  bydd 
raid,  er  talu  ei  gwarogaeth  iddynt  ?  Y  mae  y  mater  sydd  mewn  dyn,  er  mor 
"ofnadwy  a  rhyfedd"  y  mae  wedi  ei  lunio,  yn  dra  israddol  yr  ydym  yn  gwybod 
mewn  cymhariaeth  i'r  ysbryd  anfarwol  sydd  ynddo  ;  beth  os  ydy  w  y  microcosm, 
y  byd  bach,  yn  hyn,  yn  gynllun  tra  chywir  o'r  macrocosm,  y  byd  mawr,  ac  yn 
hwnw  fod  y  materol  mor  gwbl  ddarostyngedig  i'r  ysbrydol  ag  ydyw  coiff  dyn 
i'w  enaid  ?  A  phan  gydnabyddir  gyda'r  awdwr  presennol  íodolaeth  Duw,  a 
Rhaglumaeth,  ac  Anfarwoldeb,  yn  sicr  nid  ydyw  yn  anmhosibl  oll  mai  felly  y 
mae  pethau  yn  bod.  Ac  ni  fyddai  yn  rhyfedd  o  gwbl  felly,  pan  y  mae  y  byd 
arall  yn  cario  allan  ei  amcanion  o  fewn  cylch  natur,  fod  pethau  yn  cael  eu 
gwneyd  sydd  tu  hwnt  i'w  hymadíerthoedd  cyffredin  hi  ;  neu,  mewn  geiriau 
eraill,  fod  gwyrthiau  yn  cael  eu  cyflawni.  Drachefn,  er  mor  gyson  a  goruchel 
ydyw  natur  yn  ei  gweithrediadau,  yr  ydym  yn  gweled  fod  dyn,  fel  crëadur  sydd 
yn  meddu  meddwl  ac  ewyllys,  yn  gallu  ffurfio  ei  amcanion  a'u  cario  allan  yn 
gwbl  ar  wahân  oddiwrthi,  ie,  ei  fod  yn  gallu  ffrwyno  ei  nerthoedd  hi  ei  hunan 
a'u  dwyn  o'u  ffordd  er  bod  yn  wasanaethgar  i  weithio  allan  ei  feddyliau  ef. 
Gall  beri  i'r  gwynt  a'r  llanw,  hyd  yn  nôd  pan  y  maent  yn  ei  erbyn,  ei  wasan- 
aethu  ;  gall  newid  llwybrau  y  mellt,  ac  yn  llythyrenol  "  wneyd  ffordd  i  íellt  y 
taranau  ;"  gall  osod  y  dysgyrchiant  ei  hunan  dan  deyrnged  iddo,  a  chyrhaedd 
llawer  o'i  amcanion  yn  nannedd  ei  wrthwynebiad.  Ôs  ydyw  meddwl  mor 
fychan  ac  ewyllys  mor  gyfyngedig  â'r  eiddo  dyn  yn  gallu  cyrhaedd  y  fath 
feistrolaeth  ar  natur,  beth  am  feddwl  ac  ewyllys  a  fyddont  yn  anfesurol  fwy  ? 
Beth  yn  enwedig  am  Dduw  ?  Ac  yr  ydym  yn  gweled  fod  Iesu  Grist  yn  hòui 
ei  íod  yn  Fab  Duw,  ac  nad  oedd  yr  Iuddewon  yn  camgasglu  pan  yn  dyweyd  ei 
fod  trwy  hyny  yn  ei  "wneyd  ei  hun  yn  gystal  â  Duw ;"  ei  fod  yn  "un  â'r  Tad," 
yn  "ogyfuwch  â  Duw,"  "yn  Dduw."  üs  gofynir  am  brawf,  yr  ydym,  fel  efe  ei 
hunan,  yn  cyfeirio  at  ei  wyrthiau.  Fe  adnabyddid  Ulysses,  ar  ei  ddychweliad 
adref,  trwy  ei  waith  yn  trîn  mor  feistrólgar  ei  fwa,  y  bwa  nad  allasai  neb  arall 


254  NODIADAU   LLENIDDOL. 

wneyd  dim  âg  ef.  Os  oes  rhywun  arall  yn  gallu  cyüawni  y  gwyrthiau  a  wnaeth 
yr  Iesu,  yr  ydym  ar  unwaith  yn  barod  i'w  addef  yn  Dduw.  "  Onid  wyf  fì," 
meddai  efe  ei  hunan,  "  yn  gwneuthur  gweithredoedd  fy  Nhad,  na  chredwch  i 
mi :  ond  os  ydwyf  yn  eu  gwneuthur,  er  nad  ydych  yn  credu  i  mi,  credwch  y 
gweithredoedd  ;  fel  y  gwybyddoch,  ac  y  credoch,  fod  y  Tad  ynof  íì,  a  minnau 
ynddo  yntau."  Yr  ydym,  a  hyny  yn  berffaith  resymol,  yn  casglu  oddiwrth 
wyrthiau  Crist  y  rhaid  ei  fod  yn  Dduw.  Ond  yma  y  mae  yr  awdwr  dan  sylw 
yn  troi  arnom,  ac  yn  dywedyd  fod  y  syniad  am  Dduw  personol  yn  gosod 
gwyrthiau  allan  o'r  cwestiwn,  ac  attega  ei  haeriad  trwy  ofyn,  Pa  fodd  y  gallwn 
brofi  fod  Duw  yn  gwneyd  gwyrthiau,  neu  y  gall  weithredu  oll  ar  wahân  i'r 
drefn  sefydlog  sydd  i'w  gweled  mewn  natur  ?  Ar  y  wyneb,  y  mae  gwadu  fod 
hyny  yn  bosibl,  os  cydnabyddir  bodolaeth  Duw,  yn  ymddangos  yn  rhyfeddol  o 
chwith.  Y  mae  efrydiaeth  mater  yn  ein  dyddiau  ni  yn  peri  i  rai  anghofio 
ymron  fod  meddwl  yn  bod.  Ond  er  y  cwbl  y  mae  yr  hen  ddoethair  oedd  wedi 
ei  osod  i  fyny  mewn  llythyrenau  euraidd  yn  nosbarth-ystafell  Syr  William 
Hamilton  yn  berífaith  gy wir, — "  Yn  y  byd  nid  oes  dim  yn  fawr  ond  dyn  ;  mewn 
dyn  nid  oes  dim  yn  fawr  ond  meddwl."  Ac  os  oes  cymaint  o  fawredd  yn 
meddwl  y  pryfyn  dyn,  a  ydym  i  feddwl  am  fynyd  fod  meddwl  y  Tragywyddol, 
yr  hwn  ei  hunan  a  roddes  fod  i'r  grëadigaeth  a'i  holl  ddeddfau,  mor  gaeth 
glymedig  wrth  ddeddfau  y  grëadigaeth  faterol  fel  nad  all  ymyraeth  â  hwynt, 
mwy  na'r  trychfilyn  distadlaí  a  anadlodd  i  fodolaeth  ?  Heblaw  hyny,  y  mae 
natur  ei  hunan  yn  pregethu  gwyrthiau,  neu  yn  dangos  fod  rhyw  ymyriadau 
mawrion  wedi  cymeryd  lle  o'i  mewn,  oeddynt  lêd  y  nefoedd  ar  wahân  i  weith- 
rediad  ei  deddfau  cyffredin.  Onid  yw  y  ddaear  ei  hunan  yn  dwyn  tystiolaeth 
i  ryw  chwalfëydd  mawrion  wedi  cyrneryd  líe  yn  ei  hanes,  nad  oes  dim  yn  y 
deddfau  cyffredin  a  all  eu  hesbonio  ?  Ouid  oes  dechreuad  wedi  bod  i'r  holl 
wahanol  rywogaethau  o  grëaduriaid,  ac  i'r  ciëadur  ardderchog  dyn,  nad  oes  gan 
weithrediad  y  deddfau  cyffredin  ddim  cyfrif  i'w  roddi  am  dano  ?  Onid  yw 
bodolaeth  bywyd  ei  hunan  yn  profi  gweithred  grëadigol  ag  yr  oedd  ei  chyflawni 
bob  tro  yn  wyrth  ?  Ac  am  f'odolaeth  ìnater  oll,  yr  oedd  peri  iddo  haufodi  o'r 
diddymdra  yn  ymyriad  hollol  wyrthiol  â'r  drefn  ar  fodolaeth  oedd  yn  ffỳnu  yn 
fiaenorol.  Y  mae  awgrymu  fod  yn  anmhosibl  i  Dduw  wneyd  gwyrthiau,  ar 
dir  rheswm,  yn  ymddangos  yn  rhyfeddol  o  wrthun  ;  ac  ar  dir  natur,  yr  ydym 
yn  cael  fod  y  ffaith  o  ymyriadau  gwyrthiol  yn  cael  ei  phrofi  yn  llawn  mor  ddiam- 
mheuol  â  sefydlogrwydd  cyffredin  deddfau  natur.  A  dyma  gyfres  o  weithred- 
oedd  wedi  eu  cyflawni  gan  Iesu  Grist  sydd  yn  profi  Dwyfol  Allu  mor  wirion- 
eddol  â  chiëadigaeth  ei  hunan.  Onid  ydyw  efe  gan  hyny  yn  Dduw  ?  Mae  y 
prawf  fod  yn  bosibl  i  Dduw  wneyd  gwyrthiau,  ynte,  o  flaen  ein  llygaid  ;  ac  y 
mae  hòniadau  mawrion  yr  Iesu  am  dano  ei  hun  wedi  eu  llawn  gadarnhâu.  Am 
ddim  sydd  gan  drefn  sefydlog  y  grëadigaeth  i'w  ddyweyd  ar  y  pwnc  y  mae 
gwyrthiau  yn  bosibl,  ac  y  maent  yn  ffeithiau  hanesyddol. — Ond  mewn  treí'n  i 
wanychu  ein  hymddiried  yn  ngwyrthiau  yr  Iesu,  fe'u  cysylltir,  yn  yr  ail  le,  â'r 
"ffrŵd"  o  ymhòniad  gwyrthiol  a  ddechreuodd  oesoedd  o  flaen  ymddangosiad 
Crist,  ac  a  aeth  ymlaen,  meddir,  mewn  nerth  cynnyddol,  am  lawer  o  oesoedd  ar 
ol  ei  farwolaeth.  Bid  sicr,  y  mae  yn  ynfydrwydd  a  choelgrefydd  dynolryw 
wythien  dra  chyfoethog  i'w  gweithio,  os  mynai  dyn  fwrw  dirmyg  ar  y  gredin- 
iaeth  mewn  gwyrthiau.  Ond  a  all  hyny  brofi  fod  gwyrthiau  yn  anmhosibl  ? 
Y  mae  yn  hytrach  yn  eu  cadarnhâu.  Y  mae  myrddiwn  o  gnafiaid  yn  rnarch- 
ogaeth  hygoeledd  y  werin  i'w  hamcanion  drygionus  eu  hunain,  a  hyny  dan  rith 
gonestrwydd  ;  a  ydyw  hyny  yn  profi  nad  oes  gonestrwydd  yn  bod  ?  Onid 
ydyw  y  parch  a'r  derbyniad  y  mae  yn  ei  hawlio,  a'r  holl  yindrechion  llafurlawr 
a  wneir  i'w  ddynwared,  nid  yn  unig  yn  profi  ei  fod,  ond  hefyd  y  warogaeth 
uchaf  iddo  ?  Y  mae  arian  drwg  yn  cael  eu  lledaenu ;  nid  ydy w  hyny  yn  profi 
nad  oes  arian  da;  yn  hytrach-y  mae  yn  profi  yn  y  modd  cryfaf  f od  ;  ac  yn 
mhellach,  oni  bae  fod  arian  da  ni  fuasai  arian  drwg  o  gwbl.  Ac  nid  ydyw  yn 
beth  i  sỳnu  ato,  ysywaeth,  fod  dynion  yn  ddigon  drygionus  i  geisio  dynwared 
gwyrthiau.    Ac  yn  ol  y  ddeddf,  Corruptio  optimi  pessimum,  Llygredigaeth  y 


NODIADAU    LLENYDDOL,  255 

goreu  yw  y  gwaethaf,  nid  ydyw  yn  rhyfedd  oll  fod  y  lliawa  mawr.o'r  pethau 
yr  hònir  iddynt  y  cymeriad  o  wyrthiau,  yn  bethau  rhyfeddol  o  wrthun.  Ond  fel 
y  gwrthwynebem  yr  ynfydrwydd  o  feddwl  nad  oes  dim  gonestrwydd  yn  y  byd 
o  herwydd  fod  llawer  o  dwyll  a  rhagrith  ynddo,  neu  nad  oes  arian  da  ara 
fod  arian  drwg  yn  rhedeg,  yr  un  modd  gwrthdystiwn  yn  erbyn  yr  afres- 
ymoldeb  gwrthun  o  í'eddwl  claddu  gwyrthiau  gogoneddus  yr  Arglwydd 
Iesu  dan  yr  un  garnedd  â'r  "gwyrthiau  gau"  yr  ymdrechwyd  drwyddynt 
i  farchogaeth  hygoeledd  yr  anwybodus.  Am  y  gwyrthiau  hyny,  o'r  rhestr 
a  roddir  gan  Eisenmenger  o'r  rhyfeddodau  Iuddewig,  hyd  y  pethau  dyeithr 
diweddaraf  a  briodolir  i  greioriau  y  saint,  y  maent  yn  cael  eu  cyflawni 
i  ddim  pwrpas  ond  i  beri  i'r  werin  sỳnu  ;  nid  ydynt  yn  hòni  bod  yn  gorfforiad 
o  unrhyw  wirionedd  ;  ac  nid  ydynt  yn  cael  eu  cysylltu  âg  unrhyw  urddas 
neu  fawredd  yn  mherson  neb  fel  seliau  ei  anfoniad,  neu  brofìon  o  ddwyfoldeb 
ei  genadwri.  Am  wyrthiau  yr  Iesu,  o'r  ochr  arall,  y  cymhwysder  sydd 
ynddynt  i  beri  syndod  ydyw  yr  hyn  y  gwneir  leiaf  o  hono  ;  y  maent  oll  yn 
cael  eu  gwneyd  i  ry w  amcan  daionus,  teilwng  o  gyfryngiad  dwyfol ;  y  maent 
yn  dysgu  gwirioneddau  i'r  byd  sydd  yn  llawer  mwy  gogoneddus  na 
hwy  eu  hunain ;  ac  oll  yn  cael  eu  cyíiawni  i  ddangos  anfeidrol  urddas  a  gogon- 
iant  y  Person  mawr  oedd  wedi  dyfcd  i'r  byd  i  "wared  ei  bobl  oddiwrth  eu 
pechodau."  Fe  wneir  llawer  gormod  yn  y  gwaith  hwn  o  barhâd  y  gwyrthiau 
ar  ol  dyddiau  Crist.  Yn  wir  fe  ellid  meddwl  fod  tymmor  y  gwyrthiau  yn 
briodol  wedi  terfynu  gyda'r  oes  apostolaidd  ;  mae  yr  epistolau  olaf  yn  g'osod  y 
dysgyblion  yn  bendant  ar  eu  gwyliadwriaeth  rhag  gwyrthiau  ffugiol,  y  rhai,  yn 
absennoldeb  gwir  wyrthiau,  oeddynt  yn  dechreu  codi  eu  pen  i  foddioni  yr  ysfa 
gnawdol  am  bethau  rhyfedd.  Ac  am  y  "gwyrthiau"  oeddyntyn  canlyn,  fel  y 
sylwa  Paley  yn  dra  meistrolgar  yn  yr  ail  osodiad  o'r  Evidences,  y  mae  gwahan- 
iaeth  hanfodol  rhyngddynt,  fel  rhwng  holl  ffûg-wyrthiau  y  byd,  a  gwyrthiau 
yr  Arglwydd  Iesu.  Fe'u  cofnodir  hwynt  ymhen  tymmor  maith  ar  ol  marw- 
olaëth  y  rhai  y  dywedir  iddynt  eu  cyflawni  ;  fe  gofnodir  gwyrthiau  Crist  gan 
gydoeswyr.  Fe'u  cofnodir  hwynt  gan  bobl  o  wledydd  eiaill  ;  yr  eiddo  Crist 
gan  gydwladwyr,  y  rhai  hefyd  oeddynt  lygaid-dystion .  Y-mae  y  sôn  am  y 
gwyrthiau  hyny  yn  siarad  sydd  yn  myned  heibio  ;  y  mae  gwyrthiau  Crist,  fei 
ffeithiau  y  mae  yr  oesoedd  wedi  cael  boddlonrwydd  ynddynt,  wedi  cymeryd  eu 
lle  yn  ddiammheuol  yn  hanesyddiaeth  y  byd.  Mae  y  gwyrthiau  hyny  yn  aroä 
yn  noethion  a  digysylltiad  ;  y  mae  gwyrthiau  Crist  yn  rbanau  hanfodol  o 
Gristionogaeth.  Mae  y  gwyrthiau  hyny  yn  cael  eu  cofnodi  yn  nghanol  rhyw 
gyffredinedd  amwys,  fel  pe  byddai  ar  yr  haneswyr  ofn  yn  eu  calon  ddyweyd 
dim  a  allo  fradychu  eu  twyll ;  mae  gwyrthiau  yr  Iesu  yn  cael  eu  gosod  ger 
bron  gyda'r  manylrwydd  llwyraf,  fel  gan  ddynion  nad  oes  ganddynt  ddim  i'w 
gelu,  ac  nad  ydynt  gymaint  ag  yn  meddwl  am  gael  eu  galw  i  gyfrif,  &c.  Beth 
bynag  am  "ffrŵd"  aflan  y  ffûg-wyrthiau  a  ddyfeisiwyd  gan  ddrygioni  dyn,  y 
mae  gwyrthiau  pur  a  dyrchaìedig  yr  Arglwydd  Iesu  yn  rhanau  hanfodol  o'r 
"afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd,  dysglaer  fel  y  grisial,  sydd  yn  dyfod  allan  o  orsedd- 
fainc  Duw  a'r  Oen." — Ac  nid  ydym  ni  yn  gweled  fod  yr  awdwr  yn  ennill  dim 
ychwaith  pan  yn  gwneyd  allan  fod  yr  hòniad  o  wyrthiau  wedi  bod  mewn  cyf- 
artaledd  i  anwybodaeth  yr  amseroedd,  ac  yn  diflanu  gyda  chynnydd  gwybod- 
aeth.  Gwir  ei  wala  am  wyrthiau  y  "ffrŵd."  Oni  bae  fod  y  bobl  yn  anwybodus  fe 
fyddai  yn  anmhosibl  eu  marchogreth  trwy  y  fath  oferedd.  *0nd  beth  sydd  a 
fyno  hyn  oll  â  gwyrthiau  Crist  ?  A  oes  rhy wun  a  haerai  fod  yr  Iuddewon  yn 
ei  ddyddiau  ef  yn  gorwedd  mewn  magddu  o  anwybodaeth  ?  Yr  oeddynt  yn 
ddrygionus,  mae  yn  wir,  ond  nid  oeddynt  yn  anwybodus.  Yr  oedd  y  genedl 
wedi  bod  dan  ganrifoedd  o  ddiwylliad  yn  ei  hymwneyd  â'r  dadguddiad  o  feddwl 
Duw  yn  yr  Hen  Üestament,  ac  â  defodau  sanctaidd  ei  wasanaeth.  Yr  oedd 
llawer  o  honynt  hefyd  wedi  talu  sylw  manwl  i  athroniaeth  genhedlig,  ac  yr 
oedd  yn  eu  plith  "ysgolion"  mewn  athroniaeth  a  duwinyddiaeth  a  ddangosent 
lawer  o  graffder  a  chywreinrwydd  mewn  meddwl  a  dadleu,  ac  yn  sicr  lawer  o 
zêl  mewn  ceisio  ennill  pobl  i  gydweled  â  hwynt.    Yr  oedd  ganddynt.  ddigon  o 


256  NODIADAU    LLENTDDOL. 

"  uchel  eglwyswyr  "  mor  ddefosiynol  ag  y  gallai  ffurfioldeb  eu  gwneyd  ;  ac  yr 
oeddynt  yn  ddigon  goleuedig  i  feddu  lliaws  o  "resymolwyr"  oeddyntyn  ddigon 
attironyddol  i  wadu  pob  peth.  Yr  oeddynt  wedi  bod  yn  ymrwbio  am  oesoedd 
â'r  cenhedloedd  mwyat  diwylliedig  yn  yr  hen  fyd  ;  ac  ar  y  pryd  mewn  cyfath- 
rach  arbenig  â'r  genedl  oedd  yn  llywodraethu  y  ddaear.  Yn  sicr  nid  tfyliaid 
oedd  yr  Iuddewon.  Ac  yr  ydym  yn  cael  eu  hysbrydoedd  mwyaf  synwyrlym  a 
ffelgrafî  yn  barhäus  o  amgylch  yr  Iesu,  yn  ei  wylio,  ac  yn  dangos  yr  ystryw 
mwyaf  y  gellid  meddwl  am  dano  yn  eu  hym^ais  i'w  íaglu,  neu  "i'w  rwydro  yn 
ei  ymadrodd."  Pe  buasai  rhyw  dwyll  ynddo,  nid  ydyw  yn  debyg  y  buasai 
llygaid  mor  grafí  heb  ei  gael  allan  ;  ac  wedi  ei  gael  allan,  yn  sicr  nid  dyna  y 
dynion  a  fuasent  yn  petruso  ei  ddynoethi.  Ond  er  y  cwbl  nid  ydym  yn  cael 
fod  cymaint  ag  un  ó'i  gydoeswyr  erioed  wedi  ammhen  gwirionedd  ei  wyrthiau. 
Ac  yn  wir  nid  ydym  yn  cael  hyny  yn  dygwydd  o  gwbl  hyd  ymhen  canrifoedd 
wedi  iddo  adael  y  ddaear.  Ceisid  ei  ddarostwng  trwy  briodoli  ei  wyrthiau  i 
Beelzebub  ;  ond  nid  oedd  modd  meddwl  am  eu  gwadu. 

Hyd  yma  y  mae  yr  awdwr  wedi  bod  yn  brysur  iawn  yn  lladd  y  lladdedigion 
trwy  brofi  fod  y  gwyrthiau  yn  anmhosibl.  Ond  araf  iawn  y  maent  yn  marw. 
Braidd,  fe  ellid  meddwl,  na  theimlai  yntau  fel  Macbeth,  "Fe  fu  amseroedd, 
pan  wedi  i'r  ymenydd  fyned  allan  y  byddai  dyn  yn  marw,  ac  yna  diwedd." 
Ond  prin  y  mae  y  diwedd  wedi  dyfod  yma  eto.  Ac  i  wneyd  y  sicrwydd  yn 
ddwbl  sicr,  y  mae  yr  awdwr  yn  yr  ail  ran  o'r  gwaith  yn  dwyn  ynghyd  ddadl 
dra  llafurus  i  ddangos  fod  yn  anmhosibl  profi  fod  y  pedair  efengyl  wedi  eu 
hysgrifenu  hyd  ddiwedd  yr  ail  ganrif,  ac  am  hyny  nad  ydynt  yn  eiriau  llygaid- 
dystion,  a  thrwy  hyny  nad  ydym  dan  orfodaeth  i'w  derbyn.  Rhwng  y  ddau 
bwynt  yma  y  mae  anffyddiaeth,  fel  ysgogiadau  y  pendyl,  yn  chwareu  o  oes  i  oes. 
Mae'y  profion  hanesyddol  yn  anfoddhäol;  nid  yw  y  peth  yn  bosibl.  Ond  am 
ddim  a  ddygir  ymlaen  yma,  yr  ydym  ni  yn  cael  nad  yw  y  peth  yn  anmhosibl, 
o  leiaf,  os  nad  ydyw,  yn  wir,  yu  hollol  bosibl,  ac  yn  ffaith.  Ac  yr  ydym  yn 
dyfalu  nad  ydyw  yr  awdwr  yn  gallu  dangos  fod  y  profion  hanesyddol  yn 
annigonol  i  argyhoeddi  pob  meddwl  ystyriol,  er  o  augenrheidrwydd,  yn  rhy 
weiniaid  o  lawer  i  argyhoeddi  dyn  sydd  wedi  penderfynu  na  fyn  ei  argyhoeddi 
o  gwbl.  Mae  yn  ymddangos  fod  rhai  ysgrifeniadau  ar  lêd  yn  y  canrifoedd 
cyntaf  nad  oeddynt  mewn  gwirionedd  yn  gynnyrch  meddwl  y  dynion  y  mae 
eu  henwau  wrthynt,  ond  wedi  eu  rhoddi  allan  dan  eu  henwau,  er  mwyn 
sicrhâu  iddynt  well  derbyniad.  Pa  fodd  y  gellir  profì  nad  yw  y  pedair  efengyl 
felly  ]  Yr  atebiad  cyffredin  a  roddir  ydy w  fod  cyfeiriadau  mynych  atynt  i'w 
cael  yn  yr  ysgrifeniadau  boreuaf.  Ond  y  mae  yr  ysgrifeniadau  hyny  yn 
ngolwg  yr  awdwr  mor  annilys,  fel  nad  yw  yn  werth  ganddo  eu  hystyried.  Y 
cyntaf  y  mae  yn  werth  sylwi  arno  ydyw  Justin  Ferthyr.  Y  mae  yn  ei  ysgrif- 
eniadau  ef  amry  w  gyfeiriadau  at  yr  hanes  efengylaidd.  Ond  rhy  brin  y  gellir 
golygu  fod  y  cyfeiriadau  hyny  yn  uniongyrchol  at  y  pedair  efengyl.  Y  mae  y 
dyfyniadau  yn  dra  anghywir  ;  fe  gyfeirir  at  bethau  nad  ydyw  yr  efengylau  yn 
eu  crybwyll,  megys  fod  Crist  wedi  ei  eni  mewn  ogof,  ac  fod  tân  wedi  ei  ennyn 
yn  yr  Iorddonen  ar  y  bedydd  ;  fe  ddangosir  anwybodaeth  am  rai  pethau  a 
grybwyllir  yn  bendant  yn  yr  efeugylau  ;  ac  fe  ddyfynir  yn  dra  lledchwith  yn 
ei  ymddyddan  â  Trypho  yr  luddew,  y  geiriau  a  ddy wedwyd  am  Gristyn  y  bed- 
ydd,  gan  eu  gwneyd  yn  "  II wn  yw  fy  anwyl  Fab,  myfi  heddyw  a'th  genhedlais 
di,"  yr  hyn  a  roddasai  ddadl  gref  i  Trypho  yn  erbyn  cyn-hanfodiad  Crist,  ac  a'i 
harweiniasai  i  ddal  mai  y  prycl  hyny  y  gwnaed  ef  yn  Fab.  Fe  gesglir  oddiwith 
hyn  oll  nad  all  fod  Justin  yn  dyfynu  o'r  pedair  efengyl,  ac  y  rhaid  fod  yr 
àTrofivr]fiov€viiaTa  tcùv  á7roo-To\ú>v,  neu  Adgofion  yr  Apostolion,  y  proffesa  ddyfynu 
o  honynt,  yn  wahanol  i'r  efengylau  sydd  yn  ein  dwylaw  ni.  Gallai  fod 
ysgrifenwyr  yr  efengylau  wedi  tynu  ar  yr  Adgofion  hyn  yr  un  modd  a  Justin, 
ond  nid  eu  hysgrifeniadau  hwy  oedd  ganddo  ef  o  flaen  ei  lygaid  pan  yn 
ysgrifenu  ei  lyfrau.  Ar  ol  ei  ddyddiau  ef  fe  geir  fod  y  pedair  efengyl  yn  cael 
cyfeirio  atynt  yn  debyg  fel  y  maent  yn  ein  dwylaw  ni.  Ond  nid  oeddynt  felly 
yn  nyddiau  Justin,  ac  am  hyny  nid  oeddynt  yn  bod  cyn  diwedd  yr  ail  ganrif, 


NODIADAU    LLENYDDOL.  257 

ac  am  hyny  nid  allant  fod  wecli  eu  hysgrifenu  gan  ddynion  oeddynt  yn  dystion 
o'r  pethaa  a  gofnodant ;  neu  mewn  geiriau  eraill,  y  pryd  hyny  yr  oedd  y 
chwedl,  a  godasai  o  ddechreuad  bychan,  ond  a  gawsai  fagwraeth  dda  gan  gariad 
a  dychymyg  dysgyblion  yr  Iesu,  wedi  tyfu  i'w  llawn  faint,  a'i  gosod  mewn 
ysgriíen  yn  y  pedair  efengyl  mewn  dull  a  olygid  fel  ei  tfurf  sefydlog.  Ffrwyth 
yr  ymchwiliad  llaturfawr  hwn,  ag  y  mae  ei  ddysgeidiaeth  wedi  serenu  llygaid 
llawer  o  ddarllenwyr,  ydyw,  nad  ellir  gorfodi  yr  awdwr  i  gredu  fod  y  pedair 
efengyl  wedi  eu  hysgrifenu  cyn  diwedd  yr  ail  ganrif ;  ac  am  hyny  nid  ydyw 
ystori  y  gwyrthiau  yn  ddilys  !  Mae  yn  ddiau  fod  ein  darllenwyr  yn  teimlo, 
ìel  ninnau,  fod  dyn  wedi  ei  wasgu  i  le  go  gyfyng  pan  y  mae  yn  myned  trwy 
ymwingiadau  mor  annaturiol  â'r  rhai  hyn.  1.  Ẅedi  y  cyfan,  mae  ymhell  iawn 
o  fod  yn  sicr  nad  ydoedd  Justin  yn  dyíynu  o'r  pedair  efengyl  fel  y  maent  yn 
ein  dwylaw  ni.  Yr  ydoedd  yr  oes  yn  anfeirniadol,  ac  nid  oedd  clynion  wedi 
eu  hymarfer  i'r  manylder  hwnw  y  mae  ysgolheigdod  y  dyddiau  yma  yn  hawlio 
mewn  dyfynu  o  ysgrifeniadau  pwysig.  Y  mae  llawer  o  lacrwydd  yn  hyn 
i'w  welecl  yn  wir  yn  y  dyfyniaclau  a  wneir  o'r  Hen  Destament  gan  ysgrifenwyr 
y  Testament  Newycld.  Ac  yn  sicr  nid  ydym  i  sỳnu  íod  Justin  yn  fynych  yn 
dyfynu  yn  ddiofal  o'i  gôf ;  ac  yn  ddiarwybod  iddo  ei  hun,  yn  dyfynu  weithiau 
o  rai  o'r  ysgrifeniadau  anghanonaidd,  fel  o'r  efengylau  ;  ac  yn  fynych  yn 
gwneycl  ei  ddyfyniadau  yn  ddigon  anghelfydd.  Yn  wir  yr  ydym  yn  cael  yr 
un  diofalwch  yn  union  yn  ei  ddyfyniadau  o'r  Hen  Destament.  A  feddyliai 
rhywun  o  herwydd  hyny  am  ddyweyd  mai  yn  niwedd  yr  ail  ganrif  o'r  cyfnod 
Cristionogol  yr  ysgrifenwyd  yr  Hen  Destament  ì  Nid  oes  gwell  sail  i  gasglu 
hyny,  oddiwrth  drwsgleiddiwch  dyfyniadau  Justin,  am  y  Testament  Newydd. 
2.  A  thybied  nad  oecld  Justin  yn  niwedd  yr  ail  ganrif  yn  dyfynu  o'r  pedair 
efengyl,  pa  fodd  y  gallai  hyny  brofi  nad  oeddynt  yn  bod  y  pryd  hyny  ?  Os 
oedd  Justin  yn  dyfynu  o  ryw  Adgofion  eraill,  mae  yn  eithaf  posibl  fod  yr 
efengylau  mewn  bod.  3.  Os  nad  y  dynion  y  mae  eu  henwau  wrthynt  a  ysgrifen- 
asant  yr  et'engylau,  pwy  yn  yr  ail  ganrif  y  gallem  dybied  a  wnaethai  hyny  1 
Y  mae  genym  gryn  brofiad  ar  allu  pobl  y  dyddiau  hyny  mewn  ysgrifenu.  Ond 
yr  ydym  yn  gweled  nad  oes  dim  cyffelybrwydd  rhyngddynt  âg  ysgrifenwyr  yr 
efengylau.  Tra  y  mae  yr  efengylwyr  yn  dangos  yr  addfedrwydd  mwyaf  mewn 
barn  a  chwaeth,  yn  ysgrifenu  am  eu  gwrthddrych  mawr  gyda  phwyll  a  hunan- 
feddiant  sydd  yn  peri  i  ni  sỳnu  atynt  fwy  na  mwy,  ac  yn  dangos  y  fath 
ymdeimlad  dwfn  o  ddwyfol  fawredd  eu  hystori,  fel  y  maent  yn  ymfoddloni  ar 
ei  gosod  ger  ein  bron  yn  noeth,  ac  heb  ryfygu  eu  gosod  eu  hunain  am  amrant- 
iad  rhyngom  a'i  gogoniant, — y  mae  awdwyr  yr  efengylau  apocryphaidd  ac 
ysgrifeniadau  eraill  yr  ail  ganrif,  o'r  ochr  arall,  fel  plantos  yn  bwhwman,  yn 
ysgrifenu  pob  math  o  ynfydrwydd,  ac  heb  fod  yn  fwy  i'w  cymharu  â'r  pedwar 
efengylwr  nag  y  teimlai  yr  yspiwyr,  a'u  hystyrient  eu  hunain  fel  ceiliogod 
rhedyn,  eu  bod  i'w  eymharu  â'r  cawri,  meibion  Anac.  Nid  ydym  yn  gwybod 
am  nemawr  ddyrysbwnc  mewn  hanesyddiaeth  sydd,  wedi  y  cyfan,  yn  fwy 
anobeithiol  na  hwn, — pwy  o  ysgrifenwyr  yr  ail  ganiif  a  allasai  ysgrifenu  y 
pedair  efengyl  ?  4.  Ond  a  chaniatâu  y  cyfan  y  mae  yr  awdwr  hwn  yn  ei  geisio 
genym, — yr  hyn  sydd  gryn  lawer  yn  ormod  ! — beth  y  mae  wedi  ennill  yn  y 
diwedcl  ?  Dyma  j  cyfan,  nid  allwn  fod  yn  hollol  sicr  fod  y  pedair  efengyl  fel 
y  maent  yn  awr,  wedi  eu  hysgrifenu  hyd  tua  diwedd  yr  ail  ganrif.  Y  mae  efe 
yn  teimlo  y  gall  oddiwrth  hyny  wrthod  ystori  y  gwyrthiau,  a  phenderfynu  yn 
erbyn  y  goruwchnaturiol  mewn  crefydd  !  Beth  am  yr  hanes  am  Grist,  y 
cydnabydda  fod  dechreu  yr  ail  ganrif  yn  heidio  gan  efengylau  yn  ei  gynnwys, 
ac  y  mae  yn  amlwg  fod  meddwl  y  byd  yn  llawn  o  hono  ì  Pa  un  bynag  a  oedcl 
y  pedair  efengyl  wedi  eu  hysgrifenu  hyd  y  pryd  hjny  ai  peidio,  yr  oedd  yr 
eglwys  yn  bod,  ac  yr  oedd  ei  hanfodiad  yn  ymddibynu  ar  yr  hanes  am  Grist. 
Nis  gall  dadí  yr  awdwr  hwn,  ar  ei  heithar',  fynecl  ymhellach  na  pheri  i  ni 
betruso  a  ydyw  y  pedair  efengyl  yn  ganonaidd;  am  holl  ffeithiau  mawrion 
bywyd  a  marwolaeth  Crist,  y  maent  yn  aros  yn  anwadadwy  ;  ac  y  mae 
gwarantau  y  grefydd  sydd  yn  credu  yncldo,  a  "  chan  gredu  yn  cael  bywyd  yn 
ei  enw  ef,"  yn  aros  yn  dragywyddol  ansigledig. 


Q58  N0DIADAU    LLENYDDOL.     . 

Law  and  Ood.    By  W.  Page-Roberts,  M. A ,  Vicar  of  Eye,  Suffolk.     London : 
Smith,  Elder,  &  Co. 

Dwsin  o  bregetliau  goleu  á  pheraidd,  yn  rhoddi  addysg  alluog  ar  rai  o'r 
cwestiynau  a  deimlir  yn  fwyaf  dyrys  yn  ein  dyddiau,  ac  ar  yr  un  pryd  mor 
ffyddlawn  i'r  Efengyl  fel  y  gallai  pob  dyn  ddeall  a  theimlo  ynddynt  lais  yr  hwn 
a  ddaeth  i'r  byd  i  ddaguddio  i  ni  y  Tad.  Y  mae  perthynas  Deddf  a  Duw  â'u 
gilydd  wedi  dyfod  yn  bwysig  iawn  bellach.  Y  mae  mawrhydi  deddfau  yn 
cael  ei  deimlo  yn  fwy  yn  awr  nag  mewn  unrhyw  adeg  arall  yn  hanes  y  byd. 
Maent  yn  cael  eu  deall  gymaint  yn  well.  Ac  wrth  ymwneyd  yn  barhäus  â 
hwynt,  a  gweled  y  'cysondeb  perffaith  a  gogoneddus  â  pha  un  y  maent  yn 
gweithredu,  y  mae  llawer  yn  anghofìo  y  gallai  fod  dim  y  tu  hwnt  iddynt ;  ac  o 
aros  yn  hir  yn  ngafael  y  cyfryw  anghof,  y  mae  y  meddwl  yn  dyfod  mor  ddyeithr 
i'r  syniad  am  Dduw  uwchlaw  y  cyfan,  fel  y  mae  crybwyll  ei  enw  Ef  yn  taro  yn 
chwithig  ar  y  glust,  ac  yn  swnio  yn  "  anwyddonol."  Ac  y  mae  hyn  yn  wir  am 
liaws  sydd  ymhell  o  fod  wedi  tynu  Duw  allan  o'u  credo.  Y  mae  llawer  o 
Gristionogion  yn  ymdeimlo  yn  gymaint  â  mawredd  deddfau  y  byd  gweledig, 
fel  y  petrnsant  grybwyll  am  ddim  hyd  yn  nôd  yn  eu  gweddiau,  os  meddyliant 
y  gallai  bod  rhy wbeth  a  fyno  y  deddfau  âg  ef.  Gallant  appelio  at  galon  Duw  ; 
ond  pwy  ali  ymyraeth  â  gallu  dall  ac  anwrthwynebol  y  deddfau  ì  Pell  iawn 
a  fyddo  y  syniad  o  fychanu  dim  ar  ogoniant  deddfau  natur.  Y  maent  yn  wir 
yn  anfesurol  tu  hwnt  i'n  hedmygedd  eithaf.  Mae  yn  ddiau  fod  llawer  o 
ddynion  da  wedi  eu  tlodi  eu  hunain  yn  ddirfawr  wrth  edrych  gyda  chilwg  ar 
efrydiau  gwyddonol,  ac  y  mae  hyny  wedi  gadael  ar  feddwl  gwyddonwyr  yr 
effaith  annymunol  o  beri  iddynt  ddychymygu  y  rhaid  fod  pellder  annhramwy- 
adwy  rhwng  gwyddoniaeth  a  chrefydd  ;  mae  yr  ofnusrwydd  llwfr  ar  y  naill 
law  a'r  rhyfyg  beiddgar  ar  y  llaw  arall  wedi  dwyn  pethau  i'r  fath  ystâd  fel  y 
mae  llawer  yn  anobeithiol  am  ddwyn  y  pleidiau  at  eu  gilydd,  ac  yn  ymollwng 
yn  ddiymadferth  i'r  syniad  nad  oes  dim  i  bobl  wneyd  ond  dewis  eu  hochr.  Yr 
ydyui  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  y  culni  gwaradwyddus  yna,  ymha  le  bynag  y 
delo  i'r  golwg.  Mae  yn  amlwg  mai  yr  un  Duw  a  grëodd  y  byd  ac  a  lefarodd  y 
gair.  Os  oes  rhyw  anghysondeb  yn  ymddangos  rhyngddynt,  gallwn  fod  yn 
berffaith  dawel  y  rhaid  fod  Duw  y  gwirionedd  wedi  gosod,  ychydig  yn  îs  na'r 
hyn  sydd  yn  taro  ein  llygaid,  ryw  egwyddor  ddwyfol  o  gysondeb  y  gellir 
gobeithio  na  fydd  ein  llafur  yn  ofer  o  geisio  cael  gafael  arni.  DrycMeddwl 
arweiniol  y  pregethau  hyn  ydyw  nad  y w  Deddf  pa  un  bynag  ai  yn  y  byd 
materol  ai  ỳn  y  byd  ysbrydol,  ondamlygiad  o  ewyllys  Duw  ;  mai  ynddo  ef  yr 
hanfoda ;  ac  ar  wahân  oddiwrtho  nad  ydyw  yn  ddim.  Y  mae  unoliaeth  y 
deddfau  oll,  ynte,  yn  ei  feddwl  anfeidrol  ef,  yn  ddigon  o  warant  am  eu  perffaith 
gysondeb.     A  ydy w  yn  rhy w  ddyben  gweddio  1     Dyma  yr  ateb  a  geir  : — 

"Mae  yn  eithaf  posibl  y  gallwn  ddarganfod  fod  cylch  deddf  yn  ymestyn  ymhell  tu 
hwnt  i'n  hamgyffredion  presennol.  Gallai  pan  ydym  ni  yn  gweddio  am  adferiad  un 
anwyl  i  ni  o  glefyd,  fod  y  rneddyg  yn  gweled  yn  eglur  ewyllys  Duw,  ac  yn  gwybod  fod 
y  canlyniad  mor  sicr  ag  mewn  marwolaeth  y  mae  yn  anmhosibl  ei  gyfnewid.  Mae  y 
naill  achos  a'r  Uall  yr  un  mor  ddarostyngedig  i  ewyllys  Duw;  yn  y  naill  a'r  llall  mae 
ei  ewyllys  wedi  ei  dadgan  ;  yn  y  naill  gall  ei  bod  yn  cael  ei  darllen  gan  y  sylwedydd 
arwynebol,  ac  yn  y  llall  gan  wybodaeth  ddyfnach  y  gwyddonydd.  Ond  hyd  nes  y 
gwybyddom  yn  glir  ac  yn  bendant  betli  yw  ei  ewyllys  ef,  y  mae  genym  y  fraint  hyfryd 
a  gobeithiol  o  ddyweyd  pobpeth  wrtho  ef,  ein  dymuniadau  dirgelaidd,  y  pethau  yr 
hiraethwn  gymaint  am  danynt.  Efe  y w  ein  Tad,  a  thrwy  Grist  ni  a  wyddom  ein  bod 
yn  blant  iddo — plant  bychain,  a'n  gwybodaeth^yn  fechan.  Mae  efe  yn  ein  hadwaen  yn 
well  nag  yr  adwaenom  ein  hunain,  ac  ni  raid  i  ni  ofni  ymddiried  ein  hanghenion  iddo. 
Hyd  yn  nôd  os  gwnawn  gamgymeriad,  fe  rydd  efe  i  ni  ei  fendith,  er  dyweyd  wrthym, 
'  Ni  wyddoch  pa  beth  yr  ydych  yn  ei  ofyn  ; '  a  phan  ofynwn  iddo  am  unrhyw  beth, 
ni  a  wnawn  fel  y  gwnaeth  ein  Cynlfun  pan  ddarfu  iddo  yntau,  hefyd,  weddio  gweddi 
yr  hon  i  olwg  d'dynol  na  ellid  ei  gwrandaw,  '  Ey  Nhad,  nid  fy  ewyllys  i  ond  yr  eiddot 
ti  a  wneler.'      Ond  nid  byd  mater|a  deddf  faterol  ydyw  pobpeth,  nac  yn  agos  i  bob- 


NODIADAU    LLENYDDOL.  259 

peth.  Y  mae  byd  meddwl  ac  enaid  sydd  yn  myned  ymlaen  wrth  ddecldf,  yr  un 
fath  ag  y  mae  byd  mater  sydd  yn  dadguddio  deddf ;  ac  mor  sicr  ag  ydyw  deddfau 
symudiad  yn  y  naill  achos  ydyw  deddf  gweddi  yn  yr  achos  arall.  ÌJn  o  feddylwyr 
gwleidyddol  mwyaf  enwog  yr  oes  hon  neu  unrhyw  oes  arall  a  ysgrifenodd,  '  Anhwyl- 
deb  mawr  yr  enaid  ydyw  oerder.'  Fel  y  mae  bywyd  y  ddaear  yn  y  pen  draw  yn 
ymddibynol  ar  yr  haul,  felly  y  mae  enaid  dyn  yn  ymddibynol  ar  gymundeb  â  Duw. 
Sôn  am  '  weddi-fesurydd  ! '  Y  sicraf  ydyw  sefyllfa  enaid  dyn.  Gall  dynion  godi  a 
gorwedd  heb  weddi,  a  gallant  yn  dda  deimlo  fod  fferdod  marwolaeth  arnynt.  Ni  ŵyr 
y  rhai  a  godant  wrthddadleuon  yn  erbyn  gweddi  ond  ychydig  am  ei  gwir  fendith. 
Nid  rhyw  ddarn  o  beirianwaith  meddyliol  yn  unig  ydyw,  er  sicrhâu  rhyw  fantais 
dymmorol  i'r  hyn  y  mae  moddion  materol  yn  annigonol.  Ýn  Ngweddi  yr  Arglwydd, 
yr  hon  ellir  gymeryd  yn  gynllun  i  bob  gweddi,  ni  ofynir  ond  am  un  fendith  faterol, 
a  hono  o'r  fath  fwyaf  sym'í ;  nid  cyfoeth  neu  allu  neu  le  neu  ddigonolrwydd,  ond 
angenrheidiau  noethaf  bodolaeth — '  Dyro  i  ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol.'  Y  mae 
pobpeth  arall  i'r  enaid.  Nid  ydyw  Teyrnas  Nefoedd  yn  rhyw  Undeb-dŷ  yn  unig,  o 
ba  un  y  gall  y  segur  a'r  annar bodus,  ac  yn  wir  pawb  a  ddêl,  gael  ymwared  ar  y  pryd. 
0  !  rhywbeth  tra  gwahanol  ydyw  oddiwrth  hyn.  Gweddi  ydyw  cymundeb  enaid  â 
Duw,  ei  ymorphwysiad  ar  anfeidrol  gariad.  Y  mae  dynion  a  gollent  bobpeth  a 
feddant  yn  y  byd  yn  hytrach  na  cholli  gallu  a  llawenydd  rhyfedd  gweddi.  Pe  coll- 
ent  hyn,  deuai  bywyd  iddynt  yn  anialwch,  yn  ddiffaethwch  gwâg,  dros  ba  un,  yn  cael 
eu  blino  gan  dywod-dymhestl  a  gwynt  marwolaeth,  heb  eu  hadfywio  gan  goeden, 
neu  gysgöd,  heu  ddwfr  rhedegog,  y  rhaid  iddynt  deithio  ymlaen  i'r  diwedd  anobeith- 
iol.  Costied  a  gostio,  rhaid  iddynt  weddio,  canys  y  maent  wedi  gweled  wyneb  Duw 
yn  Nghrist,  ac  yn  awr  nid  allant  fyw  hebddo.  Gallai  fod  eu  gweddiau  weithiau  yn 
camgymeryd,  ond  mae  yr  ysbryd  sydd  yn  eu  hanadlu  yn  dyweyd  am  dano  ef  sydd 
yn  gwrando  ar  lêfei  blant.  Yn  gorwedd  o  dan  yr  eisieu  ar  y  pryd  y  mae  anghenion 
dyfnach  enaid  sydd  wedi  canfod  mor  annigonol  ydyw  pethau  goreu  y  ddaear,  ac  mor 
lawn  o  siomedigaeth  yr  hyn  a  ddymunasom  fwyaf.  Ië,  mewn  llawenydd  newydd,  fel 
mewn  afìwydd  sydd  yn  ein  dallu,  yn  mlinder  a  rhydni  pleserau  wédi  eu  cael  yn  rhy 
fynych,  yn  anfoddlonrwydd  dirgnöawl  yr  ymwybodolrwydd  o  fethiant  ac  ar  uchelfanau 
llwyddiant,  i  bobl  druain  dlodion  yn  gystal  ag  i  fawrion  y  ddaear  yn  eu  hunigedd, 
y  mae  yn  dyfod  yr  angen  am  weddio  a  galw  ar  Dduw.  '  Ti,  0  Dduw,  yw  fy  Nuw  i; 
yn  fore  y'th  geisiaf.  Sychedodd  fy  enaid  am  danat.  Hiraethodd  fy  nghnawd  am 
danat,  mewn  tir  cras  a  sychedig  heb  ddwfr." 

The  Story  of  the  Earth  and  Man.  By  J.  W.  Dawson,  F.R.S.,  F.G.S.  Principal 
and  Vice-Chancellor  of  McGìll  University,  Montreal.  Second  Edition. 
London  :    Hodder  &  Stoughton. 

Ni  fyddai  yn  hawdd  cyfeirio  at  ddim  a  allai  roddi  i'r  darllenydd  well  syniad 
am  yr  hyn  sydd  gan  Ddaeareg  i'w  ddyweyd  am  y  ddaear  ac  am  ddyn,  na'r  llyfr 
hwn.  Y  mae  wedi  ei  ysgrifenu  gan  ŵr  sydd  yn  ddaearegwr  enwog  ei  hunaD, 
ac  ar  yr  un  pryd,  chwedl  yntau,  "yn  dâl  ei  ífydd  yn  y  sylweddau  anweledig 
hyny  o  ba  rai  nad  ydyw  hanes  y  ddaear  ei  hunan  ond  un  o'r  cysgodion  sydd 
yn  ymestyn  ar  faes  amser."  Y  mae  yn  aDÍfodus  fod  dynion  mor  fỳr  eu 
hamynedd  wrth  geisio  deongli  i'w  hystyr  eithaf  yr  awgrymiadau  aneglur  a  geir 
yn  haenau  y  ddaear.  Nid  ydyw  y  wyddor  yma  eto  ond  ieuanc,  ac  nid  ydyw 
wedi  cael  oud  ychydig  amser  i  ymwrando  â'r  chwedl  ryfedd  sydd  gan  y  ddaearen 
i'w  thraethu  am  helyntion  y  cynfyd  pell.  Ac  eto  yr  ydyni  yn  cael  dynion 
enwog  yn  cymeryd  i  fyny  ei  dadganiadau  bloesg,  ac  oddiwrthynt  yn  nyddu 
allan  ddamcaniaethau  cywrain  am  bethau  nad  all  y  ffeithiau  hòni  fod  nemawr 
neu  ddim  perthynas  rhyngddynt  â  hwynt.  Mae  yn  wir  fod  y  damcaniaethau 
hyn  yn  cael  eu  gosod  ger  bon  ar  y  dechreu  fel  pethau  posibl  yn  unig,  a  llawer 
o  ofal  yn  cael  ei  gymeryd  i  wrychu  o'u  hamgylch  âg  ymadroddion  sydd  yn 
dangos  nad  ellir  eto,  o  leiaf,  eu  hystyried  /el  darganfyddiadau  awdurdodedig  ; 
ond  y  mae  ysbryd  yr  athroniaeth  newydd  yn  hòni  iddynt  le  darganfyddiadau, 
ac  yn  myned  rhagddo.i  arllwys  dirmyg  difesur  ar  bwy  bynag  a  deimlo  ar  ei 
galon  eu  cwestiyno.  Wedi  nodi  rhai  tybiaethau  digon  gwylltion, — tybiaethau 
nad  oes  dim  sail  iddynt  o  leiaf  yn  y  ffeithiau, — ymae  Herbeit  Spencer  yn  ras- 
lawn  yn  ymostwng  i  wneyd  sylw  fel  yma  : — "  Mae  yn  wir  íod  rhai  meddyliau 


360  NODIADAU    LLESÎDDOL. 

mor  ddye'thr  i'r  profiadau  hyny  o  eiddo  natur,  oddiwrth  ba  rai  y  mae  y  syniad 
hwn  wedi  ei  adeiladu,  fel  y  teimlant  anhawsder  i'w  ífarfio.  I'r  cyfryw  y  mae 
y  dybiaeth  y  gallai  y  cynfilyn,  trwy  unrhy w  gyfres  o  gyfnewidiadau,  byth  roddi 
tarddiad  i  fronfaethes  yn  ymddangos  yn  fympwyol — yn  gymaint  feìly  ag  yr 
ymddangosai  haeriad  Galileo  am  ysgogiad  y  ddaear  i'r  Aristoteliaid,  neu  yn 
gymaint  felly  ag  yr  ymddengys  haeru  fod  y  ddaear  yn  gron  yn  awr  i  bobl  New 
Zealand."  Yr  ydym  yn  cydnabod  fod  i'r  crebwyll  le  mawr  iawn  yn  astudiaeth 
natur.  Trwy  weithred  feiddgar  o'i  eiddo  y  mae  y  darganfyddwyr  mawrion, 
wrth  hir  aros  uwch  ben  y  fíeithiau,  yn  disgyn  ar  rywbeth  sydd  yn  ymgynnyg  i'w 
meddwl  fel  eu  deddf ;  ac  y  mae  blynyddoedd  o  ymgydnabyddiad  pellach  â'r 
ffeithiau,  a  phrofi  eu  cysondeb  â'r  egwyddor  sydd  o'u  blaen,  yn  cadarnhâu  eu 
tybiaeth  yn  fwyfwy,  nes  o'r  diwedd  ei  phrofi.  A  phan  y  maent  hwy  yn  dwyn 
eu  darganfyddiadau  ger  bron  y  byd,  y  maent  yn  gallu  appelio,  nid  at  gywrein- 
rwydd  eu  dychymygion,  ond  at  y  ffeithiau  sydd  yn  eu  profi.  Ond  er  ein  bod 
ni  yn  sefyllfa  anfFodus  yr  Ariatoteliaid  yn  nyddìau  Galileo,  neu  eiddo  ein  cyd- 
oeswyr  anwyddonol  yn  New  Zealand,  nid  ydyw  ein  darganfyddwyr  yn  gweled 
yn  dda  ein  cyfeirio  at  y  ffeithiau.  Esboniad  mawr  y  peth  a  arferem  aiw  yn 
grëadigaeth  ydyw  "dadblygiad."  Cymerir  fod  dysgeidiaeth  y  ddaear  yn 
dangos  fod  y  naill  beth  yn  dyfod  o  beth  aral),  y  cwbl  yn  eu  dadblygiad  yn 
ymestyn  at  beifíeithrwydd  uwch,  ac  heb  ddim  ond  natur  yn  ddechieuad  i'r 
cyfan.  Os  dyna  y  gwirionedd,  yr  ydym  yn  foddlawn  i'w  dderbyn.  Ond  cyn 
ein  galw  i  wneyd  hyny,  rhaid  i'r  athroniaeth  newydd  ateb  i  ni  y  cyfryw 
gwestiỳnau  â'r  rhai  canlynol : — Paham  na  fuasai  rhyw  olion  o  fodolaeth  dyn 
i'w  cael  lawer  yn  gynt,  ac  yn  enwedig  na  fuasai  gweddillion  yn  aros  o'r  ym- 
geisiadau  aneirif  a  wnaethai  natur  trwy  y  cyfnodau,  o'r  cynfilyn  i  fyny,  cyn  ei 
gynnyrchu  ef  ?  O'r  98  gwahanol  fathau  o  grëaduriaid  a  breswylient  Ewrop,  yn 
oî  Pictet,  yn  y  cyfnod  post-glacial,  pan  ddaeth  dyn  gyntaf  i'r  golwg,  y  mae  57 
yn  aros  yr  un  fath  hyd  heddyw,  a'r  lleill  wedi  myned  o'r  golwg  :  pa  fodd  na 
fuasai  rhyw  un  o'r  57  wedi  ymsymud  rhywfaint  yn  ei  ddadblygiad  ?  03 
ydyw  dyn  yn  dyfod  o  ryw  grëadur  arall,  a  oes  rhyw  gyfatebiaeth  a  ali  esbonio 
paham  y  mae  efe  yn  seíyll  gymamt  ar  ei  ben  ei  hun,  ac  yn  anfesurol  uwch  na'r 
cyfan  ?  Ac  yn  debyg  gyda  chwestiynau  eraill  sydd  yn  ymgynnyg  i'n  meddwl. 
Y  mae  y  llyfr  hwn  yn  rhoddi  syniad  da  am  sefyllfa  bresennol  daeareg,  ac  yn 
taflu  goleuni  gwerthfawr  ar  lawer  o'r  cwestiynau  dyrys  y  mae  dynion  yn  ym- 
boeni  gyda  hwynt  y  dyddiau  hyn. 

Gweithiau  Dewi:.  sef  Cynnyrchion  Barddonol  a  Ehyddieithiol  y  diweddar 
Barch.  Dayid  Jones,  (Dewi  Arfon),  ynghyda  Chofiant  o  hono  gan  y  Parch. 
John  Owen,  Penyberth  ;  a  chwech  o'i  Bregethau ;  0  gynnulliad  a  than 
olygiad  ei  Frawd.     Caernarfon  :  Davies. 

Bydd  yn  dda  gan  liaws  cyfeillion  Dewi  Arfon  gael  y  gyfrol  brydferth  hon 
o'i  gyfansoddiadau,  a  bydd  ei  darllen  yn  ddifyrus  ac  yn  addysgiadol  i  lawer. 
Gresyn  mawr  oedd  iddo  ef  gael  ei  alw  ymaith  mor  fuan.  "  Èi  haul  a  fachlud- 
odd  tra  yr  oerìd  hi  yn  ddydd."  Ond  y  mae  yn  gysur  meddwl  fod  yr  Un  Mawr 
y  cysegrasai  ei  hunan  i'w  wasanaeth  yn  gweled  y  gallai  efe  íforddio  ei  gymeryd 
o  faes  yr  ymdrech,  a'i  goroni  gyda'r  gorchfygwyr.  Ýr  oedd  yn  ŵr  ieuanc  o'r 
dymher  fwyaf  hynaws  a  chyíeillgar ;  yn  fardd  o'r  fath  oreu  ;  yn  "  weinidog 
cymhwys  y  testament  newydd;"  a  chan  faint  ei  ymroddiad  i  bob  Uafur 
buddiol  a  dueddai  tuag  at  ddyrchafu  ei  genedl,  nid  rhyfedd  fod  y  rhai  oedd- 
ynt  yn  ei  adnabod  ac  yn  abl  i  werthfawrogi  ei  wasanaeth,  yn  teimlo  ei  fod  . 
wedi  gadael  y  fath  fwlch  ar  ei  ol.  Y  mae  trwy  y  cynnyrchion  hyn,  sut  bynag, 
yn  llefaru  eto  ;  a  diammheu  y  gwna  hyny  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  beri  i  lawer, 
na  chawsant  erioed  yjfraint  o'i  adwaen  neu  ei  wrando  yn  pregethu,  fendithio  ei 
goffadwriaeth.  Dymunwn  i'r  gyfrol  ledaeniad  helaeth.  Bydd  yn  fendith 
i'n  cenedl. 

TREFFYNNON  :    P.    M.    EYANS,    ARGRAFFYDD. 


Y   TRAETHODYDD. 


Y    DDAU    EFELL. 

(Parhâd  oV  Ehifyn  diweddaf.) 
PENNOD     X. 

"YMGAIS    I    FYN'D    I    FÎD    ARALL     HEB    HELP    DOCTOR." 

Cerddodd  y  chwedl  am  yr  anghydfod  rhwng  y  ddau  efell  gyda'r 
cyflymdra  hwnw  a  nodweddai  bob  newydcl  o'r  fath  mewn  llànau 
bychain,  yn  enwedig  cyn  i  newyddiaduron  ddyfod  yn  bethau  mor 
gyffredinol,  a  thrwy  hyny  ranu  y  dyddordeb  mewn  athrod  rhwng  y 
lleol  a'r  cyhoeddus.  Daeth  y  newydd  a'r  achos  o  hono  yn  fuan  i 
glustiau  Mr.  Duncombe,  yr  hwn  a  deimlai  yn  ofìdus  iawn  o'r  herwydd  ; 
i  glustiau  John  Rhys,  yr  hwn  nis  gwyddai  yn  iawn  pa  beth  i'w  feddwl ; 
i  glustiau  Nicodemus  a  Peter  Prys,  a'u  meddwl  hwy  ydoedd  mai  y  peth 
goreu  yn  nesaf  i  gladdu  ydoedd  prîodi. 

Dy wed  hen  air,  "  mai  llygriad  y  peth  goreu  ydyw'r  llygriad  gwaethaf," 
ac  y  mae  casineb  brodyr  yn  ddiarebol  am  ei  chwerwder ;  ar  yr  un 
egwyddor,  o  bob  casineb  brodyr,  casineb  efeilliaid  ydyw  y  chwerwaf. 
Parhäodd  yr  elyniaeth  gyndynaf  rhwng  John  ac  Ifan  ar  ol  y  noson  y 
cymeredd  yr  ymraíael  hono  le  yn  y  berllan.  Ceisiodd  Mr.  Duncombe 
lawer  tro  eu  cymmodi  yn  ei  ddull  addfwyn  a  thadol  arferol : — 

"  Chwi  anghofio  eich  tad  a'ch  mam,"  ebai  ef ;  "  nhw  byw'n  heddychol ; 
Ysgrythyr  dyweyd  wrth  bawb  am  beidio  cweryla ;  cweryla  yn  beryglus 
iawn ;  yr  apostol  Ioan  yn  dyweyd  fel  hyn : — ■  Yr  hwn  sydd  yn  casâu  ei 
frawd,  yn  y  tywyllwch  y  mae ;  *  *  *  *  ac  ni  ŵyr  i  ba  le  y  mao 
yn  myned,  oblegid  y  raae  y  tywyllwch  wedi  dallu  ei  lygaid  ef.'  Chwi 
clywed  beth  mae'r  Gwirionedd  ei  hun  yn  ei  ddyweyd  ? "  A  dagrau 
breision  yn  rhedeg  i  lawr  ei  ruddiau  têg,  gwasgai  yr  ymadrodd,  "  Pa  le 
y  mae  yn  myned,"  at  eu  hystyriaeth.  "  Nis  gwyddoch  chwithau'ch  dau 
ddim  beth  fydd  terfyn  eich  casineb.  Ysgydwch  ddwylaw,  fel  plant  da ; 
syrthiwch  ar  yddfau  eîch  gilydd,  ac  ymgusenwch." 

1875.— 3.  s 


262  Y   DDAU    EFELL. 

Ond  safai  y  ddau  lanc  fel  delwau,  heb  symud  cymal  nac  yngan  gair ; 
a  chydag  ochenaid,  deallai  yr  offeiriad  fod  ei  gynghor  a'i  fygythiad  yr 
un  mor  ddieffaith.  Tröai  ymaith  yn  athrist,  tan  ddeisyf  arnynt  beidio 
dwyn  gwaradwydd  ar  eu  rhieni  marw,  nac  yrngyndynu  yn  erbyn  Gair 
Duw. 

Yr  oedd  symudiadau  eraill  yn  cymeryd  lle  yn  y  cyfamser.  Bu  Hywel 
Puw  yn  ddiorphwys  yn  holi  ac  yn  archwilio  am  sicrwydd  a  dilysrwydd 
y  wybodaeth  a  gawsai  gan  y  tafarnwr  yn  y  bennod  flaenorol ; 
ac  wedi  ei  foddloni  yn  hyny  o  fater,  bu  yn  ymchwilio  yn  ddyfal  yn 
yr  ardal,  ond  gan  gadw  amcan  ei  ymchwiliad  yn  ddirgel,  pa  un  o'r  ddau 
efell  oedd  yr  hynaf.  Yr  oedd  cryn  wahaniaeth  barn  ar  y  pwnc.  Rhai 
a  ddywedent  mai  John,  ac  eraill  mai  Ifan.  Yr  oedd  y  meddyg  a 
■weinyddasai  ar  amgylchiad  eu  genedigaeth  wedi  marw  ;  ond  dywedai 
John  Rhys  yn  bendant  mai  John  oedd  yr  etifedd ;  tra  yr  oedd  yr  hen 
fydfaeth  yn  tystio  yn  gadarn  mai  Ifan  ydoedd,  ac  yn  attegu  ei 
thystiolaeth  ei  hun  trwy  sicrhâu  mai  dyna  a  ddywedai  eu  mam  hefyd. 
Yn  ngwyneb  y  pethau  hyn,  profodd  Hywel  Puw  ei  hun  yn  ddyn  call 
trwy  fabwysiadu  daliadau  y  fydfaeth,  a  hysbysodd  hyny  yn  ddigon 
croew  wrth  ei  westtŷwr. 

Pa  un  ai  mewn  canlyniad  i  benderfyniad  Hywel  Puw,  ynte  beth, 
daeth  cyfnewidiad  dros  serch  Jemima  Sophia  Rees.  Edrychai  yn  íwy 
chwarëus  ar  Ifan  nag  o'r  blaen,  pa  bryd  bynag  y  cyfarfyddent ;  a  thòrai 
ei  haddunedau  a'i  hoediau  caru  efo  John  yn  amlaclî  nag  o'r  blaen. 
O  wythnos  i  wythnos,  dangosai  mewn  gwahanol  ffyrdd  gynnydd  ei 
serchlonrwydd  at  y  naill,  a'i  hoerfelgarwch  at  y  llall,  nes  y  trôdd  y 
llestri  o'r  diwedd  â'u  gwyneb  yn  isaf.  Ymhen  ychydig,  aeth  ymweliadau 
John  â'r  Afr  yn  anamlach,  ac  ymweliadau  Ifan  yn  amîach.  Gostyngai 
ysbryd  John  fel  yr  ymgodai  ysbryd  Ifan.  Nid  oedd  undyn  byw 
bedyddiol  yn  adnabyddus  âg  achos  y  cyfnewidiad  hwn  oddigerth  John 
Rhys,  ac,  fe  allai,  Jemima  Sophia  Rees  ei  hun.  Tybiai  John,  druan, 
yn  chwerwder  ei  enaid,  mai  ei  gloffni  ysgafn  ef  a  barasai  yr  holl 
gyfnewidiad.  Mor  ddall !  mor  anhysbys  o  un  o  neillduolion  arbenicaf 
serch  !  Nid  yw  anaf  dibwys  o'r  íath  ond  gwrthgyferbyniaeth,  yr  hwn 
sydd  bob  amser  yn  dwyshâu  ac  yn  angerddoli  y  teimlad  o  gariad  at  y 
dymunolion  eraill  fyddo  ar  y  gwrthddrych.  Fel  y  mae'r  brychau  a 
welir  ar  wyneb  yr  haul  yn  gwneyd  y  rhanau  dysglaer  o  hono  yn 
ddysgleiriach,  y  mae'r  màngeni  ar  wyneb  prydferth  yn  ei  wneyd  yn. 
brydferthach.  Ond  yr  hyn  a  archollai  ei  gaìon  ddyfnaf  o  unpeth 
ydoedd  y  wên  wawdus  ar  wyneb  ei  frawd  pa  bryd  bynag  y  cyfarfyddent 
wyneb  yn  wyneb,  yn  tarddu,  nid  oedd  ammheuaeth  ganddo,  oddiar  y 
fuddugoliaeth  a  ennillasai  trwy  ei  ddisodli  ef  yn  ffafr  Jemima  Sophia 
Rees.  Yr  oedd  ymddygiad  oerfalch  y  rhian  yn  galed,  ond  ymddygiad 
ei  frawd  yn  annyoddefol.     -* 

Ymhen  ychydig  fìsoedd  ar  ol  hyn,  un  cyfnos  tawel,  fel  yr  oedd  y 
ddau  vvr  teilwng  y  soniasom  eisoesgryn  lawer  am  danynt,  sef  oedd  y 
ihai  hyny,  Meistri  Peter  Prys  a  Nicodemus  Dansi,  yn  cymeryd  eu 
rhodfa  hwyrol,  yn  ol  eu  harfer  pan  fyddai'r  hîn  yn  brâf,  a'u  Meistr 
Angeu  yn  lled  segur,  daethânt  at  lwyn  o  goed  ar  lechwedd  bron 
gwyrddlas;  a  chan  fod  y  tywydd  yn  gynbes  a  hwythau  yn  lluddedig, 
eisteddasant  ar  y  glaswellt  mewn  llecyn  neillduedig  o  dan  bren  niawr 


Y   DDAU    EFELL.  263 

cysgodol  a  safai  yn  yr  allt  hono  fel  üÿwysog  ymhlith  ei  bobl ;  ac 
ymddyddan  yr  oedd  y  ddau  ŵr  teilwng  am  y  naill  beth  a'r  llall. 
Ymgomio  am  yr  hen  amser  pan  oeddynt  hwy  yn  blartt,  a  chymharu  y 
dyddiau  da  hyny  pan  elai  holl  bobl  barchus  i'r  Eglwys  ar  y  Suliau,  neu 
yr  arosent  gartref,  à'r  presennol  oedd  ger  eu  bronau,  pan  oedd  y  lliaws 
wedi  syrthio  mewn  cariad  hefo  Bissent,  ac  na  wnai  dim  y  tro  ond  y 
capel  a'r  capel  o  hyd,  Sul,  gŵyl,  a  gwaith. 

"  Mae  ganddynt  ry  w  foddion  yn  y  capelau  yma  bob  nos  o'r  wythnos," 
ebe  Prys ;  "  seiat  un  noswaith,  tri  neu  bedwar  math  o  gyfarfodydd 
gweddi,  a  chyfarfod  cânu." 

"Ie,  cânu,"  ebe  Nicodemus,  "mae  cenedl  y  Cymry  wedi  myn'd  yn 
genedl  o  Jack  y  Nicos — ymbluo  a  chânu  yn  dragywydd,  a  phob  corfran 
yn  meddwl  mai  y  fo  ydyw'r  mwyna'i  lais  yn  yr  holl  wlad." 

"llhywbeth  yn  y  capel  yna  bob  nos  ond  nos  Sadwrn,"  ebe  Prys,  gan 
fyned  ymlaen  eío'i  araeth  ar  annuwioldeb  yr  oes  hono ;  "  mae  nhw  yn 
gadael  nos  Sadwrn  yn  gyffredin  yn  wàg  er  rawyn  i'r  dynion  gael 
amser  i  shavio,  ac  i'r  merched  fyn'd  i  brynu  hartifisions  at  drannoeth.  A 
phe  gwelech  chwi  y  llyfrau  rhyfedd  sydd  ganddynt.  Mae  Uanciau 
'rwan  yn  prynu  Esboniad  cyn  prynu  watch,  a  chwi  eliwch  weled  yn  nhai 
pobl  ieuainc  newydd  briodi  glamp  o  Fibl  Teuluaidd,  ac  heb  yr  un  cloc 
gwerth  sôn  am  dano.  Ac  yn  lle  yr  hen  dresser  dderw  f awr,  a  shilffoedd 
arni,  ac  ar  y  shilffoedd  rês  o  ddysglau  piwtar,  llyfrgell,  fforsyth,  ydyw 
y  drefn,  a  hono  yn  cynnwys  tri  neu  bedwar  Corff  o  Dduwinyddiaeth." 

"  Yn  llawn  o  gyrff  fel  mynwent,"  ebe'r  Hen  Dderyn,  megys  rhwng 
cromfachau. 

"  Mi  a  glywais  ddau  hoglanc  yn  croesholi  eu  gilydd  rhyw  ddiwrnod 
yn  ddiweddar  ar  y  pwnc  dyrys  hwnw,  Pa  sawl  B  sydd  yn  y  bennod 
gynta'  o  Genesis." 

"Pwysig  iawn,"  ebe'r  Hen  'Dderyn.  "  Ond,  gan  gofio,  a  glywsoch 
chwi  pwy  a  gafodd  ei  gladdu  yn  Llanioan  yr  wythnos  ddiweddaf?" 

"  Na  wn  i,  yn  wir,"  ebe  Prys,  "rhywun  wedi  marw  mae'n  debyg." 
Dyma'r  gair  digrifaf  a  ddywedodd  Mr.  Prys  yn  ei  holl  fywyd,  ac  efe  a 
chwarddodd  am  hir  hir  amser,  ac  a  agorodd  ei  enau  anferth  yn  lletach 
nag  y  gwelodd  hyd  yn  nôd  ei  gydymaith  hi  erioed  o'r  blaen ;  mor 
ryfeddol  o  lydan  fel  y  tỳnodd  hwnw  ei  hunan  yn  ol  rhag  ofn  syrthio  i'r 
agendor  a  ymagorasai  mor  sydyn  yn  ei  ymyl.  "  Ond  pwy  oedd  y 
marw  hwnw,  Nico  ?  "  ebai  ef,  yrahen  ysbaid. 

"Morys  Prisiart,  y  Sabbothwr,  fel  y  byddai  pobl  yn  ei  alw  fo.  Wedi 
d'rysu'n  lân,  druan,  ar  bwnc  y  Sul  yma.  Fynai  ef  i  neb  wneyd  na 
rhych  na  gwellt  ar  y  Sul;  dim  gwaith,  wrth  reswm,  ac  yr  oedd  porthi 
anifeiliaid  a  godro  gwartheg  yn  bechod  yn  ei  farn  ef,  a  choginio  bwyd 
yn  dòri'r  Sabbath  yn  dipiau  màn.  Ysgrifenodd  lawer  o  lythyrau  atein 
brenhines  ifanc,  yn  deisyf  arni  roi  attalfa  ar  yr  anfadrwydd  o  gludo 
llythyrau  ar  y  Sabbath  ;  ac  wrth  nad  oedd  o  yn  cael  yr  un  ateb  i'r  naill 
lythyr  ar  ol  y  llall,  aeth  i  fyny  i  Lundain  yn  unswydd  â  llythyr  yn  ei 
law  er  rawyn  ei  roddi  i'r  frenhines  ei  hun  yn  bersonol ;  ond  dal  i  gario 
a  derbyn  llythyrau  yr  oedd  pobl,  a  dal  i  ocheneidio  ac  ymlid  yr  oedd 
Morys.  Ond  wrth  weled  nad  oedd  ei  ymdrechion  yn  llwyddo,  rhoes  ei 
ysbryd  i  lawr,  a  phwysodd  y  peth  gymaint  ar  ei  feddwl,  fel  y  bu  raid 
i'w   berthynasau  yn  y  diwedd,  er  mwyn  ei  ddiogelwch  ef  ei  hun  a'i 


âGi  Y    DDAÜ    EFELL. 

anwyliaid  o'i  ddeutu,  ei  yru  i  wallgofdŷ.  Yno,  ei  waith  beunyddiol  a 
dibaid  ydoedd  ysgrifenu  llythyrau  drachefn  at  y  frenhines  ar  brif  bwnc 
ei  fyfyrdod.  Fe  ysgrifenodd  ddigon  o'r  llythyrau  hyn,  fel  pe  yr  aethent 
i  gyd  i  ben  eu  taith,  buasai  yno  ddigon  o  waith  i  un  dyn  i  wneyd  dim 
ond  eu  darllen  ar  hyd  y  dydd.  Ond  yr  oedd  ceidwad  y  lle  yn  rhy  gall, 
ac  yn  eu  cadw  mewn  cîst  fawr ;  a  phan  elai  hono'n  llawn,  taflai  ei 
chynnwys  i'r  tân,  fel  y  byddai'n  wâg  i'w  llanw  eilwaith.  Nid  oedd 
undyn  byw,  wrth  gwrs,  yn  dysgwyl  ateb  i  un  o  honynt;  ond  wrth 
weled  ei  holl  appeliadau  yn  ddisylw,  ysgrifenai  yn  fwy  diwyd  nag 
erioed.  Ymhen  rhai  misoedd  ar  ol  iddo  fod  yn  y  sefydliad,  gwnaed 
railway  newydd  heibio  i'r  lle,  a  phan  agorwyd  hono,  a'r  trains  yn  rhedeg 
ar  y  Sul,  taflodd  y  pechod  hwn  y  pechod  o  gario  llythyrau  i'r  cysgod ; 
elai  yn  gynddeiriog  o'i  go'  pan  glywai  chwiban  a  thrwst  y  ceffyl  tân  ar 
y  Sabbath  yn  myned  heibio.  A  phythefnos  i  ddydd  Sul  diweddaf, 
ychydig  cyn  amser  y  trên,  díangodd  dros  un  o'r  muriau  allan  o'r  lle. 
Unionodd  at  y  line,  safodd  ar  ei  chanol  a'i  ddwylaw  ar  lêd,  a'r  gwynt 
yn  chwalu  ei  wallt  gwŷn  teneu ;  gwaeddai  nerth  ei  ben,  '  Cofia  gadw 
yn  sanctaidd  y  dydd  Sabbath.'  Daeth  y  train  ymlaen  yn  ei  amser,  ac 
ni  welodd  y  gýriedydd  naneb  arall  y  gwallgoíddyn  mewn  pryd  i  rwystro 
yr  ansiawns  ;  ysgubwyd  ef  i  fyd  arall  â  geiriau  y  pedwerydd  gorchymyn 
yn  ei  enau.  O  !  'roedd  yno  glydigaeth  parchus.  Dim  ond  bynddigions. 
Canys  yr  oedd  Morys  wedi  gofalu  yn  dda  am  ei  eiddo  heblaw  am  y 
Sabbath.  Pawb  yn  ei  hatband,  a'i  fenyg,  a'i  frethyn  du.  Un  felly 
fyddai'n  alw  yn  glydigaeth  iawn." 

"Pwy  wnaeth  yr  arch,  tybed?"  ebai  Peter  Prys,  "mae'n  siwr  eu 
bod  hwy  yn  gwybod  na  wna  i  byth  arch  i  ddyn  wedi  Uadd  ei  hun,  yn 
enwedig  os  capelwr  fydd  o." 

"  Arch  blwm  o  Lunden,"  ebe'r  Hen  'Dderyn;  "ond  wyddwn  i  ddim 
erioed  o'r  blaen  eich  bod  chwi  mor  ticlar  hefo'ch  cwsmeriaid." 

Fel  hyn  y  treuliodd  y  ddau  rychor  hanner  awr,  fe  ddichon,  pan  y  parodd 
sylw  waglyd  yr  Hen  'Dderýn  am  ticlargarwch  Mr.  Prys  yn  ei  gwsmer- 
iaid  i'r  gwron  hwnw  rhyw  hanner  mòni,  ac  a  gynnyrchodd  hefyd 
ddystawrwydd  o  rai  mynydau  rhyngddynt.  Yn  yr  egwyl  hono,  clywai  y 
ddau  sŵn  cerddediad  ar  y  glaswellt  o'r  tu  cefn  i'r  pren  bôn-lydan  yr 
eisteddent  a'u  cefnau  arno.  Trôdd  Nicodemus  i  edrych  yn  llechwr- 
aidd  pwy  oedd  yno,  a  chyda'i  lygad  mwyaf  gwelai  John  Jones,  mab  y 
Ddraig.  Yr  oedd  golwg  gyffrous  arno;  ei  lygaid  yn  wylltion,  a'i  holl 
ymddangosiad  yn  ddelw  o  bryder,  ing,  a  thrallod.  Estynodd  y  Tòrwr 
Beddau  ei  law  at  ei  gydymaith,  gan  awgrymu  arno  i  fod  yn  dawel  o 
llonydd ;  a  gwelai  ar  hyny  y  llanc  yn  gofael  mewn  cainc  o'r  pren  a 
dyfai  yn  llorwelaidd,  fel  pe  buasai  yn  profi  ei  nerth.  Yna  gollyngodd 
hi,  a  thýnodd  gadach  cryf  o'i  logell,  gan  ei  droi  fel  gwden,  a  gwneyd 
rheffyn  o  hóno. 

"Deg  o  fynydau  bŷrion,"  ebai  ef,  "  a'r  tenyn  yma  am  fy  ngwddf,  a 
bydd  pobpeth  drosodd ;  ni  bydd  wed'yn  yr  un  John  i'w  gasâu  gan  ei 
frawd  f'nac  i  athrcdwyr  chwerwon  Llanllonydd  estyn  býs  ar  ei  ol,  a'i 
alw'n  sjmlyn  gwrthodedig-;  nac  i  ferch  yr  Afr  luchio  talpiau  o  iâ  o'i 
llygaid  gleision  ato  er  rawyn  ei  fychanu.  Fe  bnid  y  galon  fîin  a 
gwaedu,  fe  dderfydd  y  nosweithiau  hirfnith  efifro,  a'r  cûr  poenus  yn  y 
pen  pocth." 


y    DDAÜ    EFELL.  2b5 

A  rhedai  ffrẁd  gynhes  o  ddagrau  o  lygaid  John  Jones  wrth  feddwl  y 
fath  íyd  gwâg  a  íyddai  hwn  wedi  iddo  eí  druan  gymeryd  ei  hunan  o 
hóno;  dagrau,  yr  ydym  yn  ofni,  a  ffrydient  yn  hytrach  tros  sefyllfa 
alarus  y  byd  na  thros  ei  gyflwr  anffodus  eí  ei  hun. 

"  Ond  i  ba  le  yr  wyf  yn  myned  ?"  ebai  efe,  ymhellach ;  "  naid  yn  y 
nos  dywell  ydyw  hon,  nad  oes  modd  ei  neidio  yn  ol.  Pe  gwelwn  yr 
ochr  draw  i'r  llèn  yr  wyf  ar  wneyd  adwy  ynddi,  hwyrach  ei  bod  yn 
waeth  hyd  yn  nôd  na'r  ochr  hon.  Ond  dyma'r  cwestiwn  i'w  benderíynu, 
Pa  un  ai  tu  yma  ai  tu  draw  y  mae  fy  ffryndiau  goreu?  Yma  nid  oes 
neb  yn  malio  mwy  am  danaf  na  phe  bawn  yn  aderyn  y  tô ;  neb  yn  fy 
ngharu,  neb  fedraí  innau  garu,  yr  hyn  sydd  wedi  magu  casineb  yn  íy 
nghalon  at  bawb  a  phob  peth,  nes  y  mae  hyd  yn  nôd  gwyneb  hawddgar 
natur,  a'i  miloedd  gwrthddrychau  tirion,  yn  gâs-bethau  yn  fy  ngolwg. 
Yr  ochr  draw,  y  mae  fy  nhad  a  fy  mam.  0  !  ie,  íy  mam  anwyl ! 
Bychan  y  gŵyr  hi  am  flinfyd  ei  phlentyn.  Daw  hi  i'm  cyfaifod  i'm 
cofleidio  beth  bynag.     Gan  hyny,  at  fy  nhad  a'm  mam  !" 

Taflodd  y  cadechyn  tros  y  gangen,  a  chwlwm  rhedeg  arno,  a  phan 
yn  ysgyffalu  i  fyny  er  rhoddi  ei  ben  yn  y  cwlwm,  rhuthrodd  y  ddau 
glustíeiniwr  o'u  hymguddfa,  a  chymerodd  yr  olygfa  fwyaf  cynhyrfus  a 
fu  yn  y  llwyn  hwnw  erioed  le: — 

"Hold!"  ebai  Peter  Prys,  "nid  fel  yna  ychwaith;  dyma  i  chwi  ffŵl 
— yn  marw  o  hono  ei  hun,  heb  gymhorth  doctor !" 

Tarawodd  eu  hymddangosiad  sydyn  ac  annysgwyliadwy  yr  hunan- 
leiddiad  â  diffrwythder ;  gollyngodd  y  rheffyn  yn  hollol  ddiymadferth, 
a  syrthiodd  ar  y  glaswellt  fel  un  marw.  Ymhen  encyd  daeth  yn 
raddol  ato  ei  hun,  a  chodwyd  ef  ar  ei  draed,  pan  yr  edrychai  fel  un  yn 
dadebru  o  gwsg  cythryblus,  ac  o  hunllef  drom. 

"Beth  sydd  yn  dy  flino  di,  dywed  ?"  ebai  Mr.  Prys,  dracheín ;  "  yn 
myn'd  i  ffwrdd  oddiwrthym  heb  wneyd  dy  ewyllys." 

"Na  dyweyd  dy  bader,"  ebai'r  Hen  'Dderyn, 

"  Wnaethwn  i  yr  un  arch  i  dy  fath  di  yn  dragywydd,"  ebai'r  arch 
arch-wneuthurwr. 

"  Thoraswn  innau  yr  un  bedd  i  ti  yn  dragywydd  byth  ond  yn  ngheín 
yr  Eglwys ;  ac  ni  chawset  ti  na  Phassing  Bell  na  pheth — dim  ond  dy 
gladdu  fel  ci,"  ebai  Nicodemus. 

"  Buasai  raid  dy  gladdu  di  berfeddion  y  nos,  heb  ddarllen  llith  na 
gwasanaeth  uwch  dy  ben,  mwy  na  phe  buaset  ti  erioed  heb  dy  fedyddio 
yn  enw  y  Drindod  Sanctaidd,"  ebai'r  Clochydd. 

"Na  chàreg  ar  dy  fedrì,"  ebai  Nicodemus,  "  mwy  na  phe  buaset  yn 
bytaten  Pink  Eyes  Llanefydd." 

"Buasai  dy  ysbryd  yn  Hamsachu  fel  mwnci  cat  hyd  y  coed  yma  am 
oesoedd  lawer,  a  buasai  raid  dwyn  rhyw  ddyn  cyfarwydd  bellder  o  ffordd 
er  mwyn  dy  ddarllen  i  lawr,  a'th  gyflwyno  i  rhyw  gors  tra  rhedai  dwfr, 
er  mwyn  cael  llonydd  genyt." 

Tra  y  traddodent  y  ddeuawd  farnedigaethol  a  difrifol  hon,  edrychai 
y  llencyn  yn  hurt  ar  y  ddau ;  ac  wedi  adfeddiannu  ei  lawn  ymwybodol- 
rwydd,  tòrodd  allan  mewn  tôn  lethedig  : — 

"  Yr  wyf  wedi  pwyso  y  cwbl  a  ddywedwch  yn  fanwl,"  ebai  ef. 

"  Mewn  clorian  pengoll,"  ebai  Peter  Prys ;  <!  llanc  ifanc,  cryf, 
parchus  fel  chwi  yn  dysgu  myn'd  yn  hangman.     llhag  cywilydd." 


266  Y   DDAÜ    EFELL. 

"  Ac  yn  crogi  ei  hun  yn  y  wers  gyntaf,"  ebai'r  llall;  "  heit  o  hono  !" 

"  'Does  ond  treio  eto  am  dani  hi,  ynte,"  ebai'r  llanc;  "  fedra'i  ddim 
hyw  yn  hwy  yn  Llanllonydd  yma ;  mae'r  nefoedd  uwch  ben  yn  gwgu 
arnaf,  a'r  ddaear  yn  grasboeth  tan  fy  nhraed  ;  gelyn  i  mi  ydyw  pawb 
yn  y  lle,  a  bydd  ganddynt  destun  newydd  bellach  ;  galwent  fi  o'r  blaen 
y  ■  Gwrthodedig,'  o  hyn  allan  fe'm  gelwir  yr  'Hunanleiddiad.' " 

"  Twt,  fydd  undyn  doethach  o  herwydd  hyn,"  ebai  Peter  Prys. 

"  FednucJi  chwi  gadw  cyfrinach?"  ebai'r  llanc  yn  eiddgar ;  "  cadw  yr 
hyn  a  welsoch  yn  guddiedig  hyd  yn  nôd  oddiwrth  eich  gwragedd  a'ch 
plant." 

"Fedrwn  ni?  medrwn,"  ebai'r  Hen  'Dderyn,  yr  hwn  oedd  yn 
addawr  hynod  o  ddoniol  mewn  amgylchiadau  o'r  fath. 

"  Oddiwrth  bob  clust,"  ebai'r  Clochydd,  "ondunpâr;  rhaid  dy weyd 
wrth  ein  meistr ;  rhaid  i  Mr.  Duncombe  gael  clywed  ;  a  hyny  am  dri 
rheswm  :  laf.  Am  mai  efe  ydyw'r  Person  ;  2il.  Am  mai  efe  ydyw'r  dyn 
goreu  sydd  yn  yplwyf;  3ydd.  Am  mai  efe  ydyweich  ysgutor  chwithau." 

Cydsyniai  Nicodemus  yn  rhwydd  efo  ei  uwch-swyddog  ar  ddoethineb 
y  weithred  o  hysbysu  y  cwbl  i  Mr.  Duncombe ;  a  gwastraff  ac  oferedd 
a  fu  holl  ymgais  y  llanc  i  gael  ganddynt  beidio,  er  iddo  arfer  amryw 
resymau  cryfion,  a  therfynu  mewn  gwawdiaeth  lem  trwy  ofyn  os  oeddynt 
hwy,  er  yn  Brotestaniaid  mewn  enw,  fymryn  gwell  na  Phabyddion,  pan 
y  cyffesent  bobpeth  i'r  offeiriad.  "  Ond  gan  eich  bod  chwi  yn  bender- 
fynol,"  ebai  ef,  "gwell  fyddai  i  ni  fyned  a'i  hysbysu  yrwan;  ac  mi  ddeuaf 
gyda  chwi  i  weled  na  fo  dim  chwanegu  na  thynu  oddiwrth  y  gwirion- 
edd."  Ac  felly  fu.  Cawsant  yr  hen  offeiriad  yn  ei  barlwr ;  a  Pheter 
Prys,  fel  y  bôd  pwysicaf  nid  yn  unig  o'r  ddau  dyst,  ond  yn  yr  holl  blwyf, 
ac  eithrio  y  person  yn  unig, — hyny  yw,  yn  marn  Mr.  Prys  ei  hun, — efe  a 
weithredai  fel  llefarydd  ;  a  thêg  ydyw  hysbysu  na  chafodd  John  Jones 
fawr  o  waith  i  gywiro  y  traethiad.  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  yr  hanes  yn 
poeni  yr  hen  ŵr  yn  fawr  iawn  ;  canys  ocheneidiai  yn  ddwys,  edrychai 
gyda  syndod  oedd  yn  ymylu  ar  achygoeledd ;  ac  ar  derfyniad  yr  hanes 
tòrodd  ei  deimladau  allan  yn  naturiol  yn  ngeiriau  y  Litani: — "  Oddi- 
wrth  bob  drwg  ac  anffawd ;  oddiwrth  bechod,  oddiwrth  ystryw  a  chyrch 
y  cythraul,  oddiwrth  lid,  ac  oddiwpth  farnedigaeth  dragywyddol ;"  ac 
atebwyd  ef  yr  un  mo.r  naturiol  gan  y  Clochydd  a  phe  buasent  yn  dwyn 
ymlaen  y  gwasanaeth  cyffredin  yn  y  deml  blwyfcO,  "  Gwared  ni, 
Arglwydd  daionus."  "  Ië,  oddiwrth  gyrch  y  cythraul,"  ebai'r  offeiriad, 
gan  ail-adrodd  yr  ymadrodd  mwyaf  penodol  i'r  amgylchiad,  "gwared  ni 
Arglwydd  daionus;  gwared  ni,  gwared  ni,  Arglwydd  daionus." 

"Wel,  wel,  John,"  ebai  ef  drachefn,  "beth  chwi  meddwl  gwneyd." 

"  Meddwl,  syr,  myn'd  o'r  llcàn  yma  i  rywle,"  ebai  John,  yn  benisel  a 
thrist. 

"  Onid  oes  manau  eraill  ar  y  ddaear  hon  y  gallech  chwi  myn'd  iddynt, 
os  chwi  wedi  blino  ar  Llanllonydd?  Fi  sýnu  atoch  chwi,  John ;  ysgolor 
da,  bachgen  cryf,  iach,  hardd;  dylech  chwi  ymfudo  i  rhyw  wlad  estronol, 
lle  chwi  gweled  gwynebau  newyddion  a  golygfeydd  newyddion ;  a, 
maddeuwch  i  mi  am  ddyweyd,  John,  merched  lawn  mor  bropor  a  Jemima 
Sophia  Rees." 

Yr  oedd  yn  amlwg  fod  awgrymiad  Mr.  Duncombe  yn  newydd  i'r  llanc, 
ac  wrth  fodd  ei  galon,  canys  efe  a  atebodd  ar  ffrwst, 


Y    DDAU    EFELL.  267 

11  Ymfudo  i  ba  le,  syr  ?" 

"  Chwi  ymfudo  i'r  America ;  digon  o  dir  yno  ;  digon  o  le  i  bobl 
gerdded  heb  sathru  traed  eu  gilydd ;  digon  o  goed  uchel  y  gall  rhai 
fydd  wedi  blino  ar  y  byd  hwn  fyned  oddiarnynt  i  fyd  arall." 

Yr  oedd  y  sylw  olaf  yn  un  tra  annysgwyliadwy  i  ddyfod  o  enau  Mr. 
Duncombe ;  parodd  gryn  syndod  i'r  ddau  dyst,  ond  archollodd  y  llanc 
i'r  by  w ;  er  nad  y  w  yn  profi  dim  ond  hen  wirionedd  athronyddol,  sef, 
mai  gan  y  dyn  tyneraf  y  ceir  fynychaf  y  wawdiaeth  lèmaf.  Pa  fodd 
bynag,  tarawodd  y  llanc  fel  ergyd  trydan  ;  disgynodd  ar  ei  liniau  o  flaen 
yr  offeiriad,  rhoes  ei  ddwylaw  yn  mhleth,  trôdd  éi  lygaid  tuag  i  fyny, 
gan  ddodi  ei  hunan  yn  yr  agwedd  fwyaf  gweddigar.  "  Dduw  trugarog  a 
graslawn,"  ebai  ef,  mewn  tôn  angerddol  a  thanllyd,  "yn  dy  erbyn  di, 
a  thydi  yn  unig,  y  pechais.  Yn  ol  dy  fawr  drugaredd,  maddeu  i  mi  fy 
amryfusedd  pechadurus;  diolch  i  ti  am  ddanfon  y  ddau  Pharisead  hyn 
i'm  gwaredu  rhag  cyrch  y  cythraul ;  agor  galon  dy  was,  Mr.  Duncombe, 
i  faddeu  i  mi,  fel  y  maddeuot  tithau  iddo  yntau,  trwy  haeddiant  yr 
Hwn  a  demtiwyd  yr  un  ffunud  a  minnau,  ond  Efe  heb  bechod." 

"  A.men,"  ebai  Mr.  Duncombe,  a  dagrau  o  foddlonrwydd  yn  rhedeg 
o'i  lygaid  ;  gan  y  teimlai  yn  ddiogel  yn  ei  feddwl  fod  y  weddi  hono  yn 
brawf  fod  y  bachgen  wedi  ei  symud  o  gyflwr  peryglus  a  gwarthus  yr 
"  Hunanleiddiad." 


PENNOD    XI. 

YMFUDO. 

Trefnodd  Mr.  Duncombe,  fel  ysgutor  doeth,  yn  ddioedi  eiddo  yr 
efeilliaid,  modd  y  gallai  John  Jones  fyned  i'w  daith;  ac  ni  oedodd  yntau 
yn  cychwyn,  a'r  rhan  a  ddigwyddai  iddo  o'r  da  gydag  ef.  Ni  wyddai 
odid  i  neb  yn  y  Llàn  ei  fod  ar  fedr  eu  gadael;  ni  welodd  efe  y  gwyneb  têg 
achlysurydd  ei  holl  anghaffael ;  ysgôdd  y  gwyneb  hwnw,  fel  yr  ysgöir 
goleuni  gan  lygaid  gweiniaid ;  býr  a  brysiog,  eto  serchog  ar  y  cyfan, 
oedd  yr  ymddyddan  ymadawol  a  gymerodd  le  rhyngddo  a'i  frawd  Ifan. 
Yr  oedd  y  teimladau  o  iâ  a  hanfoda'sai  rhyngddynt  er's  rhai  misoedd, 
wedi  toddi  ychydig  yn  ngwrês  yr  amgylchiadau  poethion  yr  aethai  John 
trwyddynt  yn  ddiweddar;  a'r  "  tán  "  hwnw,  y  dywed  yr  hen  ddiareb, 
sydd  mor  " hawdd  i'w  gynneu  ar  hen  aelwyd,"  yn  dechreu  gwreichioni 
tipyn  ar  eu  haelwyd  hwythau.  Llechai  deigryn  yn  nghil  llygad  pob  un 
o'r  ddau,  fel  pe  buasai  yn  gwylio  ei  gyfle  i  neidio  o'i  guddíau.  Rhoes 
Mr.  Duncombe  Fibl  bychan  i'r  ymfudwr,  gan  ei  annog  yn  ddwys  a  thaer 
i'w  ddarllen  mewn  hindda  a  dryghin,  ar  fôr  ac  ar  dir;  a'i  wneyd  yn 
llusern  i'w  draed  ac  yn  llewyrch  i'w  lwybrau  yn  y  tir  gwyllt,  a'r  wlad 
anghyfanedd  yr  oedd  efe  a'i  wyneb  arni. 

Cyrhaeddodd  Lerpwl  yr  un  noson  ag  y  cychwynasaî.  o  Lanllonydd. 
Yr  oedd  hyny  ar  nos  Wener.  Cafodd  nad  oedd  y  llong  y  bwriadai 
hwylio  gyda  hi  i  gychwyn  o'r  porthladd  hyd  y  dydd  Mawrth  canlynol. 


268  '  Y    DDATJ    EFELL. 

Bhoes  hyn  ysbaid  iddo  yn  yBrifddinas  Gynireig  y  teimlai  yn  dra 
balch  o  honi.  Yr  oedd  yn  llettya  mewn  tafarndy  a  elwid  yn  <lDý 
Cymreig,"  yr  hwn  a  safai  mewn  heol  gûl  heb  fod  ymhell  oddiwrth  yr 
afon ;  ac  yn  talu  swllt  y  nos  am  ei  letty,  a  swllt  y  pryd  am  ei  fwyd. 
Anhawdd  a  fuasai  iddo  gael  ei  osod  mewn  sefyllfa  i  weled  halogrwydd 
bywyd  isel  yn  well  nag  yn  hon.  Am  y  bwyd,  gweddus  yw  diolch  am 
dano  bob  amser ;  ond  pe  buasai  wedi  ei  goginio  yn  fwy  chwaethus,  a'i 
arlwyo  ar  ddysglau  glanach,  buasai  llai  o  achos  grwgnach  ynghylch  y 
pris.  Yr  unig  beth  a  gymerai  le  yn  Gymraeg  yn  y  tŷ  ydoedd  rhegi 
a  melldithio;  yn  hyn  yr  oeddynt  bron  a  gyru  Bedlam  ei  hunan  i'r 
cysgodion.  Ymgnawdoliad  o'r  desgrifiad  a  geir  yn  y  "  Greglais  or  Grog- 
lofft"  oedd  y  tý  a'r  tylwyth.  Ni  chlywsai  y  llanc  yn  Llanllonydd  ddim 
byd  tebyg  iddo,  er  iddo  gael  ei  ddwyn  i  fyny  mewn  gwestty,  ac  er  nad 
oedd  Llanllonydd  yn  un  o'r  llànau  duwiolaf  yn  y  wlad. 

Ac  wedi  esgyn  oddiwrth  y  genfaint  gableddus  i'w  ystafell  wely,  nid 
oedd  ei  sefyllfa  nemawr  gwell.  Mewn  goruwch-ystafell  fechan,  nas 
gallai  dyn  sefyll  ynddi  heb  daro  ei  benglog  yn  y  nenfwd,  yr  oedd  tri 
gwely,  o'r  fath  ag  oeddynt,  a  dau  yn  cysgu  yn  mhob  un,  a  John  ydoedd 
un  o'r  chwech.  Dyn  a'i  helpo  !  ychydig  a  gysgodd,  a  synfyfyriodd 
lawer  yn  yr  ystafell  ansyber  hono  yn  ystod  oriau  digwsg  ei  nosweithiau 
meithion,  tra  yr  oedd  «i  gymdeithion  haner-meddwon  yn  chwyrnu  yn 
braf.  Y  mae  yn  anhawdd  portrëadu  dyfnder  anghysur  dynol  yn 
gywirach  nag  fel  y  ceid  ef  yn  y  Tai  Cymreig  hyn  flynyddau  yn  ol. 

Mewn  cymhariaeth  i'r  ffau  hon,  yr  oedd  yr  heol  isel  y  safai  y  cyíryw 
o'i  mewn  yn  ddedwyddach  ei  hunan  i'n  hymfudwr  ieuanc ;  a'i  bleser 
ydoedd  crwydro  yn  ddiamcan  hyd  heolydd  y  dref,  a  sylwi  ar  agweddiad 
prysur  y  preswylwyr,  gan  ddyfalu  beth  aliai  fod  meddyliau  y  dynion 
myfyriol  a  ruthrent  heibio  mor  chwim  a  disylw  o  bobpeth.  Canys  yr 
oedd  John  yn  fachgen  meddylgar,  ac  yn  sylwedydd  craff  ar  y  dygwydd- 
iadau  a  gymerent  le  o'i  ddeutu  ;  ac  yn  dipyn  o  fardd  hefyd,  hyny  ydyw, 
"yn  ewyllysiwr  da  i'r  trâd,"  yr  hyn,  a  siarad  yn  hunangar,  sydd  yn 
well,  gan  ei  fod  megys  yn  gallu  mwynhâu  yr  ardd-flodau,  heb  lafurio 
dim  gyda'r  garddu. 

Un  o'r  gwrthddrychau  a'i  difyrodd,  a'i  dyddorodd,  ac  a'i  synodd  fwyaf 
o'r  cwbl,  yn  ystod  ei  grwydriadau  ar  hyd  heolydd  Lerpwl,  ydoedd  derwen 
fechan,  a  welodd  ar  fin  heol  boblog,  yn  ceisio  byw  a  ffýnu.  Ac  er  nad 
amcanodd  erioed  brydyddu  o'r  blaen,  yr  oedd  ymddangosiad  y  gwrth- 
ddrych  hwnw  iddo  mor  darawiadol — a  dylid  hefyd — gymeryd  i  ystyriaeth 
ansawdd  gyffröus  ei  feddwl  ef  ei  hun  ar  y  pryd — felnas  gallai  yn  ei  fyw 
ymattal  heb  ymgais  at  wneyd  yr  anerchiad  canlynol  iddi :-— 

DERWEN"  ODDICARTREF. 

Ai  yma  'r  ydwyt,  blentyn  glâs  y  goedwig  ? 

Yn  dwyn  dy  benyd  ar  dy  ben  dy  hun  ; 
Heb  frawd,  na  chwaer  na  mam — druanes  unig  ! 

Yn  dwys  anädlu  awyr  halog  dyn  ; 
Pwy'th  gludodd  o'r  anialwch  gwyllt  coedwigol, 
I  edwi  mewn  anialwch  gwylltach  dynol  ? 

Mae'r  awyr  o  dy  ddeutu  'n  fwll  ac  afiach, 

Trwy  fŵg  a  thawch  y  gwêna  arnat  haul ; 
0  wlith  y  nos  ni  byddi  fawr  gymhenach — 

Mae  'n  barddu  i  gyd  cyn  cyrhaedd  ar  dy  ddail 


Y   DDAU    EFELL.  209 

Crinasai-coedydd  eraill — ywen,  onen, — 
A  da  fod  genyt  tithau  galon  derwen. 

Nià  oes  aderyn  yma  ar  dy  gangau, 

Yn  tiwnio  'i  danau  fore  gwỳn  a  hwyr  ; 
A  gwiwer  sionc  ysgafnlon  rhwng  dy  frigau 

Ni  welir  byth  yn  chwareu — Duw  a'i  gŵyr  ! 
Alltudiodd  ffawd  dydi  o  fyd  gwiwerod — 
Dynghedfen  flin  a  chroes  ! — i  fyd  epäod. 

A  maddeu  im'  am  ofyn  it',  pwy  ydwyt  ? 

Mae  'th  ddail  yn  debyg  i  ddail  derw  Clwyd ; 
Mi  glywais  am  Freninbren  praff  y  Ganllwyd, 

Ai  un  o  deulu  gwydn  hwnw  wyd  ? 
Wrth  edrych  gylch  y  fan  yr  wyt  yn  sefyll, 
'Does  fodd  nad  plentyn  wyt  i  Geubren  'r  Éllyll. 

Er  glased  yw  dy  frigau  hoywon  heddyw, 

Er  teced  wyt,  yn  wyneb  rhwystrau  gant ; 
Daw  gauaf  ar  dy  warthaf — try  di  'n  welw, 

A'th  gu  ogoniant  fwrir  oll  i  bant ; 
Fregetha  ymlaen  ar  freuder  oes,  a  dywed 
Yn  hyf,  Y  sawí  sydd  ganddo  glust  gwrandawed. 

Meddyliodd  John  ar  ol  cyfansoddi  y  gân  flaenorol,  yr  hon  a  gostiodd 
iddo  rai  oriau  o  bensyfrdandod,  ac  o  boenau  eraill  nodweddiadol  o 
esgoreddfa  awenyddol  galed,  ei  íbd  yn  fardd  tu  hwnt,  ac  y  byddai  raid 
iddo  gael  ffugenw  yn  ddíoed.  Yn  hyn  nid  oes  fawr  achos  beio  arno,  gan 
y  gellid  yn  hawdd  nodi  aml  i  berchenog  ffugenw  cyhyd  a  choes  rhaw 
heb  erioed  roddi  prawf  o'i  ddawn  i  allu  dodi  cynifer  ahyn  o  eiriau  mewn 
mydr.  Ni  raid  dyweyd  iddo  ei  thrysori  yn  ofalus  fel  ei  gyntaf  a'i  unig- 
anedig  blentyn  awenyddol  ;  ond  bu  mor  synwyrol,  er  ei  fod  yn  gorfod 
cydnabod  fod  gwythien  o'r  mŵn  barddonol  yn  rhedeg  trwy  ei  benglog, 
nad  oedd  ychwaith  yn  ddigon  creí  i  dalu  am  ei  gweithio.  Gŵyr  llawer- 
oedd,  er  eu  gofid,  am  liaws  o  wyth'ienau  cyffelyb  yn  ngwlad  genedig- 
aeth  John. 

Bore  Sabbath,  tra  yn  pererinio  ar  hyd  un  o'r  heolydd,  mewn  ym- 
chwil  am  rhyw  gapel  Cymraeg  i  fyned  i  addoli  ynddo,  gwelai  ŵr  oedranus 
ymhlith  y  lliaws  a  ddeuent  ar  hyd  y  llwybr  tuag  ato,  a  dynodd  ei  sylw 
fel  un  a  welsai  yn  rhywle  o'r  blaen.  Yr  oedd  ganddo  gôt  o  frethyn 
dulas  am  dano,  a  botymau  prês  gloywon  arni,  gwasgod  stŵff  cartre', 
clôs  pen  glin,  a  hosanau  cochddu'r  ddafad,  ac  am  ei  ben  yr  oedd  het 
befar  drom,  wedi  gweled  dyddiau  gwell,  a'i  brwsio  yn  ol  pob  golwg  o 
chwith.  Adwaenodd  ef  wrth  yr  het  ymhell  cyn  iddo  gyrhaedd  ato. 
Ifan  Dafydd,  yr  Ymneillduwr,  ydoedd,  a  mawr  oedd  syndod  y  ddau  o 
weled  y  naill  y  llall  mor  bell  oddicartref,  a'u  llawenydd  o  weled  rhyw 
wyneb  a  adwaenent. 

Welais  i  erioed  gynifer  o  bobl  yn  fy  mywyd !  John  bach,"  ebai'r  hen 
ŵr,  ar  golli  ei  anadl,  "  ac  y  mae  pob  un  o  honyn'  nhw'n  ddiarth  i  mi, — 
ac  yn  debyg  iawn  iawn  i'w  gilydd  fel  twmplins  un  afal." 

"  I  ba  le  yr  ydych  chwi  yn  ceisio  myn'd,  Ifan  Dafydd?  "  ebai  John. 

"  I  hen  gapel  Williams  o'r  Wern,  machgen  i,"  ebai'r  hen  ŵr  ;  "  ddoi 
di  gyda  fi." 

Cydsyniodd  y  llanc  yn  rhwydd,  ac  wedi  peth  holi  a  llygadrythu,  caf- 
wyd  hyd  i'r  fan,  a  chafodd  y  ddau  eu  hunain  yn  eistedd  mewn  capel 


270  Y    DDAU    EFELL. 

helaeth,  ac  yn  ei  bulpud  ddyn  tàl,  main,  o  bryd  a  gwallt  du,  yn  parablu 
yn  araíaidd  y  Gymraeg  buraf  ei  harddull.  Pwnc  o  athrawiaeth  ydoedd 
mater  y  bregeth,  yn  cael  ei  drîn  a'i  drafod  yn  ddeheuig,  a'i  egluro  mor 
drylwyr  nes  gallai  y  distadlaí  ei  amgyffred  ei  diirnad.  Ymddangosai 
yr  hen  ŵr  fel  pe  buasaì  yn  mwynhâu  y  weinidogaeth,  a  defnyddio 
cymhariaeth  isel  i  osod  allan  bethau  uchel,  fel  pe  dodasiddyn  newynog 
i  f wynhâu  gwledd  frâs ;  tra  yr  ydoedd  John  heíyd  yn  cael  pleser  mawr 
wrth  wrando,  yn  enwedig  ar  y  drychfeddyliau  hedegog  a  írithent  y  cyf- 
ansoddiad  fel  egluriadau  ar  yr  athrawiaeth.  Ac  ar  ddiwedd  yr  odfa,  aeth 
Ifan  Dafydd,a'i  gyfaill  ieuanc  gydag  ef,ymlaen  at  risiau  y  pulpud  er  mwyn 
ysgwyd  llaw  â'r  pregethwr  ;  ac  wedi  i'r  gweinidog-  a'r  diacon  gyfarch 
gwell  i'w  gilydd,  trôdd  yr  hen  ŵr  at  John,  gan  wneyd  ei  enw  a'i  ymdaith 
yn  hysbys,  a  gofyn  am  air  o  gynghor  iddo.  Mae  yn  wir  y  gallai  yr  hen 
ŵr  roi  cynghorion  digon  prîodol  a  lliosog  ei  hunan,  ond  meddyliai  y 
byddai  mwy  o  bwys  arnynt  yn  dyfod  tros  wefusau -pregethwr  o  alluoedd 
a  dealltwriaeth  yr  un  y  buasent  yn  gwrando  arno,  Coffäodd  y  gwein- 
idog  i'r  gŵr  ieuanc  ymddygiad  Abraham,  a  gofnodir  yn  yrunfed  bennod 
ar  ddeg  o'r  llythyr  at  yr  Hebreaid,  yn  dodi  ei  ffydd  yn  Nuw  hyd  yn  nôd' 
pan  "aeth  allan  heb  wybod  i  ba  le  yr  oedd  yn  myned."  Cànodd  y 
ddau  yn  iach  efo'r  gweinidog,  a  llwybrasant  wrthynt  eu  hunain  yn 
nghyfeiriad  eu  llettai,  canys  erbyn  deall  yr  oeddynt  yn  llettya  yn  yr  un 
heol.  Cawsant  hamdden  i  egluro  y  naill  i'r  llall  beth  oedd  eu  gwahanol 
negesau  yn  Liverpool.  Ifan  Dafydd  i  gyfarfod  mab  ar  ei  ddychweliad 
o  fordaith  hir ;  John  Jones  ar  ei  ffordd  i  New  Orleans,  fel  ymfudwr. 


PENNOD     XII. 

BONEDDWIl    DIARTH     0     LUNDEN. 

CrRHAEDDODD  John  New  Orleans  yn  ddiangol  ar  ol  mordaith  faith 
mewn  llong  hwylio,  yn  ystod  yr  hon  ni  chymerodd  dim  neillduol  le  i 
dòri  ar  ei  hunrywiaeth  o  fôr  o'u  deutu,  a'r  awyr  uwchben  fel  cauad  arno 
yn  amgylchu  ei  gorwel,  a  hwythau  yn  hwylio  ymlaen  megys  mewn 
dysgl  neu  biser  anferth.  Gadawodd  clefyd  y  môr  ef  ar  ol  ei  gystuddio 
yn  drwm  am  rai  dyddiau,  a  chynefinodd  o  dipyn  i  beth  á'r  newydd-dra 
o  gysgu  ar  shilff  yn  ystlys  y  llong ;  gwisgodd  gwynebau  dyeithr  ei 
gydymfudwyr  o  radd  i  radd  yn  wrthddrychau  cyífredin ;  a  chan  ei  fod 
ef  bellach  yn  sugno  ei  fwyniant  o  hóuo  ei  hun,  ac  nad  ymgyfeillachai 
odid  ddim  âg  undyn  ond  ag  ef  ei  hun,  yr  oedd  y  fordaith,  ymhell  cyn 
ei  diwedd,  yn  undônol  i'r  eithaf,  a  da  ydoedd  ganddo  weled  traeth 
annyddorol  y  rban  hono  o'r  byd  newydd  yn  y  golwg,  a  chael  ei  droed 
wedi  hyny  ar  un  o  heolydd  anolygus  New  Orleans.  Yr  oedd  amryw 
yn  Llanllonydd  y  carasai  ddanfon  pwt  o  lythyr  atynt,  canys  fel  y  dywed 
y  bardd  Seisnig,  "Distance  lends  enchantment  to  the  view;"  ond  meddyl- 
iodd  gydag  ochenaid  mai  doethach  iddo  oddef  ebargofiant  ymhlith 
cyfeillion  ei  ieuenctyd,  a  phenderfynu  ffurfio  cylch  newydd  yn  y  rhan- 
baiíh  o'r  wlad  yr  ocdd  â'i  wyaeb  arni — eylch  na  buasai  yn  gywilydd 


Y    DDAU    EFELL.  271 

gan  yr  lien  gylch  ei  arddel — a'i  fFurfio  trwy  ymroddiad  llwyr  i  lafur 
gonest,  a  thrwy  yindrechion  penderfynol  i  deilyngu  yr  enw  dyn  yn 
ystyr  uchaf  y  gair. 

Fel  y  gellid  dysgwyl,  parodd  ymadawiad  sydyn  John  lawer  o  siarad 
ymhlith  y  Llaniionyddion,  a  llawer  o  ddyfalu  pa  beth  allai  fod  yr  achos 
o  hòno ;  bnd  yr  oedd  y  gwir  achos  yn  anhysbys  i  bawb  ond  y  tri  a 
nodwyd,  canys  cadwasant  y  gyfrinach  yn  ddifwlch  ;  Mr.  Duncombe,  am 
y  tybiai  na  buasai  ei  dadguddio  yn  gwneyd  llês  i  neb,  a'r  ddau  arall  yn 
rhinwedd  eu  haddewid  bendant.  Gan  na  wyddid  y  gwir  achos,  priodolai 
athronyddion  athrodus  y  Llàn  ei  fynediad  i'r  achlysur,  sef  oedd  hwnw, 
gwrthodiad  y  llanc  gan  Jemima  Sophia  Rees ;  a  chyda  y  rhai  hyn  y 
eydsyniai  John  Rhys,  tad  y  rhian,  y  rhian  ei  hun,  ac  Ifan  Jones,  brawd 
yr  ymadawedig. 

Yr  oedd  ymweliadau  Hywel  Puw  â  Llanllonydd  yn  ansicr,  a'i  dreigl- 
iadau  yn  anesboniadwy  i  bawb.  Er  fod  John  Ehys  yn  un  o'r  rhai 
dyfnaí  yn  yr  holl  wlad,  nis  gallai  wneyd  na  chael  fawr  iawn  o  Puw  ;  a 
hanner  gredai  weithiau  fod  rhyw  chwilen  yn  ei  glust.  Chwanegwyd 
llawer  at  benbleth  gŵr  yr  Af'r  trwy  i'r  hen  fìlwr  gyrhaedd  y  L!àn 
gyda'r  cerbyd  un  diwrnod  â  llafn  o  ŵr  boneddig  moesgar,  modrwyol,  a 
pheraroglus  gydag  ef ;  ac  er  cymaint  a  holodd  ac  a  glustíeiniodd  Bhys, 
y  cwbl  allodd  ef  gasglu  ydoedd  mai  o  Lundain  y  deuai  y  boneddwr 
dyeithr.  Bu  Puw  ac  yntau  am  ddwyawr  gron  wrth  awrlais  y  clochdŷ 
yn  nhý  y  Person ;  ac  o  ganlyniad,  rhaid  fod  gan  Mr.  Duncombe  a 
hwythau  rywbeth  pwysig  ar  droed;  a  gýrwyd  amy  tawedog  a'r  cyfrwys- 
fíôl  Peter  Prys  yno  atynt ;  ond  ni  cheid  dim  allan  o  grombil  Peter,  os 
y  byddai  ei  feistr  wedi  peri  iddo  ei  gadw.  O'r  Persondý  aethant 
drosodd  i  westtŷ  y  Bdraig,  lle  yr  archodd  y  boneddwr  wely  am  y  noson. 
Gan  nad  oedd  Ifan  yn  gwybod  dim  eto  am  natur  ymweliadau  achlysurol 
Hywel  Puw  â  Llanllonydd,  wrth  gwrs  ni  theimlai  y  fath  ddyddordeb 
ynddynt  ag  a  wnai  ei  fwriadol  dad-yn-nghyfraith ;  ac  o  ganlyniad,  ni 
feddai  ei  ymwelwyr  y  diwrnod  hwnw  fwy  o  ddyddordeb  iddo  ef  ar  y 
cyntaf  na  phe  buasent  westeion  cyfTredin.  Ond  edrychai  y  boneddwr 
arno  mor  graff  ac  mor  hir,  nes  y  teimlodd  ei  íod,  i  ryw  ddyben,  yn 
wrthddrych  ei  sylw  arbenig ;  ac  aeth  yn  unswydd  i'r  Afr  er  mwyn  gofyn 
i  John  Ëhys  pwy  oedd  cydymaiih  dyeithr  Hywel  Puw.  Y  publican  a 
atebodd  nas  gwyddai. 

"  Ond  clustfeiniwch,"  ebai  ef,  "  clustfeiniwch,  Iían ;  agorwch  eich 
clustiau  a'ch  llygaid  hyd  yr  eithaf.  Gwylíwch  bob  smic.  Yr  wyf  yn 
meddwl  fod  ganddynt  rywbeth  pwysig  ar  law." 

Penderfynodd  Ifan  glustíeinio  a  gwylio  yn  ddyfal,  ond  nid  oedd  dim 
i'w  gael.  Dim  ond  Peter  Prys  yn  derbyn  yn  foddhäus  garedigrwydd  y 
boneddwr  ar  lun  gwydraid  ar  ol  gwydraid,  a  dyíodd  yn  Sais  dros  ben, 
gan  siarad  yn  barhäus  y  Saesneg  digrifaf  a  glybu  clust  erioed;  ac  yr  oedd 
yn  anhawdd  gwybod  pa  un  a  chwarddai  uchaf,  ai  y  boneddwr  am  ben 
Saesneg  Peter,  ynte  Peter  am  ben  ei  stori  ei  hun.  Tròai  y  clochydd 
ei  law  oddiamgylch  y  plát  ar  ei  goryn,  ac  agorai  ei  enau  crocodil  yn 
lletach  nag  y  gwelwyd  hi  erioed  o'r  blaen  ;  ac  ebychai  aìlan  frawddegau 
hirion  a  dyeithr,  na  wyddai  undyn  arall  beth  oedd  eu  hystyr,  os 
gwyddai  eu  llefarydd  ei  hunan.  Daeth  Nicodemus  yno  ar  ei  liald  o 
rywle;  wedi  cîywed,  mae'n  debyg,  am  y  croesaw  a  gai  ei  gydymaith,  a 


272  Y    DDAU    EFELL. 

chyflwynodd  Mr.  Prys  ef  i'r  boneddwr  yn  yr  ymadrodd  dillyn  a 
ganlyn : — 

"  This  is  our  grave-breaker,  sir." 

"  Your  what,  sir?  "  ebai'r  gŵr  boneddig. 

"  The  one  as  whats  does  break  the  holes  in  grounds  for 
funerals." 

"0,  indeed!  the  grave-digger,  eh !     Nice  day,  Mr.  Grave-digger  ?" 

"Very  much  nice,  Mr.  Gwrboneddigdiarth,"  ebai'r  Hen  'DderyD, 
gan  dywallt  aìlan  o'r  ystorfa  gyfyng  oedd  ganddo  o  Saesoneg,  a  gasgl- 
asai  trwy  oes  o  lafur  diflin  oddiar  geryg  beddau,  gan  mwyaf. 

"Whatdoeshe  call  me?"  ebai'r  gwr  boneddig,  gan  dybied  fod  y 
"  grave-breaker"  naill  ai  yn  ei  lysenwi  neu  yn  ei  regu. 

Eglurodd  Hywel  Puw  nad  oedd  dim  niwed  yn  y  gair  ;  ac  aeth  yr 
ymgom  ymlaen,  er  mawr  foddhâd  i'r  Hen  'Dderyn,  yr  hwn  a  sylwasai 
fod  y  boneddwr  wedi  cynhyrfu  tipyn  wrth  ei  ymadrodd,  ac  yn  edrych 
fel  pe  buasai  ar  fedr  bwrw  ei  lid  arno  am  ddiraddiad.  Bu  Peter  mewn 
helbul  mawr  ymhellach  ymlaen  yn  ceisio  dyweyd  wrth  y  Sais  hanes 
gŵr  Tý'nycaeau  yn  myned  adref  yn  mherfedd  y  nos  yn  ei  ddiod,  a 
chanwyll  frwyn  neu  babwyr  ganddo  yn  edrych  am  yr  haul;  yr  hyn,  o 
gyfieithiad  Mr.  Prys  a  safai  yn  debyg  i  hyn  . — "  The  husband  of  Tŷ'n- 
ycaeau  farm  was  go  home  in  the  belly  of  the  night,  with  men  of  popev  to 
see  for  sun."  Ac  wedi  cwblhâu  ei  orchestwaith,  er  mawr  foddlonrwydd 
iddo  ei  hun,  trôdd  at  ei  îs-swyddog,  er  mwyn  rhoddi  prawf  arall  i'r  gŵr 
boneddig  nad  oedd  hwnw  yn  deall  Saesoneg,  ac  ebai  efe,  "  Dyweyd 
wrth  y  gŵr  byneddig  yr  oeddwn  i,  wyddost,  am  ŵr  Tý'nycaeau  yn  myned 
adref  wedi  meddwi."  0  !  yr  oedd  siarad  Cymraeg  yn  rhwydd  iddo 
wedi  bod  yn  bustachu  hefo'r  Saesoneg. 

Hwyliodd  y  boneddwr,  o'r  diwedd,  i'w  wely ;  hwyliodd  Puw  i'w 
lettŷ,  gan  adael  y  ddau  rychor  yno  wrjihynt  eu  hunain,  lle  y  buont  am 
beth  amser  yn  slotian  ac  yn  ymgomio. 

"Fu  agos  i  mi  roi  'nhroed  ynddi  hi,  onid  do?"  ebai  Nicodemus, 
"  hefo'r  gair  mawr  hwnw.  Peth  peryglus  iawn  ydyw  siarad  Saesneg, 
welwch  chi,  yn  enwedig  efo  bynddigions  diartb." 

"  Peth  peryglus  iawn  i  un  fel  ti,  fel  tase,"  ebai  Prys,  "  sydd  cyn 
Ueied  o  Sais.  Am  dana'  i,  mae  siarad  Saesneg  yn  hollol  naturiol  i  mi, 
wyddost." 

"  Peri  i  mi  gofio  Nedi'r  Llifiwr,"  ebe  Nico  ;  "  un  gerwinol  am  eiriau 
Cymraeg  mawrion  oedd  Nedi,  os  ydach  chwi'n  cofìo.  Wel,  nosweth 
talu  am  y  tir  tatws,  a'r  gŵr  a  biau'r  tir  yn  y  gader  yn  y  cyíarfod  yfed 
ar  ol;  dynan  oedd  hwnw  heb  ei  fendithio  âg  enaid  mawr  fel  enaid 
Nedi ;  dyma  Nedi  ar  ei  draed  ac  yn  cynnyg  '  yfair,'  chwedl  yntau,  ac 
ebre  fo,  'Risiart  Watkins,  chwychwi  ydyw  fy  nhad-maeth  i,'  ganfeddwl 
mai  efe  oedd  yn  rhoi  tir  iddo  i  blanu  tatws.  Ond  meddyliodd  Eisiart 
mai  ei  ddifenwi  yr  oedd  Nedi,  a  neidiodd  ar  ei  draed  fel  teigr,  ac  ebre  fo, 
'Beth  dd'wedaistti,  Nedi?  Grogi,rhaidi  tibeidio  rhoienwaudrwgarna' 
i,'  ebre  fo,  '  onide,  tyr'd  allan  i'r  buarth,  ac  mi  ymladdaf  fì  â  thi ; '  ac  ni 
fynai  Bisiart  ei  argyhoeddi  mai  ei  ganmol  ef  oedd  yr  amcan  wrth  ei 
alw  yn  dadmaeth,  ac  nid  ei  ddifrio ;  a  thrwy  hyny  terfynodd  swper  tir 
tatws  yn  swta  iawn.  Dyna'r  perygl  o  arfer  geiriau  dyfnion.  Mi  fydda' 
innuu  ar  fy  ngwyUadwriaeth  o  hyn  allan." 


Y    DDAU    EFELL.  273 

"Daiawn.  Wyt  ti  yn  dy  le  bob  amser,  Nico,"  ebai  Mr.  Prys,  a'i 
lygaid  hanner  yn  nghauad. 

"Pwy  ydyw'r  gẃr  boneddig  diarth  sydd  yn  cysgu  yraa  heno, 
Peter'?1'  gofynai  lfan,  gan  daro  i  mewn  megys  yn  ddamweiniol  i'r 
cwmni. 

"  Ffrynd  i  Mr.  Duncombe  a  minnau,"  ebai  Prys,  gan  sefyll  ar  ei 
wyliadwriaeth  mewn  mynyd,  rhag  oín  i  neb  gymeryd  masgal  arno  yn 
ei  dd'iod.  "  Gŵr  boneddig  iawn,  on'tê  ;  digon  o  dd'iod, — digon  o  dd'iod," 
a  gollyngodd  y  cauadau  drachefn  dros  ei  lygaid.  Cododd  hwynt,  pa 
fodd  bynag,  yn  fuan;  "Diaisti,  rhaid  i  ni  fyn'd  adre,  wel'd  di."  A 
chychwynodd  y  ddau  mor  ddisigl  ag  y  gallent,  gan  gyrhaedd  eu  cartref- 
leoedd  heb  i  gymaint  ag  un  llais  ddisgyn  ar  glust  y  clochydd,  "  Pwy 
saethodd  y  mul  ?  " 

Trwy  lawer  o  drafferth  y  gallodd  John  Rhys  gael  ychydig  o  grombil 
Hywel  Pnw,  pan  gyrhaeddodd  yr  olaf  i'w  lettŷ.  Yr  oedd  gan  Hywel 
mmheuon  cryfion  ynghylch  cywirdeb  egwyddorion  gŵr  yr  Afr-~ 
ainmheuon  a  gynnullwyd  yn  ofalus  oddiwrth  amryw  o'i  ymddygiadau ; 
n  chryfhëid  hwy  hefyd  gan  y  wybodaeth  oedd  ganddo  bellach  yn  ei 
neddiant,  sef  fod  gan  Rhys  fûdd  personol,  ar  gyfrif  ei  ferch,  yn  achos 
fyr  efeilliaid.  Gan  hyny  yr  oedd  yn  bur  dawedog.  Nid  oedd  mwyach 
ychwaith  yn  cael  ei  boeni  gan  y  dolur  hwnw  o  gyfrinach  i'w  chadw,  tra 
ar  yr  uu  pryd  eisieu  ei  dadguddio,  nes  ei  gwneyd  yn  faich  anhawdd  ei 
dwyn ;  gan  fod  y  cyfreithiwr  hwnw  o  Lundain  wedi  gwrandaw  yn  astud 
ar  bob  smic  o  honi,  a'i  thrafod  yn  fanwl  ac  ystyrbwyll.  Holodd  Rhys 
lawer  arno,  ar  draws  ac  ar  hŷd,  ynghylch  y  modd  yr  oedd  yr  Arian 
Mawr  yn  dyfod  ymlaen ;  ond  yr  holl  ateb  a  gafodd  ganddo  ydoedd  fod 
pethau  yn  edrych  yn  lled  obeithiol,  ond  ei  fod  yn  ofni  os  gallai  eu  cael 
i'w  hiawn  berchenog,  y  byddai  raid  ei  ymofyn,  os  gwir  a  glywsai,  o'r 
America.  Synodd  Rhys  yn  fawr  at  hyn, — syndod  yn  gymysgedig,  yr 
oedd  yn  hawdd  canfod,  â  chryn  lawer  o  siomedigaeth. 

Ni  soniasom  ddim  hyd  yn  hyn  am  Elsbeth  Rhys,  gwraig  yr  Af'r  a 
John  Rbys.  Wel,  nid  oedd  dim  neillduol  yn  ngolwg  Elsbeth.  Ar  y 
mwyaf  trwynsur,  bèr  o  gorff,  cwta  ei  hymadrodd,  prudd  ei  hysbryd, 
marwaidd  ei  llygad,  ac  araf  ei  symudiad,  oedd  Elsbeth  ;  ond  os  oedd 
ganddi  dop  go  symol,  credai  pawb  a'i  hadwaenai  fod  ganddi  waelod  pur 
dda.  Ei  rhinwedd  mawr,  a'r  hyn  a  bárai  iddi  ymffrostio  ynddo,  ydoedd 
y  ffaith  na  byddai  byth  yn  cario  ond  un  gwyneb  dan  ei  bonnet.  Yr  oedd 
yn  gâs  ganddi  bob  dyn  dau  wynebog  ond  John  Rhys  ;  ac  ar  bwnc  y 
gwyneb-dwbl  y  byddai  John  a  hitbau  yn  syrthio  allan  bob  amser.  Yr 
oedd  ei  ystrywiau  ef  efo  carwriaeth  Jemima  Sophia  yn  peri  llawer  o 
flinder  meddwl  iddi. 

"  Pe  baech  chwi  yn  gadael  i  natur  gael  ei  ffordd  ei  hun,  John,"  ebai 
hi  yn  fynych,  M  arbedai  lawer  o  drafferth  i  chwi  eich  hun  ac  o  boen  i 
minnau ;  yn  lle  hyny,  cynllwyn  yr  ydych  chwi  yn  ddiddiwedd,  a  rhedeg 
yn  erbyn  Rhagluniaeth  a  gwaith  y  Brenin  mawr.  Ddaw  dim  ond  drwg 
o  waith  fel  hyny." 

"  Wel,  wel,  Elsbeth,"  ebai  yntau,  <cdyna  chwi  yn  dechreu  rhygnu  ar 
yr  hen  dant  gwichlyd  yna  eto.  'Does  yr  un  dyn  yn  Llanllonydd  llai 
dau-wynebog  na  fì,  'rw'yn  äiwr;"  a'i  ddau  wyneb  ífugurol  yr  un  pryd 
i'w  gweled  mor  amlwg  ag  oedd  ei  un  gwyneb  naturiol ;  "  ac  liì  fyddai 


974  Y    DDAU    EFELL. 

yn  arw  o  beth  i  mi  beidio  edrych  ar  ol  bywioliaeth  y  plant,  yn  enwedig 
ein  hunig  eneth." 

"  Yr  ydych  chwi  yr  un  fath  gyda  phobpeth,  John,"  ebai  Elsbetb,  "  a 
'does  ond  melldith  yn  dilyn  eich  holl  gynllwynion.  Gadewch  i 
amgylchiadau  gael  eu  ffordd  eu  hunain,  a  pheidiwch  a  cheisio  eu 
gwyrdroi." 

Brochai  John  yn  arw'mol  dan  yr  athrawiaeth  hon,  ac  yr  oedd  pregeth 
o  eiddo  ei  wraig  ar  y  pwnc  hwn  yn  cael  mwy  o  efîaith  arno  na  phregeth 
neb  arall  yn  yr  holl  íyd  crwn ;  ac  yn  hyn  nid  oedd  yn  wahanol  i  l'iaws 
o  wýr  parchus  erailî. 

"  'Eydach  chwi  yn  siarad  yn  ynfyd,  Elsbeth,"  ebai  ef ;  "  mae  bechgyn 
y  Ddraig  yn  debyg  o  dd'od  yn  werth  llawer  byd  o  eiddo  ;  ac  os  daw  yr 
Arian  Mawr  yna  iddynt  (ac  y  mae  pawb  sydd  yn  gwybod  yn  eu  cylch 
yn  siwr  o  hyny),  mi  fydd  Iían  a  John  ymhlith  byddigions  cyfoethoca'r 
wlad,  ac  mi  fydd  teuluoedd  eu  gwragedd  hwy  yn  fonddigions  hefyd." 

"  Twt ;  Arian  Mawr,  wir  !  mi  ddaw  rheiny  paa  ddaw  cywion  gwyddau 
yn  Nghalan  Gauaf ;  ond  paham  y  darfu  i  chwi  berswadio  yr  eneth,  a 
phaham  y  darfu  i'r  eneth  fod  mor  wirion  a  chymeryd  ei  pherswadio 
genych,  i  wrthod  un  er  mwyn  y  llall?  Yr  wyf  yn  methu  dirnad  na 
dyfeisio  beth  allai  fod  eich  amcan  i'ch  dau? — yn  tŷnu  pobl  yn  mhenau 
eu  gilydd,  ac  yn  gyru  bachgen  glandeg  i  ffwrdd  o'r  wlad." 

"  Ond  Ifan  ydyw'r  henaf  o'r  ddau,  ac  felly  efe  ydyw'r  aer;  o'r  hyn 
lleiaf  dyna  ydyw  fy  marn  i,"  ebai  John  Ehys,  a'i  laisyn  toddi  yn  raddol 
o'r  sarug  i'r  esboniadol. 

"  'Eydach  chwi,  fel  arfer,  yn  camgymeryd,  ynte,  John  Ehys ;  yn 
camgymeryd  fel  arfer,  John;  mae  yn  ofynol  cael  dyn  call  a  gwybodus 
i  wneyd  ystrywiwr  da  ;  ac  nid  ydych  chwi  yn  un  o'r  ddau.  Os  coeliwch 
chwi  fi,  John  Jones  ydyw'r  hynaf  o'r  bechgyn." 

"  Wel,  pwy  sydd  yn  dyweyd  hyny  heblaw  chwi,  Elsbeth?  Ac  nid 
yẃ  eich  tystiolaeth  chwi,  'does  bosibl,  yn  ddigon  yn  erbyn  tystiolaeth 
plwyf  cyfan." 

"  Pwy  ydyw'r  plwyf  cyfan,  John?  Chwychwi  eich  hun,  a  neb  aralî," 
ebai'r  bubìicanes.  "  Ond  tystiolaeth  eu  mam,  a  Modlen  y  fydfaeth 
ydoedd  mai  John  ydyw'r  hynaf ;  pe  byddai  hyny  yn  rhywbeth  i  ni.  Pa 
beth  ydyw  hyny  i  ni?'' 

"  Y  mae  yn  bwysig  iawn  i  ni,  Elsbeth,"  ebai'r  gŵr,  gan  ail  frochi ; 
"  ond  peidiwch  cbwi  ag  yugan  gair  eto  ar  y  mater  yn  nghlyw  yr  un 
gìust.     Y  mae'n  bryd  i  ni  gychwyn  i'r  gwely." 

Oud  yr  oedd  yno  glust  yn  clywed  yr  holl  yraddyddan  hwn,  a  chôf 
wrth  fôn  y  glust  hono  a  drysorai  y  cyfan  yn  ofalus ;  ac  yn  llywodraethu 
y  côf  hwnw  yr  oedd  barn  bwyllus.  Hywel  Puw  oedd  perchen  y  synwyrau 
a  nodwyd  :  canys  yr  oedd  Hywel  yn  credu  yn  ngwirionedd  yr  hen  dd'i- 
areb,  "  Nid  twyll  twyllo  twyllwr,"  ac  yn  ei  rhoddi  ar  waith  yn  yr 
amgylchiad  hwn  trwy  glustfeinio  ar  glustfeiniwr.  Trôdd  yr  hyn  a 
glywodd  drosodd  a  throsodd  yn  ei  feddwl  lawer  gwaith,  cyn  llwyddo  i 
hudo  cwsg  i  ddyfod  a  chau  ei  amrantau  y  noson  hono  ;  ond  penderfyn- 
odd  hyn,  pa  fodd  bynag,  cyn  cysgu, — mai  melldith  i  un  o'r  ddau  fachgen 
a  fuasai'r  Arian  Mawr,  a  Jemima  Sophia  a'i  thad  yn  berthynasau  agos 
iddo ;  ac  o  ganlyniad,  mai  ei  ddyledswydd  ef  ydoedd  gwneyd  ei  oreu  o 
hyny  allan  i  argyhoeddi  John  Ehys  y  cyfle  cyntaf  focl  gobaith  am  gael 


Y    DDAU    EFELL.  275 

yr  arian  o'r  Chancery  wedi  darfod,  gan  íod  yn  sicr  yn  ei  fcddwl  os 
dyhysbyddid  y  ffynnon  y  sychid  yr  afon. 

A  bore  drannoeth,  pan  oedd  y  publican  dracbeín  yn  pysgota  am 
wybodaeth,  fel  arferol,  efe  a'i  hatebodd  yn  oer  a  didaro  ei  fod  yn  ofni 
fod  dolen  yn  nghadwen  y  dystiolaeth  ar  ol,  ac  os  na  cheid  gafael  arni  yn 
íuan,  mai  yn  ofer  ac  am  ddim  yr  ymdrechodd  efe  er  ys  bìynyddau  i  gael 
yr  etifeddiaeth  i'r  efeilliaid  ;  ac  er  mwyn  argraffu  y  syniad  yn  ddyfnaeh 
ar  feddwl  ei  wrandawydd,  efe  a  fytheiriodd  ochenaid  drom.  Safodd 
llygaid  y  publican  fel  llygaid  delw  yn  ei  ben;  glaswýnodd  ei  wynebpryd, 
ac  yr  oedd  yn  amlwg  fod  syndod  a  siomedigaeth  yn  ymladd  am  y  llaw 
uchaf  yn  ei  fynwes*  "  Felly'n  wir !"  ebai  ef  fel  pe  yn  dyoddef  tan 
ergyd  o'r  parlys. 


PENNOD    XIII. 


YSG0TYN. 


Ymhen  ycbydig  fìsoedd  wedi  yr  ymgom  a  gymerodd  le  yn  y  bennod 
flaenorol,  daeth  gŵr  ieuanc  dyeithr  i  lettya  i'r  Afr,  ac  i  arolygu  brág 
tafarnwyr  Llanllonydd  a'r  gymyclogaeth,  tros  y  Llywodraeth,  yn  y  cym- 
eriad  o  Exciseman.  Sais  o  Isgoed  Celyddon  ydoedd,  fel  y  galwai'r  hen 
Gymry  y  wlad  a  adwaenir  yn  bresennol  wrth  yr  enw  Scotland,  ac  i'r 
Cymry  y  maent  i  ddiolch  am  y  ddau  enw  sydd  ar  eu  gwlad, — onid 
gwreiddyn  y  gair  Scot  ydyw  Iscoed  ?  onid  o  Celyddon  y  deillia  Caled- 
onia?  Enw  yr  Iscoedyn  ydoedd  Donald  MacDonald.  Ei  neillduolion 
— neillduolion  ei  gydgenedl,  sef  yw  y  rhai  hyny  ymhob  oes — corff  cryf, 
pryd  gwinau  iachus,  pen  a  chaíon  oer,  taeogrwydd  a  hunan-hyder. 
Telid  gwarogaeth  bwysig  iddo  gan  y  dosbarth  Dicsiondafyddol,  a  geir 
mewn  llawer  llàn  Cymreig  heblaw  Llanllonydd,  y  rhai  a  dybiont  fod 
dyeithryn  all  siarad  Saesneg  yn  rhyw  hanner  duw ;  ac  ymhlith  y  rhai 
hyn,  y  mae  yn  ddrwg  genym  orfod  rhestru  Jemima  Sophia  Eees.  Er 
eiddigedd  poenus  i  Ifan  Jones,  gwelai  yn  lled  amlwg  fod  y  rh'ian  hono 
yn  cario  meddwl  puruchel  am  "  Mistar  "  McDonald,  fel  yr  arferai  hi  ei 
alw.  Yr  oedd  rhyw  reddf  ddirgel  oddifewn  i  Ifan  yn  dyweyd  wrtho 
hefyd  fod  John  Rhys  yn  llai  croesawus  tuag  ato  er  pan  ddaethai'r 
Ysgotyn  i'r  wlad  nag  ydoedcì  cynt,  os  nad  oedd  wedi  dangos  rhyw  radd 
o  oeríelgarwch  cyn  hyny.  Yn  wir,  meddyliai  ynddo  ei  hvn  na  buasai 
Rhys  byth  yr  un  un  er  ymweliad  diweddaf  Hywel  Puw  â'r  llàu.  Cyn 
yr  ymweliad  crybwylìedig,  gwahoddid  Ifan  Jones  i  dreulio  ei  Suliau  yn 
yr  Afr;  ac  os  byddai  rhai  o  berthynasau  neu  gyfeillion  y  teulu  ar  ym- 
weliad  â  hwy,  ni  wnai  dim  y  tro  gan  John  Rhys  ond  cael  "darpar 
Jemima,"  chwedl  yntau,  i  gyfranogi  o'r  gymdeithas.  Teimlai  ei  fod 
wedi  ei  symud  o  hinsawdd  y  cyhydedd  i  ororau  pegwn  y  goglcdd  ;  a 


276  Y    DDAU    EFELL. 

thybiai  unwaith  mai  rhyw  athrod  a  ddywedasai'r  hen  fìlwr  a  barasai  hyn 
oll,  ac  i  hedyn  gwenwynig  a  blanasai  Puw  darddu  allan  a  blaguro  ar 
ddyfodiad  yr  exciseman  i  fyw  tan  yr  un  gronglwyd  ag  anwylyd  ei  galon. 
Ni  bu  ef  ychwaith  heb  edliw  i  Jemima  fod  Mr.  McDonald  yn  ffefryn 
neillduol  gan  ŵr  a  merch  yr  Afr.  Gwadai  hithau  ar  y  cyntaf  y  cyhudd- 
iad  yn  gryí,  ond  o  radd  i  radd  yn  wanach,  nes  yr  aeth  o'r  diwedd  yn  beth 
cyffredin  yn  ei  golwg ;  ac  os  cymerai  sylw  o  hóno  o  gwbl,  chwarddai  yn 
hanner  dirmygus  am  ben  y  cyhuddwr.  Nid  oedd  tuedd  yn  hyn  i  iachâu 
ond  ychydig  ar  ddoluriau  ífan,  a  daeth  yntau  yn  fwy  difater  ynghylch 
y  rhîan.  Cafodd  ei  serch  y  fantais  yma — cafodd  farw  yn  raddol  o'r 
darfodedigaeth,  a'i  holl  synwyrau  ganddo;  ac  nid  ei  ysgubo  ymaith  megys 
âg  ergyd  o'r  parlys  mud.  Mae'n  wir  mai  y  weithred  boenus  o  farweiddio 
sydd  yn  y  ddwy  oruchwyliaeth ;  ond  dichon  fod  gan  y  flaenaf  ei  mantei3- 
ion  ar  yr  olaf.  Pa  fodd  bynag,  daeth  ei  ymweliadau  â'r  Afr  yn  anamlach, 
nes  o  dipyn  i  beth  ddarfod  yn  llwyr. 

Ond  yr  hyn  a  ddwyseiddiai  ei  deimladau  gofidus  fwy  na  dim  ydoedd 
yr  adgof  am  ei  ymddygiad  angharedig  a  chreulawn  at  ei  frawd,  a  gyn- 
nyrchwyd  yn  gyfangwbl  trwy  anghydwelediad  ynghylch  un  a  brofasai 
ei  hun  bellach  yr  aonheilyngaf  a'r  anffyddlonaf  o  ferched  Efa.  Hyny 
a'i  trallodai  y  dydd,  ac  a  gadwai  gwsg  oddiwrth  ei  amrantau  y  nos. 
Dywed  hen  air  fod  "gwaed  yn  dewach  na  dwfr;"  a  hen  ddiareb  arall  a 
ddywed  mai  "  hawdd  cynneu  tân  ar  hen  aelwyd."  Gwiriodd  Ifan  y  ddwy ; 
yr  oedd  pob  gair  câs  a  ddywedodd  ef  wrth  John,  a  phob  gair  tyner  a 
ddywedodd  John  wrtho  yntau,  yn  llidio  ei  gydwybod,  ac  yn  ei  gnoi  yn 
awr  yn  ofnadwy.  Ond  yn  ffodus,  yr  oedd  Ue  i  obeithio  fod  yr  un  yr 
ymddygai  mor  anfrawdol  tuag  ato  eto  yn  fyw ;  yn  ffodus,  er  nas 
gwyddai  ef  am  hyny,  attaliasai  Peter  Prys  a'r  Hen  'Dderyn  i'r  cortyn 
wneyd  èi  waith  ysgeler.  Ond  pa  lanerch  o  Gyfandir  mawr  ac  anhysbys 
America  a  ddewisasai  yr  hunan-alltud  yn  fan  ei  alltudiaeth,  nid  oedd 
neb  yn  Mhrydain  yn  gwybod;  ond  yr  oedd  pob  lle  i  gredu  ei  fod  ar 
wyneb  y  tir  yno  yn  rhywle.  Yr  oedd  y  wybodaeth  a  ddaethai  Ifan 
Dafydd  gydag  ef  adref,  yn  werthfawr,  pan  yr  oedd  cymaint  prinder 
gwybodaeth,  sef,  mai  am  New  Orleans  yr  hwyliodd  o  Lerpwl. 

"  Y  mae  gobaith,"  ebai  ef,  "  hyd  oni  chyhoeddir  ei  farwolaeth  yn 
y  papyr  newydd  ;  yn  wir,  y  mae  gobaith  er  hyny;  canys  nid  ywpapyrau 
newyddion  yn  anffaeledig  ;  y  mae  gobaith  hyd  oni  chlywoch  y  saer  yn 
ysgriwio'r  arch." 

Diolch  i  J)duw  am  y  Uusern  werthfawr  hon  a  osododd  efe  yn  nghalon 
dyn  i  oleuo  a  dyddanu  ei  nosweithiau  tywyllaf.  Hi  a  bâr  i  adfyd  y 
presennol  adbelydru  gwynfyd  y  dyfodol ;  hi  a  lewyrcha  wrth  erchwyn 
gwely  y  claf  nes  yr  anghofio  ei  lesgedd,  ac  yr  ymddigrifa  yn  yr  amser 
y  byddo'n  iach  eilwaitb.  Hi  a  deifl  ei  phelydrau  ar  lỳn  cysgod 
angeu,  nes  peri  i'w  ymdeithydd  unig  gânu  ynghanol  ei  holl  beryglon. 
Gobaith  a  ariana  ymylau  y  cymylau  duaf,  ac  a  nerthodd  yr  enaid  i 
lawenychu  pan  oedd  y  corff  yn  llosgi  ar  allor  merthyrdod.  Hi  a  saif  fel 
angeles  ddihalog  ar  fedd  y  sant, — ei  bÿs  yn  gyfeiriedig  at  y  nefoedd  ; 
ei  Hygaid  yn  sefydlog  ar  y  dwyrain,  fel  pe  yn  dysgwyl  dyfodiad  Mab  y 
dyn  ;  ar  geiriau  a  lefarodd  'hi  ei  hun  yn  y  bymthegfed  bennod  o 
lythyr  Paul  at  y  Corinthiaid  yn  dyferu  yn  barhäus  tros  ei  gwefusau 
sanctaidd. 


Y    DDAU    EFELL.  $?í 

PENNOD     XIV. 

YN    DYWEYD    SUT    Y    DAETB    CYMRO    YMLAEN    YN    AMERTCA. 

Nid  oedd  gan  fywyd  mewn  tref  fawr,  boeth,  afiach,  íel  New  Orleans, 
fawr  o  hudoliaeth  i  John  ;  ac  o  ganlyniad,  drannoeth  ar  ol  glanio,  ym- 
adawodd  mewn  llong  i  fyny'r  afon  fawr  Mississippi,  ac  heb  fwriadu  aros 
yn  unman  o  dan  bum'  cant  o  filldiroedd  o  New  Orleans  beth  bynag. 
Ar  y  íordaith  hon,  yr  oedd  rhai  ugeiniau  o  Negröaid  yn  cael  eu  dwyn  i 
gaethwasanaeth,  ac  ennynodd  eu  cyflwr  geíynog,  hanner-noethlymun,  a 
gwir  resynus,  gydymdeimlad  y  Cymro  ieuanc  â  hwy  i'r  byw.  Cymharai 
galedfyd  y  trueiniaid  hyn  hefo  yr  hyn  a  alwai  yn  galedfyd  yr  aethai  eíe 
trwyddo,  a  gwelai  íod  yr  olaf  yn  ddim  ac  yn  llai  na  dim.  Pe  gwasgesid 
gofidiau  blwyddyn  o'i  eiddo  ef,  ni  buasai  yn  gwneyd  gofid  awr  un  o 
honynt  hwy.  Anerchwyd  ef  amryw  weithiau  gan  y  gyrwyr  creulawn 
yn  gyfeillgar,  ac  fel  atebiad  bu  agos  iddo  eu  taro  fwy  nag  unwaith. 
Gwelai  y  caethion  gydymdeimlad  yn  nghil  ei  lygad,  ond  ni  feiddient 
siarad  âg  ef  ond  trwy  arwyddion  ac  awgrymiadau  ;  a  chafodd  yntau 
rybudd  gan  awdurdodau  y  llong  i  beidio  cymeryd  sylw  o'r  genfaint. 
Ond  yr  oedd  yn  eu  plith  hen  ŵr  a  lodes  fach, — taid  ac  wyres, — a  golwg 
mor  dorcaìonus  ar  yr  hen  ŵr,  ac  mor  adfydus  ar  y  lodes  fach,  fel  nas 
gallai  John  beidio  wyio  wrth  edrych  arnynt.  Ambell  dro,  gallent 
lwyddo  i  lechian  o  olwg  y  gyrwyr  i  ryw  gongl  anghyhoedd,  lle  y 
cusanent  eu  gilydd,  ac  y  wylent  fel  rbai  ar  ddarfod  am  danynt ;  ond 
gwae  hwy  os  delid  hwy  yn  yr  arddangosiadau  hyny  o  serch.  Ffìangellid 
eu  cyrff'  duon  yn  wrymiau,  a  phrinheid  eu  hymborth  prin.  "  Prynwch 
ni,  Massa  ifanc ;  0  !  prynwch  ni,"  ebai'r  hen  ŵr  wrth  John  Jones,  un 
diwrnod. 

"  Beth  wnaf  fi  â  chwi  ?  "  ebai'r  Cymro. 

"Nid  w)f  mor  hen  ag  y  meddyliwch  wrth  fy  ngolwg.  Gallaf  wneyd 
diwrnod  o  waith  cystal  á'r  un  dyn  ar  fwrdd  y  llong  yma :  ac  y  mae'r 
lodes  yn  un  ífel,  gall,  dda;  0,  prynwch  ni!  Edrychwch  ar  ein  cleisiau, 
a'n  gwaed,  a'n  dagrau ;  cymerwch  drugaredd  arnom  ;  a  bydd  Duw  yn 
siwr  o'ch  bendithio." 

Yr  oedd  areithyddiaeth  brofiadol  yr  hen  ŵr  mor  gryf,  fel  y  penderfyn- 
odd  John  gydsynio  â'i  gais,  doed  a  ddelo.  Aeth  at  y  perchenog,  a 
gofynodd  iddo  beth  oedd  pris  y  ddau.  Cafodd  hwnw  yn  ddyn  llariaidd, 
annhebyg  iawn  i  farsiandwr  mewn  cnawd  dynol — tebycach  i  un  o  fugeil- 
iaid  niynydd  Hiraethog  ;  atebodd  yntau  yn  rhadlawn,  nad  oedd  yr  hen 
ŵr  werth  fawr,  fod  ei  ddyddiau  gweithio  bron  ar  ben ;  ac  y  byddai  ei 
farwolaeth  ef,  pa  bryd  bynag  y  cymerai  le,  yn  angeu  i'r  lodes.  "  Chwi 
a'u  cewch,"  ebai  ef,  "  am  ddeugain  dolar  ;  a  bydd  yn  dda  genyf  gael 
ymadael  â  hwy  am  hyny."  "  Mi  a'u  prynaf,"  ebai'r  llanc,  ac  aeth  yn 
fargen  rhyngddynt  yn  y  fan.  Dattodwyd  eu  gefynau  oddiarnynt,  syrth- 
iodd  yr  hen  Negro  ar  ei  liniau  o  flaen  ei  feistr  newydd  gan  ddiolch  iddo, 
a'i  ddwylaw  ymhleth,  am  gymeryd  trugaredd  arno,  a'r  eneth  ydoedd  gan 
anwyled  ganddo  a'i  einioes  ei  hun. 

Ond  pa  beth  i'w  wneyd  á'i  gyfoeth  newydd  a  ddyrysai  ei  feddwl 
bellach ;  canys  er  iddo  erfyn  ar  y  ddau  gymeryd  eu  rhyddid  oddiar  ei 
law,  ni  fynent  hwy  wrando  ar  y  cynnygiad.     "  Aíassa  tmou,"  ebai'r  hea 

T 


278 


Y    DDAU    EFELT. 


ŵr,  "  beth  wnawn  ni  yn  rhydd  ?  Ni  íyddwn  farw  o  newyn  yn  rhydd, 
íel  y  buasem  farw  o  greulondeb  niewn  caethiwed.  Peidiwch  a'n 
gollwng  yn  rhydd,  peidiwch  a'n  gadael ;  ni  a  wnawn  unpeth  i  chwi  i 
dalu  am  ein  cadw." 

Yn  ei  benbleth,ymgynghorodd  â'r  rnarsiandwr,  eu  diweddar  berchenog, 
ac  yntau  a  annogodd  ein  cyfaill  i  gymeryd  fîarm  fechan  i  fyny'r  afon,  a 
chadw  y  ddau  yn  ei  wasanaeth.  "  Gall  yr  hen  ẁr,"  ebai  ef,  "  weithio 
am  dipyn  hwyrach  eto,  a  daw  y  lodes  yn  wasanaethgar  yn  fuan." 

Yr  oedd  hwn  yn  gynnyg  dyeithr  i'r  Cymro,  a  gwrthryfelai  ei  natur  yn 
enbyd,  ar  y  cyntaf,  yn  erbyn  y  sefyllfa  o  berchenog  caethion,  am  greulon- 
derau  pa  rai  y  darllenasai  gydag  arswyd  pan  yn  blentyn.  Ond  beth  oedd 
i'w  wneyd  ?  Yr  oedd  Rhagluniaeth  fel  pe  buasai  wedi  ei  osod  yn  y 
sefyllfa  yn  annysgwyliadwy  iddo  ef.  Os  bwriai  y  ddau  grëadur  hyn 
ymaith,  hwyrach  i  farw  gan  wall-ymgeledd,  byddai  eu  gwaed  ar  ei  ben  ; 
ac  fe  ddichon  nad  oedd  yr  hanesion  a  ddarllenasai  am  eu  blinderau  a'u 
gorthrymderau,  a'r  creulondeb  y  dywedid  sydd  yn  angenrheidiol  i 
lywodraethu  caethion,  ond  chwedlau  ofer ;  ffeithiau,  hwyrach,  wedi  eu 
gorliwio  a'u  gŵyrdroi  i  ddybenion  neillduol.  "  Yr  wyf  yn  meddwl," 
ebai  ef  wrtho  ei  hun,  "  mai  cymeryd  ffarm  fyddai  goreu,  a  chymeryd 
pobpeth  i  ystyriaeth,  os  gallaf  gael  un  am  bris  rhesymol,  a  chadw  y 
trueiniaid  hyn,  gan  eu  gadael  at  eu  rhyddid  i  ymadael  pa  bryd  y 
mynont,  a  thrwy  hyny,  gydsynio  â  chais  yr  hen  ŵr,  heb  dreisio  fy 
nghydwybod  fy  hun." 

O  awr  y  penderfyniad  hwn,  hyd  yr  awr  pan  laniodd  y  llong  ymhen 
ei  thaith,  ciliodd  yr  unigedd  dwys,  a  ddilynasai  John  er  ys  Uawer 
mis  bellach,  yn  hollol;  ac  yn  lle  y  tawedogrwydd  hwnw  a'ì  nodweddai 
yn  nechreu  y  fordaith,  daeth  yn  un  o'r  teithwyr  mwyaf  siriol  a  siaradus 
ar  y  bwrdd.  Ymholai  â'r  capten  am  natur  gwaith  ffarmio  yn  y  wlad 
hono ;  pris  y  tir ;  ansawdd  y  tir ;  ynghyda'r  rhagolygon  am  lwyddiant 
mewn  anturiaeth  o'r  fath ;  a  rhoes  y  swyddog  bob  cyfarwyddyd  yn  ei 
feddiant  iddo.  Chwannegodd  fod  llwyddiant  dyn  yn  dibynu,  ar^lànau'r 
Mississippi,  cystal  ag  ar  làn  pob  afon  arall  yn  y  byd,  ar  iddo  fod  yn  ddyn 
sobr,  darbodus,  a  gofalus.  Tarawodd  wrth  ddyn  hefyd  ar  y  llestr  a 
chanddo  ffarm  o'r  fath  a  ddymunai  ar  osod  ;  a  threfnwyd  fod  John  Jones 
i'w  gweled,  ac  os  byddai  wrth  ei  fodd,  ei  chymeryd.  Cafodd  li'aws  o 
awgrymiadau,  a  fuont  o  fûdd  mawr  iddo  rhagllaw,  gan  amryw  o'i  gyd- 
deithwyr ;  canys  daeth  yn  ffefryn  cyffredinol  yn  eu  plith.  Hoffent  ei 
bryd  hardd,  a'i  ymddygiad  wyneb  agored ;  ac  yr  oedd  ei  ddull  mawr« 
frydig  yn  prynu  y  ddau  gaeth,  er  eu  mwyn  eu  hunain  yn  unig,  er  mewn 
ystyr  fasnachol  yn  weithred  ffôl,  eto  yr  oedd  cymaint  o  ddyngarwch  yn 
cael  ei  arddangos  ynddi,  fel  yr  edrychid  ar  y  llanc  a'i  amcan  gydag 
edmygedd. 

Wedi  glaDÌo,  a  dodi  ei  "  gaethion "  mewn  llettŷ  parchus,  ac  nid 
mewn  hofelau  budron  fel  moch,  yn  ol  yr  arfer  gyffredin,  efe  a 
aeth  i  edrych  y  ffarm  ;  ac  heb  ond  ychydig  betrusder,  cymerodd  hi. 
Yr  oedd  yn  ddau  can'  acr  o  faint;  ond  cafodd  fod  yr  arian  oedd 
ganddo  eto  yn  aros  yn  ddigon  i  gyfarfod  bob  gofynion  am  flwyddyn  beth 
bynag.  Prynodd  bobpeth  fel  y  safai  yn  y  lle,  yn  cynnwys  tuag  ugain 
o  gaethion,  o  bob  oed  a  rhyw ;  a  thalodd  am  y  cyfan  dros  bum'  cant  o 
bunnau  o'n  harian  ni.    Y  diwrnod  y  daeth  i  feddiant  o'r  ffarm,  galwodd  ar 


Y    DDAÜ    EFELL.  27Ö 

y  caethion  ynghyd,  a  dywedodd  wrthynt  eu  bod  yn  rhyddion — y  gallent 
ymadael  un  ac  oll  y  diwrnod  hwnw  os  mynent ;  ond  os  dewisent  yn 
hytrach  aros  gydag  ef,  yr  ymddygai  fel  dyn  tuag  atynt,  ac  y  caent  bob 
breintiau  fel  gweision  a  morwynion  cyflog.  Atebasant  oll  âg  un  llais 
mai  gydag  ef  yr  arosent.  Dywedodd  yntau  wrthynt  na  chymerai  eu 
hateb  hyd  fore  drannoeth  ;  ac  y  caent  yn  y  cyfamser  gyfleusdra  i  feddwl 
yn  ddiíriíol  ar  y  cynnygiad ;  ac  mai  nid  gair  i'w  ddyweyd  yn  fyrbwyll 
ydoedd  ateb  o'r  f ath.  Wylasant  yn  hidl  gan  lawenydd,  a  meddylient  fod 
y  neíoedd  wedi  danfon  angel  yn  feistr  iddynt ;  ac  erbyn  bore  drannoeth, 
nid  oedd  dim  cyfnewidiad  wedi  cymeryd  lle  yn  eu  penderfyniad  ;  ateb- 
asant  mai  ei  eiddo  ef  oeddynt,  ac,  os  gwelai  yn  dda,  y  dymunent  fyw  a 
marw  yn  ei  wasanaeth.  Yna  dygodd  yntau  y  fflangell  a'r  gefynau,  a 
llosgodd  hwynt  ger  bron  eu  llygaid. 

"  Dyna,"  ebai  ef,  "  ddiwedd  ar  yr  offerynau  yna  ;  os  bydd  i  un  o 
honoch  gamymddwyn  yn  fy  ngwasanaeth  i,  ni  bydd  y  rhai  yna  na'u 
cyffelyb  i'ch  cosbi ;  eich  cosbedigaeth,  os  iawn  y  gair,  fydd  eich  gorfodi 
i  ymadael ;  ac  o  hyn  allan,  gellwch  bwrcasu  eich  rhyddid  y  pryd  y 
mynoch  efo  cam  ymddygiad.  Ystyr  cam  ymddygiad  yn  fy  ngeirlyfr  i 
ydyw  anonestrwydd.ac  anwiredd.  Bydd  i  chwi  roesaw  calon  i  wneyd  a 
fynoch  â'ch  amser  eich  hunain — deuddeg  awr  o'r  pedair  ar  hugain — 
dyna  yr  amser  yn  fy  ngwlad  i :  ac  y  mae  i  chwi  ryddid  i  addoli  yn  y  lle 
a'r  dull  a  fynoch." 

Tòrasant  mewn  crechwen  o  longyfarchiad  iddo;  eiddunasant  y  warog- 
aeth  lwyraf  i'w  wasânaeth  ;  canys  yr  oedd  cyfraith  cariad  yn  gorwedd  yn 
esmwyth  ar  eu  gwarau,  er  ei  bod  mor  anmhlygadwy  a  chyfraith  gorfod 
a  phastwn.  Wedi  cael  pethau  dipyn  i  drefn,  nolodd  yr  hen  ŵr  a'i  wyres 
i'r  lle,  a  dechreuodd  ar  ddyledswyddau  ei  swyddogaeth  newydd  a  dyeithr, 
gydar  difrifoldeb  a'r  gwrês  hwnw  a  nodwedda  Gymro  o'r  iawn  ryw,  pa 
le  bynag  y  byddo.  Llwyddodd  ei  amgylchiadau  bydol  yn  ystod  y 
flwyddyn  gyntaf  ddengwaith  mwy  na'i  ddysgwyliadau  uchaf.  Yr  oedd 
pobpeth  y  dodai  ei  law  arno  yn  troi  yn  aur  tani.  Gweithiai  ei  Negroäid 
gymaint  arall  a  chaethion  eraill  yn  y  gymydogaeth,  ac  yr  oedd  cysgod 
cilwg  yn  llygad  eu  meistr  yn  fwy  cosp  yn  eu  golwg  na  phe  derbyniasent 
ugain  fflangelliad.  Trôdd  yr  hen  ŵr,  a  brynasai  ar  fwrdd  y  llong,  allan 
yn  gaffaeliad  gwirioneddol — yn  gymeriad  dilys,  gonest,  tebyg  i  F'ewyrth 
Twm,  a  anfarwolwyd  gan  Mrs.  Beecher  Stowe  ;  a  daeth  y  lodes  fach  yn 
drysor  fel  llawforwyn  eirwir,  hylaw,  a  darbodus  yn  y  tŷ.  Yr  oedd  ei 
alwedigaethau  lliosog  yn  llyncu  ei  feddwl  mor  lwyr,  fel  mai  anfynych  y 
cai  hamdden  i  feddwl  am  Lanlionydd;  ond  pa  bryd  yr  hedai  adgof 
tua'r  fan,  dygai  faddeuant  tan  ei  hasgell  i  bawb  yno,  heb  eithrio  John 
Rhys  a'i  ferch ;  ac  Ifan.  Lledodd  clod  y  gŵr  ieuanc  trwy  y  wlad  oddi- 
amgylch  fel  amaethwr  call  a  llwyddiannus ;  ac  er  fod  pobl  yn  edrych  ar 
y  rhyddid  a  ganiatäi  i'w  Negröaid  fel  newydd-beth  peryglus  ar  y  cyntaf, 
gwelsant  fod  y  fath  lwyddiant  yn  ei  ddilyn,  fel  nas  gallent  attal  oddiwrtho 
y  parch  a  haeddai.  Dewiswyd  ef  yn  ynad  heddwch,  ac  attolygwyd  yn 
daer  arno  ymgeisio  am  aelodaeth  yn  senedd  y  dalaeth ;  ond  buasai  yr 
olaf  yn  hawlio  gormod  o'i  amser,  fel  pe  yr  etholesid  ef,  yr  hyn  hefyd 
oedd  yn  animheus  ar  gyfrif  ei  syniadau  ar  gaethiwed,  ni  buasai  modd 
iddo  wneyd  cyfiawnder  â'r  swydd  ac  â'i  ddyledswyddau  personol  gartref. 
Yr  oedd  yr  haul  yn  tywynu  yn  ddysglaer  ar  babell  John  Jones. 

T  2 


ÍÍBO  i    DDAÜ    ÜLFEL. 

PENNOD     XV. 

LLONGDDRYLLTAD. 

Y  tro  y  clustfeiniodd  Hywel  Puw,  ac  y  gwrandawodd  ar  yr  yingom 
rhwng  John  íthys  ac  Eisbeth  ei  wraig,  oedd  y  tro  olaf  iddo  lettŷa  yn 
yr  Afr ;  ac  o  hyny  allan,  yn  ystod  ei  arosiad  yn  Llanllonydd,  gwnai  ei 
gartref  yn  y  Ddraig;  a  daeth  lfan  Jones  ac  yntau  yn  gyfeillion  calon. 
Efe  a  osododd  o  flaen  y  gŵr  ieuanc,  nid  yr  oll,  ond  llawer  iawn,  o'r  hyn 
a  wyddai  am  yr  Arian  Mawr.  Dywedai  wrtho  yn  ddiweniaith  mai  John 
oedd  yr  hynaf,  ac  felly  mai  John  oedd  yr  aer ;  o'r  hyn  lleiaf,  mai  dyna 
ei  syniad  cadarn  ef  ar  ol  chwilio  ac  ymofyn  llawer ;  ac  fod  yn  rhaid 
dyfod  o  hyd  i  John,  neu  gael  prawf  o'i  farwolaeth,  cyn  y  gelìid  symud 
cam  pellach  yn  yr  achos. 

"  Buasai  yn  dda  iawn  genyf  ei  weled,"  ebai  Ifan,  "  ac  ni  byddai  yn 
ormod  genyf  fyned  i'r  America  er  mwyn  ei  weled." 

"  Mae  yn  rhaid  ei  gael,"  ebai  Puw,  "  neu  adael  y  cyfoeth  anferth 
hwn  yn  y  man  y  mae." 

"  Beth  ydyw  gweith  yr  ystâd,  tybed?"  ebai  Ifan. 

"Hanner  miliwn,  medden'  nhw,"  ebai  Puw. 

"  Hanner  miliwn  !  digon  i  döri  y  llywodraeth  i  fyny,"  ebai'r  llanc 
mewn  syndod. 

"  Na,  bydd  digon  o  arian  yn  aros  yn  y  Chancery  wed'yn  i  dalu 
chwarter  y  ddyled  wladol — yn  gorwedd  yno,  mewn  cymhariaeth  yn 
farw ;  a  chynifer  o  drueiniaid  hyd  y  byd  yn  wir  etifeddion  i  lawer  o 
honynt ;  ond  nad  ydynt  erioed  wedi  ymofyn  am  danynt — hwyrach 
erioed  wedi  breuddwydio  fod  y  fath  gyfoeth  ar  eu  cyfer.  Yr  ystadau 
yn  dadfeilio,  a'r  tai  yn  myn'd  a'u  penau  ynddyn',  tra  y  mae  eu  medd- 
ianwyr  heb  yr  un  geiniog  ar  eu  helw,  ac  yn  byw  mewn  bythynod  ag  y 
mae'r  tai  dadfeiliedig  yn  balasau  mewn  cymhariaeth  iddynt.  Ond  sut 
y  ceir  John  ?     Pwy  â  i  chwilio  am  dano  ?" 

"Pwy  â  i  chwilio  am  dano  ond  ei  frawd  ei  hun?"  ebai  Ifan. 

"  Pur  dda.     Ond  cynta'  bo'r  goreu  yr  eir.     Pa  bryd  ?  " 

"  \7fory  nesaf,"  ebai  Ifan,  gyda  pharodrwydd  ag  oedd  yn  sŷnu  Puw ; 
canys  nis  gwyddai  yr  olaf  fod  ymadael  â  Llanllonydd  yn  ddymuniad  ei 
galon  er  ys  hir  amser.  Aeth  y  ddau  at  Mr.  Duncombe,  er  mwyn 
ymgynghori  a  chael  ei  gydsyniad,  a  rhagdrefnu  pethau  yn  y  Ddraig,  yn 
ei  absennoldeb.  Ar  y  cyntaf,  nid  oedd  yr  hen  foneddwr  yn  foddlawn  ; 
awgrymai  mai  Puw  íuasai  y  goreu  i'r  gwaith  ;  ac  ofnai  yr  âi  masnach 
y  gwesttý  â'i  ben  dano,  os  na  cheid  rhywun  cyírifol  i  edrych  ar  ei  ol. 
Cynnygiodd  Ifan  fod  i  Hywel  Puw  gymeryd  yr  arolygiaeth  angen- 
rheidiol;  ac  felly  yn  y  diwedd  y  penderfynwyd. 

Cychwynodd  Ifan  i'w  daith  hir  bore  drannoeth,  heb  i  neb  yn  y  Làln 
wybod,  ond  yr  ofTeiriad,  y  clochydd,  a'r  sexton — a'r  ddau  olaf  a  ddaethant 
i  yfed  Iwc  dda  iddo  i'r  Ddraig  y  noson  hono  ;  a  chyn  pen  deufis  yr 
oedd  lían  wedi  glànio  yn  America,  ond  nid  yn  New  Orleans.  O'r 
amser  y  cychwynodd  y  ilong  o  Liverpool,  bu  mewn  brwydr  barhäus  á'r 
gwynt ;  a  phan  drìaeth  tymhestl  ar  ei  gwarthaf,  a  hi  eto  bum'  cant  o 
filldiroedd  o   ben   ei   mordaith,    aeth   yn  ddrylliau  yn  nghanol  môr 


T   DDAU   EFELL,  281 

terfysglyd.  Boddwyd  inwy  na  hanner  yr  ynifudwyr  a'r  dwylaw  ar  eí 
bwrdd ;  a'r  rhai  a  achubwyd,  a  achubwyd  megys  trwy  wyrth,  heb  arbed 
dim  o'r  eiddynt  oddieithr  yr  ychydig  ddillad  oedd  am  danynt.  Liang- 
asant  yn  y  cychod,  ac  o'r  cychod  hyny  nid  oes  hanes  ond  am  un  a 
gyrhaeddodd  byth  i  dir,  ac  yn  y  cŵch  hwnw  yr  oedd  Ií'an.  Saith 
niwrnod  y  buont  yn  ymladd  â'r  gwynt  a'r  tònan,  heb  ond  ychydig 
ymborth ;  yn  sylldremu  ymhob  cyfeiriad  am  long,  a  dim  ond  yr  eigion 
yn  brochi  o'u  deutu.  Aethant  trwy  galedfyd  dirfawr,  yn  enwedig  i 
ddyn  ieuanc  fel  Ifan,  a  ddygesid  i  fyny  yn  foethus  ;  yn  yfed  dwfr  hallt, 
ac  yn  eistedd  yn  yr  un  ystum  am  càn  hired  o  amser.  O'r  diwedd, 
daeth  llong  i'r  golwg,  yr  hon  a  ganfu  eu  harwydd  o  gyfyngder,  ac  wedi 
dynesu  atynt,  codwyd  hwynt  oll  ar  ei  bwrdd,  a  dygwyd  hwy  ganddi 
i  dir  yn  Boston.  Cawsant  bob  ymgeledd  a  charedigrwydd  mewn 
sefydliad  a  ddarparesid  gan  ddyngarwyr  yr  hen  dref  Buritanaidd  ar 
gyfer  trueiniaid  wedi  eu  llongddryllio ;  a  than  yr  ymgeledd  hwnw 
daethant  yn  fuan  yn  alluog  i  ymladd  eu  ffbrdd  yn  y  byd. 

Ond  y  mae  yn  haws  dychymygu  na  desgrifio  cyflwr  truenus  ein 
cyfaill  pan  ddaeth  allan  o'r  ymgeledd-dŷ.  Yr  oedd  mewn  gwlad 
ddyeithr,  heb  geiniog  ar  ei  elw,  canys  aethai  ei  gîst  a'i  arian  i  lawr 
gyda'r  llestr  anffodus.  Cymerasai  dri  mis,  o  leiaf,  i  lythyr  fyned  i,  ac 
i  ateb  ddyfod  o,  Lanllonydd ;  ac  aethai  y  tri  mis  hyny  yn  ofer,  gan  nas 
gallai  ef,  yn  y  cyfamser,  ymlid  yr  amcan  oedd  ganddo  mewn  golwg ;  ac 
oddiar  amryw  resymau  nis  gallai  feddwl  ychwaith  am  dreulio  tri  mis 
yn  segur.  Penderfynodd  ymofyn  am  waith  mewn  swyddfa  i  ysgrifenu, 
ond  er  ymdrechu  yn  dêg,  methodd  yn  glir  a  llwyddo, — yr  oedd  gormod 
o  glarcod  eisoes  yn  y  ddinas.  Trôdd  ei  sylw  yn  nesaf  at  weithio  ei 
bassage  i  New  Orleans ;  ac  yn  ffodus,  cafodd  long  a  phrinder  dwylaw 
arni  yn  cychwyn  i'r  porthladd  hwnw  ymhen  diwrnod  neu  ddau.  Cyr- 
haeddodd  yno  â  chyrn  ar  ei  ddwylaw ;  y  rhai,  pe  gwelsai  ei  gyfeillion 
yn  Llanllonydd,  a  barasai  gymaint  syndod  iddynt  a  phe  gwelsent  gyrn 
ar  ei  ben.  Ond  yr  oedd  ei  galon  yn  llawen,  er  fod  ei  logell  yn  wâg,  a'i 
gefn  yn  llwm ;  a  dechreuodd  ar  ei  waith  yn  ddioed  o  chwilio,  a  defnyddio 
cyffelybiaeth  werinol,  am  nodwydd  mewn  tâs  wair.  Clywodd  fod  John 
Jones  mewn  cẁr  anghysbell  o'r  dref,  ac  aeth  yno  ar  ei  union,  heb  dòri 
ei  gythlwng ;  a  chafodd  flaenbrawf  o  anhawsder  na  feddyliasai  o'r  blaen 
am  dano.  Yr  oedd  mwy  nag  un  John  Jones;  ac  nid  hwnw  oedd  y 
John  Jones  y  chwiliai  ef  am  dano.  Danfonodd  hwnw  ef  at  un  arall 
o'r  un  enw  niewn  cẁr  arall  i'r  dref,  a  hwnw  at  un  arall,  a'r  un  arall  at 
un  arall  drachefn,  nes  yr  oedd  wedi  gweled  deg  o  honynt  cyn  pen  y 
pedair  awr  ar  hugain ;  a  dim  un  'yn  fab  y  Ddraig  o  Lanllonydd  yn 
Ngwynedd.  Byddai  ambell  un  yn  sarug,  a'r  lleili  yn  dirion  wrtho  ;  yr 
oedd  rhai  o  honynt  yn  hen  bobl  fethiantus,  a  dau.  yn  Negröaid  càn 
ddued  a'r  glòyn.  Chwarddodd  yn  ngwyneb  un  Negro  wrth  synied  am 
y  drychfeddwl  fod  y  fath  ddernyn  o  eboni  yn  frawd  iddo  ef,  a  bu  agos  i 
hwnw  osod  ei  liw  arno  efo  ei  droed.  Penderfynodd  mai  anfuddiol 
chwilio  ymhellach  yn  y  dref  am  dano ;  a  bu  yn  holi  am  ddyddiau 
ymhlith  gwybodusion  y  lle  os  gwyddent  am  rywun  o  ddesgrifiad  John 
a  làniasai  yn  y  ddinas  hono  bedair  blynedd  yn  ol;  ond  ni  chai  na  siw 
na  miw  o  gyfarwyddyd  pan  undyn.  Tarawodd  i'w  feddwl  yr  ymholai 
yn  y  tolldŷ;  a'r  holl  wybodaeth  a  gafodd  yno  ydoedd  fod  un  John  Jones, 


2S9  Y   POAÜ    BFRI-L. 

brodor  o  Wynedd,  wedi  glànio,  ac  wedi  myned  i  fyny  yr  aíon  yn  y 
llong  a'r  llong.  Cyíarwyddwyd  ef  i  swyddía  y  llong  hono  yn  y  dref, 
ac  yno  yr  aeth  gyda  phob  ffrwst.  Buont  yn  hir  ac  yn  ystyfnig  iawn  cyn 
caniatâu  iddo  rj  ddid  i  chwilio  eu  llyfrau ;  a  phan  y  caf wyd  hyny,  bu 
yntau  yn  hir  iawn  cyn  cael  trywydd  ar  yr  enw  ;  a  phan  y  cafodd  ef, 
nid  oedd  dim  sicrwydd  nad  Negro  oedd  hwnw  drachefn,  ac  y  troisai 
ei  holl  ymchwil  am  dano  yn  siwrnai  seuthig.  Pa  íodd  bynag,  dywedai 
y  llyfr  mai  mewn  lle  o'r  enw  Woody  CreeJc,  yr  oedd  hwnw  wedi  glànio ; 
a  thuag  yno  y  trôdd  Iían  ei  wyneb.  Yr  oedd  yn  hawdd  troi  gwyneb 
tua'r  fan,  ond  yn  dipyn  anhawddach  dodi  troed  i  lawr  ar  ei  ddaear.  Nid 
oedd  dim  am  dani  ond  gweithio  er  mwyn  cynnull  ychydig  arian  ;  a 
chwilio  am  waith,  a  gweithio  y  bu  am  wythnosau  heb  fod  y  llogell 
nemawr  llawnach.  Ond  o'r  diwedd,  goresgynodd  yr  anhawsder  hwn, 
cafodd  wythnos  gyflawn  o  waith,  a  chychwynodd  y  prydnawn  Sadwrn 
am  Woody  Creeh,  yr  hwn  a  gyrhaeddodd  fore  ddydd  Llun.  Dau  fis  a 
dreuliodd  efe  yn  crwydro'r  wlad  am  ugeiniau  o  filldiroedd  oddiamgylch 
y  lle  hwnw,  gan  oddef  adfyd  dirfawr — yn  cysgu'r  nos,  fynychaf,  yn  yr 
awyr  agored,  ac  heb  brofi  ond  ychydig  ymborth  am  ddyddiau  lawer. 
Buasai  yn  well  ganddo  farw  o  newyn  na  gofyn  am  damaid  o  fara — 
derbyniodd  garedigrwydd  lawer  tro,  ond  yn  ddiofyn — yr  oedd  ei  ysbryd 
yn  rhy  falch  i  gardota. 

Un  diwjmod,  yn  ystod  ei  grwydriadau,  daeth  yn  wlaw  trwm  arno,  a 
daeth  at  'èfail  gôf  ar  ochr  ei  ffordd,  lle  y  gwelai  amryw  lanciau  amaeth- 
wyr  yn  dysgwyl  am  bedoli  eu  ceffylau,  ac  eraill  o  honynt  yn  dysgwyl 
hindda.  Trôdd  yntau  atynt  i  ymochel  y  gwlaw,  a  chan  feddwl  hefyd  y 
byddai  yn  gyfleusdra  rhagorol  i  holi  am  ryw  wybodaeth  ynghylch 
gwrthddrych  ei  ymchwiliad. 

"  A  ŵyr  un  o  honoch  chwi  am  ddyn  ieuanc  o'r  enw  John  Jones  yn 
by w  ffordd  yma  ?  "  ebai  ef,  gan  anerch  y  cwmni  yn  gyffredinol. 

Gwyddai  amryw  o  honynt  am  ddyn  neu  ddau  o'r  enw  hwnw  ;  ond  pa 
fath  ddyn  ydyw,  ac  o  ba  le  y  daeth  i'r  wlad  hon  ?  gofynent. 

"  O  Ögledd  Cymru  y  daeth  i'r  wlad  hon,  tua  phedair  blynedd  yn  ol ; 
ac  y  mae,  o  ran  maint,  llun,  a  phryd,  yn  debyg  i  mi,  canys  yr  ydym  yn 
efeilliaid  ;  a  byddai  pobl  yn  methu  dyweyd  y  gwahaniaeth  rhyngom  pan 
oeddym  yn  blant." 

Atebodd  un  llanc  fod  yno  ŵr  boneddig  o  Gymro  o'r  enw  yn  byw  tua 
phymtheg  milldir  tu  hwnt  i'w  gartref  ef ;  ei  fod  yn  cadw  ffarm ;  ond  ei 
fod  yn  ieuengach  dyn  o  ddeng  mlynedd  na'r  sawl  a  ddywedai  ei  fod  yn 
gyd-efaill  âg  ef.  "  E.r  hyny,"  ebai  ef,  "fe  allai  eich  bod  yn  frodyr — yr 
ydych  yn  ddigon  tebyg  o  ran  maint,  a  llun,  ac  y  mae  eich  Uygaid  yr  un 
ffunud." 

Yn  marn  Ifan  yr  oedd  y  trywydd  hwn  yn  werth  ei  ddilyn,  er  fod  deng 
milldir  ar  hugain  o'i  flaen,  gan  fod  y  llanc  yn  byw  bymtheg  milldir  o'r 
efail.  Cyrhaeddasant  gartref  y  llanc  ar  ol  machlud  haul,  ac  yr  oedd  yn 
rhaid  i  Ifan  aros  yno  am  y  nos  hono ;  ond  ymadawodd  cyn  dydd 
dranuoeth,  gan  fod  ei  galon  ar  dân  am  weled  sylweddoliad  ei  ddysgwyl- 
iadau.  Nid  gwaith  dibwys  ydyw  cerdded  pymtheg  milldir  o  ffordd 
mewn  gwlad  ddyeithr,  a  llwybr  diarffordd  yn  fynych,  heb  undyn  byw 
yn  agos  i  ofyn  am  gyfarwyddyd.  Pa  fodd  bynag  cyn  i'r  baul  fyned  tros 
y  gorwel  cafodd  ei  hun  o  flaen  ffermdý — palasdŷ  yn  hytrach — a'i  galon 


f    DDAU     BFEÎ.t.  2P3 

yn  curo  gan  bryder  tra  y  curai  yntau  y  dr\vs  eío  llaw  grynedig.  Daeth 
morwynig  ddu  i'r  drŵs — yr  wyres  fach  y  soniasom  am  dani ;  gofyn- 
odd  iddi  os  oedd  Mr.  Jones  adref,  ac  atebodd  hithau  ei  fod,  ac  y  deuai 
ato  yn  union.  Ac  ymhen  ychydig  fynydau  dyma  Mr.  Jones  yn  dyfod, 
y  John  Jones  y  chwiliasai  gymaint  aim  dano.  .  Adwaenodd  Ifan  John 
yn  y  fan,  er  ei  fod  wedi  tewychu,  melynu,  a  heneiddio  tipyn  ;  ond  nid 
adwaenai  John  Ifan ;  yr  oedd  y  llongddrylliad  a'r  adfydau  a  ddyoddef- 
asai  yn  ystod  ei  ymchwiliadau  wedi  gadael  eu  hôl  arno,  ac  wedi  gwỳnu 
ei  wallt  a  rhychu  ei  wyneb.  Deallodd  Ifan  nad  oedd  Mr.  Jones  yn  ei 
adnabod,  a  thybiodd  mai  gwell  herian  ychydig  âg  ef. 

"Ydych  chwi  yn  d'od  o  Gymru,  syr?"  ebai  ef  yn  Gymraeg  wrtho. 

"  Ydwyf,"  ebai  Mr.  Jones. 

"0  Ogledd  Cymru,  syr?" 

11  Ië,"  atebai  Mr.  Jones. 

"Rywle  o  ardal  Llanllonydd  ?  " 

"  0  Lanllonydd  ;  o  ganol  Llanllonydd,"  ebai  Mr.  Jones,  gan  edrych 
yn  ddyfal  yn  ngwyneb  ei  holwr.  Gyda  hyn,  cododd  Ifan  ei  lygaid,  ac 
adwaenodd  John  ef  yn  y  fan.  Nid  oedd  amser  i  lefaru  mwy ;  syrthiodd 
y  ddau  ar  yddfau  eu  gilydd  gan  ymgusanu.  Parodd  eu  harddangosiad 
o  lawenydd  wrth  weled  eu  gilydd  ddychryn  trwy  y  tý ;  rhedodd  y  lodes 
ddu  ymhlith  eraill  i'r  fan,  ac  ysgrechai  yn  arswydus,  gan  feddwl  fod  y 
dyn  dyeithr  yn  lladd  ei  meistr,  ac  nid  oedd  y  llygad-dystion  eraill 
nemawr  callach  na  hithau.  Eglurodd  John  iddynt  pan  y  daeth  ato  ei 
hun,  mai  ei  unig  frawd  oedd  y  dyeithrddyn  ;  rhoddwyd  gwisg  drws- 
iadus  am  dano,  a  dangosai  y  Negröaid  iddo  barch  diderfyn,  y  rhai  a'i 
galwent  yn  eu  dull  syml  hwy  yn  "  Massa  Jones  Benwỳn,"  er  mwyn 
gwahaniaethu  rhyngddo  a  John  Jones. 

Cymerodd  i  Ifan  rai  dyddiau  i  egluro  hanes  ei  daith,  ei  hanffodion, 
hanes  Hywel  Puw  a'r  Arian  Mawr,  hanes  Jemima  Sophia  Rees  a'r 
Exciseman;  ac  i  argyhoeddi  ei  frawd  mai  ei  ddyledswydd  ydoedd 
dychwelyd  gynted  fyth  ag  y  gallai  i  Gymru.  Cymerodd  rai  misoedd 
wedi  hyny  i  John  Jones  drefnu  ei  eiddo,  gosod  ei  ffarm,  a  gollwng  ei 
Negröaid  o  un  i  un  yn  rhydd — yr  oedd  yr  hen  ŵr,  taid  y  lodes,  eisoes 
wedi  ei  ollwng  yn  rhydd  gan  angeu  ;  ac  am  y  lodes  ei  hun,  penderfynai 
ei  dwyn  hi,  ar  ei  chais  daer,  gydag  ef  i  Gymru.  Ond  pan  osodwyd  y 
ffarm,  ac  y  rhyddhâwyd  y  bobl  dduon,  a  swm  da  o  arian  yn  meddiant  bob 
un,  cychwynodd  y  ddau  efell  yn  nghyfeiriad  Cymru,  a  chyrhaeddasant 
Lanllonydd  ymhen  deunaw  mis  i'r  diwrnod  o'r  amser  y  cychwynasai 
Ifan  i  America.  Yr  oedd  y  cyfreithiwr  wedi  gadael  gair  ar  iddynt 
brysuro  i  Lundain  ar  eu  dychweliad  heb  goll  amser ;  a  chan  fod  cadwen 
y  dystiolaeth  wedi  ei  chyfanu  yn  ddifwlch,  gan  Hywel  Puw  yn  benaf, 
ni  bu  nemawr  drafîerth  mewn  cael  yr  ystâd  a'r  arian  i'w  hiawn  berchen- 


PENNOD     XVI. 

Mawr  oedd  y  llawenvdd  yn  y  Llàn  cysglyd  pan  ddychwelodd  dau  o'i 
blant  anwylaf  wedi  absennoldeb  o  ychydig  flynyddau,  yn  enwedig  pan 


084  V   DPAÜ    RFF.I.L. 

âdtíallwyd  eu  bod  yn  wýr  boneddig  o  ran  cyfoeth;  fod  dau  efell  y  Ddraig 
yn  weitb  hanner  miliwn  o  bunnau  cyd-rhyngddynt  Parai  dyfodiad 
gymaint  swm  i  ardal  amaethyddol  chwanegiad  mawr  at  ei  chyfoetb,  a  chai 
pawb  rhyw  fûdd  oddiwrtho;  ac  y  mae  hunan-elw  yn  weithredydd  cryf  yn 
y  meddwl.  Yr  oedd  yno  hefyd  ddosbarth  a  lawenychent  yn  nychweliad 
y  gwŷr  ieuainc  oddiar  egwyddor  lai  hunangar — yr  oeddynt  hwy  yn  ym- 
falchio  bob  amser  wrth  weled  lwc  yn  dilyn  "hogiau'r  Llàn ;"  ac  wrth 
gwrs,  yr  oedd  yno  gyfeillion,  a  deimlent  yn  falch  o'u  gweled,  hyd  yn  nôd 
pe  daethent  adref  yn  eu  carpiau.  Yn  un  o'r  tri  dosbarth  nid  oedd 
John  Rhys.  Ara  Miss  Rees,  yr  oedd  hi  er  ys  rhai  blynyddau  yn  Mrs. 
MacDonald,  er  cryn  lawenydd  i  Hywel  Puw,  ac  wedi  gadael  y  wlad  na 
wyddai  neb  yn  iawn  i  ba  le.  Ni  edrychodd  yr  Afr  erioed  mor  waraidd 
ac  yswilgar  a'r  diwrnod  y  cenid  y  clychau  ac  y  cyhwfenid  llummanau  i 
groesawu  "  bechgyn  y  Ddraig  "  yn  ol ;  ac  yr  oedd  golwg  lipa  ar  John 
ei  hun.  Adgofiai  Elsbeth  iddo  ei  haml  rybuddion.  "  'Roeddwn  i  yn 
dyweyd,  John,"  ebai  hi,  "  'does  dim  daioni  yn  dilyn  neb  a  geisio  ddichellu 
yn  erbyn  Rhagluniaeth.  Gadewch  i  Ragluniaeth  gael  ei  llwybr  a'i 
haniser  ei  hun,  meddaf  fi  bob  amser;  ac  fe  ddylai  y  wers  hon  eich  dysgu 
chwithau  i  ddyweyd  yr  un  peth.  'Rydych  chwi  yn  darfod,  ddyn,  wrth 
ben  eich  traed.  Mae  eich  dillad  yn  ormod  i  chwi  o'r  hanner;  ond  mi 
ddywedais  i  mai  fel  hyn  y  tro'i  pethau."  "  Ydach  chwi  yn  dy weyd, — 
ydach  chwi  yn  dyweyd,  pan  ddaw  pethau  yn  groes  i  ddysgwyliad,"  ebai 
Rhys ;  a  chafodd  dwtsh  o  gûr  yn  ei  ben  a'i  gorfododd  i  gadw  i  mewn  yn 
ei  ystafell  am  rai  wythnosau,  heb  weled  neb  ond  ei  gyfeillion  mwyaf 
mynwesol.  Ac  y  mae'r  hanes  hwn  yn  ei  adael  gyda'i  deimladau  siom- 
edig,  a'i  ysbryd  sûr,  i  dreiglo  ymlaen  ar  afon  amser. 

Ymhen  ychydig  ddyddiau  wedi  i'r  ddau  Feistr  Jones  gyrhaedd  adref 
(rhaid  i  ni  bellach  eu  galw  yn  Feistri,  gan  eu  bod  yn  ddynion  barfog,  ac 
arianog),  cymerodd  dygwyddiad,  neu  yn  hytrach  seremoni,  bychan  le, 
digon  dibwys  i'r  byd  yn  gyfTredinol,  ond  pur  bwysig  i'r  ddau  a  gymerent 
ran  flaenllaw  ynddo,  sef  priodas  Peter  Prys  â  Chatrin  Hughes,  pen- 
forwyn  y  Ddraig.  Rhyw  frâru  yn  mis  Hydref  ydoedd,  gan  fod  y  ddau 
wedi  pasio  amryw  o  geryg  milldiroedd  bywyd  ar  ol  eu  hanner  cant  oed. 
Pa  fodd  bynag,  "yr  oeddynt  yn  ddigon  hen  i  wybod  beth  oeddynt  yn  ei 
wneyd,"  fel  y  dywedai  yr  Hen  'Dderyn ;  a  chan  eu  bod  yn  adnabyddus 
iawn,  os  nad  yn  barchus  iawn,  penderfynwyd  cael  priodas  y  byddai  sôn 
am  dani  am  flynyddau.  Rhoddodd  y  Meistri  Jones  orchymyn  fod  yr 
holl  ddarpariadau  i  fod  o'r  fath  oreu,  ac  nad  arbedid  dim  traul  er 
dathlu  priodas  eu  hen  gydnabod  y  clochydd,  a'u  hen  wasanaethyddes 
Catrin.  Cafwyd  y  deisen  briodas  o  Gaer,  tan  gamp, — fawr,  frith,  tô  o 
siwgr  gwyn  toddedig  trosti,  a  modrwy  o  aur  pur  yn  rhywle  yn  ei  chanol. 
Ac  wedi  sôn  llawer  am  y  diwrnod,  efe  a  ddaeth  yn  ei  dro.  Yr  oedd  Mr. 
Prys  wedi  ymbincio  fel  llanc  ieuanc,  wedi  îro  ei  wallt  a'r  plât  oedd  yn  y 
canol,  a  chanddo  am  dano  dress  coat  danlli  newydd,  a  barai  iddo  edrych 
fel  corfran  mewn  gwasgod  wen;  a'r  briodferch  hithau  yn  ei  gwisgo'r  un 
lliw  ag  eira  unnos,  yr  hyn  a  barai  i  chwi  feddw]  am  bren  afalau  tan  ei 
floduu  yn  nùs  Tachwedd.  Cafwyd  gwas  a  morwyn  priodas  o'r  iawn  ryw 
— nid  oeddynt  neb  amgen  Ifan  Jones  a  Miss  Duncombe,  merch  ieuanc, 
foneddig,  ddifalch,  a  charedig  fel  ei  thad ;  a  John  Jones  oedd  yn  rhoi  y 
briodast'erch  wrth  yr  allor,     Rhwymwyd  y  cwlwm  gan  Mr.  Duncombe, 


Y    DDAÜ    EPELL. 


m 


nid  oedd  neb  arall  cyfaddas  yn  marn  ypriodfab;  ac  yr  oedd  Hywel  Puw 
hefyd,  fel  arolygydd  y  dfìthliad,  yn  lìawn  ýni  a  llafur  i  ddwyn  pobpeth 
ymlaen  yn  anrhydeddus.  Am  yr  Hen  'Dderyn,  yr  oedd  ef  yn  rhwym 
am  y  diwrnod  wrth  yr  unig  wrthddrychau  allent  daflu  gwir  urddas,  yn 
ei  farn  ef,  ar  yr  amgylchiad,  sef  y  clychau.  Y  clochdy  oedd  ei  le  priodol 
ef  y  diwrnod  hwnw.  Buasai  iddo  eí  ymgymysgu  â'r  cwmni  priodasol,  a 
throsglwyddo  y  clychau  i  ddwylaw  anghelfydd,  yn  annoethineb  an- 
faddeuol;  ac  yn  y  clochdy  yr  arosodd  trwy  y  dydd  yn  sturmantu  y 
pedair  clôch  nes  yw  yn  syndod  nad  aethant  yn  ddrylliau;  heb  ymattal 
gymaint  ag  unwaith  oddigerth  i  dori  ei  gythlwngneu  ei  syched.  "Sut 
yr  oedd  efe  yn  gallu  cânu  pedair  clôch  ar  unwaith?"  ebai  rhywun. 
"  Sgiàm,"  chwedl  yntau.  Cortyn  wrth  dafod  pob  un  ; — un  cortyn  ymhob 
llaw,  ac  un  cortyn  am  bob  troed;  ac  yntau  yn  rhoddi  ei  gorff  trwy  yr 
ystumiau  rhyfeddaf, — yr  oedd  fel  dyn  ar  y  treadmill. 

Aníuddiol  a  fyddai  i  ni  son  am  yr  arlwy  priodasol,  wrth  ba  un  yr 
eisteddodd  yr  holl  gwmni,  heb  eithrio  Mr.  Duncombe  a'i  íerch,  na'r 
Negròes,  yr  hon  a  eisteddai  yn  ochr  y  br'iodferch,  nes  peri  i  wisg  Catrin 
Prys  (bellach)  ymddangos  yn  wynach,  ac  i  blentyn  Ham  edrych  yn 
dduach  nag  erioed,  yr  hon  o  hyn  allan  oedd  i  gymeryd  lle  y  wraig 
ieuanc  yn  arolygiaeth  forwynol  y  Ddraig.  Yr  oedd  y  Ddraig  am  y 
diwrnod  hwnw  yn  dŷ  agored,  trwy  orcbymyn  y  perchenog,  a  mawr  a 
galarus  y  manteision  a  gymerwyd  ar  hyny  gan  farusion  y  Llàn.  Penwyd 
íod  neithior  i  gael  ei  chynnal  yn  yr  hwyr,  nid  i  ymloddesta  a  meddwi, 
ond  i  ymfwynhâu.  Cymerwyd  y  gadair  gan  Mr.  Hywel  Puw,  a  chan 
nad  oedd  cânu  clychau  llawenchwedl  priodas  yn  weddus  wedi  machlud 
haul,  yr  oedd  yr  Hen  'Dderyn  at  ei  ryddid  i  ymuno.  Traddodwyd 
lliaws  mawr  o  anerchiadau,  yfwyd  amryw  lwnc-destynau,  a  chánwyd 
amryw  gerddi.  Deisyfwyd  ar  yr  Hen  'Dderyn  roddi  cán,  ei  gân  Seisnig, 
"Dance  y  thumbhin,  dance," — cân  ragorol  ar  gyfrif  ei  Saesoneg  rhyíedd 
o  enau  yr  Hen  'Dderyn;  ond  ymesgusodai  trwy  ddyweyd  ei  íod  ef 
wedi  bod  yn  cânu  trwy'r  dydd — yn  cânu'r  "clychau." 

"Wel,"  ebai  Mr.  John  Jones,  "os  na  châni  di,  Nicodemus,  rhaid  i  ti 
adrodd  dy  hanes  yn  yr  hearse." 

"Ar  goreu,  Mr.  Jones,  ar  goreu,"  ebai  yntau,  gan  sefyll  ar  ei  draed  a 
bwrw  un  llygad  i'r  llawr  a'r  llall  i'r  nenfwd,  "os  yw  pawb  yn  foddlon, 
dyma  i  chwi  hanes 

YR    HEN    'DDERYN    MEWN    HEARSE. 

"Mas  llawer  byd  o  flynyddau  er  hyny.  Claddu  twrne  o'r  llàn  yma  yr 
oedden'  ni  mewn  lle  o'r  enw  Llysfaen,  heb  fod  ymheìl  o  Abergele.  Yr 
oedd  tua  dwsin  o  honom  ni  yn  alarwyr  huriedig  a  dagrau  crocodiles  yn 
ein  llygaid,  wedi  eiu  cyflogi  i  helpu  gyda'r  gwaith,  ac  i  golii  gymaint 
íyth  ag  a  fedrem  o  ddagrau.  Ond  yr  oedd  yr  awyr  yn  gwneyd  y  gwaith 
olaf  trosom  yn  bur  effeithiol — yn  ddagrau  breision  wedi  eu  rhewi  yn 
genllysg.  Cychwynem  o  Lanllonydd  am  bedwar  o'r  gloch  y  boreu  yn 
nyfnder  y  gauaf,  a  boreu  muwr  oedd  y  boreu  hwnw,  canys  heblaw  cen- 
llysg,  ac  ôdwlaw  fferllyd,  yr  oedd  hi  yn  wynt  cryf  hefyd.  Ni  wyddwn  i 
yn  y  byd  sut  i  gerdded  trwy'r  dryghin,  gyda  fy  un  cyíaill  ar  ddeg,  yr 
ugain  milldir  a  throsodd  oedd  genym  o'n  blaenau.  JN'id  hyd  y  daith  a 
ofnem,  ond  gerwindeb  yr  hîn.     Beth  bynag,  mi  darewais  wrth  fy  sgiâm. 


986  Y   DDAU    EFRI.t. 

Rhoddem  yr  arch  yn  yr  hears*  wrth  oleu  canwyllau ;  a  chyda  fo.l  hyny 
o  oruchwyliaeth  wedi  ei  chyflawni,  daeth  hyrddiad  o  wynt  a  diffoddodd 
yr  holl  ganwyllau  ;  neidiais  innau  mewn  winciad  llygad  i  mewn  at  yr 
arch.  Yr  oedd  pawb  yn  methu  dirnad  i  ba  le  yr  aethwn,  a'r  farn 
gyffredin  ydoedd  fy  mod  innau  wedi  diffodd  hefyd;  tra  y  meddyliai  eraill 
mai  wedi  llithro  i  gael  rhywbeth  i'm  dyn  oddifewn  yr  oeddwn.  Wedi 
dysgwyl  a  chwilio  cryn  lawer  am  danaf,  penderíynasant  gychwyn,  gan 
ddyweyd  wrth  eu  gilydd,  y  deuwn  o  hyd  iddynt  os  nad  oedd  damwain 
canwyll  wedi  fy  nghyfarfod.  Yr  oedd  y  cenllysg  yn  curo  tô  fy  niddosle 
yn  ddidrugaredd,  a'r  gwynt  yn  rhuo  yn  uwch  na  thrwst  carnau  y  meirch 
ac  olwynion  y  cerbyd,  ac  yn  uwch  bron  na  chwynion  yr  un  ar  ddeg,  y 
rhai  a  glywn  yn  dyweyd  cyn  cyrhaedd  ond  ychydig  filldiroedd  ar  eu 
taith  eu  bod  yn  wlyb  dyferol  at  eu  crwyn.  Am  ysbaid,  yr  oedd  hyn  yn 
peri  i  mi  deimlo  yn  fwy  clyd  ;  ond  o  radd  i  radd  dechreuais  deimlo  fod 
gan  fy  sefyllfa  innau  ei  hanfanteision, — ei  rhy;  ac  "nid  da  rhy  o  ddim," 
fel  y  dywed  yr  hen  ddìareb,  onidê  Mr.  Cadeirydd.  Os  oeddynt  hwy 
oddiallan  yn  rhy  oerion,  yr  oeddwn  innau  oddifewn  yn  rhy  boeth  ;  os 
oeddynt  hwy  yn  wlybion,  yr  oeddwn  innau  yn  chwysu.  O'r  diwedd 
cyrhaeddasom  Abergele,  lle  yr  arosodd  yr  orymdaith  am  rai  mynydau, 
a  chlywn  fy  nghyd-alarwyr  yn  galw  ar  eu  tad,  yr  hwn  nid  yw  yn  y  nef- 
oedd,  yn  dyst  nad  aent  yr  un  cam  pellach;  ac  yno  yr  arosasant.  Aethom 
ymlaen,  sef,  yr  ychydig  foneddigion  oedd  mewn  cerbyd  clyd  ar  eu 
penau  eu  hunain,  gyrwyr  y  ddau  gerbyd,  a  minnau;  ac  yr  oeddwn  yn 
methu  dirnad  sut  yr  oedd  fy  nghaban  mor  boeth,  a'r  hîn  mor  oer. 
Deallais  ar  ol  hyny,  nad  oedd  yr  un  chwâ  o  awyr  iach  yn  dyfod  ataf  ond 
trwy  dwll  clô  bychan  yn  nghauad  yr  hearse.  Pa  fodd  bynag,  dysgais  yn 
ieuanc  mai  'y  goreu  o  ddau  ddrwg  ydyw  y  lleia';'  a  glynais  yn  fy 
lle.  Ond  yr  oedd  hi  yn  boeth  ofnadsen  yno  hefyd ;  mi  a  dynais 
fy  nghôt,  ac  a  dynais  fy  ngwasgod,  ac  a  ddattodais  fy  nghadach, 
ond  myn'd  yn  boethach,  boethach,  yr  oeddwn  i  o  hyd.  Mi  feddyliais 
wed'yn  y  buasai  mygyn  yn  gwneyd  llês  i  mi ;  ond  bu  agos  i  hwnw  fy 
lladd  yn  farw  gorn,  a  bu'n  hywyr  glâs  i  mi  d<liffodd  y  tân.  O'r  diwedd, 
cyrhaeddasom  Landdulas,  lle  y  safodd  yr  orymdaith,  er  mwyn  týnu  yr 
arch  o'r  hearse  a'i  chario  ar  ysgwyddau'r  galarwyr  i  fyny  yr  allt  i  Lys- 
faen.  Yr  oedd  deuddeg  o  ddynion  o'r  ardal  hono  wedi  eu  llogi  i  helpu 
gwýr  Llanllonydd  yn  y  gwaith  o  gludo'r  arch.  Aeth  y  boneddigion  yn 
y  cerbyd  ymlaen  yn  araf  dêg ;  a  hwyliodd  gwýr  Llysfaen  i  dỳnu'r  arch 
allan.  Tua  wyth  o'r  gloch  y  bore  oedd  hi  erbyn  hyn  ar  y  diwrnod. 
'  Diaist  i,'  ebai  fi,  '  er  poethed  ydw'i,  mi  fyna'  dipyn  o  ddifyrwch  ar 
gôst  y  frawdoliaeth  hon;'  a  gafaelais  mewn  stapal  oedd  ar  ddrws  yr 
hearse  oddifewn  gan  ei  thýnu  ataf.  Dyna  lle  yr  oeddynt  hwytbau  yn 
troi  ac  yn  troi  yr  handlen,  ac  yn  methu'n  glir  faes  a  chael  gan  y  drŵs 
agor.  '  Corff  beth  ydyw  hwn?'  medden'  nhw.  ' Corff  twrne,'  ebai 
rhywun  mwy  gwybodus  na'i  gilydd  yn  eu  plith.  Llanwodd  y  wybod- 
aeth  raai  twrne  oedd  oddifewn  eu  calonau  â  dychryn ;  meddylient  ei 
fod  wedi  codi  a  chloi  ei  hunan  i  mewn,  gan  fod  pobl  yn  credu  nad  oes 
dim  pendraw  ar  ystrywiau  twrneiod.  Ac  wedi  eu  hir  boenydio  fel  hyn, 
gollyngais  y  drŵs  yn  drwp  am  eu  penau,  a  pha  beth  a  welent  yn 
nglasiad  y  bore  ond  y  bôd  bychan  digrifol  hwnw  a  elwir  Nicodemus 
Dansi,  yr  hwn  sydd  yn  cael  yr  anrhydedd  o'ch  anerch  ya,  awr,  heb  yr 


Y    DDAÜ  EFELL.  287 

un  gôt,  heb  yr  un  wasgod,  heb  yr  un  het,  a  phwt  o  getyn  bychan  yn  ei 
ben,  yn  eistedd  ar  arch  twrne.  Wel,  'feddyliodd  yr  un  o  honynt,  ac  ni 
feddyliasai  yr  un  o  honoch  chwithau,  'rwy'n  ineddwl,  nad  y  diafol 
oeddwn  i,  wedi  dyíod  i  gymeryd  meddiant  personol  o'i  eiddo ;  a  gwadn- 
odd  y  deuddeg  hi  nerth  y  carnau  tuag  Abergele.  Chwarddais  innau 
yn  galonog  am  ychydig  fynydau  am  ben  fy  nyíais ;  ond  ystyriais  wedi 
hyny  sut  y  ceid  y  corff  i  íyny'r  allt;  a  rhedais  nerth  fy  heglau  fel  yr 
oeddwn  ar  eu  holau,  gan  waeddi  arnynt  i  dd'od  yn  ol.  Troisant  drach 
eu  cefnau,  a  phan  welsant  trwy  gipedrychiad  y  fath  un  oeddwn,  gwadn- 
asant  hi  yn  gethinach  nag  o'r  blaen.  Fe  aeth  pedwar  o  honynt  trwy 
wrych  drain  nad  aethai  yr  un  tarw  trwyddo,  gan  ei  gwneyd  hi  am  y 
môr ;  fe  ffôdd  pedwar  arall  i  un  o'r  ogof  äau  hyny  sydd  uwchlaw  Tan- 
yrogo,  ac  yno  y  cafwyd  hwy,  ymhellach  ar  y  diwrnod,  yn  llechu  fel 
llygod  mawr ;  a  chafwyd  y  pedwar  arall  wedi  ymguddio  dan  y  gwelyau 
mewn  gwesttý  yn  nhref  Àbergele.  A  dyna  i  chwi  hanes  fy  nhaith  i 
mewn  hearse.  Os  nad  yw  yn  briodol  i'r  amgylchiad,  rhowch  y  bai  wrth 
ddrŵs  Mr.  Jones." 

Curwyd  dwylaw,  curwyd  traed,  a  churwyd  y  byrddau,  dywedwyd 
"  Rhagorol  iawn,"  ac  ni  wyddai  Peter  Prys  am  ysbaid  pa  un  yn  iawn 
i'w  edmygu  fwyaf,  ai  donioldeb  yr  Hen  'Dderyn,  ynte  y  wên  foddhäus  a 
eisteddai  ar  wynebpryd  ei  briodferch.  A  therfynodd  y  neithior,  pawb 
mewn  natur  dda,  pawb  yn  ewyllysio'r  goreu  i'w  gilydd,  ac  yn  enwedig 
i  Mr.  a  Mrs.  Prys. 

Y  mae  ein  gwaith  ni  bellach  ar  ben.  Ond  dylem  hysbysu  i'r  ddau 
Feistr  Jones,  wedi  myned  yn  gyfoethog,  ymddwyn  fel  boneddigion,  yr 
hyn  nid  yw  yn  digwydd  bob  amser  gyda  pherchenogion  eiddo  caffael- 
edig ;  iddynt  waddoli  Hywel  Puw  â  gwaddol  hael,  a  thrwy  hyny  wneyd 
boneddwr  o'r  hwn  a  wnaethai  foneddigion  o  honynt  hwythau — nid  yw 
hyny  chwaith  yn  dygwydd  bob  amser  ;  iddynt  godi  Ysbyttý  hardd  yn  eu 
Llàn  genedigol,  a'i  waddoli  yn  hardd  hefyd  ;  iddynt  ofalu  na  bu  yr  Hen 
'Dderyn  mewn  eisieu  dim  hyd  nes  cyrhaeddodd  yntau  y  (l  tŷ  "  a  ddar- 
parasai  gynifer  o  weithiau  i  eraill ;  iddynt  ddyfod  yn  fuan  ymhlith  yr 
aelodau  mwyaf  anrhydeddus  o  gymdeithas  Llanllonydd.  Ac  íelly,  yn 
ngeiriau  teitl  un  o  chwareuon  y  prif-fardd  Seisonig,  "  All's  well  that 
ends  well." 

[Sylw. — Y  mae  y  personau  y  sonir  am  danynt  yn  y  Rhamant  fìaenorol  yn  gymer- 
iadau  dilys  ;  y  dygwyddiadau  a  gofnodir  wedi  cymeryd  lle  yn  ystod  yr  oes  hon  ;  ac 
yr  oedd  yr  hynaf  o'r  hen  arferion  a  groniclir  mewn  bri  ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn 
ol.  Hwyrach  y  dywedir  y  dylasem  fod  wedi  llunio  dychymygion  syrifawr  fel  ystlys 
chwedlau,  yn  hytrach  na  benthyca  o  faes  dihysbydd  natur ;  ond  pa  beth  bynag 
ydyw  y  sawl  a  syniai  felly,  gellir  dyweyd  gwirionedd  nacäol  am  dano,  "  Nid  yw  yn 
feirniad."  Os  dywedir  ein  bod  wedi  cloddio  rhai  o'n  defnyddiau  allan  o  haen  go 
isel,  atebwn,  mai  "  Po  ddyfnaf  yr  haen  caletaf  y  gàreg."  Ein  hamcan  ydoeddgosod 
o  fiaen  y  darllenydd  arwyneb  i'r  nodweddiad  Cymreig  nad  oes  ond  ychydig  sylw  wedi 
ei  dalu  iddo  hyd  yn  hyn. — Yk  Awdwb.]    .  /)/)     , 


OfflL   tŴA£.  Z&juJÍ/b>  cU*tt 


MANYLDEB    DEDDFAU    NATUR. 

There  lives  and  works 
A  soul  in  all  things,  and  that  soul  is  God. 
The  beauties  of  the  wilderness  are  His, 
That  make  so  gay  the  solitary  place, 
Where  no  eye  sees  them  ;  and  the  fairer  forms 
That  cultivation  glories  in  are  His. 
He  sets  the  bright  procession  oai  its  way, 
And  marshals  all  the  order  of  the  year. 

Cowpee. 

Nid  rhyfedd,  ar  ryw  ystyriaeth,  i'r  athronwyr  cyntaf  dybied  mai  pedair 
onglog  ydoedd  ein  byd  ni,  oblegid  byddai  hyny,  i  raddau,  yn  gyson  â'r 
ffaith  fod  pob  bodolaeth  y  gwyddom  ni  am  dano,  oddigerth  Duw,  yn 
gorwedd  rhwng  erchwynion  Amser  a  Lle.  Mae  y  rhai  hyn  fel  dwy 
ffordd  yn  croesi  eu  gilydd,  a  hwynt-hwy  ydyw  ein  safon  i  fesur  pobpeth 
daearol ;  gan,  os  bodola  peth  o  gwbl,  rhaid  iddo  wneyd  hyny  mewn  Ue 
penodol,  ar  amser  penodoL  Wrth  yr  un  safon  hefyd  y  rhaid  i  ni  farnu 
y  deddíau  a  osodwyd  i  grëadigaeth  amser.  Nis  gellir  am^yfîred  Amser 
a  Lle  ynddynt  eu  hunain;  ond  trwy  gyfrwng  yr  Haul  a  phethau  eraill 
hysbysa  y  meddwl  ni  o  dreigliad  y  cyntaf,  ac  y  mae  terfynau  ein  daear 
yn  ein  gorfodi  i  gydnabod  bodolaeth  yr  olaf.  Wedi  ceisio  dangos  beth 
ydys  yn  ei  feddwl  wrth  "  Natur,"  ac  yna  wrth  y  geiriau  "  Deddfau 
Natur,"  ymdrechwn  ddangos  eu  manyldeb  trwy  dystiolaeth  Amser  a 
Lle,  ar  wahân,  ac  yn  eu  mynych  gydgyfarfyddiad. 

Mynych  iawn  wrth  edrych  ar  ddarlun,  neu  wrth  wrando  siaradwr 
cyhoeddus,  neu  wrth  sylwi  ar  ambell  hen  Gymro,  y  dywedir,  "  Mor 
naturiol  ydyw;"  a  derbynir  y  geiriau  bob  amser  fel  arwydd  o  gymerad* 
wyaeth,  ac  yn  aml  o  edmygedd  a  chanmoliaeth.  Beth  ynte  ydyw 
"  naturiol?"  Gallem  ateb  mewn  gwahanol  ffyrdd.  Dywed  un,  fe  allai, 
fod  y  darlun  yn  gosod  allan  yn  gywir  a  manwl  yr  hyn  a  amcana  ;  fod  y 
siaradwr  yn  rheoli  ei  lais  a'i  ysgogiadau  fel  y  byddont  fwyaf  gweddus 
i'w  fater,  i'w  berson,  a'r  man  y  lleferir  ynddo  ;  ac  fod  yr  hen  Gymro  yn 
union  y  cymeriad  syml  ac  anrhydeddus  y  credai  dyn  ei  fod  oddiwrth  yr 
olwgarno.  Dywed  ambell  un,  "Ni  luasai  yn  bosibl  bod  yn  well,"  ac  ond 
odid  nad  dyma  y  goreu.  Pan  wneir  peth  yn  naturiol,  yr  ydym  yn  barod 
i  addef  ei  fod  yn  ateb  i'w  ddyben,  fel  nad  oes  angen  am,  ac  nad  yw  yn 
bosibl  cael,  dim  yn  rhagorach.  Teimlwn  barch  a  hotfder  tuag  at  y 
naturiol  í'el  rhywbeth  o'r  mwyaí  syml  a  dylanwadol.  1  gael  golwg  glir- 
iach  eto  ar  y  mater,  rhaid  gorphen  y  irawddeg,  Mor  naturiol: — "Mae 
y  llong  yn  symud  ar  y  dwfr  mor  naturiol  â'r  alarch."     "  Mae  y  darlun 


MANYLDEB     DüDDFAU    NA'fUR.  289 

yna  o'r  march  mor  naturioJ  a  phe  bae  yn  fyw."  "  Mae  Mr.  Jones  yn 
ysgolaig  gwych,  ac  yn  bur  gyfoethog,  ond  mae  mor  naturiol  yn  ei 
gymdeithas  a  phlentyn  bach."  Prin  yr  ydym  yn  teimlo  nerth  a  phríod- 
oldeb  geiriau  o'r  fath  hyd  nes  y  ceisiwn  eu  troi  i'r  gwrthwyneb ;  "mae 
yr  alarch  yn  nofio  mor  naturiol  â'r  llong  ;  "  "mae  y  march  mor  naturiol 
a'r  darlun  ;"  a'r  "  plentyn  bach  mor  naturiol  ag  ysgolaig  cyfoethog." 
Teimlwn  ein  bod  yn  myned  yn  erbyn  synwyr  cyffredin  wrth  siarad  fel 
hyn,  ac  yn  sarháu  yr  alarch  a'r  march.  Eto  ceir  ambell  i  fardd  yn 
tybied  ei  fod  yn  pentyru  gogoniant  ar  y  doldir  o  amgylch  godrau  y  bryn 
wrth  ei  ddesgrifio  fel 

Yn  gorwedd  fel  carpedau  fyrdd 
Yn  wyrdd  yn  mharlwr  natur. 

Nid  ydym  byth  yn  meddu  syniadau  eglur  am  wrthddrych  na  lle  os 
nad  ydym  yn  gweled  y  llinell  derfyn  rhyngddo  a  phob  gwrthddrych  neu 
le  gwahanol.  Dyna  ein  hamcan  yn  y  sylwadau  uchod,  dal  dau  ddosbarth 
ar  gyfer  eu  gilydd  nes  gweled  fod  gwahaniaeth  diríawr  rhyngddynt. 
Trethwn  amynedd  y  darllenydd  unwaith  ymhellach  fel  y  cafFom  syniad 
eglur  am  Natur.  Siaredir  mewn  llyfrau  ar  farddoniaeth  Seisonig  am 
" Spenserian  Stanza"  ac  am  "  Miltonic  Spirit ;"  a  cheisia  crachfeirniaid  yn 
fynych  ddangos  fod  gwrthddrych  eu  hysgrifau  a'u  cenfigen  yn  ceisio 
efelychu  y  Spenserian  Stanza  neu  y  Miltonic  Spirit.  Gŵyr  llawer  mai 
un  o  nodweddion  Spenser  oedd  iddo  farddoni  yn  y  pennillion  naw  llinell, 
a  gŵyr  ychwaneg  fod  ysbryd  gwrol,  beiddgar,  ac  eto  o'r  gradd  uchaf  o 
foesoldeb,  yn  nodweddu  barddoniaeth  Milton,  ac  yn  ei  wahaniaethu  am 
oes  y  byd  oddiwrth  bob  bardd  arall.  Wele  ynte  ddau  yn  sefyll  ar 
wahân  oddiwith  ysgrifenwyr  eraill,  yn  rhinwedd  rhyw  ragoriaeth  neu 
ragoriaethau  neillduol.  Gosododd  y  ddau  eu  delw  ar  un  peth  nas  dilëir 
mohoni  tra  y  pery  yr  iaith  Saesoneg.  Felly  hefyd  y  mae  rhywun  neu 
rywbeth  a  elwir  "Natur"  wedi  gosod  ei  delw  ar  bethau  o'n  hamgylch, 
ac  y  mae  y  ddelw  hono  fel  penadur  yn  sefyll  ar  wahàn  oddiwrth  pobpeth 
arall  yn  ei  symledd,  ei  harddwch,  a'i  gogoniant.  Perthyna  addurn 
penodol  i  bob  rhan  o  hòni,  a'r  compliment  mwyaf  i  waith  dyn  ydyw  dy- 
wedyd  ei  fod  yn  debyg  i  waith  "  Natur."  Mỳn  rhai  mai  trefn  yn  unig 
sydd  yma,  a  hono  wedi  tarddu  a  thyfu  o  annhrefn  a  diddymdra.  Yn 
groes  i  hanesyddiaeth,  i  brofiad,  i  reswm,  ac  i  ysgrythyr,  dygant  y 
perffaith  o'r  anmherfîaith,  trefn  o  annhrefn ;  bwriant  beth  glân  allan  o 
beth  aflan.  Mŷn  eraill  mai  amlygiad  ydy  w  o  allu  mawr  Bôd  a'i  hanfod 
ynddo  ei  hunan,  ac  fod  y  gallu  hwnw  yn  gweithredu  yn  ol  deddíau  a 
osodwyd  iddo  gan  ddoethineb  cynghor  ewyllys  y  Bôd  hwnw  ei  hunan. 
Ond  nid  oes  yr  un  galiu  yn  gweithredu  heb  fod  yn  unol  â  deddfau  neill- 
duol,  pa  un  bynag  a  ydy w  yn  ymwybodol  o  hyny  ai  nad  ydy w ;  ac  nid  oes 
yr  un  gallu  yn  meddu  cynifer  o  ddeddfau,  a'r  rhai  hyny  mor  amlwg  â 
Natur.  Os  ydym  ni  yn  gweled  pethau  amddifad  o  ewyllys  a  phender- 
fyniad  yn  dilyn  deddfau  neillduol  yn  eu  dadblygiad  a'u  tyfiant,  rhaid  i 
ni  gredu  fod  rhyw  allu  goruwch  iddynt  hwy  wedi  trefnu  iddynt  weith- 
redu  yn  unol  á'r  deddfau  hyny ;  ac  ni  bydd  ein  gwaith  ni  yn  ceisio  profi 
manyldeb  deddfau  natur  ond  cam  tuag  at  brofi  manyldeb  gofal  a  gor» 
uwchlywodraeth  Awdwr  Natur.  Ond  beth  ydyw  manyldeb  ?  Mae  yn 
amlwg  fod  y  gair  yn  dyfod  o'r  gair  mân,  ac  y  mae  sôn  am  fanyldeb 


Ö90  .     MANYLDttB    DEDDFAU    NATÜÜ. 

deddíau  Natur  yn  golygu  y  lle  a'r  sylw  a  roddir  i  bethau  bychain  yn 
nhrefn  natur.  Pan  y  gwelwn  gaulyniadau  pwysig  cymeryd  un  peth 
bychan  yn  lle  y  llall,  niegys  dyíeryn  o  strychnine  yn  lle  dyferyn  o 
turpentine,  gwelwn  heíyd  reswm  digonol  dros  fanyldeb  y  deddfau.  Pe 
tan  yr  Hen  Oruchwyliaeth  y  gwelid  yr  offeiriad  mewn  gwisgoedd 
aberthu,  ac  yn  sefyll  yn  y  mau  prîodol  i'r  gwaith,  a  chyda'r  arfau  priodol, 
a  phe  buasai  i'r  offeiriad  ar  ol  derbyn  yr  oen,  ar  yr  awr  briodol,  ommedd 
aberthu,  o  herwydd  iddo  ganfod  rhyw  anaf  ar  yr  anifail,  penderfynid 
fod  deddfau  aberthu  yn  bur  fanwl.  Yr  oedd  yno  fanylder  lle,  manyldeb 
amser,  a  manyldeb  mewn  pobpeth.  Ambell  waith  arbenigrwydd  neillduol 
ar  le  a  osodir ;  bryd  arall  ar  amser;  ond  fynychaf  lawer  dangosid  manyldeb 
trwy  ofalu  am  amser  a  lle.  Ceir  ambell  ddyn  yn  fanwl  am  i'w  lyfrau  fod 
yn  eu  lleoedd  pr'iodol,  tra  na  ofala  gymaint  a  osodir  hwy  felly  cyn  ynte 
ar  ol  boreufwyd,  neu  rywbryd  arall.  Mae  genym  gymydog  tra  gofalus 
am  ddestlusrwydd  ei  ardd,  ond  yn  bur  ddiofal  gyda'i  amser.  O'r  ochr 
arall,  ceir  ambell  un  yu  gofalu  am  amser,  ar  draui  esgeuluso  lleoedd 
pethau.  Yn  y  dosbarth  hwn  gellir  nodi  y  rhai  sydd  yn  meddwl  llawer 
o  godi  yn  yr  hâf  i  vvylio  codiad  haul,  a'r  gauaf  i  wylio  amser  ymddangos- 
iad  cyntaf  goleuni  yn  nhý  cymydog.  Gofalant  am  gyfodi  ar  awr  ben- 
odol  a  boreuol,  ac  heb  ganddynt  yr  un  gorchwyl  neillduol  mewn  golwg. 
Dywedir  y  llyncir  pob  meddwl  mawr  a  gwreiddiol  gan  un  ai  amser  ai 
lle  ;  ac  fod  y  naill  neu  y  llall  wedi  argraffu  ei  ehangder  ei  hun  ar 
feddwl  y  dyn.  Ond  beth  bynag  am  wirionedd  y  dywediad,  gwelir  yn 
aml  feddyliau  lled  fychain  yn  gorofalu  am  y  naill  ar  draul  y  llall,  a 
chysur  y  rhai  fyddo  yn  by w  gyda  hwynt.  Ond  gwell  esiampl  o  fanyldeb 
gwirioneddol  ydyw  gofal  am  amser  a  lle.  Clywir  gwas  yn  dyweyd 
weithiau  am  feistr,  "  Ac  os  na  bydd  y  ceffylau  wrth  yr  aradr  erbyn  wyth 
o'r  gloch,  gwae  ni;"  neu  forwyn  am  ei  meistres,  "Ac  os  na  bydd  y  moch 
wedi  eu  bwydo,  a'r  llestri  godro  wedi  eu  golchi  cyn  naw  o'r  gloch,  ni 
cheir  heddwch  y  gweddill  o'r  diwrnod  hwnw."  Ehinwedd,  bid  siwr, 
ydyw  y  manyldeb  yn  y  meistr  a'r  feistres;  ond,  arwydd  o  ddiffyg  iddynt 
ambell  waith  fethu  gweled  rheswm  mewn  oedi  pan  y  byddai  achos  yn 
galw  am  hyny.  Yn  y  trefydd  gellir  gweled  llawer  un  yn  gofalu  am 
amser  a  lle.  Gwelir  hwy  ar  gongl  yr  un  heol  yr  un  mynyd  ar  yr  awr- 
lais  bob  dydd;  ac  fe  allai,  pe  gallem  ond  anghofio  y  dysgwyl  dybryd 
gawsom  rai  troion  yn  y  stations,  y  gallem  nodi  y  train  fel  peth  sydd  yn 
ceisio  bod  yn  bur  fanwl  gydag  amser  a  lle.  Ein  hamcan  wrth  fanylu 
ar  hyn  ydyw  agor  llwybr  naturiol  i  safleoedd  neillduol,  o  ba  rai  y 
gallwn  weled  yn  eglur  fanyldeb  deddfau  natur.  Ac  y  mae  un  gradd 
uwch  eto  o  fanyldeb,  ac  nis  gallwn  gael  gwell  enw  arno  na  "rheoleidd- 
dra  afreolaidd."  Fe  allai  na  buasem  yn  meddwl  am  hwn  o  gwbl,  oni 
bae  am  ei  amlygrwydd  mewn  seryddiaeth,  yn  yr  hon  gangen  o  wybod- 
aeth  y  cawn  esiamplau  neillduol  o  fanyldeb  deddfau,  a  hyny  ar  raddfa 
fwy  ëang  nag  yn  un  man  arall.  Pe  wrth  wylio  dyn  y  canfyddem  ei  fod 
yn  gofalu  am  fod  gyda'i  orchwyl  ddydd  Llun  am  9  o'r  gloch,  ddydd 
Mawrth  5  mynyd  yn  gynnarach,  ddydd  Mercher  5  mynyd  yn  ddiwedd- 
arach,  ddydd  Iau  10  mynyd  yn.  gynnarach,  ddydd  Gwener  10  mynyd 
yn  ddiweddarach,  buasem  yn  ei  ystyried  yn  ddyn  manwl  ei  symudiadau; 
ond  pe  caem  fod  ganddo  orchwyl  gwahanol  mewn  lle  gwahanol  bob 
dydd,  ac  eto  ei  fod  yn  gofalu  am  yr  amser  yn  y  drefn  a  nodwyd,  buasem 


MANYLDEB     DEDDFAÜ    NATUR.  291 

yn  ei  ystyried  yn  fwy  manwl  dracheín  ;  ac  yn  fwy  o  lawer  felly  pe 
cymerem  y  dyddiau  yn  flynyddoedd,  a'r  mynydau  yn  wythnosau  neu 
ddyddiau.  Beth  ddywedir  ynte  am  gamrau  breision  y  ddaear,  yr  hon 
bob  rhyw  nifer,  nid  o  oriau,  ond  o  flynyddoedd,  sydd  yn  dyfod  yn  ol  i'w 
sefyllfa  neillduol ;  ac  am  y  planedau  aruthrol  eu  maintioli,  y  rhai  er 
symud  ar  eu  hechelydd  eu  hunain,  ac  hefyd  o  amgylch  yr  haul,  sydd 
eto  yn  gofalu  am  y  lleoedd  priodol  ar  eu  hamserau  neillduol  ?  Mae 
symudiadau  mwyaf  rheolaidd  dyn  yn  ddarostyngedig  i  amgylchiadau 
hwnt  i'w  lywodraeth  ef  ei  hun,  megys  iechyd  a  bywyd ;  ac  er  ei  fod  yn 
fanwl  ac  yn  ffyddlon  i'w  addewid  tra  y  gall,  eto  gellir  yn  fynych  gael 
siomedigaeth  ynddo.  Ond  y  cyfryw  ydyw  cywirdeb  deddfau  y  ddaear, 
y  planedau,  a'r  haul,  fel  y  gellir  hysbysu  eu  safleoedd  fil  o  flynyddoedd 
ôl  a  blaen ;  a'r  fath  ydyw  manyldeb  deddfau  natur  yn  eu  gweithrediadau, 
fel  wrth  blanu  yr  hedyn  y  gellir  hysbysu  boreu  ymddangosiad  y  blodeuyn, 
a'i  ffurf,  a'i  liw,  a'i  faintioli ;  ac  wrth  sylwi  ar  ddyfnder  bedd  bychan  y 
gronyn  gwenith,  y  gellir  rhaghysbysu  blaguriad  yr  eginyn  byw  a 
gwyrddlas,  ie,  a  natur  y  sylwedd  mwyaf  mewnol  yn  mrîg  y  dywysen 
addfed,  pan  wedi  bod  am  ddyddiau  lawer  yn  chwareu  â'r  gwynt  a'r 
gwlaw,  ac  wedi  bod  yn  ymborthi  ar  y  pridd,  ar  yr  awyr,  ar  oleuni  a 
gwrês  yr  haul,  ac  ar  wlith  tyner  nosweithiau  hyfryd  hâf. 

Gan  mai  ff'eithiau  ydyw  y  pethau  egluraf  a  chadarnaf,  a  chan  mai 
trwyddynt  hwy  y  canfyddodd  dyn  ddeddfau  Natur,  ceisiwn  yn  awr  nodi 
amry w  o  honynt,  a  gwneyd  ychydig  o  sylwadau  arnynt ;  a  cheir  maes 
ehangach,  ynghyda  gwell  trefn  i  wneuthur  hyn  trwy  ranu  y  grëadigaeth 
yn  ddosbarthiadau,  yn  ol  gwahanol  ganghenau  gwybodaeth.  Felly 
sylwir  arnynt  yn  y  drefn  ganlynol : — Fferylliaeth,  Athroniaeth  Naturiol, 
Seryddiaeth,  Llysieuaeth,  a  Mildraeth,  neu  Zoology. 

Gwelir  ein  bod  yn  gadael  allan  Ddaeareg :  ein  rheswm  dros  hyny 
ydyw  y  cynnwysa  Fferylliaeth  yr  hyn  oll  fuasai  yn  angenrheidiol  ei 
ysgrifenu  ar  Ddaeareg.  Mae  pob  haen  o'r  hen  ddaear  wedi  ei  osod  yn 
ei  wely  gan  wahanol  ddeddfau  Natur.  Ceir  ei  chreigiau  yn  dywodfaen 
neu  wenithfaen  trwy  ddeddfau  attyniad ;  a'i  gwelyau  glô  wedi  eu  ffurfio 
trwy  farwolaeth  a  dadansoddiad  llysiau  a  choedydd.  Pan  ffurfiwyd  yr 
Old  Red  Sandatone,  yr  oedd  y  dyíroedd  yn  lliwiedig  â  haiarn  wedi  ei 
ddadansoddi,  yn  ol  deddíau  Fferylliaeth ;  a  thrwy  dalu  y  sylw  manylaf 
i  ddeddfau  Natur  yn  unig  y  ceir  esboniad  boddhäol  ar  sefyllfa  bresennol 
pethau. 

fferylliaeth  (Chemistry). 

Ceisiwn  yn  awr  brofi  ein  testun  trwy  engreifftiau  o  feusydd  ëang  a 
dyddorol  Fferylliaeth. 

Pe  bae  ysbryd  da  neu  ddrwg  yn  ehedeg  o  amgylch  y  belen  ddaearol, 
mae  yn  debyg  nas  gwelai  lawer  o  amrywiaeth  ynddi  ar  y  cyntaf.  Can- 
fyddai  dipyn  o  aíreoleidd-dra  mewn  ffurf,  a  gwelai  wahaniaeth  rhwng 
tir  a  môr.  Bu  amser  pryd  y  credai  eì  phreswylwyr  mai  rhy  w  ychydig  o 
elfenau  gyfansoddent  y  ddaear.  Ond  buom  yn  ymddifyru  rai  troion  wrth 
ddychymygu  pa  fodd  yr  edrychai  un  o'r  cynddiluwiaid,  neu  yr  ysbryd 
uchod,  pe  cawsai  dalu  ymweliad  âg  ambell  i  weíthfa  yn  ein  gwlad,  lle  y 
cawsai  weled  pob  math  o  nwyddau  a  phob  math  o  liwiau  wedi  eu  týnu  o 
grombil  y  ddaear,  sydd  yn  ymddangos  mor  dlodaidd  ei  llaid  a'i  chèryg. 


UtíU  MANÎLDEB     DEDDFaC     NATl' 

Buasai  y  cynddiluwiad  yn  prysuro  tua  gwlad  ei  dadau  mor  gyflym,  fel 
ag  i  anghofio  mwy  na  hanner  yr  hyn  a  welsai ;  a  buasai  yr  ysbryd  yn 
gadael  y  mellt  a'r  dreigiau  o'r  tu  ol,  a  thrwy  ei  brysurdeb  a'i  olwg 
synedig  yn  crëu  cryn  gynhwrí  yn  ngorsat  ddiweddaf  ei  daith.  Buasai 
yn  dechreu  hysbysu  fel  y  mae  dynion  yn  tŷnu  allan  adnoddau  o'r 
ddaear  ac  yn  eu  dadansoddi,  fel  y  tyna  y  gwneuthurwr  oriawr  oddiwrth 
ei  gilydd;  neu  yn  eu  cyíansoddi  fel  y  gesyd  y  gwneuthurwr  wahanol 
ranau  yr  oriawr  ynghyd.  Mae  dyn  wedi  cael  allan  fod  tros  driugain  o 
elfenau  syml  yn  y  ddaear,  a  pha  bryd  bynag  y  gwelir  dwy  o'r  rhai  hyn 
wedi  ymgydio  yn  eu  gilydd,  gwnaut  hyny  mewn  ufudd-dod  i  ddeddf 
neillduol.  Ac  nid  yn  unig  rhaid  i  ddeddf  weithredu  ymhob  amgylchiad 
o'r  fath,  ond  mewn  treín  i  brofi  ein  testun  i  foddlonrwydd,  rhaid  i'r  un 
ddeddf,  dan  yr  un  amgylchiadau,  weithredu  bob  amser  yr  un  fath,  a 
hyny  yn  ystod  yr  un  amser,  ac  ymhob  lle  ar  y  ddaear  yn  gymhwys  yr 
un  modd.  Wele  esiamplau  ynte  o  ychydig  ddeddíau  sydd  yn  rhoddi 
bod  i  gyrff  cyfansawdd,  ac  hefyd  o  ddeddfau  dadansoddiad. 

Bhaid  i  ni  gofio  na  wna  pob  dwy  elfen  ddygir  at  eu  gilydd  ymgy- 
mysgu.  Yr  oedd  y  bedwaredd  frenhiniaeth  yn  mreuddwyd  Nebuchod- 
onosor  o  ran  yn  gref  ac  o  ran  yn  wan,  a  dangosid  hyny  trwy  undeb 
haiarn  a  phridd.  Er  fod  y  rhai  hyn  mewn  cysylltiad  â'u  gilydd,  eto  nid 
oedd  undeb  rhyngddynt.  Ond  pan  y  cymer  undeb  fferyllol  le,  ymuna 
gwahanol  ranau  y  naill  elfen  à'r  llall,  a  hyny  yn  ngrym  deddf  yr  hon 
sydd  yn  gweithredu  o'r  ddeutu.  Gall  oxygen  a  hydrogen  fod  gyda  eu 
gilydd  yn  yr  un  llestr,  ond  heb  ymuno.  Ond  pe  yr  anfonid  gwreichionen 
o  wefr-beiriant  i-r  llestr,  ymunent  ar  unwaith  a  ffurfient  ddwfr.  Erbyn 
hyn  mae  deddfau  wedi  eu  canfod  yn  ol  pa  rai  y  rhaid  cael  pwysau  neu 
fesur  penodol  o'r  naill  elfen  cyn  yr  ymuna  á  phwysau  neu  fesur  penodol 
o  elfen  arall  i  ffurfio  corff  cyfansawdd.  Ceir  yr  un  corff  cyfansawdd, 
ymha  ran  bynag  o'r  byd  y  byddo,  nid  yn  unig  yn  meddu  yr  un  elfenau, 
ac  yn  amddifad  o  bob  elfen  arall,  ond  yn  meddu  yr  un  cymesuredd  o'r 
gwahanol  elfenau  bob  amser.  Ceir  dwfr  bob  amser  yn  cynnwys  oxygen 
a  hydrogen  yn  Môr  y  Dê  fel  Môr  y  Gogledd,  yn  Llỳn  Superior  fel  Llỳn  . 
Tegid,  yn  y  Danube  fel  yn  y  Dyfrdwy.  Cynnwysa  halen  cyffredin 
chlorine  a  sodium  bob  amser ;  a  cheir  sulphur  a  mercury  ymhob 
vermilion;  ac  y  mae  marmor  yn  ddîeithriad  yn  cynnwys  carbonic  acid 
a  chalch.  Llawer  manylach  ydyw  y  ddeddf  hon  na  chydwybodau  gwerth- 
wyr  tê  a  choffì  y  wlad  hon.  "  Aml  iawn  yr  ydym  yn  cael  mwy  o  bethau 
am  ein  harian  nag  ydym  yn  ei  ddysgwyl,"  fel  y  dywedai  Gwyddel  â 
gwên  ar  ei  wyneb,  pan  ganfyddodd  gy  w  yn  yr  ŵy  oedd  newydd  ei  brynu 
fel  ŵy  fresh.  Ond  y  ddeddf  neillduol  gyntaf  geir  mewn  cyfansoddiad 
dwy  elfen  yw  hon  : 

1.  Mae  elfenau  syml  bob  amser  yn  ymuno  mewn  cymesuredd  o  ran 
pwysau.  Nid  yn  unig  ceir  oxygen  a  hydrogen  mewn  dwfr,  ond  ceir  bob 
amser  8  o  oxygen  ar  gyfer  1  o  hydrogen.  Mewn  balen  cyffredin  ceir 
nid  yn  unig  chlorine  a  sodium,  ond  35 %  o'r  cyntaf  ar  gyfer  pob  'ó'ó  o'r 
diweddaf.  Ymhob  vermilion  rhaid  fod  16  o  sulphur  ar  gyfer  bob  100 
o  arian  byw.  Ac  os  na  cheir  y  corff  cyfansawdd  yn  meddu  y  cymesur- 
edd  pri'odol  i  wneyd  un  peth,  rhàid  mai  rhywbeth  arall  ydyw.  Dyma 
ddeddf,  ynte,  yn  ymestyn  o  ran'  ei  gweithrediad  o  begwn  i  begwn,  ac  o 
ddwyrain  i  orllewin,  ac  yn  gywir  yn  y  dyferyn  dwfr  fei  yn  y  môr,  yn  y 


MA.NYLDEB   DEDDFAU   NÀTüR.  293 

tywodyn  íel  yn  y  graig.  Dyma  y  gonestrwydd  a'r  cywirdeb  osododd 
Awdwr  natur  yn  nghyfansoddiad  ei  heltenau.  "  Paham  nad  ewch  i 
shop  Mr.  T.  i  brynu  coffee"  medd  un  wraig  wrth  y  Uall,  "  mae  efe  yn 
rhoddi  yr  un  f aint  o  chicory  ymhob  pwys  yn  union ;  un  manwl  iawn  y w 
ef."  Ond  ni  fu  yr  un  meddyg  erioed  wrth  gymysgu  ei  feddyginiaeth 
mor  fanwl  ag  y  mae  natur.  Pan  y  caiff  y  daearegwr  ddarn  o  farmor, 
gall,  wedi  ei  bwyso,  nid  yn  unig  ddyweyd  pa  elfenau  sydd  ynddo,  ond 
hefyd  pa  fesur  o'r  naili  a'r  llall ;  a  phan  yn  gwneyd  vermilion,  nid 
tywallt  tipyn  o  mercury,  ac  yna  ychydig  sulphur,  a  gwylio  y  lliw,  ac  yna 
ychwanegu  tipyn  o'r  cyntaf  drachefn,  fel  ambellun  gyda  thê  a  brechdan, 
wna  y  fferyllydd,  ond  mesur  100  o.  mercury  ac  16  o  sulphur,  a  chaiff 
vermilion  yn  y  fan,  mewn  ufudd-dod  i  hen  ddeddf  fanwl  a  diysgog 
natur. 

2.  Os  ymuna  cymesuredd  penodol  o  un  elfen  â  chymesuredd  penodol 
o  ddwy  eraill,  ymuna  y  ddwy  hyny  â'u  gilydd  yn  ol  y  cymesuredd  yr 
ymunant  â'r  gyntaf.  Os  gwnaiff  16  o  sulphur  ymuno  âg  8  o  oxygen, 
ac  os  gwnaiff  8  o  oxygen  ymuno  âg  28  o  haiarn,  yna  ymuna  16  o 
sulphur  âg  28  o  haiarn.  Mewn  geiriau  eraill,  pe  bae  A  yn  gyfaill 
neillduol  i  B,  a  phe  bai  C  hefyd  yn  gyfaill  neillduol  i  B,  yna  buasai  A 
ac  C  yn  sicr  o  wneyd  cyfeillion  mynwesol.  Fel  rheol  i  gyfeillgarwch, 
anfynych  y  mae  hyn  yn  wirionedd  ymysg  dynion;  ond  gyda  fferyll- 
iaeth,  os  ydyw  8  o  oxygey,  yn  hoffi  cymdeithas  16  o  sulphur,  ac  hefyd 
28  o  haiarn,  yna  mae  16  o  sulphur  yn  gyfeilllion  ymlynol  a  serchog  i 
28  o  haiarn.  Gellir  rhoddi  gwêdd  arall  arni  trwy  ei  geirio  yn  wahanol, 
i  ddysgu  gwers  i  ddynion :  "  Yr  hyn  ydy w  dwy  elfen  i'w  gilydd,  hyny 
ydynt  i  drydedd  elfen."  Yr  hyn  ydyw  y  ddau  gyfaill  i'w  gilydd,  hyny 
ydynt  i  bob  dyn  ddaw  i'w  cyfeillach.  Dyma  y  gonestrwydd  a'r  symledd 
argraffodd  y  Goruchaf  ar  elfenau  meirwon  natur. 

3.  Os  nad  y  mesur  lleiaf  o  un  elfen  all  ymuno,  yna  rhaid  mai  multiple 
o  hwnw  ydyw.  Os  nad  8  o  oxygen  geir  yn  y  cyfansoddiad  o  oxygen  a 
nitrogen,  yna  rhaid  mai  16,  neu  24,  neu  32,  neu  40,  &c.  I  ddangos  y 
ddeddf  hon  yn  fýr,  gwasanaetha  y  rhestr  ganlynol : — 

Proloxide  of  Nitrogen  =  Nitrogen  14,  Oxygen  8. 
Binoxide  "         =        "        14,      "        16. 

Nitròus  Acid     =     Nitrogen  14,  Oxygen  24. 
Hiponitric  Acid  =  "         14,        "       32. 

Nitric  Acid         =  "        14,       "       40. 

Gwelir  wrth  y  rhestr  uchod  na  cheir  yn  yr  un  'corff  cyfansawdd  o 
oxygen  a  14  o  nitrogen  unrhyw  fesur  o'r  cyntaf  rhwng  8  ac  16,  neu  16 
a  24,  &c.  Yn  awr,  beth  feddylid  o  wraig,  yr  hon,  pan  yn  y  shop  yn 
ymofyn  nwyddau,  bob  amser  a  brynai  16  o  binau  ar  gyfer  pob  6 
nodwydd;  neu  2  bwys  o  siwgr  ar  gyfer  hanner  pwys  o  dê,  oni  ystyrid  hi 
yn  bur  fanwl  nid  yn  unig  yn  y  shop,  ond  gyda'r  gwniadwaith  a'r  ymborth 
gartref  ?  Ond  beth  pe  deallai  y  masnachydd  f od  y  wraig  bob  amser,  os 
na  chymerai  16  o  binau,  yn  cymeryd  32,  neu  48,  neu  64,  gyda  6 
nodwydd ;  ac  os  na  chymerai  2  bwys  o  siwgr,  y  cymerai  4,  neu  6,  neu 
8,  neu  10,  ac  y  byddai,  o  ganlyniad,  yn  trefnu  yr  ymborth  gartref  i 
ddefnyddio  y  cyfartaledd  uchod  o  siwgr  a  thê,  ai  ni  chyfrifai  y  wraig 

u 


294  MAffẄEB   WflMWÀtJ  NATÜR. 

yn  orfaüwl  ?  Etô  dyma  fanyldeb  deddfau  cyffrediü  natar ;  a'r  rheswm 
mawr  dros  eglurdeb  y  llinell  derfyn  rhwng  cynifer  o  amrywiol  bethau. 
O  na  ellid  cael  hyn  yn  ein  piilpudau ;  3  o  ras  ar  gyfer  2  o  ymenydd, 
a  |  o  ariangarwch  a  hunanoldeb ;  neu  5  o  ras  ar  gyfer  4  o  ddysg,  a  \ 
o  îydolrwydd ! 

4.  Ceidw  pob  elfen  ei  phwysau,  wedi  ymuno  âg  elfenau  eraill  fel  o'r 
blaen.  Rhyw  ddeddf  yn  dangos  annibyniaeth  prydferth  mewn  natur 
ydyw  hon.  Anfynych  y  gwelir  pwyllgor  eisteddfodol  na  chrefyddol  y 
dyddiau  hyn  na  cheir  un  aelod  yn  colli  ei  farn,  os  nad  ei  leferydd,  mor 
gynted  ag  y  mae  yn  mhresennoldeb  ei  gyd-bwyllgorwyr.  Llawer 
gwraig,  ysywaeth,  yn  ddigon  difeddwl,  adawodd  ei  barn  wrth  riniog  yr 
eglwys,  pan  yr  ymunodd  mewn  glân  brîodas  â'i  harglwydd ;  a  llawer 
dyn,  ond  odid,  a  ganfyddodd  fod  barn  y  wraig  wedi  llyncu  a  gorchuddio 
ei  farn  ei  hunan  fel  shawl,  ond  a  fethodd  ei  chael  byth  yn  ol  i'w  phwysau 
cyntefig.  Pan  yr  aiff  yr  amaethwr  rhyddfrydol  at  ei  feistr  tir,  cyll  yr 
elfen  ryddfrydol  rywsut,  ac  nid  oes  yn  yr  ymddyddan  ond  pwysau  y 
farn  geidwadol  yn  unig.  Pe  dilynem  elfenau  natur  yn  ein  cymdeithas 
â'n  gilydd,  nid  elai  y  tlawd  yn  fûd  yn  ngwydd  pendefig,  ac  ni  ŵyrai 
y  bwthynwr  ei  farn  yn  mhalas  y  brenin.  Os  dyry  y  fferyllydd  4  mesur 
o  oxygen  a  32  o  hydrogen  i  ffurfio  dwfr,  bydd  y  cyfan  yn  36 ;  a  phryd 
bynag  y  dymuna  ysgar  y  rhai  hyn  oddiwrth  eu  gilydd,  caiffy  4  o'r  naill 
a'r  32  o'r  llali  yn  ol,  fel  talent  y  gwas  anfuddiol*  gynt,  heb  fod  yn  fwy 
na  llai.  Pe  ceid  hyn  ymhob  cymdeithas,  diddymid  gambling  tables  y 
byd  ar  unwaith. 

Nodwn  yn  awr  esiampl  neu  ddwy  i  ddangos  fod  elfenau  natur  yn  eu 
symudiadau  fel  milwyr  yn  ymfyddino  i'r  frwydr ;  ac  fel  y  ceir  pob  milwr 
yn  cadw  ei  amcan  ei  hunan  mewn  golwg,  ac  yn  cyrchu  at  ei  nôd,  tra  y 
ceir  miloedd  o'i  amgylch  yn  cyrchu  at  yr  eiddynt  hwythau,  felly  hefyd 
ceir  elfenau  difywyd  natur,  hyd  yn  nôd  pan  ynghanol  ffrwydriad  pylor, 
neu  ystorm  daranllyd  y  nitro  glycerine,  yn  dilyn  eu  deddf  ac  yn  ymlon- 
yddu  mewn  tawelwch  cymdeithasol  gyda'r  elfenau  hoffusaf  ganddynt. 
Oymerer  un  esiampl.  Pe  buasai  arnom  eisieu  protoxide  of  nitrogen, 
rhaid  rhoddi  nitric  acid  ac  ammonia  gyda'u  gilydd ;  yna  ceir  nitrate  of 
ammoma.  Ehodder  hwn  mewn  llestr  i'w  boethi,  a  cheir  dau  sylwedd, 
— nitrous  oxide,  a  dwfr.  Fel  hyn  y  gellir  esbonio  y  cyfnewidiad.  Mae 
nitrate  of  ammonia  yn  cynnwys  nitric  acid  ac  ammonia.  Cynnwysa 
ammonia  1  o  nitrogen,^  o  hydrogen,  ac  1  o  oxygen.  Pan  y  poethir  hwynt, 
aiff  4  o'r  hydrogen  yn  yr  ammonia  at  4  o  oxygen,  3  o  ba  rai  ddaeth  o'r 
nitric  acid,  ac  1  o'r  ammonia,  a  cheir  pedwar  o  ddwfr.  Mae  yn  weddill 
2  o  oxygen  a  2  o  nitrogen,  y  naill  oddiwrth  y  nitric  acid,  a'r  llall  o'r 
ammonia.  Ymuna  y  rhai  hyn,  a  cheir  2  o  protoxide  oý  nitrogen.  Yn  y 
cyfnewidiad  ucbod,  ynghanol  llestr  berwedig,  gadawa  8  o  oxygen  32  o'u 
cymdeithion,  trwy  attyniad  14  o  nitrogen.  òwna  8  arall  y  gyffelyb 
weithred,  tra  y  canfyddir  fod  y  24  gweddilledig  wedi  ymranu  yn  dri  3, 
ac,  fel  y  Benjaminiaid  gynt,  wele  bob  un  yn  dwyn  ymaith  un  o  hydrogen 
i  ffurfio  dwfr.  Ond  tra  y  cymer  y  chwalu  a'r  pr'iodi  uchod  le,  y  mae  1 
o'r  hydrogen  ac  8  o'r  oxygen  oedd  yn  yr  ammoniayn  parhâu  yn  ffyddlawn 
i'w  gilydd,  ac  er  yr  holl  drychineb  yn  aros  yn  dawel  gyda'u  gilydd  o 
fewn  cylch  modrwyog  dyferyn  prydferth  o  ddwfr  tryloew.  Nid  oeddynt 
wacli  dychryn  na  newid  gwêdd,  ni  ddarfu  iddynt  gychwyn   ffoi   ac  ail 


MANYLDEB   DEDDFAÜ  HATÜ».  295 

ddechreu  ymgofleidio ;  ond  arosasant  yn  ddigyffro  yn  nghwlwm  deddf 
natur.  Y  cyfryw  ydyw  cywirdeb  yr  elfenau  i'w  deddfau,  fel  y  gall  y 
fferyllydd,  pan  yn  tywallt  cymysgedd  i'r  crochan,  os  bydd  yn  ei  ddeall, 
sefyll  íel  dewin  uwch  ei  ben  a  gorchymyn  i  bethau  neillduol  ddyfod 
allan,  a  deuant  yn  union  fel  y  rhagfynega ;  byddant  mor  ufudd  a  gweis- 
ion  y  pendefig  hwnw  a  ddaeth  at  y  Gwaredwr.  Carem  nodi  un  peth 
cywrain  eto  mewn  fferylliaeth  sydd  yn  awgrymu  manyldeb  dauddyblyg 
yn  ngweithrediadau  deddfau  natur;  ond  o'r  hyn  y  ceir  engreifftiau 
mewn  iaith.  Dywedir  yn  y  Bibl,  "  Y  gŵyr  a  wneir  yn  uniawn ;  "  ac 
y  mae  llawer  hen  Gymro  wedi  awgrymu  wrth  ddarllen,  mai  y  fendith  a 
addewir  ydyw  gwneyd  y  gwỳr  yn  onest  a  chyfiawn.  Ond  gwyddys  mai 
ca m  ydyw  ystyr  y  "gŵyr"  yma.  Wele,  ynte,  ddau  air  yn  meddu  yf 
un  llythyrenau,  ond  yn  meddu  ystyr  hollol  wahanol.  Tardda  y  naill 
o'r  gair  gẁr,  Lladin  vir,  a'r  llall  o'r  Lladin  curvus.  Gwahaniaeth  tardd- 
iad,  ynte,  a  bàr  wahaniaeth  ystyr.  Pwy  íuasai  yn  meddwl  mai  yr  un 
peth  ydyw  gum  a  siwgr?  ac  eto  nid  yn  unig  yr  un  elfenau  a'u  cyfan- 
soddant,  ond  ceir  yr  un  cymesuredd  o'r  rhai  hyny.  Cawn  gymhariaeth 
eto  mewn  iaith.  Nid  yn  unig  tardda  y  siwgr  o'r  cane,  a'r  gum  o'r  pren 
Arabaidd,  ond  gellir  hefyd  roddi  esboniad  arall  ar  y  gwahaniaeth.  Yr 
un  llythyrenau  geir  mewn  sawl  a  salw,  tri  a  tir,  cnau  a  cânu,  àc ;  ond  y 
mae  ystyr  pur  wahanol  iddynt.  Gwahaniaeth  trefn  felly  sydd  yn 
rhoddi  cyfrif  am  wahaniaeth  ystyr.  Felly  y  tybir  hefyd  mai  gwahan- 
iaeth  yn  nhrefn  cymysgedd  yr  elfenau  sydd  mewn  gum  a  siwgr,  mewn  oil 
of  turpentine,  ac  oil  ofbergamotte,  ac  oil  oflemons,  neu  oil  of  caraway.  Ai 
nid  mewn  ufudd-dod  i  ddeddf,  rhy  gywrain  i  lygad  dyn  allu  ei  chanfoá 
eto,  y  gwna  y  cane  siwgr  o'r  un  elf enau  ag  y  gwna  y  gum  Arabic  gum  9 
y  naill  wedi  gwneyd  yn  fara  yr  hyn  a  wnaeth  y  llall  yn  araf;  nn  wedi 
gwneyd  yn  fawr  yr  hyn  a  wnaeth  y  llall  ynfarw.  Y  mae  hyn  yn  sicr, 
mai  yr  un  elfenau  sydd  mewn  siwgr  a  gum,  ac  ínai  yr  un  cymesuredci 
o'r  elfenau  hyny  a  geir  yn  y  naill  a'r  llall,  ac  na  welir  y  cane  byth  yn 
dwyn  gum,  na'r  pren  Arabaidd  yn  dwyn  siwgr.  Ond  nis  gellir  bod  yn 
sicr  o  ddim  ychwaneg.  Y  mae  llygad  dyn  yn  gallu  gweled  manylde-b 
mawr  yn  ngweithrediadau  deddfau  natur,  ond  gellir  casglu  y  rhaid  i> 
glust  ddynol  fod  fil  teneuach,  a'r  llygad  yn  fil  mwy  treiddgar,  i  alli* 
caníod  y  manyldeb  mwyaf. 

Wele  ni  wedi  bwrw  golwg  dros  Fferylliaeth,  ac  ond  prin  wedi 
cyffwrdd  â'r  maes  sydd  mor  gyfoethog  o  wersi  i  ddynion,  ac  yn  meddut 
cyflawnder  dihysbydd  i  ddigoni  y  meddwl  mwyaf  cywrain.  Y  maes  hwn, 
yn  anad  un  arall,  sydd  yn  ein  dwyn  yn  agos  i  gredu  dysgeidiaeth  011- 
dduwiaeth.  Ond  fel  y  dywedai  athronydd  enwog,  mai  yr  athrawiaeth 
fwyaf  arwynebol  a  ddygai  ei  pberchenog  i  anffyddiaetb,  ond  y  parai 
athrawiaeth  ddyfnach  i  ddyn  ddychwelyd  mewn  ofn  a  gwyleidd-dra  %.% 
Dduw  pawb  oll,  felly  hefyd  yma ;  ar  y  cyntaf,  pâr  yr  amrywiaeth  di- 
derfyn  i  ddyn  feddwl  y  rhaid  fod  Duw  ymhob  elfen,  ac  fod  pob  deddf 
fechan,  o  herwydd  ei  chywreinrwydd  a'i  manyldeb,  yn  brif  ddeddf  i'w 
Duw  ei  hun ;  ond  pan  yr  ystyriom  yr  unoliaeth  prydferth,  a'r  cydgord- 
iad  perffaith  sydd  o'n  hamgylch  yn  yr  holl  ddeddfau,*a'u  gwasanaeth- 
garwch  y  naill  i'r  llall, — yr  îsraddol  bob  amser  i'r  uwchraddol, — yr 
ydym  yn  gorfod  dychwel  yn  ol  i  Undod,  ac  at  Dad  pob  peth,  a  syrthio 
o'i  flaen  Ef,  yr  hwn  sydd  "ryfedd  yn  ei  gyngôr  aó  ardderchog  yn  eî 

u  2 


296  MÁîrtLDEB    DEDDEAÜ  NATUR. 

waith."  Rhaid  i  ni  gyfaddef  gyda  syndod  uwchben  yr  undeb  gogoneddus 
sydd  yn  teyrnasu  ynghanol  yr  amrywiaeth,  fel  llawenydd  ynghanol 
dychryn,  "  Hyn  heíyd  a  ddaeth  oddiwrth  Arglwydd  y  lluoedd." 

ATHRONIAETH   NATURIOL. 

Yn  ol  deddfau  y  gangen  hon  yr  ydym  yn  cyflawni  ein  gorchwylion 
dyddiol,  ac  y  mae  yn  sŷn  meddwl  yr  anwybodaeth  dybryd  sydd  yn  bodoli 
ynghylch  eu  gweithrediadau.  Ceir  y  saer,  y  gôf,  a'r  amaethwr  yn 
deínyddio  amryw  offerynau,  ac  yn  wir,  yn  eu  gwneyd,  heb  erioed  ddeall 
paham  y  maent  yn  gweithio,  na  meddwl  pa  un  o  ddeddfau  natur  sydd 
yn  cael  ei  dilyn  yn  ngwneuthuriad  y  peiriant.  Yr  ydym  yn  credu  pe 
ceidysgolion  digon  eífeithiol  i  ddwyn  y  lli'aws  i  ddeall  llyfrau  gwyddonol, 
y  darllenai  y  werin  fwy  ar  Athroniaeth  Naturiol  na  dim  arall.  Cyíuna 
y  difyrus,  y  buddiol,  a'r  ymarferol,  uwchlaw  yr  un  gangen  arall ;  a  dilynir 
y  difyrus  yn  rhy  fynych  pan  nad  oes  cystal  rheswm  dros  wneyd  hyny 
a"i  fuddioldeb.  Byddai  efrydiaeth  o'r  gangen  hon,  nid  yn  unig  yn 
lùddiol  i  ddeall  pèirianau  a'u  hegwyddorion,  ond  hefyd  i  ddyrchafu  a 
choethi  meddyliau,  ac  hefyd  i  grefyddoli  y  meddwl,  trwy  ei  ddwyn  i 
weled  bychander  dyn  a  mawredd  Duw.  Llyfr  natur  ydyw,  ac  ni  raid 
darllen  ond  ychydig  ar  hwn  a'r  Bibl,  na  welid  mai  yr  un  ydyw  Awdwr 
y  naill  a'r  llall.  Deddfau  y  ineddwl  dynol  ynghyda'i  holl  agweddau 
ydynt  y  pethau  anhawddaf  eu  deall,  ac  eto  ceir  yn  y  Bibl  esboniad  ar  ei 
holl  ddirgelion.  Deddfau  Natur  ydynt  y  pethau  anhawddaf  eu  dilyn 
yn  eu  manyldeb ;  eto  wrth  eu  dyfal  efrydu  canfyddir  llawer  o  honynt. 
Rhenir  Athroniaeth  naturiol  yn  ol  y  pynciau  yr  ymirinir  â  hwynt,  a 
chan  fod  y  rhai  hyny  yn  lliosog  ni  cheisir  yn  y  traethawd  hwn  ond  profì 
ein  testun  trwy  nodi  esiampl  neu  ddwy  o  fanyldeb  deddfau  natur  mewn 
tri  neu  bedwar  o'r  pynciau. 

Dysgyrchiad  (Gravity).  Yr  hyn  sydd  wedi  ei  brofi  er  ys  llawer 
dydd,  a'r  hyn  sydd  yn  cael  ei  brofi  trwy  yr  holl  fyd  bob  awr  ydyw 
"  Unŵersal  Gravitation"  Yn  ngrym  y  ddeddf  hon  y  mae  pobpeth  ar  ni 
chynnelir  i  fyny  gan  ryw  allu  yn  syrthio  tua'r  ddaear.  Ond  mae  y 
ddeddf  hon,  o  ddechreu  i  ddiwedd  ei  gweithrediad,  yn  cynnwys  deddfau 
eraill,  nifer  y  rhai  sydd  yn  dibynu  ar  faintioli  yr  hýn  a  syrthia,  ac  ar  yr 
uchder  o  ba  un  y  cwymp.  Un  o'r  cyfryw  ddeddfau  a  ddaw  gyntaf  i'r 
amlwg  ydyw,  Fod  perthynas  anghyfnewidiol  rhwng  pwysau  a  maintioli 
pobpeth.  A'r  hyn  sydd  yn  peri  fod  pwysau  ymhob  peth  ydyw  attyniad 
y  ddaear,  felly  dibyna  grym  yr  attyniad  yn  y  lle  cyntaf  ar  faintioli  y 
corff  a  attynir.  Ond  daw  deddf  arall  i  weithredu  ar  wrthddrychau 
fyddont  yn  syrthio.  Yn  yr  eiliad  gyntaf  o'i  gwymp  syrth  gwrthddrych 
yn  ol  cyflymdra  arbenig,  ond  erbyn  diwedd  yr  ail  eiliad  bydd  y  cyflym- 
der  yn  fwy,  ac  yn  fwy  drachefn  erbyn  diwedd  y  drydedd  eiliad. 
Buasem  yn  meddwl  wrth  edrych  ar  ambell  beth  yn  disgyn  mai  yn 
"helter  shelter,"  heb  reol  yn  y  byd,  y  cymerai  y  disgyniad  le ;  ond  nid 
oes  yr  un  corff  yn  syrthio,  pa  faint  bynag  fyddo  ei  uchder,  nad  ydy  w  yn 
dilyn  deddf  mor  fanwl  â'r  cerddor  wrth  gyfansoddi  anthem.  Gosodwn 
yma  esiampl  o'r  hyn  gymer  lé  yn  nghwymp  unrhyw  beth:  ceidw  pob 
deddf  ei  lle  yn  ofalus  er  fod  lliosogiad  y  gwahanol  bethau  heb  fod  yn  ol 
yr  un  cymesuredd,  nac  yn  dibynu  ar  eu  gilydd.     Meddylier  fod  un  pwys 


MANTLDEB    DEDDFAU  NATÜR.  Ö97 

yn  cychwyn  i  waered,  a'i  fod  yn  disgyn  yn  ol  milldir  y  fynyd  yn  ystod 
yr  eiliad  gyntaf,  bydd  ar  ddiwedd  yr  eiliad  yn  disgyn  yn  ol  dwy  filldir 
y  íÿnyd  ;  ac  os  gelwir  yr  holl  ddisgyniad  yn  ystod  yr  eiliad  gyntaf  yn 
un,  ceir  y  ffigyrau  fel  y  canlyn  yn  yr  ail  eiliad :  syrthia  dair  milldir  yn 
yr  ail  eiliad,  bydd  ar  ei  diwedd  yn  disgyn  yn  ol  4  milldir,  a  bydd 
felly  ar  ddiweddyr  ail  eiliad  wedi  disgyn  y  pfìllder  o  bedwar;  a  cheir 
cynnydd  yn  ol  yr  un  rheol  ar  ddiwedd  y  drydedd  eiliad.  Gwelir  felly 
fod  pob  corff,  nid  yn  unig  yn  cwympo  yn  ol  deddf  y  disgynr  ond  hefyd 
yn  cyflymu  yn  ol  deddfau  neillduol  yn  ystod  pob  eiliad  o'r  cwymp,  ac 
hefyd  yn  ennill  mewn  pwysau  yn  rheolaidd.  Ceir  golwg  fanylach  ar  y 
ddeddf  hon  wrth  edrych  arni  yn  gorchfygu  rhwystrau,  fel  y  ceir  gwell 
mantais  i  weled  doethineb  a  gwroldeb  y  milwr  yn  mhresennoldeb  ei 
elynion.  Tybier  bod  dyn  yn  taflu  careg  neu  yn  saethu  bwled;  pa  fodd 
y  gweithredai  y  ddaear  ac  attyniad  ar  hwn  ?  Ceidw  y  deddfau  eu 
manyldeb  hyd  yn  nôd  yn  ngwyneb  gallu  gwrthwynebol,  nid.  trwy  ei 
orchfygu  ar  unwaith,  ond  yn  araf  a  dystaw,  eto  yn  gwbl  benderfynol. 
Tynir  ef  tua'r  ddaear  yn  ol  deddfau  penodol,  a  desgrifia  y  gareg  bob 
amser  lwybr  a  fyddo  yn  rhan  o'r  un  cylch;  sef  rhyw  ran  o  parabola — 
cylch  o  ffurf  wŷ.  Gan  nad  pa  un  ai  yn  isel  ai  yn  uchel  y  cyfeirir  y 
gareg,  mae  yn  sicr  bob  amser  o  redeg  ar  hyd  rhyw  ran.o'r  parabola,  a 
dibyna  pa  ran  fydd  ar  gyfeiriad  cychwyniad  y  gareg.  Os  yn  uchel  y 
teflir  y  gareg,  y  rhan  sydd  debyg  i  ben  meinaf  yr  ŵy  a  ddosgrifir  \  os 
yn  weddol,  tebycach  i  ochr  yr  ŵy  fydd  y  llwybr.  Gwelir  ynte  bob  peth 
a  deflir  i'r  awyr  yn  ufuddhâu  i  ddeddfau  penodol,  ac  yn  desgrifio  yr  un 
math  o  lwybr  bob  amser.  Pe  yr  anfonid  bachgen  bob  dydd  am  dro  ar 
un  o  Prairies  America,  nis  gallai  yn  anfwriadol  deithio  yr  un  llwybr  yn 
hollol  bob  amser;  ond  pe  yr  anfonid  6  neu  8  o  fechgyn,  heb  yn  wybod 
i'w  gilydd,  byddent  yn  annhebycach  drachefn  o  deithio  llwybr  o'r  un 
fTurf.  Eto  dyma  yr  hyn  a  wneir  gan  wrthddrychau  deillion  y  greadig- 
aeth  ddify wyd  pan  yr  anfonir  hwynt  ar  neges  i'r  awyr  ddiderfyn ;  a  hyny 
o  herwydd  cysondeb  y  ddeddf  osodwyd  iddynt. 

Gellir  gweled  deddf  arall  hefyd  yn  cadw  ei  gweithrediad  yn  berffaith. 
Aiff  mwy  o  fater  i'r  ffurf  gron  na'r  un  arall,  yn  ol  yr  arwynebedd. 
Cymer  dwfr  neu  wlybwr  y  ffurf  hon  yn  ngrym  deddf  attyniad.  Cymerir 
mantais  ar  y  ddeddf  hon  i  wneyd  hail  shots.  Toddir  y  plwm  a  gollyngir 
ef  i  lawr  yn  doddedig  trwy  ogr  o  uchder  mawr ;  ar  y  ffordd  i  waered 
ymffurfia  y  plwm  yn  ronynau  crynion,  y  rhai  a  ddisgynant  wedi  llwyr 
galedu.  Gwelir  y  ddeddf  hon  mewn  gweithrediad  yn  aml,  megys  mewn 
arian  byw  wedi  ei  dywallt  ar  bapyr ;  yn  y  gwlaw  wrth  ddisgyn ;  ac  yn 
mherlau  dysglaer  y  gwlith  ar  godiad  haul ;  ac  mor  brydferth,  a  ffydd- 
lon,  a  pherffaith  ydyw  y  ddeddf  hon,  fel  ei  gwelwyd  yn  gweithredu  ar 
ruddiau  Creawdwr  y  bydoedd,  ac  yn  ffurfio  deigryn  pur  uwchben  bedd 
cyfaill  Duw.  0  ddeddfau  'beiddgar  natur, — chwi  yn  unig  feiddiai 
addurno  eich  Creawdwr,  a  chwi  yn  unig  allodd  beri  i'r  Hwn  a  ragorai 
ar  ddeng  mil  ymddangos  yn  hawddgarach  i  feibion  dynion !  Duw  yn 
unig  allai  drefnu  i  beth  mor  fawr  ymddangos  mewn  peth  mor  fach,  peth 
mor  ddirgel  mewn  peth  mor  syml — cýdymdeimlad  y  Dwyfol  mewn 
deigryn  dynol.  Yn  awr,  i  ddyfod  a'r  deddfau  uchod  yn  nes  atom,  beth 
feddylid  o  ddyn,  yr  hwn  wrth  fyned  i'w  daith,  a  gerddai  yn  ol  cyflymder 
penodol  yr  awr  gyntaf,  yna  yn  gyflymach  yr  ail,  ac  yn  fwy  cyflym  dra- 


298  MA^ÎYLDEB    DEDDFAD   NATÜR. 

chefn  y  drydedd.  a'r  hwn  a  gyfíymai  yn  ol  deddf  neillduol.  Ychwaneger 
hefyd,  ei  íod  naill  ai  yn  trymhâu  ai  yn  ysgafnhâu  bob  milldir  yn  ol 
deddf  neillduol.  Rhaid  eto  ddychymygu  ei  fod  yn  cario  ei  ddwylaw  a'i 
freichiau  ar  lêd  yn  y  dechreu,  ac  yn  eu  gollwng  i  lawr  yn  raddol  yn  ol 
deddf  benodol.  Ystyrid  y  fath  ddyn  yn  hynod  ei  arferion,  ac  yn  dra 
gorfanwl  ei  ymddygiadau.  Ond  ni  fyddai  hyn  ond  darlun  gwan  o 
ddeddfau  caethion  a  diysgog  natur. 

Peirianwaüh.  Cawn  yma  lîaws  o  ddeddfau  na  raid  ond  yn  unig  eu 
nodi,  er  niwyn  dangos  eu  manyldeb  trwy  eu  rhif,  a  thrwy  weithrediad 
cywrain  pob  un.  Y  ddeddf  gyntaf  ydy w  yr  un  sydd  yn  codi  o  egwyddor 
cyd-bwysedd,  yn  ol  yr  hon  y  gwneir  clorianau,  &c.  Rhaid  i  hŷd  y 
breichiau  o  bob  tu  i'r  hyn  sydd  yn  eu  cynnal  (fulcrum),  fod  yn  cyfateb  o 
ran  eu  mesur  i'r  pwysau  wrth  y  ddau  ben.  Os  bydd  un  peth  yn  5  pwys 
a'r  llall  yn  3,  yna,  i  fantoli,  rhaid  i  un  fraich  fod  yn  3  troedfedd  os 
ydyw  y  Uall  yn  5  troedfedd.  Gweithreda  y  ddeddf  hon  yn  berffaith 
gywir  dros  yr  holi  fyd.  Esiampl  arall  hollol  wahanol,  ond  yn  dilyn  yr 
un  egwyddor,  ydyw  capstan  y  morwr,  a'r  wasg  gaws.  Gyda'r  blaenaf 
wrth  godi  yr  angor  o'r  dyfnder,  mewn  trefn  i  nerthu  y  dynion  i  gydbwyso 
yr  angor,  rhaid  i  hanner  traws-fesur  yr  echel  feddu  yr  un  cymesuredd 
i  hanner  traws-fesur  y  cylch  ddesgrifir  gan  y  levers,  a  nerth  y  dynion  i 
bwysau  yr  angor;  a  cheidw  y  ddeddf  hon  mewn  gweithrediad  yn  fanwl 
ymhob  amgylchiad.  Gyda  nifer  penodol  o  puüeys,  dyweder  3,  gall  dyn 
godi  ei  bwysau  deírgwaitb,  am  fod  y  cortyn  yn  amgylchynu  y  tri  pulley. 
Felly  ond  gwybod  nerth  dyn  a'r  pwysau  i'w  gyfodi,  gellid  ar  unwaith 
dyweyd  pa  s&w\  pulley  fyddai  yn  angenrheidiol.  Gyda'r  cŷn,  y  wedge, 
rhaid  i'r  nerth  fod  mewn  cyferbyniad  i'r  gwrthwynebiad  yn  ol  £  lled 
cefn  y  wedge  i'w  hŷd.  Gwelir  yn  yr  oll  o'r  uchod  y  cyfryw  ddeddfau  yn 
gweithredu  fel  na  raid  petruso  wrth  wneuthur  y  peirianau  o  berthynas 
i'w  gwaith.  Mae  y  ddeddf  bob  amser  yn  sicr  o  weithio  yr  un  modd. 
Llawer  a  ysgrifenwyd  am  yr  "ysgriw,"  nid  yn  unig  fel  peiriant  defn- 
yddiol,  ond  fel  rhywbeth  ofnadwy  a  gorthrymus  mewn  byd  ac  eglwys. 
Beth  yw  priodoldeb  y  gair  i  osod  allan  orthrwm  nis  gwyddoni,  os  nad 
am  mai  screws  a  ddefnyddid  i  raddol  ddirdynu  trueiniaid  y  chwil-lysoedd 
Pabaidd.  Fodd  bynag  am  hyny,  mae  manyldeb  deddf  yr  ysgriw  yn 
werth  sylw.  Beth,  tybed,  raid  fod  nerth  braich  y  llances  o  forwyn  i 
godi  y  wasg  gaws,  neu  nerth  braich  gwyliedydd  pont  yr  aber,  neu  y 
porthladd.,  i  symud  y  bont?  Hyd  yn  nôd  yma,  gwelir  deddf,  a  hono  yn 
myned  rhwng  dwy  edau  yr  ysgriw.  Wele  hi !  Rhaid  i'r  pwysau  gyf- 
odir  feddu  yr  un  cyfartaledd  i'r  nerth  a  arferir,  ag  a  fedd  traws-fesur  y 
cylch  a  ddesgrifìa  llaw  y  trôwr  i'r  pellder  rhwng  dwy  edau  yr  ysgriw. 
Os  bydd  £  modfedd  rhwng  y  ddwy  edau,  ac  os  medd  y  cylch  a  ddesgrifia 
llaw  y  gweithiwr  3  troedfedd  o  dryfesur,  yna  gall  dyn  gyfodi  gyda'r 
ysgriw  (36  X  4)  144  gymaint  â'i  nerth;  neu  gymaint  144  o  weithiau  ag 
a  allai  heb  yr  offeryn.  Yn  wir,  fel  rheol  yn  y  byd  yma,  po  fwyaf  o 
bethau  bychain  ellir  roddi  i  weithio,  mwyaf  y  gwaith.  Nid  morfilod 
sydd  yn  gwneyd  ynysoedd — ond  y  Coral  Insect  bychan  ac  eiddil.  Difa'r 
cnŵd  y  mae'r  pethau  mawrion. 

Wrth  fyned  heibio,  cymerwn  esiampl  o  Awyriaeth.  Gwelwn  wrth 
wasgu  awyr,  y  ddeddf  a  ganlyn  ar  unwaith.  Po  f wyaf  y  pwysau,  lleiaf 
oll  gymer  yr  awyr  o  le,  a  lleihâ  yr  awyr  yn  uaion  yn  ol  fel  y  trymhâ  y 


MANYLDEB    DEDDFAU   NATÜR.  299 

pwysau.  Gwelir  gyda'r  barometer  fod  y  ddeddf  hon  yn  gweithredu  bob 
amser  trwy  yr  holl  fyd.  Cynnalia  awyr  gyffredin  golofn  30  o  fodfeddi 
o  uchder  o  arian  by w ;  ond  os  esgynir  gyda'r  barorneter  fel  ag  i  leihâu 
pwysau  yr  awyr,  daw  y  goloín  arian  byw  yn  îs,  o  herwydd  íod  yr  awyr 
yn  wanach.  Ond  yma  daw  deddf  arall  i'r  amlwg,  sef,  fod  yr  awyr  yn 
teneuo  ac  ynysgafnhâu  yn  ol  fel  yr  esgynir.  Wedi  deall  y  deddfau  hyn, 
gellir  yn  hawdd  ddyweyd  uchder  mynydd  yn  ol  sefyllfa  yr  arian  byw  yn 
y  barometer.  Nid  ydyw  y  deddfau  un  amser  yn  anghywir.  Yr  egwyddor- 
ion  hyn  arweiniasant  i  wneuthuriad  awyr-fadau,  o  herwydd  canfyddwyd 
yn  union  os  oedd  pethau  trymach  yn  suddo  mewn  awyr,  yr  esgynai 
pethau  ysgafnach ;  a  chan  fod  hydrogen  yn  saith  ysgafnach  na'r  awyr, 
gwelwyd  yr  esgynai  awyrfâd  llawn  o  hydrogen  yn  hwylus.  Digon  hyn 
fe  allai  ar  awyriaeth.  Nid  pob  dyn  gydd  yn  cynnyddu  mewn  gwybod- 
aeth  yn  ol  ei  fanteision,  nac  yn  farbariad  yn  ol  ei  anfanteision ;  ac  mae 
yn  debyg  mai  yr  un  bwysau  ydyw  darn  o'r  fraich  a  darn  o  goes  dyn,  os 
byddant  yr  un  faint;  ond  medd  yr  awyr  ei  deddfau  ei  hun— mwyaf  y 
pwysau,  lleiaf  y  lle,  ac  uchaf  yr  esgynir,  ysgafnaf  ei  ceir. 

Sŵn.  Cynhwrf  yn  yr  awyr  ydy w  achos  sŵn.  Cymer  y  symudiadau 
le  yn  dònau,  ac  y  mae  i  bob  tòn  ei  lled  neillduol,  a'i  hamser  neillduol  i 
deithio  pellder  penodol.  Yn  awr,  mae  yn  bur  amlwg  nid  yn  unig  fod 
yr  un  sŵn  yn  teithio  bob  amser  yn  ol  yr  un  cyflymder  dan  y  cyffelyb 
amgylchiadau,  ond  hefyd  fod  pob  sŵn  yn  cyd-deithio.  Pe  na  fuasai  hyn 
yn  bod  buasai  cânu  corawl  o'i  wrando  encyd  o  ffordd  yn  anghydgord 
annyoddefol.  Nid  yn  unig  deuai  y  bass  neu  yr  alto  yn  gyntaf,  ond 
deuai  yr  ail  nodyn  o'r  bass  yr  un  amser  a'r  cyntaf  o'r  tenor,  a  dinystrid 
pob  gobaitham  gydgord  hyfryd  cerddoriaeth.  Wrth  swnio  seinfforch 
achosir  y  sŵn  gan  symudiadau  y  fforch  yn  yr  awyr,  a  chyflymaf  y 
symudiadau,  uchaf  y  sŵn.  Ond  mae  pob  cyíres  o  symudiadau  o'r  un 
natur,  yn  meddu  tònau  o'r  un  lêd,  a  sŵn  o'r  un  uchder.  Dengys  hyn 
fodolaeth  deddfau  neillduol,  ond  gwelwn  fanylach  deddfau  wrth  ystyried 
y  cyírwng  trwy  ba  un  y  trosglwyddir  sŵn.  Bheolir  y  trosglwyddiad 
nid  yn  unig  gan  gyflymder  symudiadau  y  fforch,  a  thewder  neu  deneu- 
der  yr  awyr,  ond  hefyd  gan  wrês  yr  awyr.  Fel  rheol,  teithia  sŵn  1118 
troedíedd  y  foment,  ond  ar  gyfer  codiad  neu  ostyngiad  o  un  gradd  mewn 
gwrês,  teithia  yn  arafach  neu  gyflymach  o  droedfedd  y  foment.  Bydd 
y  sŵn  yn  uwch  pan  y  bydd  yr  awyr  yn  dewach,  ac  yn  îs  pan  yn  ysgafn- 
ach.  Yn  awr  beth  feddylid  o  ddyn  wrth  deithio  a  gerddai  bob  amser 
yn  ol  y  cyflymdra  y  cychwynasai  ?  Buasai  hyn  dipyn  yn  fanwl.  Ond 
beth  pe  rhoisai  gamrau  yn  aml  neu  yn  araf  yn  ol  teneudra  yr  awyr  ? 
Buasai  yn  dangos  gradd  bellach  o  fanyldeb.  Ond  beth  pe  yr  arafai 
neu  y  cyflymai  ei  gerddediad  hefyd  yn  ol  gwrês  y  dydd,  gan  ofalu  teithio 
llai  o  20  llath  yr  awr  am  bob  gradd  yn  ychwaneg  o  wrês?  Ond  y  cyfryw 
ydyw  manyldeb  deddfau  sŵn;  mae  efe  mor  fastidions  a  hyn  yn  ei 
symudiadau.  Pan  wneir  sŵn  gan  linynau,  ceir  deddf  yn  oì  pa  un  y 
gwneir  sŵn  yn  ol  hŷd  y  llinyn.  Os  torir  llinyn  yn  ei  hanner,  bydd 
symudiadau  y  llinyn  gymaint  arall  yn  gyflymach.  Býraf  y  llinyn, 
mynychaf  fydd  y  symudiadau ;  a  cbeir  cyfnewidiad  o  wythawd  cyfan 
mewn  hanner  llinyn ;  felly  ceir  tònau  symudiad  y  "doh"  cyífredin  yn 
hwy  o  gymaint  arall  nag  eiddo  y  "doh"  agosaf  ato.  Y  cyfryw  ydyw 
trefniad  rhyfedd  a  manyldeb  cy wrain  deddfau  sŵn ;  ac  o  gydgyfarfydd* 


300  MANYLDEB   DEDDFAÜ   NATUR. 

iad  cynifer  o  ddeddfau  cywrain  y  tardda  un  o'r  pethau  ddyry  fwyaf  o 
bleser  i  ddyn,  sef  cerddoriaeth  a  chân.  Heb  y  rhai  hyn  ni  fuasai  y 
byd  yma  ond  pruddglwyfus  ar  y  goreu,  ac  fe  allai  na  fuasai  y  nefoedd 
nemawr  well.  Yn  y  byd  yma  rhyw  fendith  a  adäwyd  i  gofìo  dedwydd- 
wch  Paradwys  ydyw.  Yn  y  byd  a  ddaw,  cyfyngir  y  fendith  i'r  nefoedd, 
lle  y  bydd  yn  fíurf  benodol  ar  àddoliad  hyfryd  y  Baradwys  fry. 

Goleuni.  Dan  y  penawd  hwn  gallwn  edrych  ar  y  deddfau  a  lywodr- 
aethant  gyfuniad  a  gwahaniad  pelydrau  goleuni,  ac  a'u  dadansoddant. 
Y  ddeddf  gyntaf  geir  ydy w  fod  pelydrau  goleuni  yn  llinellau  unionsyth ; 
gwelir  hyn  ar  unwaith  wrth  sylwi  ar  gysgod.  Os  crwn  fydd  y  gwrth- 
ddrych,  crwn  fydd  y  cysgod ;  os  dyn  fydd  y  gwrthddrych,  yna  llun  y 
corff  dynol  fydd  y  cysgod.  Dyma  un  ddeddf  i  belydrau  goleuni  deithio, 
ond  nid  ydynt  yn  cadw  at  y  ddeddf  hon  bob  amser ;  o  herwydd  gŵyrant 
yn  gyffredin  wrth  basio  o'r  naill  haen  o  awyr  i  haen  arall.  Gwelir 
rhywbeth  tebyg  i  hyn  wrth  roddi  ffòn  union  yn  y  dwír — ymddengys  fel 
pe  wedi  tòri.  Ond  tòrir  y  pelydrau  yn  ol  deddfau  neillduol.  Cyfrifem 
y  dyn  hwnw  yn  un  lled  fanwl  a  chy  wrain,  yr  hwn  a  ofalai  am  gerdded  ar 
ei  union  ymhob  cae,  pe  bae  yn  gŵyro  tipyn  wrth  fyned  dros  y  clawdd ; 
ond  pe  ceid  ei  fod  yn  symud  i'r  ddê  ddwy  lath  ar  ben  bob  clawdd, 
byddai  yn  fwy  mànwl  fy th ;  eithr  pe  symudai  yn  ol  cnŵd  y  maes  a  groesai, 
neu  ydoedd  ar  groesi,  a  phe  rheolai  faint  y  symudiad  wrth  natur 
y  cnŵd, — llathen  i  wair,  dwy  i  haidd,  tair  i  geirch,  a  phedair  i  wenith, 
byddai  yn  ŵr  manwl  iawn  yn  wir.  Ond  dyma  yr  hyn  a  wna  pelydrau 
goleuni,  îe,  ychwaneg.  Pe  symudai  y  dyn  yn  ol  trymder  y  cnŵd, 
buasai  yn  fwy  manwl  drachefn ;  pe  symudai  lathen  i  groesi  gwair 
pedair  tunell  yr  erw,  a  dwy  i  groesi  gwair  chwe'  tunell,  &c,  byddai 
yn  orfanwl ;  ond  dyma  fanyldeb  y  pelydryn.  Byddys  yn  barod  i  ofyn 
paham  y  ceir  gwell  goleuni  yn  agos  at  y  ganwyll  nag  ymhell  oddiwrthi  ? 
Yn  ateb  i  hyn  ceir  deddf,  "  Gwanhâ  y  goleuni  yn  ol  lliosogiad  y  pellder 
iddo  ei  hun."  Pe  bae  dyn  ddwy  lath  oddiwrth  y  ganwyll,  ac  yn  derbyn 
16  pelydr  o  oleuni,  yna  pe  bae  4  llath,  4  pelydr  dderbyniai.  Dyblodd 
ei  bellder,  a  chafodd  sguare  root  y  goleuni  a  dderbyniai.  Cymer  hyn  le 
am  fod  pelydrau  goleuni  y  ganwyll  yn  ymwasgaru.  Ond  nid  ymwas- 
garant  yn  ddireol,  fel  cynifer  o  ddefaid,  o  wartheg,  neu  o  ddynion;  ond 
ymwasgarant  bob  amser  yn  ol  yr  un  ddeddf,  a  dibyna  hono  ar  y  pellder 
o  ffynnonell  y  goleuni.  Y  ddeddf  nesaf  ydyw  un  a  ddilynir  yn 
ngwneuthuriad  drychau,  sef  deddf  adlewyrchiad  goleuni.  Pan  y  disgyn 
pelydr  ar  arwynebedd  gloew  neu  ddysglaer,  adlewyrchir  ef  yn  ol  gyda'r 
un  ongl  rhyngddo  a'r  adlewyrchydd  ag  oedd  wrth  daro  yn  ei  erbyn,  yr 
hyn  a  osodir  allan  gan  y  formula,  "  Angle  of  incidence  is  al  ways  equal  to 
the  angle  of  reflection."  Pe  baid  yn  adlewyrchu  y  pelydr  ugain  o 
weithiau  ol  a  blaen,  cadwai  at  ei  ddeddf.  Lled  ryfedd  fyddai  gweled 
iyn  neu  ddafad  yn  cerdded  at  wal  ac  yn  dychwelyd,  gan  adael  y  wal  yn 
yr  un  ongl  ag  yr  aethai  ati;  ond  ceir  y  pelydr  goleuni  bob  amser  yn 
gwneyd  hyn.  Ceir  esiampl  dda  o  adlewyrchiad  yn  y  loohing  glass. 
Gyda  hwn  ceir  y  cysgod  bob  amser  yr  un  pellder  tu  ol,  ag  ydyw  y  dyn 
y  tu  blaen  i'r  glass.  Ond  gwelwn  fanyldeb  mwy  wrth  edrych  i  wydr 
fýddo  yn  rhan  o  sphere,  ac  yn  gauedig  neu  agored.  Er  mor  rhyfedd  ac 
annaturiol  ydyw  y  darlun,  ffurfir  ef  yn  ol  deddfau  penodol.  Mae  i  bob 
sphere  dryfesur  penodol.     Yn  awr,  "  os  bydd  y  gwrthddrych  yn  nês  i'r 


MANYLDEB   DEDDFAU   NATUE.  301 

gwydr  na  hanner  y  tryfesur,  bydd  y  cysgod  yn  llai ;  ond  os  ymhellach, 
bydd  yn  fwy."  Gadäwn  y  goleuni  wedi  nodi  un  ffaith  sydd  yn  cytodi 
oddiar  duedd  elfenau  y  pelydr  i  gymeryd  eu  plygu.  Cymerer  pelydr  a 
thatìer  ef  ar  prism;  dosrenir  ef  ar  unwaith  yn  saith  o  liwiau.  Ceir  saitb, 
a  dim  ond  saith  bob  amser;  ceir  yr  un  lliw  yn  uchaf  a'r  un  yn  isaf,  a 
phob  un  yn  yr  un  dreín  bob  aruser.  Tafler  eto  y  saith  liw  yn  ol  ar 
prism  arall,  ac  ânt  yn  ol  yn  un  pelydr  o  oleunipur.  Gwahenir  y  lliwiau 
yn  ol  eu  tuedd  i  gymeryd  eu  troi  o'u  llwybr;  ond  gofala  pob  un  am  ei  le 
ei  hun,  ac  am  gymeryd  ei  blygu  bob  amser  yn  ei  ongl  ei  hun.  Beth  pe, 
wrth  ollwng  darn  o  haiarn  ar  wydr,  y  rhenid  ef  yn  saith  hoelen,  ac  y 
gorweddai  y  rhai  hyny  yn  ol  eu  maintioli  a'u  iîurf  mewn  gwahanol 
gyfeiriadau;  a  beth  pe  byddai  iddynt,  wrth  gael  eu  taflu  drachefn  ar 
wydr  arall,  ail  ymuno  a  ff'urfio  yr  haiarn  cyntaf  ?  Mwy  rhyfedd  fyddai 
gweled  yr  haiarn  yn  ymranu  yn  wahanol  feteloedd,  ac  yn  gorwedd  bob 
amser  yn  yr  un  dreín — aur,  arian,  prês,  &c,  a'r  rhai  hyn  drachefn  yn 
myned  yn  haiarn  yn  ol.  Ond  dyma  ryfeddod  y  prism,  ac  y  mae  yn 
ddyledus  i  fanyldeb  deddf  refraction.  Gwelir  y  ddeddf  yn  gweitbredu 
wrth  edrych  trwy  wydr  llaith  ar  y  lleuad,  neu  unrhyw  oleuni  arall ;  a 
gwelir  hi  yn  addurniadau  gwydr  ein  tai  a'n  palasau  y  dyddiau  presennol ; 
ac  arddelodd  y  Goruchaf  hi  íel  ei  eiddo  ei  hun  pan  ei  cymerodd  i  selio 
ei  gyfammod  yn  y  cwmwl.  Gall  y  Brenin  mawr  wneyd  y  cwmwl  mwyaf 
bygythiol  yn  swynol  i  edrych  arno. 

Magnetiaeth  a  Thrydaniaeth.  Dwfn  ydyw  y  dyddordeb  a  deimlir  yn 
y  byd  anweledig,  ac  y  mae  unrhyw  brawt  o'i  fodolaeth  yn  dra  swynol 
i'r  meddwl,  er  yn  peri  braw  ac  arswyd  i  fynwes  pob  dyn.  Elfenau 
anweledig  ydyw  magnetism  ac  electricity,  ond  y  mae  meddwl  beiddgar 
dyn  wedi  eu  hargyhoeddi  na  wiw  iddynt  gymeryd  arnynt  nad  elfenau 
yn  perthyn  i'r  byd  materawl  ydynt,  er  eu  bod  hwy  eu  hunain  yn  anwel- 
edig.  Mae  teimlad  dyn  yn  adnabod  Duw  pan  mae  ei  reswm.  yn  pallu, 
ac  y  mae  rhyw  fath  o  reddf  neu  deimlad  corfforol  yn  galìuogi  dyn  i 
weled  ymhellach  na'r  llygaid  naturiol.  Pe  gwelem  ddau  fôd  o  fyd  yr 
ysbrydoedd  un  noswaith,  ac  un  yn  cynnyg  ei  law  ddeheu  i  law  ddebeu 
y  llall,  a'r  ddau  ár  hyny  yn  rhedeg  oddiwrth  eu  gilydd;  ond  pan  y  byddai 
y  naill  yn  estyn  ei  law  aswy  i  ddeheulaw  y  lla.ll,  y  ddau  yn  ysgwyd 
dwylaw,  ac  yn  ymgofleidio  yn  serchog,  buasem  yn  priodoli  ar  y  mwyaf 
o  rodres  a  manylrwydd  i'r  byd  a'r  bodau  ysbrydol.  Ond  dyma  uu  o 
ddeddfau  amlycaf  magnetism.  Tra  yr  attynir  rhan  o  un  magnet  gan  ail 
magnet,  gwrthodir  y  rhan  arall.  Ceir  ambell  foneddiges  mewn  cym- 
deithas  yn  rhoddi  ond  un  bŷs  neu  ddau  yn  unig  i'w  hysgwyd  i  ddyn 
tuag  at  yr  hwn  y  teimla  yn  oeraidd,  tra  y  rhoisai  ddwy  ddeheulaw  i 
arall,  pe  meddai  ddwy  i'w  rhoddi.  Felly  hefyd  y  magnct,  tra  yr  ym- 
ddyga  yn  oeraidd  i  bellhàu  y  naill,  agoshá  at  y  llall.  Tebyg  iawn 
ydynt  i'r  ddau  ry w — meibion  a  merched.  Ceir  y  meibion  yn  bur  barod 
i  gymdeithasu  â'r  merched  ieuainc,  tra  nad  ydynt  yn  gofalu  fawr  am 
gymdeithas  eu  gilydd ;  a  cheir  y  merched  yn  dra  hoff  o  gwmni  y  bech- 
gyn,  tra  mai  gwell  ganddynt  i  ferched  eraill  gadw  yn  lled  bell.  Mae  y 
rheol  fel  greddf.  Felly  y  ceir  gyda  magnetism  ac  electricity.  Ymbeìlhâ 
hwn  bob  amser  oddiwrth  ei  gydry w,  tra  yr  ymwasga  at  y  rhyw  cyferbyniol. 
Gwelir  manyldeb  rhodresgar  y  ddau  fath  yma  o  magnetism  wrth  daflu 
magnet  i  ganol  Jitings  haiarn.     Ymgasgla  y  rhai'n  o  amgylch  dau  ben  y 


302  MANTLDFB    DEDDFAU   NATUIÌ. 

tnagnet,  a  chydiant  ynddi  âg  un  pen,  tra  yr  ymsythant  tuag  allan  fel 
pigau  draenog  Erbyn  edrych,  gwelir  fod  magnetiaeth  y  filing  lleiaf  a 
distadlaí  wedi  ei  ranu,  íel  yn  y  magnet,  a'i  fod  fel  blawd  yn  y  pwn,  hanner 
ymhob  pen.  Beth  pe  buasai  y  melinydd  wedi  malu  £  sachaid  o  haidd, 
a  £  o  geirch,  ac  yn  eu  gosod  yn  gymysgedig  mewn  un  sach,  ac  yna  yn 
gosod  haidd  neu  geirch  wrth  un  pen  ?  Tipyn  o  syndod  wedi  agoryd  y 
sach  barai  gweled  y  blawd  haidd  oll  yn  un  pen,  a'r  blawd  ceirch  yn  y 
pen  arall  mewn  unigedd  henlancyddol.  Ond  dyma  y  cyfnewidiad 
rhyfedd  gymer  le  mewn  magnetiaeth  ;  i'e,  hyd  yn  nôd  yn  y  llwchyn 
lleiaf  fel  yn  y  darn  haiarn.  Yn  wir,  yr  ydym  yn  gorfod  aros  mewn  syn- 
dod  uwchben  y  ífaith,  pan  yr  ydys  yn  deall  nad  ydyw  yr  ychydigfagnet- 
iaeth  ag  y  gwyddom  ni  am  ei  etfeithiau  ond  rhyw  ychydig  bach  bach 
o'r  currents  enfawr  o  hóno  sydd  yn  rhedeg  bron  o  begwn  i  begwn.  Pen 
deheuol  un  fagnet  a  gofleidia  ben  gogleddol  y  llall,  ac  a  wrthoda  y  pen 
deheuol.  A  gwelir  nodwydd  fach  gywrain  y  morwr  bob  amser  yn  gosod 
ei  hunan  i  orwedd  gydag  un  pen  bron  tua'r  gogledd  a'r  llall  bron  tua'r 
deheu ;  nid  yw  byth  yn  methu.  Na,  yr  ydym  yn  camgymeryd;  o  herwydd 
os  bydd  haiarn  neu  ryw  fetel  yn  meddu  attyniad,  yn  agos  ati,  newidia 
ei  chyfeiriad  mewn  uíudd-dod  i  allu  cryfach  o  herwydd  ei  agosrwydd. 
Ond  dan  yr  un  amgylchiadau,  gweithreda  bob  amser  yr  un  modd.  Ni 
ddysgodd  forwriaeth  na  seryddiaeth  erioed,  ond  er  hyny,  pan  o  olwg 
pegwn  y  gogledd  ac  ymhell  o  Fôr  y  Dê.  pan  ar  ganol  y  cefnfor,  heb 
seren  na  lloer  i'w  harwain,  mae  mor  sicr  o'i  deddf  ag  ydyw  y  môr  o 
lenwi  a  threio. 

Gydag  electricity  ceir  manylion  tebyg.  Pe  cymerid  darn  o  wydr  a 
phe  týnid  gwlanen  ol  a  blaen  ar  hyd-ddo,  byddai  ynddo  attyniad  cryf  at 
ddarnau  o  bapyr,  corc,  a  phlŷf.  Pe  dygid  dau  gorcyn  wedi  eu  crogi 
ar  linyn  at  y  gwydr,  trosglwyddid  iddynt  rywbeth,  yn  rhinwedd  yr  hwn 
nid  yn  unig  y  diangent  rhag  eu  gilydd,  ond  rhag  y  gwydr  hefyd.  Pe 
bae  dyn  dan  y  frech  wèn,  a  dau  eraiil  wedi  ei  chael  oddiwrtho,  mae  yn 
debyg  y  cadwai  y  ddau,  nid  yn  unig  oddiwrth  y  dyn  cyntaf,  ond  oddi- 
wrth  eu  gilydd  hefyd.  Felly  bob  amser  y  gwna  trydan  gyda'r  pethau 
uchod.  Yr  un  trydan  sydd  yn  yr  oll  a  ddiangant  rhag  eu  gilydd,  ond 
pan  y  dygir  dau  drydan  gwahanol  ynghyd,  rhuthrant  ar  unwaith  i 
fynwes  eu  gilydd;  a  byddai  y  cyfarfyddiad  mor  wresog  fel  y  gwelid 
gwreichionen  fach,  yr  hon  eto  a  ddengys  fwy  o  fanyldeb,  o  herwydd  tra 
y  dyry  un  math  wreichionen  gôch,  dyry  un  arall  un  lâs.  Manyldeb  y 
ddeddf  welir  yma;  ond  gwelir  hi  ar  raddta  ehangach  yn  y  dreigiau  a'r 
mellt,  a  gall  dyn  ddyweyd  wrth  liw  y  rhai  hyny  pa  fath  drydan  sydd  yn 
y  cwmwl  sy'n  hofran  uwchben.  Mae  yn  debyg  fod  ymaddeddf  rhy  fanol 
i  lygaid  dyn  ei  chanfod.  Nid  oedd  y  siaced  wahanol  i  Joseph  ond 
arwydd  gweledig  fod  rhywbeth  gwahanol  yn  mynwes  Jacob  tuag  ato  ef, 
ac  fod  hyny  yn  cyfodi  o  herwydd  gwahaniaeth  yn  mynwes  bur  Joseph. 
Yr  ydym  ni  yn  gweled  manyldeb  mawr,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  gorfod 
teimlo  nad  ydym  yn  gweled  yr  hanner  sydd  yn  bod.  Ehaid  i  ni  yn  awr 
adael  y  maes  hwn,  fel  gadael  rhodfa  hyfryd,  wrth  gerdded  yr  hon  y 
cawsom  lawer  o  bleser,  a'r  pleser  hwnw  yn  fwy  o  herwydd  cwmni  rhai 
a  welai  ymhellach  na  ni,  ac  a  eglurent  bethau  anhawdd  eu  deall. 


I^Éh,  âu**v  t£-d-  ŵ&c&tâ 


MEISTRI    MOODY  A   SANEEY. 

Mewn  amseroedd  pan  y  mae  coegddigrifwch  yn  cael  ei  ystyried  yr  un 
peth  ag  athrylith,  gallu  i  lwydo  y  dwfr  yn  cael  ei  dderbyn  fel  prawí 
diammheuol  o  ddysgeidiaeth, — pan  y  mae  afrwyddineb  yn  cael  ei  ystyried 
yn  fawredd,  musgrellni  yn  Urddas,  a  ffûg,  yn  ei  wahanol  agweddau  o 
drwst  a  diddynidra,  dillad  a  gwegi,  yn  llwyddo  i  ddyfod  yn  boblogaidd, 
y  mae  yn  dra  chysurus  a  hyfrydol  cyfarfod  âg  ambell  ddyn  weithiau  yn 
ymddangos  o  ddifrif.  Y  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y  cyfry w  ddyn 
â  phob  math  a  desgrifiad  arall  o  ddyn,  fel  mai  hollol  naturiol  iddo  ar  ei 
ymddangosiad  cyntaf,  grëu  cryn  lawer  o  gyffro.  Y  mae  yn  naturiol 
hefyd  i'r  cyffro  hwnw  gynnyrchu  anfoddlonrwydd,  ac  mewn  amser,  yn 
enwedig  os  bydd  y  dyn  yn  llwyddo,  y  maa  yr  anfoddlonrwydd  yn  ym- 
ffurfio  yn  genfigen,  cenfigen  yn  tòri  allan  mewn  gwawd  a  dirmyg,  ac 
yntau  yn  cael  ei  hunau,  bron  yn  ddiarwybod  iddo,  wedi  ei  amgylchu  ar 
bob  llaw  gan  bobl  yn  ammheu  ei  deilyngdod,  ac  yn  cymeryd  eu  rhyddid 
i  feirniadu,  gyda  llymdra  a  manylrwydd,  gywirdeb  a  gonestrwydd  ei 
amcanion.  Nid  ydyw  hon  ond  y  driniaeth  y  gellir  ei  dysgwyl  yn 
anocheladwy  gan  bob  dyn  sydd  yn  cyfìawni  yn  gywirach  a  ffyddlonach 
unrhyw  waith  y  mae  ei  gymydogion  eisoes  yn  tybied  eu  bod  hwy  yn  ei 
wneuthur  gyda  chywirdeb  a  ffyddlondeb  digonol.  Y  mae  Hanesiaeth 
Naturiol  yn  rhoddi  ar  ddeall  i  ni  mai  gorchwyl  anhawdd  iawn  ydyw 
attal  cŵn  i  gyfarth,  gan  fod  eu  sefyllfa  feddyliol,  ynghyda  thymer  eu 
hysbryd,  yn  eu  cymhell  i  hyny ;  yr  unig  ystyriaeth  gysurus  ydyw,  fod 
profiad  y  ddynoliaeth  trwy  yr  oesoedd,  gyda  yr  un  amlygrwydd  pender- 
fynol,  wedi  cyrhaedd  sicrwydd  mai  nid  lleidr  ydyw  pob  un  y  cyfarthant 
arno.  Y  mae  y  mwyafrif  mawr  o'r  hil  ddynol,  hyd  yma,  wedi  bod  yn 
dra  gofalus,  ac,  yn  wir,  wedi  dangos  talent  a  medrusrwydd  mawr  i  flino 
ac  i  boeni  pawb  sydd  yn  ceisio  gwneyd  llês  iddynt,  ac  wedi  bod  bob 
amser  yn  hynod  haelionus  a  llaw-agored  mewn  dirmyg  a  difriaeth  tuag 
at  bawb  sydd  yn  dangos  yr  awydd  lleiaf  am  fod  yn  gymwynaswyr 
iddynt.  Nid  yw  hyn,  ar  un  cyfrif,  yn  bethy  dylem  sỳnu  ato  ;  oblegid  y 
mae  yr  ymdeimlad  o'n  dyledswydd  i  wneuthur  daioni  yn  argyhoeddiad 
mor  ddwfn  a  naturíol  yn  ein  mynwesau,  fel  y  mae  ein  gwaith  yn 
esgeuluso  hyny  yn  cynnyrchu  ynoin  anesmwythyd  ac  annedwyddwch,  ac 
fod  ein  cydwybod,  er  ein  gwaethaf,  y  mae  yn  wir,  yn  tystio  wrthym  fod 
gwaith  unrhyw  ddyn  arall  yn  ymdaflu  gorff  ac  enaid  i'r  hyn  y  mae  ef 
yn  credu  ei  fod  wedi  ei  alw  iddo,  yn  adlewyrchu  mewn  modd  anffafriol 
ar  ein  seguryd  a'n  diffrwythdra  ni  ein  hunain.  Dyma  y  rheswm  mai 
pobl  heb  ganddynt  unrhyw  amcanion  neillduol  eu  hunain  i  ymestyn 
atynt  sydd  yn  gyffredin  yn  fwyaf  blaenllaw  i  feirniadu  a  chondemnio 


301-  MEJSTRl    MOODY   A    BANEEf. 

amcanion  pobl  eraill.  Y  mae  yn  afreidiol  cydnabod  fod  hyn  yn  betb 
drwg  a  niíveidiol  iawn  o  ran  ei  effeithiau ;  gan  ei  fod  yn  acbosi  yn 
barbäus  gymaint  o  flinder  ac  anbapusrwydd ;  ar  yr  un  pryd,  y  mae, 
ynddo  ei  hunan,  yn  cynnwys  prawí  amlwg  o  rywbetb  cysurus  a  gobeitb- 
iol.  Y  mae  rhyw  fatb  o  ddrygau  yn  perthyn  i  gymdeithas  wareidd- 
iedig,  a  byd  yn  nôd  i  gymdeitbas  grefyddol,  sydd  yn  tarddu  yn  naturiol 
o'r  rhagoriaethau  sydd  ynddi — y  maent  yn  effeithiau  yr  hyn  sydd  wedi 
myned  heibio,  ac  yn  argoelion  calonogol  gyda  golwg  ar  yr  amser  sydd 
i  ddyfod.  Gellir  dyweyd  f'elly  am  y  mater  dan  sylw.  Y  mae  yn  profì 
nad  ydyw  y  ddynoliaeth  wedi  dirywio,  nac  yn  debyg  o  ddirywio  yn 
anfeddyginiaethol ;  ac  er  y  dichon  fod  ei  chydwybod  yn  galed,  eto  ei 
bod  yn  meddu  cydwybod  o  ryw  fatb,  ac  nad  ydy w  y  gydwybod  hono  hyd 
yma  wedi  ei  serio  â  haiarn  poetb ;  ond  fod  yn  bosibl  cyriiaedd  ati,  a 
chynnyrchu  aflonyddwch  ynddi  trwy  ryw  foddion  neu  gilydd.  Yr  unig 
beth  sydd  yu  rhyfedd,  ac  yn  ddiammheu  yn.hollol  annealladwy  i  lawer- 
oedd,  ydyw  fod  y  dyn  a  ddichon  fod  yn  cael  ei  anrbydeddu  â'r  cyfryw 
driniaetbau,  yn  parbâu  i  fyned  ymlaen  yn  ei  ymdréchion  canmoladwy  i 
wneuthur  daioni,  heb  ffyrnigo,  a  digio  yn  anfaddeuol  wrth  bawb  a  pbob- 
peth  o'i  gwmpas,  gan  benderfynu  gadael  Uonydd  i'r  byd  rwyfo  ei  gŵcb  ei 
hun,  neu  foddi  ynddo,  os  dewisa  hyny  yn  well.  Y  mae  genym  dd.igon  o 
engreifftiau  yn  ein  mysg  ein  hunain  o  ddynion  da  yn  dyoddeì'  yn 
ddystaw  a  thawel,  am  flynyddoedd,  lawer  o  fryntni  ac  atgasrwydd,  erlid- 
igaeth  a  gwrthwynebiad,  ac  er  byny  yn  parbâu  yn  ffÿddiog  a  gweitbgar 
ynghanol  y  cwbl ;  ac,  fel  y  mae  yn  digwydd  weitbiau,  i  Ragluniaeth  ac 
amgylchiadau  ddwyn  oddiamgylch  amser  eu  goruchafiaeth,  eto,  nid 
ydynt  yn  ymffrosiio  nac  yn  ymorfoleddu  ;  ond  yn  myned  ymlaen  ar  un- 
waith  i  dŷnu  y  byd  yn  eu  penau  trwy  geisio  gwneuthur  ychwaneg  o  lês 
iddo.  Bron  na  ellid  ammheu  weithiau  a  ydynt  yn  feddiannol  ar  deiml- 
adau  cyffredin  dynoliaeth  anmherffaith.  Oni  bae  fod  Un  arali  wedi  bod 
yn  byw  am  dymmor  yn  y  byd  hwn,  a  bod  genym  dystiolaetb  sicr  am 
dano,  pan  ddifenwyd  na  ddifenwodd  drachefn,  a  phan  ddyoddefodd  na 
fygythiodd,  buasem  mewn  perygl  o  fyned  i  gredu  fod  y  fath  ymddygiad 
yn  afresymol  i'r  eitbaf,  a  bod  eu  holl  wroldeb  yn  tarddu  oddiar  eu  diffyg 
teimlad,  a'u  dyfalbarbâd  yn  ddim  amgen  nag  ystyfnigrwydd,  ac  yn 
enwedig  fod  eu  tynerwcb  a'u  tiriondeb  yngbanol  y  cwbl,  a  thuag  at 
bawb,  yn  tarddu  yn  uniongyrcbol  oddiar  ymwybyddiaetb  fod  eu  cledd- 
yfau  wedi  rhydu,  ac  nad  oes  ganddynt  hwythau  bellach  ddim  i'w  wneyd 
ond  cario  eu  penau  yn  eu  dwylaw,  a  bod  yn  ddiolchgar  iawn  am  drugar- 
eddau  bychain.  Yn  wir,  gellid  barnu  eu  bod,  i  ryw  raddau,  yn  teimlo 
felly.  Ỳsbryd  annealladwy  tu  bwnt  i  bob  peth  i'r  byd  hunanol,  anniolcb- 
gar,  ydyw  ysbryd  gwneuthur  ddaioni.  Heblaw  ymdrecbu  yn  galed  âg 
anhawsderau,  y  mae  hefyd  yn  galluogi  ei  bercben  i  ddyoddef  llawer ;  ac 
er  ymdrechu  a  dyoddef,  y  mae  yn  teimlo  yn  Uawen  a  siriol  ei  fod  yn 
cael  un  math  o  ryddid  gan  ddyn,  na  chaniatâd  gan  ei  Feistr  mawr,  i 
geisio  gwneyd  unrhyw  beth  o  gwbl.  I  ddyn  wedi  ei  feddiannu  gan  yr 
ysbryd  hwn,  nid  yw  llid  ei  elynion,  na  gwên  ammheus  a  maleisus  ei 
gyfeillion,  ond  pethau  dibwys  i'r  eithaf.  Y  mae  cyflawni  ei  ddyled- 
swyddau  ei  bunan  yn  fater  bywyd  iddo  ef,  ac  o  ganlyniad  nid  oes  ganddo 
nac  amser  na  hamdden  i  gusanu  pob  gofìd  a'i  cyferfydd,  nac  i  gadw  yn 
ofalus  yn  ei  logell,  byd  amser  ^cyfaddas,  bob  dirmyg  a  sarbàd  a  deflir 
arno. 


MEISTRl  MOODY   A   SANEEY.  305 

Y  mae  yn  debyg  nad  oes  neb  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn,  wedi 
bod  yn  wrthddrychau  beirniadaeth  fwy  didrugaredd,  a  dirmyg  mwy  creu- 
lawn,  gan  ryw  ddosbarth  o  bersonau,  na  Mri.  Moody  a  Sankey,  yr 
Efengylwyr  Americanaidd.  Yn  ystod  eu  harosiad  yn  Liverpool  ychydig 
amser  yn  ol,  y  mae  yn  sýn  meddwl  mai  prin  y  caent  lonydd  i  gerdded 
yr  heol.  Yr  oedd  Gwyddelod,  a  thafarnwyr,  a  Phabyddion,  ynghyda 
llawer  eraill  y  gallesid  yn  rhesymol  ddysgwyl  iddynt  ymddwyn  yn  dra 
gwahanol,  yn  eu  gwrthwynebu  gyda  gwrhydri  a  dewrder  anghyffredin ; 
a'r  gwrthwynebiad  hwnw,  yn  benaf,  yn  tori  allan  mewn  cabledd,  a 
difriaeth,  a  chelwydd,  yn  unig  ei  fod  yn  cael  ei  ganlyn  gan  amlygiad 
diamwys  o  zêl  dros  y  gwirionedd,  ac  ymlyniad  ffyddlawn,  diysgog,  wrth 
hen  arferion  a  sefydliadau  parchus.  Yr  oedd  y  tafarnwyr  mewn  modd 
neillduol  yn  teimlo  fod  ein  Cristionogaeth  a'n  crefydd  mewn  perygl 
mawr.  Y  mae  yn  hysbys  eu  bod  hwy  fel  rheol  yn  ddosbarth  o  bobl 
hynod  uniawngred,  heblaw  eu  bod  yn  gyffredin  yn  dangos  gofal  mawr 
am  burdeb  athrawiaeth.  Yr  oedd  yn  amlwg  i  bawb  eu  bod  yn  teimlo 
yn  ddwys  iawn  dros  anrhydedd  y  weinidogaeth,  ymysg  pob  enwad,  ac 
yn  ystyried  fod  eu  tref  hwy,  yn  anad  yr  un  dref  yn  y  byd,  yn  meddu 
sêr  oeddynt  yn  alluog  i  adlewyrchu  yn  effeithiol  ar  ei  fhrigolion  oleuni 
yr  efengyl,  heb  fyned  i  fenthyca  llewyrch  canwyllau  Americanaidd ;  y 
rhai  mewn  gwirionedd,  nid  oeddynt  ond  math  o  ignis  fatuus,  yn  amcanu 
yn  bwrpasol  at  arwain  y  miloedd  ar  gyfeiliorn.  Heblaw  hyny,  nis 
gellir  dyweyd  fod  y  nifer  líosocaf  o  aelodau  mwyaf  parchus  cymdeithas, 
nid  yn  unig  yn  Liverpool,  ond  yn  y  deyrnas  yn  gyffredinol,  yn  teimlo 
ond  ychydig  iawn  yn  fwy  ffafriol  iddynt.  Ac  ymhellach,  y  mae  yn  ym- 
ddangos  fod  cannoedd  o'r  rhai  oedd  yn  mynychu  eu  cyfarfodydd  yn 
teimlo  yn  flin,  ac  yn  annedwydd,  am  eu  bod  yn  llwyddo  mor  dda,  ac  yn 
foddion  mor  amlwg  i  wneuthur  cymaint  o  lês  i  eneidiau  pobl.  Nid  yw 
hyn  mewn  un  modd  yn  anghyson  â  chymeriad  cyffredin  dynoliaeth 
yn  ei  sefyllfa  brese'nnol  o  anaddfedrwydd.  Y  mae  pawb  sydd  yn  adnabod 
ei  hunan  i  ryw  raddau,  yn  deall  yn  burion  fod  yn  haws  iddo  garu  ei 
elynion,  ond  iddynt  hwy  gadw  mewn  pellder  priodol,  a  pheidio  croesi 
ei  lwybr  ond  mor  anfynych  ag  y  gallant,  nag  ydyw  iddo  wir  lawenychu 
yn  nghysur,  a  llwyddiant,  a  phoblogrwydd  ei  gyfeillion.  Ehyfedd 
ydoedd  gweled  ambell  un,  yn  ol  pob  ymddangosiad  wedi  derbyn  mwyn- 
hâd  mawr  yn  ystod  y  gwasanaeth  gyda  Mri.  Moody  a  Sankey,  mor  fuan 
ag  y  deuai  allan  o'r  adeilad,  yn  ymostwng  i  gyfaddef,  ei  fod  ef  "bron  a 
chael  ei  orchfygu  "  ganddynt ;  ond  er  hyny,  yn  myned  ymlaen  i  amlygu 
ei  farn,  nad  oedd  ef  yn  canfod  ond  ychydig  nerth,  na  goleuni,  na  medr- 
usrwydd,  yn  eu  cyflawniadau — yn  unig  fod  yno  rywbeth  na  wyddai  ef 
ddim  yn  iawn  pa  beth  ;  heb  feddwl  fe  allai  mai  yn  y  rhjwbeth  hwnw  yr 
oedd  yr  holl  ddirgelwch  yn  gynnwysedig.  Y  mae  yn  debyg  mai  yr 
adolygiad  mwyaf  têg,  raewn  rhyw  ystyr,  a  ymddangosor-í  yn  Lloegr,  ar 
y  gwŷr  hynod  hyn,  oedd  ysgrif  a  gyhoeddwyd  amser  yn  ol  yn  y 
Saturday  Èeriew.  Yr  unig  gam  yr  oedd  ysgi  iíenydd  yr  erthygl  hono  yn 
ei  wneyd  â  hwy  oedd,  ei  fod  yn  gadael  alían  o  ystyriaeth  y  rhyabeth 
crybwylledig.  Ac  y  mae  yn  amiwg  ar  unwaith,  ei  íod  trwy  hyny,  yn 
gwneuthur  cam  dybryd  â  hwy.  Os  nad  oedd  ganddo  allu  i  ddeall,  a 
gwroldeb  i  gydnabod,  a  digon  o  degwch  i  rotidi  ei  le  priodol  ei  hun  i'r 
rhywbeth  hwnw,  y  mae  yn  rhaid  nad  oedd  ganddo  nac  achos  na  hawl  i 


306  UEISTRI  MÔÔDS  A  ÖAÎTRET." 

sôn  am  danynt  o  gwbl.  Y  mae  yn  amlwg  fod  athroniaeth  yn  methu 
cyrhaedd  ei  hamcan,  ac  o  ganlyniad  yn  syrthio  yn  fŷr  o  foddloni  ein 
cywreinrwydd  ninnau,  pan  yn  ceisio  esbonio  yr  achosion  o  ymddangos- 
iadau  neillduol,  ac  ar  ol  daríod,  yn  gorfod  troi  atom  a  dyweyd,  mai  dyna 
y  cwbl,  heblaw  rhywbeth  arall  ag  y  mae  hi  yn  analluog  i  gael  gafael 
arno,  nac  i  ffurfio  unrhyw  syniad  pa  beth  ydyw.  Fel  y  mae  wedi 
dygwydd,  yn  fwyaf  ffodus  i'n  byd  ni  trwy  yr  oesoedd,  pan  y  byddai,  yn 
nghyflawnder  ei  ddoethineb,  yn  nghywirdeb  ei  gredo,  ac  yn  helaeth- 
rwydd  ac  amledd  ei  sefydliadau,  wedi  llwyddo  i  süo  ei  hunan  i  gysgu 
yn  nhiriogaeth  hûd  a  lledrith  ysbrydol,  ac  mewn  canlyniad,  wedi  dwyn 
ei  hunan  i  berygl  o  gael  tori  ei  wddf,  ac  o  gael  ei  ysbeilio  o  bob  peth  ag 
oedd  yn  werthfawr  iddo,  deuai  yn  amlwg  ar  unwaith  fod  Rhywun  wedi 
darparu  rhywbeth  iddo  syrthio  yn  ol  arno.  Y  mae  yn  wybyddus  hefyd 
fod  ymddangosiad  y  gallu  hwn  bob  amser  yn  cael  ei  hynodi,  ymysg 
pethau  eraill,  mwy  i'r  pwrpas,  gan  gyffro  a  dychryn  anghyffredin 
ymysg  pob  dosbarth  o  ddylluanod  ac  adar  y  nos.  Nis  gwyddom  a 
oedd  Uawer  o  dafarnwyr  na  Gwyddelod  yn  Jerusalem  ar  ddydd  y  Pen- 
tecost;  ond  y  mae  yn  eithaf  hysbys  fod  yno  boblogaeth  hynod  lân  yn  ei 
golwg  ei  hun,  cenedl  o  grefyddwyr  hynod  ofalus  am  burdeb  athraw- 
iaeth,  a  swyddogaeth  yn  gafael  yn  dỳn  iawn  mewn  hen  sefydliadau. 
Yr  oedd  yno  hefyd  nifer  o  bysgodwyr  syml,  anllythyrenog,  a  lleferydd 
ambell  un  o  honynt  yn  ei  gyhuddo — fel  yr  eiddo  Mr.  Moody — acen 
Galileaidd  i'r  eithaf  ganddo.  Yr  oedd  y  pysgodwyr  crybwylledig  yn 
cymeryd  yr  hyfdra  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  miloedd  pobl  oedd  yn  cyrchu 
i,wrando  arnynt,  ac  y  mae  lle  cryf  i  gasglu  eu  bod  yn  pregethu  yn 
hyawdl,  yn  wresog,  yn  gyfeiriol  iawn,  ac  yn  dra  argyhoeddiadol — mewn 
gair,  yr  oeddynt  hwy  eu  hunain  yn  gwneyd  eu  goreu,  ac  yr  oedd  yno 
rywbeth  arall  heblaw  hyny.  Trwy  drugaredd  y  mae  rhywbeth  yn  bod,  ac 
y  mae  yr  amrywiol  brofion  a  gafwyd  eisoes  o'i  effeithiau  yn  cyflwyno 
sicrwydd  fod  gwaith  mawr  i  gael  ei  wneyd  ar  ein  byd  ni  cyn  y  diwedd, 
a  bod  Rhywun  wedi  meddwl  gwneyd  mwy  o  honom  ni  nag  yr  ydym  ni 
erioed  wedi  feddwl  nac  amcanu  wneyd  o  honom  ein  hunain.  Hon  yw 
yr  addewid  sydd  "wedi  ei  gadael."  Y  mae  wedi  ei  gadael  ery  dechreu, 
ac  yn  parhâu  i  aros  yma  trwy  yr  oesoedd.  Pan  y  mae  cyfundebau  cryf- 
ion  a  gyfodwyd  yn  bwrpasol  i  ledaenu  gwybodaeth  am  dani  ymysg 
dynion,  wedi  tyfu,  addfedu,  ac  adfeilio,  y  mae  yr  addewid  ei  hunan  yn 
aros  eto.  Y  mae  yn  bosibl  hefyd  i  ambell  sefydliad  parchus  yn  y 
dyddiau  hyn,  sydd  yn  ymostwng  i  gymeryd  achos  Iesu  Grist  o  dan  ei 
amddiffyniad,  ac  yn  teimlo  yn  gysurus  wrth  feddwl  fod  dynolryw  o  dan 
rwymau  iddo  am  gynnal  Cristionogaeth  i  fyny,  a'i  chadw  rhag  anrhaith 
a  difrod  trwy  ynfydrwydd  a  gelyniaeth  ddiras  gwallgofiaid,  penboethiaid, 
ac  Americaniaid,  y  mae  yn  bosibl  fod  y  cyfryw  sefydliadau,  gan  barch- 
usrwydd  ac  eiddilwch,  gan  bydredd  ac  urddas,  yn  graddol  falurio  o'r 
golwg ;  ond  ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  gysurus  meddwl  y  bydd  yn  rhaid 
iddynt  hwythau  adael  yr  addewid  ar  ol.  Addewid  wedi  ei  gadael  ydyw 
hon  mewn  modd  neillduol.  Beth  bynag  arall  sydd  i  fod  yn  y  byd  hwn 
o  hyn  i  ddiwedd  amser,  y  mae  hon  yn  sicr  o  fod  yma.  Y  mae  fel 
gwenithen  fecban  yn  cynnwŷs  llawer  ynddi  ei  hunan.  Y  mae  yn 
cynnwys  holl  elfenau  hanfodol  bywioliaeth  i  fyrddiynau  o  ddynion  ;  ac 
ar  y  cyfrif  hwnw,  yn  cynnwys  rheswm  cryf  dros  i  ninnau  edrych  ymlaen 
gyda  hyder  a  gobaith  i  dywyllwch  ac  ansicrwydd  yr  oesoedd  dyfodol. 


MEÎSTSI  MOÔDŸ  a'SANIET.  307 

Oni  bae  fod  beirniadu  yn  cael  edrych  arno  yn  gyffredin  yr  un  peth  a 
chondemnio,  buasem  ar  unwaith  yn  teimlo  yn  rhydd  i  wneyd  hyny 
gyda  y  Mri.  Moody  a  Sankey.  Y  mae  rhywbeth  yn  eu  dull  o  fyned 
trwy  eu  holl  gyflawniadau,  ac  ymhob  peth  a  berthyn  iddynt,  sydd  mewn 
modd  anwrthwynebol,  ymron,  yn  gwahodd  beirniadaeth  ;  a  chan  fod 
pawb  o  honom  yn  cael  ein  geni  yn  feirniaid,  naturiol  iawn  i  ni  ydyw 
rhoddi  pob  rhyddid  a  chwareu  têg  i'r  gallu  hwnw  sydd  mor  gynhwynol 
yn  ein  natur.  Y  mae  yn  dra  thebyg  fod  miloedd  lawer  yn  myned  i 
wrando  arnynt,  am  y  waith  gyntaf,  yn  unig  gyda  yr  amcan  o  feirniadu, 
ac  oblegid  hyny,  y  mae  y  diwygwyr  yn  cael  eu  gosod  o  dan  fath  o 
angenrheidrwydd  i  orchfygu  rhan  fawr  o'r  gynnulleidfa  bob  tro.  Y  mae 
hyn  yn  wahanol  iawn  i  sefyllfa  pethau  yn  ystod  rhai  diwygiadau  mawr- 
ion  a  gafwyd  yn  Nghymru,  pan  yr  oedd  tymher  ac  agwedd  ysbryd  y 
cynnulleidfäoedd  yn  ffafriol,  a  thrwy  hyny  yn  ei  wneuthur  yn  beth 
hawdd,  mewn  cymhariaeth,  i  osod  argraff  ddaionus  ar  eu  meddyliau. 
Yn  annibynol  ar  bob  ysbrydoliaeth  oddiuchod,  nid  yw  y  moddion  yn  y 
diwygiad  presennol  ond  syrnl,  a'r  offerynau,  ar  lawer  golwg,  ond 
cyffredin,  ac  eithrio  yn  unig  dalent  gerddorol  Mr.  Sankey.  Ar  yr  un 
pryd,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gadw  mewn  cof  hefyd,  nad  ydyw  cyrn  hyrddod, 
ynddynt  eu  hunain,  ond  offerynau  pur  gyffredin.  Yr  anhawsdra  mawr 
ydyw  cael  dyn  i  deimlo  yn  foddlawn  i  fód  yn  gorn  hwrdd,  heb  un  amser 
gael  ei  flino  gan  awydd  ymestyn  ac  ymsythu  hyd  nes  y  bydd  yn  udgorn. 
Y  mae  Mri.  Moody  a  Sankey  yn  gafael  yn  eu  gwaith  yn  hollol  ddirod- 
res,  ac  yn  ei  gyflawni  gyda  phenderfyniad  ac  ýni  sydd  yn  argyhoeddi 
pawb  eu  bod  yn  bwriadu  myned  trwyddo  goreu  y  gallant ;  heb  un  amser 
fradychu  y  gradd  lleiaf  o  ofn  a  phryder  am  y  canlyniadau.  Y  mae  hyn 
yn  beth  mawr  i  ddechreu,  oblegid  os  bydd  dyn  yn  gallu  ymddangos  yn 
rhydd,  cysurus,  a  hunanfeddiannol,  y  mae  y  gynnulleidfaar  unwaith  yn 
cael  ei  hennill  i  ymddiried  ynddo,  a  thrwy  hyny  yn  dyfod  i  dalu  sylw 
manwl  i'w  ymadroddion.  Nid  yw  y  gwŷr  hyn  yn  dangos  dim  ofn  nac 
arswyd  y  miloedd  pobl  sydd,  er  ys  oriau,  hwyrach,  yn  dysgwyl  eu 
gweled  yn  dyfod  i  fyny  i'r  esgynlawr.  Y  maent  yn  eu  hwynebu  yn 
hollol  naturiol  a  digyffro.  Ar  yr  un  pryd,  nid  oes  dim  yn  eu  hym- 
ddangosiad  yn  arwyddo  eu  bod  yn  hòni  dim  o  gwbl  gyda  golwg 
arnynt  eu  hunain.  Y  mae  eu  holl  hòniadau  yn  dal  cysylltiad  â'r 
neb  sydd  wedi  eu  hanfon.  Ar  ei  ran  Ef,  a  throsto  Ef,  y  maent 
yn  hòni  pethau  mawrion.  Y  mae  yn  rhaid  cyfaddef  nad  yw 
cyfansoddiad  y  bregeth  i'w  edmygu  ar  un  cyfrif ;  yn  hytrach  i'r  gwrth- 
wyneb,  y  mae  yn  gyffredin  yn  ddiffygiol  mewn  llawer  o  bethau,  sydd 
bob  amser  yn  cael  eu  hystyried  yn  bwysig.  Gall  fod  ynddi  lawer  o 
bethau  anmherthynasol,  amryw  ymadroddion  isel,  fe  allai,  ac  ambell 
chwedl  yn  cael  ei  hadrodd,  fydd  mor  adnabyddus  i  bawb  nes  y  bydd 
bron  yn  ddiflas  clywed  y  pregethwr  yn  dechreu  arni.  Dichon  hefyd  ei 
fod  yn  defnyddio  ambell  gyffelybiaeth  i  egluro  pethau  nad  ydyw  yn 
perthyn  dim  i'r  mater  sydd  ganddo  mewn  llaw,  nac  yn  debyg  o  daflu 
ond  ychydig  oleuni  arno  pe  byddai  yn  perthyn  ;  ond  er  hyny,  rywfodd, 
y  mae  sylw  y  gynnulleidfa  yn  cael  ei  hennill  bron  heb  yn  wybod  iddi,  a 
phawb  yn  dyfod  i  deimlo  fod  rhywbeth  yn  yr  holl  bethau  a  ddywedir 
sydd  yn  briodol  anghyffredin  iddynt  hwy.  Calon  y  pregethwr  sydd  yn 
dyfod  i'r  golwg  yn  hytrach  na'i  feddwl,  ac  mewn  canlyniad  y  mae  yr 


308  MEISTEI   MOODY   A  SANEEY. 

argraff  a  gynnyrchir  ganddo  yn  llai  ffaíriol  iddo  ef  ei  hun  nag  i  ddy- 
lanwad  bendithiol  y  gwirionedd  sydd  yn  cael  ei  ddysgu.  Y  mae  y 
pregethwr  yn  gallu  ymguddio  o'r  golwg,  yn  nghysgod  yr  hyn  a  ddy wedir 
ganddo ;  ac  y  mae  yn  afreidiol  ychwanegu  fod  hyn  yn  beth  pwysig,  gan 
mai  i'r  graddau  y  mae  dyn  yn  gallu  gwneuthur  hyny,  y  mae  yn  bosibl- 
iddo  allu  pregethu  o  gwbl.  Nid  oes  dim  yn  llais  Mr.  Moody  ag  sydd 
yn  ffafriol ;  ond  yn  unig  fod  rhyw  ýni  a  gwrês  mawr  i'w  deimlo  yn  ei 
holl  ymadroddion.  Yn  wir,  y  mae  yn  dditiygiol  yn  y  peth  cyataf  sydd 
yn  angenrheidiol  tuag  at  fod  yn  areithiwr  medrus,  sef,  meistrolaeth  a 
llywodraeth  sicr  ar  ei  lais.  Y  mae  ei  lais  ef  yn  dians  weithiau  o'i 
gyrhaedd,  a  hyny  yn  peri  ei  fod  yn  myned  i  siarad  yn  gyflymach  ac  i 
fioeddio  yn  uwch ;  nid  bloeddiadau  hirllaes  na  thrystfawr,  ond  bloedd- 
iadau  uchel,  cyflym,  sydyn,  a  metelaidd,  nes  peri  i  ddyn  deimlo  weithiau 
fel  pe  byddai  mewn  foundry.  Ac  odid  fawr  pan  y  bydd  wedi  myned 
felly,  na  ddealla  y  pregethwr  ei  hunan  na  wna  hyny  mo'r  tro,  ac  y  daw 
i  derfyniad  swta,  gan  droi  yn  lled  ddiseremoni  at  ei  gyfaill,  a  gorchymyn 
iddo  gânu,  ac  ymddangos  fel  dyn  yn  argyhoeddedig  ei  fod  heb  gyrhaedd 
oi  amcan  fel  y  dymunai  y  tro  hwnw,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  benderfynol 
o  ail  gynnyg  y  cyfleusdra  cyntaf.  Y  mae  yn  rhaid  cydnabod  fod  ganddo 
ddawn  i  siarad,  dawn  siarad  yr  un  fath  ag  y  gellir  dyweyd  fod  clôch  yn 
meddu  dawn  siarad  wrth  ei  hysgwyd.  Y  mae  ganddo  allu  anghyffredin 
i  ddyweyd  geiriau,  gyda  chyflymdra  a  bywiogrwydd  mawr;  ond  y  mae 
hyny  mewn  gwirionedd  yn  troi  yn  fwy  o  anfantais  na  dim  arall  i'r  hyn 
a  ddywedir  gario  argraff  briodol  ar  y  gwrandäwyr.  Nis  gellir  dyweyd  ei 
fod  yn  hyawdl,  nac  yn  swynol,  nac  mewn  un  modd  yn  ddyddorol,  oni 
bae  ein  bod  yn  gorfod  teimlo  fod  ganddo  genadwri  i'w  thraethu^a'i  fod 
wedi  ymddangos  ger  ein  bron  o  bwrpas  i  wneuthur  hyny.  Ni  ddeil  ei 
lais  gymhariaeth  am  fynyd  â'r  eiddo  y  nifer  liosocaf  o  bregethwyr 
Cymru,  heb  sôn  dim  am  feistriaid  y  gynnulleidfa.  Nid  oedd  dim  yn 
fwy  hynod  na'r  gwananiaeth  mawr  rhwng  llais  Mr.  Moody  â'r  eiddo 
gweinidog  Cymreig  y  cafwyd  cyfleusdra  i  wrando  arno,  ymysg  amryw 
eraill,  yn  yr  un  adeilad  ag  a  feddiennid  yn  flaenorol  gan  Mri.  Moody  a 
Saokey.  Yr  oedd  yntau,  y  mae  yn  wir,  yn  bloeddio;  ond  rywfodd  nid 
oedd  ei  lais  yn  bloeddio,  ac  er  hyny  yr  oedd  i'w  glywed  yn  eglur  ymhob 
rhan  o'r  adeilad  ëang.  YTr  oedd  i'w  glywed  yn  y  tô,  ar  hyd  yr  orielau, 
yn  y  ffenestri — ymhob  cẁr  yn  ddiwahaniaeth,  heb  fod  neb  yn  ei  deimìo 
yn  dyfod  o  un  man  mwy  neillduol  na'i  gilydd,  er  fod  y  siaradwr  yn 
amlwg  i  bawb,  a  llygaid  pawb  yn  sefydlog  arno.  Wrth  fyned  allan  ar 
ganol  yr  anerchiad  yr  oedd  y  llais  i  w  glywed  o  dan  y  meinciau,  fel  pe 
buasai  yn  dyrchafu  o'r  ddaear,  a  hyny  mor  glir,  mor  wastad,  y  tònau  yn 
canlyn  eu  gilydd  mor  reolaidd,  ac  yn  toddi  i'w  gilydd  mor  esmwyth,  nes 
yr  oedd  yn  rhaid  teimlo  fod  rhyw  swyn  annealladwy  yn  perthyn  iddo. 
Yr  oedd  y  llais  i'w  glywed  yn  sibrwd  y  tu  ol  i'r  drysau,  yn  ehedeg  o 
amgylch  y  buarth,  ac  yn  curo,  yn  ddystaw  y  mae  yn  wir,  ond  yn  hollol 
eglur,  yn  erbyn  muriau  yr  adeiladau  mawrion  oedd  ger  llaw.  Mewn 
cymhariaeth  i'r  llais  hwn,.nid  oedd  llais  Mr.  Moody  yn  yr  un  ystafell, 
ond  fel  sŵn  "a  thousand  tinhers  mending  yols"  Er  hyny  y  mae  ef  yn 
deall  ei  hunan  yn  dda — y  mae  yn  deali  ei  lais  yn  dda,  er  nas  gall  gyf- 
lawni  gwrhydri  gydag  ef.  Y  mae  yn  amlwg  hefyd  ei  fod  yn  deall  y 
ddynoliaeth  yn  dda,  ac  y  mae  yn  dra  thebyg  fod  hyny  yn  tarddu  yn 


MEÎSTET    MOODY   A    SANKEt.  30Ö 

benaf  o'i  adnabyddiaeth  o  hóno  ei  hunan.  Pan  yr  ydym  ni  yn  myned  yn 
ddyeithriaid  i  ni  ein  hunain,  y  mae  pawb  arall  o'n  haingylch  yn  dyfod  yn 
ddyeithriaid  annealladwy  i  ni.  Y  mae  y  dyn  sydd  yn  ymddyddan  llawer 
â'i  galon,  ac  yn  tewi,  ar  yr  un  pryd  yn  dal' cymundeb  uniongyrchol  àg 
ysbryd  y  teulu  dynol,  ac  y  mae  hyny  yn  y  diwedd  yn  dyfod  bron  i'r  un 
peth  a  dal  cymundeb  â  Duw;  oblegid  mai  trwyddom  ni  ein  hunain,  yn 
gyffredin,  y  mae  y  Goruchaf  yn  gwneyd  yr  argraffiadau  dyfnaf  a  mwyaf 
arosol  ar  ein  meddyliau. 

Dylid  chwanegu  mai  gwêdd  ddyngarol,  yn  benaf,  sydd  ar  bregethau 
Mr.  iMoody,  ac  mai  ysbryd  dyngarol  ydyw  y  teimlad  cyntaf  a  gynnyrchir 
trwyddynt.  Os  nad  ydym  yn  camgymeryd,  dyngarwch  Iesu  Grist  ydyw 
yr  eifen  neillduol  y  rhoddir  mwyaf  o  arbenigrwydd  iddi.  Y  mae  rhyw- 
beth  digon  swynol  mewn  sôn  am  yr  Iesu  fel  "  our  big  Brother"  er  hyny 
y  mae  yn  llawn  gwell  genym  ni  yr  hen  ddull, — "  Fy  Arglwydd  a'm 
Duw."  Y  mae  dynion  hollol  ddigrefydd,  wrth  wrando  Mr.  Moody,  wedi 
teimlo  rhyw  awydd  angerddol,  annealladwy,  am  wneuthur  rhyw  ddaioni 
i  rywun  yn  rhywle,  ac,  yn  wir,  i  bawb  ymhob  man ;  ac  yn  yr  engreifft- 
iau  hyny,  nis  gellir  yn  rhesymol  ddal  allan  fod  eu  gwaith  yn  tarddu 
oddiar  ffydd,  na'u  llafur  yn  tarddu  oddiar  gariad.  Nid  yw  hyn  yn  cael 
ei  nodi  gyda'r  amcan  o'i  ddal  i  fyny  fel  diffyg,  ond  yn  unig  fel  nodwedd 
wahaniaethol  yr  addysg  a  gyfrenir.  Y  mae  yn  amlwg  i  bawb  fod 
dyngárwch  yn  rhywbeth  dwyfol  o  ran  ei  darddiad  a'i  amcan.  Y  mae 
hefyd  yn  allu  rhagorol  i  feithrin  ysbryd  ymdrechgar  a  hunan-ymwadol, 
heblaw  ei  fod  yn  gymhwysder  uniongyrchol  mewn  dysgawdwr  crefyddol 
tuag  at  ennill  ffafr  y  lliaws.  Ar  yr  un  pryd,  y  mae  gwêdd  arall  ar 
bregethu  yr  efengyl,  na  ddylid  ar  un  cyfrif  ei  hesgeuluso ;  oblegid  mai 
dyma  y  wêdd  uchaf,  ac,  yn  y  pen  draw,  y  fwyaf  dîogel,  ac  hyd  yn  nôd  y 
fwyaf  effeithiol ;  sef  dal  i  fyny,  nid  llês  dyn  yn  gymaint  ag  urddas  a 
gogoniant  Duw,  yn  gystal  a'i  ddaioni  a'i  drugaredd  anfeidrol.  Fel 
rheol,  ar  ochr  Duw  y  mae  y  gweinidog  i  sefyll— dros  Dduw  yn  y  pethau 
tuag  at  ddyn.  Nid  oes  ond  Un  yn  unig  wedi  ei  osod  dros  ddyn  yn  y 
pethau  tuag  at  Dduw.  Pell  oddiwrthym  a  fyddo  awgrymu  fod  Mr. 
Moody  yn  dysgu  dim  i'r  bobl  sydd  yn  sawru  o  Babyddiaeth  na  defod- 
aeth  o  un  math,  er  fod  ymadrodd  fel,  "  I  just  pointed  her  out  to  Jesus" 
yn  ymddangos  braidd  yn  swyddogol  hefyd.  Ac  y  mae  yn  rhaid  cyfaddef 
mai  tuedd  at  ryw  fath  o  ddefodaeth  sydd  yn  cael  ei  gynnyrchu  yn 
meddyliau  llawer  gan  ei  bregethau ;  yn  enwedig  felly  pe  gweithid  y 
cyfryw  argrafnadau  i  fyny  i'w  canlyniadau  naturiol  eu  hunain.  Ar  yr 
un  pryd,  paham  y  rhaid  i  ni  ofni  na  chwyno  dim  o  herwydd  hyn  ?  Onid 
gwaith  yr  eglwysi  a  ddylai  fod  ymgeleddu  a  dysgu  y  dychweledigion  yn 
fanylach  yn  ngwirioneddau  mawrion  yr  iaehawdwriaeth  ?  Nid  y w  eu 
bod  ar  y  cyntaf  yn  teimlo  fod  byw  yn  dduwiol  yn  beth  hawdd,  yn 
gwneuthur  yn  anmhosibl  iddynt  mewn  amser  ddyfod  i  ddeall  yr 
anhawsdra,  ac  yn  sicr,  mewn  canlyniad  i  hyny,  ddyfod  i  bwyso  mwy  ar 
allu  cryfach  y  tu  allan  iddynt  eu  hunain.  Yr  hyn  sydd  yn  werthfawr 
iawn  ydyw  yr  ysbryd  gwaith  sydd  yn  cael  ei  gynnyrchu ;  ac  y  mae  hon  yn 
elfen  bwysig  iawn  mewn  bywyd  crefyddol.  Y  mae  hefyd  yn  elfen  nad  oes 
odid  yr  un  adfywiad  creíyddol  a  gafwyd  yn  Nghymru,  hyd  yma,  wedi  bod 
yn  foddion  i  roddi  ond  ychydig  amlygrwydd  iddi,  ar  ol  cyfodiad  Meth- 
odistiaeth  yn  y  wlad.     Ein  syniad  ni,  fynychaf,  am  fyw  yn  dduwiol 

X 


310  MEISTRI    MOODÎ    A    SANRÊY. 

ydyw  credu  yn  Nghrist,  ac  yn  enwedig  mwynhau  moddion  gras  ac 
ordinhadau  yr  efengyl;  a  hyny  yn  rhy  aml,  íe  ddichon,  heb  ond  rhy 
ychydig  o  ymgais  i  droi  y  pethau  hyn  i  ryw  ddyben  ymaríerol,  mewn 
ymroddiad  a  gweithgarwch  dros  achos  Iesu  Grist.  Y  mae  yn  bosibl  i 
greíyddwyr  fyned  i  deimlo  eu  bod  yn  gwneyd  iawn  am  bob  peth,  ac  yn 
talu  am  bob  peth  trwy  weddio  ar  Dduw.  Fel  canlyniad  holl  ddarpar- 
iaeth  yr  eíengyl,  holl  ras  a  chariad,  holl  dynerwch  a  gofal  y  Goruchaf, 
nid  ydym  yn  cael  golwg  ar  ddim  ond  hwy  eu  hunain.  Onid  ydym  ni 
yma,  yn  byw  yn  weddaidd,  ac  yn  cael  mwynhâd  a  hyfrydwch  mawr,  yn 
y  bendithion  tymmorol  ac  ysbrydol  sydd  yn  ein  meddiant  ?  Nid  ydynt 
yn  gweled  fod  ond  ychydig  rwymau  arnynt  i  droi  y  cyíoeth  gwerthfawr 
hwn  yn  fûdd  ac  yn  elw  ysbrydol  i  eraill  o'u  hamgylch.  Y  mae  yn 
bosibl  fod  ambell  un  yn  cael  rhyw  fath  o  fwynhád  wrth  weddio  sydd  yn 
tarddu  oddiar  afiechyd  yn  ei  feddwl  ef  ei  hunan,  yn  hytrach  nag  oddiar 
adnabyddiaeth  deilwng  o  Dduw,  a  chymdeithas  bersonol  â  Iesu  Grist. 
Y  mae  yn  anmhosibl  rhoddi  lle  rhy  uchel  i  weddi  fel  moddion  meithrin- 
iad  a  chynnaliaeth  y  by  wyd  ysbrydol ;  ond  ar  yr  un  pryd,  dylem  gofio  fod 
yn  hawddach  bod  yn  ddefodol  a  ffurfiol  mewn  gweddi  nag  mewn  gwaith; 
ac,  rywfodd,  am  ryw  resymau  sydd  yn  tarddu  yn  gwbl  o'n  hanmher- 
ffeithrwydd  ni  ein  hunain,  y  mae  yn  anhawdd  genym  roddi  arbenigrwydd 
neillduol  i'r  naill  heb  fod  mewn  perygl  o  esgeuluso  y  llall.  Y  mae  hyn 
yn  cael  ei  brofi  gan  effeithiau  y  diwygiad  mawr  a  gafwyd  bymtheng 
mlynedd  yn  ol.  Yr  oedd  llawer  mwy  o  fwynhâd  yn  cael  ei  deimlo  y 
pryd  hwnw  nag  oedd  o  waith  yn  cael  ei  gyflawni.  Ac  yr  oedd  y  mwyn- 
hâd  hwnw  yn  cael  ei  deimlo  yn  benaf  mewn  gweddi.  Yr  oedd  y  lliaws, 
yn  enwedig  yr  ieuenctyd,  yn  ymddangos  yn  cael  rhyw  olwg  hynod  ar 
ddaioni  a  thrugaredd  yr  Arglwydd,  ac  yr  oeddynt  yn  cael  hyfrydwch 
mawr  wrth  sôn  ac  adrodd  am  danynt.  Er  hyny,  y  mae  yr  un  mor 
hysbys  mai  dyna  y  tô  mwyaf  dilafur  o  holl  aelodau  yr  eglwysi  yn  ystod 
y  blynyddoedd  diweddaf,  Dyma  y  dosbarth  mwyaf  dilafur  am  wybod- 
aeth  o'r  Bibl,  ac  am  bob  gwybodaeth  fuddiol  arall,  yn  gystal  a  mwyaf 
anmharod  i  gymeryd  rhan  yn  nygiad  ymlaen  yr  achos  mawr  yn  ei  holl 
gysylltiadau.  Y  fendith  fwyaf  a  gafodd  Cymru  yn  yr  ymweliad  hwnw, 
oedd,  iddo  fod  yn  foddion  i  ddwyn  i  mewn  i'r  eglwysi  gannoedd  lawer  o 
hen  wrandäwyr  cyson,  bucheddol,  ag  oeddynt  trwy  y  blynyddau  heb 
fod  ymhell  o  deyrnas  nefoedd,  ond  eto  yn  methu  tori  y  ddadl.  Y  mae 
y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  honynt  hwy  ag  sydd  eto  yn  fyw,  yn  aelodau 
defnyddiol  a  gweithgar  o'r  eglwysi  ar  hŷd  a  llêd  y  wlad.  Am  y  dosbarth 
ieuengaf,  yr  ydym  yn  ofni  fod  y  mwyafrif  anîerth  o  honynt  hwy  wedi 
myned  ar  gyfeiliorn,  ac  yr  ydym  yn  credu  ein  bod  yn  gywir  wrth  ddy- 
weyd,  er  nad  ydym  yn  barod  i  roddi  rheswm  dros  hyny,  fod  cannoedd 
lawer  o  honynt  wedi  marw.  Gallem  roddi  ystadegau  ar  hyn,  am  lawer 
o  ardaloedd  gwledig,  a  fuasent  yn  ddigon  i  sỳnu  undyn;  ond  ymattaliwn. 
Gall  personau  sydd  yn  adnabod  eu  gwahanol  ardaloedd  yn  dda,  gymeryd 
hamdden  i  ymofyn  pa  nifer  o  bobl  ieuainc  a  ddychwelwyd  at  grefydd  yn 
ystod  y  diwygiad,  ac  hefyd  pa  nifer  o  bobl  ieuainc  oedd  yn  yr  eglwysi 
ar  y  pryd — wedi  eu  magu  ynddynt;  gan  gymharu  hanes  crefydd  y  naill 
ddosbarth  â'r  llall,  yn  gystal  â'u  holl  amgylchiadau  eraill,  mewn 
blynyddoedd  diweddarach.  Peth  peryglus  iawn  yw  i  ddyn  gael  ei  oleuo 
unwaith,  a  phrofi  y  rhôdd  nefol,  a  daionus  air  Duw,  a  nerthoedd  y  byd 


MEISTRl    MOODY    A    SANEEŸ.  311 

a  ddaw,  os  bydd  iddo  ar  ol  hyny  syrthio  ymaith !  Y  mae  yn  ddiddadl 
y  cyflwr  mwyaf  anobeithiol  o  bob  cyflwr.  Yr  unig  ddiogelwch  rhag 
syrthio  ymaith,  ydyw,  fod  y  mwynhâd  a  broffesir  yn  Nghrist,  yn  tòri  allan 
mewn  gweithgarwch  dros  Grist.  Ond  yr  oedd  pob  math  o  waith  yn 
ddychryn  i'r  rhan  fwyaf  o'r  dosbarth  y  cyfeirir  ato.  Yr  oedd  hyd  yn  nôd 
eu  hannog  i  wyliadwriaeth  a  gofal,  rhag  colli  tir  eu  hunain,  ac  yn  enwedig 
yr  awgrymiad  lleiaf  fod  yn  bosibl  i'w  zêl  oeri  a'u  brwdfrydedd  liniaru 
ychydig  mewn  amser,  yn  drosedd  anfaddeuol  yn  eu  herbyn.  Elfen 
werthfawr  anmhrisiadwy,  gan  hyny,  yn  y  diwygiad  presennol  ydyw  yr 
ysbryd  gwaith  sydd  yn  cael  ei  gynnyrchu  trwyddo.  Y  mae  unrhyw 
ddyn  a  fyddo  yn  llawn  ysbryd  gwaith,  yn  sicr  o  gael  ei  fendithio  gan  yr 
Arglwydd,  ac  o  ddyfod  yn  Gristion  gwerthfawr  a  defnyddiol  cyn  hir  iawn. 
Y  mae  gweled  ieuenctyd,  er  y  dichon  eu  bod  heb  ond  ychydig  wybod- 
aeth  o  athrawiaethau  yr  efengyl,  ac  heb  ond  adnabyddiaeth  anmherffaith 
o  fawrion  bethau  yr  iachawdwriaeth,  ac,  mewn  llawer  o  engreifftiau,  heb 
ganddynt  ond  dealldwriaeth  anghywir  am  danynt  eu  hunain — eto,  y  mae 
eu  gweled  yn  llawn  awydd  am  gael  rhywbeth  i'w  wneuthur,  gyda  rhyw 
ran  o  achos  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  yn  weledigaeth  brydferth  i'r 
eithaf.  Mae  yn  debyg  na  bu  erioed  yn  Lloegr  fwy  o  bobl  yn  barod  i  gadw 
drŵs  tŷ  eu  Duw  nag  sydd  yn  bresennol, — yn  barod  i  wneuthur  unrhyw 
beth,  hyd  yn  nôd  y  gwaith  lleiaf,  distadlaf,  os  tybiant  y  bydd  hyny  o 
ryw  etínill  i'r  achos.  Ac  y  mae  yn  amlwg  mai  dyma  yr  ysbryd  yr  ydym 
yn  gyffredin  yn  ddiffygiol  ynddo,  ysbryd  hunanaberthiad  ac  ymroddiad 
cyfangwbl  i  wasanaeth  ein  Hiachawdwr  mawr. 

Nid  ychydig  o  feio  sydd  wedi  bod  ar  Mri.  Moody  a  Sankey  oblegid 
eu  duwinyddiaeth.  Teimlir  gan  lawer,  nid  yn  gymaint  eu  bod  >n 
dysgu  duwinyddiaeth  afiach,  ond  yn  hytrach,  nad  ydynt  yn  dysgu  ond 
ychydig  iawn  o  dduwinyddiaeth  o  gwbl.  Yr  ydym  yn  rhy  barod  i 
anghofio  mai  pur  ychydig  o  dduwinyddiaeth  oedd  yn  mhregeth  Ioan, 
er  fod  Jerusalem,  a  holl  Judea,  a'r  holl  wlad  o  amgylch  yr  lorddonen, 
yn  myned  allan  ato  ef ;  a  mwy  na'u  bod  yn  cyrchu  i'w  wrando,  yr  oedd- 
ynt  hefyd  yn  edifarhâu  ac  yn  cyffesu  eu  pechodau.  Y  mae  yn  bosibl 
fod  ein  syniad  ni  yn  gyfeiliornus  gyda  golwg  ar  y  swm  neillduol  o  dduw- 
inyddiaeth  y  byddai  yn  fuddiol  ei  gael  i  mewn  i  gyfansoddiad  y  bregeth. 
Pa  fodd  bynag,  yn  mhregethau  Mr.  Moody  y  mae  duwinyddiaeth  yn 
cael  ei  wneuthur  yn  amlwg,  trwy  ei  fod,  i  raddau  mawr,  yn  cael  ei 
adael  allan.  Nid  bob  amser  y  mae  meddwl  y  testun  yn  cael  ei  wneyd 
yn  hysbys,  ac  weithiau  gellir  cael  pregeth  ganddo  o'r  naill  ben  i'r  llall 
heb  ynddi  ond  ychydig  arwyddion  ei  fod  yn  gwybod  beth  yw  meddwl  y 
testun.  Y  mae  yr  hymnau  a  genir  eto,  yn  fwy  amddifad  fyth  o  dduw- 
inyddiaeth,  oddieithr  ychydig  o'r  rhai  goreu  o  honynt.  Y  maent  yn 
wahanol  iawn  i  gyfansoddiadau  W.  Williams  ac  Ann  Griffiths,  ynghyd 
â'r  eiddo  llawer  eraill  o  emynwyr  Cymru.  Mewn  gwirionedd,  y  mae  y 
cyhuddiad  o  fod  yn  Americanaidd  yn  gyhuddiad  hollol  dêg  yn  erbyn  yr 
hymnau.  Y  mae  dyweyd  eu  bod  yn  Americanaidd,  yn  cynnwys  ar  un- 
waith  bob  diffyg  sydd  ynddynt,  yn  gystal  hefyd  a  phob  rhinwedd  sydd 
ynddynt.  Y  mae  yn  perthyn  iddynt  ryw  swyn  a  newydd-deb,  a  hyd  yn 
nôd  lledneisrwydd  mawr ;  ond  eto,  y  maent  yn  amwys  ac  anmhender- 
fynol.  Dichon  i  ymadrodd  fod  yn  ein  dênu,  ac  yn  ein  boddio  yn 
anghyffredin  ar  y  pryd,  yr  hwn  erbyn  ei  ystyried  yn  fanylach,  sydd  yn 

x  ä 


812  MEISTRI    MOODY    A    SANREŸ. 

ddiffygiol  mewn  synwyr,  neu  o  leiaí  fod  ei  synwyr,  a'i  ystyr,  mor  an*> 
hawdd  eu  canfod,  nes  y  gallwn  deimlo  yn  sicr  nad  ydynt  erioed  wedi 
tywynu  ar  feddwl  prin  un  o  bob  cant  o'r  rhai  a  ddichon  fod  yn  cael  blâs 
mawr  wrth  eu  cânu.  Er  i  ddarn  o  bennill  íod  yn  ddeniadol  a  phryd- 
ferth,  y  mae  yn  rhaid  fod  ei  deilyngdod  barddonol,  ac  yn  enwedig  ei 
werth  fel  moddion  i  gynnyrchu  defosiwn  ac  addoliad  yn  yr  enaid,  yn 
Ued  fychan,  os  rhaid  i  ddyn  ymresymu  am  ddeng  mynyd,  er  mwyn  cael 
allan  ei  ystyr  a'i  gynnwys,  ac  y  mae  yn  amlwg  y  rhaid  fod  ei  deilyngdod 
yn  ymddangos  yn  llai  íyth,  os,  ar  ol  cael  ei  ystyr,  y  canfyddir  na  bydd 
yn  appelio  ond  yn  unig  at  deimlau  goreu  dynoliaeth  annychweledig. 
Gellir  dyweyd  mai  dyma  nodwedd  neillduol  nifer  mawr  o  hymnau  Mr. 
Sankey;  ac  y  mae  hyny  yn  ddiau  yn  rhoddi  cyfrif  am  eu  poblogrwydd, 
ac  am  y  cymhwysder  sydd  ynddynt  i  gario  dylanwad  uniongyrchol  ar 
feddwl  y  Uiaws.  Nid  ydynt  yn  amcanu  at  ddysgu  gwirionedd,  ac  nid 
oes  ynddynt  duedd  i  argraffu  ar  y  meddwl  wirioneddau  ag  sydd  eisoes 
yn  wybyddus.  Er  hyny,  fel  moddion  i  gyrhaedd  teimlad  y  lliaws,  y 
maent  yn  werthíawr  iawn;  tra  y  maent  yn  hynod  ddiffygiol  fel  moddion 
dyddanwch  i  feddwl  y  cristion,  neu  fel  cyfrwng  cymundeb  rhwng  ei 
enaid  â  phethau  ysbrydol.  Yr  unig  elfen  ddyddorol  mewn  cysylltiad  â 
hwy  ydyw,  pan  y  mae  miloedd  o  bobl  wedi  ýmgasglu  at  eu  gilydd,  fod 
y  naill  yn  eu  cánu  i'r  llall,  ac  yn  ddiammheu  yn  gobeithio  y  bydd  iddynt 
effeithio  arno;  pan  yr  ydym  yn  canfod  fod  yr  hymnau  goreu  a  feddwn 
ni  yn  yr  iaith  Gymraeg,  naill  ai  yn  ymson  duwiolfrydig  yn  mhrofiad 
personol  y  saint,  neu  yn  amlygiad  o'u  teimladau  tuag  at  Dduw. 

Y  mae  yn  rhaid  cydnabod  heíyd  mai  nid  priodol  iawn  ydyw  y  broffes 
o  sicrwydd  sydd  yn  cael  ei  chymhell  yn  y  pregethau,  ac  yn  cael  ei  chario 
allan  mor  ddifloesgni  gan  liaws  mawr  o'r  dychweledigion.  Y  mae  yn 
hyn  ry  wbeth  sydd  yn  hynod  ddymunol,  ar  yr  olwg  gyntaf ;  ond  y  mae 
yn  rhaid  cofìo  ei  fod  yn  groes  iawn  i  deimlad  cyffredin  y  saint  ymhob 
oes,  hyd  yma.  Pan  y  mae  hen  grefyddwyr,  nad  oes  ond  ychydig  le  i 
ammheu  eu  duwioldeb,  yn  ngostyngeiddrwydd  eu  calon,  yn  cyfaddef  fod 
cly wed  rhai  dynion  ieuainc  yn  dy weyd  eu  profiad,  yn  peri  iddynt  ammheu 
eu  hunain,  a  hyd  yn  nôd  fyned  i  deimlo  yn  galed  ac  annuwiol,  y  mae  lle  i 
leddwl  y  rhaid  fod  yr  eglwys'trwy  yr  oesoedd  wedi  camddeall  y  Bibl,  neu 
fod  ei  haelodau  wedi  bod  yn  hynod  amddifad  o  deimlo  effeithiau  naturiol 
a  phiiodol  ei  wirioneddau.  Yn  hytrach  na  chymeryd  yn  ganiatäol  y 
naill  na'r  llall  o'r  pethau  hyn,  mwy  diogel  a  fyddai  ammheu  y  sicrwydd 
crybwylìedig,  er  y  gall  hyny  fod  yn  drosedd  mawr  yn  erbyn  llawer.  Y 
mae  yn  ddiddadl  fod  yn  bosibl  i  ddyn  sydd  yn  byw  yn  dduwiol  iawn 
deimlo  ar  adegau  ryw  fath-o  sicrwydd;  ond  y  mae  yn  rhaid  cdfio  mai 
sicrwydd  gobaith  ydyw.  Ni  ddymunem  ar  un  cyfrif  awgrymu  mai  peth 
bychan,  dibwys,  ydyw  sicrwydd  gobaith;  ond  y  mae,  er  hyny,  yn  dra 
gwahanol  o  ran  ei  natur  a'i  effeithiau,  i'r  sicrwydd  y  teimla  llawer  eu 
bod  yn  ei  feddu  y  dyddiau  hyn.  Nid  sicrwydd  dyn  wedi  codi  tocyn  i 
fyned  i'r  nefoedd  ydyw  sicrwydd  gobaith.  Nid  sicrwydd  dyn  yn  gwybod, 
ond  sicrwydd  dyn  yn  credu,  sicrwydd  dyn  yn  ymddiried,  ac  o  ganlyniad 
yn  gobeithio  yn  barhäus  yn  haeddiant  un  arall, — sicrwydd  pechadur 
mawr  yn  teimlo  nad  oes  dim  rhyngddo  â'r  gwaethaf  ond  gobaith  y  bydd 
i'r  Arglwydd  gymeryd  trugaredd  arno.  Nid  oes  yn  perthyn  i  sicrwydd 
gobaitn  un  inath  o  ryfyg  nac  anystyriaeth.      Nid  yw  ei  berchen  yn 


METSTRT   MOODY   A   SANRRY.  313 

dibrisio  y  byd  hwn  yn  ei  le  ei  hunan,  ac  nid  yw  yn  cáel  ei  ddyrchafu 
uwchlaw  ofn  angeu  Y  dynion  mwyaf  duwiolfrydig,  yn  gyffredin,  ydyw 
y  dynion  y  mae  dychrynfeydd  marwolaeth  yn  poeni  ac  yn  aiswydo 
mwyaf  arnynt  yn  ystod  eu  bywyd.  A  phan  ddaw  yr  awr  ddiweddaf,  nid 
oes  ganddynt  ond  dysgwyl  y  rhoddir  iddynt  ffydd  i  gredu,  a  nerth  i 
obeithio,  yr  un  fath  a  chynt,  ac  y  bydd  i'r  Hwn  a  aeth  o'u  blaen  i. 
barotöi  lle  iddynt,  yn  ol  ei  addewid,  ddyfod  drachefn,  a'u  cymeryd  ato 
ei  hun.  Tra  y  pery  undeb  rhwng  enaid  â  chorff  dyn,  y  mae  angeu  ac 
yntau  yn  rhwym  o  fod  yn  elynion  anghymmodlawn  i'w  gilydd.  Gan  hyny 
nid  yw  clywed  dyn  wedi  "cael  gafael  ar  Iesu  Grist  dair  wythnos  yn  0/," 
yn  herio  angeu,  ac  yn  gofyn  gwaethaf  y  diafol,  yn  profi  dim  ond  naill 
ai  fod  afiechyd  yn  ei  ysbryd,  neu  dywyllwch  mawr  yn  ei  feddwl.  Gyda 
golwg  ar  y  diafol,  er  mai  gelyn  ydyw  i  ni,  y  raae  pob  dyn  ystyriol  yn 
rhwym  o  deimlo  rhyw  fath  o  barch  iddo  Mae  lle  i  gasglu  fod  Michael, 
yr  archangel,  wrth  ymresymu  â'r  diafol  ynghylch  corff  Moses,  yn  cym- 
eryd  cryn  ofal  pa  fodd  i  lefaru  wrtho,  ac  yn  hytrach  na  dyweyd  dim  yn 
ddirmygus,  nac  yn  sarhäus  wrtho,  y  mae  yn  tori  yr  ymddyddan  i  fyny 
gyda  y  geiriau,  "Cerydded  yr  Arglwydd  dydi."  Er  y  dichon  nad  yw  y 
pennill  canlynol  o  eiddo  y  bardd  Ysgotaidd  yn  gywir,  eto  y  mae  yn 
brydferth,  yn  garedig,  ac  yn  fawrfrydig  iawn;  ac  y  mae  yn  rhaid  fod 
rhyw  ddiffyg  pwysig  yn  nghrefydd  unrhyw  ddyn  a  feddyliai  yn  llai,  ac 
yn  îs  o'r  awdwr  am  ei  gyfansoddi:— = 

But,  fare  you  weel  auld  Nickie-ben  ! 
Oh,  wad  ye  tak  a  thought  and  men'  ! 
Ye  aiblins  might— I  dinna  ken — 

Still  hae  a  stake — 
I'm  wae  to  thin.k  upo'  yon  den, 

Even  for  your  sake  ! 

Y  mae  tybied  fod  tuedd  mewn  crefydd  hefvd  i  ddys^u  pobl  i  redeg  y 
byd  hwn  i  lawr  ymhob  ystyr,  ac  yn  ei  holl  gysylltiadau,  yn  rhwym  o  fod 
yn  gamgymeriad  amlwg.  Y  mae  crefydd  wir  yn  effeithio  yn  hollol  i'r 
gwrthwyneb.  Y  mae  y  byd  hwn,  ar  y  cyfan,-  yn  fyd  lled  dda,  a'i  gy- 
meryd  at  ei  gilydd.  Y  mae  ar  bob  cyfrif  y  byd  goreu  i  ni,  hyd  nes  y 
deuwn  yn  gymhwys  i  fyd  gwell.  Y  mae  ei  ddaioni  a'i  fendithion  yn 
bethau  nad  oes  neb  a  ddichon  eu  rhoddi  i  ni  ond  Duw  ei  hunan  yn 
unig.  Hefyd  nid  yw  ei  breswylwyr  mor  ddrwg  ag  y  mýn  ambell  un 
genym  gredu  eu  bod ;  heblaw  eu  bod  yn  gwella,  ac  yn  diwygio  rhyw 
gymaint  bob  blwyddyn.  Y  maent  bellach  wedi  dechreu  gwella  yn  sef- 
ydlog  er  ys  tua  deunaw  cant  o  fiynyddoedd,  ac  y  mae  genym  bob  sicr- 
wydd  mai  i  wella  y  maent  yn  barbäus  o  hyn  i'r  diwedd.  Hyd  yn  nôd 
yn  bresennol,  y  mae  yn  eu  mysg  lawer  iawn  o  ddaioni,  a  llawer  iawn  o 
dynerwch  a  charedigrwydd,  yn  enwedig  ac  ystyried  eu  bod  oll  yn  llafurio 
o  dan  yr  anfanteision  dirfawr  sydd  yn  effeithiau  clefyd  mor  anaele  ag 
ydyw  pechod  a  llygredigaeth.  A  chymeryd  pob  peth  i  ystyriaeth,  nid 
oes  gan  neb  o  honom  achos  i  gwyno  llawer  rhag  y  byd  hwn.  Hefyd  y 
mae  yn  hysbys  i  bawb  sydd  wedi  syìwi  ond  ychydig,  mai  y  dynion  mwyaf 
bydol  a  chybyddlyd  sydd,  fel  rheol,  yn  achwyn  mwyaf  ar  y  byd  bwn  yn 
eu  gweddiau,  ac  yn  diolch  leiaf  am  ei  fendithion,  ac  yn  ddiddadl,  yn 
mwynhâu  lleiaf  arnynt  wrth  fyned  ymlaen.     Peth  mawr  ydyw  fod  cref- 


814  METITRl  MOODT  A  SANJCEY, 

ydd  dyn  yn  cynnyrchu  sirioldeb  gobeithiol  yn  ei  ysbryd,  ac  yn  ei  alluogi 
i  fyned  "ar  hyd  ei  ffordd  ei  hun  yn  llawen;"  yn  hytrach  na'i  íod  yn 
treulio  ei  amser  i  bensynu,  ac  i  ymofidio.  Ac  y  mae  yn  ymddangos 
braidd  yn  rhyfedd,  mai  dyna  effeithiau  uniongyrchol  y  sicrwydd  y 
rhoddir  cymaint  o  bwys  arno,  ac  y  daugosir  cymaint  o  awydd  am  ei 
gyrhaedd ;  yr  hyn  sydd  yn  myned  ymhell  iawn  tuag  at  brofi  nad  ydyw 
yn  sicrwydd  mewn  gwirionedd.  O'n  rhan  ein  hunain,  y  mae  yn  llawer 
gwell  genym  ni  obaith.  Mae  rhy wbeth  ysgafn,  cysurus,  mewn  gobaith ; 
heblaw  ei  fod  yn  rhywbeth  cyfaddas  iawn  i'n  hamgylchiadau  ni  yn  y 
fuchedd  bresennol.  Nid  oes  achos  i  neb  ddigaloni  os  ydyw  yn  gallu 
gobeithio  yn  iawn,  gobeithio  yn  gywir — gobeithio  yn  berffaith,  am  y 
gras  a  ddygir  iddo  yn  nadguddiad  Iesu  Grist. 

Y  mae  yn  ymddangos  mai  yr  hyn  sydd  yn  bwysig  i  ni  ydyw  cael 
allan  pa  bethau  sydd  yn  cael  eu  dwyn  i'r  amlwg  yn  y  diwygiad  presen- 
nol  y  byddai  yn  fuddiol  i  ni  dalu  sylw  iddynt,  gyda  yr  amcan  o'u 
cymhwyso  at  ddygiad  ymlaen  y  gwaith  mawr  yn  ein  mysg  ein  hunain. 
Y  mae  pob  ymweliad  o  eiddo  yr  Ysbryd  Glân  yn  dwyn  i'r  amlwg  ryw 
foddion  neu  offerynoliaeth  ddynol,  sydd  yn  gyffredin  yn  profi  yn 
fanteisiol  iawn  i'r  eglwys  am  flynyddoedd  ar  ol  hyny.  Y  diwygiad 
cyntaf  y  mae  genym  hanes  am  dano,  ydyw  y  diwygiad  a  gymerodd  le  yn 
nyddiau  Seth,  pan  y  "  dechreuwyd  galw  ar  enw  yr  Arglwydd."  Yr  hyn 
a  olygir  wrth  ddechreu  galw  ar  enw  yr  Arglwydd  ydyw,  mai  y  pryd 
hwnw  y  dechreuwyd  ffurfio  gwasanaethwyr  Duw  yn  gymundeb  neill- 
duol,  ar  wahan  oddiwrth  y  byd  annuwiol,  ac  y  gwelwyd  am  y  waith 
gyntaf  yr  angenrheidrwydd  am  ddyfod  allan  o'u  canol  hwy  ac  ymddidoli, 
a  thrwy  hyny  roddi  ar  ddeall  i  bawb  o  hyny  allan,  fod  y  saint  yn  bobl 
i  u  breswylio  eu  hunain."  Felly  hefyd  y  canfyddir  am  bob  diwygiad  a 
gafwyd  o  ddyddiau  Seth  hyd  yma.  Y  mae  wedi  bod  yn  foddion  i  roddi 
arfau  newyddion  yn  nwylaw  yr  eglwys,  sydd  yn  fanteisiol  iawn  i'w 
chysur  ei  hunan,  a  hefyd  i'w  defnyddioldeb  gyda  golwg  ar  y  gwaith  a 
gyflawnir  ganddi  ar  y  byd  annuwiol.  Ac  yn  ddiddadl  y  mae  yr  ymwel- 
iad  presennol  wedi  rhoddi  arbenigrwydd  mawr  i  rai  pethau,  y  rhai,  os 
bydd  iddynt  gael  eu  dwy'n  i  arferiad  cyffredinol,  a  allant  droi  yn  fanteis- 
iol  iawn  i  bobl  yr  Argwydd  ymhob  man.  Yr  anhawsdra  mawr  ydyw 
ein  cael  ni  yn  ddigon  llygadog  i  ddefnyddio  yn  unig  y  pethau  hyny  a 
wnant  wir  lês  i  ni.  Y  mae  yn  ymddangos  na  byddai  yn  fuddiol  i  ni  fel 
cenedl  gael  ychwaneg  o  bregethu  fel  yr  eiddo  Mr.  Moody.  Yr  ydym 
eisoes  yn  perehen  pethau  gwell  na'r  pethau  goreu  sydd  ynddo ;  ac  yr 
ydym  hefyd  wedi  cael  gormod  o'r  pethau  gwaelaf,  yn  enwedig  mewn 
amseroedd  pán  nad  oedd  goleuni  a  nerth  neillduol  yn  canlyn  pregethiad 
y  gair.  Y  mae  yn  bosibl  i  bregeth  o  duedd  declamatöry  fod  yn  rymus 
iawn  weithiau — y  fwyaf  grymus,  fe  allai,  o  bob  pregeth,  os  bydd  yr 
Arglwydd  ei  hunan  mewn  modd  amlwg  yn  sefyll  ar  ddeheulaw  y  preg- 
ethwr ;  ond  mewn  amseroedd  marwaidd,  pan  y  mae  awdurdod  y 
pregethwr  heb  fod  yn  cael  ei  deimlo  mor  ddiammheuol,  y  mae  yr  hyn 
sydd  yn  nerth  mawr  iddo  mewn  adeg  arall  yn  ymddangos  yn  wendid. 
Gyda  golwg  eto  ar  y  llinellau'  goreu  sydd  yn  perthyn  i  ddull  Mr.  Moody 
o  bregethu,  yr  ydym  wedi  cael  ein  breintio  trwy  y  blynyddoedd  â'r 
pethau  hyny  mewn  modd  Uawer  mwy  grymus,  er  nad  ydoedd  bob 
amser,  fe  allai,  mor  effeithiol.     Nid  yw  y  dylanwad  sydd  yn  cael  ei 


MET8TR1  MOODt  A   SANKEY,  315 

deimlo  o  daa  ei  weinidogaeth  yn  werth  ei  gymharu  ain  foinent  à'r  hyn 
a  deimlir  beunydd  yn  Nghymru  mewn  odfa  gyffredin  boreu  Sabbath ; 
ond  y  mae  yr  effaith  yn  Uawer  iawn  mwy ;  y  mae  y  Saeson  yn  edifarhâu 
ac  yn  cyffesu  eu  pechodau,  a'r  Cymry  yn  rhy  fynych  yn  myned  ymaith,  -7 
ac  yn  ebrwydd  yn  mygu  yr  argyhoeddiadau  hyny ;  neu,  yn  wir,  yn 
gwneuthur  yr  hyn  sydd  braidd  yn  fwy  gresynol — yn  myned  adref  dan 
ganmol  y  bregeth,  ac  adrodd  darnau  o  hóni,  heb  feddwl  dim  o  gwbl  am 
wneyd  yr  hyn  yr  annogir  ato  ynddi.  Ai  tybed  fod  yn  bosibl  i  genedl  o 
bobl  fyned  yn  foethus  wrth  wrando  pregethu  da  ?  Y  mae  Ue  i  ofni  fod 
y  fath  beth  a  hyny  yn  ddichonadwy.  Wedi  yr  holl  siarad  a'r  beirniadu, 
y  canmol  a'r  condemnio  ar  bregethwyr  a  phregethu,  y  mae  y  Bibl  yn 
rhoddi  ar  ddeall  fod  gwrando  da  yn  llawer  mwy  pwysig  i'r  byd  na 
phregethu  da ;  ac  nid  oes  ammheuaeth  pe  ceid  y  naill,  na  chanfyddem 
ar  unwaith  ein  bod,  i  raddau  lled  gyffredinol,  eisoes  yn  perchen  y  llall. 
Y  mae  genym  esiamplau  o  bregethau  perffaith  yn  y  Testament 
Newydd,  ac  y  mae  yn  amlwg  eu  bod  yn  arddangos  y  llymder  mwyaf  mewn 
chwaeth,  yn  gystal  a'r  manylrwydd  mwyaf  llednais  mewn  ymadroddion. 
Er  hyny  nid  ydynt  yn  amddifad  o  nerth,  nac  mewn  un  modd  yn 
anghyfeiriol  a  dibwynt.  Y  mae  tuedd  raewn  rhyw  fath  o  bobl  i  fyned 
i  feddwl  fod  yn  anmhosibl  i  neb  bregethu  yn  iawn,  nac  amcanu  at 
hyny,  os  na  bydd  yn  ceisio  gwneuthur  yn  debyg  i  Mr.  Moody.  Cam- 
gymeriad  arall  lled  gyffredin  ydyw  ystyried  fod  yn  anmhosibl  bod  yn 
onest  heb  fod  yn  erwin,  ac  mai  y  ffordd  unionaf  i  brofì  ein  bod  o  ddifrif 
ydyw  trwy  fod  yn  gwbl  ddibris  o  bawb  a  phob  peth  o'n  hamgylch.  Y 
mae  yn  rhaid  cofio  hefyd  fod  yn  anmhosibl  i  ymadroddion  isel  a 
dichwaeth  ychwanegu  dim,  yn  y  pen  draw,  at  urddas  a  pbarch  y  weinid- 
ogaeth.  Gall  hyny,  hwyrach,  wneyd  dyn  yn  boblogaidd ;  ond  y  mae 
yn  gysurus  meddwl  fod  dau  fath  o  boblogrwydd  yn  bod,  fel  y  mae  dau 
fath  o  bob  peth  araìl.  Ond  yn  bresennol,  gallai  fod  yn  fuddiol  enwi 
ychydig  o  bethau,  sydd  wedi  eu  dwyn  i  sylw  yn  y  diwygiad  hwn,  y 
gaìlai  fod  yn  wasanaeth^ar  iawn  i  eglwysi  Iesu  Grist,  pe  y  telid  mwy  o 
sylw  iddynt,  a  phe  y  dyiíid  hwy  i  arieriad  mwy  cyffredinol. 

Y  mae  yn  ddiammheu  raai  un  achos  amlwg  o'u  llwyddiant,  yn  nesaf 
at  fendith  y  Nefoedd,  ydyw  eu  hymroddiad  hwy  eu  hunain  i'r  gwaith 
mawr  y  maent  wedi  gafael  ynddo.  Y  maent  yn  foddlawn  i  fod  yr  hyn 
ydynt,  heb  un  ymgais  at  fod  yn  ddim  byd  arall.  Y  mae  hyn  yn  beth 
llawer  mwy  anhawdd  nag  y  gellid  tybied  ar  yr  olwg  gyntaf.  Peth  anhawdd 
ydyw  i  ddyn  allu  cyflawni  y  gwaith  neillduol  sydd  yn  ei  gyrhaedd,  yn 
ei  ddull  a  chyda  ei  fedr  ei  hunan,  heb  un  amser  deimlo  cenfigen  nac 
uchelgais  yn  ei  boeni,  ac  yn  ei  anhwyluso.  Dichon  fod  sefyllfa  cym- 
deithas  yn  ein  mysg  ni  yn  peri  fod  yr  anhawsdra  hwn  yn  cael  ei  deimlo 
yn  fwy,  ac  yn  peri  ei  fod  yn  ffurfio  attalfa  fwy  effeithiol  fyth  ar  ffordd 
llwyddiant  y  gwaith.  Y  mae  y  fath  ysfa  beirnìadu  yr  offerynau  mewn 
pobl,  nes  fod  perygl  i  hyny  effeithio  yn  niweidiol,  mewn  amser,  ar  yr 
offerynau  eu  hunain.  Afresymol  iawn  ydyw  condemnio  bwyell  am  nad 
yw  yn  tòri  mor  llym  ac  mor  ddestlus  ag  y  mae  ellyn  yn  tòri.  A  thra  y 
mawrygir  cymaint  ar  waith  prydfei  th  cywrain  yr  ellyn  miniog,  y  mae 
yn  anhawdd  cael  neb  yn  foddlawn  i  gyflawni  gwaith  bwyell,  os  gall 
rywfodd  ymestyn  at  rywbeth  arall.  Pechod  mawr  ydyw  i  ddyn  ddy weyd 
wrth  ei  Wneuthurwr,  "  Paham  y'm  gwnaethost  fel  hyn  ?  neu,  y  mae 


S18  SIETSTBT  SfCOBf  A  SANtfE? 

dy  weithredoedd  heb  ddwylaw  iddynt."  Ond  ar  yr  un  pryd  y  mae  yn 
bechod  ag  y  mae  y  temtasiynau  iddo  yn  aml  iawn,  ac  yn  gyffredin  iawn, 
heblaw  eu  bod  yn  cael  eu  meithrin  gan  ysbryd  a  chyfeiriad  tueddiadau 
naturiol  sydd  yn  perthyn  i'r  ddynoliaeth  o'r  dechreu.  Nid  rhyíedd,  gan 
hyny,  fod  yn  anhawdd  i  ddyn  anghofio  ei  hunan  yn  y  gwaith  y  mae  yn 
ceisio  ei  gyflawni,  a  bod  yn  gwbl  ddiystyr  o  bawb  arall ;  gan  deimlo 
mai  ei  beth  penaf  ydy w  dwyn  oddiamgylch  lwyddiant  sicr  yr  amcanion 
sydd  ganddo  mewn  golwg. 

Ymhellach,  ymae  Mri.  Moody  a  Sankey  yn  ymddangos  yn  gwneyd  y 
cwbl  am  ddim.  Elfen  bwysig  yn  nghrefydd  llawer  ydyw  y  costau.  Ond  yn 
ol  pob  ymddangosiad  nid  yw  ygwýr  uchod  o  dan  rwymau  i  ỳru  neb  ymaith 
oblegid  y  costau.  Y  maent  yn  sefyll  o  flaen  eu  cynnulleidfa  fel  angelion 
Duw.  Prin  y  gŵyr  ond  ychydig  o  ba  le  y  maent  yn  dyfod,  nac  i  ba  le  y 
maent  yn  myned,  ac  am  ddim  a  ellir  brofi  yn  wahanol,  i  olwg  llawer,  y 
mae  yn  rhaid  eu  bod  yn  by w  trwy  fwyta  bara  angelion.  Y  mae  llawer  cais 
wedi  cael  ei  wneuthur,  er  pan  y  maent  yn  y  wlad  hon,  i  brofi  eu  bod  yn 
gwneuthur  elw  dirfawr  oddiwrth  eu  llaíur;  ond  ymae  y  cwbl  wedi  troi 
allan  yn  fethiant;  a'r  rh&n  fwyaf  yn  teimlo  fod  cwestiwn  yr  arian  yn 
aros  yn  gymaint  o  ddirgelwch  iddynt  hwy  ag  erioed,  os  nad  ydyw  yn 
myned  yn  fwy  felly  yn  barhäus.  Y  mae  yn  ddiammheu  fod  mantais 
fawr  yn  hyn.  Y  mae  gorfod  dyfod  â'r  weinidogaeth  yn  barhäus  o  flaen 
y  bobl  i  ofyn  am  arian  at  ei  chynnal  yn  sicr  o  fod  yn  achos  o  niwed 
iddi,  yn  hytrach  na  dim  arall.  Pe  gosodai  yr  eglwysi  ymysg  pob  enwad 
y  weinidogaeth  ar  dir  boddhäol,  fel  na  byddo  yn  angenrheidiol  iddi  íyw 
ar  drugaredd  ac  elusen,  lle  y  dylai  gael  cyfiawnder,  y  mae  yn  ammheus 
iawn  genym  na  chaem  ddiwygiad  lled  gyffredinol,  a  hyny  yn  bur  fuan. 
Ac  y  mae  yn  anhawdd  gweled  paham  na  ellid  gwneyd  hyny  heb  lawer 
o  ymdrech  nac  anhawsdra.  Mewn  adeg  fel  hon,  pan  y  mae  yn  bosibl 
i  ddyn,  mewn  oes  fèr,  gasglu  hanner  miliwn  .  o  bunnau  wrth  wneyd 
matches,  fel  y  cafwyd  prawf  yn  ddiweddar,  y  mae  yn  canlyn  yn  lled 
naturiol  y  dyiai  dyn  arall  gael  cyflog  gweddol  am  bregethu  yr  efengyl. 
Fel  y  mae  pethau  yn  bresennol,  y  mae  yr  angenrheidrwydd  parhäus  am 
arian  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen,  yn  cyfansoddi  anhawsdra  mawr  ar  ffordd 
llwyddiant  y  gwaith.  Y  mae  hyn  yn  tarddu  nid  oddiar  fod  dim  niwed 
yn  y  peth  ei  hunan  ;  ond  oddiar  anmharodrwydd  mawr  pobl  yn  gyffredin 
i'w  ddeall,  a'i  gydnabod  yn  deilwng.  Y  mae  eisieu  gwneyd  rhywbeth 
mwy  tuag  at  ddwyn  y  gwaith  ymlaen  na  chanmol,  a  dal  i  fyny  ogoniant 
a  nerth  yr  egwyddor  wirfoddol.  Y  mae  yn  debyg  mai  nid  pawb  sydd  yn 
deall  mai  Scotland,  yn  anad  yr  un  wlad,  sydd,  hyd  yma,  wedi  gwneyd 
fwyaf  trwy  yr  egwyddor  wirfoddol,  ac  eto  mai  y  Scotiaid,  o  bawb,  ydyw 
y  bobl  sydd  yn  credu  ac  yn  ymddiried  lleiaf  ynddi.  Y  mae  yr  egwyddor, 
yn  burion ;  yr  unig  anhawsdra  ydyw  cael  y  wlad  yn  gyffredinol  i'w 
rhoddi  mewn  gweithrediad. 

Elfen  arall  yn  nghyfaríodydd  Mri.  Moody  a  Sankey,  ag  sydd  yn  dd'iau 
yn  íanteisiol  iawn  i'w  llwyddiant,  ydyw  y  drefn  a'r  manylrwydd  a 
ddangosir  ganddynt  wrth  ddwyn  y  gwasanaeth  ymlaen.  Dichon  eu  bod 
hwy,  mewn  rhai  amgylchiadau,  yn  myned  yn.rhy  bell  gyda  hyn.  Y  mae 
gwaeddi  lttime  up"  ar  ddyn  a  fyddo  yn  gweddio,  yn  ymddangos  yn  bur 
debyg  i  gario  y  peth  yn  rhy  bcll.  Ar  yr  un  pryd  yr  ydym  yn  gwybod 
yn  burion  y  niwed  mawr  sydd  yn  cael  ei  wneuthur  trwy  hir  weddi'o, — y 


.       "  MEÎSTET  MOODY    Á    fiAKR*.f.  81? 

ujinJer,  a'r  mus^rellni,  a'r  marweidd  dia,  sydd  yn  cael  ei  ddwyn  i  mewn 
i'r  cyfarfod  gweddi.  Mwy  niweidiol  fyth  ydyw  y  diífyg  amcan  a  gan- 
íyddir  yn  íynych  yn  ein  gweddíau.  Dylid  ymdrechu  gael  y  gwasanaeth 
yn  fýr,  yu  fywiog,  yn  unffurf,  a  phob  amser  i'r  pwrpas.  Ai  tybed  fod 
sôn  yn  rhywle,  heblaw  yn  Nghymru,  am  y  fath  beth  a  "dawn  gweddi?" 

Y  mae  y  fath  beth  ynddo  ei  huuan  yn  afresymoldeb  hollol,  yn  enwedig yn 
yr  ystyr  y  defnyddir  yr  ymadrodd  yn  gyffredin  yn  ein  mysg  ni.  Defn- 
yddir  ef  i  olygu  fod  dyn  yn  meddu  gallu  i  íod  yn  hyawdl,  yn  ddoniol,  ac 
yn  hwyliog,  ac  mewn  canlyniad,  yn  effeithiol  ar  y  gwrandäwyr, — yn 
alluog  i  wneuthur  sylwadau,  i  ddefnyddio  cyffelybiaethau,  ac  i  ddyweyd 
drychfeddyliau  newyddion,  fyddo  yn  sýnu,  ac  yn  effeithio  ar  eraill  o'i 
amgylch.  Y  mae  yn  broíedigaeth  íawr  i  ddyn  felly  anghofio  mai  â  Duw 
y  mae  yn  siarad,  a  thrwy  hyny  golli  pob  teimlad  o'r  parchedigaeth 
sanctaidd,  a'r  ymostyngiad  duwiolírydig,  mewn  enaid  a  chydwybod,  sydd 
yn  weddus  i  bechadur  ger  bron  ei  Farnwr  mawr.  Htblaw  hyny,  y  mae 
yn  ddiammbeu  y  byddai  yn  hawddach  cael  ieuenctyd  ein  heglwysi  i  aríer 
gweddío  yn  gyhoeddus,  pe  byddai  wedi  dyfod  yn  deimlad  cyffredinol  na 
byddai  yn  un  dianrhydedd  arnynt  roddi  i  fyny  ymhen  dau  fynyd  neu  dri; 
yn  hytrach  na  pharhâu  am  ddeg  neu  bymtheg  ruynyd.  Yr  un  modd  y 
gellir  dyweyd  am  bob  rhan  o'r  gwasanaeth;  byddai  amrywiaeth  a  byw- 
iogrwydd  yn  ddiwygiad  gwerthfawr.  Yn  y  cyfarfod  gweddi  gyda  Mri. 
Moody  a  Sankey,  yr  ydym  yn  cael  y  pethau  hyn.  Yn  gyffredin  y  mae 
chwech  neu  wyth,  neu  hwyrach,  ddeg  o  frodyr  yn  gweddi'o,  amryw  dônau 
yn  cael  eu  cânu,  annerchiad  neu  ddau  yn  cael  ei  draddodi,  a'r  cwbl 
mewn  ysbaid  awr  o  amser.  Nid  yw  y  bregeth  mor  fèr.  Y  mae  argraff 
ar  feddwl  llawer  ei  bod  yn  fèr  iawn  ;  ond  mewn  gwirionedd  nid  ydyw 
felly  fel  rheol.  Y  mae  yn  amrywio  yn  gyffredin  o  drichwarter  awr  i  awr 
o  amser.  Nid  yw  hyn  o  un  pwys  ynddo  ei-hunan,  yn  unig  fod  llawer 
o  bobl  i'w  cael  sydd  yn  ystyried  mai  yr  unig  fendith  sydd  i'w  dysgwyl 
trwy  yr  ymweliad  hwn  ydyw  dysgu  pawb  i  bregethu  yn  fýrach, 
ac  i  floeddio  yn  uwch.  Gan  íod  hýd  pregeth  yn  fater  y  ceisir  ei 
benderfynu  i'r  eiliad  gan  eraill  yn  y  dyddiau  hyn,  gadawn  ef  yn 
y  fan  yna. 

Yn  y  cyfarfodydd  hyn,  y  mae  lle  amlwg  iawn  yn  cael  ei  roddi  i'r  cânu, 
a'r  canlyniad  ydyw  fod  gwasanaeth  mawr  yn  cael  ei  gyflawni  drwyddo. 
Nid  yw  yn  ymddangos  fod  yr  eglwys  eto,  wedi  deall  yn  briodol  y  fath 
offeryn  grymus  er  llwyddiant  teyrnas  y  Gwaredwr  ydyw  cerddoriaeth. 

Y  mae  Mr.  Sankey  wedi  dangos  fod  yn  bosibl  gwneyd  yr  wiawd  yn 
gyfrwng  rhagorol  i  addoli,  ac  i  arwain  defosiwn  y  gynnulleidfa.  Y  mae 
efe  yn  cânu  yn  ardderchog;  mwy  na  hyny,  y  mae  yn  angelaidd.  Y  mae 
yn  gallu  taflu  ei  holl  enaid  i'r  gwaith,  ac  y  mae  hyd  yn  nôd  ychydig 
seiniau  a  wneir  ganddo  yn  gwefreiddio  pawb  o'i  amgylch.  Y  mae  yn 
fwy  na  thebyg  mai  nid  diogel  a  fyddai  i  neb  arall  geisio  gwneyd  fel  y 
mae  efe  yn  gwneyd,  er  hyny,  byddai  yn  dda  iawn  pe  byddai  ei  esiampl 
ef  yn  duyn  yr  egìwysi  i  gredu  y  gellid  gwneyd  llawer  mwy  trwy  gerdd- 
oriaeth  gysegredig  nag  sydd  wedi  cael  ei  wneuthur  hyd  yma. 

Byddai  yn  deimlad  cysurus  iawn  i'r  saintymhob  man,  ac  i  bawb  sydd 
wedi  bod  trwy  y  blynyddoedd  yn  llafurio  gyda  phob  achos  da,  pe  y 
gallent  gredu — yr  hynsydd  yn  sicr  o  fod  yn  wirionedd — eu  bod  hwythau 
wedi  bod  a  rhyw  law  mewn  dwyn  oddiamgylch  y  diwygiad  hwn.     Mae 


818  CREIGTAÜ    SWAUA. 

yn  rhaid  fod  rhyw  rai  wedi  bod  yn  llafurio  am  amser  hir  i  barotöi  y 
wlad  i  dderbyn  yr  ymweliad;  ac  yn  ei  amser  da  ei  hunan  dyma  yr 
Arglwydd  yn  cyíodi,  ac  yn  cymhwyso  offerynau  cyfaddas  i  gario  gwaith 
y  diwygiad  ymlaen;  ac  oblegid  hyny,  caiff  yr  hwn  sydd  yn  hâu,  a'r  hwn 
sydd  yn  medi,  ryw  ddiwrnod,  lawenychu  ynghyd. 


f 


CREIGIAU     GWALIA. 


Y  gofyniad  cyntaf  o  barthed  i  Ddaeareg,  fel  pob  gwyddor  arall,  yw, 
Beth  yw  ei  hamcan,  at  ba  beth  y  cyrcha?  Nis  gellir  ateb  yr  holiad 
hwn  drwy  ddadansoddi  ý  gair  Daeareg,  onidê  golygai  wybodaeth,  neu 
ymdriniaeth  am  y  ddaear.  Fe  welir  ar  unwaith  fod  y  darnodiad  hwn 
yn  rhy  anmhenodol ;  canys  y  mae  a  fyno  Daearyddiaeth,  a  gwyddorau 
eraill,  â'r  ddaear  yn  y  naill  ffordd  a'r  llall.  Y  gwirionedd  yw  mai 
gwaith  anhawdd  iawn  yw  darnodi  gwyddorau  naturiol — yn  íwy  íelly, 
fe  ddichon,  nag  unrhyw  gangen  arall  o  wybodaeth.  Ond  nid  yw  yn 
anmhosibl.  Er  ein  bod  yn  derfynol  ein  cynneddfau  a'n  cyrhaeddiadau, 
ac  y  gall,  mewn  canlyniad,  ryw  ddarganfyddiad  newydd  gyfnewid  ein 
darnodiadau  o  amryw  wyddorau,  eto  gan  fod  ein  dirnadaeth  am  ffeithiau 
naturiol,  a'n  dosbarthiad  o  honynt,  yn  dibynu  cymaint  ar  ddeddfau  y 
meddwl  ag  a  wnânt  ar  y  ffeithiau  eu  hunain,  y  mae  yn  bosibl  i  ddyn 
ffurfio  darnodiadau  têg  o  wyddorau  naturiol.  Gan  fod  deffinio  ein 
termau,  a  nodi  ein  terfynau  yn  bwysig,  er  mor  anhawdd,  rhaid  i  ni  ei 
anturio.  DaeaReg  ydyw  hanes  y  ddaear.  Nid  gwyddor  y  creigiau 
ydyw,  mwy  nag  y  mae  archadailadaeth  yn  gynnwysedig  mewn  naddu 
cèryg,  neu  gerddoriaeth  mewn  curo  amser  neu  bricio  nodau.  Y  mae 
gymaint  uwchlaw  gwybodaeth  am  greigiau  a  chèryg,  ag  yw  barddon- 
iaeth  uwchlaw  mydryddiaeth,  neu  hyawdledd  uwchlaw  siarad.  Gallwn 
fod  yn  gynnefin  â  ffeithiau  Daeareg,  ac  eto  heb  feddu  un  ddirnadaeth 
am  y  wyddor.  Nid  yw  ffeithiau  yn  fwy  o  wyddor  nag  yw  ithion  mater 
yn  gyrff  byw  nes  eu  hermigeiddio  a'u  bywhàu  gan  feddwl.  Amcan 
darnodi  gwyddor  yw  crynhoi  ein  gwybodaeth  bresennol  o  hóni,  a 
mynegu  ei  hamcan  mewn  un  drychfeddwl,  ac  mewn  canlyniad  gyfeirio 
ein  sylw  at  y  fan  lle  y  rhaid  gwneyd  darganfyddiadau  pellach.  Heb 
hyn,  nis  gallai  darganfyddiadau  gwyddorol  gael  eu  gwneyd  o  gwbl. 
Gadewid  dyn  i  ymbalfalu  dan  ei  ddwylaw,  ac  i  faglu  yn  ddamweiniol 
ar  draws  ambell  ffaith  newydd  fel  dall.  Yr  ydym  yn  dyweyd  ynte,  mai 
amcan  mawr  teríynol  Daeareg  ydyw  olrhain  hanes  y  ddaear.  Byw- 
graffiaeth  yw  hanes  personau  ;  Hanesiaeth  brîodol  ydyw  adroddiad  am 
gymdeithas,  cenedloedd  a  theyrnasoedd ;  a  Daeareg  yw  hanes  y 
ddaear.    Nid  yw  Fferylliaeth  yn  hanes  ;  nid  yw  Seryddiaeth  yn  hanes. 


enpîîaFAü  ôwauá,  819 

Y  mae  Darwin  yn  ceisio  trawsffuilio  Llysieuaeth  a  Milodiaeth  yn 
hanes  ;  ond  y  mae  Daeareg  felly  yn  hanfodol,  a  phe  amgen,  nis  meddai 
unrhyw  unoliaeth,  a  phrin  y  gellid  ei  hystyried  yn  wyddor  o  gwbl. 

Fel  pob  peth  crëedig,  y  mae  y  byd  bychan  hwn  yn  myned  drwy  gyf» 
newidiadau  parhäus,  ac  amcan  Daeareg  yw  olrhain  yn  ol  y  gyíres 
anferth  o  gyfnewidiadau  yr  aeth  y  ddaear  eisoes  drwyddynt;  a  dyna'r 
paham  ei  gelwir  yn  hanes.  Wrth  gwrs,  nid  yw  yr  hyn  a  ddargan- 
fyddwyd  o  barthed  iddi  eto  ond  ychydig.  Gwyddom  ychydig  am 
grawen  neu  grystyn  y  bellen  ddaearol,  a  hyny  yn  bur  anmherffaith. 
Nid  ydym  yn  dyweyd  fod  ein  gwybodaeth  yn  ansicr.  Y  mae  egwyddor- 
ion  mawrion  y  wyddor  eisoes  wedi  eu  seíydlu,  ac  mor  gadarn  ag  y  gall 
unrhyw  wybodaeth  ddynol  fod.  Y  maent  yn  llawn  mor  safadwy  ag 
egwyddorion  athroniaeth  neu  dduwinyddiaeth  wyddorol,  neu  hanes- 
iaeth  gyffredinol.  Cadwer  hynyna  mwen  côf,  oblegid  y  mae  rhai 
pobl  yn  cyfarth  ar  Ddaeareg,  fel  pe  na  byddai  amgen  pentwr  o  ddy- 
chymygion  disail.  Rhaid  addef  er  hyny  fod  genym  rai  gwladychwyr 
wedi  ymsefydlu  ar  derfynau  ein  gwyddor,  y  rhai  a  ymhyfrydant  mewn 
damcaniaethu,  ac  a  ddygant  warthrudd  anhaeddedig  ar  Ddaeareg. 
Dyn  mawr  a  da  oedd  Hugh  Miller,  ac  y  mae  ei  weithiau  yn  dra 
difyrus  i'w  darllen ;  ond  nid  daearegydd  syml  oedd  efe,  ac  ychydig  o 
gysylltiad  sydd  rhwng  rhai  o'i  lyfrau  â  Daeareg  fel  gwyddor.  D}na 
efe  ar  un  llaw.  Dyn  mawr  a  da  arall  yw  Darwin  ;  ond  arweiniodd  ei 
ddamcaniaethau  ef  i  gyfeiriad  hollol  wahanol  oddiwrth  Miller,  ac  nid 
oes  a  fyno  ei  weithiau  yntau  â  Daeareg  mwy  na'r  llall.  De  la  Beche, 
Murchison,  Sedgwick,  Jukes,  a  Ramsay,  ydyw  cynnrychiolwyr  gwirion- 
eddol  y  wyddor ;  ac  fe  ddeil  eu  gwaith  hwy  ar  ol  i  holl  gestyll  awyrol 
ein  damcaniaethwyr  difyr  ddiflanu. 

Caniatäer  i  ni  eto  ddyweyd  gair  neu  ddau  ar  y  ffordd  o  efrydu  Daeareg, 
a  pha  foddion  a  ddefnyddia  ein  gwyddor  er  cyrhaedd  ei  chasgliadau, 
gan  y  bydd  hyny  hefyd  yn  cynnorthwyo  i  ffurfio  syniad  cywirach  am  ei 
theithi.  Wrth  gwrs,  rhaid  iddi  deithio  ar  hyd  llwybr  cyfosiad  (induc- 
tion),  fel  yr  holl  wyddorau  anianyddol  eraill.  Nis  gall  wneyd  arbrofion 
fel  Fferylliaeth ;  ond  rhaid  iddi  sylwi  ar  yr  arbrofion  mawreddog  a 
gyflwynir  gan  natur  yn  ei  chyfnewidiadau  parhäus.  Gwaith  cyntaf  y 
daearegydd  yw  gosod  i  lawr  sylfaen  dda,  fel  pob  saer  maen  call.  I'r 
dyben  hwnw,  â  allan  i'r  meusydd  a'r  mynyddoedd,  ac  ar  lêd  i 
wledydd  tramor.  Sylwa  ar  ffeithiau,  a  dosbartha  hwynt,  tỳna  fapiau  a 
thrydoriadau  (sections),  a  ffurfia  gywreinfa  o'r  gwelurion  (specimens)  a 
ddarganfydda.  Dyna  a  wnaeth  suweyors  daearegol  y  llywodraeth,  ac 
eraill  a  enwyd  uchod  na  buont  yn  gweithio  dan  y  llywodraeth.  Ond 
nid  yw  hyn  oll  ddim  ond  gwaith  rhagbarotöawl.  Rhaid  i  ryw  feddwl 
galluog  esbonio  y  ffeithiau,  a  dadgan  y  deddfau  a'u  llywodraetbant. 
Dyna  y  gwaith  a'i  gwna  yn  wyddor.  Y  mae  enw  Lyell  yn  adnabyddus 
trwy  y  byd,  ac  iawn  yr  haeddodd  efe  ei  enwogrwydd.  Efe,  yn  yr  ystyr 
uchaf,  yw  tad  Daeareg  fel  gwyddor.  Troediodd  yn  ddiweddar  ar  dir- 
iogaeth  anniogel  anturfrydiaeth  (speculation),  ond  yn  ei  Principles  of 
Geology  gosododd  i  lawr  ddeddfau  y  wyddor.  Gwaith  tra  phwysig  a 
dyddorol  ydyw  y  llyfr  hwnw,  a  dylai  pob  dysgybl  ei  efrydu  yn  ofalus  a 
thrwyadl.  Er  na  chynnwysa  lawer  o'r  hyn  a  ystyrir  yn  gyffredin  fel 
gwybodaeth   ddaearegol,   y   mae   fel    egwyddor   ac   allwedd   i'r   cwbl. 


S20  OHEIGTAU   OWAT.TA. 

Cymhwysa  at  Ddaeareg  yr  egwyddor  o  ymresymu  oddiwrth  y  gwybyddus 
at  yr  anwybyddus,  ac  o'r  presennol  at  y  gorphenol.  Dyma  yr  hyn  a 
ddywed  yr  awdwr  mewn  effaith : — Rhoddwch  i  mi  holl  ddefnyddiau  y 
ereigiau,  holl  elíenau  mater,  holl  íŵnuron  (minerals)  y  bellen  ddaearol, 
gyda'r  gwynt  a'r  gwlaw,  yr  afonydd,  y  llanw,  y  rhedlifoedd  (currents) 
a'r  tymhestloedd,  yr  eira,  y  rhew,  y  tân,  a'r  bywyd  sydd  yn  awr  yn  y 
byd,  ac  mi  ddangosaf  i  chwi  pa  fodd  y  crëwyd  y  byd.  Dyna  yr  hyn  yr 
ymgymerodd  y  gŵr  mawr  hwn  a'i  wneyd  yn  ei  lyfr  ardderchog  a  eilw 
"  Yr  Egwyddorion,"  ac  y  mae  wedi  llwyddo  i  gyflawni  y  gwaith  mawr 
hwn  yn  y  fath  fodd  fel  na  raid  byth  ei  wneuthur  drosodd  drachefn. 

Fe  wel  y  darllenydd,  gan  hyny,  mai  allwedd  Daeareg  yw  y  chwyl- 
dròadau  a  weithir  allan  yn  awr  o'n  cwmpas.  Nis  gellir  byth  amgyffred 
y  wyddor  trwy  yn  uni'g  ddysgu  enwau  y  ffurfiadau,  eu  nodweddion  a'u 
holyniad.  Rhaid  gwybod  am  y  galluoedd  a'r  gweithredyddion  a  ddylan- 
wadasant  ar  y  defnyddiau  i'w  dwyn  i'w  sefyllfa  bresennol;  ac  nis  gellir 
byth  gael  y  rheiny  allan,  onis  byddir  yn  gydnabyddus  â'r  cyfnewidiadau 
a  gynnyrchir  yn  awr  ar  wyneb  y  ddaear,  ac  â'r  galluoedd  a'r  cysylltiadau 
a  gynnyrchant  ac  a  lywodraethant  y  cyfryw  gyfnewidiadau. 

Ond  y  mae  un  elfen  eto  yn  eisiau  yn  nghyfansoddiad  ein  gwyddor. 
Rbaid  fod  rhyw  gyfaledd  (analogy)  rhwng  meddwl  dyn  a  deddfau 
natur.  Y  mae  dyn  yn  medru  ffurfio  cyfosiadd  (induction);  gall  fyned  tu 
„hwnt  i'w  brofiad  ac  ymresymu  oddiwrth  y  gorphenol  i'r  dyfodol,  ac 
o'r  presennol  i'r  gorphenol.  Y  mae  cyfaledd  perffaith  rhwng  deddfau 
meddwl  a  deddfau  natur ;  o  ganlyniad,  rhaid  un  ai  mai  dadblygiad  o 
fater  yw  meddwl,  neu  y  mae  meddwl  yn  llywodraethu  mater;  gadawn 
i'r  darllenydd  benderfynu  pa  un,  gyda'r  ymddiried  llwyraf  yn  ei  farn. 
Yn  awr,  gan  fod  cyfosiad  yn  beth  dichonadwy,  y  mae  Daeareg  yn  galluogi 
dyn  i  benderfynu  cwestiynau  o  barthed  i  diriogaethau  ac  oesoedd  an- 
nirnadwy  bell,  gyda'r  un  sicrwydd  a  pbe  gwelsai  hwynt  ger  bron  ei 
lygaid.  Yn  y  goleuni  hwn,  buasem  yn  darnodi  Daeareg,  fel  hanes 
gweithrediad  dibaid  y  Crëawdwr  ar  ddefnyddiau  y  ddaear. 

Ystyriwn  eto  y  ffordd  y  dylid  ymchwilio  i'r  gangen  hon  o  wybodaeth. 
Y  gofyniad  yw  : — Pa  fodd  y  gall  dyn  býrhoedlog  ddarganfod  ac  olrhain 
hanes  gweithrediadau  a  ddygwyd  ymlaen  drwy  oesoedd  dirif?  Tybiwch 
fod  Adda,  neu  yn  iaith  achyddol  y  dyddiau  hyn,  Ap  Epa,  neu  Monfceyson, 
(canys  ni  phenderfynwyd  eto  pa  un  ai  Cymro  ynte  Sais  oedd  ein  cyndad 
cyffredin,) — wedi  coínodi  yr  hyn  a  welsai  yn  dygwydd  yn  ei  ddyddiau  ef ; 
a  thybiwch  fod  pob  un  o'i  olafiaid  befyd  yn  croniclo  a  welsai  yntau  ;  ni 
ffurfiasai  y  cyfan  ond  prin  y  tudalen  olaf  o'r  gyfrol  drwchus  a  gynnwysa 
hanes  y  grëadigaeth.  Ond  yn  ffodus,  neu  yn  hytrach  yn  rhagluniaethol, 
nid  ydym  ni  yn  dibynu  ar  y  fath  goínodion  anmherffaith  a  diymddiried. 
Fe  allai  i'r  darllenydd  glywed  am  wrêsíesuryddion,  a  nŵy-fesuryddion 
hunan-gofnodol  (  seìf-registering ) .  Felly  y  mae  y  ddaear,  yn  gyffelyb 
offeryn  hunan-gofnodol ;  ond  yn  anfeidrol  fwy  cyflawn  a  pherffaith  nag 
unrhyw  offeryn  a  wneir  gan  gelfyddyd.  Dymunai  Job  fod  i'w  eiriau 
gael  eu  cerfio  ar  y  graig;"ond  nid  oedd  yno  le  i'r  fath  arysgrifau  personol. 
Yr  oedd  creigiau  y  ddaear  'eisoes  wedi  eu  gorchuddio  gan  gofnodion 
gogoneddus  y  grëadigaeth.  Croniclir  yn  ofalus  bob  gweitbred  grëadigol, 
a  chofnodir  holl  gyfnewidiadau  a  chwy)droadau  y  ddaear  yn  ofalus  a 
chywir  ar  dudalenau  y  llyfr  careg  anferth  yma;  a  gorchwyl  y  daeareg- 


ClltìlÜIÂU    GWALIA.  SÜÌ 

ýdd  yw  darllen  yn  ofalus,  ac  esbonio  yn  ffyddlawn  yr  hyn  a  ysgrifeflwyá 
ynddo.  Ond  nid  gwaith  hawdd  y w  hyn  ar  un  cyfrif.  Y  mae  yr  iaith 
yn  ddyeithr,  a'r  wyddor  yn  hen.  Modd  bynag,  yn  rhagluniaethol,  y 
mae  allwedd  i'r  naill  a'r  llall,  ac  fel  y  darllenwyd  arysgriíau  cŷnffurf 
Assyria,  trwy  gymhorth  arysgrifau  dwyieithog,  ac  ieithyddiaeth 
gymharol,  íelly  hefyd  y  cyfieithwyd  cofnodion  y  creigiau  drwy  gyfrwng 
gweithrediadau  diweddar  natur,  a  thrwy  sylwi  ar  yr  hyn  a  gymer 
le  yn  awr  ar  wyneb  y  ddaear.  Esbonir  cyfansoddiad  y  creigiau  gan 
berthynas  bresennol  elíenau  mater  â'u  gilydd,  fel  eu  heglurir  gan 
Fferylliaeth ;  oblegid  ý  mae  galluoedd  a  deddfau  natur  yn  sefydlog, 
tra  y  mae  pob  peth  arall  yn  cyínewid;  esbonir  gwaddodiad  ac 
olyniad  yr  haenau  gan  ddeddfau  anianyddol,  y  rhai  o  hyd  a  gynnyrch- 
ant  ddarwelion  newyddion ;  esbonir  yr  afreoleíddiwch  ymddangosiadol 
gan  y  galluoedd  dinystriol  a  ddirdynant  natur  weithiau  eto ;  ac  esbonir 
y  gweddillion  ermigawl  (organized)  a  orweddant  yn  gladdedig  mewn 
rhai  creìgiau,  gan  ffurfiau  cyffelyb  sydd  yn  awr  yn  byw  ac  yn  marw  ar 
wyneb  y  ddaear.  Trwy  gyfatebiaeth  y  presennol  a'r  gorphenol  yn  unig 
y  mae  y  gorphenol  yn  ddealledig  o  gwbl  i  ni,  a'r  syniad  yma  am  gyf- 
newidiad  diorphwys,  yn  cael  ei  gynnyrchu  gan  ddeddfau  sefydlog,  a 
eglurodd  Lyell  ac  a  weithiodd  allan  mor  ardderchog  yn  ei  Principles. 

Y  mae  yn  canlyn  oddiwrth  hyn,  mai  y  peth  cyntaf  sydd  gan  Ddaear= 
egydd  i'w  wneyd,  yw  myned  allan,  ac  archwilio  yn  ofalus  gyflwr  presennol 
y  creigiaú.  Ëhaid  iddo  ymweled  â  chloddfëydd,  a  sylwi  ar  glogwyni  a 
chlegyr,  a  phob  math  o  drydoriad  o'r  haenau,  pa  un  bynag  ai  naturiol" 
ai  celfyddydol.  Ehaid  iddo  droswelio  (survey)  yr  arwyneb,  penderfynu 
natur  yr  haenau,  mesur  gogwyddiadau  a  rhediadau,  darganfod  balciau 
neu  ddadgymaliadau,  ac  wed'yn  týnu  planiau  a  thrydoriadau  o'r  gwahanol 
ffurfiadau  creigiol,  fel  y  bodolant  yn  bresennol.  Cyn  y  gall  wneyd  hyn 
gofyna  iddo  gymhwyso  a  dysgyblu  ei  hunan  yn  drwyadl.  Nid  yn  unig 
dylai  ddarllen  y  llyfrau  goreu  ar  y  wyddor,  ac  ymweled  âg  amguddfëydd 
achasgliadau  o  welurion  ( specimens) ;  ond  rhaid  iddo  hefyd  wasanaethu 
ei  brentisiaeth  mewn  gwaith  ymarferol.  Ehaid  iddo  ddysgu  sylwi  yn ; 
fanwl,  a  meithrin  yn  ddyfal  y  gelfyddyd  o  weled.  Cynnysgaedded  ei 
hun  â  morthwyl  daearegol,  yr  hwn  a  ddylai  fod  yn  debycach  i  erfyn  y 
saer  maen,  nag  i  ordd  yr  arwerthwr,  neu  gafel  y  Prif  Demlydd.  Gall 
gweithiwr  da  wneyd  unrhyw  beth  ymron  gyda'i  furthwyl,  a  dyna  yr 
unig  offeryn  anhebgorol  ag  y  rhaid  i'r  Daearegydd  wrtho. 

Gau  ein  bod  bellach,  i  ryw  raddau,  wedi  parotöi  ein  hunain  at  y  gwaith, 
awn  ymlaen  i  gymhwyso  ein  hegwyddorion  at  wneuthuriad  a  hanes 
daearegol  Gwalia,  Ein  gwlad  anwyl  ni,  o  barthed  i'w  daeareg,  yw  un 
o'r  gwledydd  pwysicaf  yn  y  byd.  Yma  gan  mwyaf,  y  gweithiwyd  allan 
y  ddwy  gyfundrefn  fawr  o  greigiau,  y  Silwriaidd  a'r  Cambriaidd,  gan  y 
ddau  ŵr  enwog  Murchison  a  Sedgwick.  Y  maent  ill  dau  wedi  eu 
symud  o'r  byd  creigiog  hwn,  ond  gadawsant  ar  eu  hôl  lyfrau  ac  enwau 
a  barhânt  ac  a  berchir  tra  y  deil  y  creigiau  wrth  eu  gilydd.  Dad- 
ddyrysodd  Sedgwick  ffurfiadau  cymhlethog  Gogledd  Cymru;  ac  olrhein- 
iodd  Murchison  adeilwaith  symlach  y  Deheubarth.  Nid  anturiwn,  yn 
bresennol,  benderfynu  pa  un  o'r  ddau  a  wnaeth  fwyaf  dros  y  wyddor, 
ond  boddlonwn  i'w  gosod  ochr  yn  ochr  ar  binacl  uchaf  enwogrwydd,  ae 
i  îesuli  ein  hunajn  drwy  drysori  ac  efrydu  eu  cyfiolau  anfarwol,— ^ 
Palaosoic  Eocks  y  naill,  a  Siluria  y  llall. 


822  GREIGIAU    GWALIA. 

Fe  ŵyr  ein  darllenwyr  oll,  fod  Cymru  yn  cael  ei  therfynu  i'r  Gogledd 
ac  i'r  Dê  gan  ddwy  sîr  neillduol, — Môn  a  Peníro.  Y  mae  y  ddwy  sîr 
hyn  yn  hynod  debyg  mewn  amryw  neillduolion.  Nidoes  ynddynt  doll- 
byrth,  na  choed,  na  gwrychoedd;  gorchuddir  tô  y  tai  â  chymrwd,  a 
gelwir  trigolion  y  ddwy  yn  fôch.  Ond  íe  allai  mai  y  tebygolrwydd 
mwyaf  rhyngddynt  y w  eu  cyfansoddiad  daearegol.  Cynnwysa  y  ddwy 
yr  holl  brií  haenau,  o'r  Ithfaen  i  fyny  at  y  Tywodfaen  Côch  Newydd,  ac 
felly  y  mae  naill  a'r  llall  o  honynt  ynddi  ei  hun,  mewn  ystyr  ddaearegol, 
yn  Gymru  fechan,  neu  o'r  bron,  yn  fyd  bychan.  Dadblygir  rhai  ffurf- 
iadau  o  greigiau,  mae  yn  wir,  yn  well  mewn  parthau  eraill  o  Gymru, 
gan  mai  prin  yw  y  creigiau  Cambriaidd  yn  Mhenfro ;  a'r  Silwriaidd, — 
yn  enwedig  y  Silwriaidd  Uchaf, — yn  Môn.  Y  mae  Aberteifì  yn  hollol 
i'r  gwrthwyneb.  Gorchuddir  y  cyfan  o'r  sîr  hono  gan  greigiau  Silwr- 
iaidd  Isaf,  gan  mwyaf  o'r  un  oed  a  gvvelyau  y  Bala,  ond  heb  gynnwys 
balciau  mawrion,  neu  unrhyw  ddarwelion  (phenomena)  daearegol  nod- 
edig  eraill.  Y  mae  Môn  a  Phenfro,  o  ganlyniad,  yn  llawer  rhagorach 
íel  meusydd  ymchwiliad  ac  efrydiaeth  ddaearegol ;  ond  diau  yr  ymgysura 
trigolion  talentog  y  siroedd  eraill  eu  bod  hwy  yn  cynnyrchu  dynion 
ac  nid  cèryg. 

Y  mae  un  math  nodedig  o  graig,  yr  ithfaen,  nad  yw  i'w  chael  o  gwbl 
yn  Nghymru,  oddigerth  yn  y  ddwy  sîr  derfynol  a  nodwyd.  Nid  hawdd 
yw  cael  gwelurion  o  greigiau  tânol  o  unrhyw  fath  yn  Ngheredigion, 
heblaw  ychydig  gèryg  mân  ar  y  traeth,  wedi  eu  cludo  yno  gan  y  môr,  a 
'  rhai  trolfeini  (boulders)  ar  y  tir,  wedi  eu  cludo  o  barthau  pellenig  gan  y 
rhew-redlifoedd  (ice-drift).  Ar  y  llaw  arall,  yn  Meirion  ac  Arfon, 
ynghyda  rhanau  helaeth  o  Fôn  a  Phenfro,  cyfarfyddir  â  chreigiau  ac 
esgeiriau  anferth  o  risgraig  ( trap),  gwyrddfaen  (greenstone),  amaesfaen 
(felstone).  Ond  yn  y  ddwy  sîr  a  enwyd  olaf  yn  unig  y  ceir  y  gwir  ith- 
faen.  Ystyrir  y  graig  hon  gan  y  cyffredin  yn  wahanol  i'r  holl  greigiau 
tânol  eraill.  Tybir  yn  gyfîredin  i'r  lleill  a  enwyd  gael  eu  cynnyrchu  gan 
losgfalau  (volcanoes)  enfawr,  gan  mwyaf  yn  ystod  y  cyfnod  Silwriaidd 
Isaf.  Tybia  rhai  mai  yn  gyffelyb  y  dygwyd  yr  ithfaen  i  í'ôd,  yn  y  cyfnod 
Cambriaidd,  tra  y  myntumia  eraill  drachefn,  oddiwrth  fod  gwythi  o 
ithfaen  yn  ymwthio  weithiau  rhwng  haenau  y  creigiau  Silwriaidd  Isaf,  y 
rhaid  eu  bod  o'r  un  oedran  a'r  ffurfiadau  tânol  eraill.  Gan  adael  heibio, 
gan  hyny,  yn  awr  y  pynciau  dadleuol  hyn,  mabwysiadwn  yn  bresennol  yr 
olwg  gyffredin,  mai  yr  ithfaen  yw  y  graig  gysefin,  a'r  sylfaen,  ar  yr  hon 
y  gorphwysa  y  Ueill  oll.  Yn  y  ddwy  sîr  uchod,  gan  hyny,  y  deuwn  o 
hyd  i  sylfeini  y  Dywysogaeth,  a  chawn  fod  yr  hen  arwyddair  yn  wirion- 
edd  mewn  ystyr  ddaearegol  o  leiaf, — "  Môn,  mam  Cymru." 

Y  mae  holl  greigiau  Gwalia,  o  ganlyniad,  yn  gorwedd  mewn  cafn 
dwfn  ac  anwastad,  cydrhwng  ei  deupen  eithaf,  fel  y  darluniwyd  uchod, 
ac  a  derfynir  ar  un  ochr,  i'r  Dwyrain,  gan  hen  graig  y  Longmynd,  yn 
Sir  Amwythig,  tra  y  mae  Basfôr  Aberteifi  wedi  llyncu  i  fyny  pa 
greigiau  bynag  a  derfynent  ein  gwlad  tua'r  Gorllewin.  Rhaid  fod  ffurf 
y  cafn  anferth  hwn  yn  dra  anwastad,  a'i  ddyfnder  yn  bur  anghyfartal 
yn  ei  wahanol  ranau.  Y  mae  yno  dwll  anferth  mewn  un  man  yn  Môn, 
yr  hwn  sydd,  o  leiaf,  yn  ddeng  milldir  o  ddyfnder  unionsyth,  ac  a 
orchuddir  gan  forfa  corsiog  Malltraeth.  Bashâ  yn  gyflym  yn  nghyfeir- 
iad  Llangeîni,  ar  un  llaw,  yn  gystal  a  thua  chulí'ôr  y  Meuai,  ar  y  11  aw 


CËEMIAÜ   GWALÍA.  'òÜ'à 

arall.  Wedi  i  ni  ei  olrhain  i  fyny  i  Fangor  a  Llanberìs,  nid  y  w  ei  ddj  fn- 
der  dros  ddwy  filldir.  Yn  nghyfeiriad  y  Dê  a'r  Dwyrain  dyínhâ 
dracheín,  a  thuag  ardal  Ffestiniog  y  mae  tua  phum'  milldir  o  ddyfnder. 
Yna  yr  ydym  yn  cyrhaedd  gwrthgefn  (anticlinal)  mawr  Meirionydd,  yn 
Nhrawsfynydd,  lle  y  mae  y  dyínder  yn  lleihâu  drachefn  i  tua  dwy  neu 
dair  milldir.  Dyfnhâ  drachefn  i  tua  phum'  milldir  yn  ardal  y  Bala,  ac 
ymdòna  oddiyno  i'r  Deheu  tua  Cheredigion,  heb  amrywio  rhyw  lawer 
yn  ngrâdd  ei  ymsuddiad.  Ond  pan  gyrhaeddom  ranau  gogledd-orllew- 
inol  Penfro,  ymddengys  yr  ithfaen  eto  ar  y  wyneb,  fel  y  sylwyd  o'r 
blaen.  Ehaid  cadw  mewn  côf,  modd  bynag,  fod  y  cafn,  a  siarad  yn 
gyffredinol,  yn  llawer  dyfnach  tua'r  dwyrain  nag  ar  y  glànau ;  a'r  lle  y 
mae  y  creigiau  ithfaenol  ddyfnaf  yn  Nghymru  y w  tua  Phenybont  a  Phont- 
faen,  yn  mro  Morganwg.  Y  maent  yno  tua  deuddeug  milldir  islaw  yr 
arwyneb  presennol. 

Ond,  er  mwyn  cael  lle  clir  i  weithio  arno,  gadewch  i  ni  arllwys  cyn- 
nwysiad  creigiol  y  cafn  anferth  hwn  i  waelod  Basfôr  Aberteifì.  Byddai 
hyn,  wrth  gwrs,  yn  fwy  nag  y  gallai  unrhyw  beiriannwr  ei  wneyd  yn 
weithredol,  ond  gall  y  dychymyg  gyflawni  unrhyw  gamp  o'r  fath.  Yn 
awr,  dymchwelwn  Greigiau  Gwalia  yn  raddol,  sîr  ar  ol  sîr.  Dyna  Fôn 
yn  ngwaelod  yr  eigion ;  dilyna  Sir  Gaernarfon,  gyda'r  Wyddfa  yn  neidio 
a'i  chrîb  yn  isaf ;  yna  yr  Aran  a'r  Arenig,  a'u  gwreiddiau  i  fyny,  yn 
llamu  dros  ben  Cader  Idris  Gawr,  gan  ei  llusgo  hithau  ar  eu  hol ;  dyna 
Pumlumon  eto  yn  myned,  gan  ddymchwel  Ceredigion  ar  ei  ffordd ;  yna 
Bànau  Brýcheiniog  a  Chaerfyrddin ;  ac  yn  olaf,  mynyddoedd  Preseli, 
gan  godi  sir  Benfro  yn  gyfan  o'r  gwraidd.  Dyna  yr  holl  grugiau 
creigiau  anferth  wedi  eu  claddu  yn  eigion  y  môr,  o'r  lle  y  daethant  ar 
y  cyntaf.  Yn  awr,  gorwedda  seiliau  Ithfaenol  Gwalia  yn  noeth  ger 
bron  ein  llygaid.  Ymddangosant  yn  bur  gedyrn,  ond  yn  anwastad  a 
garw.  Bhaid  i  ni  lymhâu  ychydig  ar  y  gwaelodion,  yn  enwedig  y  rhai 
a  gynnyrchwyd  yn  ystod  ffurfiad  y  creigiau  a  gladdasom  yn  y  môr.  Yna 
y  mae  genym  ddyffryn  eufawr  o  ithfaen,  yn  geuol  ac  anwastad,  tua  150 
o  filldiroedd  o  hŷd,  wrth  60  o  lêd,  ac  mewn  dyfnder  yn  amrywio  o  12 
milldir  i  ddim.  Ond  yna  dygwydda  yr  hyn  nas  dysgwyliasom.  Bhuthra 
y  môr  mawr  i  mewn  gyda  ffyrnigrwydd  ofnadwy,  a  llanwa  i  fyny  ein 
cafn  hyd  ei  ymylon.  Gadewch  i  ni  ystyried  mai  dyna  gyflwr  Cymru 
ryw  hanner  miliwn  o  oesau  yn  ol,  ac  yna  ymdrechu  dilyn  hanes  daear- 
egol  ein  gwlad  drwy  ei  holl  chwyldröadau  hyd  yr  amser  presennol. 

Fel  pob  môr  arall,  bydd  y  mór  Gwaliaidd  dychymygol  hwn  yn  agored 
i  weithrediad  gwyntoedd  a  llanw,  a  chynhyrfir  ef  gan  dymhestloedd 
ffrochwylltion.  Gŷrir  ei  ddyfroedd  yn  erbyn  ei  lànau  creigiog,  a  disodla 
ei  dònau  yn  raddol  y  clogwyni  ithfaenol,  nes  iddynt  ddymchwel  drosodd 
i'r  môr,  i  gael  eu  malurio  a'u  rholio  gan  y  cerhynt,  a'u  malu  yn  dywod 
a  chlai  mân  gan  y  dyfroedd.  Gwaddodir  y  sylwedd  maluriedig,  a 
lledaenir  ef  dros  y  gwaelod,  ac  ymgasgla  yntau  yn  raddol,  nes  mewn  rhan 
lenwi  gwaelod  y  basfôr.  Bydd  y  cerhynt  a'r  dygyfor  hefyd  yn  dwyn 
defnyddiau  o  bell,  heblaw  cludo  peth  ymaith  i  lenwi  môr  arall ;  tra  y 
bydd  yr  afonydd  a'r  llifogydd  yn  cario  i  lawr  ddefnyddiau  eraill  o'r 
mynyddoedd  arfordirol.  Yn  nghwrs  amser,  neu  yn  hytrach  dragyw- 
yddoldeb,  pentyrir  troedfedd  ar  droedfedd,  a  llathen  ar  lathen,  o'r 
gwaddodion  hyu,  y  naill  ar  y  llall,  nes  o'r  diwedd  mesur  ei  drŵch  mewn 


S%1  CREIGIAU    GWALIÁ. 

milldiroedd.  Tybiwn  fod  tua  thair  milldir  o'r  dyfnder  wedi  ei  lanw  i 
fyny  gan  y  gwaddod.  Byddwn  wed'yn  wedi  cyrhaedd  cyfnod  pwysig  yn 
hanes  ein  gwlad.  Hyd  yn  hyn,  nid  oedd  dim  llôsgfilau  na  daear- 
grynfäau  mawrion  wedi  tori  allan ;  ond  yn  fuan  wed'yn  dechreuodd 
gweithrediad  folcanaidd  ar  raddfa  fawreddog.  Hyd  yn  hyn  nid  oedd 
na  phlanhigyn  na  chrëadur  byw  wedi  gwneyd  ei  ymddangosiad  ar  y  tir 
nac  yn  y  môr.  Pa  hýd  y  tybiech  i'r  cyfnod  hwn  o  lonyddwch,  y 
teyrnasiad  angeu  yma,  barbâu?  Y  mae  mewn  gwirionedd  yn  annichon- 
adwy  gwneuthur  unrhyw  gyfrifiad  rhesymol,  gan  fod  amgylchiadau  a 
thelerau  y  brofeb,  a'r  gweithredyddion  a  gynnyrchent  y  gwahanol  gyf- 
newidiadau  bron  yn  hollol  anhysbys  i  ni ;  ac  felly  nid  oes  genym  unrhy w 
osodiad  o  ymddiried  i  weithredu  oddiwrtho.  Ond  gadewch  i  ni  dybio 
fod  tua  throedfedd  o  sylweddau  yn  cael  eu  gwaddodi  ar  yr  Ithfaen  bob 
blwyddyn.  Yna  gan  fod  trwch  yr  haenau  Can.briaidd  yn  cael  ei  ddyfalu 
tua  thair  milltir  unionsyth,  yn  ol  y  tỳbosodiadau  hyn,  byddai  cyfnod 
ffurfiad  y  creigiau  Cambriaidd  mawrion  tua  15,000  o  flynyddoedd.  Y 
tebygolrwydd,  modd  bynag,  yw  ei  fod  yn  ymestyn  dros  amser  llawer 
meithach.  Gelwir  y  cyfnod  anferth  hwn  yr  Azoic,  yr  hyn  a  olyga 
"amddifad  o  fywyd,"  gan  mai  y  ddamcaniaeth  a  dderbynir  yn  gyffredin 
yw  nad  oedd  y  gallu  dyeithriol  hwn,  bywyd,  eto  wedi  ei  ddwyn  i'r  byd. 

Y  ffurfiad  hwn,  yr  hwn  a  adnabyddir  yn  gyffredin  fel  y  creigiau  Cam- 
briaidd,  neu  yn  ol  eu  hesboniwr  gwreiddiol,  ISedgwick,  y  Cambriaidd  Isaf, 
a  ddadblygir  yn  ardderchog  mewn  amry w  ranau  o  Fôn, — ar  y  cyfan  gor- 
chuddia  y  rhan  helaethaf  o'r  ynys.  Rheda  o  Gaergybi,  bron  yn  hollol 
ar  draws  i  Amlwch,  ac  ar  ol  eu  tori  gan  Ithfaen  a  chreigiau  Silwriaidd 
Isaf,  gwnant  eu  hymddangosiad  wed'yn  tua  Llangefni.  Ffurfiant  deithi 
neillduol  yn  naeareg  Arfon,  gan  gynnwys  cloddfëydd  llechi  byd-enwog 
Bangor  a  Llanberis.  Yn  Meirion  eto,  gorchuddiant  y  wlad  rhwng  y 
Mawddach  a'r  Traethbychan,  o'r  Abermaw  i  Faentwrog,  ac  o'r  Ganllwyd 
i  Harlech.  Diffrwyth  yn  y  cyffredin  yw  y  pridd  a  ffurfir  o'u  malurion 
hwy,  yn  gystal  a'r  Ithfaen,  fel  y  cydnabyddir  yn  rhwydd  gan  y  neb  sydd 
yn  gydnabyddus  á'r  cymydogaethau  uchod.  Lle  y  cyfarfyddir  hwy 
nesaf  yw  mewn  dwy  lanerch  gyfyng  gerllaw  Tyddewi,  ac  yno  cyflenwas- 
ant  ran  fawr  o'r  defnyddiau  yn  adeiladwaith  yr  hen  Eglwys  Gadeiriol 
ardderchog. 

Yn  yr  holl  leoedd  hyn  nid  oes  braidd  ddim  olion  eglur  a  diymwad  o 
fodolaethbywyd;  ni  ddarganfyddwyd  dim  cloddolion  (fossilsj  o'u  mewn. 
Y  mae,  er  hyny,  yn  bosibl  fod  bywyd  mewn  cyflawnder  yn  bodoli  yn 
ystod  y  cyfnod  hirfaith  hiwnw,  ac  hyd  yn  nôd  cyn  ei  ddechreuad ;  ond 
nis  gallwn  siarad  yn  bendant,  lle  nad  oes  profion  wedi  eu  cael.  Tybia 
rhai  fod  y  galluoedd  anianyddol  a  fferyllol,  a  fu  yn  gweithredu  yn  ddi- 
baid  ar  y  creigiau  hyn,  wedi  llwyr  ddilëu  holl  olion  bywyd.  Y  mae  hyn 
yn  berffaith  ddichonadwy,  ac  hefyd  yn  debygol,  canys  y  mae  yn  y  creig- 
iau  eu  hunain  brofion  eglur  o  alluoedd  nerthol  yn  gweithredu  arnynt. 
Canys  os  sylwir  ar  yr  haenau  Cambriaidd  a  ddeuant  i'r  golwg  o  gylch 
Caergybi  a  Llanfechell,  gwelir  eu  bod  wedi  eu  crebychu  a'u  crychu  i 
fyny  yn  y  modd  rhyfeddaf,  gan  ryw  ddirwasgiad  ochrol  anferthol  a 
wthiai  yn  eu  herbyn.  Dyma  yw  eu  cyflwr  hefyd  mewn  llawer  ardal 
arall  lle  y  cyfarfyddir  â  hwy. 

Ond  y  mae  rhai  ffeithiau  pendant,  a  dueddant  i  brofi  bodolaeth  rhyw 


CUEIGIAU    GWALIA.  325 

fath  o  íywyd  yn  ystod  y  cyfnod  Canibriaidd.  Y  mac  yno  greigiau 
mawrion  o  galchfaen  gyntefig  yn  Môn,  yn  ymestyn  o  íasiôr  y  Wylfa, 
heibio  i  Gemmaes  a  Llanbadrig  hyd  Lanlleiana.  Ystyrir  hwn  gan  rai 
fel  prawí  diymmod  o  fodolaeth  cyflawnder  o  ffurfiau  bywydol.  Yn  y 
Galchfaen  Fynyddig,  a  ffurfiadau  eraill  diweddarach,  y  mae  yr  ym- 
ddangosiadau  yn  profi  yn  eglur  iddynt  gael  eu  ffurfio'bron  yn  hollol  o 
blîsg  a  chregyn  aniíeiliaid  byw.  Cesglir  gan  hyny,  gan  rai,  fod  pob 
Calchfaen,  o  ba  oed  bynag,  wedi  ei  chynnyrchu  gan  ermigolion  morawl, 
ac  o  ganlyniad,  yn  ol  y  ddamcaniaeth  hon,  rhaid  fod  y  moroedd  Cam- 
briaidd  yn  heigiol  o  fywyd,  er  fod  creigiau  Cambriaidd  Gwalia  wedi 
ffaelu  a  chadw  y  gweddilion  mewn  ffurf  gyfan.  Y  mae  creigiau 
Laurentiaidd  Canada,  fodd  bynag,  y  rhai  a  ystyrir  yn  gyfoesolion 
i  rai  creigiau  yn  Scotland,  ac  yn  hŷn  hyd  yn  nôd  na'r  Cambriaidd,  wedi 
ein  cynysgaeddu  âg  un  rhywogaeth  o  sylwedd  ermigol — yr  Ezoon 
Canadense  bydenwog,  gwelur  o'r  hwn  sydd  yn  cael  ei  ddangos  yn 
Nghywreinfa  Liverpool.  Mor  bell  ag  y  mae  ein  profion  personol  yn 
cyrhaedd,  rhaid  fod  y  bywyd  a  fodolai  yn  y  cyfnod  boreu  hwn  o  ermigiad 
isel  iawn,  os  nad  yn  brin  mewn  swm  a  rhiíedi.  Ond  rhaid  i  ni  adael 
yr  ymdrafodaeth  hon  yn  awr,  a'r  cwbl  y  beiddiwn  ei  ddyweyd  mewn 
perthynas  i  Walia  wèn  yw,  fod  cyfnewidiad  mawr  wedi  cymeryd  lle  y 
pryd  hwnw  yn  ansawdd  y  creigiau,  yn  eu  perthynasau  a  u  gilydd,  ac  yn 
enwedig  yn  eu  cynnwysion  cloddolaidd.  Felly  gadewch  i  ni  ddychwelyd 
at  dreín  eu  gwaddodiad. 

Cyfrifa  Sedgwick  fod  holl  drwch  yr  haenau  Silwriaidd  Isaf  yn  bum' 
milldir.  Y  fath  barhâd  annirnadwy  o  amser  y  rhaid  iddi  gymeryd  i 
grynhöi,  drwy  y  gweithrediadau  araf  a  ddarluniwyd  uchod,  y  fath  gryn- 
swth  anferth  o  fater  !  Y  mae  genym,  fodd  bynag,  rai  seiliau  i  gredu 
fod  y  gweithrediadau  yn  cael  eu  cario  ymìaen  erbyn  hyn  yn  gyflymach 
nag  o'r  blaen.  Yr  oedd  rhai  o'r  ffynnonellau  o'r  rhai  y  ceid  y  defnydd- 
iau  i  adeiladu  yr  haenau  yn  feddalach  na'r  Ithfaen  cysefin,  canys  rhaid 
fod  Uawer  o'r  creigiau  Silwriaidd  wedi  eu  ffurfio  o  falurion  creigiau 
hýnach,  y  dosbarth  Cambriaidd,  y  rhai  y  gellid  eu  treulio  ymaith  yn 
llawer  cyflymach.  Mae  yn  debygol  fod  mwy  o  weithrediad  llosgfalaidd 
hefyd,  yn  gwasgaru  lafa  a  lludw  dros  diriogaethau  ëang,  ac  yr  oedd  yr 
ermigion  (organisms)  a  boblogent  y  moroedd  yn  cynorthwyo  yn  fawr  i 
gasglu  y  defnyddiau.  Y  mae  genym  yn  y  Bala  ddau  wely  lludw,  a 
chreigiau  anferth  o  risfaen,  a  maesfaen,  wedi  eu.bwrw  i  fyny  yn  ddiau 
gan  ryw  losgfal  ganolog,  a  safai  mewn  rhyw  ran  o  Fâsfôr  Ceredigion. 
Bhaid  fod  y  mynydd  llôsg  hwn  yn  enfawr  ei  faintioli  a'i  allu,  gan  iddo 
orchuddio  arwyneb  y  tir,  a  gwaelod  y  môr  gyda  dyblygion  tewion  o  fater 
toddedig,  a  llenwi  yr  holl  awyr  â  llaid  a  lludw.  Cyfarfyddwn  âg  arwydd- 
ion  o'i  weithrediad  ymron  ymhob  rhan  o  Gymru.  Gallwn  felly  gasglu 
yn  naturiol  nad  oedd  Vesuvius  ac  Etna,  nac  hyd  yn  nôd  Hecla,  ond 
bychan  o'u  cymharu  âg  ef.  Rhaid  ei  fod  o  leiaf  yn  bum'  milldir  o 
uchder,  hyny  yw,  mor  uchel  a  phinaclau  uchaf  yr  Alpau;  a  rhaid  ei  fod 
wedi  chwalu  dinystr  a  ffagliad  echydrus  am  gan'  milldir  o  amgylch  ei 
odrau.  Y  mae  copa  y  Wyddfa  yn  orchuddiedig  gan  ei  ludw  haenedig  ; 
cyfansoddir  Cader  Idris  gan  mwyaf  o'i  lafa,  a'r  un  modd  y  ddwy  Arenig, 
a'r  ddwy  Aran,  y  Moelwyn,  a'r  Mannod;  a  gorchuddia  ei  gynnyrchion 
raa  helaeth  o  barthau  gogledd-orllewinol  Sir  Benfro. 


326  CREIGIAU    GWALIA. 

Eto,  o  barthed  i  weddillion  a  chynnyrchion  aniíeiliaid,  cyfansodda  y 
rhai  hyn  ddogn  go  bwysig  o'r  haenau  Silwriaidd.  Yn  y  llorlechi 
Singulaidd,  yr  hon  yw  yr  adran  isaí  o'r  ffurfiad  Silwriaidd,  yn  nghym- 
ydogaethau  Llaníachreth,  ar  y  Migneint,  ac  o  amgylch  Porthmadog, 
ffurfia  cregyn  bychain,  teneuon,  duon,  y  Singulellm,  dafelli  go  dewion  yn 
y  creigiau ;  ac  o  amgylch  y  Bala  llenwir  llawer  o'r  haenau  gan  Othes 
Elegantulce,  a  chregyn  ac  ermigion  eraill.  Y  mae  genym  hefyd  yn 
nghymydogaeth  y  Bala  dair  ruban  gwahanol  o  galchfaen.  Dadorclîuddir 
yr  isaf  yn  agos  i  Blaenlliw,  wrth  droed  yr  Arenig,  tua  naw  milldir  o'r 
dref.  Nid  yw  hwn  yn  cynnwys  dim  cloddolion  gweladwy,  er  fod  y 
creigiau  o'i  gwmpas  yn  bur  llawn  o  weddillion  ermigaidd.  Cyfansoddir 
y  ddalen  nesaf,  yr  hon  a  adnabyddir  fel  Calchfaen  y  Bala,  bron  yn  hollol 
gan  gregyn  tòredig,  trilabediaid  ( trilobites) ,  cyrsbysg  ( 'encrinites ) ,  a 
gwylar  (coral).  Ceir  darnau  o'r  graig  hon  ryw  chwarter  milltir  i'r 
gogledd  o'r  Bala,  a  rheda  heibio  Moel  Emoel,  a  thrwy  Gwm  Dwydorth, 
i  Gadair  Dinmael ;  tra  ar  yr  ochr  arall,  i'r  Dê-ddwyrain  cychwyna  islaw 
Ehiwaedog,  a  dilyna  ael  y  Berwyn,  nes  croesi  wrth  Fwlch  y  Groes  i 
Fowddu,  a  rhedeg  yr  ochr  arall  i'r  Berwyn  i  lawr  i  Lansant.ffraid  Glỳn 
Ceiriog.  Yna,  gorwedda  y  trydydd  llafn,  yr  hwn  sydd  o  gyfansoddiad 
nodedig  a  dyddorol,  ymhellach  i'r  Dê-ddwyrain,  yn  y  pellder  o  bum' 
milldir,  ac  y  mae  yn  agos  i  derfyn  uchaf  y  Silwriaidd  Isaf.  Gelwir  hwn 
yn  Galchfaen  Hirnant,  ac  y  mae  yn  gyfoethog  mewn  cloddolion.  Ystyrir 
y  rhai  hyn,  fel  yr  holl  galchfeini  eraill,  yn  gynnyrchion  gwahanol 
meddalogion  (mollushs),  crestogion  (crustacea),  a  gwylar  (polyps).  Gan 
gymeryd  yr  holl  bethau  hyn  i'r  cyfrif,  gallwn  ystyried  ddarfod  ffurfio  y 
creigiau  Silwriaidd  Isaf  mewn  cyfnod  cyfartal  i'r  tair  milldir  creigiau 
Cambriaidd.  Gwnai  hyny,  yn  ol  yr  amcangyfrif  o  droedfedd  o  sylwedd 
bob  blwyddyn,  rywbeth  tua  deugain  mil  o  flynyddoedd.  Dyry  hyn  i  ni 
ryw  ddirnadaeth  am  dragywyddoldeb  y  Crëawdwr,  yr  hwn  a  weithredodd 
yr  holl  bethau  hyn  yn  ol  cynghor  ei  ewyllys  ddwyfol. 

Ond  y  mae  genym  ni  eto  filldir  neu  ddwy  o'r  Silwriaidd  Uchaf  i  roddi 
cyfrif  am  danynt,  heblaw  tros  filîdir  o'r  Hen  Dywodfaen  Côch,  Calch 
Mynyddig,  Meusydd  Glô,  a  Thy wodfaen  Côch  Newydd,  y  rhai  a  orchudd- 
iant  ranbarthau  ëang  yn  Ngwalia.  Rhaid  i  ni,  fodd  bynag,  gyfyngu 
ein  hunain  yn  yr  ysgrif  hon  i'r  ddau  ddosbarth  a  ffurfiadau  Silwriaidd, 
y  rhai  a  ddadblygwyd  mor  ardderchog  yn  Nghymru,  ac  a  wnaethant  ein 
gwlad  yn  dir  clasurol  am  byth  i  holl  ddaearegwyr  y  byd.  Yn  awr,  er 
fod  yr  Uchaf  yn  wahanol  oddiwrth  yr  Isaf  mewn  amryw  neillduolion, 
eto  gwaddodwyd  yr  haenau  o  dan  amgylchiadau  lled  gyffelyb.  Yr  oedd 
gweithrediad  llosgfalaidd  yn  ddiau  yn  llawer  llai,  a'r  ffurfiau  anifeilaidd 
yn  fwy  llîosog.  Gallai  i'r  filldir  hon  o  graig  Silwriaidd  Uchaf  gymeryd 
deng  mil  o  flynyddoedd  i'w  gwaddodi.  Wedi  ychwanegu  hyn  at  y 
deugain  mil  a  dreuliwyd  ar  y  creigiau  Cambriaidd  a  Silwriaidd  Isaf, 
cawn  hanner  can'  mil  o  flynyddoedd  fel  yr  amser  anghenrheidiol  i  lenwi 
â  chraig  ein  bâsfôr  o  ddeng  milldir  o  ddyínder  unionsyth  hyd  o  fewn 
milldir  i'r  arwyneb. 

Ar  ol  gorphen  y  gwaithanferth  hwn  o  waddodiad,  dygwyd  i  weithredu 
ar  y  rhan  yma  o  grawen  y  ddaear  ryw  alluoedd  arswydus,  y  rhai  a 
ysgytiasant,  a  rwygasant,  ac  a  chwilfriwiasant  y  dyblygion  tewion  a 
chaled  o  graig,  fel  pe  na  buasent  ond  cynifer  o  ddalenau  papyr,  neu 


CEEIGTAU   GWALTA.  327 

ddysglau  pridd.  Yr  oedd  yn  debyg,  fel  pe  rhuthrai  tarw  gwyllt  i  ystorfa 
potiau.  Gadäwyd  creigiau  Ceredigion  yn  lled  gyían,  a  llonydd;  ond 
tòrwyd  y  rhai  o  amgylch  y  Bala,  ag  sydd  yn  agos  o'r  un  oedran,  ymhob 
cyfeiriad;  yr  hyn,  mae  yn  debyg,  yw  un  íantais  o  fod  yn  agos  i'r  gwrth- 
gefn  mawr  yn  Meirion.  Y  mae  yr  baenau  wedi  eu  codi  ar  eu  hymylon 
ymhob  ongl,  ac  ymhob  cyfeiriad  ar  y  cwmpawd.  Yn  agos  i  Lanfyllin 
y  mae  Uauerch  lle  y  mae  yr  haenau  yn  berffaith  unionsyth,  ac  mewn  un 
man  ymddangosant  fel  pe  wedi  eu  trosi,  a'u  dymchwel  o'r  tu  arall  i 

Ystyriai  yr  hen  ddaearegwyr  i'r  gweithrediad  hwn  gael  ei  ddwyn 
oddiamgylch  yn  ddisymwth  a  threisiol.  Dangosodd  awduron  mwy 
diweddar,  yn  cael  eu  harwain  gan  Lyell,  y  gallai  mai  graddol  a  digyn- 
hwrf  ydoedd.  Ymddengys  oddiwrth  bob  ymddangosiad  iddo  barhàu 
am  amser  maith,  canys  y  mae  yn  cyrhaedd  trwy  yr  Hen  Dywodfaen 
Côch  a'r  Calchfaen  Mynyddig.  Fel  engraifît  o'r  holltau  anferthol 
sydd  yn  nghrystyn  y  ddaear,  neu  yn  hytrach  yn  llawr  ein  gwlad, 
olrheiniwn  un  naturiol  a  phwysig,  yr  hwn  sydd  yn  ymddangos  hefyd  fel 
un  o'r  rhai  diweddaraf.  Y  mae  yn  cychwyn  yn  rhywle  gerllaw  Brymbo, 
yn  Sir  Ddinbych,  Ue  y  gorchuddir  ef  gan  y  Meusydd  Glô.  Oddiyno 
rheda  mewn  cyfeirîad  Gorllewinol,  heibio  Bryneglwys,  lle  y  gẃyra 
ychydig  yn  fẅy  i'r  Dê,  pasia  heibio  Corwen  a  Llaudderfel,  yn  sŷth  trwy 
ganol  Llýn  Tegid,  tros  y  Garneddwen,  heibio  Cader  ídris,  trwy  lýn 
Tàlyllýn,  ac  i  lawr  i  Dowyn,  lle  y  plymia  o  dan  y  môr.  Yn  Nhowyn, 
cyfrifir  fod  y  symudiad  tua  13,000  troedfedd ;  pan  yr  olrheiniwn  ef  i'r 
Garneddwen,  lleihâ  hyd  11,000  troedfedd  ;  ac  wrth  y  Bala  nid  yw  ond 
tua  5,000  troedfedd.  Oddiwrth  y  ffeithiau,  y  ffigyrau,  a'r  mesuriadau 
hyn,  yr  ydym  yn  casglu  i  ddyrchafiad  gymeryd  lle  ar  yr  ochr  Ddê- 
orllewinol  i'r  balc  gerllaw  Towyn,  cyfartal  i  uchder  y  Wyddfa  bedair 
gwaith ;  a  bu  y  Berwyn,  gerllaw  i'r  Llỳn  Tegid,  dair  gwaith  gan  uched 
ag  yw  Aran  Fowddwy  yn  bresennol.  Rhaid  fod  yr  ysgogiad  anferth 
yma  wedi  ei  gynnyrchu  gan  ryw  allu  dyrchafol  aruthr;  ond  wedi  y  cwbl, 
nid  yw  ond  un  o  lawer  o  gannoedd,  a  redant  ymhob  cyfeiriad  ar  draws 
Gogledd  Cymru.  Felly,  ar  derfyn  y  cyfnod  Silwriaidd,  ac  yn  neillduol 
ar  ddechreu  y  ffurfiad  carbonifferaidd,  neu  lobair,  yr  oedd  arwyneb  y 
wlad  yn  llawer  iawn  mwy  afreolaidd  ac  anwastad,  nag  yw  hyd  yn  nôd 
yn  awr.  Holltid  hi  ymhob  cyfeiriad  gan  ddiffwysydd  aruthrol;  yr  oedd 
iddi  glogwyni  unionsyth,  amryw  filoedd  o  droedfeddi  o  uchder;  a 
mynyddoedd  clogyrnog,  disathr,  annringadwy,  mor  uched  a  Mont 
Blanc.  Bhaid  fod  y  golygfëydd  yn  fawreddog,  gwyllt,  ac  arswydus;  ond 
nid  oedd  yno  un  bôd  rhesymol  i'w  mwynhâu.  Na  feddyliwch,  er  hyny 
fod  yr  arddangosiad  ysblenydd  yn  ofer.  Y  Daearegydd  heddyw,  sydd 
yn  dringo  y  mynyddoedd  henafol  hyn,  ac  yn  sylwi  ar  y  crugiau  anferth 
o  greigiau  noethion.  Y  mae  Daeareg  yn  debyg  i  deithio;  teithio  mewn 
amser  yw,  ac  nid  mewn  lle,  i  sylwi  ar  ryfeddodau  oesoedd  pellenig,  yn 
lle  mwynhâu  prydferthion  gwledydd  peli. 

Nis  gallwn  ddyweyd  pa  hyd  y  parhäodd  y  cyflwr  hwn  ar  bethau,  ond 
y  mae  yn  eglur  nad  ydoedd  gwlad  fel  yr  hon  y  ceisiasom  ei  darlunio  yn 
briodol  drigle  i  ddyn.  Felly  er  mwyn  ei  pharotöi  a'i  chymhwyso  i'n 
henafiaid,  cychwynwyd  cyfres  arall  o  weithrediadau.  Suddwyd  yr  holl 
wlad  o  dan  y  môr.     Gorchuddid  y  cribau  uchaí  gan  y  tònau.     Ar  ol 

y  2 


328  CREIGIAU    GWALIA. 

bod  felly  o  dan  ddwfr  am  dymmor,  dechreuodd  ysgogiad  gwrthwynebol, 
a  dyrchafwyd  y  tir  yn  raddol,  fel  y  plaeniai  tònau  cynddeiriog  y  môr, 
gyda  chynnorthwy  gweithredyddion  dinystriol  eraill,  ddalenau  olynol 
o'r  arwyneb,  nes  o'r  diwedd  ei  adfer  drachefn  i'w  ffurf  wastad,  a'i 
droi  yn  anialwch  noethlwm  o  graig  a  thywod.  Annichonadwy  yw 
synied  am  hŷd  yr  amser  gofynol  i'r  fath  blaeniad  anferth.  Rhaid  ei 
fod  wedi  cymeryd  miloedd  lawer  o  flynyddoedd ;  ond  dylem  gofio  nad 
yw  mil  o  flynyddoedd  yn  ei  olwg  Ef  ond  inegys  un  dydd. 

Er  hyny  rhaid  cadw  mewn  côf,  er  mwyn  ffurfio  syniad  clir  am  barhâd 
y  gweithrediadau  daearegol,  y  gall  fod  y  ddau  weithrediad,  sef  cwniad 
(upheaval)  a  threuliad,  yn  myned  ymlaen  yr  un  pryd.  Yr  unig  beth  y 
gall  cyfosiad  oddiwrth  ffeithiau  gwybyddus  ein  dysgu  yw,  ddarfod  symud 
ymaith  y  crugiau  anferth  uchod  o  greigiau,  un  ai  trwy  dreuliad  dyfrol, 
neu  dreuliad  awyrol,  neu  mewn  rhan  gan  y  naill  a'r  llall.  Yr  oedd  y 
plaeniad  hwn  mor  drylwyr  yn  ei  effeithiau,  fel  nas  gadäwyd  ond 
ychydig  arwyddion  o'r  cwniad  yn  aros.  Fe'u  dilëwyd  bron  yn  hollol 
gan  y  rnôr  a'r  awyr;  gan  weithredyddion  gallofyddol  (mechanical)  a 
fferyllul.  Gadawsant  arwynebedd  y  wlad  yn  bur  wastad.  Yr  unig 
drumiau  a  adäwyd  oedd  y  rhai  a  ddygwyddent  fod  yn  orchuddiedig  gan 
greigiau  tânol  celyd,  fel  y  rhai  a  welir  eto  yn  yr  Aran,  Arenig,  y 
Wyddfa,  a  mynyddoedd  Preseli.  Gwrthsafodd  y  rhai  hyn  weithrediad 
maluriol  y  tònau,  ac  amddiffynasant  yr  haenau  meddalach  a  orweddent 
odditanynt.  Nis  gwastadhäwyd  ond  ychydig  o'r  diffwys  dyfnaf  ychwaith 
trwy  naddiad  ac  ysglodeniad  uniongyrchol,  ond  llanwyd  hwy  i  fyny  gan 
y  malurion  a  gludid  o'r  mynyddoedd  cyfagos.  Y  mae  hyn  yn  wirionecìd 
am  ddyffryn  Towyn,  a'r  gwaelod  a  lenwir  gan  y  Llỳn  Tegid.  Llanwyd 
yr  agenau  hyn  i  fyny  â  thywod  a  chlai,  ac  fe  allai  mai  dyna  y  ffaith 
hefyd  o  barth  i'r  balc  sydd  yn  rhedeg  i  fyny  ddyffryn  y  Dyfi.  Fe  lan- 
wyd  Dyffryn  Clwyd,  yr  hwn  sydd  i  gryn  raddau  yn  ddyffryn  treuliadol 
(hyny  yw,  wedi  ei  gafnio  allan  o'r  graig  fyw  drwy  weithrediad  dwfr),  a 
Thywodfaen  Côch  Newydd,  wedi  ei  haenu  yn  rheolaidd.  Y  tywodfaen 
hwn,  trwy  ei  liw,  a  roddodd  enw  i'r  trefi  Rhuthyn  a  Rhuddlan,  y  rhai 
a  olygant  côch.  Os  esgynwch  i  ben  bwlch  uchel,  fel  Bwlch  y  Groes,  fe 
welwch  fod  penau  y  mynyddoedd,  yn  nghyfeiriad  Sir  Drefaldwyn  a 
Cheredigion,  yn  ymddangos  o'r  un  uchder,  ac  mai  hen  lyfal  (level)  yr 
holl  wlad  ydyw  hwnw,  fel  y  gadäwyd  hi  ar  ol  cyfnod  y  treuliad  mawr. 
Ymddengys  y  dyffrynoedd  a'r  cymoedd  fel  rhychau  cuÜon,  wedi  eu 
haredig  mewn  cyfeiriadau  amrywiol  trwy  arwynebedd  ìlyfn  y  gwastadedd 
henafol.     Ymdrechwn,  bellach,  gyfrif  am  rai  dyffrynoedd  diweddar. 

Yn  bur  debygol,  nid  arosodd  tir  Cymru  yn  hir  dan  y  dwfr  ar  ol  ei 
wastadhâu,  onide  fe  waddodasid  ffurfiadau  eraill  arnynt.mwy  diweddar, 
megys  y  Lias  a'r  Oolite,  oddiar  y  creigiau  Palccozoic,  o'r  rhai  ni  feddwn 
unrhyw  olion,  oddigerth  mewn  ychydig  lànerchi  cyfyngedig  yn  Mor- 
ganwg.  Y  tebygolrwydd  yw  ddarfod  gosod  y  tir  o  dan  weithrediad 
dyrchafol  arall.  Codwyd  yr  holl  wlad  yn  sŷth  i  fyny  o'r  dwfr,  ac 
ymddangosai  y  llyfal  cyffredin  tua  5,000  troedfedd  uwchlaw  arwyneb  y 
môr.  Y  canlyniad  oedd  i'r  hinsawdd  fyned  yn  oer  erwinol,  a  Uenwid  y 
wlad  gan  iafonau  (glaciers)  aruthrol,  y  rhai  a  lanwent  y  cymoedd,  ac 
a  lithrent  i  lawr  lethrau  y  mynyddoedd.  Cafniodd  yr  iafonau  hyn, 
drwy  symudiadau  llithrol  i  lawr,  ac  o  herwydd  eu  pwysau  enfawr,  y 


OREIGIAD     GWAT.TA.  399 

dyffrynoedd  allan  o'r  arwyneb,  gan  eu  parhäus  ledu  a'u  dyfnhâu.  Nid 
yn  unig  gwnaed  hyn  yn  y  manau  lle  y  llanwesid  holltau  yn  y  creigiau 
gan  lifglai  (allwium)  meddal,  ond  rhychwyd  a  chafniwyd  allan  hyd  yn 
nôd  y  creigiau  durfing  eu  hunain.  Yr  oedd  yr  iafonau  hyn  fel  erydr 
anferthol  yn  rhwygo  i  fyny  yr  haenau  caledion,  yn  aredig  y  wyneb,  ac 
yn  rhychu  i  ddyfnder  mawr  y  creigiau  caletaf.  Y  mae  olion  o  honynt 
yn  parhâu  eto,  bron  ymhob  rhan  o  Walia.  Y  maent  yn  neillduol  eglur 
yn  nghymydogaeth  y  Bala,  o  Benygarth,  ar  un  ochr,  hyd  Moelygarnedd, 
ar  y  llall.  Gellir  eu  canfod  hefyd  ar  y  mynyddoedd  rhwng  Penmachno 
a  üolwyddelan,  ac  yn  gyffredinol  o  amgylch  y  Wyddfa.  Y  mae  wyneb 
y  creigiau  yn  y  lleoedd  uchod  yn  fynych  wedi  ei  gaboli  fel  gwydr,  ac 
wedi  ei  grafu,  ei  gripio,  a'i  rychu  wed'yn,  ac  megys  ei  gerfio  yn  y  modd 
mwyaf  meistrolgar.  Dyma,  gan  hyny,  y w  y  gweithredyddion  neu  offer- 
ynau  a  ffurfiasant  lawer  o'n  dyffrynoedd  presennol ;  ond  nid  y  cwbl. 
Fe  ffurfiwyd  amryw  o  honynt,  yn  enwedig  y  rhai  a  orweddant  yn  y 
creigiau  ieuangaidd  a  meddal,  yn  neillduol  yn  y  Deheubarth,  a'r  rhai 
nas  dangosant  unrhyw  arwyddion  o  gaboliad  a  rhychiad, — fe'u  ffurfiwyd, 
meddaf,  yn  raddol,  drwy  weithrediad  gwastadol  ein  cyfundrefn  ddyírol 
bresennol. 

Ar  ol  i'r  rhew,  yn  y  ffurf  o  iafonau,  orphen  ei  waith,  yr  oedd  ganddo 
orchwyl  arall  i'w  gyflawni  yn  y  ffurf  o  rew-ynysoedd  (icebergs).  Gos- 
tyngodd  y  tir  drachefn,  nes  nad  oedd  dim  ond  copäau  y  mynyddoedd 
uchaf  yn  y  golwg,  fel  ynysoedd  bychain  creigiog  yn  nghanol  y  weilgi. 
Parhai  yr  hinsawdd  er  hyny  yn  oer,  gan  fod  y  cerhynt,  yn  y  cyffredin, 
o'r  Gogledd-ddwyrain  i'r  Dê-orllewin.  Cludent  gyda  hwy  ddarnau 
mawrion  o  gèryg,  gan  eu  gosod  i  lawr  weithiau  yn  y  lleoedd  mwyaf 
annhebyg.  Y  mae  un  crug  mawr  yn  agos  i  Gapel  Cefndwygraig,  ar 
grib  uchel  bryn  serth,  lle  na  feddyliasai  neb  ond  rhew -ynj  s  am  ei  osod. 
Cawsom  mewn  cloddfa  dywod,  yn  agos  i  Groesoswallt,  ddarnau  o  Ithfaen 
Aberdeen,  ag  y  rhaid  eu  bod  wedi  eu  cludo  gan  y  rhew  yr  holl  ffordd 
o  Scotland,  ac  wedi  eu  rholio  wedi  hyny  gan  y  tònau,  Gellir  gweled  y 
sylwedd  a  ddygwyd  gan  y  cerhynt,  yn  nhymmor  y  rhedlifoedd,  ymhob 
man.  Gorchuddia  Waun  y  Bala  i  ddyfnder  mawr,  ac  y  mae  hyd  yn 
nôd  fryniau  fel  Moel  Emoel  wedi  eu  crynhâu,  eu  treillio,  a'u  haddurno 
ganddo. 

Wele  ni  yn  awr  wedi  olrhain  hanes  ffurfiad  ein  gwlad  drwy  oesoedd 
dirif.  Wrth  gwrs,  y  mae  ein  golygiad  drosto  yn  dra  rhwydd  ac 
anmherffaith,  ond  fe  allai  y  gall  fod  yn  wasanaethgar  i  ddangos  amcan 
Daeareg,  fel  y  dangosir  hi  yn  y  ffeithiau  a  gyíìwynir  i'n  sylw  o  amgylch 
ein  cartrefi. 

A^jd^  &£*á-  ÜU*.  £*■§•$-  (Soc^HcU} 


Yít   ATHRAWIAETH  0   DRAGYWYDDOL    GOSP. 

AIL    ERTHYGL. 

Everlasting  Punishment  and  Modern  Speculation.      By    the  Rev.  William 

Reid,    Lothian    Road    Presbyterian    Church, .  Edinburgh.      Edinburgh : 

Oliphant  &  Co. 
The  Doctrine  o/  Eternal  Punishment  nindicated  against  Recent  Attachs.     A 

Tractate.      By  the  Rev.   Professor    Watts,    D.D.,    Assembly    College, 

Belfast.     Belfast:  Mullan. 
Life  in  Ghrist  only.     By  Edward  White.     London  :  Clarke  &  Co. 
Life  and  Death :  ct  Reply  to  Gertain  Statements  of  Mr.  Spurgeon,  Mr.   Rogers, 

and  Dr.   Angus.     By  Edward  White,  Author  of  "  Life  in  Christ  only." 

London :  Elliot  Stock. 
The  Perishing  Soid:    or  the  Scriptural  Doctrine  of  the  Destruction  of  Sinners, 

with  a  View  of  Ancient  Jewish  Opinion  and  Christian  Belief  during  the  First 

and  Second  Genturies.     By  J.  M.  Denniston,  M.A.  ■ 
The  Second  Death  and  the  Restitution  of  all   Things,  with  some  Preliminary 

Remarks  on  the  Nature  and  Inspiration  of  Holy  Scripture.     A  Letter  to  a 

Friend.     By  Andrew  Jukes. 

Yn  ein  herthygl  flaenorol  ar  y  mater  pwysig  hwn,  wrth  sylwi  ar  y 
ddamcaniaeth  o  Adferiad  Cyffredinol  ymoíynem  i'r  ystyriaethau  a 
ddygir  ymlaen  fel  rhesymau  o  blaid  y  cyfryw  olygiad.  Ac  yr  ydym  yn 
meddwl  nad  ydyw  yn  ormod  i  ni  hòni  ein  bod,  a  dyweyd  y  lleiaf',  wedi 
eu  cael  yn  annigonol  i  ymgynnal  dan  y  pwysau  a  osodir  arnynt  wrth 
geisio  adeiladu  y  dybiaeth  am  derfyn  felly  i'r  "llid  a  fydd." 

Ond  wedi  y  cyfan,  mae  yn  rhaid  i'n  golygiadau  ar  y  fath  fater  a  hwn, 
sydd  mor  gwbl  yn  bwnc  dadguddiad,  sefyll  neu  syrthio  yn  ol  a  ddywed 
y  Gair  mewn  perthynas  iddynt.  Ac  fe  addefa  pawb,  fel  y  dywedai 
Foster,  fod  iaith  y  Bibl  ar  byn  yn  "  ofnadwy  o  gref."  A  ydyw  yn 
bosibl  esbonio  ymaith  gryfder  mawr  y  tystiolaethau  ll'iosog  a  geir  ar  y 
mater  yma  yn  y  Llyfr  Dwyfol  yn  y  fath  fodd  ag  i  ganiatâu  y  posiblrwydd 
o  adferiad ;  ac  yn  enwedig  a  oes  rhyw  eiriau  o'i  fewn  y  gellid  gyda 
rhyw  reswrn  eu  golygu  fel  yn  awgrymu  y  fath  beth?  Y  mae  dynion 
wedi  ymdrechu  profi  y  naill  a'r  llall  o'r  gosodiadau  hyn  allan  o'r  Bibl; 
ac  y  mae  yn  dêg  i  ni  ymofyn  i  ba  raddau  y  maent  wedi  llwyddo  i  wneyd 
hyny.  Bid  sicr,  nid  oes  unrhyw  syniad,  pa  mor  wyllt  bynag  y  gallo 
fod,  wedi  ymgynnyg  i  íeddyliau  dynion,  nad  ydyw  y  Bibl  wedi  cael  ei 
lusgo  i'r  llýs,  a'i  orfodi  i  roddi  tystiolaeth  o'i  blaid.  "  Dyma  y  llyf, 
ymha  un  y  mae  pawb  yn  chwilio  am  eu  golygiadau  neillduol  eu  hunainr 
ac — yn  eu  cael ! "  Yr  un  pryd,  ni  ddylai  hyny  lanw  ein  meddwl  â 
rhagíarn  yn  erbyn  golygiadau  ar  faterion  pwysig  y  proffesir  eu  dwyn 
ynlaen  fel  ffrwyth  efrydiaeth  o'r  Ysgrythyrau,  neu  yr  hònir  fod  yr 
Ysgrythyrau  yn  ffafriol  iddynt.     Er  hyny  y  mae  ein  profiad  yn  ein 


YR    ATHRAWTAETH    O    DRAGYWYDDOL    GOSP.  331 

dysgu  i  fod  yn  wagelog  pan  y  mae  y  golygiadau  a  argymhellir  arnom  yn 
myned  yn  groes  i'r  hyn  sydd  yn  ymddangos  i  feddylwyr  pwyllog  yr 
oesoedd  fel  ystyr  amlwg  y  Gair ;  ac  yn  y  fath  amgylchiad  y  mae  genym 
hawl  i  fýnu  boddlonrwydd  yn  y  rhesymau  â  pha  rai  y  mae  y  cyfryw 
olygiadau  yn  cael  eu  hattegu. 

1.  I  geisio  profi  fod  terfynolrwydd  y  gospedigaeth  yn  bosibl,  fe  wneìr 
llawer  o'r  ffaith  nad  ydyw  y  geiriau  yn  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd 
a  gyfìeithir  "  tragywyddol,"  bob  amser  yn  golygu  parhâd  diddiwedd. 
Mae  yn  amlwg  fod  y  geiriau  hyny  mewn  amry w  fanau  yn  golygu  cyfnod 
terfynol.  Gelwir  y  cyfammod  a  gadarnhäodd  Duw  âg  Abraham  a'i  hâd 
(Gen.  xvii.  7)  yn  "  gyfammod  tragywyddol."  Addewir  gwlad  Canaan 
i  hiliogaeth  Abraham  (Gen.  xlviii.  4)  yn  "  etifeddiaeth  dragywyddol." 
Sonia  Jacob  (Gen.  xlix.  36)  am  "  fryniau  tragywyddoldeb,"  wrth  yr  hyn 
y  golygai  yr  un  peth  a  Habacuc  pan  yn  sôn  (iii.  6)  am  y  "  bryniau 
tragywyddol."  Addewir  y  bydd  eu  heneiniad  i  Aaron  a'i  feibion  (Exod. 
xl.  15)  "  yn  offeiriadaeth  dragywyddol  trwy  eu  cenedlaethau."  Dangosir 
y  gwaharddiad  i  íeibion  Israel  fwyta  gwêr  a  gwaed  (Lef.'  iii.  17) 
fel  "  deddf  dragywyddol  drwy  eu  cenhedlaethau."  Gofyna  Jeremiah, 
(xv.  18)  "Paham  y  mae  fy  nolur  i  yn  dragy wyddol  ? "  A  defn- 
yddir  y  gair  yn  gyffelyb  inewn  cysylltiadau  eraill,  ac  o  angen- 
rheidrwydd  fel  yn  golygu  parhàd  sydd  yn  amlwg  derfynol.  Ac  oddi- 
wrth  y  fath  ddefnydd  o'r  gair  gofynir,  Paham  y  rhaid  i  ni  gymeryd  yr 
ystyr  o  barhâd  annherfynol  pan  gysylltir  ef  â  chosp  y  drygionus  ?  Nid 
ydym  ni  yn  gweled  fod  yn  bosibl  rhoddi  atebiad  tecach  i'r  cwestiwn 
yma  nag  a  roddir  gan  Moses  Stuart  (Exegetical  Essays,  p.  136):  "Y 
mae  yn  wir  y  gellir  defnyddio  y  geiriau  i  ddangos  cyfnod  sydd  yn  ei 
natur  yn  amserol ;  ond  wed'yn  mae  yn  amlwg  ddigon  yn  y  cyfryw  am- 
gylchiadau  eu  bod  yn  cael  eu  defnyddio  i  wneyd  y  dadganiad  cryfaf  o . 
barhàd  a  oddef  natur  yr  achos;  ac  fe'u  dewisir  i'r  cyfryw  amcan  am  eu 
bod  yn  naturiol  yn  arwyddocâu  parhâd  diddiwedd."  Mae  yn  eglur  fod 
geiriau,  yn  Uythyrenol,  yn  arwyddocâu  parhàd  diddiwedd,  ac  fel  y 
cyfryw  fe'u  defnyddir  yn  baihäus  am  y  Duw  mawr,  am  fendithion  yr 
iachawdwriaeth,  ac  am  wýnfyd  y  saint.  Ac  ni  olygid  fod  perygl  i  bobl 
gael  eu  camarwain  gan  y  defnydd  hyf  a  wneid  o  eiriau  annherfynol  eu 
hystyr,  pan  gysylltid  hwy  â  phethau  nad  oedd  modd  camgymeryd  am 
eu  terfynolrwydd.  "  Myfì  a  ddywedais,  Duwiau  ydyw  chwi,"  meddai  y 
Salmydd  (lxxxii.  6);  ac  fe  elwid  felly,  meddai  yr  Iesu  (íoan  x.  35)  y 
bobl  "  at  y  rhai  y  daeth  gair  Duw;"  a  oedd  perygl  oddiwrth  hyny  i 
feibion  Israel  feddwl  eu  bod  yn  rhywbeth  amgen  na  dynion  ?  Neu  am 
fod  y  gair  mawr  yna  yn  cael  ei  ddefnyddio  am  farwolion  y  llŵch,  a 
fuasai  unrhyw  berygl  iddynt,  pan  welent  yr  un  gair  yn  cael  ei  ddefn- 
yddio  am  Jehofah,  fyned  i  benderfynu  ei  fod  Ef  yn  gwbl  yr  un  fath  â 
hwy  eu  hunain  ?  Yr  un  modd,  nid  oedd  perygl  i  neb  gael  ei  gamarwain 
pan  gysylltid  y  gair  "  tragywyddol "  â  phethau  nad  oedd  yn  bosibl 
iddynt  o  ran  eu  natur,  fod  felly,  tra  mae  y  gair,  yn  briodol,  yn  cael  ei 
ddefnyddio  am  yr  Hwn  sydd  "  o  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb." 
Ond  y  mae  dyn  wedi  ei  wneyd  ar  ddelw  Duw.  Y  mae  efe  o  ran  natur 
a  rhagorfraint  wedi  ei  ddyrchafu  i  urddas  yn  ei  berthynas  â'r  Anfeidrol 
nad  ydyw  yn  perthyn  i'r  un  crëadur  arall.  Ac  fel  y  mae  yn  cael  ei 
adferu  ar  y  ddelw  hono,  fe  ddangosir  ei  fod  hefyd  yn  cyfranogi  o'i  fy wyd 


332  YR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP. 

Ef,  ac  yn  cael  gorphwys  yn  dragywyddol  yn  ei  gariad.  Pa  mor  gryfion 
bynag  ydyw  y  geiriau  a  ddefnyddir  i  ddangos  parhâd  diddiwedd 
Jehofah,  fe  ddefnyddir  yr  un  geiriau,  ac  yn  yr  un  dull,  i  ddangos  par- 
hâd  diddiwedd  y  bywyd  y  mae  ei  bobl  yn  fwynhâu  ynddo.  Mae  y  gair 
alàv,  yr  hwn  yn  y  gwahanol  ddulliau  o'i  ddefnyddio  a  arferir  mor  fynych  am 
Dduw  ac  am  Grist,  fel  yn  "  fendigedig  yn  oes  oesoedd,"  i  "  deyrnasu 
yn  dragywydd,"  &c,  yn  cael  ei  ddefnyddio  naw  o  weithiau  i  ddangos 
gwỳnfyd  diddarfod  y  saint ;  ac  y  mae  yr  ansoddair  alwios,  "  tragy wyddol,"  yn 
cael  ei  ddefnyddio  i'r  un  amcan  unarddeg  a  deugain  o  weithiau.  Ond 
mae  yr  un  geiriau,  ac  yn  yr  un  dull,  yn  cael  eu  defnyddio  hefyd  i 
ddangos  parhâd  cosp  yr  annuwiol.  Yr  ydyrn  yn  cael  aìàp  ddim  llai  na  phym- 
theg  o  weithiau  yn  cael  ei  ddefnyddio  i'r  amcan  yma,  ac  alẃios  saith  o  weith- 
iau.  Ac  nid  yn  unig  mae  yr  un  geiriau  yn  cael  eu  defnyddio  i  ddangos 
parhâd  y  gwýnfyd  a'r  trueni,  ond  y  mae  y  naill  dynged  dragywyddol  yn 
cael  ei  chyferbynu  â'r  dynged  dragywyddol  arall,  a  hyny  yn  y  fath  fodd 
ag  i  wneyd  yn  anmhosibl  eu  cymeryd  ond  fel  o'r  un  parhâd.  "  Y  rhai 
hyn  a  ânt  i  gospedigaeth.  drágywyddol ;  ond  y  rhai  cyfiawn  i  fywyd 
tragywyddol."  Beia  Mr.  Maurice  y  cyfieithwyr  Seisonig  am  roddi  y 
gair  eternal  yn  y  naill  adran  o'r  adnod  uchod,  a'r  gair  everlasting  yn  y 
llall,  am  mai  yr  un  gair  Groeg,  al<ùvios,  a  geir  yn  y  ddau  le.  Da  genym  weled 
yr  un  gŵr,  er  ei  fod  yntau  yn  ymgroesi  yn  ddirfaẅr  rhag  y  syniad  o 
dragywyddol  gosp,  yn  bei'o  rhodres  Syr  J.  Stephen  yn  y  fan  yma,  yr 
hwn  a  sylwai  fod  yr  Iesu  yn  siarad  y  geiriau  yn  y  Syriaeg,  a'u  bod  yn 
cael  eu  hadrodd  yn  y  Groeg,  ac  na  wyddys  yn  y  byd  pa  eiriau  a  ddefn- 
yddiodd  Efe  yn  yr  iaith  hono  !  Yn  ol  hyny,  nid  oes  genym  sail  i  gredu 
yn  nilysrwydd  yr  un  o  eiriau  y  Gwaredwr.  Na ;  pa  nerth  bynag  sydd 
mewn  iaith  i  drosglwyddo  meddyliau,  gallwn  benderfynu  yn  ngeiriau 
Stuart : — "  Y  mae  yn  canlyn  yn  gwbl  eglur  a  diammbeuol,  os  nad  ydyiv 
yr  Ysgrythyrau  yn  sicrhàu  cospedigaeth  dr^gywyddol  y  drygionus,  nid 
ydynt  ychwaith  yn  sicrhâu  dedwyddwch  tragywyddol  y  cyjîawn,  na 
thragywyddol  ogoniant  a  bodolaeth  y  Duwdod.  Mae  y  naill  yr  un  mor 
sicr  a'r  llall.  Maent  wedi  eu  gosod  yn  yr  un  clorian.  Ehaid  eu  profi 
yr  un  modd.  Ac  os  rhoddwn  y  naill  i  fyny,  mae  yn  rhaid  i  ni,  mewn 
trefn  i  fod  yn  gyson,  roddi  y  llall  i  fyny  hefyd." 

Ond  er  fod  Mr.  Maurice  yn  llym  ar  y  cyfieithwyr  Seisonig  am  ddeín- 
yddio  geiriau  gwahanol  yn  Mat.  xxv.  46,  lle  nad  oes  ond  yr  un  gair  yn  y 
gwreiddiol,  ac  felly  roddi  achlysur  i  gasglu  y  gallai  fod  y  naill  barhâd 
yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y  llall,  ac  er  ei  fod  yn  hollol  anghymeradwyo 
tybiaeth  ffôl  Syr  J.  Stephen  am  ansicrwydd  ystyr  y"  geiriau  Syriaeg  a 
ddefnyddiai  y  Gwaredwr,  y  mae  yntau,  gan  deimlo  fod  yr  adnod  yn  ei 
hystyr  amlwg  yn  dysgu  athrawiaeth  sydd  yn  anghymeradwy  ganddo,  yn 
cymeryd  trafîerth  i  chwilio  am  ystyr  i'r  gair  âiẃios  a  fyddo  yn  debyg  o 
leddfu  rywfaint  ar  boenusrwydd  yr  ystyriaeth  o  gospedigaeth  dragyw- 
yddol.  "Pa  bryd  bynag,"  meddai,  (Theological  Essays,  2nd.  ed.Jp.  447), 
"y  mae  y  gair  tragywyddol  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  y  Testament 
Newydd,  fe  ddylai  yn  gyntaf,  yn  holl  reolau  rheswm,  gael  ei  ystyried 
mewn  cyfeiriad  at  Dduw.  Ehaid  i'r  defayddiad  o  hono,  pan  yn  cael  ei 
gymhwyso  ato  Ef,  benderfynu  pob  defnyddiad  arall  o  hono.  * '  *  Pa 
fodd  y  cariwn  allan  y  rheol  hon  ?  A  ddy wedwn  fod  tragywyddol  yn 
golygu  mewn  cyfeiriad  at  Dduw,  bod  heb  ddechreu  na  diwedd  ?    Pa 


YR   ATHRAWIAETH    0    DRAGTWTDDOL    GOSP.  333 

íodd  gan  hyny  y  gallwn  osod  yr  ystyr  yna  i  dragywyddol  pan  y  lleíarwn 
am  wynfyd  neu  drueni  dyn  ?  A  ydyw  hwnw  heb  ddechreu  yn  gystal  a 
heb  ddiwedd  ?"  A  phenderfyna  efa  nad  ydy w  y  gair  tragywyddol,  pan  yn 
cael  ei  ddefnyddio  am  Dduw,  yn  arwyddo  bod  heb  ddechreu  na  diwedd, 
ac  am  hyny  nad  arwydda  pan  yn  cael  ei  ddefnyddio  am  gospedig- 
aeth  ei  bod  heb  ddechreu  na  diwedd.  Barna  Mr.  Maurice  nad  oes  a 
fýno  tragywyddoldeb,  yn  ei  berthynas  â  Duw,  âg  amser  neu  barhâd;  ac 
am  hyny  nid  oes  a  fýno  yn  ei  berthynas  â  bywyd,  neu  gospedigaeth,  âg 
amser  neu  barhâd.  Bywyd  tragywyddol  a  olyga  bywyd  ynddo  Ef  yr 
hwn  sydd  dragywyddol;  marwolaeth  dragywyddol  a  arwydda  colli  y 
bywyd  hwnw.  "  Yr  ydwyf  fi  yn  rhwym  o  gredu  mai  y  bywyd  tragyw- 
yddol  i  ba  un  yr  â  y  cyfiawn  ydyw  yr  adnabyddiaeth  hono  o  Dduw  yr 
hon  sydd  fywyd  tragywyddol ;  yr  ydwyf  yn  rhwym  o  gredu  mai  y  gosp- 
edigaeth  dragywyddol  i  ba  un  yr  â  y  rhai  ar  y  llaw  aswy,  ydyw  y  golled 
am  y  bywyd  tragywyddol  hwnw — a  elwir  raewn  màn  arall  yn  '  farwol- 
aeth  dragywyddol.' "  Drachefn :  "  Týnu  ein  meddyliau  oddiar  yr 
amserol,  a'u  gosod  ar  y  tragywyddol,  ydyw  amcan  yr  ymwneyd  Dwyfol 
â  ni.  Mor  beryglus  dwyn  y  syniad  o  barhâd  i  air  o  ba  un  y  mae  Crist 
yn  fwriadol  wedi  ei  gau  allan  o  hono.  '  Hyn  yw  y  bywyd  tragywyddol, 
adnabod  Duw.'  Canys  beth  ynte  ydyw  marwolaeth  dragywyddol,  ond 
bod  heb  Dduw  ?  Y  bywyd  tragywyddol  ydyw  adnabod  ei  gariad  Ef,  y 
gallu  i  garu ;  y  gospedigaeth  dragywyddol  ydyw  colli  y  gallu  yna  i 
adnabod  ei  gariad,  yr  anallu  i  garu ;  nis  gall  damnedigaeth  fwy  oddi- 
weddyd  neb.  Y  mae  cenhedloedd  wedi  myned  dan  y  ddedfryd  ofnadwy 
o  golli  pob,  neu  ymron  bob,  teimlad  o  Dduw — o  gael  eu  rhoddi  i  fyny  i 
wasanaeth  cythreuliaid,  ac  eto  y  maent  wedi  codi  allan  o'r  cyflwr 
hwnw." 

Yr  ydym  yn  gwbl  foddlawn  i  astudio  yn  gyntaf  ystyr  y  gair  hwn  fel 
y  mae  yn  cael  ei  ddefnyddio  mewn  perthynas  i  Dduw.  Ond  beth  all 
fod  yn  y  gair,  hyd  yn  nôd  yn  y  cysylltiad  hwnw,  ar  wahân  oddiwrth 
barhâd  annherfynol  ?  Mae  yn  wir  y  rhaid  fod  mawredd  a  gogoniant 
anfeidrol  ynddo  Ef  fel  y  Brenin  tragywyddol,  yr  Hwn  yn  ei  gyflawnder 
dihysbydd  ei  Hunan  sydd  uwchlaw  pob  parhâd,  ei  oes  yn  oes  yr  holl 
oesoedd,  yn  Dduw  o  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb.  Ond  yn  y 
fath  ymadrcddion  â'r  rhai  hyn,  y  ffordd  a  gymerir  i  osod  ar  ein  meddwl 
argraff  o'i  anfeidrol  fawredd  ydyw  ein  dwyn  i  ymdeimlo  â'r  ffaith  o'i 
dragywyddol  barhâd.  Ni  elwir  ein  sylw  ond  yn  anfynych  at  ei  dragyw- 
yddoldeb  ar  wahàn  oddiwrth  ei  allu,  a'i  fawredd,  a'i  ogoniant ;  ond  fe 
ddangosir  y,  pethau  hyn  ynddo  Ef  yn  llawer  mwy  gogoneddus  yn 
gymaint  a'u  bod  yn  perthyn  yn  hanfodol  i'r  Hwn  sydd  uwchlaw  pob 
terfynau  o  ran  amser,  yn  gystal  ag  o  ran  lle, — yn  "Dduw  tragywyddol- 
deb."  Drachefn,  yr  ydym  yn  holiol  foddlawn  i  gymeryd  yr  ystyr  sydd 
i'r  gair  tragywyddol  yn  ei  berthynas  â'r  Hwn  yn  unig  sydd  yn  briodol 
felly,  fel  ystyr  arweiniol  y  gair  ymhob  defnydd  arall  a  wneir  o  hóno. 
Ond  y  mae  "holl  reolau  rheswm  "  yn  sicr  yn  galw  arnom  i'w  ddefnyddio 
mewn  ystyr  cyfatebol  i  natur  y  pethau  y  cymhwysir  ef  atynt.  Ac  fel 
pwnc  o  ffaith,  er  fod  y  gair  yn  brîodol  yn  arwyddo  bod  heb  ddechreu  na 
diwedd,  yr  ydym  yn  cael  ei  fod  wedi  ei  ddefnyddio  droion  am  bethau 
ag  yr  oedd  dechreu  a  diwedd  iddynt.  Ac  nid  oedd  perygl  i  neb  gael  eu 
camarwain  trwy  hyny.     Yr  oedd  dechreu  y  pethau — cyfammod  Duw  ág 


334  YR   ATHRAWrAcTFÎ    0   DRAGYWYDDOL    GOSP. 

Abraham,  Canaan  yn  etifeddiaeth  i'w  hâd,  gosodiadau  y  ddeddf  seremon- 
iol,  parhâd  y  mynyddoedd,  &c,  yn  amlwg  i  bawb;  ac  er  fod  eu  parhâd 
i  ymestyn  i  bellder  mawr,  ac  i  bob  pwrpas  ymarferol  gyda  golwg  ar 
gymhwysiad  y  gair  atynt  ar  y  pryd,  i  fod  yn  dragywyddol,  eto  yr  oedd 
yr  un  mor  amlwg  nad  oeddynt  i  barhâu  yn  ddiddiwedd.     Ac  fel  y  mae 
y  geiriau  sydd  yn  brîodol  yn  golygu  parhâd  heb  na  dechreu  na  diwedd, 
yn  cael  eu  defnyddio  am  bethau  sydd  a  dechreu  a  diwedd  iddynt,  yr  un 
modd  y  maent  yn  cael  eu  defnyddio  am  bethau  y  mae  dechreu  iddynt, 
ond  nad  oes  diwedd.     Y  mae  dechreu  wedi  bod  i  deyrnasiad  Crist  fel 
Cyfryngwr;  ond  bellach,  "Efe  a  deyrnasa  ar  dŷ  Jacob  yn  dragywydd, 
ac  ar  ei  frenhiniaeth  ni  bydd  diwedd."     "  Iddo  Ef  y  byddo  gogoniant 
yn  oes  oesoedd."     Y  mae  gogoniant  mynegol  Duw  o  angenrheidrwydd  â 
dechreu  wedi  bod  iddo;  ond  y  mae  i  barhâu  o  hyn  allan  yn  oes  oesoedd. 
A  phaham  nad  all  fod  yr  un  geiriau  pan  ddefnyddir  hwynt  am  ddyn,  yr 
hwn  yr  un  modd  y  mae  dechreu  wedi  bod  iddo,  yn  gwbl  gymhwys,  pan 
yn  prîodoli  iddo  yr  unig  dragywyddoldeb  ag  y  mae  yn  bosibl  iddo  ef 
feddu,  sef  y  diddiwedd  ?     A  thrachefn,  yr  ydym  yn  dwfn  gydymdeimlo 
a  gwaith  Mr.  Maurice  yn  galw  sylw  at  hanfod  y  bywyd  tragywyddol,  fel 
y  mae  yn  cael  ei  wneyd  i  fyny  o'r  adnabyddiaeth  o  Dduw,  a'r  gallu  i'w 
garu ;  ac  mae  yn  sicr  fod  amddifadrwydd  o'r  adnabyddiaeth  hono  yn 
farwolaeth,  yn  wir  mai  dyna  ydyw  marwolaeth.     Mae  y  golygiad  mai 
bywyd  yn  Nuw,  yr  Hwn  sydd  dragywyddol,  ydyw  y  bywyd  tragywyddol, 
yn  arddunol  iawn.     Ond  y  mae  arddansoddiaeth  Mr.  Maurice  wrth  ei 
ddyrchaf  u  yn  gwbl  uwchlaw  yr  ystyriaeth  o  barhâd,  yn  ei  osod  yn  rhy  uchel 
i  ymwybodolrwydd  meidrol  allu  ymaflyd  ynddo.      Nid  ymddengys  fod 
yn  bosibl  i  greadur  gyfranogi  yn  gymaint  o  ogoniant  yr  Ydwyf  tragyw- 
yddol  íel  ag  i  ymgodi  uwchlaw  y  telerau  hyny  yn  ei  fodolaeth  a  bender- 
íynir  gan  amser  neu  barhâd,  mwy  nag  y  gall  hanfodi  oddieithr  mewn  Ue. 
Fel  y  dywed  Mansel  (Marìs  Conception  of  Etemity.      An  examination  of 
Mr.  Maurices  theory  of  a  ftxed  state  out  of  time,  in  a  Letier  to  the  JRev.  J. 
L.  Bernays,  M.A.J,    "Ymddengys  ei  fod  yn  anghyson  â  holl  amcan 
Dadguddiad,  a'i  gymeryd  ar  ei  ochr  ddynol— ar  wahân  oddiwrth  holl 
ddyben  gwirioneddau  ymarfeiol;  ymddengys  ei  fod  yn  anghydweddol 
a  r  syniad  am  y  bywyd  nesaf  fel  parhâd  a  dadblygiad  o'r  presennol,  neu 
am  y  bywyd  presennol  fel  dysgyblaeth  a  pharotöad  i'r  nesaf,  i  gredu  y 
bydd  ein  hymwybodolrwydd  dyfodol  yn  annibynol  ar  ddeddf  olyniad. 
Ymddengys,  ymhellach,  er  nad  allwn  farnu  yn  brîodol  am  hyn,  fod  hyny 
yn  anghydweddol  á'r  syniad  am  ddealldwriaeth  meidrol  o  gwbl,  hyd  yn 
nôd  un  a  fyddo  yn  berffaith  ei  natur,  neu  am  sefyllfa  o  lwyddiant  a 
gwybodaeth  gynnyddol.     Ymddengys  fel  gosod  syniad  nacäol  am  un 
cadarnhäol ;  cyfnewid  y  dysgwyliad  bywiog  a'r  blaenbrawf  o  ddyfodol 
bywiol  gwirioneddol,  am  yr  ymsyniad  anmhenodol  a  diystyr  o  ry w  sefyllfa 
bosibl  o  fodolaeth  dan  delerau  nad  allwn  arddangos  i  ni  ein  hunain  o 
ymwybodolrwydd  dynol  a  phersonoliaeth  ddynol."     I'r  Anfeidrol  nid 
ydyw  tragywyddoldeb  ond  nunc  stans,  yn  awr  digyfnewid,  presennol 
parhäus;  iddo  Ef  nid  ydyw  y  terfynolrwydd  a  olygir  mewn  amser  yn 
bosibl.     Ond  pa  fodd  y  gellir  codi  dyn  i  sefyllfa  felly  ?     Mae  y  syniad 
athronyddol  yma  y  mae  Mr.  .Maurice  yn  gwneyd  cymaint  o  hono,  mae 
yn  amlwg,  yn  llawer  rhy  nwyfrëaidd  i  farwolion  allu  ymaflyd  ynddo,  ac 
y   mae  yn  berffaith  sicr  fod  gwrandäwyr  Crist  ar  y  pryd  a  gagendor 


YR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL   GOSP.  335 

mawr  rhyngddynt  âg  ef.  Pe  gellid  seíydlu  y  fath  olygiad  â  hwn,  mae 
yn  debyg  y  byddai  iddo  leddfu  rhywfaint  ar  boenusrwydd  y  syniad  am 
gospedigaeth  yr  annuwiol  trwy  ei  daílu  yn  y  syniad  arddansoddol  am 
dragywyddoldeb  mor  bell  i'r  anmhenodol  fel  ag  i'w  wneyd,  i  bob  dyben 
ymarferol,  ymron  yn  ddim.  Ond  ai  nid  ydoedd  Mr.  Maurice  yn  gweled 
fod  tragywyddoldeb  y  gospedigaeth,  hyd  yn  nôd  yn  ei  ystyr  ef  ei  hunan, 
yn  ei  gwneyd  yn  ddigyfnewid,  ac  felly  o  barhâd  diddarfod  ?  Nid  ydyw 
yn  bosibl  i  íywyd  yn  y  Tragywyddol  byth  ddyfod  yn  farwolaeth  ;  ac  y 
mae  yr  un  mor  anmhosibl  i  f arwolaeth  y  tu  allan  i'r  Tragy wyddol,  ddyfod 
byth  yn  fywyd.  Y  mae  Mr.  Maurice  felly  yn  cael  ei  lanio  drachefn  yn 
yr  un  man  ag  y  cymerasai  y  fath  ddirfawr  drafferth  er  ceisio  ei  osgòi,  ac 
y  mae  tragywyddoldeb,  yn  y  gosp  yn  gystal  ag  yn  y  gwynfyd,  yn  dyfod 
y  peth  y  mae  meddwl  y  byd  bob  amser  wedi  ei  gymeryd,  sef,  parhâd 
diddiwedd.  Y  mae  efe  gyda  phrîodoldeb  mawr  yn  canmol  Athanasius 
am  iddo  yn  y  ddadl  âg  Arius  mewn  perthynas  i  genhedliad  y  Mab,  fỳnu 
fod  y  cenhedliad  hwnw  yn  dragywyddol,  ac  felly  heb  fod  dechreuad  yn 
bosibl  iddo.  Y  mae  Dr.  Candlish  (Theological  Essays)  yn  dra  deheuig 
yn  troi  ei  ryfel  yn  ei  erbyn  ef  ei  hunan  trwy  ofyn  paham  nad  y w  y  gosp- 
edigaeth,  sydd  yr  un  modd  yn  dragywyddol,  yr  un  modd  hefyd  heb 
ddiwedd  iddi  ?  Ac  heblaw  hyn  oll,  mae  yn  ymddangos  yn  bur  amlwg 
fod  Mr.  Maurice  wedi  syrthio  i  amryfusedd  ag  y  mae  tuedd  neillduol 
ynddo  i  gamarwain,  trwy  gymeryd  mai  yr  un  peth  ydy w  y  bywyd  neu  y 
farwolaeth  sydd  yn  aros  dynion  yn  y  fuchedd  dragywyddol,  â'r  hyn  sydd 
ganddynt  eisoes  yma  yn  yr  adnabyddiaeth  neu  y  diffyg  adnabyddiaeth 
o  Dduw.  Mae  yn  sicr  mai  hanfod  y  bywyd  tragywyddol  yn  enaid  dyn 
ydyw  adnábod  Duw,  fel  y  dywed  y  Gwaredwr,  Ioan  xvii.  3.  Ond  pe 
dyna  fyddai  y  cwbl,  ni  fyddai  dim  nefoedd  nac  uffern  i  ddyn  ond  sydd 
yn  hanfodi  yn  ei  ysbryd  ef  ei  hunan,  yn  ol  ei  adnabyddiaeth  neu  ei 
ddiffyg  adnabyddiaeth  o  Dduw.  Ac  yn  ol  hyn,  ni  íyddai  yn  anhawdd 
sefydlu  y  syniad  arddansoddol  am  ei  dragywyddoldeb  yn  y  naill  a'r  llall, 
ac  edrych  yn  lled  ddibris  ar  y  drychfeddwl  o  barhâd.  Ond  er  mor  f awr 
ydyw  y  mewnol  mewn  dyn,  yr  ydym  yn  gweled  fod  y  Goruchaf  wedi 
darparu  allanol  hefyd  ar  ei  gyfer,  ac  fod  ei  ddedwyddwch  neu  ei  drueni, 
i  fesur  mawr  iawn,  yn  ymddibynu  ar  gyfaddasrwydd  neu  anghyfaddas- 
rwydd  y  naill  i'r  llall.  Mae  yn  wir  mai  y  mewnol  ydyw  y  pwysicaf. 
Mae  y  dyn  sydd  yn  meddu  defnyddiau  dedwyddwch  ynddo  ei  hun,  tra 
yn  mwynhâu  yn  fwy  na  neb  arall  ddedwyddwch  ei  amgylchiadau,  ar  yr 
un  pryd  yn  gallu  ymgodi  i  fesur  mawr  uwchlaw  amgylchiadau,— -yn 
"gorfoleddu"  hyd  yn  nôd  "mewn  gorthrymderau ;"  ond  y  mae  y  dyn 
sydd  yn  druenus  ynddo  ei  hunan,  tra  y  mae  ei  drueni  yn  cael  ei  ber- 
ffeithio  gan  amgylchiadau  gwrthwynebus,  ar  yr  un  pryd  yn  meddu 
cymaint  o  wenwyn  o'i  fewn  fel  ag  i  wneyd  yn  anmhosibl  iddo  sugno 
mwynhâd  o'r  amgylchiadau  mwyaf  cysurus.  Mae  yn  amlwg  er  hyny 
fod  yr  eithaf  mewn  mwynhâd  a  thrueni  yn  cymeryd  lle  pan  mae  yr  hyn 
sydd  oddiallan  a'r  hyn  sydd  oddifewn  yn  gyfaddas  y  naill  i'r  llall.  Yr 
ydym  yn  gweled  mai  felly  y  mae  pethau  yn  y  byd  hwn,  ac  y  mae  genym 
bob  lle  i  feddwl  mai  felly  yn  arbenig  y  bydd  yn  y  byd  a  ddaw,  lle  y 
byddwn  wedi  cyrhaeddyd  yr  ystâd  sefydlog  hono  ar  fodolaeth  nad  ydyw 
ein  heinioes  yma  ond  ymestyniad  ati  ac  ymbarotòad  ar  ei  chyfer.  Ac 
f elly  y  dy wedir  yn  hanes  y  dedfrydiad  mawr, — "  A'r  rhai  hyn  a  ânt  i 

-P 


336  YR    ATÍIRAWIAETII    0    DRAGYWYDDOL    GOSP. 

gospedigaeth  dragywyddol ;  ond  y  rhai  cyfìawn  i  fywyd  tragywyddol." 
Faint  bynag  o  farwolaeth  sydd  eisoes  yn  natur  yr  annuwiol,  fel  y  mae 
heb  adnabod  a  charu  Duw,  y  mae,  ar  ol  y  ddedfryd  ofnadwy,  yn  myned  i 
farwolaeth,  ac  y  mae  hono  yn  farwolaeth  dragywyddol.  Pe  na  fyddai  ei 
golledigaeth  yn  y  byd  arall  yn  ddim  ond  parhâd  o'rdiffyg  adnabyddiaeth 
o  Dduw  ag  oedd  yn  farwolaeth  iddo  eisoes  yn  y  byd  hwn,  ni  fyddai  ystyr 
o  gwbl  yn  y  bygythion  mawrion  am  ddinystr  dan  y  "  llid  a  fydd ;"  ond 
mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  cael  ei  fwrw  y  pryd  hwnw  i  ystâd  o  drueni 
digymysg,  mewn  rhyw  le  ofnadwy  a  elwir  uffern,  ac  mai  dyna  yr  "  ail 
farwolaeth."  A'r  un  modd  y  mae  y  cyfìawn,  pa  mor  lawn  bynag  a  fyddo 
eisoes  o'r  bywyd  niawr  sydd  yn  yr  adnabyddiaeth  o  Dduw,  yn  myned  i 
fywyd  yn  ngogoniant  a  llawenydd  ei  bresennoldeb  fydd  yn  berffeithiad 
ar  ei  ddedwyddwch  yn  dragywyddol.  Heblaw  y  cymhwysder  mewnol 
fydd  yn  y  naill  i  wynfyd  ac  yn  y  llall  i  drueni,  fe  fydd  y  naill  a'r  llall  y 
pryd  hyny  yn  cael  eu  gosod  mewn  amgylchiadau  a  fydd  yn  ffafriol  i 
berffeithiad  eithaf  eu  cyflwr,  pa  un  bynag  ai  mewn  bywyd  ai  mewn  cosp- 
edigaeth.  A  pha  sicrhâd  bynag  a  roddir  i'r  saint  am  dragywyddoldeb 
eu  gwynfyd — ac  fe  rydd  yr  Anfeidrol  yr  un  sicrhâd  am  hyny  ag  am 
dragywyddoldeb  ei  hanfod  Ef  ei  hunan — y  mae  yr  un  sicrhâd,  yn 
llythyrenol,  yn  cael  ei  roddi  am  barhâd  diddiwedd  cospedigaeth  ei 
elynion. 

Yn  wir,  pa  mor  fawr  bynag  òedd  ymdrech  Mr.  Maurice  i  sefydlu  y 
golygiad  y  cyfeiriwyd  ato,  ac  er  iddo  ddyoddef  llawer  o  herwydd  ei 
ymlyniad  wrtho,  nid  ydy w  yn  anhawdd  gweled  ei  fod  yn  ei  goleddu,  nid 
am  ei  fod  yn  teimlo  fod  cymaint  o  gadernid  ynddo,  ond  am  ei  fod  yn 
awyddus  i  gael  rhyw  ymwared  i'w  deimlad  rhag  y  syniad  o  fod  trueni 
mor  fawr  yn  aros  cynifer  o'i  gyd-ddynion.  Yr  oedd  efe  ei  hun,  beth 
bynag  am  rai  o'i  ddysgyblion,  ymhell  o  fod  wedi  cyrhaedd .  boddlon- 
rwydd  ar  y  mater  hwn.  Yn  y  nawfed  o'i  erthyglau  ffydd,  neu  reolau 
i'w  haeriadau  ar  y  mater,  penderfyna  "  beidio  dyweyd  y  bydd  i  bawb  o 
angenrheidrwydd  gael  eu  cyfodi  o  dragywyddol  farwolaeth,  am  nad  ydwyf 
yn  gwybod."  Eto  am  i  Deon  Mansel  ddyweyd  yn  ei  Bampton  Lectures, 
"  Yn  erbyn  hyn  fe  ddadleuir  nad  all  pechod  byth  fod  yn  fuddugoliaethus 
yn  erbyn  Duw.  Fel  pe  byddai  holl  ddirgelwch  anwiredd  yn  gynnwys- 
edig  yn  y  gair  byth,"~ — y  mae  yn  cael  ei  orchfygu  gan  ddirfawr  ddychryn, 
ac  yn  galw  y  parâgraph  hwnw  "y  mwyaf  ofnadwy  ymron  a  ddarllenodd 
mewn  ysgrifenydd  Cristionogol  erioed."  "  Yr  oeddwn,"  meddai,  "  yn 
myned  i  ddechreu  sylwi  ar  y  geiriau.  Yr  oeddwn  yn  ceisio  dyweyd 
wrthych  pa  argraff  a  wnaethant  arnaf.  Nid  allaf.  Nid  allaf  ond 
dyweyd,  '  Os  ydynt  yn  wir,  gadewch  i  ni  losgi  ein  Biblau,  gadewch  i 
ni  ddyweyd  wrth  ein  cydwladwyr  nad  ydyw  ing  a  chwys  gwaedlyd  Crist, 
ei  groes  a'i  ddyoddefaint,  ei  farwolaeth  a'i  gladdedigaeth,  ei  adgyfodiad 
a'i  esgyniad,  yn  arwyddocâu  dim.  *  *  *  Yr  wyf  yn  credu  os  collwn 
y  gobaith  yna  [o  adferiad  pob  peth]  yn  gwbl,  nad  aroswn  yn  mhwynt 
Mr.  Mansel;  byddwn  yn  sicr  y  rhaid  i  ddrygioni  deyrnasu  yn  oes 
oesoedd,  y  rhaid  iddo  ýru  allan  bob  peth  sydd  yn  wrthwynebol  iddo. 
Ni  a'th  foliannwn  di,  O  Ddiafol,  ni  a'th  gydnabyddwn  di  yn  Arglwydd. 
A'r  rhai  a  ddaliant  eto  yr  argyhoeddiad  fod  Crist  wedi  dyfod  i'r  byd,  a 
sylweddolant  freuddwyd  ofnadwy  Jean  Paul.  Hwy  a  dybiant  mai  ei 
genadwri  i  ddynion  ydoedd,  '  Blant,  nid  oes  genych  Dad.' "     Dywed  yn 


YR   ATFRAWÍAETÍl    0    DRAGYWYDDOL    GOSP.  337 

im  o'i  lythyrau  at  Dr.  Jelf,  "Yr  ydwyf  yn  gwybod  oduiwrth  eiriau 
pendant  yr  Ysgrythyr  íod  '  Duw  yn  ewyllysio  fod  pob  dyn  yn  gadwedig.' 
Yr  ydwyf  yn  gwybod  hefyd  fod  gan  ewyllys  dyn  allu  arswydus  i  wrth- 
sefyll  yr  ewyllys  yma  o  eiddo  Duw.  Pa  mor  bell  y  dichon  y  gallu  yna 
fyned,  ni  feiddiaf  ofyn  i  mi  fy  hun.  Y  mae  yn  anoddyn  i  ba  un  nid 
allaf  edrych.  Ehaid  i  mi  gredu  y  bydd  i  ewyllys  Duw  mewn  rhyw 
fíbrdd  fuddugoliaethu ;  pa  fodd,  nid  wyf  yn  gwybod."  Casglai  Jelf  yn 
naturiol  oddiwrth  y  geiriau  uchod  ei  fod  yn  golygu,  "  Y  modd  nid  ydwyf 
yn  hòni  ddarganfod,  ond  o'rffaith  yr  wyf  yn  sicr,  y  bydd  i  ewyllys  Duw 
íod  pob  dyn  yn  gadwedig  ryw  ffordd  fuddugoliaethu."  Ac  eto  sicrhëir 
Dr.  Jelf  gan  yr  awdwr  fod  y  cyfryw  ddadganiad  o'i  olygiad  yn  "neill- 
duol  bell  oddiwrth  y  gwirionedd,  mor  agos  ag  y  gallai  fod  y  gwrth- 
wyneb  iddo."  Er  cymaint  ei  awydd  i  benderfynu  y  bydd  gogoniant 
Duw  yn  y  diwedd  yn  llewyrchu  ar  grëadigaeth  allan  o  ba  un  y  bydd  pob 
pechod  wedi  ei  ddilëu,  y  mae  yn  foddlawn  i  benderfynu,  fel  y  peth 
eithaf,  wedi  y  cyfan,  y  gall  ddyfod  iddo, — "  Yr  ydwyf  yn  sicr  y  bydd  i 
drefn  adferedig  gael  ei  chario  allan  gan  lawn  fuddugoliaeth  ewyllys 
gariadlawn  Duw.  Pa  fodd  y  gallai  hyny  gymeryd  lle  tra  y  bo  un 
ewyllys  wrthryfelgar  yn  aros  yn  y  grëadigaeth,  nid  allaf  ddyweyd,  er 
nad  yw  yn  perthyn  i  mi  ddyweyd  ei  fod  yn  anmhosibl."  Fe  welir  nad 
ydyw  ei  Adferiad  yn  y  diwedd  yn  dyfod  ond  ymron  i'r  un  peth  ag  eiddo 
y  duwinyddion  y  mae  efe  o  bell  mor  ddifloesgni  yn  gondemnio.  Mae 
yn  sicr  y  bydd  ewyllys  gariadlawn  y  Bendigedig  yn  cael  ei  chario  allan 
yn  gyflawn,  "  fel  y  byddo  Duw  oll  yn  oll ; "  ond  am  ddim  a  ŵyr  Mr. 
Maurice,  fe  all  fod  hyny  yn  berffaith  gydsafol  â  bodolaeth  ewyllysiau 
gwrthryfelgar  o  fewn  ei  deyrnas  i  barhâu,  ac  â  cliaethiwed  yr  ewyllysiau 
hyny  mewn  carchar  o  ba  un  na  ddeuant  allan  yn  dragywyddol.  Y  mae 
hyn,  ar  ol  yr  holl  ymryson  i  gyd,  yr  un  peth  a  rhoddi  y  ddadl  i  fyny. 
Nid  oes  dim  yn  aros  ond  y  teimlad  o  wrthwynebrwydd  at  athrawiaeth  ag  y 
byddai  yn  dda  gan  ddyn  allu  ei  hanghredu.  Ac  mewn  Dadguddiad  sydd 
drwyddo  yn  wrthdystiad  mor  bendant  yn  erbyn  "  cîg  a  gwaed,"  ac  y 
mae  ei  athrawiaethau  mwyaf  sylfaenol  wedi  bod  trwy  yr  oesoedd  yn 
fíol-bethau  gan  ddoethineb  y  byd  hwn,  nid  ydyw  yn  rhyfedd  osydyw  yr 
athrawiaeth  o  gospedigaeth  dragywyddol  yn  cael  ei  hanghymeradwyo 
ganddo  yr  un  modd. 

2.  Ond  heblaw  dangos  fod  adferiad  cyffredinol  yn  bosîbl,  fel  y  golygir 
fod  yr  ymadroddion  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  gwneyd,  fe  gredir  hefyd  fod 
amryw  eiriau  yn  y  Bibl  sydd  yn  awgrymu  yn  bur  glir  y  bydd  y  fath  beth 
yn  cyrneryd  lle.  Ar  y  rhai  hyn,  wedi  y  cwbl,  y  rhaid  i'r  ddadl  orphwys. 
Beth  bynag  am  y  terfynolrwydd  a  allo  fod,  mewn  rhai  amgylchiadau 
amlwg,  i  ystyr  y  gair  tragywyddol,  a  beth  bynag  am  ein  damcaniaethau 
o  berthynas  i  dragywyddoldeb  ac  egwyddorion  llywodraeth  Duw,  cyn 
y  mae  unrhyw  reswm  i  ni,  yn  wyneb  cynifer  o  dystiolaethau  cryfion 
iawn  i'r  gwrthwyneb,  benderfynu  y  bydd  adferiad  i'r  rhai  a  íwrir  i'r 
carchar  mawr,  mae  yn  rhaid  i  ni,  allan  o'r  Gair  sanctaidd  ei  hunan, 
gael  rhyw  foddlonrwydd  pur  ddibetrus  i  ymorphwys  arno.  Nid  ydym 
yn  sicr  a  fuasai  astudiaeth  syml  o'r  Gair  ei  hunan  yn  awgrymu  peth 
íelly  i  feddwl  neb ;  ond  y  mae  dynion,  wrth  gymeryd  y  syniad  yma  at 
y  Gair,  wedi  cael  eu  tueddu  i  feddwl  fod  amryw  ymadroddion  ynddo 
sydd  yn  ffafriol  i  adferiad  cyffredinol.     Yr  ydym  ninnau  yn  rhwym  o 


338  YR  ATHEAWIAETH   0   DEAGYWYDDOL   GOSP. 

ystyried  yr  ymadroddion  hyny  drosom  ein  hunain,  cyn  penderfynu  y 
byddent  yn  ein  cyfiawnhâu  wrth  dderbyn  y  cyfryw  oJygiad. 

Y  mae  dosbarth  o  eiriau  sydd  yn  dangos  yr  helaethrwydd  anfeidrol 
sydd  yn  yr  iawn.  Y  mae  Oen  Duw  "  yn  týnu  ymaith  bechodau  y 
byd."  Y  mae  Efe,  "  trwy  ras  Duw,  wedi  profi  marwolaeth  dros  bob 
dyn."  Y  mae  wedi  "  ei  roddi  ei  hun  yn  bridwerth  dros  bawb."  "  Efe 
yw  yr  iawn  dros  ein  pechodau  ni,  ac  nid  dros  yr  eiddom  ni  yn  unig, 
eithr  dros  bechodau  yr  holl  fyd."  "  Canys  felly  y  carodd  Duw  y  byd, 
fel  y  rhoddodd  efe  ei  uniganedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo 
ynddo  ef,  ond  caffael  o  hono  fywyd  tragywyddol.  Oblegid  ni  ddanfon- 
odd  Duw  ei  Fab  i'r  byd  i  ddamnio  y  byd,  ond  fel  yr  achubid  y  byd 
trwyddo  ef."  Fe  gesglir  oddiwrth  yr  ymadroddion  hyn,  a'u  cyffelyb,  y 
rhaid  y  bydd  pob  dyn  yn  y  diwedd  yn  gadwedig.  Mae  yn  ddiammheu 
fod  yr  iawn  yn  anfeidrol,  ac  ar  ei  bwys  fe  gyhoeddir  yn  yr  efengyl  iach- 
awdwriaeth  gyflawn  i  holl  ddynolryw.  Ond  heb  sôn  yn  bresennol  am 
ddim  arall,  onid  ydyw  yr  un  trefniad  Dwyfol  ag  a  osododd  y  tragywyddol 
Fab  i  fod  yn  iawn,  wedi  treínu  hefyd  mai  trwy  gredu  ynddo,  ac  felly  yn 
unig,  y  mae  dynion  yn  cael  eu  bywyd  yn  ei  angeu?  "  Yr  hwn  sydd  yn 
credu  ynddo  Ef,  ni  ddemnir;  eithr  yr  hwn  nid  yw  yn  credu,  a  ddamn- 
iwydeisoes;  o  herwydd  na  chredodd  yn  enw  uniganedig  Fab  Duw." 
Yr  oedd  llawer  yn  gommedd  ei  dderbyn,  ond  "  cynifer  ag  a'i  derbyn- 
iasant  ef,  efe  a  roddes  iddynt  allu  i  fod  yn  feibion  i  Dduw,  sef  i'r  sawl 
a  gredant  yn  ei  enw  ef."  "  Crêd  yn  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  a  chad- 
wedig  fyddi."  "  Onid  edifarhewch,  chwi  a  ddyfethir  oll  yn  yr  un  modd." 
"  Ac  megys  y  dyrchafodd  Moses  y  sarff  yn  y  diffaethwch,  felly  y  mae 
yn  rhaid  dyrchafu  Mab  y  dyn ;  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo  ynddo 
ef,  ond  caffael  o  hono  fywyd  tragywyddol."  Mae  darpariaeth  gyflawn 
yn  y  swper  mawr  ar  gyfer  yr  oll  a  wahoddir  iddo,  ond  am  y  rhai  a 
wrthodant  y  gwahoddiad  grasol,  nid  oes  gan  yr  Hwn  a  wnaeth  y  ddar- 
pariaeth  ond  dy weyd,  "  Canys  yr  wyf  yn  dy wedyd  i  chwi,  na  chaiff  yr 
un  o'r  gwýr  hyny  a  wahoddwyd,  brofì  o'm  swper  i."  Yn  nammeg 
priodas  mab  y  brenin  (Mat.  xxii.),  y  mae  y  gwahoddedigion,  heblaw 
gwrthod  caredigrwydd  y  brenin,  yn  dal  ei  weision,  ac  yn  eu  hanmharchu, 
ac  yn  eu  lladd.  "  A  phan  glybu  y  brenin,  efe  a  lidiodd,  ac  a  ddanfon- 
odd  ei  Iuoedd,  ac  a  ddinystriodd  y  lleiddiaid  hyny,  ac  a  losgodd  eu 
dinas  hwynt."  Pa  mor  gyflawn  bynag  ydyw  darpariaeth  yr  efengyl, 
mae  yn  amlwg  nad  ydyw  yn  bosibl  iddi,  mwy  na  rhyw  ddarpariaeth 
arall,  fod  o  unrhyw  fûdd  ond  i'r  rhai  a'i  derbynio ;  'ie,  y  mae  mawredd 
y  ddarpariaeth,  pan  y  mae  dynion  yn  mŷnu  ei  gwrthod,  yn  cael  ei 
ddangos  fel  yn  trymhâu  yn  ofnadwy  eu  trueni.  "  A  hon  yw  y  ddamn- 
edigaeth,  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  a  charu  o  ddynion  y  tywyllwch  yn  fwy 
na'r  goleuni." 

Y  mae  y  Bibl  yn  dangos  fod  Adda  a  Christ  yn  bencyfammodwyr,  ac 
fel  y  mae  marwolaeth  wedi  dyfod  trwy  y  naill,  fod  bywyd  yn  dyfod  trwy 
y  llall ;  ac  oddiwrth  eiriau  a  ddefnyddir  i  ddangos  cyffredinolrwydd  y 
cyfranogiad,  fe  hònir  y  rhaid  fod  y  bywyd  yn  ogyfled  â'r  farwolaeth,  ac 
am  hyny  nad  all  y  bydd  neb  yn  golledig.  Cyfeirir  at  yr  ymadroddion 
a  geir  yn  Rhuf.  v.  a  1  Cor.  xv.  Yn  y  lle  cyntaf,  dangosir  "  nad  megys 
y  camwedd,  felly  mae  y  dawn  hefyd.  Canys  os  trwy  gamwedd  un  y  bu 
feirw  llawer ;  mwy  o  lawer  yr  amlhäodd  gras  Duw,  a'r  dawn  trwy  raa 


TR   ATHRAWIAETH    0    DRAÜYWYDDOL    GOSP.  339 

yr  un  dyn  Iesu  Grist  i  laweroecü."  Ac  "megys  trwy  gamwedd  un  y 
daeth  barn  ar  bob  dyn  i  gondemniad,  felly  hefyd  trwy  gyfiawnder  un 
y  daeth  y  dawn  ar  bob  dyn  i  gyfiawnhâd  bywyd."  A  "  lle  yr  amlhäodd 
pechod,  y  rhagor-amlhaodd  gras."  Ac  yn  yr  ail  le,  fe  ddywedir,  "  Canys 
megys  yn  Adda  y  mae  pawb  yn  meirw,  felly  hefyd  yn  Nghrist  y  bywhëir 
pawb."  Hònir  oddiwrth  y  cyíerbyniad  a  wneir  yn  y  geiriau  uchod  rhwng 
y  "  llawer  "  a'r  "  llaweroedd,"  y  "pob  dyn"  a'r  "pob  dyn,"  yr  "  amlhâu  " 
a'r  " rhagor-amlhâu,"  y  " pawb  "  a'r  " pawb,"  nad  oes  ammheuaeth  na  fydd 
pawb  yn  y  diwedd  yn  gyíranogion  o'r  bywyd,  fel  y  maent  wrth  natur  yn 
gyfranogion  o'r  farwolaeth.  Os  íelly  paham  y  sonir  am  y  farwolaeth  yn  y 
Gair,  ac  yn  enwedig  mewn  dull  mor  ofnadwy  o  fygythiol ;  a  phaham  yn 
neillduol  y  gosodid  y  íath  arbenigrwydd  ar  ei  thragywyddoldeb?  Beth 
bynag  all  íod  ystyr  y  geiriau  uchod,  rhaid  prophwydo  arnynt  "yn  ol 
cysondeb  y  ffydd,"  a  chael  eu  gwirionedd  hwy  yn  gyson  á  gwirioneddau 
mawrion  eraill  y  Dadguddiad.  Ond  nid  ydyw  yn  anhawdd  oddiwrthynt 
hwy  eu  hunain  i  ni  eu  cael  felly.  Mae  y  rhai  a  gynnrychiolir  gan  Adda 
oll  wedi  myned  dan  farwolaeth;  mae  y  rhai  a  gynnrychiolir  gan  Grist  oll 
wedi  dyíod  yn  etifeddion  bywyd.  Ond  pwy  yw  y  rhai  a  gynnrychiolir 
gan  Grist  yn  Rhuf.  v.  ?  Pwy  hefyd  ond  y  rhai  sydd  yn  credu  ynddo,  y 
rhai  a  ddesgrifir  yn  yr  adnod  gyntaf  "  wedi  eu  cyfiawnhâu  trwy  ffydd," 
ac  yn  meddu  heddwch  tuag  at  Dduw,  ac  o  hyny  ymlaen  fel  yn  "  gorfol- 
eddu  mewn  gorthrymderau,"  ac  yn  "gorfoleddu  yn  Nuw,"  wedi  eu 
"cymmodi  âg  ef,"  a'i  gariad  "wedi  ei  dywallt  ar  led  yn  eu  calonau  trwy 
yr  Ysbryd  Glân  yr  hwn  a  roddwyd  iddynt?"  Yn  adn.  17eg,  y  rhai  "sydd 
yn  derbyn  lliosowgrwydd  o  ras  ac  o  ddawn  cyfiawnder"  ydynt.  A  chan 
deimlo  nad  oedd  perygl  i  neb  gamgymeryd  ei  feddw],  â  yr  apostol 
ymiaen  yn  yr  18fed  adnod  i  wneyd  y  cyferbyniad  rhwng  pob  dyn  Adda, 
a  phob  dyn  Crist,  ac  i  ddangos  tra-rhagoriaeth  y  gras  sydd  yn  dwyn 
bywyd  ar  y  farn  sydd  yn  dwyn  marwolaeth.  Ac  am  y  gair  yn  1  Cor. 
xv.  22,  am  bawb  yn  cael  eu  bywhàu  yn  Nghrist,  onid  yw  yr  adnod  gan- 
lynol  (y  23ain)  yn  ddigon  i  esbonio  at  bwy  y  cyfeiria  ? — "Eithr  pob  un  yn 
ei  drefn  ei  hun ;  y  blaenffrwyth  yw  Orist,  wedi  hyny  y  rhai  ydynt  eiddo 
Crist  yn  ei  ddyfodiad  ef."  Y  pawb  a  fywhëir  yn  Nghrist  ydyw  y  rhai 
sydd  yn  eiddo  Crist.  Mae  ymadroddion  cyffredinol  yn  cael  eu  defnyddio 
yn  barhäus  mewn  ystyr  gyfyngedig ;  ond  am  y  geiriau  uchod,  nid  yn 
unig  y  mae  athrawiaeth  y  Bibl  yn  gyffredin  yn  dangos  eu  bod  i'w 
cymeryd  mewn  ystyr  neillduol,  ond  y  mae  eu  cyd-destynau  yn  pender- 
fynu  yn  amlwg  yr  ystyr  ymha  un  y  mynid  i  ni  eu  cymeryd. 

Fe  olygir  fod  geiriau  yn  dysgu  adferiad  cyffredinol  yn  uniongyrchol. 
Megys  Act.  iii.  21:  "  Yr  hwn  sydd  raid  i'r  nef  ei  dderbyn,  hyd  amser- 
oedd  adferiad  pob  peth,  y  rhai  a  ddywedodd  Duw  trwy  enau  ei  sanctaidd 
brophwydi  erioed."  Mae  y  geiriau  "  adferiad  pob  peth  "  yn  dra  chyf- 
lëus  i'w  cymeryd  i  fyny  ar  eu  pen  eu  hunain,  a  rhoddi  iddynt  yr  ystyr 
a  fyddo  yn  cyd-daro  â  fîansi  y  darllenydd.  Ond  adferiad  pob  peth  "  y 
rhai  a  ddywedodd  Duw  trwy  enau  ei  sanctaidd  brophwydi  erioed"  ydyw 
adferiad  yr  adnod.  Y  mae  y  prophwydi,  gyda  llymdra  neillduol,  yn 
cyhoeddi  gwaeau  Duw  ar  ei  elynion,  ac  yn  dangos  fod  ei  ddigofaint  yn 
eu  herbyn  yn  llosgi  hyd  uffern  isod ;  a  oes  unrhy w  awgrym  yn  cael  ei 
roddi  gan  un  o  honynt  a  allo  arwain  neb  i  gasglu  y  bydd  y  digofaint 
hwnw,  rywbryd,  wedi  ei  losgi  ei  hunan  allan,  ac  y  bydd  gelynion  Duw, 


340  YR   ATHRAWIAETH    0   DRAGYWYDDOL   GOSP. 

yn  nheyrnasiad  cyffredinol  cyfiawnder,  yn  cael  eu  derbyn  i'w  ffafr,  yr  un 
modd  â'i  gyíeillion  ?  Haerir  íod  "  adferiad  pob  peth  "  yn  aninhosibl,  os 
bydd  dim  heb  ei  adferu.  Ac  eto  fe  ddefnyddir  yr  un  gair,  a  chan  Grist  ei 
hunan,  am  weinidogaeth  Ioan  Fedyddiwr.  "  A'r  Iesu  a  atebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Elias  yn  wir  a  ddaw  yn  gyntaf,  ac  a  edfryd  bob 
peth."  Yr  oedd  yr  adferiad  hwnw,  mae  yn  amlwg,  er  ei  fod  i  gymeryd  i 
fewn  "  bob  peth,"  yn  gadael  ]lawer  iawn  o  bethau  heb  eu  dwyn  i  drefn ; 
ac  nid  ydy w  yn  anmhosibl  y  bydd  yr  adferiad  mawr  ar  orpheniad  gwaith 
y  prynedigaeth  yn  gadael  rhy w  bethau  heb  eu  hadferu ;  neu  yn  hytrach 
y  bydd  yn  rhan  o'r  adferiad  hwnw  fod  gan  Dduw  uffern  yn  garchar  i'w 
elynion  anghymodlawn,  yn  gystal  a  nefoedd  yn  gartref  i'w  blant. 
Drachefn  fe  gymerir  fod  y  geiriau  am  y  "crëadur,"  yn  Rhuf.  viii.  19 — 23, 
yn  dysgu  adferiad  cyffredinol.  Y  mae  "  awyddfryd  y  crëadur  yn  dysgwyl 
am  ddadguddiad  meibion  Duw,"  y  mae  "dan  obaith  y  rhyddhëir  yntau 
hefyd  o  gaethiwed  llygredigaeth  i  ryddid  gogoniant  plant  Duw,"  ac 
mewn  dysgwyliad  a  hiraeth  am  y  cyfnewidiad  hwn  y  mae  "  pob  crëadur 
yn  cyd-ocheneidio  ac  yn  cyd-ofidio  hyd  y  pryd  hwn."  Fe  ddeallir  fod  y 
"  crëadur"  yma  yn  golygu  dynolryw,  ac  oddiwrth  hyny  fe  gesglir  y  bydd 
holl  blant  dynion  yn  gadwedig.  Fe  deimla  pawb  ag  sydd  yn  meddu 
rhywfaint  o  gymhwysder  i  ffurfio  barn  ar  faterion  o'r  fath,  fod  adnodau 
y  "  crëadur"  yn  yr  wythfed  o'r  Rhufeiniaid  yn  dra  anhawdd  eu  hesbonio, 
a  hyny  o  herwydd  newydd-deb  a  beiddgarwch  y  iyniad,  beth  bynag  ydyw, 
sydd  yn  eu  llanw.  Ymddengys  mai  y  golygiad  y  mae  esbonwyr  goreu 
y  dyddiau  hyn  yn  gogwyddo  ymron  yn  unfryd  iddo  ydyw,  mai  yr  hyn  a 
olygir  wrth  y  "crëadur"  ydyw  y  grëadigaeth,  yn  fywydol  a  difywyd. 
"  Yr  ydwyf  yn  teimlo,"  ebe  Elicott  (Destiny  of  the  Creature,  p.  2), 
"  wrth  ddewis  y  fath  destun,  fy  mod,  mewn  rhyw  radd,  yn  gosod  fy  hun 
yn  agored  i'r  cyhuddiad  o  ryfyg,  ac  o  ymwthio  at  bethau  nad  ydynt  wedi 
eu  llawn  ddadguddio ;  eto  yn  yr  achos  neillduol  hwn,  yr  ydwyf  beth  yn 
hyderus  wrth  gofio  fod  holl  esbonwyr  mwyaf  sobr  a  meddylgar  y  dydd- 
iau  hyn  yn  amlwg  yn  cydogwyddo  at  un  eglurhad  cyffredin  ar  yr  adran 
dra  dyrys  yma.  *  *  Mae  hyn  yn  cael  ei  ddangos  yn  bur  amlwg  gan 
y  ffaith  fod  Usteri  yn  y  ddau  argraffiad  olaf  o'i  Entwich.  d.  Paulen.  Lehrb. 
wedi  gweled  yn  briodol  alw  yn  ol  y  farn  a  ddygid  ymlaen  yn  y  tri 
argraffiad  blaenorol  fod  ktío~is  (ar  ystyr  pa  un  y  mae  y  cwbl  yn  troi)  i 
gael  ei  gyfyngu  at  ddynolryw.  Fe  geir  fod  golygiadau  yr  esbonwyr 
diweddar,  Tholuck,  Reiche,  Rüclert,  Olshausen,  Fritzsche,  De  Wette, 
Philippi,  Mey er,  Alford,  oll  yn  sylweddol  yr  un.  Y  mae  rhai,  fel  Olshausen, 
yn  estyn  cyfeiriad  y  icría-is  braidd  yn  rhy  ëang  ('  cyfanrwydd  y  grëadig- 
aeth,  ovpavòs  kclÌ  yrj,  y  byd  ysbrydol  a  materol');  y  mae  eraill,  drachefn, 
fel  Fritzsche,  mor  anmhriodol  yn  ei  gyfyngu  yn  unig  at  y  grëadigaeth 
ddifywyd  ('  ipsam  mundi  machinam;  ccelos,  sidera,  eerem,  terram');  eto 
y  mae  y  cydwelediad  sylweddol  yn  ddigon  tarawiadol  i  roddi  i'r  ymofyn- 
ydd  gryn  hyder  yn  amlinelliad  cyffredinol  yr  eglurhâd  a  gynnygir  gan 
esbonwyr  diweddar."  A'r  eglurhâd  hwnw  ydyw,  yn  ol  Meyer,  "y  cyfan 
o'r  grëadigaeth  ddireswm  yn  fywydol  a  difywyd;"  neu  yn  ol  De  Wette, 
"  holl  natur  ddify wyd  a  by wydol  yn  wrthgyferbyniol  i  ddynolryw."  Y 
mae  amryw  olygiadau  eraill  wedi  eu  cynnyg,  ond  mae  yn  debyg  mai  un 
o'r  hai  gwaelaf  o'r  cyfan  ydyw  yr  un  sydd  yn  cymeryd  y  "  crëadur  "  fel 
yn  arwyddocâu  holl  ddynolryw.     Pa  fodd  y  gellir  dyweyd  fod  dynol- 


YR   ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP.  341 

ryw  wedi  eu  darostwng  i  oferedd  ac  "nid  o'u  bodd?"  Neu  eu  bod  yn 
"dysgwyi  am  ddadguddiad  meibion  Duw  ?"  Neu  eu  bod  yn  gobeithio 
am  gael  eu  "  rbyddhâu  o  gaethiwed  llygredigaeth,  i  ryddid  gogoniant 
plant  Duw  ?"  Ac  yn  enwedig  eu  bod,  mewn  hiraeth  am  y  waredigaeth 
fawr  yma,  "  yn  cydocheneidio  ac  yn  cydofidio  hyd  y  pryd  hwn  ?"  Y 
mae  golygiad  mor  ryfeddol  o  ammheus,  ar  destun  anhawdd,  yn  sicr  yn 
sylfaen  sydd  yn  llawer  iawn  yn  rhy  wan  i  adeiladu  arni  y  ddamcaniaeth 

0  adferiad  cyrfredinol. — Fe  sonir  (Eph.  i.  10.)  am  i  Dduw,  "  yn  ngor- 
uchwyliaeth  cyflawnder  yr  amseroedd,  grynhoi  ynghyd  yn  Nghrist  yr 
holl  bethau  sydd  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ynddo  ef ;"  a  thrachefn, 
(Col.  i.  20.),  "  trwyddo  ef  gymmodi  pob  peth  âg  ef  ei  hun  ;  trwyddo  ef, 
pa  un  bynag  ai  pethau  ar  y  ddaear,  ai  pethau  yn  y  nefoedd."  A  dadleuir 
fod  y  geiriau  hyn  yn  golygu  adferiad  cyffredinol.  Y  mae  hyny  yn  ddy- 
eithr  iawn.  Mae  Eph.  i.  drwyddi  yn  sôn  am  y  credinwyr,  y  rhai  sydd 
yn  "  ffyddloniaid  yn  Nghrist  Iesu ;"  wedi  eu  "hethol"  gan  Dduw  yn 
Nghrist  "cyn  seiliad  y  byd;"  "wedi  eu  rhagluniaethu  i  fabwysiad  trwy 
Iesu  Grist  iddo  ei  hun,  yn  ol  boddlonrwydd  ei  ewyllys  ef ;"  y  rhai  y 
mae  iddynt  "  brynedigaeth  trwy  ei  waed  ef,  sef  maddeuant pechodau  yn 

01  cyfoeth  ei  ras  ef ;"  y  rhai  y  bu  Duw,  trwy  Grist,  yn  "helaeth  iddynt 
yn  mhob  doethineb  a  deall,  gwedi  iddo  hysbysu  iddynt  ddirgelwch  ei 
ewyllys,  yn  ol  ei  foddlonrwydd  ei  hun,  yr  hon  a  arfaethasai  efe  ynddo  ei 
hun  ;"  a  hyn  oll  wedi  ei  wneyd  fel,yn  yr  oruchwyliaeth  hon,  cyflawnder 
yr  amseroedd,  cyflawnder  yr  amser,  y  "gallai  grynhòi  ynghyd  yn  Nghrist 
yr  holl  bethau  sydd  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ynddo  ef."  A  ydyw 
yr  holl  ras  anfeidrol  yma  wedi  ei  ddangos  i  gredinwyr,  fel  yr  adferid, 
rywbryd  yn  nhragywyddoldeb,  bob  ysbryd  coll  i  fywyd  a  gwynfyd  ? 
"  Er  dyddiau  Origen,"  ebe  Dr.  Eadie,  "  y  mae  amddiffynwyr  adferiad 
cyffredinol  wedi  ceisio  prawf-destun  yn  yr  ymadrodd  hwn.  Mae  y  cyd- 
destun,  pa  fodd  bynag,  yn  cyfyngu  y  'pethau  sydd  ar  yddaear'  i'r 
cyfryw  ag  y  mae  iddynt  brynedigaeth  trwy  ei  waed  Ef.  Nid  ydyw  dyn 
anmhrynedig  yn  cael  ei  gydnabod.  Ond  nid  ydyw  cospedigaeth  yr 
anedifeiriol  yn  ymyraeth  ág  unoliaeth  llywodraeth  Crist.  Y  oae 
drygioni  wedi  colli  ei  allu  i  grëu  terfysg,  canys  y  mae  yn  cael  ei  go?pi, 
ei  gyfyngu,  a'i  ddal  fel  peth  eiddil  yn  ngaíaeliad  y  Dialydd  Hollalluog." 
Ac  fel  y  dywed  Esgob  Ellicott,  "Mae  y  testun  yma  yn  aros  gyda  phwys- 
lais  neillduol  iawn  ar  yr — ynddo  Ef,  ar  gorphoriad  ynddo  Ef — pwyslais 
ag  yr  ymddengys  fod  ailadroddiad  y  geiriau,  ' ynddo  Ef,'  yn  cael  ei 
fwriadu  yn  arbenig  i'w  ddwyshâu.  Ië,  nid  ymddangosai  yn  rhyfygus 
dyweyd,  ei  fod  fel  pe  buasai  yn  amcan  yr  gan  Ysbryd  Glân  i  beri  i  ni 
deimlo  yn  bendant,nad  ellir  yn  br'iodol  ystyried  fod  effeithiolrwydd  cariad 
gwaredigol  yn  cyrhaedd  at  yr  hyn  sydd  y  tu  allan  iddo  Ef,  ac  ar  wdhàn 
oddiwrtho,  boed  farwol  neu  anfarwol,  dynol  neu  angelaidd."  Mae  y 
gair  yn  Col.  i.,  os  yw  yn  bosibl,  yn  dysgu  hyn  yn  fwy  amlwg  fyth. — 
Dadleuir  fod  Phil.  ii.  10.,  lle  y  dangosir  fod  "pob  glin  "  i  blygu  i'r 
Gwaredwr  dyrchafedig,  "  o'r  nefolion,  a'r  daearolion,  a  than-ddaearolica 
bethau,"  yn  profi  y  bydd  pawb  sydd  yn  uffern  rywbryd  yn  ymostwng 
iddo  Ef,  ac  felly  yn  cael  eu  cadw.  Cyn  y  gellir  profi  y  fath  beth  oddi- 
wrth  y  gair  hwn,  rhaid  dangos  nad  oes  dim  plygu  glin  yn  cael  ei  olygu 
yn  y  Bibl  ond  fel  arwydd  o  ymostyngiad  gwirfoddol.  Yn  Rhuf.  xiv. 
10 — 13,  fe  geir  yr  ymaclrodd  mewn  ystyr  tra  gwahanol :  "Eithr  pahaaa 

2    A* 


342  YR   ATHRAWIAETH    0   DIUGYWYDDOL   GOSP. 

yr  wyt  ti  yn  barnu  dy  frawd  ?  neu  paham  yr  wyt  yn  dirmygu  dy  frawd? 
canys  gosodir  ni  oll  ger  bron  gorseddfainc  Crist.  Canys  y  mae  yn 
ysgrifeuedig,  Byw  wyf  fi,  medd  yr  Arglwydd ;  pob  glin  a  blyga  i  mi,  a 
phob  tafod  a  gyffesa  i  Dduw."  Ac  y  mae  y  deínydd  yma  a  wneir  o'r 
ymadrodd  gan  Paul,  yn  ddigon  i  benderfynu  mai  dyna  yr  ystyr  sydd  iddo 
hefyd  (Esa.  xlv.  23)  yn  yr  Hen  Destament.  Tebyg  ydyw  y  casgliad  a 
dyna  Adferwyr  oddiwrth  Phil.  iii.  21:  "Yr  hwn  a  gyínewidia  ein  corfif 
gwael  ni,  fel  y  gwneler  ef  yr  un  ffurf  â'i  gorff  gogoneddus  ef,  yn  ol  y 
nerthol  weithrediad  trwy  yr  hwn  y  dichon  efe,  'ie,  ddarostwng  pob  peth 
iddo  ei  hun."  "  Y  mae  darostyngiad  i  Grist,"  eb8  Dr.  Hartley,  "  yn 
ol  arddull  ffugyrol  prophwydoliaethau  y  Bibl,  yn  ddedwyddwch,  nid  yn 
unig  yn  ddarostyngiad  trwy  orfodaeth,  fel  yr  un  i  orchfygwr  daearol." 
Sut  felly,  pan  mae  y  Gair  yn  llefaru  mor  amlwg  am  "osod  ei  elynion 
yn  droedfainc  i'w  draed?"  Heblaw  hyny  mae  y  gair  yn  cyfeirio  yn 
amlwg  at  nerthol  weithrediad  ei  "  ddichon  "  mawr  Ef. — Y  mae  Dr. 
Chauucy  (The  Sahation  of  All  Men)  yn  ystyried  fod  y  geiriau  yn  1  Cor. 
xv.  24 — 28,  sydd  yn  dangos  y  Mab  yn  rhoddi  i  fyny  y  deyrnas  i  Dduw 
a'r  Tad,  fel  y  byddo  Duw  oll  yn  oll,  "yn  derfynol  o  honynt  eu  hunain, 
pe  na  buasai  yr  un  testun  arall  yn  y  Bibl  o  gyffelyb  ystyr,"  ar  y  pwnc 
o  adferiad  cyffredinol.  Yr  ydym  ni  yn  methu  gweled  pa  fodd.  Yr  hyn 
a  welwn  ni  yn  y  geiriau  ydyw  y  bydd  y  Mab,  yn  y  "  diwedd,"  ar  derfyn 
ei  waith  mawr  Cyfryngol,  wedi  iddo  ddinystrio  pob  gelyn,  hyd  yn  nôd 
angeu,  "yr  olaf,"  fel  yr  ydym  ni  yn  edrych  arno,  a  phob  peth  wedi  eu 
darostwng  dan  ei  draed,  hyd  yn  nôd  pechod  a'r  diafol,  a  gallu  pob  pen- 
defigaeth  ac  awdurdod  a  nerth  i  godi  unrhyw  wrthwynebiad  iddo  wedi 
ei  dragywyddol  ddilëu, — y  bydd  Efe  y  pryd  hyny  yn  "rhoddi  i  fyny," 
hyny  yw,  yn  cyflwyno,  yn  adíeru  y  deyrnas  i  Dduw  a'r  Tad, — yn  ei 
chyflwyno  iddo  Ef  ar  ol  holl  chwalía  ofnadwy  pechod,  yn  deyrnas  adfer- 
edig,  ac  o  hyny  allan  yn  cydfwynháu  gyda'r  Tad  y  frenhiniaeth  arni, 
fel  y  byddo  yr  oll  o  Dduw  yn  dragywyddol  ogoneddus  yn  yr  oll  o'i 
weithredoedd.  Ond  yr  ydym  yn  cael  lle  amlwg  i  gasglu,  pan  y  bydd  y 
pethau  mawrion  hyn  oll  wedi  cymeryd  lle,  y  bydd  holl  elynion  yr  Iesu 
wedi  eu  gosod  dan  ei  draed,  yn  gystal  ag  y  bydd  y  cynhauaf  mawr  o 
eneidiau  sanctaidd,  o  ba  un  y  mae  efe  yn  flaenffrwyth,  wedi  ei  ddiogelu 
i'r  bywyd  tragywyddol. 

Fe  olygir  hefyd  fod  rhai  geiriau  yn  y  Bibl  yn  rhoddi  ar  ddeall  y  bydd 
pechaduriaid,  wedi  iddynt  ddyoddef  digon,  yn  cael  eu  rhyddhâu.  Felly 
y  cymerir  Mat.  v.  25,  "  Yn  wir  meddaf  i  ti,  Ni  ddeui  di  allan  oddiyno, 
hyd  oni  thalech  y  ffyrling  eithaf."  Dywedir  fod  y  gair  yma  yn  awgrymu 
fod  amser  pan  y  bydd  y  dyledwr  yn  cael  ei  ollwng  yn  rhydd.  Mae  y 
difrifwch  mawr  â  pha  un  y  lleferir  y  geiriau  yn  awgrymu  yn  amlycach 
o  lawer  y  bydd  carchariad  y  dyn  a  ballo  gyttuno  â'i  wrthwynebydd  yn 
un  parhäus;  a'r  un  modd,  yn  ystyr  ddyfnaf  y  geiriau,  y  bydd  trueni 
pechaduriaid  anedifeiriol  mewn  byd  arall  yn  dragywyddoî.  Pa  bryd  y 
gallant  fod  wedi  talu  yr  hatling  eithaf?  Mae  yn  amlwg  nad  all  fod 
unrhyw  haeddiant  yn  nyoddefiadau  y  damnedigion  a  all  glirio  eu  dyled; 
ac  am  hyny  nid  oes  dim  i  ddysgwyl  am  dano  ond  carchariad  parhäus. 
Ac  fe  sonir,  1  Cor.  iii.  15,  am'fod  "yn  gadwedig  trwy  dàn,"  oddiwrth 
yr  hyn  y  cesglir  y  bydd  adferiad  cyffredinol,  ar  ol  rhyw  gymaint  o  dân, 
dyweder  yn  y  purdan»     Y  mae  y  tân  y  sonir  am  dano  yn  y  geiriau  hyn 


TR   ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP.  343 

yn  rhywbeth  sydd  i  brofi  "gwaith"  pob  dyn  gyda  chrefydd, — y  gwaith, 
pa  fath  bynag  ydyw,  a  oruwchadeiledir  ar  Iesu  Grist  fel  sylfaen.  Y 
mae  rhy w  "  ddydd  "  i'r  tân  hwn,  i'r  prawf  a  osodir  ar  lafur  crefyddol 
dynion ;  "  y  dydd  a'i  dengys."  Pa  ddydd  ?  Fe  allai  yma,  fel  mewn 
manau  eraill,  "  dydd  profedigaeth,"  sydd  yn  dyfod  i  gyfarfod  dynion  y 
naill  wêdd  neu  y  llall  yn"ffordd  rhagluniaeth ;  neu,  fel  y  deallir  yn 
gyffredin  yn  yr  Ysgrythyrau,  dydd  y  farn.  Mae  yn  bosibl  y  bydd  tân 
y  prawf  yn  dinystrio  "gwaith"  dyn,  er  iddo  ef  ei  hun  fod  yn  gadwedig  ; 
ond  os  bydd  efe  ei  hun  yn  gadwedig,  "eto  felly  megys  trwy  dân."  Pan 
ddinystrir  ei  waith,  fe  fydd  ei  fywyd  hefyd  mewn  perygl;  ond  er  y  cwbl 
fe  dybir  y  bydd  ei  fywyd  yn  ddîogel.  Ond  yn  ol  y  deongliad  dan  sylw 
fe  olygir,  yu  groes  i  bob  tystiolaeth  Ysgrythyrol,  y  bydd  rhyw  ddydd  i 
brofi  ar  ol  dydd  y  farn ;  ac  i  brofi  dynion  fyddant  eu  hunain  wedi  dianc, 
er  fod  eu  gwaith  wedi  ei  losgi ! 

Mae  yn  ddrwg  genym  weled  yn  yr  holl  ymdrechion  uchod  i  brofi  ad- 
feriad  cyffredinol  allan  o'r  Ysgrythyrau,  mor  ryfeddol  o  ddiystyr  ydyw  y 
rhai  a  geisiant  sefydlu  y  golygiad  hwn  o  gyd-destynau  yr  ymadroddion 
a  ddyfynant,  yn  gystal  ag  o  rediad  cyffredin  yr  Ysgrythyrau.  Ymffrost- 
iant  yn  ddirfawr  mewn  gonestrwydd  beirniadol,  a  rhwymant  ni  yn  gildyn, 
pan  y  mae  hyny  yn  ateb  eu  dyben,  wrth  eiriadaeth  eu  dyfyniadau. 
Ond  pwy  a  oddefai  i  neb  gymeryd  brawddegau  yma  a  thraw,  dyweder  o 
ysgriíeniadau  Plato,  heb  dalu  un  sylw  i'w  cysylltiadau,  ac  yn  hollol  ddi- 
ystyr  o  amcan  cyffredinol  ei  holi  athroniaeth,  gan  osod  allan  rhyw 
ddamcaniaethau  gwylltion  y  gellid  ystumio  y  brawddegau  hyny  i  fod  yn 
ffafriol  iddynt,  fel  cyfundrefn  athronyddol  Plato  ?  Ac  yn  enwedig,  pa 
íodd  y  goddefid  i  ddynion  a  wnelent  ynfydrwydd  o'r  fath,  rodresu  eu 
hymffrost  ar  oesoedd  o  efrydwyr  goreu  yr  athronydd  fel  rhai  wedi  eu 
rhwymo,  yn  ol  ei  gymhariaeth  enwog  ef  ei  hun,  yn  nhywyllwch  yr  ogof, 
ac  heb  ddirnad  ond  nesaf  peth  i  ddim  am  y  gwersi  y  byddant  wedi 
rhoddi  eu  heinioes  i'w  hastudio  ?  Ac  eto  felly  y  mae  yr  Adferwyr  yn 
gwneyd  â'r  Ysgrythyrau  sanctaidd,  ac  felly  â'r  dynion  galluocaf  a  phuraf 
trwy  yr  oesoedd  sydd  wedi  cysegru  eu  holl  ymadferthoedd  i  geisio  cael 
allan  eu  hystyr.  Fel  y  crybwyllasom  yn  ein  herthygl  flaenorol,  nid 
ydyw  y  Parch.  Edward  White  yn  credu  mewn  cospedigaeth  ddiddarfod; 
y  mae  efe  yn  un  o  amddiffynwyr  galluocaí  y  ddamcaniaeth  o  Ddifodiad; 
ond  eto  dyma  yr  olwg  a  gymer  efe  ar  ddull  yr  Adferwyr  o  esbonio  yr 
Ysgrythyrau: — "Tybier  fod  Gweithred  Seneddol  yn  dosranu  tiroedd 
neillduol  rhwng  mil  o  bobl,  yn  decbreu  gyda  dadganiad  cyffredinol  o 
ewyllys  da  at  yr  holl  gwmni  a  nodir  i'r  gwaddoliad,  ac  o  ddymuniad  ac 
amcan  difrifol  ar  ran  y  Frenhines  a'r  Senedd  am  raniad  cyfartal  rhwng 
yr  holl  fil ;  ond  yn  rhagddarbod  yn  benodol,  mewn  geiriau  yn  cael  eu 
hailadrodd  drachefn  a  thrachefn,  os  byddai  i  neb  o  honynt  gyflawni 
lladrad  neu  lofruddiaeth,  neu  anufuddhâu  i'r  Dirprwywyr  fo  wedi  eu 
penodi  i  ranu  y  tir,  y  byddai  iddynt,  wedi  eu  cael  yn  euog,  gael  eu  ham- 
ddifadu  o'u  cyfranau  o'r  eiddo,  a'u  cau  allan  a'u  tori  yniaith  byth  rhag 
cael  rhan  o'r  tir.  Beth  a  feddyliem  o  ddadleuydd  a  ddefnyddid  gan  y 
cyfryw  ddrwgweithredwyr  euog-farnedig  pe  sylfaenai  ei  ddadl,  mewn 
cyngaws  yn  erbyn  y  Dirprwywyr,  ar  iaith  glir  a  chynnwysfawr  ymad- 
roddion  cyffredinol  y  Weithred,  a  amlygent  y  bwriad  o  ddosbarthiad 
cyfaital,  ac  a  broffesent  yr  un  ewyllys  da  yn  y  Senedd  at  bob  un  o'r  mil  ? 

"\i  a  2 


344  YR   ATHBAWIAETH   O   DBAGYWYDDOL   GOSP. 

Pe  sylfaenai  ddadl  ar  y  ffaith  íod  y  Frenhines  yn  caru  ei  holl  ddeiliaid 
yn  gyíartal,  ac  am  hyny  yn  ddiammheuol  ei  bod  yn  amcanu  i'r  da  a'r 
drwg  yr  un  modd  gyfranogi  yn  y  dosraniad,  fe  wnai  barnwyr  a  rheith- 
wyr  fỳr  waith  gyda'r  íath  ddadl.  Hwy  gyfeirient  at  y  rhag-ammod  oedd 
wedi  cael  ei  ddadgan  dracheín  a  thracheín,  ac  at  y  prawf  o  ddrygioni  y 
troseddwyr ;  a  hwy  a  yrent  yr  erlynydd  ymaith  gyda  chostau,  a  chyda 
cherydd  haeddiannol  am  ei  hyfdra.  Yn  awr  y  mae  dadleuydd  yr  erlyn- 
ydd  yma  yn  gywir  yn  cynnrychioli  y  Cyffredinolwyr.  Y  maent  yn 
cymeryd  y  dadganiadau  clir  am  gariad  Duw  tuag  at  ddynion,  am  ei 
amcanion  grasol  Ef  tuag  at  bob  dyn  yn  Nghrist,  ac  yn  hýí  yn  dwyn 
ymlaen  y  dadganiadau  hyn  i  gau  allan  y  rhag-ammod  oedd,  yr  un  mor 
glir,  wedi  ei  ailadrodd  gannoedd  o  weithiau  yn  Ngweithred  y  Prynedig- 
aeth,  na  chaiff  troseddwyr  cildyn  fyned  i'r  nefoedd — y  bydd  i  bawb  fo  heb 
eu  haileni  farw,  cael  eu  dyfetha,  a  chael  eu  dinystrio  yn  dragywyddol.  Yn 
ein  barn  ni  nid  oes  engraifft  f wy  arswydol  o  drais  ar  eiriau  sanctaidd  yn 
hanes  y  byd.  Os  ydyw  y  bygythion  hyn  o  íarwolaeth,  dinystr  corff  ac 
enaid  yn  uffern,  mewn  gwirionedd  yn  arwyddocâu,  fel  y  tybia  Mr.  Jukes, 
dynged  o  ba  un  y  bydd  i  bechaduriaid  oll  ddianc  i'r  neíoedd  yn  y  diwedd, 
ymddeügys  nad  yw  o  ddim  dyben  penffwdanu  yn  hwy  uwch  ben  Bibl 
nad  ydyw  byth  yn  meddwl  yr  hyn  y  mae  yn  ddywedyd.  Bydded  i'r 
ysgriíenwyr  hyn  ystyried  dau  lŵ  Duw  mewn  perthynas  i  Palestina. 
Fe  '  dyngodd  iddo  ei  Hun  '  y  rhoddai  y  wlad  hono  i  Abraham  ac  i'w  hâd 
byth.  Fe  'dyngodd'  hefyd  '  iddo  ei  Hun,'  400  mlynedd  wedi  hyny 
(Nuni.  xiv.),  na  cha'i  yr  un  o'r  genhedlaeth  oedd  wedi  gweled  ei  weith- 
redoedd  yn  yr  Aipht  fyned  i  mewn  i'r  wlad  hono.  Yr  oedd  y  naill  lŵ 
yn  cyfweddu  ac  yn  esbonio  y  llall.  Nid  oedd  dim  tebyg  i  drugaredd  y 
tu  cefn  i'r  ail  lŵ  yna  o  gauad  allan.  '  Cwympodd  eu  celaneddau  hwynt 
yn  y  diffaethwch.'  Nid  bygythiad  gwâg  oedd  y  '  Fel  mai.byw  fi.'  Yr 
un  modd  y  mae  bygythiad  pendant  o  '  gospedigaeth  dragywyddol,'  o 
'farwolaeth,'  o  'ddinystr  tragywyddol,'  i  bawb  a  wrandawant  yr  Efengyl 
ac  a'i  hesgeulusant  neu  a'i  gwrthodant ;  ac  yr  ydym  yn  ystyried  fod 
unrhyw  ymyryd  â'r  fath  fygythion  yn  niweidiol  i'r  eithaf  i  ddylanwad 
crefydd  ymhlith  dynion.  Y  mae  nid  yn  unig  yn  cefnogi  gobeithion  gau 
yn  y  diofal,  ac  yn  eu  harwain  i  anghofio  Heddyw  iachawdwriaeth,  ond 
tery  wrth  wraidd  ffydd  yn  ngwirionedd  yr  Hollalluog." — Life  in  Christ 
Only,p.  48,  49. 

Yn  wir,  y  prawf  cryfaf  o  wendid  y  golygiad  dan  sylw  ydyw  y  diffyg 
ymddiried  a  ddangosir  ynddo  gan  y  dynion  mwyaf  galluog  a  difrifol  a 
dueddwyd  i'w  gymeryd  i  fyny.  Cawsom  yn  ein  herthygl  flaenorol  fod 
Foster  yn  cydnabod  ei  fod  iddo  ef  yn  ffrwyth  argraff  ar  ei  feddwl  pan 
yn  ieuanc,  yn  hytrach  nag  yn  gynnyrch  ymchwiliad ;  a'i  fod  hefyd  yn 
cydnabod  fod  iaith  yr  Ysgrythyr  ar  y  ìnater  yn  "  ofnadwy  o  gref ;  "  fod 
"  barn  gyffredin,  os  nad  gyffredinol,  y  duwinyddion  yn  ei  erbyn,"  a'i 
"  fod  yn  gwestiwn  pwysig,  A  ydyw  yn  debyg  y  byddai  cynifer  o  filoedd 
o  ddynion  galluog,  dysgedig,  hynaws,  a  duwiol,  oll  mewn  camgymeriad  ?  " 
Yr  ydym  wedi  dangos  yn  yr  erthygl  hon  hefyd  fod  Mr.  Maurice,  yn 
enwedig  yn  eithaf  ei  addfedrwydd,  yn  petruso  llawer  rhag  defnyddio 
geiriau  cryfion,  pa  mor  angérddol  bynag  ei  ddymuniad  am  allu  credu 
fod  y  golygiad  yn  gywir ;  ei  fod  yn  gorfod  pledio  ei  anwybodaeth,  a 
chydnabod  ca  pherthynai  iddo  ef  ddywedyd  na  fydd  buddugoliaeth 


ÎR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL   GOSP.  345 

gyfìawn  ewyllys  Duw  yn  anmhosibl,  er  fod  gwrthryfelwyr  yn  ngharchar 
o  íewn  ei  lywodraeth.  Ebe  Syr  J.  Stephen  (Ecclesiastical  Biography, 
vol.  iii.),  "  Pwy  fu  erioed  yn  myfyrio  ar  gymeriad  Duw,  ac  ar  y  goruch- 
wyliaethau  Dwyíol  fel  y  maent  wedi  eu  gwneyd  yn  wybyddus  i  ni  yn  yr 
Ysgrythyrau  Sanctaidd,  heb  y  teimlad  llethol  o  ddirgelwch  y  tu  hwnt  i 
ddesgrijìad  pwysig,  aruthrol,  ac  anamgyffredadwy  ?  Mor  ofnadwy  ydyw  y 
pwys  y  mae  hanes  y  Bibl  yn  roddi  i  fygythion  y  Bibl !  Y  mae  ad-daliad 
wedi  ei  stampio  ar  bob  tudalen  a  Uinell  o'r  gyfrol  ofnadwy  yna ;  a  rhaid 
i'r  hwn  nad  yw  yn  canfod  yr  argraffnod  hwn  ar  y  testun  sanctaidd,  ei 
ddeongli  yn  ol  rhyw  reolau  beirniadaeth  a  wrthodid  yn  gyffredinol  fel 
yn  gwbl  eithafol  a  gwyllt,  pe  yn  cael  eu  cymhwyso  at  unrhyw  ysgrifen 
arall."  Cydnebydd  Olshausen  (ar  Mat.  xii.  31),  "nad  ellir  codi  gwrth- 
ddadl  yn  erbyn  tragywyddoldeb  cospedigaethau  ar  dir  ieithyddol ;"  ac 
er  y  cydnabyddai  Tholuck  ei  fod  "  o  ran  pwnc,  hyny  yw,  fel  duwinydd, 
yn  cael  ei  dŷnu  at  Gyffredinoliaeth ;  eto  yn  feirniadol,  hyny  yw,  fel 
esboniwr,  ni  wyddai  pa  fodd  i'w  gyfìawnhâu."  A  phan  ofynid  iddo 
gan  Dr.  Sears  o  America,  yn  Llundain,  ar  adeg  cyfarfod  y  Cynghrair 
Efengylaidd,  Ai  nid  ydoedd  yn  cael  adnodau  o'r  Ysgrythyr  oedd  yn 
bendant  yn  sicrhâu  cospedigaeth  dragywyddol  y  drygionus?  Ei  ateb 
oedd,  "  Ydwyf,  Mat.  xxv.  46,  a  rhai  eraill  cyffelyb."     Bid  sicr, 

Fools  rush  on  where  angels  fear  to  tread  ; 

ond  y  mae  arafwch  neillduol  gwýr  fel  y  rhai  a  enwyd  i  ddadgan  dim 
tebyg  i  argyhoeddiad  rnewn  perthynas  i  ddamcaniaeth  y  teimlent  mor 
ffafriol  iddi,  yn  m'yned  yn  dra  phell  i  ddangos  y  dylem  fod  yn  hynod  o 
ochelgar  rhag  ymollwng  o  flaen  hyder  dysgawdwyr  arwynebol  gyda 
dadl  sydd  mor  ryfeddol  o  wan,  ac  ar  fater  sydd  o'r  fath  ddirfawr  bwys. 
Yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  eio  bod  yn  gofyn  unwaith  i  ŵr  ieuanc  yr 
ymddyddenid  âg  ef',  mewn  Cyfarfod  Misol  yn  Machynlleth,  fel  ymgeis- 
ydd  am  y  weinidogaeth,  Beth,  yn  ei  fryd  ef,  oedd  dysgeidiaeth  y  Bibl 
ar  y  mater  o  gospedigaeth  yr  annuwiol?  Tra  yr  oedd  y  gŵr  ieuanc  yn 
adrodd  yn  dra  phriodol  yr  adnodau  oedd,  yn  ei  farn  ef,  yn  dysgu  yn 
amlwg  fod  y  gospedigaeth  yn  dragywyddol,  clywem  y  diweddar  Barch- 
edig  Richard  Humphreys,  y  pryd  hyny  o  Bennal,  yn  sibrwd  rhywbeth  yn 
bur  floesg  y  tu  cefn  i  ni;  wedi  gofyn  i'r  henafgwr  doeth  ac  anwyl,  oedd 
y  pryd  hyny  yn  týnu  yn  gyflym  tua'r  orphwysfa,  a  fyddai  mor  fwyn  a 
cheisio  adrodd  drachefn  yr  hyn  a  ddywedasai,  atebodd,  ychydig  yn  fwy 
clir,  ond  gyda  theimlad  a  drydanai  yr  holl  gyfarfod,  "  Ni  leiciwn  i  mo'i 
threio  hi,  rhag  ofn  ei  bod  yn  dragy  wyddoL"  Rhag  ofn  ei  bod  !  Y  mae 
yr  ystyriaeth  ofnadwy  yma  yn  difrifoli  y  meddyliau  mwyaf  galluog  a 
phur  wrth  aros  uwchben  y  fath  fater,  ar  wahân  i  gryfder  y  rhesymau 
yn  erbyn  terfynolrwydd  y  gospedigaeth.  Ond  yn  annibynol  ar  bob 
teimladau,  yr  ydym  ni  yn  methu  gweled  fod  dim  rheswm  yn  bosibl  o 
blaid  y  fath  ddamcaniaeth.  Cyn  y  gellir  ei  sefydlu,  rhaid  profi  fod  yn 
bosibl  i  ddyn  edifarhâu  yn  y  byd  arall,  wedi  iddo  gyrhaedd  y  fath 
sefydlogrwydd  mewn  drygioni  ag  i  hen  wneuthur  ei  edifeirwch  yn  gwbl 
anobeithiol  hyd  yn  nôd  yn  y  byd  hwn ;  fod  dydd  gras  eto  yn  parhâu  ar 
ol  y  sicrwydd  eithaf  ei  fod  wedi  myned  heibio  am  byth,  ac  fod  gwared- 
igaeth  yn  bosibl  ar  ol  i  dynged  pob  dyn  gael  ei  sêlio  yn  dragywyddol 


346  YR    ATH.RAWIAETH    0    DHAOYWYDDOL    GOSP. 

ddigyfnewid ;  fod  rhyw  aberth  arall,  pan  y  dywed  y  Gair  "  nad  oes 
aberth  mwyach  wedi  ei  adael  dros  bechodau ;"  ac  fod  diangfa  i'w  chael, 
pan  y  dengys  y  Gwirionedd  yn  anilwg  nad  oes  mwyach  ond  "  rhyw 
ddysgwyl  ofhadwy  am  íarnedigaeth,  ac  angerdd  tân,  yr  hwn  a  ddifa  y 
gwrthwynebwyr ;"  íod  rhyw  ammodau  i  fygythion  Duw  am  y  digofaint 
sydd  ar  ddyfod,  pan  nad  ydyw  Efe  ei  hunan  wedi  rhoddi  un  awgrym 
am  y  fath  beth,  ond  pob  sicrhâd  eu  bod  yn  gwbl  ddiammodol,  yn 
ddi-edifarus,  yn  ddi-alw  yn  ol ;  ac  yn  olaf,  fod  modd  esbonio  ymaith  y 
gospedigaeth  ag  y  mae  y  geiriau  cryfaf  sydd  yn  bosibl  yn  yr  Ysgryth- 
yrau  megys  yn  gruddfan  dan  anfeidrol  lwyth  o  ystyr  wrth  ddangos  ei 
mawredd, — yr  oedd  Mab  Duw  yn  ŵylo  wrth  weled  pechaduriaid  Jeru- 
salem  ar  syrthio  iddi, — ie,  na  fu  yn  ormod  ganddo  Ef  ei  dyoddef  ei 
Hunan  er  mwyn  i  ni  gael  ein  gwaredu  rhagddi,  ac  y  bu  dan  ei  phwysau 
ofnadwy  yn  chwysu  y  gwaed  yn  yr  ardd,  ac  ar  Galfaria  yn  marw  ! 

Dywedasom  mai  y  prif  olygiad  arall  y  mae  dynion,  pan  yn  ceisio 
gochel  poenusrwydd  y  syniad  o  gospedigaeth  dragywyddol,  wedi  teimlo 
eu  meddyliau  yn  gogwyddo  ato  ydyw  y  ddamcaniaeth  o  Ddifodiad. 

Rhaid  addef  fod  amryw  ddynion  lled  enwog  y  dyddiau  hyn  yn  siarad 
ac  yn  ysgrifenu  yn  bur  gryf  o  blaid  y  golygiad  hwn.  Y  maent  yn 
deall  y  bydd  y  dinystr  a  fygythir  ar  bechaduriaid  anedifeiriol,  yn  llyth- 
yrenol  yn  ddifodiad  arnynt.  Nid  ydynt  yn  cyttuno  pa  bryd  y  bydd  y 
difodiad  hwnw  yn  cymeryd  lle.  Tybia  rhai  mai  yn  angeu,  a  chadarn- 
hânt  y  golygiad  â'r  fath  adnodau  â  Preg.  ix.  10;  Salm  cxlvi.  3,  4; 
Jer.  li.  57.  Barna  eraill  y  bydd  y  difodiad  hwnw  yn  cymeryd  lle  yn 
union  ar  ol  dydd  y  farn.  Ond  ymddengys  mai  y  farn  fwyaf  gyffredin 
ydyw  y  bydd  yr  anedifeiriol,  cyn  ei  ddifodiad,  yn  dyoddef  cospedigaeth 
yn  ufTern  yn  ol  ei  weithredoedd,  a  hyny,  fe  allai,  am  gyfnod  rhyfeddol 
o  faith.  Fe  ddadleuir  fod  y  golygiad  cyffredin  am  ddyn  fel  crëadur 
anfarwol,  ar  dir  athroniaeth,  heb  un  rheswm  o'i  blaid,  ac  ar  dir  y  Bibl, 
yn  gwbl  ddisail ;  mai  yn  Nghrist  yn  unig  y  mae  bywyd  i  bechadur  yn 
bosibl,  hyd  yn  nôd  yn  yr  ystyr  o  hanfodiad ;  ac  y  rhaid  fod  y  geiriau 
cryfion  sydd  yn  sôn  am  ei  ddinystr  i'w  cymeryd  yn  eu  hystyr  lythyrenol, 
ac  yn  golygu  dif odiad.  Mae  yn  debyg  mai  y  mwyaf  amlwg  o  amddiffyn- 
wyr  y  golygiad  hwn  yn  Mhrydain  ydy  w  y  gŵr  y  cyfeiriasom  ato  fwy  nag 
unwaith  o'r  blaen,  y  Parch.  Edward  White,  gweinidog  St.  Paul's 
Chapel,  Kentish  Town,  Llundain.  Cawsom  ei  fod  ef  yn  gohebu  â 
Foster  ar  y  mater  yn  1841.  Yn  1345  cyhoeddodd  lyfr  o  dan  yr  enw, 
Life  in  Christ,  ymha  un  y  dadleuai  nad  oedd  dim  yn  aros  dyn  allan  o 
Grist  ond  dinystr,  a'r  dinystr  hwnw  yn  ddifodiad.  Bu  y  llyfr  hwnw  yn 
foddion  i  argyhoeddi  y  Parch.  Samuel  Minton,  M.A.,  a'r  Parch.  Thomas 
Davis,  M.A.,  o  Roundhay,  ac  eraill,  y  rhai  erbyn  hyn  ydynt  amddiffyn- 
wyr  mwyaí  blaenllaw  y  golygiad.  Y  mae  Minton  wedi  ysgrifenu  llyfr 
ar  y  pwnc,  dan  yr  enw,  The  Glory  of  Christ  in  ihe  Creation  and  Recon- 
ciliatioìi  ofall  things,  a  Davis  un  arall,  dan  yr  enw,  Endless  Suffering 
not  the  Doctrine  of'  Sçriptitre.  Y  mae  Dr.  Joseph  Parker  hefyd  yn 
amddiffyn  y  golygiad  yn  ei  lyfr,  Old  Truths  in  new  Forms.  Ac  heblaw 
gweithiau  eraill  allesid  enwi,  ymae  cyhoeddiad  misol,  The  Rainbow,  dan 
olygiad  Dr.  Leask,  yn  cael  ei  gyhoeddi  i  ddadleu  y  golygiadau  hyn. 
Fe  ysgrifenir  arnynt  i  gyhoeddiadau  eraill  hefyd.    Fe  yniddangosoddi 


TR    ATI'RAWlAETH    0   DRAGYWYDDOL    GOSP.  347 

llyfryn  Mr.  White,  a  uodasom  uwchben  yr  erthyglau  hyn,  Life  in  Christ 
Only,  fel  llythyrau  yn  y  Christian  World,  cyn  ei  gyhoeddi  ar  wahân;  ac  y 
mae  llawer  o  lythyrau  eraill  hefyd  ar  yr  un  mater  wedi  ymddangos  yn 
y  papyr  hwnw.  Ac  y  mae  yn  ddealledig  fod  Mr.  White  yn  parotöi  llyfr 
mawr  yn  bresennol,  dan  gyffelyb  enw  i'w  waith  cyntaf,  Lije  in  Christ, 
ymha  un  yr  addawa  ymdriniaeth  ofalus  ar  yr  holl  gwestiwn  yn  ei 
berthynas  â  duwinyddiaeth  a  bywyd  cyffredin,  ac  y  symia  i  fyny  wersi 
ei  fywyd  ar  y  mater.  Y  mae  y  frawdolioeth  sydd  yn  credu  yn  y  golyg- 
iadau  hyn  hefyd  yn  hynod  o  weithgar  yn  eu  hymdrech  i  ledaenu  eu 
golygiadau  trwy  draethodau,  &c,  ac  nid  ydyw  yn  ormod  ganddynt  eu 
pregethu  o'r  pulpudau.  Y  maent  yn  ymddangos  yn  argyhoeddedig  fod 
gwirionedd  Duw  ganddynt,  ac  yn  credu  fod  ffyddlondeb  iddo  Ef  yn  galw 
arnynt  i  beidio  gosod  eu  canwyll  dan  lestr,  ond  mewn  canwyllbren,  fel 
y  chwaler  o'r  egíwys  y  gaddug  y  mae  drwy  yr  holl  ganrifoedd  wedi  bod 
yn  eistedd  dani.  Bid  sicr,  fe  ddangosir  difodiad  fel  rhywbeth  tra  oin- 
adwy.  Er  fod  amrywiaeth  mawr  yn  eu  golygiadau  am  dano, — o'r  syniad 
materawl  sydd  yn  ei  wneyd  yn  ddiffoddiad  bythol  ar  fodolaeth  dyn  yn 
angeu,  i'r  syniad  y  bydd  ei  fodolaeth  yn  cael  ei  dreulio  allan  yn  llythyr- 
enol  gan  ddyoddefiadau,  ac  yn  enwedig  y  bydd  y  pechadur,  ar  ol  dyoddef 
felly  am  dymmor  o  aruthrol  feithder  am  ei  anwiredd,  o'r  diwedd  yn  cael 
ei  ddinystrio  gan  Dduw, — eto  y  maent  oll  yn  ceisio  ei  osod  allan  fel 
peth  ofnadwy  iawn.  Mae  yn  wir  fod  difodiad  yn  beth  ag  y  mae  natur 
yn  ymgroesi  rhagddo  gyda  dirfawr  ddychryn.  Cyfeirir  at  ymadroddion 
Milton  yn  Ngholi  Gwýnfa,  llyfr.  ii.,  lle  y  dangosir  gyda'r  fath  arswyd 
yr  edrychai  ysbryd  coll  ar  ddiíodiad,  byd  yn  nôd  fel  ymwared  oddiwrth 
ddyoddefaint  arigerddol : — 

Sad  cure  !  for  wlio  would  lose, 
Though  full  of  pain,  this  intellectual  being, 
Those  thoughts  that  wander  through  eteruity, 
To  perish  rather,  swallowed  up  and  lost 
In  the  wide  womb  of  uncreated  Night, 
Devoid  of  sense  and  motion  ? 

Ond  y  mae  yn  dêg  sylwi  fod  y  geiriau  yna  yn  cael  eu  gosod  gan  Milton 
yn  ngenau  Belial,  yr  ysbryd  mwyaf  dirmygedig  yn  ei  olwg  o'r  holl 
gethern.  Y  mae  Moloch,  yr  hwn,  a  dyweyd  y  lleiaf  am  dano,  sydd  yn 
dangos  teithi  arwraidd,  yn  llefaru  yn  wahanol  iawn : — 

What  can  be  worse 
.    Than  to  dwell  here,  driven  out  frora  bliss,  condemned 
In  this  abhorred  deep  to  utter  woe  ; 
Where  pain  of  unextinguishable  fìre 
Must  exercise  us  without  hope  of  end, 
The  vassals  of  his  anger,  when  the  scourge 
Inexorably,  and  the  torturing  hour, 
Calls  us  to  penance  ?     More  destroyed  than  thus 
We  should  be  quite  abolished,  aud  expire. 
What  fear  we  then  ?  what  doubt  we  to  incenss 
His  utmost  ire  ?  which  to  the  highth  enraged, 
Will  either  quite  consume  us,  and  reduce 
To  nothing  this  esscntial — happier  far 
Than  miserable  to  have  etemaí  beiiii-  ! — &c. 


348  YR    ATHRAWIAETII    0    DRAGYWYDDOL    GOSr. 

Cyhyd  ag  y  byddo  dyn  yn  gallu  gobeithio,  y  mae  diíodiad  yn  beth 
arswydus  iawn  yn  ei  olwg ;  ond  wedi  i  obaith  ddiffodd  yn  ei  fynwes, 
onid  ydyw  yn  ei  geisio  ?  Paham  y  mae  dynion  yn  eu  lladd  eu  hunain, 
ond  gyda'r  amcan  o  gael  ymwared  o  fodolaeth  sydd  wedi  dyfod 
iddynt  yn  faich  annyoddeíol?  Dyweder  a  ddyweder  am  ofnadwy- 
aeth  y  dynged  o  ddifodiad,  mae  yn  amlwg  nad  all  íod  ond  ychydig 
iawn  o  rym  ynddi  fel  peth  i  arswydo  rhagddo,  yn  enwedig  mewn 
cymhariaeth  i  athrawiaeth  gyffredinol  yr  eglwys  am  gospedigaeth 
dragywyddol.  Yr  ydym  yn  addef  ar  yr  un  pryd  fod  cael  y  gwirion- 
edd,  beth  bynag  a  fyddo,  yn  llawer  mwy  pwysig  na  chael  athraw- 
iaeth  a  baro  ddychryn  yn  mynwesau  pechaduriaid,  er  mor  fawr  ydyw 
y  lle  a  roddir  i  hyny  yn  y  Gair  sanctaidd.  A'r  cwestiwn  mawr  i 
ni  mewn  perthynas  i 'r  golygiadau  a  amddiffynir  gan  y  Difodwyr  neu  y 
Dinystrwyr  ydyw,  beth  a  gynnygir  i  ni  fel  profion  eu  gwirionedd  ?  Mae 
yn  wir  nad  allwn  lai  na  dychryn  wrth  feddwl  am  yr  effeithiau  a  gyn- 
nyrchid  ar  y  byd  pe  gellid  sefydlu  yr  athrawiaeth  o  ddifodiad  gelynion 
Duw.  Fe  roddai  rym  yn  sicr  i  eiriau  meibion  pleser,  "  Bwytäwn  ac 
yfwn,  canys  yfory  marw  yr  ydym  ;"  ac  ar  y  wyneb  y  mae  hyny  yn  peri 
i  ni  deimlo  yn  araf  i  dderbyn  y  fath  syniad  fel  un  o  wirioneddau  yr 
Eíengyl.  Yr  ydym  yn  cydymdeimlo  yn  fawr  â  difrifwch  ysbryd  Mr. 
White,  a  rhai  o'i  frodyr  sydd  yn  credu  y  golygiadau  hyn  ;  ac  yr  ydym 
yn  cael  profìon  parhäus  fod  diírifwch  dwfn  yn  ysbryd  dysgawdwr,  er  heb 
fod  ganddo  ond  darn  o  wirionedd,  yn  llawer  iawn  mwy  pwerus  na'r 
uniongrededd  mwyaf  perffaith  yn  nghanol  nychdod  marweidd-dra.  Ond 
yr  ydym  yn  cael  mai  anaml  iawn  y  mae  neb  sydd  yn  gŵyro  oddiwrth 
wirionedd,  er  mor  ragorol  ei  amcan  a'i  ysbryd,  yn  gallu  trosglwyddo  i'w 
ganlynwyr  ei  bwyll  a'i  ddifrifwch  ei  hunan  gyda'i  olygiadau;  a'r  canlyn- 
iad  ydyw  fod  llithriad  ofnadwy  yn  cymeryd  lle,  a  phethau  yn  cael  eu 
cyrhaeddyd  cyn  y  diwedd  na  fuasai  neb  yn  arswydo  yn  fwy  rhagddynt 
na'r  neb  y  bo  ei  ddamcaniaethau  ef  ei  hunan  wedi  bod  yn  achlysur  i 
arwain  iddynt.  Er  hyn  oll  nid  ydym  ni  yn  pryderu  nemawr  am  ganlyn- 
iadau ;  yr  ydym  yn  berffaith  hyderus  fod  gwirionedd  Duw  yn  abl  i 
gymeryd  gofal  am  dano  ei  hun,  ac  fod  pob  gwirionedd  yn  gyson  â  phob 
gwirionedd  arall,  ac  yn  rhwym  o  gydweithio  er  cario  allan  yr  amcanion 
Dwyfol.  Eto  pan  y  mae  syniadau  o'r  fath  yma  yn  cael  eu  cynnyg  i  ni 
fel  gwirionedd — syniadau  sydd  trwy  yr  oesoedd  wedi  bod  ymron  yn  gwbl 
ddyeithr  i'r  eglwys,  a  syniadau  ag  y  mae  yn  hawdd  gweled  y  bydd  eu 
heffaith  ar  feddwl  y  byd  yn  andwyol  y  tu  hwnt  i  ddychymyg, — y  mae  yn 
ddiammheu  yn  ddyledswydd  amom  fýnu  boddlonrwydd  yn  y  gwarantau 
a  ddygir  ymlaen  fel  profion  eu  dilysrwydd. 

Ymddengys  mai  y  "  ddwy  goloín  ganol "  ar  ba  rai  yr  ymgynnalia  y 
ddamcaniaeth  o  Ddifodiad,  ydyw  marwoldeb  naturiol  dyn  ar  y  naill  law, 
a'r  dadganiadau  hyny  yn  y  Gair,  ar  y  llaw  arall,  sydd,  meddir,  mor  ddi- 
amwys  yn  dangos  mai  difodiad  ydyw  yr  unig  dynged,  allan  o  Grist,  all 
fod  yn  ei  aros  yn  y  byd  arall. 

1.  Y  mae  yr  ysgrifenwyr  hyn  yn  siarad  gyda  dirfawr  ysgorn  am  yr  hyn 
a  olygir  gan  y  byd  fel  yr  athrawiaeth  o  anfarwoldeb  naturiol  yr  enaid. 
Ymddengys  mai  breuddwyd  cwbl  disail  ydyw  hyn,  nad  oes  dim  athron- 
iaeth  deilwng  o'r  enw  a  all  ei  gydnabod  am  fynyd.  na  rhith  o  awdurdod 
iddo  yn  yr  Ysgrythyrau  o  gwbl.     Os  felly  y  mae  y  peth,  mae  yn  amlwg 


YR    ATHIUWIAETH    0    DTiAGYWYDDOL    GOSP.  349 

íod  dynolryw  trwy  yr  oesoecld  wedi  bod  yn  llaíurio  dan  gryn  gamgymer- 
iad.  Cam  neu  gymhwys,  y  mae  y  grediniaeth  yn  anfarwoldeb  yr  enaid 
wedi  cymeryd  meddiant  helaeth  iawn,  os  nad  cyffredinol,  o  feddyliau 
dynion.  A  phrin  y  mae  yn  anathronyddol.  Mae  y  ddadl  arddansoddol, 
oddiwrth  natur  yr  enaid,  yn  meddu  grym  sydd  wedi  ei  deimlo  gan  lawer 
o  íeddylwyr  galluog.  Mae  yn  wir  nad  allwn  ddyweyd  nad  ydyw  yn 
bosibl  íod  rhyw  amgylchiadau,  y  tu  allan  i'n  profiad  ni  a  thu  hwnt  i'n 
dirnadaeth,  dan  ba  rai  y  gallai  y  fath  beth  gymeryd  lle  a  marwolaeth  yr 
enaid ;  ond  gan  belled  ag  y  mae  ein  hadnabyddiaeth  ni  o  f arwolaeth  yn 
myned,  nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  yn  bosibl  iddo  gyrhaedd  yr  enaid. 
Yr  un  modd  y  ddadl  oddiwrth  ddybenion  eithaf,  yr  hon  a  ddengys  fod 
pob  peth  arall  yn  cyrhaedd  ei  berffeithrwydd  cyn  dechreu  adfeilio,  ond 
fod  galluoedd  meddyliol  dyn  mor  bell  o  gyrhaedd  eu  heithaf  yn  y  byd 
hwn  fel  y  dangosant  gyfaddasder  at  ddadblygiad  diderfyn,  gan  beri  i 
ddynion  deimlo  nad  ydynt,  pan  yn  gorfod  marw,  mewn  gwirionedd  ond 
newydd  ddechreu  byw.  Mae  y  ddadl  oddiwrth  gyfatebiaeth  yn  awgrymu 
yn  amlwg  iawn  y  gall,  os  nad  y  bydd,  dyn  fyw  ar  ol  iddo  farw.  Y  mae 
crëaduriaid  o'n  hamgylch  yn  myned  trwy  gyfnewidiadau  mawrion  heb 
golli  eu  hanfodiad. 

Onid  oes  mewn  llindysyn— a'i  fèroes, 
Wrth  farw  'n  ei  blisgyn, 
A  chodi  mor  wych  wed'yn, 
Eglurhâd  goleu  ar  hyn  ? 

Ac  y  mae  dyn  ei  hunan,  fel  y  dengys  Butler,  yn  gor-fyw  y  cyfnewidiad 
yn  ei  enedigaeth,  yr  hwn  mae  yn  debyg  nad  all  fod  nemawr  llai  na'r  un 
yn  angeu ;  heblaw  fod  yr  addfediad  a  geir  yn  fynych  ar  ei  alluoedd,  i 
fyny  hyd  bwynt  marwolaeth,  er  gwaethaf  yr  holl  anfanteision  cysyllt- 
iedig  â  goruchwyliaeth  ei  ymddattodiad,  yn  rhagddangos  yn  bur  gryf  nad 
all  yr  ymddattodiad,  pan  wedi  ei  gwblhâu,  ddim  dinystrio  yr  hyn  nad 
allai,  yn  ystod  ei  gwblhâd,  ei  anmharu.  Y  mae  braidd  yn  ffasiynol  y 
dyddiau  hyn  i  wrthod  i  gyfatebiaeth  fwy  o  allu  nag  a  olygir  mewn  profi 
nad  yw  y  peth  y  cyfeiria  ato  yn  anmhosibl,  fel  y  mae  hefyd  yn  ffasiynol 
i  edrych  gyda  dibrisdod  ar  y  profion  allanol  o  fod  a  llywodraeth  yr 
Anfeidrol,  fel  y  dangosir  hwynt  mewn  Duwinyddiaeth  Naturiol.  Ond 
wedi  i  ffasiwn  y  fynyd  fyned  heibio  y  mae  greddfau  cynhenid  y  meddwl 
yn  aros ;  ac  fel  y  dywedai  Napoleon  I.  wrth  ei  wyddonwyr,  pan  ar  eu 
mordaith  i  Syria  yr  hwtient  y  drychfeddwl  o  Grëawdwr,  "  Y  mae  hyna 
yn  burion,  foneddigion,  ond  pwy," — gan  gyfeirio  à'i  law  at  nefoedd  y 
dwyrain  yn  ogoneddus  gan  sêr, — "pwy  a  wnaeth  y  rhai  hyn?" — yr  un 
modd  y  mae  yn  anmhosibl  peidio  meddwl,  pan  mae  y  gweledig  oll  fel 
dammeg  fawr  yn  pregethu  i  ni  yr  anweledig,  nad  ydyw  awgrymiadau 
cyfatebiaeth,  er  yn  floesg,  yn  rhoddi  i  ni  gryn  lawer  o  sicrhàd  hefyd  am 
y  pethau  mawrion  y  dygant  eu  tystiolaeth  iddynt.  Mae  y  ddadl 
cosmical  hefyd,  sef  yr  un  oddiwrth  ehangder  a  gogoniant  y  grëadigaeth, 
a'r  syniadau  sydd  gan  ddynion  am  dani,  yn  pregethu  yn  bur  amlwg  y 
rhaid  fod  cartref  i  ysbryd  dyn  y  tu  draw  i  farwolaeth.  Mae  y  ddadl 
ddivyfyddol,  theological,  sef  yr  un  oddiwrth  gymeriad  a  pherffeithiau  Duw, 
yn  gryfach  o  lawer.  Mae  yn  dra  anghyson  meddwl  fod  y  fath  Un  wedi 
gwneyd  ciëadur  ar  ei  lun  a'i  ddelw  ei  hunan,  ac  yn  meddu  cymhwysder 


850  YR   ATHRAWIAETII    0   DRAGYWYDDOL    GOSP. 

i  dynu  ei  fwynhâd  o  hóno,  ac  heb  iddo  fwy  o  barhâd  na  phryíed  y  llwch. 
Ac  y  mae  y  ddadl  foesol,  sydd  yn  codi  o  galon  dyn,  yn  gryfach  o  bosibl 
na'r  cyían.  Ar  ol  i  Kant  wneyd  ymdrech  egniol  i  ddadymchwel  holl 
seiliau  y  dadleuon  eraill,  addefai  ei  fod  yn  ymdeimlo  â  grym  y  ddadl 
hon,  fel  y  gwnai  heíyd  â'r  ddadl  foesol  dros  fodolaeth  Duw.  Mae  hon 
yn  cymeryd  i  fewn  allu  y  gydwybod  i  ymduimlo  â  chyfiawnder,  ac  i  gredu 
y  rhaid  fod  byd  arall  lle  y  bydd  yn  cael  ei  gario  allan  ar  raddía  llawer 
ehangach  nag  a  welir  yn  y  byd  hwn ;  y  mae  hefyd  yn  cymeryd  fod  dy- 
heuad  yr  enaid  am  berffeithrwydd,  a  pherffaith  wynfyd  mewn  perffaith 
rinwedd,  yn  brawf  tra  sicr  y  rhaid  fod  byd  arall  ac  ystâd  anfarwol  lle 
y  bydd  y  pethau  hyn  yn  cael  eu  cyrhaeddyd.  "  Yn  ddiammheuol,"  ebe 
Fichte,  "  y  mae*perffaith  ddedwyddwch  hefyd  y  tu  draiu  i'r  bedd  i'r  rhai 
ydynt  yn  y  byd  hun  icedi  dechreu  ei  fwynhâu"  Mae  y  Pregethwr  (iii.  11) 
yndyweyd,  "Eíe  a  wnaeth  bob  peth  yn  dêg  yn  ei  amser;  efe  a  osododd 
y  byd  hefyd  yn  eu  calonau  hwynt,  fel  na  allo  dyn  gael  allan  y  gwaith  a 
wnaeth  Duw  o'r  dechreuad  hyd  y  diwedd."  Nid  oes  ddadl  bellach  nad 
ystyr  y  gair  a  gyfieithir  byd  yn  yr  adnod  hon  ydyw  tragywyddoldeb. 
Mewn  Hebraeg  diweddarach  arwydda,  nid  yn  unig  tragywyddoldeb 
diddechreu  a  diddiwedd,  ond  hefyd  y  byd,  fel  peth  sydd  i  barhâu  yn 
anmhenodol ;  ond  yr  oedd  yr  ystyr  yna  yn  anadnabyddus  i'r  ysgrifen- 
wyr  sanctaidd.  Ystyr  y  gair  gan  hyny,  íel  y  dywed  Delitzsch  (System  of 
Biblical  Psychology,  p.  475J,  ydy w,  "  Yn  natur,  h.y.,  yn  nghyfansoddiad 
cynhenid  dyn,  y  mae  y  gallu  i  ymsynio  am  dragywyddoldeb,  yrymdrech 
i  ymaflyd  yn  y  tragywyddol,  yr  hiraeth  am  fywyd  tragywyddol.  Er  nad 
allwn  gasglu  oddiwrth  hyny  fod  dyn  yn  dyfod  o  dragywyddoldeb,  y  mae 
er  hyny  yn  sicr  ei  fod  wedi  ei  fwriadu  i  dragywyddoldeb.  Mae  y 
casgliad  yn  anwrthwynebol,  yr  un  modd  ag  y  mae  casgliad  Descartes 
oddiwrth  y  drychfeddwl  am  Dduw  at  fodolaeth  Duw  yn  anwrthwynebol. 
Dyma  yr  hyn  a  elwid  gan  yr  henafiaid  argumentum  àb  appetitu  immortal- 
itatis — y  ddadl  oddiwrth  y  dymuniad  am  anfarwoldeb."  Fe  ddangosir 
cryn  rodres  wrth  brofì  nad  yw  yn  bosibl  fod  dyn  o  angenrheidrwydd  yn 
anfarwol ;  mai  Duw  yn  unig  sydd  felly  ;  &c  fod  yn  bechadurus  hòni  i'r 
pryfyn  yr  hyn  nad  yw  yn  briodol  ond  i  Jehofah  ei  hunan.  Ac  yn  gwbl 
afreidiol  fe  ddyfynir  o  Tatian,  "  Nid  ydyw  yr  enaid  ynddo  ei  hun  yn 
anfarwol,  O  Roegiaid  ;"  ac  o  Justian  Ferthyr,  "  Cyfranoga  o  fywyd 
cyhyd  ag  yr  ewyllysia  Duw  iddo  fyw ;"  ac  o  Athanasius,  "  Canys  Duw 
yn  unig  sydd  ganddo  anfarwoldeb,  ac  sydd  ei  Hun  yn  anfarwoldeb." 
Yr  ydym  yn  addef  byn  oll ;  ond  y  mae  yn  berffaith  bosibl,  wedi  y  cyfan, 
fod  yr  enaid,  yn  ol  bwriad  Duw,  wedi  ei  wneyd  yn  anfarwol,  ac  mewn 
canlyniad  ei  fod  wrth  natur  hefyd  yn  anfarwol.  Dyma  y  cwbl  a  ddadleuir 
ar  ei  ran.  Ac  mae  yn  amlwg  fod  y  golygiad  ei  fod  felly  wedi  ffýnu  yn 
y  byd  yn  gyffredinol,  ac  o'r  oesoedd  boreuaf.  Yr  oedd  yr  hen  Aiphtiaid, 
o  blygain  y  byd,  yn  credu  yn  anfarwoldeb  yr  enaid.  Felly  y  dynion 
meddylgar  oeddynt  yn  crëu  athrawiaeth  a  chrefyddau  India.  Felly  yr 
hen  Roegiaid  a'r  Rhufeiniaid.  Y  gamp  yn  wir  ydyw  canfod  un  adran 
o'r  ddynoliaeth  heb  fod  yn  dal  y  grediniaeth  yma.  Ac  er  fod  meddylwyr 
o  blith  gwahanol  genhedloedd  wedi  dangos  llawer  o  allu  yn  fynych  wrth 
olrbain  seiliau  athronyddol  y  grediniaeth,  eto  y  mae  yn  amlwg  fod  ei 
gafael  yn  meddwl  y  byd  yn  ddyínach  na  phob  athroniaeth,  ac  yn  meddu 
arglwyddiaeth  fel  yr  eiddo  greddf  gynhemd.    Daw  i  fyny  â  thelerau 


YB    ATEIflAWIAETII    0    DP.AGYWYDDOL    GOSP.  351 

celyd  deddf  Vincentius  am  yr  byn  a  ddylid  dderbyn  íel  gwirionedd,— 
Quod  semjoer,  quod  ubique,  et  quod  ab  omnibus  :  Yr  byn  a  gredir  bob  amser, 
ymbob  man,  a  chan  bawb.  Nid  ydym  ni  yn  gallu  amgyffred  pa  fodd  i 
roddi  cyfrif  am  gyffredinolrwydd  y  grêd  yn  anfarwoldeb  naturiol  yr  enaid, 
ond  trwy  ei  phriodoli,  yn  allanol,  fel  llawer  o  egwyddorion  eraill  yn 
ffydd  gyffredinol  y  byd,  i  ddadguddiad  a  wnaed  i  ddynolryw  yn  y 
dechreuad ;  ac  yn  dumewnol,  i'r  teimlad  a  blanwyd  yn  yr  enaid  o  ym- 
estyniad  at  yr  etifeddiaetb  o  anfarwoldeb  a  ddarparwyd  ar  ei  gyfer.  Pa 
fodd  bynag,  y  mae  y  grediniaetb  yn  anfarwoldeb  naturiol  yr  enaid  yn 
ddiammheuol  yn  y  byd,  ac  y  mae  ei  hesbonio  ymaith  fel  breuddwyd 
neu  ddychymyg  ofer  yn  anmhosibl. 

Ond  fe  hònir  yn  arbenig  nad  ydyw  y  Bibl  yn  cydnabod  yr  atbraw- 
iaeth  yma  o  gwbl.  "Nad  ydyw  yr  athrawiaeth  o  anfarwoldeb  yr 
enaid,"  ebe  Mr.  White  fLife  in  Christ  Only,  p.  15),  "yn  cael  ei  dangos 
yn  amlwg  unwaith  trwy  holl  gorffyr  Ysgrythyrau  Iuddewig  a  Christion- 
ogol  sydd  ffaith  am  ba  un  y  gall  pob  darllenydd  ei  foddloni  ei  hunan 
trwy  ymchwiliad ;  ac  y  mae  yn  ffaith  a  ddylasai  er  ys  talm  ysgwyd  yn 
ddrylliau  y  dduwinyddiaeth  a  seiliwyd  ar  yr  athrawiaeth  hono.  Os 
ydyw  yr  athrawiaeth  yn  wir  fod  ysbryd  dyn  yn  ddealldwriaeth  anfarwol, 
yn  allu  sydd  wrth  ei  naturiaeth  i  barhâu  cyhyd  â'rBÔD  Angenrheidiol, 
gallasem  yn  sicr  ddysgwyl  canfod  o  leiaf  ryw  olion  o'r  sylfaenol  mawr 
hwn  yn  yr  oesoedd  a  oleuid  gan  genadwriaethau  parhäus  ac  union- 
gyrchol  o'r  nefoedd.  *  *  Ond  dyma  yn  agos  i  gant  o  ysgrifenwyr, 
trwy  ryw  ddrwg-dynged  ddyeithrol,  wedi  gadael  allan,  yn  unfryd,  'bob 
cyfeiriad  at  anfarwoldeb  yr  enaid ;  dim  un  adnod  o'r  Bibl  yn  cynnwys 
y  dadganiad  bŷr  hwnw  oddiwrth  Dduw  a  fuasai  yn  terfynu  y  ddadl  am 
byth.  Yn  ein  dyddiau  ni,  prin  y  mae  un  gwaith  crefyddol  yn  dyfod 
allan  o'r  wasg  yn  gyfeiriedig  at  ddynion  pechadurus,  prin  y  mae  cynghor 
cyhoeddus  yn  cael  ei  roddi  iddynt,  heb  arddangosiad  llawn  a  chlir  o'r 
athrawiaeth  am  anfarwoldeb,  o  fod  nad  all  farw  yn  natur  dyn,  fel  sail  yr 
boll  oruwchadeiladaeth  dduwinyddol.  Yn  awr,  pa  fodd  yr  esboniwn  y 
ffaithhynod  nad  ydyw  yr  apostolion  na'r  prophwydi  erioed  wedi  defnyddio 
y  ddadl  hon  wrth  ymwneyd  â'r  drygionus, — '  Yr  ydych  yn  fodau  anfarwol, 
a  rhaid  i  chwi  fyw  byth  mewn  llawenydd  neu  wae,  am  hyny  edifar- 
hewch  ! ' — dadl  ymron  o  anorchfygol  nerth,  os  ydyw  yn  wir?  Pa  fodd, 
oddieithr  trwy  benderfynu  nad  hyn  ydoedd  eu  hathroniaeth,  nad  oedd 
yr  athrawiaeth  hon  yn  rhan  o  '  ddoethineb  Duw/  a'u  bod  yn  cael  eu 
hattal  rhag  ei  chynnyg  i'r  byd  gan  yr  Hwn  a  ddywedodd  fod  bywyd 
tragywyddol  ei  saint  yn  ddawn  ei  ras,  ac  y  bydd  iddo  '  ddyfetha  yr  holl 
rai  annuwiol.'  "  A  chawn  gyflawnder  o  sylwadau  cyffelyb  gan  ysgrifen- 
wyr  eraill  o'r  un  ysgol. 

Os  ydy w  yr  iaith  hyderus  ac  anffaeledig  yma  yn  gywir,  y  mae  y  ddadl 
o  angenrheidrwydd  ar  ben.  Ond  ymddengys  i  ni  ei  bod  yn  dra  phell 
o  fod  felly.  Y  mae  dynion  yn  dysgwyl  gormod  o  lawer  pan  yn  hawlio 
dadganiadau  pendant  yn  y  Bibl  wedi  eu  cyfaddasu  yn  arbenig  at  ffurfiau 
neillduol  o  gyfeiliornad  a  allent,  yn  nhreiglad  oesoedd,  gyfodi  yn  y  byd  ; 
ac  y  mae  y  ddadl  oddiwrth  ddystawrwydd  yn  un  nad  allwn  ymddibynu 
ond  ychydig  arni.  Beth  os  oedd  yr  athrawiaeth  o  anfarwoldeb  yr 
enaid  mor  adnabyddus  yn  y  byd,  ac  yn  cael  ei  chredu  mor  ddibetrus, 
fel  nad  oedd  eisieu  gwneyd  unrhyw  ddadganiadau  mewn  perthynas 


352  YR   ATHRAWIAETH    O    DRAGYWYDDOL   GOSP. 

iddi  ?    Yr  ydym  yn  gwybod  nad  ydy w  y  Bibl  yn  yngan  gair  am  fodol- 
aeth  Duw ;  er  hyny  y  mae  y  gwirionedd  mawr  yma  yn  cael  ei  ddeall  a'i 
gymeryd  yn  ganiatäol  fel  cynsail  yr  holl  ddadguddiad.     Y  mae  Mr. 
White  yn  credu  yn  athrawìaeth  y  Drindod  mor  ddibetrus   ag  yn  mod- 
olaeth  Duw  ;  ac  eto  nid  oes  dim  wedi  ei  ddadgan  ar  yr  athrawiaeth  yna 
ychwaith,  er  fod  yn  amlwg  ei  bod,  rhwng  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd  a'u 
darllenwyr,  yn  cael  ei  chymeryd  yn  ganiatäol  íel  gwirionedd  diammheuol. 
Yn  wir,  yr  oedd  y  gwirioneddau  hyn,  a  rhai  eraill  cyffelyb,  yn  cael  eu 
credu  gan  bawb  mor  ddibetrus,  fel  y  teimlid  y  buasai  ceisio  eu  profi, 
neu  hyd  yn  nôd  eu  gosod  ger  bron  mewn  dadganiadau,  yn  gwbl  ddiang- 
enrhaid.     A  beth  os  felly  yr  ydoedd  hefyd  gyda  golwg  ar  athrawiaeth 
anfarwoldeb  yr  enaid  ?     Yr  ydym  eisoes  wedi  cael  fod  y  grediniaeth  yma 
yn  ffýnu  yn  y  byd,  a  hyny  o'r  oesoedd  boreuaf.     Yr  ydym  hefyd  yn 
cael  fod  y  Bibl  drwyddo,  er  nad  yn  gwneyd  dadganiadau  ffurfiol  mewn 
perthynas  iddi,  eto  yn  gwneyd  peth  sydd  yn  myned  lawer  pellach  fel 
prawf  o'i  gwirionedd,  sef  yn  cymeryd  ei  gwirionedd  fel  peth  dealledig, 
yr  un  modd  a  chyda'r  athrawiaethau  am  y  Drindod,  ac  am  fodolaeth 
Duw.     Fe  ddengys  fod  dyn  wedi  ei  wneyd  ar  ddelw  Duw ;   ac  addefir 
fod  anfarwoldeb  yn  rhan  o'r  ddelw  hono.     Ond  dadleuir  fod  dyn  wedi 
colli  y  ddelw  trwy  bechu,  ac  am  hyny  nad  ydyw  yn  anfarwol  mwyach. 
Ond  fe  leferir  am  ddyn  fel  ar  ddelw  Duw  ar  ol  iddo  bechu.     Dyna  y 
rheswm  paham  yr  oedd  llofruddiaeth  yn  bechod  i'w  gospi,  yn  ol  Gen. 
ix.  6 :  "  A  dywallto  waed  dyn,  trwy  ddyn  y  tywelltir  ei  waed  yntau,  o 
herwydd  ar  ddelw  Duw  y  gwnaeth  efe  ef."     Llefara  Iago  am  yr  un  peth 
yn  y  Testament  Newydd  hefyd  (iii.  9):  "  Ag  ef  yr  ydym  yn  bendithio 
Duw  a'r  Tad  ;  âg  ef  hefyd  yr  ydym  yn  melldithio  dynion,  a  wnaeth- 
pwyd  ar  lun  Duw."     A  phan  sonir  am  adferiad  y  ddelw  yn  Col.  iii.  10, 
ac  Eph.  iv.  24,  y  pethau  a  grybwyllir  fel  y  rhai  y  mae  y  saint  yn  cael 
eu  "  crëu "  neu   eu    "  hadnewyddu "    ynddynt,  ydyw  y  priodoliaethau 
moesol,  "  gwybodaeth,  cyfiawnder,  a  gwir  sancteiddrwydd."     Y  mae  holl 
hanfodion  naturiol  y  ddelw  yn  aros,  heb  eisieu  eu  crëu  na'u  hadnewyddu 
o  gwbl,  ac  yn  eu  mysg  anfarwoldeb.      Mae  yn  wir  y  dywedir  am  Dduw 
(1  Tim.  vi.  16),  "  Yr  hwn  yn  unig  sydd  ganddo  anfarwoldeb."     Ond 
mae  yn  eglur  beth  ydyw  y  meddwl.     Y  mae  anfarwoldeb  yn  perthyn  yn 
briodol  iddo  Ef,  ac  o  angenrheidrwydd  natur.     Ond  os  dewisodd  Efe 
grëu  dyn  ar  ei  ddelw  ei  hun,  beth  a'i  lluddiai  i'w  wneuthur  yntau  yn 
anfarwol  ?     Dywedir  hefyd  mai  Efe  yn  unig  sydd  sanctaidd  (Dad.  xv.  4), 
ac  nad  oes  neb  da  ond  Duw  (Mat.  xix.  17);  er  hyny  fe  ryngodd  bodd 
iddo  wneyd  dyn  ar  y  dechreu,  heblaw  lliaws  mawr  o  grëaduriaid  eraill, 
yn  sanctaidd  ac  yn  dda;  ac  y  mae  yn  nhrefn  ei  ras  yn  codi  pechadur- 
iaid  i  ystâd  y  gellir  dyweyd  eto  eu  bod  yn  sanctaidd,  a'u  bod  yn  dda.   Yr 
un  modd,  er  mai   gan  Dduw   yn  unig,  mewn  ystyr  briodol,  y  mae 
anfarwoldeb,  y  mae  y  crëadur  yr  ymostyngodd  Efe  i'w  wneuthur  ar  ei 
lun  a'i  ddelw  ei  Hunan,  ac  felly  yn  anfarwol,  yn  un  ag  y  mae  aníarwol- 
deb  yn  eiddo  iddo  yntau  hefyd.     Drachefn,  y  fath  fyd  o  ystyr  ac  o 
ogoniant  sydd  yn  y  crybwylliad  býr  am  Enoch,   Gen.  v.  24  :  "  A  rhod- 
iodd  Enoch  gyda  Duw,  ac  ni.welwyd  ef ;  canys  Duw  a'i  cymerodd  ef.' 
Yr  oedd  yr  ystâd  anfarwol,  a'i  gwýnfyd  i  gyfaill  Duw,  mor  ddiammheuol 
amìwg  yn  meddwl  pawb,  fel  nad  oedd  eisieu  dyweyd  dim  am  y  dyfodol  i 
Enocb,  ond  fod  Duw  wedi  ei  gymeryd  !     Mae  y  dull  y  crybwyllir  y  peth 


YR  ATHRAWIAETH    0   DRAGYWYDDOL   GOSP.  353 

yn  dangos  mor  gynefin  i  feddwl  yr  ysgrifenydd  oedd  y  syniad  am  y 
fuchedd  dragyw\ddol,  íel  yn  ddiammheu  yr  oedd  yr  amgylchiad  y 
cyfeirir  ato  yn  ddirfawr  gadarnhâd  i  gyd-oeswyr  Enoch  yn  eu  credin- 
iaeth  o'r  un  gwirionedd.  Mae  yn  ddiau  fod  yr  un  peth  yn  wir  am  esgyn- 
iad  Elias  hefyd.  Ac  yr  ydym  yn  cael  fod  Elias  ac  Eliseus  wedi  bod  yn 
foddion  i  beri  i  eneidiau  dau  o  fechgyn  ieuainc  "  ddychwelyd  "  iddynt 
ar  ol  eu  marwolaeth ;  ac  fod  gŵr  oedd  wedi  marw  ac  yn  cael  ei  gladdu, 
ond  wrth  ddyfod  i  gyffyrddiad  âg  esgyrn  Eliseus,  wedi  "  dadebru  a  sefyli 
ar  ei  draed."  Yr  oedd  yr  "  ymofyn  á'r  meirw  "  hefyd  y  cyfeirir  ato  yn 
Lef.  xix.  31,  xx.  6,  27;  Deut.  xviii.  11;  1  Sam.  xxviii.  7—14  ;  2  Bren. 
xxiii.  24 ;  Esa.  xxix.  4,  yr  hyn  oedd  yn  ffỳnu  ymhlith  y  cenhedl- 
oedd,  ac  yn  erbyn  yr  hyn  yr  oedd  yn  rhaid  rhoddi  i  feibion  Israel  y  fath 
waharddiadau  cryfion,  yn  dangos  mor  ddiammheuol  oedd  y  grediniaeth 
yn  mharhâd  bodolaeth  dynion  wedi  iddynt  ymadael  â'r  fuchedd  hon,  yn 
gystal  ag  yn  rhagoriaeth  eu  gwybodaeth,  gan  mor  angerddol  yr  awydd 
a  deimlid  i  ymgynghori  â  hwynt.  Mae  yr  ymadroddion  hynod,  "  Ti  a 
äi  at  dy  bobl,"  Gen.  xv.  15  ;  "  Ac  efe  a  gasglwyd  at  ei  bobl,"  Gen.  xxv. 
8,  17  ;  xlix.  29  ;  Num.  xx.  24  ;  xxvii.  13  ;  Deut.  xxxii.  50  ;  "  A  gasgl- 
wyd  at  eu  tadau,"  Barn.  ii.  10,  yn  amlwg  yn  golygu  llawer  mwy  na 
chladdedigaeth  y  rhai  y  sonir  am  danynt.  Defnyddir  hwynt  fwy  nag 
unwaith  am  Abraham,  am  Moses,  ac  am  Aaron,  y  rhai  ni  chawsant  eu 
claddu  yn  yr  un  fan  a'u  tadau.  Ac  fel  y  mae  yr  apostol  yn  Heb.  xi.  yn 
penderfynu,  gan  y  gallasai  y  rhai  oedd  yn  "  dangos  yn  eglur  eu  bod  yn 
ceisio  gwlad,  gael  amser  i  ddychwelyd  i'r  wlad  o'r  hon  y  daethent 
allan,"  y  rhaid  mai  "  gwlad  well  yr  oeddynt  yn  ei  chwennych,  hyny 
ydyw,  un  nefol ;  "  yr  un  modd  rhaid  i  ninnau  benderfynu  fod  casgliad 
y  patrîarchiaid  at  eu  tadau,  pan  y  mae  yn  amlwg  nad  all  hyny  olygu  eu 
claddedigaeth,  yn  cyfeirio  at  eu  hymuniad  drachefn  â'u  henafiaid  yn 
y  byd  anweledig.  Yr  oedd  bywyd  y  tu  draw  i  angeuyn  obaith  gwýn- 
fydedig  i'r  patriarch  Job  (xix.  23—27),  a  hyny  yn  nyfnder  trallodion 
heb  eu  bath.  "  O  nad  ysgrifenid  fy  ngeiriau  yn  awr  !  0  na  argreffìd 
hwynt  mewn  llyfr !  0  nad  ysgrifenid  hwynt  yn  y  graig  dros  byth  â 
phin  o  haiarn  ac  â  phlwm  !  Canys  mi  a  wn  fod  fy  Mhrynwr  yn  fyw,  ac 
y  saif  yn  y  diwedd  ar  y  ddaear.  Ac  er  ar  ol  fy  nghroen  i  bryfed 
ddyfetha  y  corff  hwn,  eto  câf  weled  Duw  yn  fy  nghnawd  ;  yr  hwn  a  gâf  fi 
i  mi  fy  hun  ei  weled,  a'm  llygaid  a'i  gwelant,  ac  nid  arall ;  er  i'm  hai  enau 
ddarfod  ynof."  Mae  yn  wir  y  ceisir  esbonio  y  geiriau  ardderchog  hyn 
fel  yn  cyfeirio  yn  unig  at  ei  adferiad  daearol ;  ond  y  mae  y  geiriau  yn 
y  golygiad  yna  yn  bobpeth  ond  cymesur.  "  Pe  y  byd  hwn  fuasai  y 
cwbl,"  ebe  Liddon,  (Unẁersity  Sermons,  p.  113,)  "yr  ydoedd  pobpeth  wedi 
colli  i  Job;  yroeddDuw  yn  ddyrysbwnc  ofnadwy;  damwain  oedd  Dduw; 
nid  oedd  Rhagluniaeth  ond  enw.  Ond  y  mae  Job  yn  nyfnder  ei  ing 
yn  gwybod  fod  ei  Brynwr  yn  fyw,  ac  y  cai  yn  ei  gnawd  weled  Duw." 
Mae  ei  eiriau  yn  pen.  xiv.  14,  "  Os  bydd  gŵr  marw,  a  fydd  efe  byw 
drachefn  ?"  wedi  cael  eu  cymeryd  fel  yn  arwyddo  ammheuaeth  poenus  am 
fywyd  y  tu  draw  i  angeu ;  ond  nid  oes  eisiau  ond  darllen  y  cyd-destun 
na  welir,  er  fod  adferiad  dyn  i  fywyd  daearol  fel  o'r  blaen,  yn  anobeithiol, 
eto  fod  gobaith  Job  yn  sicr  am  wýnfyd  y  sefyllfa  ddyfolol.  Yn  wir,  y 
geiriau  nesaf  oll  ydynt,  "  Dysgwyliaf  holl  ddyddiau  fy  milwi  iaeth,  hyd 
oni  ddelo  fy  nghyfnewidiad.     Gelwi,  a  myfi  a'th  atebaf;  chwenDychi 


354  YR    ATBRAWIAETH    0    DRAGYWFDDOL    GOSP. 

waith  dy  ddwylaw."  Am  lyfr  y  Salmau,  y  mae  gobaith  bywyd  anfarwol 
yn  rhedeg  drwyddo.  Darllener  yn  neillduol  Salniau  xvi.,  xvii.,  xlix., 
lxxiii.  Yr  oedd  Dafydd  yn  teimlo  yn  sicr  y  byddai  iddo  ef  fyned  at  ei 
faban  bach  oedd  wedi  marw,  (2  Sam.  xii.  23),  er  na  ddychwelai  efe  ato 
ef.  Y  mae  ysbryd  dyn  gan  y  Pregethwr  (iii.  21),  "  yn  esgyn  i  fyny,"  yn 
wahanol  i  "chwythad  aniíail  yr  hwn  sydd  yn  disgyn  i  waered  i'r  ddaear;" 
a  thracheín,  pan  y  "dychwel  y  pridd  i'r  ddaear  íel  y  bu  (xii.  7),  fe 
"  ddychwel  yr  ysbryd  at  Dduw  yr  hwn  a'i  rhoes  eí."  Y  mae  yn  deilwng 
o  sylw  hefyd  pan  y  mae  yr  apostol  Paul,  yn  1  Cor.  xv.  54,  55,  yn  dadgan 
ei  orfoleddiad  buddugoliaethus  ar  angeu  a  r  bedd,  nad  ydyw  ond  yn 
dyíynu  o  ymadroddion  Hosea  ac  Esaiah  yn  yr  Hen  Destament.  "  0 
law  y  bedd  yr  achubaf  hwynt ;  oddiwrth  angeu  y  gwaredaf  hwynt ; 
byddaf  angeu  i  ti,  0  angeu;  byddaf  dranc  i  ti,  y  bedd;  cuddir  eclifeirwch 
o'm  golwg."  "  Efe  a  lwnc  angeu  mewn  buddugoliaeth ;  a'r  Arglwydd 
Dduw  a  sych  ymaith  ddagrau  oddiar  bob  wyneb  ;  ac  efe  a  dŷn  ymaith 
warthrudd  ei  bobl  oddiar  yr  holl  ddaear ;  canys  yr  Arglwydd  a'i  llefar- 
odd."  "Dy  feirw  a  fyddant  byw,  fel  fy  nghorff  i  yr  adgyfodant. 
DefTrôwch,  a  chenwch,  preswylwyr  y  llwch;  canys  dy  wlith  sydd  fel 
gwlith  llysiau,  a'r  ddaear  a  fwrw  y  meirw  allan."  (Hos.  xiii.  14 ;  Esa. 
xxv.  8;  xxvi.  19).  Ac  nid  am  y  cyfiawn  yn  unig  y  sonir  mewn  cysylltiad 
â'r  sefyllfa  ddyfodol.  Yn  Esa.  xiv.  fe  ddangosir  fod  Sheol,  neu  drigfa  y 
rhai  ymadawedig  yn  y  byd  arall,  yn  cyfodi  i  gyfarfod  ac  i  waradwyddo 
brenin  Babylon.  "  Uffern  oddi  tanodd  a  gynhyrfodd  o'th  achos,  i  gyf- 
arfod  â  thi  wrth  dy  ddyfodiad :  hi  a  gyfododd  y  meirw  i  ti,  sef  holl 
dywysogion  y  ddaear;  cyfododd  holl  frenhinoedd  y  cenhedloedd  o'u 
gorseddfäoedd.  Y  rhai  hyny  oll  a  lefarant,  ac  a  ddywedant  wrthyt,  A 
wanhâwyd  tithau  fel  ninnau  ?  a  aethost  ti  yn  gyffelyb  i  ni  ?  Disgyn- 
wyd  dy  falchder  i'r  bedd,  a  thrwst  dy  nablau;  tanat  y  taenir  pryf,  pryfed 
hefyd  a'th  döant.  Pa  fodd  y  syrthiaist  o'r  nefoedd,  Lusiffer,  mab  y 
wawrddydd  !  'pa  fodd  y'th  dorwyd  ti  i  lawr,  yr  hwn  a  wanhêaist  y 
cenhedloedd  !"  Ac  y  mae  y  prophwyd  Ezeciel  (xxxii.)  yn  siarad  am  yr 
Aipht,  ac  Assur,  ac  Elam,  a  Mesech,  Tubal,  a'u  holl  liaws,  ac  Edom  a'i 
brenhinoedd  a'i  holl  dywysogion,  a  thywysogion  y  gogledd,  a'r  holl 
Sidoniaid,  fel  wedi  "  disgyn  i'r  tir  isaf,  i'r  pwll,"  "cryfion  y  cedyrn  yn 
llefaru  wrthynt  o  ganol  ufíern,"  yn  "  gorwedd  yn  ddienwaededig  gyda'r 
rhai  a  laddwyd  â'r  cleddyf,  ac  yn  dwyn  eu  gwaradwydd  gyda'r  rhai  a 
ddisgynant  i'r  pwll."  Ac  heblaw  fod  yr  ymadroddion  uchod  a'u  cyfFelyb 
yn  dangos  fod  sefyllfa  ddyfodol  yn  aros  y  drygionus  yr  un  modd  à'r  rhai 
cyfiawn,  y  mae  y  Gair  yn  dangos  hefyd  yn  bur  amlwg  fod  ei  dynged 
yntau  yn  y  sefyllfa  hono  yn  dragywyddol.  Dywed  Esaiah  (xxxiii.  14), 
"  Pechaduriad  a  ofnasant  yn  Sion,  dychryn  a  ddaliodd  y  rhagrithwyr ; 
pwy  o  honom  a  drig  gyda'r  tân  ysol  ?  pwy  o  honom  a  breswylia  gyda 
llosgfëydd  tragy wyddol  ?  "  Paham  yr  arswydent  yn  gymaint  rhag  y 
"llosgfëydd  tragywyddol,"  os  nad  oeddynt  yn  teimlo  yn  bur  sicr  y 
byddent  hwy  eu  hunain,  fel  hwythau,  yn  parhàu  yn  dragywyddol,  ac  yn 
gorfod  "preswylio"  gyda  hwynt  ?  Fe  ddywed  y  prophwyd  Daniel  (xii.  2), 
"  A  llawer  o'r  rhai  sydd  yn  cysgu  yn  llwch  y  ddaear  a  ddeífröant,  rhai  i 
fywyd  tragywyddol,  a  rhai  i  warth  a  dirmyg  tragywyddol."  Ac  y  mae 
genym  foddlonrwydd  digonol  fod  yr  ymadroddion  uchod  a'u  cyfîelyb, 
sydd  mor  amlwg  yn  dangos  crediniaeth  mewn  anfarwoldeb,  yn  cael  eu 


YR   ATHRAWIAETH   0    DRAGYWYDDOL   GOSI*.  355 

deall  felly  gan  yr  Iuddewon.  "  Y  rhai  ydynt  yn  byw  yn  ddrygionus  yn 
y  bywyd  hwn,"  ebe  Josephus  (Antiq.  xviii.  c.  3),  "a  ddelir  mewn  carchar 
tragywyddol."  Yn  noethineb  Soloinon,  yn  yr  Apocrypha,  yr  ydym  yn 
darllen  (iii.  1 — 5),  "  Y  mae  eneidiau  y  rhai  cyfiawn  yn  llaw  Duw,  ac  ni 
chyffwrdd  cystudd  á  hwynt.  Y  rhai  anghall  oedd  yn  tybied  eu  bod  hwy 
yn  meirw;  a  drwg  y  cyfrifid  eu  diwedd  hwynt;  a'u  mynediad  oddi- 
wrthym  ni  yn  ddinystr.  Eithr  y  maent  hwy  mewn  heddwch.  Oblegid 
er  eu  cystuddio  hwy  yn  ngolwg  dynion,  y  mae  eu  gobaith  hwy  yn  llawn 
tragywyddoldeb.  A  lle  y  ceryddwyd  hwy  ychydig,  hwy  a  gânt  lawer  o 
fudd ;  oblegid  Duw  a'u  proíodd  hwynt,  ac  a'u  cafodd  yn  addas  iddo  ei 
hun."  Ac  yn  llyfr  Judith  (xvi.  17),  dywedir,  "  Gwae'r  cenhedloedd 
sydd  yn  ymgodi  yn  erbyn  íy  nghenedl.  Yr  Arglwydd  Hollalluog  a 
ddial  arnynt  hwy  yn  nydd  y  íarn,  trwy  aníon  tân  a  phryfaid  ar  eu  cnawd 
hwynt;  a  hwy  a  wylant  gan  eu  clywed  yn  dragywydd."  A  dywed 
Tacitus,  yr  hanesydd  Rhuíeinig,  am  yr  Iuddewon  (Hist.  v.  5),  "  Y  mae  yr 
Iuddewon  yn  edrych  hefyd  ar  eneidiau  y  rhai  a  fyddant  farw  mewn 
rhyfel,  neu  a  roddir  i  íarwolaeth  am  eu  troseddau,  fal  yn  anfarwol ;  o'r 
hyn  y  tardd  eu  cariad  at  hiliogaeth,  a'u  dirmyg  o  farwolaeth."  Am  y 
Testament  Newydd,  y  mae  yn  dangos  yn  eglur  mai  dyma  ydoedd 
athrawiaeth  yr  Hen  Destament.  Mae  rhyw  gyfreithiwr  yn  Luc  x.  25, 
yn  gofyni  Grist,  "Athraw,  pa  beth  a  wnâf  i  gael  etifeddu  bywyd  tra- 
gywyddol?"  Fe'i  cyfeirir  gan  Grist  at  y  gyfraith  am  atebiad.  Pan 
mae  yntau  yn  adrodd  "  pa  fodd  y  darllenai "  yno,  "  Ti  a  geri  yr  Arglwydd 
dy  Dduw  â'th  holl  galon,"  &c,  y  mae  yr  Iesu  yn  dywedyd  wrtho,  "  Ti 
a  atebaist  yn  uniawn :  gwna  hyn,  a  byw  fyddi,"  hyny  yw,  yn  dragyw- 
yddol,  fel  yr  oedd  efe  ei  hun  yn  golygu  wrth  ofyn  y  cwestiwn.  Yn  pen. 
xviii.  18,  o'r  un  efengyl,  y' mae  rhyw  lywodraethwr  yn  gofyn  yr  un 
cwestiwn,  yr  hwn  hefyd  a  gyíëirir  yr  un  ffunud  at  y  gyíraith.  Yn  Ioan 
v.  39,  gorchymynir,  "  Chwiiiwch  yr  Ysgrythyrau,  canys  yddynt  hwy  yr 
ydych  chwi  yn  meddwl  cael  bywyd  tragywyddol."  Mewn  atebiad  i 
gwestiwn  ffôl  y  Saduceaid  am  y  wraig  oedd  wedi  bod  yn  brîod  â  saith 
o  frodyr,  mae  yr  Iesu  yn  dangos  fod  "pawb  yn  fyw  iddo  Ef,"  er  eu 
bod  wedi  ymadael  o'r  byd  hwn.  A  dywed  Paul  ger  bron  Ffelix  (Actau 
xxiv.  15),  fod  yr  Iuddewon  oedcl  yn  ei  gyhuddo,  "  eu  hunain  yn  dysgwyl 
y  bydd  adgyfodiad  y  meirw,  i'r  cyfiawnion  ac  i'r  anghyfiawnion."  Ac 
fel  y  sylwa  Mr.  Reid,  y  mae  tair  ffaith  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  bur  amlwg 
trwy  y  pethau  hyn :  1.  Fod  yr  Iuddewon  yn  nyddiau  Crist  yn  credu  yn 
anfarwoldeb  yr  enaid ;  2.  Eu  bod  yn  credu  yn  anfarwoldeb  y  drygionus 
yn  gystal  ag  yn  eiddo  y  cyfiawn ;  3.  Eu  bod  yn  casglu  eu  golygiadau 
ar  y  mater  hwn  oddiwrth  eu  Hysgrythyrau  eu  hunain.  Ac  nid  oes 
cymaint  ag  awgrym  yn  cael  ei  roddi  gan  Grist  na'i  apostolion  eu  bod  yn 
camgymeryd  yn  y  pethau  hyn.  Lle  yr  oeddynt  yn  camgymeryd,  fe'u 
hargyhoeddid  yn  llỳm.  Ac  yn  wir,  y  mae  Paul,  yn  1  Cor.  xv.,  yn 
rhybuddio  yn  ddifrifol  y  rhai  a  dỳnent  oddiwrth  athrawiaeth  Difodiad 
yr  unig  gasgliad  a  ellid  ddysgwyl  i  bechadur  dŷnu,  sef,  "  Bwytäwn  ac 
yfwn,  canys  yfory  marw  yr  ydym,"  trwy  ddywedyd,  "  Na  thwyller  chwi : 
y  mae  ymddyddanion  drwg  yn  llygru  moesau  da."  Am  ymadroddion 
Crist,  y  maent,  yn  ei  bregethau  a'i  ymddyddanion,  yn  drymion  gan 
dragywyddoldeb.  Y  mae  y  bywyd  y  mae  wedi  "  ddwyn  i  oleuni  trwy 
yr  efengyl "  (2  Tim.  i.  10) — nid  wedi  ei  ddadguddio,  canys  yr  ydoedd  yn 


356  YR  ATHRAWIAETH   0   DRAGYWYDDOL    GOSP. 

y  byd  o'r  blaen,  ond  wedi  ei  wneyd  ijn  fwy  amlwg — yn  "  fywyd  tragyw- 
yddol ;  "  ac  y  mae  y  "  gospedigaeth  "  yr  un  modd  yn  dragy  wyddol ;  y 
prŷf  yn  un  na  bydd  marw,  a'r  tàn  yn  un  na  ddifíydd.  Ac  er  nad  ydyw 
y  geiriau  a  fynai  Mr.  White  yn  cael  eu  deínyddio, — "  Yr  ydych  yn 
íodau  anfarwol,  a  rhaid  i  chwi  fyw  byth  mewn  llawenydd  neu  wae,  am 
hyny  ediíarhëwch." — eto  y  mae  Crist  a'i  apostolion,  yn  eu  dull  eu 
hunain — ac  y  mae  hwnw  o  leiaf  cystal  â  dim  dull  a  allesid  oddiyma 
awgrymu  iddynt ! — yn  gwasgu  y  mater  mawr  yma  at  feddyliau  dynion 
yn  barhäus.  Ac  nid  oes  unrhyw  ddadl  am  yr  ystyr  ymha  un  y  maent 
o  hyny  hyd  yn  awr  wedi  eu  deall  gan  y  byd.  "  Onid  edifarhewch,  chwi 
a  ddyfethir  oll  yn  yr  un  modd."  "  Oni  chredwch  mai  myfi  y w  efe,  chwi 
a  fyddwch  feirw  yn  eich  pechodau."  "  Pa  lesâd  i  ddyn,  os  ennill  eíe 
yr  holl  fyd,  a  cholli  ei  enaid  ei  hun  ?"  "  Oni  wrandawant  ar  Moses  a'r 
prophwydi,  ni  chredant  chwaith  pe  codai  un  oddiwrth  y  meirw."  "  Am 
hyny  byddwch  chwithau  barod  ;  canys  yn  yr  awr  ni  thybioch  y  daw  Mab 
y  dyn."  Y  mae  yr  athrawiaeth  o  anfarwoldeb  yn  cael  ei  deall  trwy  yr 
holl  Ysgrythyrau,  ac  yn  rhoddi  pwysigrwydd  aruthrol  i'r  holl  ymad- 
roddion  sydd  yn  cyfeirio  at  dynged  dyn. 

Y  mae  hyn  oll  yn  myned  dan  wraidd  y  syniad  y  golyga  y  Difodwyr 
ei  fod  yn  angenrheidiol  i'w  cyfundrefn,  am  ddyn  dan  y  cwymp  yn  agored 
i  ddinystr  llythyrenol,  ac  nid  yn  un  y  mae  ei  anfarwoldeb  yn  gwneyd 
yn  bosibl  iddo  ddyoddef  cospedigaeth  barhäus. 

2.  Ond  fel  y  crybwyllasom,  y  mae  y  gwŷr  da  hyn  yn  dal  fod  yr  ymad- 
roddion  a  ddemyddir  i  ddesgrifio  cosp  yr  annuwiolion  yn  rhai  nad  yw  yn 
bosibl  eu  hesbonio  ond  fel  yn  golygu  eu  difodiad  neu  eu  dinystr.  Deallant 
y  geiriau,  "  Yn  y  dydd  y  bwytâi  o  hono,  gan  farw,  ti  a  íyddi  farw,"  yn 
llythyrenol ;  ond  yn  lle  eu  cario  allan,  fe  ddarfu  i  Dduw,  pan  bechodd 
Adda,  addoedi  y  ddedfryd  am  fìl  o  flynyddoedd,  i  wneyd  yn  bosibl 
ddyfodiad  yr  hil  ddynol  i  fodolaeth.  Mae  ein  bodolaetb,  yn  lle  bod  yn 
fírwyth  "  arfaeth  yr  Hwn  sydd  yn  gwneuthur  pob  peth  yn  ol  cynghor 
ei  ewyllys  ei  hun,"  yn  dyfod  yn  ddamwain  sydd  yn  codi  yn  unig  o 
addoediad  gweinyddiad  y  ddedíryd  ar  ein  tad  Adda  !  Ond  y  mae  trefn 
y  waredigaeth  wedi  ei  dadguddio  yn  Nghrist,  ac  y  mae  yr  hwn  sydd  yn 
yn  credu  ynddo  Ef  yn  "  myned  trwodd  o  farwolaeth  i  fywyd."  Am 
bawb  sydd  yn  ei  wrthod  Ef,  y  mae  melldith  y  farwolaeth  yn  aros  arno, 
ac  fe'i  gýrir  allan  o  fodolaeth. — Prin  iawn  ydyw  y  derbyniad  a  roddwyd 
i'r  golygiad  hwn  yn  yr  eglwys  hyd  yn  bur  ddiweddar.  Fe  dayfynir 
ychydig  frawddegau  lled  anmhenodol  o  Irenseus,  dysgybl  i  Polycarp,  yr 
hwn  oedd  yntau  yn  ddysgybl  i'r  apostol  Ioan ;  ac  yn  gyffelyb  o  Justin 
Ferthyr;  a  geiriau  sydd  dipyn  yn  gryfach  o  Arnobius,  ysgrifenydd 
Affricanaidd  yn  y  drydedd  ganrií.  Nid  ymddengys  fod  yr  un  o'r  gwŷr 
hyn  wedi  astudio  y  mater,  ac  yn  amcanu  ei  osod  fel  erthygl  ffydd  mewn 
goleu  gwahanol  i  farn  yr  eglwys  yn  gyffredin;  ond  yn  hytrach  yns 
ysgrifenu  y  geiriau  a  ymddangosent  iddynt  ar  y  pryd  yn  fwyaf  braw- 
ychus  i  ddangos  tynged  yr  annuwiolion.  Ond  y  mae  amddiffynwyr  y 
golygiad  hwn  yn  ein  dyddiau  ni  fel  yn  teimlo  y  gallant  wneyd  i  fyny 
mewn  zêl  yr  hyn  sydd  yn  eisieu  mewn  awdurdod  ;  ac  y  maent  yn  sicr  yn 
dangos  hyder  mawr  yn  eu  golygiadau. 

Yn  ein  bryd  ni,  pa  fodd  bynag,  y  mae  y  seiìiau  lawer  yn  rhy  wein- 
iaid  i  ddal  yr  anferth  bwys  o  adeiladu  arnynt  yr  athrawiaeth  o  ddifodiad. 


YR  ATHRAWIAETH   0   DBAGYWYDDOL   GOSP.  357 

Y  mae  y  cyfeillion  a  wrthwynebwn  yn  gwneyd  llawer  o  helynt  wrth 
waeddi  am  onestrwydd  beirniadol  ar  ein  llaw,  pan  yn  esbonio  y  geiriau 
a  ddefnyddir  ar  y  mater  hwn  yn  yr  Ysgrythyrau.  Yr  ydym  braidd  yn 
meddwl  y  gallent  hebgor  y  rhodres  hwn,  ac  na  ddylai  fod  yn  ormod 
ganddynt  gydnabod  y  gallai  fod  y  miloedd  o  dduwinyddion  galluog  a 
dysgedig  sydd  trwy  y  canriíoedd  wedi  gorfod  tỳnu  oddiwrth  y  geiriau 
hyny  gasgliadau  tra  gwahanol  i'r  eiddynt  hwy,  mor  onest  hyd  yn  nôd  a 
hwy  eu  hunain,  heblaw  fod  lliaws  o  honynt  yn  llawer  mwy  cyfoethog 
yn  y  teithi  hyny  sydd  yn  gwneyd  mawredd  beirniadol.  Nid  oes  dim 
i'w  ennill  mewn  mater  o'r  fath  bwysigrwydd  a  hwn  a  dâl  ei  gymharu 
am  amrantiad  â'r  gwirionedd ;  ac  yr  ydym  yn  meddwl  y  dylai  pwysau 
y  cyfrifoldeb  o  ddysgu  athrawiaeth  am  y  Uîd  a  fydd  y  gallai  y  bydd 
tragywyddoldeb  yn  dangos  ei  bod  yn  gamgymeriad  mor  ofnadwy, 
ddysgu  dynion  i  synied  i  sobrwydd  uwch  ben  y  fath  íater,  ac  i  fod  yn 
ochelgar  rhag  bwrw  llawer  o  sarhâd  ar  wŷr  nad  ydyw  yn  anmhosibl  eu 
bod  yn  well  na  hwy  eu  hunain.  Y  mae  un  canon  beirniadaeth  y  gwneir 
llawer  iawn  o  hono  gan  yr  ysgol  hon  sydd  ar  unwaith  yn  gwanhâu  yn 
fawr  ein  hymddiried  yn  eu  harweiniad,  sef  eu  dadl  dros  gymeryd  y 
geiriau  a  ddefnyddia  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd  bob  amser  yn  yr  ystyr 
a  roddid  iddynt  gan  y  cenhedloedd  a'u  harferent,  cyn  eu  defnyddio  gan 
yr  ysgrifenwyr  ysbrydoledig.  Fel  engraifft  o  lawer  o'u  siarad  mawr  ar 
y  mater  yma,  cymerer  y  frawddeg  ganlynol  o  eiddo  Mr.  White  : — "  Os 
nad  yw  geiriau  cyffredin  y  Testament  Groeg  yn  arwyddocâu  yr  hyn  a 
arwyddocânt  mewn  manau  eraill,  yna  nid  oedd  y  Testament  Groeg,  gan 
ei  fod  wedi  ei  roddi  mewn  iaith  ddyeithr,  yn  ddadguddiad  i'r  Groegiaid." 
Ni  fyddai  eisieu  ond  dilyn  y  rheol  hon  ychydig  ymhellach  nag  y  gwna 
Mr.  White  a'i  frodyr,  na  cheid  y  byddai  yn  yspeilio  y  Bibl  o'i  holl 
nodweddion  gwahaniaethol  fel  dadguddiad  oddiwrth  Dduw,  ac  yn  ei 
adael  yn  unig  fel  rhyw  adsain  tlawd  o  freuddwydion  y  cenhedloedd. 
Ond  pwy  sydd  wedi  meddwl  dim  ar  y  mater  nad  yw  yn  gweled,  fel  yr 
anadlwyd  yn  ffroenau  dyn  ar  y  dechreu  anadl  einioes,  ac  y  daeth  yn 
enaid  by w,  felly  hefyd  pan  wneid  iaith — hyd  yn  nôd  y  Boeg,  y  gyfoeth- 
ocaf  o'r  cwbl — yn  gyfrwng  Dadguddiad  Dwyfol,  fod  ysbryd  bywyd 
oddiwrth  Dduw  wedi  ei  osod  ynddi,  a'i  gwneyd  yn  beth  llawer  gogon- 
eddusach  nag  erioed  o'r  blaen.  Yn  yr  olwg  ddynol  ar  y  mater,  nid  oes 
eisieu  ond  ysgolheigdod  tra  elfenol  i  weled  nad  Groeg  Aristotle  a  Plato 
ydyw  iaith  y  Testament  Newydd,  ond  cyfaddasiad  Hellenistaidd,  ar  sail 
y  defnydd  a  wneid  o  honi  yn  Alexandria,  ac  yn  enwedig  cyfieithiad  y 
Deg  a  Thriugain  a  wnaed  yn  y  ddinas  hono  o  Ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament.  Y  mae  hyn  yn  peri  fod  llawer  o  eiriau  nev/yddion  wedi 
cael  eu  dwyn  i  fewn  iddi,  a  llawer  o'r  hen  eiriau  yn  cael  eu  defnyddio 
mewn  ystyr  llawer  uwch  nag  a  roddasid  iddynt  o'r  blaen.  A  phan 
gofiwn  fod  y  Testament  Newydd  yn  cynnwys  dysgeidiaeth  yr  Hwn  a 
ddaeth  i'r  byd  i  "  ddadguddio  y  Tad,"  ac  i  "  ddwyn  i  oleuni"  gynifer 
o  bethau  mawrion  y  "  ddoethineb  guddiedig,  yr  hon  a  ragordeiniodd 
Duw  cyn  yr  oesoedd  i'n  gogoniant  ni,"  y  mae  galw  arnom  i  gymeryd  ei 
eiriau  yn  unig  yn  yr  ystyr  a  roddir  iddynt  yn  ngeiriaduron  cyffradin  yr 
iaith  Itoeg,  yn  dyfod  yn  f wy  afresymol  fyth.  Mae  amry w  o'r  geiriau  yn 
newyddion.  Defnyddir  geiriau  eraill  mewn  ystyron  newyddion.  Ac  y 
mae  y  geiriau  sydd  yn  perthyn  yn  neillduol  i  hanfodion  Cristionogaeth 

2  B 


358 


lîl   ATHRAWIAETn    0    DRAGYWYDDOL    GOSP. 


yn  fwy  arbenig  fyth,  ac  yn  dwyn  ystyr  anfesurol  uwch  nag  a  allasai  yr 
lien  Ëoegiaid  eu  hunain  fyth  feddwl  am  dano.  Ymhlith  y  rheiny  cawn 
y  rhai  canlynol : — tt'lo-tis,  ffydd,  -tio-tÓs,  ffyddlawn,  irKrTeveev  eîs  Tiva,  credu  mewn 
un;  àUatos,  cyfiawn,  ôi/caióco,  cyfiawnhâu;  âyios,  sanctaidd,  âyióa>,  sancteiddio; 
Kakeîv,  galw,  K\rjo-is,  galwòdigaeth,  ẁrjTos,  galwedig,  ÌK\eKTos,  etholedig;  àyanrj, 
cariad;  e\-ris,  gobaith;  ^dpis,  gras;  evayyé\iov,  efengyl,  evayye\í(eo~6ai,  efengylu; 
KrjpvTTetv,  pregethu,  Krjpvyp,a)  pregethiad;  à-TÓsTo\os,  apostol;  -rpeo(3vTepos,  henUY- 
iad;  òlokovos,  diacon;  âpTov  ẁáaai,  tori  bara;  fìairTÌÇew,  bedyddio;  Koivû3vía, 
cymundeb;  o~áp£,  cnawd;  ỲvXÍi  enaid;  -Tvevp.a,  ysbryd;  KÓo-p.os,byd;  crcoTrjpía, 
iachawdwriaeth  ;  crcû(eiv,  achub;  \vTpovo~6ai,  prynu;  KaTa\áo-o-eiv,  cymmodi; 
aváo-Tao-is,  adgyfodiad;  &c.  Ar  y  wyneb,  nid  aìlai  fod  dim  i'w  ddysgwyl  oddi- 
wrth  ddyn  a  elai  i  esbonio  Groeg  y  Testament  Newydd  yn  unig  yn  ol 
y  defnydd  a  wneid  o'r  iaith  yn  Athen,  ond  rhesymoliaeth  ddigymysg. 
Y  mae  llawer  iawn  mwy  o  reswm  mewn  rheol  arall  a  osodir  i  lawr  gan 
Mr.  White,  "  Mai  yr  ystyr  sydd  yn  codi  o  ystyr  Uy thyrenol  prif  rediad  yr 
ymadroddion  a  ddeínyddir,  sydd  bob  amser  i'w  gymeryd  fel  yr  ystyr 
ílywodraethol."  Yr  ydym  hefyd  yn  berffaith  foddlawn  i  gymeryd  yn 
ychwanegol  y  rheol  a  ddyfyna  o  Alford  :  "  Canon  dëongliadaeth  a  ddylid 
gadw  yn  barhäus  mewn  côf  ydyw  na  ddylid  byth  gymeryd  ystyr  ffugyrol 
ond  pan  ofynir  hyny  gan  y  cyd-destun."  Y  mae  chware  gyda  geiriau, 
chwedl  Hooker,  fel  y  gwnai,  neu  y  mỳnai  yr  hen  Alchemists  wneyd  â 
meteloedd,  gan  wneyd  o  unrhyw  beth  yr  hyn  a  fynid,  yn  beth  peryglus 
iawn,  ac  yn  y  diwedd  yn  gwneyd  gwirionedd  yn  ddim.  Ni  fynem,  ar 
un  cyfrif,  ymyraeth  â'r  geiriau  mawiion  sydd  yn  cyfeirio  at  dynged  yr 
anedifeiriol  yn  y  byd  arall  ond  yn  ystyr  y  canonau  di'ogel  uchod.  Ond 
hyd  yn  nôd  felly,  yr  ydym  yn  cael  eu  bod  yn  annhraethol  bell  o  ddysgu 
yr  athrawiaeth  o  ddifodiad. 

Un  gair  y  gwneir  llawer  o  hono  wrth  amddiífyn  y  golygiad  hwn  ydyw 
y  gair  marwolaeth.  Dyfynir  o  Locke  (Reasonableness  of  Gliristianity), — 
4Í  Wrth  farwolaeth  dealla  rhai  boenau  diddiwedd  yn  nhân  uffern ;  ond 
ymddengys  yn  ffordd  ddyeithr  i  ddeall  deddf  sydd  yn  gofyn  y  geiriau 
mwyaf  amlwg  ac  uniongyrchol,  mai  wrth  farwolaeth  y  golygir  bywyd 
tragywyddol  mewn  trueni.  Aellidmeddwl  fod  unrhyw  un  trwy  ddeddf 
a  ddywedai,  am  lofruddiaeth  yn  sicr  ti  afyddifarw,  yn  meddwl, — nid  y 
collai  ei  íywyd,  ond  y  cedwid  ef  yn  fyw  mewn  poenau  arteithiol  a 
gwastadol?  Ac  a  feddyliai  unrhyw  un  y  gwneid  yn  dêg  ág  ef  a  drinid 
felly  ? "  Y  mae  rhai  yn  dal  yn  gryf  nad  oedd  dim  ond  marwolaeth 
naturiol  yn  y  bygythiad  a  wnaed  i  Adda ;  fod  marwolaeth  naturiol  yn 
hysbyddu  eto  holl  gosp  pechod  ;  ac  nad  oedd  dim  mwy  na  hyny  yn  yr 
hyn  a  ddyoddefodd  Crist  ar  Galfaria.  Ond  y  mae  y  dosbarth  yna 
gymaint  y  tu  allan  i  gylch  yr  hyn  a  ddylid  ystyried  yn  efrydiaeth 
bwyllog  o'r  Ysgrythyrau,  fel  nad  ydynt  yn  galw  am  sylw  pellach.  Y 
golygiad  arall  a  gymerir  gan  y  dynion  ag  y  mae  eu  barn  yn  ffrwyth 
rhywfaint  o  ystyriaeth,  sef  y  bydd  y  bygythiad  gwreiddiol  o  farwolaeth 
yn  cael  ei  gario  allan  rywbryd  ar  yr  holl  ddyn,  gorff  ac  enaid,  yn  llyth- 
yrenol,  ac  y  bydd  yn  ddifodiad  arno.  Gellid  meddwl  mai  dyma  olygiad 
Locke  yn  y  dyfyniad  uchod,  er  fod  yn  rhyfedd  fod  gŵr  o'i  allu  ef  mor 
ddyeithr  i'r  Gristionogaeth-  y  dymunai  brofi  ei  rhesymoldeb  fel  ag  i 
syrthio  i'r  amryfusedd  o  siarad  am  y  farwolaeth  sydd  trwy  farn  Duw  yn 
dyfod  ar  yr  oll  o  ddyn,  fel  pe  na  fuasai  ond  yr  un  peth  ag«a  "ddygir 
oddiamgylch  trwy  ddedfryd  barnwr  gwladol,  ac  hefyd  o  siarad  am  fywyd 


TR   ATHRAWlAETH   0   DRAGYWYDDOL   GOSP.  859 

tragywyddol  mewn  trueni"  mewn  achos  nad  all  olygu  mwy  na  chcsped- 
igaeth  gyfiawn  y  Barnwr  ar  grëadur  y  mae  Efe  ei  hunan  wedi  ei  wneyd 
yn  anfarwol.  Yr  ydym  ni  yn  methu  gweled  pa  fodd  y  mae  marwolaeth 
yn  ddifodiad  ar  ddyn.  Mae  yr  ysgrifenwyr  hyn  yn  dirmygu  yn  fawr  y 
gwahaniaethiad  o  farwolaeth  naturiol,  ysbrydol,  a  thragywyddol.  Nid 
ydym  ni  yn  awyddus  i'w  amddiffyn,  er  íod  yn  amlwg  íod  y  Bibl  yn  sôn 
am  farwolaeth  ymhob  un  o'r  ystyriaethau  hyn,  ac  nid  ydyw  yn  ym- 
ddangos  yn  yr  un  o  honynt  ei  fod  yn  ddifodiad.  Y  mae  dyn  yn  marw 
yn  naturiol,  ond  y  mae  ein  gwrthwynebwyr  mor  bell  a  ninnau  oddiwrth 
feddwl  ei  fod  y  pryd  hyny  yn  peidio  a  bôd.  Y  mae  y  Gair  yn  dangos 
yn  bur  amlwg  hefyd  fod  dyn  yn  ngafael  marwolaeth  nad  oes  modd  ei 
hesbonio  ond  trwy  ei  galw  yn  ysbrydol.  Yr  oedd  yr  Ephesiaid,  cyn  eu 
bywhâu  trwy  ras,  "  yn  íeirw  mewn  camweddau  a  phechodau  "  (Eph. 
ii.  1).  "  Gâd  i'r  meirw,"  ebai  Crist  (Mat.  viii,  22),  "  gladdu  eu  meirw." 
"  Ond  yr  hon  sydd  drythyll,"  ebai  Paul  (l  Tim.  v.  6),  "  sydd  farw,  er  ei 
bod  yn  fyw."  Drachefn,  "  Syniad  y  cnawd,  marwolaeth  yw  :  "  Rhuf. 
viii.  6.  "Deffro  di  yr  hwn  wyt  yn  cysgu,  achyfod  oddiwrth  y  meirw:" 
Eph.  v.  14.  "  Y  mae  genyt  enw  dy  fod  yn  fyw,  a  marw  ydwyt:"  Dad. 
iii,  1.  "  Nyni  a  wyddom  ddarfod  ein  symud  ni  o  farwolaeth  i  fywyd  :  " 
1  Ioan  iii.  1 1.  Ond  er  yn  ngafael  y  farwolaeth  yna — y  fwyaf  ofnadwy, 
a'r  hon  sydd  yn  cynnwys  ynddi  ddychrynfëydd  yr  holl  íarwolaeth  sydd 
yn  gwneyd  i  fyny  hanfod  pechod  a'i  gospedigaeth, — nid  oedd  y  bobl,  yn 
sicr,  wedi  eu  difodi.  Ac  mae  yn  amlwg  y  sonir  am  dynged  yr  aned- 
ifeiriol  yn  y  byd  a  ddaw  fel  marwolaeth.  "  Pwy  bynag  sydd  yn  fyw,  ac 
yn  credu  ynof  fi,  ni  bydd  marw  yn  dragywydd  :  "  íoan  xi.  26.  "  Hwn 
yw  y  bara  sydd  yn  dyfod  i  Waered  o'r  nef,  fel  y  bwytào  dyn  o  hono,  ac 
na  byddo  marw  : "  vi.  50.  "  Canys  os  byw  yr  ydych  yn  y  cnawd,  meirw 
fyddwch:"  Bhuf.  viii.  13.  "  Canys  cyflog  pechod  yw  marwolaeth:" 
vi.  23.  "  Pechod  hefyd,  pan  orphener,  a  esgor  ar  farwolaeth  :  "  Iago 
i.  15.  Lleferir  am  y  farwolaeth  yma  fel  yr  "ail  farwolaeth"  (Dad.  ii.  11, 
xx.  6,  14,  xxi.  8) ;  a  dangosir  yn  bur  amlwg  ei  bod  yn  dragywyddol.  Gan 
nad  ydyw  y  farwolaeth  naturiol  na'r  farwolaeth  ysbrydolyn  ddifodiad  ar 
ddyn,  pa  fodd  y  mae  yn  canlyn  y  rhaid  y  bydd  y  farwolaeth  yr  ochr  draw  yn 
ddifodiad  arno?  Ceisir  gwneyd  fod  y  geiriau  "yr  ail  farwolaeth  "  yn 
dangos  goruchwyliaeth  derfynol  ar  farwolaeth,  ac  am  hyny  na  all  fod  y 
rhai  íydd  yn  myned  dani  yn  fyw,  hyny  yw,  yn  bod,  mwyach.  Mae  yn 
ddiammheu  y  bydd  hon  yn  oruchwyliaeth  derfynol,  ond  paham  nad  all 
dynion  barhâu  mewn  bodolaeth  dan  hon  hefyd,  fel  dan  y  fîurfiau  eraill 
o  farwolaeth?  Mae  yn  amlwg  nad  oes  dim  yn  y  drychfeddwl  o  farwol- 
aeth  yn  awgrymu  yn  amgen,  gan  nad  ydyw  mewn  unrhyw  gysylltiad 
arall  yn  effeithio  ar  fodolaeth  dyn.  Ac,  yn  wir,  y  mae  y  geiriau  sydd 
yn  sôn  am  yr  ail  farwolaeth  yn  amlwg  yn  golygu  bodolaeth  ymwybodol 
yn  ei  gwrthddrychau.  Ee  ddywedir  y  "byddrhan"  y  rhai  drygionus 
"yn  y  llýn  sydd  yn  llosgi  â  thân  a  brwmstan,  yr  hwn  yw  yr  ail  farwol- 
aeth  :  "  Dad.  xxi.  8.  Yn  yr  adnod  flaenorol  fe  ddywedir,  "  Yr  hwn  sydd 
yu  gorchfygu  a  etifedda  bob  peth."  Mae  yn  amlwg  fod  y  geiriau.  "y 
bydd  eu  rhan,"  yn  y  naill  adnod,  yn  cyfateb  i  "  a  etifedda  "  yn  y  llalì, 
ac  fod  y  ddau  yraadrodd  yn  golygu  parhâd  ymwybodol.  Fe  ddywedir 
hefyd  yn  yr  un  desgrifiad  ofnadwy  o  ddinystr  gelynion  Duw  (Dad. 
xx.  10),  "  A  diafol,  yr  hwn  oedd  yn  eu  twyllo  hwynt,  a  fwriwyd  i'r  llýa 

2  b  2  " 


360  *B   ATHRAWIAETH    0    DRAG   WYDDOL    GOSP. 

o  dân  a  brwmstan,  lle  y  rnae  y  bwystfil  a'r  gau  brophwyd ;  a  hwy  a 
boenir  ddydd  a  nos  yn  oesoesoedd."  Ac  yn  yr  un  bennod,  adn.  14,  "A 
marwolaeth  ac  ufTern  a  íwriwyd  i'r  llýn  o  dân.  Hon  yw  yr  ail  íarwol- 
aeth."  Beth  bynag  raid  fod  yr  ystyr  írawychus  sydd  i'r  geiriau 
"  llŷn  o  dân,"  a'r  "  ail  íarwolaeth,"  a  beth  bynag  a  olygir  wrth  fwrw 
marwolaeth  ac  uffern  i'r  llýn  o  dân,  yr  hyn  "  y  w  yr  ail  farwolaeth," 
mae  yn  amlwg  fod  y  cyfan  mor  bell  o  fod  yn  ddifodiad  ar  y  diafol, 
a'r  bwystfil,  a'r  gau  brophwyd,  a  phawb  y  bydd  eu  "  rhan  yn  y  llýn 
sydd  yn  llosgi  o  dân  a  brwmstan,"  fel  y  byddant  yn  cael  eu  "  poeni 
ddydd  a  nos  yn  oes  oesoedd."  Nid  oes  awgrym  am  y  fath  beth  a 
difodiad,  hyd  yn  nôd  dan  yr  ail  farwolaeth.  Mae  yr  "  ail  enedigaeth  " 
o  natur  dra  gwahanol  i'r  enedigaeth  gyntaf ;  ac  er  addef  fod  y  farwol- 
aeth  gyntaf  yn  fath  o  ddinystr  ar  ddyn,  nid  allai  ganlyn  y  bydd  yr  "  ail 
farwolaeth  "  o'r  un  natur  a  hi,  mwy  nag  y  mae  yr  ail  enedigaeth  o'r  un 
natur  a'r  enedigaeth  gyntaf ;  ac  y  mae  cwestiwn  ei  pharhâd,  càn  belled 
íìg  y  mae  hyny  yn  myned,  yn  cael  ei  adael  yn  yr  un  fan.  Nid  ydyw  yn 
bosibl  i  ni  amgyffred  beth  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  ddychrynfèydd  yr  ail 
farwolaeth,  ond  mae  yn  amlwg,  oddiwrth  yr  Ysgrythyrau,  nad  all  fod  yn 
ddifodiad  ar  y  rhai  fydd  mor  druenus  a  syrthio  dani. 

Fe  ddefnyddir  amryweiriau  eraill  yn  y  Bibl  i  ddesgrifio  tyngedgelynion 
Duw,  ac  fe  hònir  eu  bod  oll,  yn  y  modd  mwyaf  diamwys  a  diainmheuol, 
yn  golygu  eu  llwyr  ddifodiad.  Un  o'r  rhai  cryfaf  ydyw  dinystrio.  Cyf- 
eirir  ni  at  amryw  o'r  geiriau  gwreiddiol  a  gyfieithir  i'r  ystyr  yma,  a 
gofynir  pa  ymadroddion  cryfach  a  allesid  ddefnyddio  i  ddangos  llwyr 
ddifodiad,  a  pha  ystyr  amgen  a  ellir  roddi^iddynt  pan  ddefnyddir  hwynt 
i  ddangos  barn  Duw  ar  ei  elynion  ?  Y  mae  dwy  ffaith  dra  hynod  mewn 
cysylltiad  â'r  mater  hwn  yn  hawlio  ein^sylw :  yn  gyntaf,  nid  ydyw  yn 
ymddangos  fod  y  geiriau  hyn  yn  yr  Ysgrythyrau  yn  cael  eu  defnyddio 
o  gwbl  i  arwyddocâu  difodiad;  yn  ail,  yr  ydym  yn  cael  y  defnyddir 
hwyntyn  barhäus  mewn  cysylltiadau  ag  y  mae  yn  gwbl  amlwg  nad  allant 
fod  yn  arwyddocâu  difodiad.  Hònir  grym  neillduol  felly  i'r  gair  Hebraeg  *ri«, 
avad.  Ond  fe'i  defnyddir  am  y  cyfiawn,  "  Darfu  am  y  cyfiawn,"  Esa. 
lvii.  1.  Defnyddia  y  Salmydd  ef  am  dano  ei  hun  ;  "  Cyf'eiliornais  fel 
dafad;  cais  dy  was,"  Salm.  cxix.  176.  Yn  Ezec.  xxxiv.  4,  mae  yr  Ar- 
glwydd  wrth  gyhuddo  bugeiliaid  Israel,  yn  defnyddio  y  gair  yma  i 
achwyn,  "  A'r  golledig  ni  cheisiasoch  ;"  a  thrachefn  yn  adn.  16,  o'r  un 
bennod  i  ddyweyd,  "Y  golledig  a  geisiaf."  Yn  Deut.  xxii.  1 — 3,  fe'i 
defnyddìr  i  ddynodi  pethau  wedi  myned  ar^goll."  Wedi  nodi  amryw 
bethau,  ychwanegir,  "Ac  felly  y  gwnei  i  bob  collbeth  i'th  frawd,  yr 
hwn  a  gyll  oddiwrtho  ef,  a  thithau  yn  ei  gael."  Nid  ydyw  y  gair  yn  y 
manau  uchod  yn  awgrymu  dim  byd  tebyg  i  ddifodiad,  ac  y  mae  yn  cael 
ei  ddefnyddio  am  bobl  yr  Arglwydd,  yn  gystal  ag  am  ei  elynion.  Gair 
arall  yàyw  Tom,  shamad.  Ond  defnyddir  hwn  gan  Jacob,  Gen.  xxx.  30,  am 
dano  ei  hunan.  "  A  Jacob  a  ddywedodd  wrth  Simeon  a  Lefi,  Trallod- 
asoch  fi,  gan  beri  i  mi  fod  yn  ffiaidd  gan  breswylwyr  y  wlad,  gan  y 
Canaaneaid  a'r  Phereziaid;  a  minnau  yn  ychydig  o  nifer;  a  hwy  a 
ymgasglant  yn  fy  erbyn,  a  tharawant  fì ;  felly  y  dyfethir  fi,  mi  a'm  tŷ." 
Pa  ddifrod  bynag  a  allasai  y  bobl  hyny  wneyd  ar  y  patriarch  a'i  deulu, 
fe  fuasai  eu  bodolaeth,  deued  a  ddeuai,  yn  parhâu.  He'tf,  tsamath,  sydd  air  arall 
o  gyffelyb  natur.     Ond  y  mae  Jeremiah  yn  defnyddio  hwn  am  dano  ei 


YR   ATHRAWIAETH    0    DRAGYWîDDOL    GOSl\  361 

hunan,  ac  mewn  ystyr  nad  all  olygu  difodiad.  "  Torasant  ymaith  fy 
einioes  yn  y  pwll,"  Galar.  iii.  53.  Yr  ydoedd  yn  bod  wedi  hyny,  ac 
mewn  sefyllfa  i  allu  cwyno  ei  dynged.  iiüj,  shever,  sydd  air  cryf  yn  ddiammheu, 
a  diau  fod  ystyr  arswydus  iddo  yn  Esa.  i.  28,  "  A  dinystr  y  troseddwyr 
a'r  pechaduriaid  fydd  ynghyd."  Ond  cawn  yr  un  gair  yn  Jer.  vi.  14, 
"  A  hwy  a  iachasant  friw  merch  fy  mhobl  i  yn  esmwyth."  A  ydyw 
briw  yn  ddifodiad  ?  Ond  fe  allai  mai  y  mwyaf  anffodus  i'n  gwrthwyneb- 
wyr  o'r  geiriau  hyn  i  gyd  ydyw  ma,  harath.  Mae  yn  wir  fod  hwn  yn  air  cryf, 
ac  yn  arwyddo  tori  ymaith,  tori  i  lawr,  dinystrio,  &c.  Ond  dyma  y  gair 
a  geir  yn  Dan.  ix.  26,  "  Ac  wedi  dwy  wythnos  a  thriugain  y  lleddir  y 
Messiah,  ond  nid  o'i  achos  ei  hun."  A  ydyw  efe  wedi  ei  ddifodi? 
Gellir  dywedyd  gyda  ProfFeswr  Watts,  os  ydy w  y  geiriau  uchod  yn  profì 
difodiad,  "  eu  bod  hefyd  yn  profi  fod  yr  Hen  Destament  yn  dysgu,  nid 
yn  unig  ddifodiad  y  drygionus,  ond  diíodiad  y  ddaear  bedair  mil  o 
flynyddoedd  yn  ol,  difodiad  Israel  amryw  weithiau  yn  ystod  eu  hanes, 
difodiad  Dafydd,  a  Jeremiah,  ac — arswydus  i'w  adrodd ! — difodiad  y 
Messiah  ei  Hun,  pan  dorwyd  Eí  "  ymaith  o  blith  y  rhai  by w."  Ac 
heblaw  hyny  os  hònir  fod  yr  holl  ddinystriadau  ar  y  drygionus  yn  yr 
Hen  Destament  i'w  cymeryd  yn  llythyrenol,  fel  yn  golygu  eu  difodiad, 
pa  beth  a  ddaw  o  athrawiaeth  yr  adgyfodiad  ?  Pa  fodd  y  gall  gelynion 
Duw,  os  dan  farnau  tymmorol  trymion  wedi  eu  difodi,  ddefFro  yn  y  dydd 
mawr,  yn  ol  geiriau  y  prophwyd  Daniel,  "i  warth  a  dirmyg  tragyw- 
yddol  ?"  A  thra  y  mae  barn  a  chospedigaeth  y  drygionus  mewn  byd  arall 
wedi  eu  "  dwyn  i  oleuni "  mwy  amlwg  fytb  yn  y  Testament  Newydd,  y 
mae  y  geiriau  a  ddefnyddir  yno  hefyd,  er  yr  hònir  iddynt  lawer  mwy  o 
nerth,  yn  dyfod  yr  un  mor  bell  o  brofì  difodiad.  Un  gair  y  pwysir 
llawer  arno  yn  y  Testament  Newydd,  ydyw  y  ferf,  â-Tró\\v{xi,  dystrywio ;  a'i 
sylweddair  cnrcùleia,  dystryw.  Dyfynir  Mat.  x.  28,  lle  y  defnyddir  y  gair  yma, 
fel  yn  derfynol  ar  y  ddamcauiaeth  o  ddifodiad.  "  Ac  nac  ofnwch  y  rhai 
a  laddant  y  corff,  ac  ni  allant  ladd  yr  enaid  ;  eitbr  yn  hytrach  ofnwch 
yr  hwn  a  ddichon  ddystrywio  enaid  a  chorff  yn  uffern."  Mae  yn  ddiau 
y  bydd  y  drygionus  yn  uffern  yn  cael  ei  ddystrywio,  gorph  ac  enaid  ;  a 
gallwn  nodi  yn  y  fan  yma,  wrth  fyned  heibio,  íod  dadl  ein  gwrthwyneb- 
wyr  yn  erbyn  anfarwoldeb  naturiol  yr  enaid,  ar  eu  tir  eu  hunain,  yn 
cael  ei  dymchwelyd  gan  y  dystiolaeth  y  bydd  Duw  yn  defnyddio  ei  allu 
er  dystrywio  yr  enaid,  yr  hyn  a  awgryma  yn  bur  gryf  fod  hwnw  wedi  ei 
wneyd  i  barhâu,  ac  y  buasai  yn  parhâu  oddieithr  ei  ddystrywio.  Ond 
y  mae  yn  dêg  i  ni  ymofyn  a  ydyw  àir6\\vyLi  yn  cael  ei  ddefnyddio  gan  yr 
ysgrifenwyr  sanctaidd  yn  y  fath  fodd  ag  sydd  o  angenrheidrwydd  yn 
ein  gorfodi  i'w  gymeryd  yn  yr  adnod  hon  fel  yn  golygu  difodiad? 
Cymerer  yr  adnodau  canlynol : — "  Canys  ceisio  a  wna  Herod  y  mab 
bychan  i'w  ddyfetha  ef,"  Mat.  ii.  13.  "Yna  yr  aeth  y  Phariseaid  allan, 
ac  yr  ymgynghorasant  yn  ei  erbyn  ef,  pa  fodd  y  dyfethent  ef,"  xii.  14. 
"  Hwy  a  ddywedasant  wrtho,  Efe  a  ddyfetha  yn  llwyr  y  dynion  drwg 
hyny,"  xxi.  41.  "  A  phan  glybu  y  brenin,  efe  a  lidiodd  ;  ac  a  ddanfon- 
odd  ei  luoedd,  ac  a  ddinystriodd  y  lleiddiaid  hyny,"  xxii.  7.  "A'r  arch- 
offeiriaid  a'r  henuriaid  a  berswadiasant  y  bobl,  feí  y  gofynent  Barabbas, 
ac  y  dyfethent  yr  Iesu,"  xxvii.  20.  Mae  y  gair  yn  yr  holl  fanau  uchod 
yn  cael  ei  ddefnyddio  gan  yr  un  Efengylwr  ag  sydd  yn  cofîâu  yr  ym- 
adrodd  "dystrywio  enaid  a  ehorff,"  i  arwyddo  lladd;  ond  yn  sicr  nid 
ydyw  hyny  yr  un  peth  a  difodi.     Dywed  yr  apostol  Paul,  (Rhuf.  xiv.  14,) 


383  YR    ATURAWIAETH    0    DÍUGYWSDDOL    GOSP. 

"  Na  ddystrywia  ef  â'th  fwyd,  dros  yr  hwn  y  bu  Crist  farw."  A  oedd 
perygl  i'r  brawd  cryí  ddi/odi  y  brawd  gwan  ?  Yn  Luç  xv.  defnyddir  y 
gair  dair  gwaith  am  bethau  oeddynt  wedi  eu  colli.  "  Llawenhewch 
gyda  mi,  canys  ceíais  íy  nafad  a  gollasid,"  adn.  6  ;  "  Cyd-lawenhewch  â 
mi,  canys  cefais  y  dryll  a  gollaswn"  adn.  9  ;  "  Canys  iy  mab  hwn  oedd 
farw,  ac  a  ddaeth  yn  fyw  drachefn;  ac  efe  agollesid  ac  a  gaed,"  adn.  24. 
Yn  sicr,  yr  oedd  y  ddafad,  a'r  darn  arian,  a'r  mab  afradlon,  yn  bod,  er  eu 
bod  ar  y  pryd  wedi  myned  ar  goll.  Dywedir  yn  Mat.  xviii.  11,  fod 
Mab  y  dyn  wedi  dyfod  "  i  gadw  yr  hyn  a  gollasid"  Pa  íudd  y  gallasai 
gadw  peth  wedi  ei  ddífodi  ?  Deínyddir  y  gair  i  ddangos  colledigaeth 
sydd  yn  amlwg  yn  ffaith  yn  y  byd  hwn,  tra  y  mae  ei  gwrthddrychau  yn 
fyw  ac  yn  iach.  Nid  oedd  yr  lesu  wedi  colli  yr  un  o'i  ddysgyblion, 
"ond  mab  y  golledigaeth,  fel  y  cyflawnid  yr  Ysgrythyr,"  Ioan  xvii.  12. 
Os  cuddiedig  oedd  efengyl  Paul  a'i  frodyr,  "yn  y  rhai  colledig"  yr  ydoedd 
felly,  "yn  y  rhai  y  dallodd  duw  y  byd  hwn  íeddyliau  y  rhai  digred,  fel 
na  thywynai  iddynt  lewyrch  efengyl  gogoniant  Crist,  yr  hwn  yw  delw 
Duw,"  2  Cor.  iv.  3,  4.  Ni  ddanfonwyd  Crist,  medd  Efe,  ond  at 
"  ddefaid  colledig  tý  Israel,"  Mat.  xv.  24 ;  ac  "  at  gijfrgolleàig  ddeíaid  tŷ 
Israel" — yr  un  gair,  âTro\a>\oTa — y  danfonai  yntau  ei  ddysgyblion,  Mat.  x.  6. 
Nid  yw  yr  un  o'r  ymadroddionu  chod  gymaint  ag  yn  awgrymu  y  diych- 
feddwl  o  ddifodiad.  Y  mae  un  gair  arall  yn  tarddu  o  o\\vpn,  ffurf  ddwysach  o 
ba  un  yw  àTró\\vp.i,  sef  o\e6pos,  a  gyfìeithir  dinystr.  Dyma  y  gair  a  geir  yn 
2  Thes.  i.  9  :  "  Y  rhai  a  ddyoddefant  yn  gospedigaeth,  ddinystr  tragyw- 
yddol,  oddi  ger  bron  yr  Arglwydd,  ac  oddiwrth  ogoniant  ei  gadernid  ef." 
Haerir  y  rhaid  fod  hwn  yn  arwyddo  difodiad.  Ond  pa  le  y  mae  y  prawf  ? 
Yn  1  Cor.  v.  5,  y  mae  yr  apostol  yn  gorchymyn  traddodi  rhyw  droseddwr 
oedd  yn  Nghorinth  "i  Satan  i  ddinystr  (ò\eôpov)  y  cnawTd,  fely  byddo  yr  ysbryd 
yn  gadwedig  yn  nydd  yr  Arglwydd  lesu."  Pa  beth  bynag  sydd  i'w 
dcìeall  wrth  "ddinystr  y  cnawd,"  mae  yn  amlwg  nad  sll  olygu  ei  ddi- 
fodiad.  Ac  nid  ydym  ni  yn  gallu  gweled  pa  fodd  y  mae  yn  bosibl  i'r 
"dinystr  tragywyddol,"  fydd  yn  cael  ei  "  ddyoddef  yn  gospedigaeth," 
ac  yn  dyfod  "  oddi  ger  bron  yr  Arglwydd,"  fod  yn  ddifodiad  ychwaith. 
Dyfyna  Mr.  White  eiriau  cryfion  o  eiddo  Dr.  Mortimer,  diweddar  brif 
athraw  y  City  of  London  School,  a  Dr.  Weymouth,  prif  athraw  y  Mill 
Hill  School,  i  ddangos  fod  anoWypL  yn  y  Groeg  bob  amser  yn  arwyddo  dinystrio. 
Mae  yr  olaf  yn  wir  yn  awgrymu  fod  y  cyntaf  wedi  gwanhâu  ei  achos 
wrth  ei  osod  allan  yn  rhy  gryf,  ac  yn  dal  fod  y  gair  yn  rhai  o'i  ffurfiau 
yn  golygu  colli,  ar  wahân  oddiwrth  ddinystrio.  Ond  ar  yr  un  pryd 
haera  fod  cymeryd  à7r6\co\a  yn  yr  ystyr,  yr  wyfwedi  fy  andicyo,  yn  hollol  an- 
mhriodol.  I  ddangos  hyn  dyíyna  linell  o  Euripides,  Hecuba  677,  ct7rcù\ópr)v 
òíio-Trjyos  oẃ/cer'  elfû  èi)  a  gwna  mai  yr  ystyr  ydyw,  "  Yr  wyf  wedi  darfod  am 
danaf,  druenus,  ac  nid  ydwyf  mwy."  Cymer  y  geiriau  diweddaf,  uac 
nid  ydwyf  mwy  "  yn  brawf  o  enau  y  truan  ei  hunan  ei  fod  wedi  llwyr 
ddarfod  am  dano.  Bid  sicr,  fe  ddylai  pob  dyn  wybod  ei  hanes  ei  hunan 
yn  weddol ;  ond  ar  yr  un  pryd,  pan  y  mae  dyn  yn  ddigon  byw  i  allu 
taeru  ei  fod  wedi  marw,  ac  nad  ydyw  mwy,  y  mae  braidd  yn  anhawdd 
perswadio  y  byd  ei  fod  yn  y  cyflwr  y  mýn  gan  ddynion  gredu  ei  fod. 
Dyweded  Dr.  Weymouth  a  fýno  arn  "crmodiaith  awen  a  nwyd,"  y  mae 
fod  dyn  yn  abl  i  daeru  nad  ydyw  mwy,  pa  mor  bell  bynag  y  gallai  ei  fod 
wedi  darfod  am  dano,  neu  wedi  ei  andwyo,  yn  ddigon  o  foddlonrwydd  i 
bawb  ei  fod  yn  fyw.     Ond  ar  waLân  oddiwrth  hyn  oli,  yr  ydym  wedi 


YR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP.  363 

cael  fod  y  defnydd  a  wneir  yn  y  Testament  Newydd,  o  aVóAAv/it  a'i  gyfeiriau, 
yn  bobpeth  ond  yn  gadarnhäol  i'r  dybiaeth  o  ddifodiad. — Cyfìeithir  gair 
arall  yn  ddìnystrio,  naTapycìy,  Heb.  ii.  14,  "Fel  trwy  farwolaeth  y  dinystrìai  efe 
yr  hwn  oedd  a  nerth  marwolaeth  ganddo,  hyny  yw,  diafol."  "  Pe 
buasai  Duw  yn  bwriadu  rhoddi  terfyn  ar  fodolaeth  y  diafol,"  ebe  Mr. 
Warleigh,  "a  allasai  Efe  ddefnyddio  iaith  fwy  clir  ?"  Ystyr  y  gair 
ydyw  gwneyd  yn  ofer,  dirymu,  gorchfygu,  dinystrio.  Defnyddir  ef  i 
dçlangos  fod  y  ffigysbren  diffrwyth  "yn  diffrwytho  y  tir,"  Luc  xiii.  7; 
y  "dinystria  Duw  y  bòl  a'r  bwydydd,"  1  Cor.  vi.  13;  y  "palla  prophwyd- 
oliaethau,"  ac  y  bydd  i'r  "  hyn  sydd  o  ran  gael  ei  ddilëu,"  xiii.  8 — 10; 
fod  "  traragwydd  y  groes  wedi  ei  dynu  ymaith,"  Gal.  v.  11;  nad  ydyw 
ein  hanghrediniaeth  ni  "yn  gwneyd  ffydd  Duw  yn  ofer,"  ac  nad  ydym 
yn  "  gwneuthur  deddf  Duw  yn  ddirym  trwy  ffydd,"  Ehuf.  iii.  3 — 31;  os 
y  rhai  sydd  o'r  ddeddf  yw  yr  etifeddion,  "y  gwnaed  yr  addewid  yn 
ddirym,"  iv.,  14;  "  ddarfod  croeshoelio  ein  hen  ddyn  ni  gydag  ef  er 
mwyn  dirymu  corff  pechod,  fel  rhagllaw  na  wasanaethom  bechod,"  vi.  6  ; 
y  bydd  y  diwedd,  wedi  i  Grist  "  ddilëu  pob  pendefìgaeth,  a  phob  awdur- 
dod,  a  nerth,"  ac  mai  y  gelyn  diweddaf  a  ddilëir  neu  a  ddinystrir 
(/cara/9-yetrat)  ydyw  yr  angeu, — neu  yn  hytrach  y  bydd  angeu  y  gelyn  diweddaf 
hefyd,  yr  un  modd  a  "phob  pendefigaeth  ac  awdurdod,"  yn  cael  ei 
ddil'èu,  1  Cor.  xv.  24 — 26,  &c.  Mae  y  geiriau  hyn  oll  yn  cydgrynhöi 
eu  goleuni  ar  ystyr  y  dinystrio  oedd  i  gymeryd  lle  ar  y  diafol,  ac  yn 
dangos  mai  yr  hyn  a  feddylid  wrth  hyny  ydoedd  dirymu,  dilëu,  neu 
lwyr  ddinystrio  ei  allu.  Felly  Ioan  xii.  31,  "  Yn  awr  y  mae  barn  y  byd 
hwn ;  yn  awr  y  bwriwyd  allan  dywysog  y  byd  hwn."  Y  mae  ei  awdur- 
dod  wedi  ei  ddinystrio.  Y  mae  y  concwerwr  mawr,  "gan  ysbeilio  y 
tywysogaethau  a'r  awdurdodau  "  (Col.  ii.  15),  wedi  "  eu  harddangos  hwy 
ar  gyhoedd,  gan  ymorfoleddu  arnynt"  ar  y  groes.  Y  mae  Mab  Duw 
wedi  ymddangos  (1  Ioan  iii.  8),  "fel  y  dattodai  weithredoedd  y  diafol ;" 
Saes .  fel  y  dinystriai.  Ystyr  Aúo-jj  yma  ydy w  dattod,  dadwneyd,  ac  felly  ddinystrio. 
Ac  fel  mai  dyna  ydyw  natur  y  dinystrio  sydd  ar  weithredoedd  y  diafol, 
cyffelyb  ydyw  y  dinystrio  sydd,  yn  ol  Heb.  ii.  14,  yn  cael  ei  ddwyn 
oddiamgylch  gan  Grist  arno  ef  ei  hunan.  A  pha  raid  fuasai  i  Fab  Duw 
ddyfod  yn  "  gyfranog  o  gîg  a  gwaed  "  er  gallu  difodi  y  diafol  ?  Gallasai 
wneyd  hyny  oddiar  ei  orseddfainc,  gydag  ewyllysiad.  Ond  gan  mai  ei 
benderfyniad  grasol  ydoedd  dattod  ei  weithredoedd,  a  dymchwelyd  ei 
allu,  fel  Gwaredwr  ei  bobl,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  yntau,  fel  "y  plant," 
ddyfod  "yn  gyfranog  o  gîg  a  gwaed."  Mae  yn  gwbl  amlwg  nad  all  y 
geiriau  hyn  ddim  golygu  difodiad  y  diafol.  Deallir  fod  Salm  xlix.yn  dysgu 
difodiad  y  drygionus.  Dywed  adn.  12,  "Erhyny  dyn  mewn  anrhydedd, 
nid  erys;  tebyg  yw  i  anifeiliaid  a  ddyfethir;  ac  adn.  14,  "Fel  defaid  y 
gosodir  hwynt  yn  uffern ;  angeu  a  ymborth  arnynt,  a'r  rhai  cyfiawn  a  ly  w- 
odraetha  arnynt  y,bore ;  a'u  tegwch  a  dderfydd  yn  y  bedd,  o'u  eartref."  Mae 
yn  amlwg  mai  yr  hyn  a  ddysgir  yn  y  12fed  adnod  ydy  w  gwaeledd  rhan  yr 
hwn  sydd  yn  edrych  am  ei  gwbl  yn  y  byd  hwn.  Er  maint  ei  falchder  a'i 
uchelgais,  rhaid  iddo  f arw  f el  yr  anifail.  N  id  ydy w  hyn  yn  wir  am  neb  ond 
y  rhai  y  dy wed  y  13eg  adn.  am  danynt,  "  Eu  fîordd  yma  yw  eu  hynfyd- 
rwydd."  Mae  y  rhai  cyfiawn  i  "  lywodraethu  arnynt  y  bore," — cyfeiriad 
at  yr  arfer  ddwyreiniol  o  eistedd  mewn  barn  yn  mhorth  y  ddinas  y 
bore ;  ac  y  mae  yr  ymadrodd  o'r  un  ystyr  a'r  gair  yn  1  Cor.  vi.  2,  "  Oni 


364  YR    ATHRAWIAETH    Ü    DRAG YWIDDOL    G0SL\ 

wyddoch  chwi  y  barna  y  saint  y  byd  ?  "  Dywedir  hefyd,  pan  osodir  y 
rhai  hyn  íel  defaid  yn  uífern,  fod  angeu  yn  "  ymborthi  "  arnynt.  Y 
gair  yn  y  LXX  ydy w,  iroipaveì,  bugálio,  ac  mae  yn  sicr  mai  dyma  ystyr  y  gair 
Hebraeg  w,  raah,  a  ddefnyddir  yma.  Mae  y  Saesoneg  yn  ddiffygiol  #m  air 
yn  cyfateb  i  bugeilio,  a  phan  mae  ei  eisieu,  nid  oes  gan  y  cyfieithwyr 
Seisonig  o'r  Ysgrythyrau  ond  cymeryd  feed  neu  rule,  neu  ryw  air  sydd 
yn  dangos  rhyw  ran  o  waith  bugail.  Mae  Delitzsch,  yn  nghyfieithiad 
Clark,  gan  ymdeimlo  â'r  diffyg  hwn  yn  y  gair  dan  sylw,  yn  gosod  y 
meddwl  allan  fel  yma, — "death  doth  shepherd  them."  Mewn  ail 
ystyr,  y  mae  y  gair  a  ddefnyddia  y  Salmydd  yn  arwyddo  ymborthi  ar; 
ond  ei  ystyr  cyntaf,  fel  y  cydnebydd  pawb,  ydyw  bugeiüa,  ac  felly  y  mae 
yr  holl  esbonwyr  o  ddim  enw  yn  ei  gymeryd  yma.  Mae  yn  amlwg  fod 
angeu  yn  y  geiriau  yn  cael  ei  bersonoli,  fel  yn  Job  xviii.  14,  lle  y  gelwir 
ef  yn  "  frenin  y  dychryniadau."  Dan  ei  fugeiliaeth  ef,  ac  nid  dan  ofal 
y  Bugail  Da,  y  bydd  yr  annuwiolion  yn  y  byd  arall.  Mae  y  syniad  yn 
frawychus;  bod  dan  fugeiliaeth  Angeu  !  Ond  y  mae  y  gair  yma, 
ynghyda'r  gair  arall  sydd  yn  sôn  am  lywodraeth  y  rhai  cyfiawn  arnynt, 
yn  dangos  nad  all  "dyfetha"  y  12fed  adnod  fod  yn  ddifodiad  arnynt; 
canys  pe  felly,  pa  fodd  y  buasai  yn  bosibl  iddynt  fod  dan  fugeiliaeth 
angeu,  na  than  lywodraeth  y  saint  ? — Gair  arall  a  ddygir  ymlaen  i  brofi 
y  gotygiad  hwn  sydd  yn  Actau  xiii.  40,  41 :  "Gwyliwch  gan  hyny  na 
ddêl  arnoch  y  peth  a  ddy wedwyd  yn  y  prophwydi ;  edrychwch,  O  ddir- 
mygwyr,  a  rhyfeddwch,  a  diflenwch."  Y  gair  yma  ydy w  àcpavLo-6-qre,  o  àpaví{eo- 
6ai,  myned  oW  golwg,  diflanu.  Y  gair  yn  y  cyfieithiad  Saesoneg  yma  ydyw 
perish.  Ymddengys  fod  rhai  wedi  cael  eu  camarwain  gan  sŵn  y  gair 
Saesoneg,  perish,  i  feddwl  fod  difodiad  yn  cael  ei  ddysgu  yma.  Yr 
ystyr,  pa  fodd  bynag,  ydyw  diflanu.  Ceir  y  gair  yn  ei  ystyr  brîodol  yn 
Iago  iv.  14 :  "  Canys  beth  ydyw  eich  einioes  chwi  ?  Canys  tarth  ydyw, 
yr  hwn  sydd  dros  ychydig  yn  ymddangos  (cpawopẃr)) ,  ac  yna  yn  diflanu  (àcpav- 
i£ofxẃr))"  Ac  yn  Heb.  viii.  13,  mae  y  cyfammod  " a  aeth  yn  hen  ac  yn  oed- 
ranus,  agos  i  ddiflanu.'"  Mae  y  gair  yn  Mat.  vi.  16  yn  cael  ei  gyfieithu 
anffurfio;  "  Canys  anffurfio  eu  hwynebau  y  maent."  "  Y  mae 
âỳayíÇeaôcu"  ebe  Olshausen,  "  yn  cyfuno  y  ddau  ystyr  o  '  ddinystr  neu  symud- 
iad  ymaith,'  ac  '  o  fod  mewn  syndod  neu  ddychryn,'  ac  y  mae  rhwymyn 
yr  undeb  rhwng  y  ddau  ystyr  i'w  gael  yn  effaith  anianyddol  dychryn, 
trwy  ba  un  y  mae  ymwybodolrwydd  y  person  ar  y  fynyd  fel  pe  byddai 
wedi  ei  gymeryd  ymaith."  Galwai  yr  apostol  ar  Iuddewon  anghrediniol 
Antiochia,  yn  iaith  y  prophwydi,  i  edrych,  a  rhyfeddu,  a  diflanu,  gan 
fawredd  y  gwaith  a  wnelai  Duw  yn  eu  dyddiau ;  ond  yn  sicr  ni  orchy- 
mynai  iddynt  fyned  allan  o  fodolaetb,  pe  buasai  yn  bosibl  i'w  waith  yn 
gwneyd  y  fath  beth  ateb  unrhyw  ddyben  heblaw  dangos  dirfawr  ffol- 
ineb. — Y  mae  un  gair  arall,  1  Cor.  iii.  17  :  "  Os  llygra  neb  deml  Dduw, 
Duw  a  lygra  hwnw  ;  "  Saes.,  "him  shall  God  destroy."  Ac  y  mae  hyn 
yn  profi  difodiad !  Yr  un  gair  a  ddefnyddia  yr  apostol  yn  y  ddau  le 
uchod,  a  gresyn  oedd  i'r  cyfieithwyr  Seisonig  ei  newid,  a  rhoddi  defile 
am  y  naill  a  destroy  am  y  llall.  Mae  yn  debyg  eu  bod  hwy  yn  meddwl 
mai  felly  y  buasent  yn  gwneuthur  yn  fwyaf  eglur  feddwl  yr  apostol,  gan 
benderfynu  yn  niniweidrwydd  eu  calonau  na  fuasai  neb  o'u  cydwladwyr 
yn  myned  i  adeiladu  ar  eu  "gwaith  ddamcaniaeth  bwysig  heb  o  leiaf 
ymgynghori  am  fynyd  â'r  testun  gwreiddiol.  Ond  pa  air  bynag  a 
gymerir  am  y  cpôépi  yu  y  rhan  gyntaf  o'r  ymadrodd,  rhaid  eymeryd  yr  un  am 


?R    ATHRAWIAETH   0    DRAGYWYDDOL   G03P.  365 

y  (frôepeî  yn  yr  ail  ran.  A  digon  o  atebiad  i'r  dinystrio  yn  yr  ystyr  o  ddifodiad 
y  pechaduriaid  y  cyfeirir  atynt  yn  y  gair  hwn,  ydyw  gofyn,  Aydynt  hwy 
yn  gallu  difodi  teml  Dduw  wrth  ei  llygru  ?  Pan  ddefnyddir  yr  un  gair 
ddwywaith  yn  yr  un  frawddeg,  ac  yn  y  naill  ran  o  honi  mewn  gwrth- 
gyferbyniad  amlwg  i'r  rhan  arall,  yn  sicr  nid  oes  genym  hawl  i'w 
gymeryd  yn  y  naill  mewn  un  ystyr,  ac  yn  y  llall  mewn  ystyr  arall,  ac 
mor  ryfeddol  o  wahanol.— Heblaw  y  geiriau  uchod,  y  mae  amddifFyn- 
wyr  y  golygiad  dan  sylw  hefyd  yn  dra  hoff  o  bentyru  ymadroddion  sydd 
yn  y  Gair  yn  sôn  am  ddinystr  o  unrhyw  fath,  gan  ofyn  yn  fuddugol- 
iaethus,  pa  fodd  y  gellir  gwrthod  yr  athrawiaeth  o  ddifodiad,  pan  mae 
y  Bibl  drwyddo  mor  amlwg  yn  ei  dysgu?  Yr  ydym  ni  yn  cael  nad 
ydy w  y  "  geiriau  cryfion  "  y  cyfeiriasom  atynt,  y  rhai  a  gymerant  yn 
arbenig  fel  prawfdestynau,  yn  dysgu  y  golygiad  hwn;  llawer  iawn  llai 
yr  ymadroddion  a  gymerant  ar  antur  oddiyma  ac  oddidraw,  na 
chyfeiriant  ond  at  farnedigaethau  tymmorol,  ac  os  oes  rhywbeth  a 
fynont  â  thynged  yr  annuwiol  yn  nystryw,  nad  ydynt  mewn  un  modd 
yn  y  byd  yn  awgrymu  y  syniad  o  ddifodiad. 

A  phaham  y  gosodir  y  fath  bwys  yn  yr  Ysgrythyrau  ar  dragywyddoldeb 
y  gospedigaeth,  os  nad  ydyw  yn  golygu  mwy  na  dinystr  mewn  diíodiad  ? 
Mae  y  "  gwarth  a'r  dirmyg"  yn  Dan.  xii.  2  yn  "  dragywyddol."  Mae 
y  "  llosgfëydd  "  y  dychryna  rhagrithwyr  rhagddynt  yn  Esa.  xxxiii.  14 
yn  "  dragywyddol."  Mae  y  "  gospedigaeth  "  yn  Mat.  xxv.  46,  yr  un 
fath  a'r  "  by wyd,"  yn  "  dragy wyddol."  Am  yr  hwn  sydd  heb  gredu  i'r 
Mab,  ífni  wêl  fywyd ;  eithr  y  mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef:" 
Ioan  iii.  36.  Fe  orchymynir  y  "rhai  melldigedig"  yn  y  dydd  mawr  i 
fyned  i'r  "tân  tragywyddol,  yr  hwn  a  barotöwyd  i  ddiafol  ac  i'w  angelion," 
Mat.  xxv.  41.  Mae  y  dinystr  a  ddyoddefir  "  oddi  ger  bron  yr  Arglwydd, 
ac  oddiwrth  ogoniant  ei  gadernid  ef,"  2  Thes.  i.  9,  yn  "  ddinystr 
tragywyddol."  Mae  y  "prŷf"  yn  un  "na  bydd  marw,"  a'r  "  tàn"  yn 
un  "  na  ddiffydd :"  Esa.  îx.  24  ;  Marc  ix.  24.  Mae  yr  hyn  sydd,  yn  ol 
Jud.  13,  yn  nghadw  i'r  annuwiolion  yn  "  niwl  tywyllwch  yn  dragywydd." 
Y  mae  "pechod  i  farwolaeth,"  nad  ydyw  o  unrhyw  ddyben  gweddîo 
dros  yr  hwn  a'i  cyflawno ;  1  Ioan  v.  16  ;  a'r  hwn  fydd  yn  euog  o'r 
pechod  hwnw,  "ni  chaiff  faddeuant  yn  dragywydd,  ond  y  mae  yn  euog 
o  farn  dragywydd :  "  Marc  ii.  19.  "  Pwy  bynag  a  ddywedo  yn  erbyn  yr 
Ysbryd  Glân,  nis  maddeuir  iddo,  nac  yn  y  byd  hwn,  nac  yn  y  byd  a 
ddaw :  "  Mat.  xii.  32.  Mae  "  mŵg  poenedigaeth "  y  rhai  sydd  yn 
addoli  y  bwystfil  (Dad.  xiv.  11)  "yn  myned  i  fyny  yn  oes  oesoedd,  ac  nid 
ydynt  hwy  yn  cael  gorphwysdra  ddydd  na  nos."  Yn  pen.  xx.  10, 
dywedir  fod  diafol  wedi  ei  fwrw  "  i'r  llỳn  o  dân  a  brwmstan,  lle  y  mae 
y  bwystfil  a'r  gau  brophwyd ;  a  hwy  a  boenir  ddydd  a  nos  yn  oes  oes- 
oedd."  Dywedir  (adn.  14)  mai  dyma  "yr  ail  farwolaeth  ;  "  ac  yn  pen. 
xxi.  8,  mai  dyma  fydd  rhan  pechaduriaid  yn  gyffredin,  heblaw  eiddo  y 
diafol,  a'r  bwystfil,  a'r  gau  brophwyd.  Pa  fodd  yr  esbonir  ymaith  yr 
holl  ymadroddion  cryfion  yna  am  dragywyddol  barhâd  trueni  uffern, 
er  gwneyd  lle  i'r  ddamcaniaeth  o  ddifodiad?  Ymgeisia  Mr.  Denniston 
wneyd  hyny  fel  yma : — "  Os  bydd  i  ddyn  trwy  ddienyddiad  golli  ei  fywyd 
heddyw,  yr  hwn  heb  hyny  a  fuasai  yn  parhâu  hanner  can'  mlynedd, 
onid  y w  y  gospedigaeth  yn  ymestyn  dros  y  cyfnod  hwnw  ?  A  pha 
wahaniaeth  os  ydy w  y  cyfnod  yn  ymestyn  dros  fil  o  flynyddoedd  ?    Pa 


300  YR   ATHBAWIAETII    0    DRAGYWfDDOL   OOSP. 

wahaniaeth  os  ydy  w  ya  dragywyddoldeb  ?  "  Y  mae  afresymoldeb  o'r  fath 
yma  yn  rhy  anobeithiol  i  neb  feddwl  am  geisio  ei  wrthbrofi.  Ond  y  golyg- 
iad  a  gynnygir  yn  gyffredin  ydy w,  fod  y  gospedigaeth  yn  dragywyddol  am 
nad  oes  obaith  adferiad  o  honi,— fod  yr  un  a  ío  dani  yn  cael  ei  ddinystrio. 
Yn  ol  hyn  fe  wneir  fod  y  gair  tragywyddol,  yr  hwn  a  ddealìir  ymhob 
cysylltiad  arall  fel  yn  golygu  parhâd  annherfynol,  pan  ddefnyddir  ef  i 
ddangos  cospedigaeth  yr  annuwiol,  yn  golygu  terfynolrwydd  i  barhâd, 
a  hwnw  o'r  fath  fwyaf  pendant  y  gellir  meddwl  am  dano.  Cyn  y  gallwn 
feddwl  am  dderbyn  y  fath  l'ucus  a  non  lucendo,  y  fath  chwareu  a  r  geiriau 
cryfaf  mewn  iaith,  carem  gael  gwybod  pa  warant  a  ellir  ddangos  dros  y 
fath  beth?  Ac  heblaw  y  dirfawr  rym  sydd  yn y  geiriau  "  tragywyddol," 
"yn  oes  oesoedd,5'  &c,  a  ddefnyddir  mewn  cysylltiad  â'r  achos  hwn, 
onid  yw  y  geiriau  eraill  a  ddefnyddir  mewn  cysylltiad  â  hwy  yn  amlwg 
yn  golygu  bodolaeth  ac  ymwybodolrwydd  parhäus  y  rhai  sydd  dan  y 
dynged  druenus?  Paham  yr  ofnid  gwarth  a  dirmyg  iragywyddol,  neu  yr 
arswydid  rhag  y  tân  neu  y  llosgfèydd  tragywyddol,  os  nad  yw  y  truan 
sydd  i'w  dyoddef  yn  dragywyddol  hefyd  ?  Pa  fodd  y  gall  y  gospedig- 
aetli  fod  yn  dragywyddol,  os  nad  yw  y  dyoddef  sydd  arni  yn  dragywyddol 
yr  un  modd  ?  Ni  fyddai  i  ddyn  fod  mewn  ystâd  na  wêl  fywyd,  yn  un 
caledi  arno,  os  nad  ydyw  yn  parhâu  mewn  cyflwr  y  gallai  ei  weled,  pe 
byddai  y  fath  beth  yn  bod  iddo.  A  pha  fodd  y  dyoddefa  dynion,  a  hyny 
mewn  ftordd  o  gospedigaeth,  "  ddinystr  tragywyddol  oddi  ger  bron  yr 
Arglwydd,  ac  oddiwrth  ogoniant  ei  gadernid  ef,"  os  nad  ydynt  o  hyd  yn 
bôd,  ac  yn  bôd  i  deimlo  ?  A'r  un  modd  pa  fodd  y  poenid  crëaduriaid,  a 
hyny  ddydd  a  nos  yn  oes  oesoedd,  os  nad  ydynt  yn  parhâu  mewn  bodol- 
aeth,  ac  mewn  sefyllfa  i  allu  dyoddef  poen  ? 

Yr  ydym  yn  oíni  ein  bod  wedi  trethu  yn  drwm  amynedd  rhai  o'n 
darllenwyr  wrth  aros  cyhyd  uwchben  y  dychymygion  hyn.  Ond  yr 
ydym  wedi  hir  deimlo  fod  y  "meddalwch"  yn  ysbryd  ein  hamseroedd, 
y  cyfeiriasom  ato  yn  ein  herthygl  flaenorol,  yn  hynod  o  fTafriol  i  gyn- 
nyrchiad  y  cyfry w  olygiadau,  ac  wedi  hyny  yn  peri  yn  meddyliau  .llawer 
dderbyniad  cydnaws  a  chroesawgar  iddynt.  Nid  ydym  heb  ofni 
ychwaith  fod  y  "  lle  poenus  hwnw  "  wedi  ei  adael  o'r  neilldu  i  fesur 
helaeth  gan  weinidogion  yr  efengyl  yn  Nghymrn;  fod  uffern  wedi  myned 
yn  rhywbeth  nad  ydyw  i'w  grybwyll  "to  ears  polite;"  ac  fod  yr  athraw- 
iaeth  fawr  am  ddyfodol  truenus  yr  annuwiol — y  byddai  Crist  yn  ei 
phregethu  mewn  ymadroddion  oeddynt  yn  daranau  mewn  nerth,  ac  eto 
wedi  eu  bedyddio  gan  Ddwyfol  gariad — wedi  ei  gadael  i  lithro  ymaith 
fel  peth  a  weddai  yn  burion  i  erwindeb  y  tadau,  ond  nad  yw  yn  gweddu 
yn  gymaint  i'n  dyddiau  ni.  Nid  ydym  yn  gwybod  i  ba  raddau  y  gallai 
fod  hyn  i'w  briodoli  i  hydreiddiad  gwenwyn  y  golygiadau  y  cyfeiriasom 
atynt  i  gylchoedd  y  teimlid  yn  chwith  gan  lawer  gydnabod  ei  ddylanwad. 
Pa  fodd  bynag,  yr  ydym  yn  teimlo  yn  gwbl  hyderus  na  raid  ond  wynebu 
y  syniadau  yma,  na  theimlir  mor  hollol  ansylweddol  ydynt.  Ac  wedi  i 
ni  ddyfod  i  "  wybod  ofn  yr  Arglwydd"  yn  hyn,  ni  fydd  yn  anhawdd  i  ni 
"  berswadio  dynion."  Camgymeriad  dybryd  ydyw  meddwl  fod  pregethu 
yr  athrawiaeth  dan  sylw  yn  tueddu  i  galedu  dynion,  ac  i  gynnyrchu 
anffyddiaeth.  Nid  ydyw  hyn  ond  breuddwyd  y  damcanwyr.  Pa  bryd 
bynag  y  dygir  y  gwirioneddau  hyn,  yn  ysbryd  yr  efengyl,  ger  bron  y 
bobl,  y  maent  yn  cael  gwarantau  eu  dilysrwydd  yn  eu  cydwybod  eu 


YR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP.  367 

hunain,  ac,  ond  odid,  yn  cael  eu  deffro  o'u  difaterwch,  a'u  cymhell  i 
11  ffoi  rhag  y  llid  a  fydd."  Nid  ydyni  am  fynyd  yn  dadleu  dros  ddwyn 
yr  athrawiaeth  hon  i  arbenigrwydd  a  yro  o'r  golwg  wirioneddau  mawr- 
ion  eraill ;  ac  yr  ydym  yn  anfesurol  bell  oddiwrth  íeddwl  mai  y  dull 
príodol  i'w  phregethu  fyddai  bygwth  uffern  ar  y  bobl  mewn  ymadrodd- 
ion  ysgaprwth,  ac  mewn  ysbryd  cnawdol.  Fel  y  dywedai  Mr.  Moody, 
y  mae  pregethu  yr  athrawiaeth  yma  yn  gofyn  tynerwch  mawr !  Ond  yr 
ydym  yn  dadleu,  os  ydys  i  osod  ger  bron  y  bobl  holl  gyngor  Duw,  nad 
ydyw  y  gwirionedd  mawr  yma  i  gael  ei  esgeuluso.  Ac  mor  ddirfawr  y 
mae  pregethu  ffyddlawn  arno  wedi  ei  fendithio  i  ddwyn  dynion  i  ym- 
deimlo  â'u  perygî,  ac  i  ddi'anc  i'r  noddfa  !  Nid  oedd  neb  a  deimlai  yn 
íwy  llednais,  yn  wir  yn  fwy  fastidious  ar  y  mater  yma,  na  Mr.  Foster,  ac 
eto  fel  yma  yr  ysgriíenai  efe  yn  ei  lythyr  enwog  at  Mr.  White  : — "  Y 
mae  hefyd  yn  fater  o  ffaith  a  phrofiad,  mai  fynychaf  o  lawer  trwy 
argrafîiadau  ar  ofn  y  mae  dynion,  mewn  gwirionedd,  yn  cael  eu  deffro  i 
1  ffoi  rhag  y  llid  a  fydd.'  Galwed  unrhyw  un  i  gôf  yr  hyn  a  wybu  am 
y  fath  ddeffröadau.  Y  mae  Dr,  Watts,  oll  yn  dyner  a  hawddgar  fel  yr 
ydoedd,  ac  yn  ymhyfrydu  mewn  aros  ar  y  materion  cydnaws,  yn  dyweyd 
yn  bwyllog,  o'r  holl  bersonau  i  ba  rai  y  bu  ei  weinidogaeth  ef  yn 
effeithiol,  nad  oedd  ond  un  wedi  derbyn  yr  argraffiadau  effeithiol  cyntaf 
oddiwrth  yr  arweddion  tyner,  deniadol  ar  grefydd  ;  y  lleill  oll  oddiwrth 
y  rhai  ofnadwy  a  brawyehus — yr  appeliadau  at  ofn.  A  dyna  ymron  yn 
ddieithriad  ddull  yr  oruchwyliaeth  Ddwyfol  o  dröedigaeth."  Nid  oes 
dim  yn  fwy  o  fagwraeth  i  anhawsderau  damcaniaethol  gyda'r  mater 
yma,  fel  gyda  materion  pwysig  eraill,  a  chlaerineb  a  gwendid  ffydd  y  rhai 
sydd  yn  proffesu  ei  gredu.  Er  mor  barchus  ydyw  bod  yn  uniongred, 
os  ydyw  ein  ffydd  yn  farw  nid  ydyw  ond  ysgerbwd.  Y  mae  ammheu- 
aeth  fÿw,  sydd  yn  ymwingo  am  waredigaeth,  yn  anfesurol  well. 

There  is  more  faith  in  honest  doubt, 
Believe  me,  than  in  half  the  creeds. 

Ond  gyda  phethau  mor  bwysig  y  mae  ammheuaeth  a  chrediniaeth  farw 
yr  un  mor  anmhriodol.  Beth  bynag  ydyw  yr  anhawsderau,  gydag  achos 
y  mae  a  fỳno  â  thynged  dragywyddol  dynion,  y  mae  eu  hysgoi,  nid  yn 
unig  yn  llwfrdra  dirmygedig,  ond  hefyd  yn  bechadurus  iawn.  Mae  yr 
achos  yn  rhy  bwysig  i  rodresu  yn  blentynaidd  uwch  ei  ben,  fel  pe 
byddai  proff ^su  ammheuaeth  yn  brawf  o  feddylgarwch  heb  ei  fath  ;  ac  y 
mae  y  cyfrifoldeb  o  gamarwain  eraill  gyda  golwg  arno  yn  beth  i  arswydo 
rhagddo.  Sonia  Mr.  Robertson,  o  Brighton,.  am  dano  ei  hunan  yn 
myned  i'r  Cyfandir  rywbryd,  pan  mewn  profedigaethau  cyffelyb,  "i  ysu 
ei  fŵg  ei  hun."  Ac  nid  y  Rhagflaenor  ìnawr  yw  yr  unig  un  a  ymneill- 
duodd  i'r  diffaethwch  i  ymladd  â'r  diafol.  Ni  ddylai  dyn  orphwys  o 
gwbl  nes  bo  y  ddadl  bwysig  wedi  ei  phenderfynu  yn  ei  feddwl.  Os  caiff 
fod  yr  holl  gorff  o  dystiolaethau  sydd  ger  ei  fron,  ac  wedi  eu  hystyried 
ganddo  gyda  chymaint  o  bwyll  a  meddylgarwch  dwfn  ag  sydd  yn  bosibl 
iddo,  yn  ei  arwain  i  gymeryd  i  fyny  y  syniad  o  adferiad  cyffredinol,  neu 
y  syniad  o  ddifodiad,  nid  oes  ganddo  ddim  araìl  i'w  wneyd ;  ac  os  teimla 
y  dylai  ddysgu  y  cyfryw  olygiadau,  ac  fod  ei  argyhoeddiadau  mor  glir  fel 
y  gall,  a'i  lygaid  ar  y  tragywyddolfyd  mawr,  anturio  ymgymeryd  â'r 
cyfrifoldeb,  bydded  icìdo,  fel  un  yn  teimlo  ei  fod  wedi  cael  gafaei  ar 


368  YR    ATHRAWIAETH    0    DRAGYWYDDOL    GOSP. 

wirionedd  Duw,  ei  ddysgu  hefyd.  O'r  ochr  arall,  os  caiff,  gyda  y  dyn- 
ion  galluocaf,  mwyaf  dysgedig,  a  mwyaf  difrifol  a  íu  yn  astudio  yr 
Ysgrythyrau  o  ddyddiau  yr  apostolion  hyd  yn  awr,  fod  y  geiriau  ofnadwy 
a  ddefnyddir  yn  dysgu  yr  athrawiaeth  sydd  ar  unwaith  yn  ymgynnyg  i 
feddwl  pawb  a'u  darlleno,  sef  y  bydd  gelynion  Duw  yn  cael  eu  cospi  yn 
uffern  am  dragywyddoldeb,  na  adawed  i  ddim  syniadau  cnawdol  o'i 
eiddo  ei  hun  beri  iddo  betruso  derbyn  y  fath  athrawiaeth  fel  dadgudd- 
iad  oddiwrth  yr  Anfeidrol.  Ac  os  ydyw  gwirionedd  fel  hyn  i  gael  ei 
dderbyn  hefyd,  y  mae  i  fod  yn  nyfnder  yr  ysbryd,  nid  yn  unig  yn  argy- 
hoeddiad  cryf,  ond  hefyd  yn  allu  byw  i  lafur  dyfal,  er  sicrhâu  ein 
diogelwcb  ein  hunain,  ac  er  deffro  meddyliau  dynion  o'n  hamgylch  i 
ymdeimlo  â'u  perygl,  ac  i  ffoi  i'r  unig  noddía,  dan  gysgod  "yr  Hwn  a 
osododd  Duw  yn  iawn."  Nis  gallwn  wneyd  yn  well,  wrth  derfynu  ein 
hymdriniaeth  ar  y  mater  hwn,  na  rhoddi  un  dyfyniad  arall  o'r  llythyr 
y  cyfeiriasom  ato  droion  o'r  blaen  o  eiddo  Foster.  Yr  ydoedd  efe 
mewn  petrusdod  poenus  ei  hunan,  ond  yn  sicr  nid  ydyw  ei  ddysgwyl- 
iadau  yn  ormodol  wrth  y  rhai  sydd  yn  proffesu  llawn  grediniaeth  o'r 
athrawiaeth  dan  sylw. 

"Y  mae  yn  fynych  yn  peri  syndod  i  mi  fod  yr  athrawiaeth  ofnadwy  yn  eistedd,  os 
gallaf  ddyweyd  felly,  mor  esmwyth  ar  feddyliau  pobl  grefyddol  a  charedig  sydd  yn 
ei  chredu.  "Wedi  eu  hamgylchu  gan  dyrfäoedd  o  gydfarwolion,  a  chan  edrych  allan 
ar  y  presennol,  ae  yn  ol  ar  sefyllfa  yr  hiliogaeth  yn  yr  amser  aeth  heibio,  a'u  hystyried, 
o  ran  y  mwyafrif  anferth,  fel  gwrthddrychau  y  fath  dynged  erchyll,  pa  íodd  y  gallant 
gael  unrhyw  fwynhâd  tawel  o  fywyd,  pa  fodd  y  gallant  byth  fod  yn  galonog  siriol, 
pa  fodd  y  gallant  ochel  cael  eu  blino  gan  ddrychfeddyliau  alaethus,  yn  tywyllu  yr 
oruchwyliaeth  ymha  un  y  bwriwyd  eu  coelbren  ?  Yr  wyf  yn  cofio  awgrymu  i  un  o 
honynt  y  fath  ddelwedd  a  hon  : — tybier  fod  cynifer  o'r  boblogaeth  fawr  oedd  o'i  am- 
gylch  ag  nad  allai,  hyd  yn  nôd  mewn  barn  cariad,  gredu  eu  bod  yn  Gristionogion, 
hyny  yw,  mewn  cyflwr  diogel  am  y  dyfcdol, — tybier  ei  fod  yn  gwybod  fod  cynifer  oll 
i  ddyoddef,  yn  gospedigaethol,  farwolaeth  trwy  arteithian,  mewn  ing  o  hir  barhâd, — 
â  pha  deimladau  yr  edrychai  ar  y  ddinas  boblog,  y  wlad  lawn  o  ddynion,  neu  hyd  yn 
nôd  gynnulleidfa  liosog,  gymysg  ?  Ond  y  fath  wegi  ddyddim  a  fyddai  hyny  mewn 
cymhariaeth  i'r  hyn  y  mae  yn  gredu  wrth  edrych  ar  y  tyrfäoedd  hyn.  Pa  fodd,  gan 
hyny,  y  gallant  oddef  yr  olwg  ar  y  byd  byw  o'u  hamgylch  ? 

' '  Ám  ddy sgawdwyr  crefy dd  ;  os  ydy w  yr  athrawiaeth  ofnadwy  yn  wir,  yn  sicr  hi 
a  ddylai  ymron  yn .  barhäus  gael  ei  chyhoeddi  â  sain  udgorn,  ei  dirgymhell  a'i 
thraethu  drachefn  a  thrachefn,  gyda  theimlad  angerddol,  dan  bob  ffurf  fo  yn  bosibl 
o  arddangosiad  arswydus;  dim  dyspeidiad  ar  y  dychryn  i  ysbrydoedd  anystyriol. 
Beth  !  credu  eu  bod  mewn  perygl  sydd  mor  anamgyffredadwy  ddychrynllyd,  a 
pheidio  lliosogi  a  dwyshâu  y  brawiau  i'w  dychrynu  o'u  cysgadrwydd  ;  gan  gwyno  o 
hyd  fod  pob  arddangosiad  sydd  yn  ngallu  meddwl  ac  iaith  i'w  wneyd,  yn  anfesurol 
islaw  gwir  bwysigrwydd  y  mater  ;  ac  ymron  ddymuno  ar  i  rywbeth  ofnadwy  a  ellid 
weled  neu  glywed  dori  i  fewn  i  wneyd  yr  argraff  nad  all  unrhyw  eiriau  wneyd.  Pé 
gwelem  gyd-ddyn  yn  camu  yn  ddiofal  neu  feiddgar  ar  ymyl  eithaf  dibyn  neu  ddi- 
phwys  ofnadwy,  fe  fyddai  i  edrychydd  caredig  gyfodi  a  pharhâiL  bloedd,  ysgrêch,  i'w 
attal.  Pa  fodd,  gan  hyny,  y  gall  fod  yn  gyson  â  dyledswydd  pregethwyr  i  ymfodd- 
loni  ar  gyfeiriadau  bỳrion,  achlysurol,  at  y  mater  ofnadwy  hwn,  pan  nad  yw  yr 
alarm  daranllyd  hŵyaf  ond  fel  sŵn  baban,  aderyn,  neu  bryf,  mewn  cymhariaeth  i 
bwysigrwydd  erchyll  yr  amgylchiad  ?" 

Am  y  llyfrau  a  enwyd  uwch  ben  yr  erthyglau  hyn,  heblaw  y  cyf- 
eiriadau  achlysurol  a  wnaethom  atynt,  gallwn  ychwanegu  fod  llyfr  y 
Parch.  William  Eeid — yn  awr  yn  gwbl  haeddiannol,  Dr.  Eeid — yn  ym- 
dr;niaeth  feistrolgar  a  chyflawn  ar  yr  holl  athrawiaeth;  tractate  galluog 


meistr  a  gwas.  369 

hefyd  yw  yr  eiddo  Dr.  Watts  o  Belfast,  yn  cynnwys  sylwedd  dwy  o 
ddarlithiau  athroíäol  ar  y  mater ;  y  mae  pamphledau  Mr.  White,  íel  yr 
ydym  wedi  dangos  drachefn  a  thracheín,  yn  dadleu  yn  gryf  o  blaid  di- 
fodiad ;  a'r  un  golygiad,  ond  yn  cael  ei  amddiffyn  gyda  llawer  llai  o  fedr, 
a  geir  yn  llyfr  Mr.  Denniston  ar  y  Perishing  Soul ;  tra  y  mae  Mr.  Jukes 
yn  ei  Second  Death  and  the  Restitution  of  all  Things  yn  dadleu  gyda 
llawer  o  zêl  dros  adferiad  cyffredinol. 


MEISTR    A    GWAS. 

Y  mae  amryw  amgylchiadau  wedi  cymeryd  lle  yn  ddiweddar,  megys  yr 
anghydfod  rhwng  amaethwyr  a  llaíurwyr  yn  siroedd  dwyreiniol  Lloegr, 
yr  anghydwelediadau  yn  chwareli  llechau  Gogledd  Cymru,  gwaith  y 
glöwyr  yn  sefyll  allan,  a'r  clöad  allan  yn  y  Deheudir,  sydd  yn 
galw  am  ystyriaeth  fanwl  a  phwyllog  ar  y  berthynas  rhwng  meistr  a 
gwas.  Y  mae  yn  rhaid  cydnabod  mai  tuedd  llawer  o'r  hyn  sydd  yn  cael 
ei  ddadleu  a'i  ysgrifenu  y  dyddiau  hyn  ydyw  tynu  i  lawr  y  gwahan- 
iaethau  all  fod  ac  a  ddylai  fod  rhwng  y  rhai  sydd  yn  llanw  lleoedd  sydd 
uwch,  a'r  rhai  sydd  mewn  lleoedd  îs, — gwastadâu  cymdeithas  yn  y  íath 
íodd  ac  i'r  fath  raddau  ag  i  osod  pawb  yn  ddiwahaniaeth  ar  dir  o  gyd- 
raddoldeb  hollol  a  pherffaith.  Diammheu  íod  llawer  i'w  ddywedyd  dros 
yr  athrawiaeth  o  gydraddoldeb.  Yr  ydym  oll  yn  perthyn  i'r  un  hil  o 
grëaduriaid,  yn  rhodio  yn  ngoleuni  yr  un  haul,  yn  anadlu  yn  yr  un 
awyr,  yn  byw  ar  gynnyrchion  yr  un  ddaear  ;  ac  y  mae  pob  dyn,  y  naill 
íel  y  lla.ll,  yn  gyírifol  i'w  Grëawdwr,  ger  bron  yr  hwn  nid  oes  derbyn 
wyneb.  Os  bu  canolfur  gwahaniaeth  rhwng  yr  Iuddew  a'r  cenedl- 
ddyn  dan  amgylchiadau  neillduol,  ac  o  herwydd  rhesymau  penodol,  y 
raae  wedi  ei  dynu  i  lawr  yn  llwyr.  Fel  deiliaid  llywodraeth  foesol  y 
Goruchaf,  mae  yr  Iuddewon  a'r  cenhedloedd,  y  Groegwyr  a'r  Barbar- 
iaid,  y  rhydd  a'r  caeth,  pawb  o  bob  lliw  ac  iaith,  yn  sefyll  yn  gwbl  ar 
yr  un  tir. 

Eithr  nid  dyma  yr  unig  wirionedd  am  yr  hil  y  perthynwn  iddi.  Y 
mae  gwirioneddau  eraill  sydd  yn  llawn  mor  bwysig  i'w  hystyried.  Y 
mae  pob  dyn  yn  aelod  o  gymdeithas,  ac  yn  dal  cysylltiadau  perthynasol 
â'i  gyd-ddynion.  Gwir  mai  dynion  pawb.  "Dyn  sydd  ddyn  er 
hyny."  Mewn  tlodi,  dinodedd,  yn  trigo  mewn  bwthyn  ac  yn  gwisgo 
carpiau,  dyn  ydyw ;  ond  eto,  dyn  mewn  amgylchiadau  ac  o  dan  rwym- 
edigaethau.  Nid  yw  yr  hwn  sydd  yn  troi  yn  nghanol  llawnder  moethus 
ac  yn  byw  mewn  gorwychder  anrhydeddus  uwchlaw  bod  yn  ddyn,  ac  y 
mae  yntau,  yr  un  modd  a'i  gymydog  cyffredin,  yn  grëadur  amgylchiadau, 


370  MEISTR   A    GWAÖ. 

ac  yn  cael  ei  ddal  i  lawr  gan  rwyniau  perthynasol.  Ac  hefyd  y  mae 
edmygwyr  mwyaf  brwdfrydig  yr  athrawiaeth  o  gydraddoldeb  yn  gorfod 
cydnabod  fod  rhagor  rhwng  dyn  a  dyn  raewn  go^oniant.  Y  mae  uchel- 
radd,  canolradd,  ac  iselradd,  mewn  taleutau  naturiol ;  y  cyntaf  yn  meddu 
"  pump,"  yr  ail  "  ddwy,"  a'r  olaf  ond  "  un."  Ac  y  mae  gwahaniaeth  yr 
un  modd  yn  amgylchiadau  dynion.  Ond  y  mae  yn  ddichonadwy  i'r 
uchelradd,  trwy  wastrafT  ac  anfoes,  dreulio  yraaith  eu  hetifeddiaeth,  a 
suddo  i  lawr,  heibio  i'r  canolradd,  i  dlodi  cymhariaethol  yr  iselradd. 
O'r  tu  arall,  gall  gŵr  yr  un  dalent  esgyn  ar  hyd  grisiau  diwydrwydd  a 
rhinwedd,  a  dringo  i  urddas,  teitlau,  a  chyfoeth  yr  uchelradd.  Ỳ  mae 
yn  ddîau  yn  brawf  o  ddoethineb  anfeidrol  ac  anchwiliadwy  y  Crëawdwr 
ei  fod  yn  gwneuthur  gwahaniaeth  rhwng  dyn  a  dyn  wrth  eu  crëu.  Nid 
awdurdod  penarglwyddiaethol  yn  unig  ydyw  gwaith  y  crochenydd  yn 
gwneuthur  o'r  un  telpyn  pridd  un  llestr  i  barch  ac  arall  i  anmharch. 

Y  mae  yn  hyn  ddaioni  mawr  hefyd.  Ardal  dlawd  mewn  gwlad  ydyw  yr 
hon  nad  oes  ynddi  neb  uwchlaw  y  cyffredin  y  gellir  edrych  i  fyny  ato. 

Y  mae  presennoldeb  gŵr  o  gynneddfau  naturiol  nerthol  mewn  tref  yn 
gaffaeliad,  ie,  yn  fesur  o  ddiogelwch,  yn  gyffelyb  i  gysgod  y  "  graig 
sydd  yn  uwch  na  ìnyâ."  Eithr  golyger  am  foment  fod  pawb  wedi  eu 
crëu  yn  gydstad  ymhob  modd,  o  ran  cynneddfau  eneidiol  ac  amgylch- 
iadau  tymmorol.  Rhodder  hefyd  i  bawb  yr  un  manteision  boreuoî,  a'r 
un  mesur  o  gynnysgaeth  ar  eu  cychwyniad  allan  i'r  byd.  Gadawer  i'r 
Communistiaid  gael  eu  ffordd.  lihaner  cyfoeth  a  meddiannau  y  byd 
yn  gyfartal ;  tòrer  cymdeithas  i  fyny ;  a  dechreued  y  byd  ei  hanes  o'r 
newydd.  Cyn  pen  blwyddyn,  byddai  yr  hen  wahaniaethau  yn  dechreu 
ail  ymgodi  a  dangos  eu  hunain  mewn  amlinelliad  eglur,  tarawiadol,  a 
chyflawn.  Cyn  pen  .deng  mlynedd  fe  geid  etifeddiaethau.  ëang  a  thlodi 
yn  ymyl  eu  gilydd ;  a'r  holl  gyd  berthynasau  o  frenhinoedd  a  deiliaid, 
arweinyddion  a  phleidwyr,  athrawon  a  dysgyblion,  cyflogwyr  llafur  a 
gweithwyr,  a  meistri  a  gweision,  wedi  eu  sefydlu  yn  drwyadl  a  pharhäol. 
Na  fu»mured  neb  yn  erbyn  gwaith  y  Ctëawdwr  holl-ddoeth  ac  anfeidrol 
ddaionus.  Ac  na  freuddwydied  neb  am  gydraddoldeb  amgylchiadol  a 
chymdeithasol,  yr  hyn  a  fyddai  yn  llawn  mor  anfanteisiol  ag  ydyw 
o  anymarferol.  Y  mae  llawer  iawn  o'r  gwâg  syniadau  sydd  wedi 
eu  coledd  ac  o'r  coeg-eiriau  sydd  wedi  eu  traethu  mewn  perth- 
ynas  i'r  mater  hwn,  yn  codi  oddiar  ddiffyg  ystyriaeth  o'r  gwirion- 
edd  fod  pob  sefyllfa  gyfreithlawn  y  gall  dyn  fod  ynddi  yn  wir  anrhyd- 
eddus,  ac  nad  oes  yr  un  amgylehiad  y  dygir  ni  iddo  gan  Ragluniaeth 
y  nefoeid,  nad  oes  iddo  ei  fanteision  yn  gystal  a'i  anfanteision. 
Mae  pob  llafur,  i  lawr  hyd  at  y  caledwaith  iselaf,  yn  beth  hollol 
barchus.  Nid  oes  raid  i'r  saer  gywilyddio  o'i  offerynau  gweithio 
i'w  cario  ar  ei  ysgwydd,  nac  i'r  glöwr  o  herwydd  y  düwch  sydd  yn  cuddio 
ei  wyneb  fel  ei  ddillad,  wrth  ddychwelyd  adref  ar  ddiwedd  y  dydd,  nac 
ychwaith  i'r  forwynig  íechan  o'i  gorchwylion  yn  y  gegin.  Mae  yr  un  peth 
yn  wir  am  waith — llafur  o  bob  math,  o'r  astudiaeth  aruchelaf  i  lawr  at 
y  gorchwyl  o  dòri  cèryg  ar  ochr  y  ffordd,  ag  a  ddywedir  am  briodas, — 
"  y  mae  yn  anrhydeddus  ymhawb."  Ac  am  hyny  y  mae  yn  amlwg  fod 
pob  sefyllfa  gyfreithlawn,  o'r  frenhines  i  lawr  at  y  forwynig,  yn  wirion- 
eddol  anrhydeddus.  Mae  yn  wir  fod  sefyllfa  y  naill  yn  fwy  urddasol 
na'r  llall.  Eithr  nid  yw  anrhycledd  helaethach  y  naitl  yn  gwneuthur  y 
sefyllfa  israddol  yn  ddianrhydedd.     Gwahaniaeth  gradàuu  yn  uuig  s^dd 


MEÍSTR    A    GWAS.  37l 

yn  bod.  Nid  da  a  drwg,  neu  well  a  gwaeth,  ydyw  gwahanol  sefyllfä- 
oedd  amgylchiadol  a  chydberthynasol  plant  dynion ;  ond  yn  hytrach  y 
mawr,  a'r  mwy,  a'r  mwyaf ;  neu  mor  bell  ag  y  mae  gwahaniaeth 
graddau  yn  eífeithio  arnynt,  gellid  eu  dynodi  fel  da,  gwell,  a  goreu.  Ac 
y  maë  yr  ystyriaeth  arall  a  nodwyd  yn  agweddu  llawer  ar  y  graddoliad 
hwn,  sef  fod  i  sefyllfa  uwch  ei  hanfanteision,  ac  i  amgylchiadau  îsraddol 
eu  manteision.  Mae  y  blaenaf  weithiau  yn  olaf,  ac  nid  yn  anfynych 
ceir  yr  olaf  yn  flaenaf.  Fel  hyn  y  cyfarchai  y  diweddar  Dr.  Jarnes 
Hamilton,  Llundain,  y  gweision  a'r  morwynion  yn  ei  gynnulieidfa  un 
tro,  ond  yr  oedd  ei  lygad  yn  benaf  ar  y  morwynion  : — 

<c  A  wnewch  chwi  ganiatâu  i  mi  ychwanegu  mai  ychydig  o  ddosbarthiadau  mewn 
cymdeithas  sydd  mor  gyfoethog  â  morwynion  teuluaidd  ?  Nid  oes  genych  ardreth 
na  threthi  i'w  talu ;  nid  oes  raid  i  chwi  brynu  na  glô  na  chanwyllau,  na  bwyd,  na 
dim,  oddieithr  dillad,  o'r  angenrheidiau  diddiwedd  sydd  yn  feunyddiol  yn  beichio  y 
trethdalwc  ;  ac,  er  fod  eich  cyfìog  yn  fychan,  yr  ydych  chwi  eich  hun  yn  gyfoethog, 
oblegid  chwi  a  allech  yn  hawddsefyll  ei  hanner.  Mae  yn  drueni  dwys  fod  cynifer 
yn  gwastraffu  ar  bleserau  a  theganau  anfuddiol  yr  ennillion  ag  y  gweithiant  mor 
galed  am  danynt !  Oai  fyddai  yn  fwy  teilwng  gwneuthur  fel  y  mae  rhíú  wedi  gwneyd, 
sef  addysgu  nai,  neu  frawd  ieuengach  ?  Neu  fel  y  mae  eraill  wedi  gwneyd,  a  chynnal 
rhieni  methedig  neu  hen  ?  Ac  oni  fyddai  yn  fwy  doeth  gosod  i  lawr  sail  dda  erbyn 
yr  amser  a  ddaw,  a  thrwy  roddi  heibio  swm  yn  fisol  neu  fiynyddol,  godi  gwarchae 
rhyngoch  eich  hun  a  thlodi  dyfodol  ?  Y  swlit  yna  a  dreuliasoch  yn  y  siop  deisenau 
a  brynasai  Fibl  i  deulu  paganaidd.  Y  goron  a  roddasoch  am  addurniadau  a  brynasii 
ddillad  gwely  i'ch  hen  dadcu  tlawd,  a  mynych  y  buasai  ei  aelodau  methedig  yn 
diolch  i  chwi  trwy  y  nosweithiau  oerionhyny.  A  phe  buajsai  y  punnoedd  a'r  degau 
o  bunnoedd  sydd  wedi  toddi  ymaith  na  wyddoch  pa  fodd,  yn  yr  ariandỳ,  buasech  yn 
gallu  edrych  gyda  golwg  ysgafn  ar  y  blynyddoecld  digynnorthwy,  pan  na  fyddwch 
yn  gallu  gweithio  ac  enniíl  mwyach.  Beth  a  feddyliech  chwi  ?  A  wnewch  chwi  o 
hyn  allan  gynnyg  ar  y  cynllun  o  gynnildeb  a  hunanymwadiad  ?  A  geisiwch  chwi 
wneuthur  prawf  pa  mor  lleied  a  wna  y  tro  i  chwi  yn  breseunol,  a  pha  faint  allwch  ei 
gadw  ar  eich  cyfer  yn  hen  a  methedig  ?  a  pha  faint  ellwch  ei  hebgor  i'r  anwyliaid 
hyny  nad  ydynt  yn  gwneuthur  mor  dda,  nac  yn  byw  mor  gysurus  ag  yr  ydych  chwi  ? 
A  wnewch  chwi  gyfrif  i  fyny  pa  faint  ydych  wedi  wario  ar  '  chwant  y  llygad  a  balch- 
der  y  bywyd  ? '  ar  wisgoedd,  ar  wagedd,  a  gwâg  ymddangosiad  ?  Ni  wnaeth  y 
teganau  hyn  ddim  gwasanaeth  i  chwi,  ac  y  maent  oll  wedi  darfod  ymaith  yn  y 
defnyddiad  o  honynt.  Perswadier  chwi,  yn  awr,  i  roddi  prawf  ar  y  ffordd  f wy  rhag- 
orol ;  ac  er  i  chwi  ei  gael  yn  anhawdd  ar  y  cyntaf  i  fyned  heibio  i'r  rubanau  a'r 
sidauau  llachar,  y  mae  pleser  triphlyg  a  fydd  yn  ad-daliad  buan  i  chwi  :  melusder 
hunanymwadiad,  y  cysur  o  gael  rhy  wbeth  wedi  ei  ragddarbod  erbyn  y  dyddiau  drwg, 
a'r  moeth  o  wneuthur  daioni." 

At  y  brawddegau  cyntaf  yn  y  dyfyniad  gwerthfawr  hwn  yr  oeddym 
yn  dymuno  galw  sylw  yn  fwyaf  arbenig,  i  gadarnhâu  y  gosodiad  fod 
manteision  yn  perthyn  i  sefyllfa  y  gwas,  ac  anfanteision  gwrthgyfer- 
byniol  yn  amgylchiad  y  meistr.  Ac  am  hyny  y  mae  gofyniad  Paul,  a'r 
annogaeth  gysylltiedig,  yn  dyfod  i  mewn  gyda  grym  anghyffredin,  "Ai 
yn  was  y'th  alwyd  ?  na  fydded  gwaeth  genyt."  Na  ddiystyred  neb  sef- 
yllfa  gwas ;  ac  na  chenfigened  yr  un  gwas  wrth  ei  feistr,  ac  na  faged 
ynddo  ei  hun  deimlad  o  anfoddogrwydd  o  herwydd  y  berthynas  y  mae 
yn  sefyll  ynddi.  Ar  yr  un  pryd  y  mae  y  byd  o'i  flaen,  ac  y  mae  hawl  a 
phob  cefnogaeth  iddo  yntau  i  ddringo  i  fyny  ar  hyd  grisiau  y  raddfa 
gymdeithasol.  "Eto  os  gelli  gael  bod  yn  rhydd,  mwynhâ  hyny  yn 
hytrach." 

Y  mae  perthynas  meistr  a  gwas,  er  o  angenrheidrwydd  nad  mor  hên 
a'r  cydberthynasau  teuluaidd  o  ŵr  a  gwraig,  a  rhi'eni  a  phlant,  yn  dyfod 


372  MEISTR   A   GWÁS. 

yn  agos  iawn  atynt,  ac  yn  cyfranogi  i  ryw  íesur  o'u  natur.  Y  mae  pob 
gŵr  yn  ben  ar  ei  wraig.  Ac  er  nad  yw  y  wraig  i'w  hystyried  yn  was- 
anaethferch  i'w  phr'iod,  y  mae  i  uíuddhâu  iddo ;  ac  ufudd-dod  ydyw 
dyledswydd  gyntaf  gweision  tuag  at  eu  meistri.  Plant  heíyd  sydd  i 
ufuddhâu  i'w  rhieni,  ac  ymhob  modd  i'w  anrhydeddu ;  ac  y  mae  y  tad 
a'r  íam  i  lywodraethu  eu  meibion  a'u  merched.  "Dros  gymaint  o 
amser  ag  y  mae  yr  etiíedd  yn  fachgen,  nid  oes  dim  rhagor  rhyngddo 
a  gwas,  er  ei  fod  yn  arglwydd  ar  y  cwbl."  Nid  ydym  yn  gwybod  pa 
mor  fore  yn  hanes  y  byd  y  ffurfiwyd  ac  y  cydnabyddwyd  yn  ffurfiol  y 
berthynas  rhwng  meistr  a  gwas.  Tybiwn  yr  ymgododd  yn  gynnar  wedi 
amlhâd  yr  hiliogaeth,  ac  yn  naturiol  a  diarwybod  oddiar  y  cysylltiadau 
perthynasol  oedd  eisoes  yn  bodoli.  Pan  ymgymerid  à  gwaith  a  ofynai 
gynnorthwy,  megys  er  esiampl  yn  adeiladaeth  arch  Noah,  mae  yn  rhaid 
fod  dwylaw  yn  cael  eu  cyflogi  mewn  rhyw  ffordd.  Yr  oedd  hefyd 
ymhell  cyn  y  diluw  wneuthurwyr  pebyll  ac  ofTerynau  cerdd,  a  gweith- 
fäoedd  haiarn  a  phrês,  yn  y  rhai  yn  ddiau  yr  ydoedd  meistri  a  gweision. 
Ychydig  a  wyddom  am  y  cyfnod  cynddiluwaidd ;  ond  y  mae  yn  ddi- 
ammheu  genym  fod  cymdeithas  wedi  ymddadblygu  yn  amser  y  cawri 
fu  gynt  ar  y  ddaear  i  fesur  mwy  cyflawn  nag  yr  ydym  wedi  aríer  meddwl, 
ac  y  bu,  dros  ganrifoedd  yn  y  tymmor  boreuoi  hwnw,  sefydliadau  teulu- 
aidd,  masnachol,  a  gwladwriaethol  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  ar  raddfa 
ëang. 

Modd  bynag,  yn  fuan  iawn  ar  ol  y  diluw  yr  ydym  yn  cael  cyíeiriad 
pendant  a  phwysig  at  weision.  "  Melldigedig  fyddo  Canaan,  gwas 
gweision  i'w  frodyr  fydd."  Yr  oedd  gweision  eisoes  mewn  bod.  Cyf- 
eiriai  Noah  naill  ai  at  y  gweision  a  gofient  cyn  y  diluw,  neu  at  rywrai 
allasai  fod  eisoes  ar  ol  y  diluw  wedi  cael  eu  gosod  yn  y  fath  sefyllfa 
fel  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  ymgymeryd  â  gwasanaeth  i'w  brodyr  a  bod 
yn  weision  iddynt.  Ond  y  mae  y  patriarch  yn  prophwydo  y  byddai 
plant  a  disgynyddion  Ham  yn  weision  i  weision,  yn  weision  o'r  fath 
iselaf,  yn  weision  mewn  caethiwed ;  yr  hon  brophwydoliaeth  sydd  er  ys 
oesau  wedi  ei  chyflawni  yn  nghaethwasiaeth  yr  Aífricaniaid.  Mor  íore 
ag  oes  y  patriarchiaid  Job,  Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  yr  ydym  yn  cael 
cyfeiriadau  mynych  at  ddynion  mewn  gwasanaeth.  Ac  yn  eu  plith  y 
mae  un  yn  cael  ei  enwi  a  nodir  allan  íel  esiampl  ragorol  i  weision  pob 
oes.  Yr  oedd  Eleazar  o  Damascus  wedi  ennill  ymddiried  llwyraf  ei 
feistr,  yr  hwn  a  feddyliai  un  adeg  am  ei  wneuthur  yn  etifedd.  Bu  am 
flynyddau  meithion,  yn  y  man  lleiaf  ddeng  mlynedd  ar  hugain,  yn  ei 
wasanaeth,  nes  y  daeth  "  ei  was  hynaf  yn  ei  dý."  Ac  o  herwydd  ei 
brofiad,  ei  ymroddiad,  a'i  ffyddlondeb,  yr  "  oedd  yn  llywodraethu  ar  yr 
hyn  oll  a  oedd  ganddo."  Cyn  diwedd  ei  oes  rhoddodd  Abraham  i'r 
gwas  hwn  orchwyl  llednais  ac  anhawdd  i'w  gyflawni ;  ac  y  mae  hanes 
ei  daith  i  Mesopotamia  i  geisio  gwraig  i  Isaac  yn  profi  fod  Eleazar  yn 
ŵr  o  benderíyniad  diysgog  i  gario  allan  yn  ffyddlawn  ei  siars,  yn  un  a 
gymerai  y  dyddordeb  dyfnaf  yn  nghysur  ei  feistr  ac  yn  llwyddiant  ei 
deulu,  ac  heíyd  ei  fod  yn  llawn  o  deimladau  creíyddol  diffuant.  Nid 
ydym,  gan  hyny,  yn  rhyíeddu  íod  Dr.  Angus,  yn  ei  Lawlyfr  i'r  Bibl, 
yn  nodi  Eleazar  ar  flaen  rhestr"  yr  esiamplau  sydd  yn  dysgu  beth  y w 
dyledswyddau  gweision.  Y  mae  gwersi  hefyd  i  feistri  yn  ymddygiad 
Ábraham  tuag  at  ei  "  was  hynaf,"  yn  gosod  ymddiried  ynddo,  yn  teimlo 


MEISTR   A   GWAS.  373 

yn  garüaidd  ato,  ac  yn  rhoddi  cyfran  o  lywodraethiad  ei  eiddo  iddo.  Y 
mae  I)r.  Angus  yn  cyíeirio  am  wersi  ar  yr  un  mater  hefyd  at  hanes 
Jacob,  Joseph,  Dafydd,  Obadiah,  a  gweision  Naainan,  ac  at  gymhariaeth 
o'r  esiamplau  hyn  â  gorchymynion  y  Testament  Newydd  sydd  yn  gosod 
allan  ddyledswyddau  meistr  a  gwas  y  naill  at  y  llall. 

Eithr  cyn  myned  ymlaen  i  sefyll  uwchben  y  rhwymedigaethau  sydd 
yn  codi  o'r  beithynas  bon,  bydd  yn  fanteisiol  i'n  hymchwiliad  i'r  testun 
dan  sylw,  ac  yn  ychwanegiad  at  ddyddordeb  y  pwnc,  i  gyfeirio  at  y 
deddíau  luddewig  mewn  perthynas  i  feistr  a  gweision : — 

41  Dyma  y  barnedigaethau  a  osodi  ger  eu  bron  hwynt.  Os  pryni 
was  o  Hebread,  gwasanaethed  chwe'  blynedd  ;  a'r  seithfed  y  caiff  yn 
rhad  fyned  ymaith  yn  rhydd  Os  ar  ei  ben  ei  hun  y  daeth,  ar  ei  ben 
ei  hun  y  caiff  fyned  allan  :  os  perehen  gwraig  fydd  efe,  aed  ei  wraig 
allan  gydag  ef.  Os  ei  feistr  a  rydd  wraig  iddo,  a  hi  yn  planta  iddo 
feibion,  nen  ferched ;  y  wraig  a'i  phlant  fydd  eiddo  ei  meistr,  ac  aed 
efe  allan  ar  ei  ben  ei  hun.  Ac  os  gwas  gan  ddywedyd  a  ddywed,  Hoff 
genyí  fì  fy  meistr,  fy  ngwraig,  a'm  plant ;  nid  âí  fi  allan  yn  rhydd  :  yna 
dyged  ei  feistr  ef  at  y  barnwyr  ;  a  dyged  ef  at  y  ddôr,  neu  at  yr  orsin ; 
a  thylled  ei  feistr  ei  glust  ef  â  mynawyd  ;  ac  efe  a'i  gwasanaetha  ef 
byth,"  Deut.  xxi.  1 — ü.  "  A  phan  dlodo  dy  írawd  gyda  thi,  a'i  werthu 
ef  i  ti ;  na  wna  iddo  wasanaethu  yn  gaethwas.  Bydded  gyda  thi  fel 
gweinidog  cyfìog,  fel  ymdeithydd  ;  hyd  fìwyddyn  y  jubili  y  caiff  wasan- 
aethu  gyda  thi.  Yna  äed  oddiwithyt  ti,  eíe  a'i  blant  gydag  ef,  a 
dychweled  at  ei  dylwyth,  ac  äed  drachefn  i  etifeddiaeth  ei  dadau.  Canys 
fy  ngweision  i  ydynî,  y  rhai  a  ddygais  allan  o  dir  yr  Aipht:  na  werther 
hwynt  íel  caethweision.  Na  feistrola  arno  ef  yn  galed,  ond  ofna  dy 
Dduw.  A  chymer  dy  wasanaeíhwr  a'th  wasanaethferch,  y  rhai  fyddant 
i  ti,  o  fysg  y  cenhedloedd,  y  rhai  ydynt  o'th  amgylch ;  o  honynt  y 
prynwch  wasanaethwr  a  gwasanaethíerch.  A  hefyd  o  biant  yr  alltudiou 
y  rhai  a  ymdeithiant  gyda  chwi,  prynwch'o'r  rhai  hyn,  ac'o'u  tylwyth  j 
rhai  ýnt  gyda  chwi,  y  rhai  a  genhedlasant  hwy  yn  eich  tir  chwi :  bydd- 
ant  hwy  i  cbwi  yn  feddiant.  Ac  etiíeddwch  hwy  i'ch  plant  ar  eich  ol, 
i'w  meddiannu  hwyntyn  etifeddiaeth;  gwnewch  iddynt  eich  gwasanaethu 
byth :  ond  eich  brodyr,  meibion  Israeì,  na  feistrolwch  yn  galed  y  naill 
ar  y  llall,"  Lef.  xxv.  39 — 46.  Oddiwrth  y  cyfreithiau  hyn  a  chyíeiriadau 
eraill  a  geir  yn  ngwahanol  ranau  yr  Hen  Destament,  yr  ydym  yn  casglu 
y  pethau  canlynol : — 1.  Fod  yn  Israel  ddau  ddosbarth  o  weision,  sef 
gweinidogion  cyflog  a  chaethweision.  2.  Fod  y  blaenaf  yn  gwasanaethu 
eu  harglwyddi  o  flwyddyn  i  flwyddyn,  ac  ar  ben  eu  tymmor  yn  gallu 
myned  ymaith  yn  gwbl  rydd.  3.  Fod  hefyd  ddau  ddosbarth  o  gaeth- 
weision,  sef  Hebreaid  a  dyeithriaid.  4.  Fod  i'r  caethwas  o  Hebread 
gael  y  fantais  (1.)  o  gael  myned  yn  rhydd  ar  ol  chwe'  bîynedd  o  wasan- 
aeth,  ac  (2.)  nad  oedd  ei  berchenog  i  feistroli  yn  galed  arno,  gan  gofio  ei 
fod  yn  frawd  iddo,  ac  yn  was  i  Dduw.  5.  Os  byddai  i'r  cyfryw  Hebread 
ymwrthod  â'r  fantais  o  gymeryd  ei  ryddid,  yna  rhoddid  nôd  arbenig 
arno  trwy  dyllu  ei  glust,  a  deuai  yn  gaethwas  i'w  feistr  a'i  etifeddion 
dros  ei  fywyd.  6.  Ond  yr  oedd  i'w  ystyried  yn  beth  eithriadol  i  Hebrewr 
syrthio  i  sefyllfa  caethwas ;  ac  yr  oedd  y  dosbarth  hwn  o  weision  i'w 
cymeryd  o  fysg  y  cenhedloedd  cyfagos,  ac  o  blith  yr  alltudiaid  a  ym- 
deithient  yn  y  tir;  a  byddai  y  cyfryw  gaethweision  yn  berchenogaeth 

2  o 


374  MEISTR  A   GWAS* 

etifeddiaethol  yn  nheuluoedd  eu  meistri.  Ond  er  fod  y  dosbarth  hwn 
o  weision  yn  cael  eu  prynu,  a'u  personau,  a'u  gwragedd,  a'u  plant  yn 
dyfod  yn  eiddo  parhäus  i'w  meistri,  nid  ydym  yn  cael  fod  dim  o  greulon- 
derau  caethfasnach  ddiweddar  yn  perthyn  i  gaethwasaeth  Iuddewig. 
Y  mae  deddf  y  gwas-ffoädur  ar  unwaith  yn  profi  íod  pob  meistr  i  arfer 
tynerwch  a  charedigrwydd  at,  nid  yn  unig  ei  wasanaethwyr  cyflog,  ond 
ei  gaethweision  hefyd.  "Na  ddyro  at  ei  íeistr  was  a  ddiangodd  atat 
oddiwrth  ei  feistr.  Gyda  thi  y  trig  yn  dy  fysg,  yn  y  fan  a  ddewiso,  yn 
un  o'th  byrth  di,  lle  byddo  da  ganddo  ;  ac  na  chystuddia  ef."  Yr  oedd 
y  gwas  fel  y  meistr,  y  wasanaethíerch  íel  ei  meistres,  i  íwynhâu  gor- 
phwysfa  y  seithfed  dydd ;  a'r  naill  fel  y  llall  yr  un  modd  i  fedi  o  gyn- 
nyrchion  y  tir  yn  mlwyddyn  y  Sabboth. 

Y  mae  rhyw  gymaint  o  ddelw  y  trefniadau  hyn  i'w  chanfod  ar  y 
deddfau  a'r  arferion  Rhufeinig  mewn  perthynas  i  weision.  Rhoddid 
amrywiol  enwau  ar  y  gwas  Rhufeinig  yn  ol  yr  ystyriaeth  gyda  pha  un 
yr  edrychid  arno.  Fel  un  o  dan  rwymedigaeth  i  ufuddhâu  gorchymyn- 
ion  ei  feistr,  ei  enw  fyddai  servus;  fel  darn  o  eiddo,  mancipium ;  fel  eiddo 
gwerthadwy,  venalis;  fel  un  o'r  tylwyth,  famulus,  neu  puer  (bachgen). 
Gelwid  yr  hoìl  weision  yn  yr  un  tŷ  gyda'u  gilydd  familia.  sef  yr  un  gair 
a  ddefnyddir  gan  y  Gymry  "  tylwyth ;"  ond  yr  oedd  yn  rhaid  cael  o 
leiaí  un  ar  ddeg,  fel  rheol,  pymtheg,  o  weision  i  wneuthur  i  fyny  dylwyth. 
Yr  oedd  rhai  wedi  eu  geni  yn  y  cyflwr  o  weision ;  ystyrid  felly  blant 
pob  gwraig  mewn  gwasanaeth.  Deuai  carcharorion  rhyfel  hefyd  yn 
feddiant  hollol  i'r  gorchfygwyr,  a  gosodid  hwynt  i  lafurio  yn  y  gweith- 
fëydd  cyhoeddus,  neu  fe'u  gwerthid  hwynt  i  bersonau  neillduol.  Cyf- 
lawniad  troseddau  penodol  eilwaith  a  achosai  i  ddinesydd  rhydd  golli 
ei  enedigaeth-fraint,  ac  i  gael  ei  roddi  i  fyny  i  fod  yn  gaethwas.  Gall- 
asai  meistr  wneyd  fel  y  mynai  â'i  weision ;  yr  unig  attalfa  arno  am 
oesau  fu  y  farn  gyhoeddus;  ac  nid  cyn  teyrnasiad  Hadrian  y  gwnaeth- 
pwyd  deddf  i  rwystro  meistri  i  roddi  eu  gweision  i  farwolaeth  heb  eu 
bod  yn  gyntaf  wedi  eu  condemnio  mewn  lìýs  barn.  Fe  dybir  mai  y 
gyfraith  amddiffynol  gyntaf  a  basiwyd  gan  Senedd  Rhufain  ydoedd  yn 
amser  Àugustas,  i  omniedd  i  feistri  orfodi  eu  gweision  i  ymladd  â  bwyst- 
filod  gwylltion.  lTr  oedd  eu  cyflwr  yn  un  o  gaethiwed  hollol,  nid  oedd 
ganddynt  yr  un  math  o  iawnderau,  personol  na  gwladwriaethol.  Mae 
yn  wir  y  gallent  br'iodi,  eithr  nid  ystyrid  y  briodas  yn  rheolaidd,  a 
rhoddid  arni  yr  enw  contubernium;  ac  yr  oedd  holl  blant  y  cyfryw  br'iod- 
asau  yn  eiddo  i'r  meistri.  Ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  yn  bosibl  i  was  feddu 
eiddo,  o  leiaf  yr  oedd  yn  arferiad  gan  feistri  ganiatâu  iddynt  gadw  yr 
eiddo  a  ennillent  yn  gyfreithlawn.  Weithiau,  byddai  y  gwas  yn  gallu 
sefyll  digon  i  brynu  ei  ryddid.  Byddai  hefyd  gan  ambell  was  vicarius, 
neu  îs-was,  un  i  gyflawni  caledwaith  ei  orchwylion  drosto.  Yn  y 
dosbarth  israddol  hwn  o  weision  yr  ydys  yn  cael  cyflawniad  llythyrenol 
o  brophwydoliaeth  Noah  am  y  rhai  a  fyddent  yn  "  was  gweision."  Yr 
oedd,  modd  bynag,  ddwy  neu  dair  o  ffyrdd  trwy  ba  rai  yr  oeddid  yn 
gwneuthur  gweision  yn  rhyddion.  Gallasai  meistr  yn  ei  ewyllys  ddiw- 
eddaf  roddi  rhyddid  i  was,  neu  fyned  at  y  cofrestrydd  cyhoeddus  a  gofyn 
iddo  osod  enw  gwas  ar  lechre&y  dinasyddion,  ac  mor  gynted  ag  y  byddai 
yr  enw  i  lawr  byddai  y  caeth  yn  rhydd.  Neu  ynte,  yr  hyn  oedd  y 
Ìlwybr  mwyaf  ffurfiol,  cymerai  meistr  ei  was  at  un  o  brif  swyddogion 


MEISTR   A   GWAS.  375 

y  Uywodraeth,  a  cliyhoeddai  ef  ger  ei  fron,  ac  yn  ngwydd  tystion,  yn 
ddyn  rhydd.     Nid  oedd  y  Groegiaid  yn  rhyddhâu  eu  gweision  mor  aml 
ag  y  byddai  y  Ehufeiniaid,  ond  yr  oedd  eu  triniaeth  o  honynt  yn  fwy 
tyner;  er  hyny  y  mae  yn  ymddangos  íod  y  gweision  Groegaidd,  ac  yn 
enwedig  y  mŵnwyr,  yn  fwy  gwrthryfelgar.     "  Yn  Athen  yn  enwedig," 
ysgrifena  Dr.  William  Smitb,  "  mae  yn  ymddangos  fod  gradd  o  ryddid 
a  hynawsedd  yn  cael  ei  ganiatâu  i  weision  na  roddid  iddynt  yn  Rhufain. 
Yr  oedd  bywyd  a  pherson  y  gwas  yn  cael  eu  hamddiffyn  gan  y  gyfraith 
yn  Athen ;  yr  oedd  yr  hwn  a  darawai  neu  a  gamymddygai  at  was  yn 
agored  i  gosp ;  ac  ni  ellid  rhoddi  gwas  i  farwolaeth  heb  ddyíarniad  cyf- 
reithiol.     Gallai  heíyd  gymeryd  cysgod  oddiwrth  greulonderau  ei  feistr 
yn  nheml  Theseus,  ac  yno  hawlio  y  fraint  o  gael  ei  werthu  ganddo. 
Mae  yn  wir  nad  ystyrid  person  gwas  mor  gysegredig  ag  eiddo  dyn  rhydd; 
cospid  ei  droseddau  â  chospedigaethau  coríforol,  yr  hyn  ydoedd  y  dull 
diweddaf  o  weinyddu  cosp  ar  ddyn  rhydd ;  nid  oedd  yn  cael  ei  gredu 
pan  ar  ei  lŵ,  a  chymerid  ei  dystiolaeth  bob  amser  mewn  llýs  cyfreithiol 
gyda  phenyd.     Ond  er  triniaeth  dyner  gyffredin  y  gweision  yn  ngwlad 
Groeg,  nid  oedd  eu  gwrthryfel  yn  beth  anfynych ;  eithr  yr  oedd  y 
gwrthryfeliadau  hyn  yn  gyfyngedig  yn  gyffredin  i'r  gweision  a  weithient 
yn  y  mŵnau,  y  rhai  a  drinid  gyda  mwy  o  lymder  nag  eraill.     Yr  oedd 
gweision  yn  cael  eu  rhyddhâu  weithiau  yn  Athen,  ond  nid  mor  fynych 
ag  yn  Rhufain.     A'r  rhai  a  gaent  eu  rhyddhàu,  nid  oeddynt  yn  dyfod 
yn  ddinasyddion,  eithr  ymgodent  yn  unig  i  gyflwr  tramorwyr  a  drigent 
yn  y  wlad  (resident  foreigners,  fiíroimi).     Yr  oeddynt  o  dan  rwymedigaeth  i 
anrhydeddu  eu  meistriaid  blaenorol  fel  noddwyr,  ac  i  gyflawni  dyled- 
swyddau  penodol  tuag  atynt;    ac  os  esgeulusent,  yr  oeddynt  mewn 
perygl  o  gael  eu  gwerthu  eiiwaith  i  fod  yn  gaethweision."     Mae  yn  beth 
rhyfedd  nad  yw  yn  ymddangos  i  athronwyr  Groeg  ddadleu  yn  erbyn 
caethwasiaeth  fel  drwg  moesol.     Ni  wnaeth  lledneisrwydd  meddyliol 
Plato  ei  oleuo  ymhellach  nag  i  ddadgan  eiddymuniad  nafyddai  i  Roeg- 
wyr  wneuthur  Groegwyr  yn  gaethweision ;  ac  y  mae  Aristotle  yn  cyf- 
iawnhâu  y  sefydliad  ar  y  tir  o  fod  amrywiaeth  yn  yr  hiliogaeth  ddynol; 
ystyriai  ef  y  barbariaid,  pawb  nad  oeddynt  yn  Roegwyr,  yn  gaethweision 
wrth  natur.     Ond  y  mae  Oicero  yn  ei  draethawd  ar  Ddyledswyddau  yn 
fwy  ymláen,  ac  yn  dyfod  yn  bur  agos  yn  ei  syniadau  at  ddysgeidiaeth  y 
Testament  Newydd.     ■'  Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gofìo  fod  cyfiawnder 
yn  ddyledus  i'r  iselaf  o  ddynolryw ;   ac  nid  oes  dim  all  fod  yn  îs  na 
sefyllfa  a  ffawd  y  caethwas.     Ac  eto  y  mae  y  rhai  hyny  yn  cynhgori  yn 
ddoeth  sydd  yn  ein  hargymhell  i'w  gosod  ar  yr  un  safle  a  llafurwyr 
cyflogedig,  yn  eu  rhwymo  i  wneuthur  eu  gwaith,  ond  yn  rhoddi  iddynt 
eu  tâl." 

Bellach  wedi  taflu  býr  olwg  ar  ddeddfau  Iuddewig,  Rhufeinig,  a 
Groegaidd,  deuwn  yn  awr  at  gyfreithiau  ein  gwlad  ein  hunain  sydd  yn 
rheoli  y  berthynas  rhwng  meistr  a  gwas.  Ac  yn  y  lle  cyntaf,  y  mae 
pob  gwas  íel  ei  feistr  yn  ŵr  rhydd.  Un  o  fuddugoliaethau  gogoneddus 
dyngarwch  a  chrefydd  yn  hanes  y  deyrnas  hon  ydoedd  dilëu  caethwas- 
aeth.  Ond  fel  yr  awgrymwyd  yn  barod,  tra  mae  ein  rhyddid  personol 
yn  gyflawn  a  pherffaith,  ac  y  mae  amddiffyn  y  gyfraith  dros  ein  heiddo 
yn  llawn  a  sicr,  y  mae  pawb  o  angenrheidrwydd  yn  dal  gwahanol 
berthynasau  á'u  cyd-ddynion,  ac  yn  sefyll  o  dan  rwymedigaethau  am- 

2  c  3 


376  MEISTR  A  GWAS. 

ry wiol ;  ac  y  mae  y  gyíraith  yn  cydnabod  y  cyfry w  rwyrnedigaethau  ac 
yn  gorchymyn  ei  deiliaid  i'w  cadw  yn  ffyddlawn.  Ymhlith  y  gwahanol 
berthynasau  a  ffurfir,  y  mae  rhai  yn  ymgymeryd  â  gwasanaeth,  ac  yn 
gwneuthur  cytundebau  â'r  sawl  a'u  cyflogant  ar  delerau  penodol.  Y 
mae  y  gwasanaethwr  felly  yn  rhoddi  i  fyny  ryw  gymaiut  o'i  ryddid, 
eithr  nid  heb  gydnabyddiaeth  gyfatebol,  yr  hon  y  mae  y  meistr  o  dan 
rwymedigaeth  i'w  rhoddi  iddo.  Ỳ  mae  deddfau  Lloegr  yn  cydnabod  gwa- 
hanol  ddosbarthiadau  o  weision  ;  gweinidogion  teuluaidd,  o  ba  rai  y  mae 
morwynion  yn  ffurfìo  y  rhan  liosocaf,  egwyddor-weision,  llafurwyr,  mor- 
wyr,  a  goruchwylwyr.  Cyflogir  gwasanaethwyr  a  morwynion  fel  rheol 
am  flwyddyn,  ond  gellir  cytuno  ar  unrhyw  dymmor,  ac  y  mae  mis  o 
rybudd  o  bob  tu  yn  ddigon  i  derfynu  y  cytundeb.  Os  symudir  gwas  o'i 
le  yn  ddirybudd  o  herwydd  camymddygiad,  nis  gall  hawlio  ei  gyflog 
ond  hyd  ddydd  ei  ymadawiad,  y  mae  yn  colli  mantais  y  mis  rhybudd. 
Ac  os  bydd  i  was  ymadael  yn  ddirybudd  ac  yn  ddiachos,  y  mae  yn  colli 
ei  hawl  i'r  oll  o'i  gyflog  am  y  flwyddyn  hono,  os  yn  flynyddol  y  bydd  yn 
cael  ei  dalu.  Ond  os  caiff  ei  ddanfon  ymaith  o'i  le  yn  ddiachos,  gall 
hawlio  ei  gyflog  hyd  ei  ymadawiad,  a  thros  y  mis  rhybudd.  Amcan 
eglur  y  cyfryw  ddarpariaethau  ydyw  diogelu  y  cytundeb  rhwng  y  meistr 
a'r  gwas,  fel  ag  y  byddo  i'r  ddau  gael  pob  tegwch  a  chyfiawnder.  Y 
mae  egwyddorwas  dan  rwymedigaeth  i  wasanaethu  ei  feistr,  yr  hwn 
sydd  i'w  gynnal  a'i  addysgu.  Llafurwyr  hefyd  yàynt  i  orphen  y  gwaith 
yr  ydynt  wedi  ymgymeryd  âg  ef,  ac  os  gadawant  ef  heb  ei  orphen,  y 
maent  yn  agored  i  gael  eu  cospi  â  dirwyon,  neu  hyd  yn  nôd  â  charchar- 
iad.  Eithr  fel  rheol,  cyflogir  y  dosbarth  hwn  o  weision  wrth  y  dydd 
neu  yr  wythnos ;  a  braidd  y  gellir  edrych  arnynt  fel  gweision,  eithr  fel 
goruchwylwyr  israddol.  Er  nad  hwy  ydynt  feistri'r  gwaith  a'r  cyflog, 
hwy  ydynt  feistri'r  grefft.  Ar  yr  un  pryd,  wedi  ymgymeryd  â  gwaith 
am  gyflog,  y  maent  yn  wirioneddol  mewn  gwasanaeth,  a  dysgwylir 
iddynt  ei  wneuthur  yn  ddyladwy.  Mae  yr  un  peth  yn  wir  am  oruch- 
wylwyr,  cyfreithwyr,  meddygon,  a  gweinidogion  yr  eíengyl,  pan  y  cyflogir 
hwynt,  ac  y  maent  hwythau  yn  ymgyraeryd  â  gwasanaeth  neillduol. 
Braidd  y  mae  yn  angenrheidiol  ychwanegu  am  y  morwyr,  fod  amryw  o 
fesurau  wedi  eu  corffori  yn  ddiweddar  yn  nghyfraith  y  wlad  yn  dal 
perthynas  â  hwynt,  ac  o  herwydd  eu  sefyllfa  eithriadol  a'r  peryglon 
y  maent  yn  agored  iddynt,  y  mae  o  angenrheidrwydd  ryw  gymaint  o 
wahaniaeíh  rhwng  perthynas  cadben  llong  â'i  ddwylaw  ac  eiddo  meistri 
a  gweision  yn  gyffredin.  Tra  ar  y  cefnfor,  y  mae  y  cadben  yn  frenin, 
ac  ustus,  a  barnwr,  a  chanddo  awdurdod  gyflawn  ar  ei  ddynion.  Ond 
y  mae  y  gyfraith  yn  rhoddi  gallu  eithriadol  mor  fawr  i'r  meistr  ar  y 
môr,  i  ddiogelu  bywyd  ac  eiddo  y  morwyr  eu  hunain,  yn  llawn  gymaint 
ag  eiddo  y  cadben  ei  hun.  Dau  amcan  mawr  sydd  gan  gyfraith  y  tir,  sef 
amddiffyn  person,  a  diogelu  eiddo  y  deiliad.  Ac  y  mae  yn  gwneuthur 
hyn  trwy  fesurau  cyson  â  thegwch,  synwyr  cyffredin,  a  chyfiawnder. 
Nid  oes  a  fyno  â  chysylltiadau  moesol  y  deiliad,  nac  â  moesoldeb 
unrhyw  berthynas  y  gall  fyned  iddi,  ond  mor  bell  ag  y  mae  tegwch  a 
chyfiawnder  ymhob  peth  yn  gwisgo  gwêdd  foesol.  Eithr  nid  am  fod 
unrhyw  beth  yn  foesol  y  mae  cŷfraith  y  tir  yn  ei  gydnabod  a'i  orchymyn, 
ond  oblegid  ei  fod  yn  wladwriaethol  iawn.  Os  ydym  am  gael  golwg  ar 
wêdd   foesol   unrhyw   berthynas   a'r   dyledswyddau   moesol   sydd   yn 


MEISTR    A    JWAS.  377 

perthyn  iddi,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  droi  at  "y  gyfraith  ac  aty  dystiolaeth," 
ac  ymholi  pa  beth  a  ddywed  y  "  memrwn ;"  ac  yn  enwedig  "  chwilio 
ysgrythyrau  "  y  Testament  Newydd. 

Dyma  ydyw  dysgeidiaeth  y  Testament  Newydd  ar  y  berthynas  rhwng 
meistr  a  gwas : — "  Y  gweision,  uíuddhëwch  i'r  rhai  sycld  arglwyddi  i 
chwi  yn  ol  y  cnawd,  gydag  ofn  a  dychryn,  yn  symlrwydd  eich  calon, 
megys  i  Grist ;  nid  â  gplwg-wasanaeth,  fel  boddlonrwydd  dynion,  ond 
fel  gweision  Crist,  yn  gwneuthur  ewyllys  Duw  o'r  galon ;  trwy  ewyllys 
da  yn  gwneuthur  gwasanaeth,  megys  i'r  Arglwydd,  ac  nid  i  ddynion  : 
gan  wybod  mai  pa  ddaioni  bynag  a  wnelo  pob  un,  hyny  a  dderbyn  efe 
gan  yr  Arglwydd,  pa  un  bynag  ai  caeth  ai  rhydcl  fyddo.  A  chwithau 
feistriaid,  gvvnewch  yr  un  pethau  tuag  atynt  hwy,  gan  roddi  bygwth 
heibio;  gan  wybod  fod  eich  Arglwydd  chwi  a  hwythau  yn  y  nefoedd  ; 
ac  nid  oes  derbyn  wyneb  gydag  ef,"  Eph.  vi.  5 — 9.  "  Y  gweision 
ufuddhëwch  yn  mhob  peth  i'ch  meistriaid  yn  ol  y  cnawd  ;  nid  â  llygad- 
wasanaeth,  fel  boddlonwyr  dynion,  eithr  mewn  symlrwydd  calon,  yn  ofni 
Duw:  a  pha  beth  bynag  a  wneloch,  gwnewch  o'r  galon,  megys  i'r  Ar- 
glwydd,  ac  nid  i  ddynion  ;  gan  wybod  mai  gan  yr  Arglwydd  y  derbyniwch 
daledigaeth  yr  etifeddiaeth :  canys  yr  Arglwydd  Crist  yr  ydych  yn  ei 
wasanaethu.  Ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  cam,  a  dderbyn  am  y 
cam  a  wnaeth;  ac  nid  oes  derbyn  wyneb.  Y  meistriaid,  gwnewch  i'ch 
gweision  yr  hyn  sydd  gyfiawn  ac  uniawn  ;  gan  wybod  fod  i  chwithau 
Feistr  yn  y  nefoedd,"  Col.  iii.  22 — 25,  iv.  1.  "Cynifer  ag  sydd  wasan- 
aethwyr  dan  yr  iau,  tybiant  eu  meistriaid  eu  hun  yn  deilwng  o  bob  an- 
rhydedd  ;  fel  na  chabler  enw  Duw,  a'i  athrawiaeth  ef.  A'r  rhai  sydd  â 
meistriaid  ganddynt  yn  credu,  na  ddiystyrant  hwynt,  o  herwydd  eu  bod 
yn  frodyr ;  eithr  yn  hytrach  gwasanaethant  hwynt,  am  eu  bod  yn  credu, 
ac  yn  anwyl,  yn  gyfranogion  o'r  llesâd,"  1  Tim.  vi.  1,  2.  "  Cynghora 
weision  i  fod  yn  ddarostyngedig  i'w  meistriaid  eu  hun,  ac  i  ryngu  bodd 
iddynt  yn  mhob  peth  ;  nid  yn  gwrth-ddywedyd ;  nid  yn  darn-guddio, 
ond  yn  dangos  pob  ffyddlondeb  da ;  fel  yr  harddont  athrawiaeth  Duw 
ein  Hiachawdwr  yn  mhob  peth,"  Titus  ii.  9,  10.  "  Y  gweision,  bydd- 
wch  ddarostyngedig  gyda  phob  ofn  i'ch  meistriaid;  nid  yn  unig  i'r  rhai 
da  a  chyweithas,  eithr  i'r  rhai  anghy^eithas  hefyd.  Canys  hyn  sydd 
rasol,  os  yw  neb  o  herwydd  cydwybod  i  Dduw  yn  dwyn  tristwch,  gan 
ddyoddef  ar  gam.  Oblegid  pa  glod  yw,  os,  pan  bechocb,  a  chael  eich 
cernodio,  y  byddwch  dda  eich  amynedd?  eithr  os,  a  chwi  yn  gwneuthur 
yn  dda,  ac  yn  dyoddef,  y  byddwch  dda  eich  amynedd ;  hyn  sydd  rasol 
ger  bron  Duw,"  1  Peclr  ii.  18—20. 

Y  mae  yr  ymadioddion  hyn  yn  gosod  y  berthynas  ger  ein  bron  yn  ei 
gwahanol  weddau  yn  gyflawn  ;  ac  o'r  egwyddorion  a'r  cyfarwyddiadau 
cyfTredinol  a  gynnwysir  ynddynt,  y  mae  yn  hawdd  tŷnu  yr  holl  gy- 
mhwysiadau  manwl  sydd  yn  briodol  i  amry wiol  amgylchiadau  bywyd.  A 
siarad  yn  gyffredinol,  dyledswyddau  gweision  ydynt, — 1.  Ymostyngiad 
i'w  meistri,  hyd  yn  nôd  "  gyda  dychryn  ac  ofn,"  gan  fod  yn  ddaros- 
tyngedig  iddynt  ymhob  petli.  Y  mae  gwahaniaeth  grâdd  rhwng  y  ddwy 
sefyllfa,  ac  y  mae  yr  îs  i  edrych  i  fyny  at  ýr  uwch.  Nid  ydyw  cydradd- 
oldeb  moesol  ac  ysbrydol  brodyryn  yr  Arglwyddyn  dilëuy  gwahaniaeth 
hwn.  Y  mae  meistr  sydd  yn  grefyddol,  ar  y  cyfrif  hyny  yn  uwch ;  mae 
ei  dduwioldeb  a'i  aelodaeth  eglwysig  yn  ychwanegiad  pwysig  a  gwirion- 


378  MEISTR    A    GWAS. 

eddol  at  uchaíìaeth  ei  sefyllfa.  Ac  am  hyny  y  ìnae  rhwymedigaeth  y 
gwas  yn  íwy  ac  yn  gryfach  i  ymostwng  yn  barchus  iddo,  a  chyda'r 
"  parchedigaeth  pryderus,"  fel  y  dywed  Calvin,  sydd  yn  deillio  o  syml- 
rwydd  calon.  2.  Anrhydeddu  eu  meistri,  nid  yn  unig  trwy  ymostwng 
iddynt,  a'u  cydnabod  hwynt  fel  rhai  sydd  yn  llanw  lle  uwch  ac  mewn 
safle  anrhydeddusach,  eithr  trwy  eu  parchu  ymhob  peth.  Nid  ydym  yn 
dadleu  dros  eithafion  gyda  hyn.  Y  mae  gwaseidd-dra  isel  mor  wrthun 
â'r  ysbryd  uchelírydig  sydd  o  hyd  yn  crochlefain  fod  "  Jack  yn  llawn 
cystal  a'i  feistr."  Hunan-barch  sydd  gwbl  gydweddol  â,  ac,  yn  wir,  i 
fesnr  yn  gynnwysedig  mewn,  moesgarwch  gostyngedig ;  "  yn  rhoddi 
parch  i'r  hwn  y  mae  parch  yn  ddyledus."  Traddodwyd  pregeth  yn 
ddiweddar  gan  un  o  guradiaid  Llundain  ar  y  wers  apostolaidd  uchod, 
yn  yr  hon  y  gofynai  y  pregethwr  hyawdl  amryw  o  gwestiynau  dyddorol 
a  phwysig.  "  Beth  yw  y  rheswm  íod  cymdeithas  y  dyddiau  hyn  mor 
aflonydd  ?  Oblegid  fod  dynion  yn  anghofio  rhoddi  parch  i'r  hwn  y  mae 
parcii  yn  ddyledus.  Pa  fodd  yr  ydym  yn  clywed  am  sefyll  allan  y 
llafurwyr  amaethyddol  a'r  mŵnwyr  ?  0  herwydd  fod  dynion  yn  diystyru 
y  cynghor  apostolaidd  i  roddi  parch  i'r  hwn  y  mae  parch  yn  ddyledus. 
Beth  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  yr  ysgrifenu  enllibus  yn  y  newyddiaduron 
dyddiol  ac  wythnosol  ?  Anghof  o'r  annogaeth  i  roddi  parch  i'r  hwn  y 
mae  parch  yn  ddyledus."  Dichon  fod  peth  gwir  yn  y  syniadau  hyn,  er 
y  rhaid  i  ni  gyfaddef  mai  chwerthin  yn  iachus  a  wnaethom  pan  gly wsom 
y  bregeth  gyntaf,  Ond  buasai  yn  dda  genym  pe  buasai  y  clerigwr 
dysgedig  yn  myned  ymhellach  yn  ol  at  wraidd  y  pwnc,  ac  yn  ateb  y 
gofyniad  mwy  perthynol,  Pa  fodd  i  gyfrif  am  y  diystyrwch  a'r  anghof 
o'r  cynghor  i  barchu  y  rhai  sydd  yn  teilyngu  anrhydedd  ?  Mae  yn  ddîau 
fod  llawer  i'w  ddyweyd  ar  hyn.  Y  mae  y  rhai  a  ddylent  deilyngu  parch 
yn  aml  yn  diraddio  eu  hunain.  Anghrefydd  ac  anffyddiaeth  hefyd  sydd 
yn  sychu  y  galon,  ac  yn  peri  i  ffynnonell  naturiol  y  teimladau  o  barch- 
edigaeth  beidio  a  tharddu.  Ffrŵd  iachusol  yw  yr  hon  sydd  yn  rhedeg 
mewn  parch  i'r  hwn  y  mae  parch  yn  ddyledus,  ac  y  mae  hefyd  yn  pryd- 
ferthu  yr  holl  fywyd,  fel  y  mae  afon  y  bywyd  yn  prydferthu  dyffryn 
Paradwys.  Tydi,  was,  os  wyt  am  wneyd  dy  fywyd  yn  baradwys  o 
bêrarogl  hyfryd  a  ffrwythau  melus,  a  phrydferthwch  digyffelyb,  anrhyd- 
edda  dy  feistr  ymhob  peth ;  bydded  dy  eiriau  wrtho  yn  foesgar,  a'th 
ymddygiad  ato  bob  amser,  yn  ei  bresennoldeb  a'i  absennoldeb,  yn  wir 
barchus;  ac  os  yw  hyny  o  ryw  gysur  i  ti,  fel  y  dywedai  y  diweddar 
Barchedig  Thomas  Eichard,  Abergwaun,  wrth  gymhell  pregethwyr 
ieuainc  i  ymarfer  i  ddyweyd  "  syr,"  na  chostiai  ddim  iddynt,  ni  fydd 
ond  traul  bychan  neu  ddim  arnat  tithau  i  ymddwyn  yn  barchus  at  dy 
feistr,  ac  i  roddi  iddo  bob  gwarogaeth  ac  anrhydedd.  3.  Ufudd-dod. 
Dyma  ganolbwynt  dyledswyddau  gweision  at  eu  meistriaid.  Fel  y  mae 
anrhydeddu  eu  tad  a'u  mam  yn  brif  ddyledswydd  plant,  maethu  eu 
meibion  a'u  merched  yn  brif  waith  rhieni,  caru  ei  briod  yn  ganolbwynt 
dyledswyddau  y  gŵr,  llywodraethu  yn  brif  orchwyl  y  brenin;  felly 
ufudd-dod  i'w  meistriaid  ydyw  nodwedd  arbenig  perthynas  gwas.  Y 
meistr  sydd  i  dòri'r  gwaith,  y  "gwas  i'w  wneuthur ;  y  meistr  i  gynllunio 
y  gwasanaeth,  y  gwas  i'w  gyflawni ;  y  meistr  i  orchymyn,  a'r  gwas  i 
ufuddhâu.  Ac  y  mae  y  gwasanaeth  hwn  o  ufudd-dod  i'w  gyflawni  (1.) 
yn  ffyddlawn,  "nid  â  llygad-wasanaeth ;  "  (2.)  mewn  symlrwydd  calon; 


MEISTR   A    GWAS.  379 

(3).  íel  gwasanaeth  i  Dduw  ac  i  Grist;  (4.)  gyda'r  amcan  dyblyg  o 
ryngu  bodd  i'r  meistr  ac  o  íoddloni  Duw ;  (5.)  i'r  meistr  anghy  weithas 
fel  i'r  da — yr  angharedig  yn  gystal  a'r  carcdi?  •  (6.)  gan  gredu  y  gwna 
Duw  ei  hun  wobrwyo  pob  gwasanaeth  ffyddlawn  a  chywir.  Y  mae  yn 
amlwg  trwy  yr  oll  o'r  ddysgeidiaeth  werthíawr  hon,  nad  y w  gwaitb  gwas 
yn  ymgymeryd  à  gwasanaeth  i'w  gyd  ddyn  yn  ymyraeth  dim  â'i  gyfrif- 
oldeb  i  Dduw.  Os  ydyw  megys  yn  rhoddi  i  fyny  mewn  rhan  ei  ryddid 
personol  wrth  gytuno  i  diigo  dros  amser  penodol  yn  nhý  ei  feistr,  ac  i 
roddi  ufudd-dod,  a'r  forwyn  hithau  yr  un  modd  i'w  meistres,  nid  yw  y 
naill  na'r  llall  yn  rhoddi  i  fyny  ddim  o'u  cyfrifoldeb  moesol.  Mae  ein 
perthynas  â  Duw  yn  ein  dilyn  i  bob  man  ac  i  bob  math  o  amgylchiad, 
ac  yn  treiddio  trwy  holl  gysylltiadau  bywyd.  Y  mae  i  fod  yn  ddeall- 
edig,  'ie,  yn  elfen  hanfodol  yn  ngweithiad  allan  holl  ddyledswyddau 
dynion  at  eu  gilydd.  Ac  o  ganlyniad,  os  dygwydd  i  feistr  orchymyn  i'w 
was  rywbeth  a  fydd  yn  treisio  ar  y  berthynas  â  Duw,  nid  yw  ufudd-dod 
y  gwas  i'w  feistr  y  pryd  hwnw  yn  ofynol.  Y  mae  yr  egwyddor  hon  yn 
cael  ei  chydnabod  gan  gyfreithiau  Lloegr.  "  Os  bydd  i  was,"  medd 
Kerr,  yn  ei  Student's  Blachstone,  "  gyflawni  trosedd  ar  orchymyn  ei 
feistr,  bydd  y  meistr  yn  euog  o  hono,  er  nad  yw  y  gwas  trwy  hyny  yn 
ddiesgus ;  oblegid  nid  yw  i  ufuddháu  i'w  feistr  ond  mewn  pethau  sydd 
gyfreithlawn  a  gonest."  Y  mae  hyn  yn  ein  harwain  at  ddyledswyddau 
y  meistriaid.  Dywed  yr  Ysgrythyr  eu  bod  i  ymddwyn  "yn  gyfiawn  ac 
yn  uniawn"  tuag  at  eu  gweision.  Y  maent  nid  yn  unig  i  dalu  eu 
cyflogau  yn  llawn  a  phrydlawn,  .ac,  os  byddant  yn  trigo  yn  eu  tai  i 
roddi  cynnaliaeth  briodol  a  digonol  iddynt,  ond  i  weithredu  ymhob 
peth  mewn  tegwch  tuag  atynt.  Gofyna  moesoldeb  y  Testament 
Newydd  am  fwy  na  chyfiawnder  llym  a  noeth.  Mae  ymyl  o  degwch 
hefyd  i  fod.  Y  meistriaid  gan  hyny  nid  ydynt  i  ormesu,  ond  i  arfer 
tynerwch,  "gan  roddi  bygwth  heibio."  Nis  gallwn  osod  dyledswyddau 
meistriaid  tuag  at  eu  gweision  yn  well  ger  bron  ein  darllenwyr  na 
thrwy  ddyfynu  yr  hyn  a  ddywed  y  diweddar  Proffeswr  Fleming  yn 
ei  Student's  Moral  Phiosojjhy : — 

"  Augenrhaid,  ac  mewn  lliaws  o  achosion,  angenrhaid  poenus  sydd  yn  arwain  un 
dyn  i  roddi  i  fyny  ei  ewyllys  a'i  lafur  i  awdurdod  un  arall.  Y  mae  yr  hwn  sydd  wedi 
ennill  Lawl  i  wasanaethu  un  arall  megys  wedi  ennill  cyfran  o  ryddid  ac  annibyniaeth 
yr  arall  hwnw;  ac,  fel  y  mae  yn  gwerthfawrogi  ei  ryddid  a'i  annibyniaeth  ei  hun, 
dylai  yn  gyflawn  a  pharod  roddi  yr  ad-daliad  a  gytunwyd  arno.  Y  mae  cysegredig- 
rwydd  yn  perthyn  i  ennillion  llafur  sydd  wedi  c&el  ei  gydnabod  yn  gyffredinol.  Yr 
hyn  y  mae  dyn  yn  ei  ennill  trwy  chwỳs  ei  wyneb  a  ddylai  fod  yn  ddiogel  ac  anhal- 
ogadwy,  fel  y  breintiau  y  mae  wedi  eu  prynu  â'i  waed.  Yn  ol  cyfraith  Moses,  yr 
oedd  ennillion  llafur  i'w  talu  yn  union  wedi  i'r  gwaith  gael  ei  gyflawni.  •  Na  thriged 
cyflog  y  gweithiwr  gyda  thi  hyd  y  bore  '  (Lef.  xix.  13).  *  Yn  ei  ddydd  y  ihoddi  iddo 
ei  gyflog  ;  ac  na  fachluded  yr  haul  arno  ;  canys  tlawd  yw,  ac  â  hyn  y  mae  yn  cynnal 
ei  einioes  :  fel  na  lefo  ar  yr  Arglwydd  yn  dy  erbyn,  a  bod  pechod  ynot '  (Deut.  xxivr, 
15).  Y  gobaith  o  dderbyn  ei  gyfìog  sydd  wedi  ei  alluogi  i  ymgynnal  trwy  oriau 
meithion  a  chelyd  ei  lafur.  Ac  yn  awr,  pan  y  mae  yr  oriau  hyn  drosodd,  y  mae  arno 
eisieu  yr  adfywiad  a'r  nerth  y  gall  fod  yn  foddion  i'w  gweinyddu  iddo.  Mae  yn  un 
o  ddyledswyddau  uchaf,  a  dylai  fod  yn  fwynhâd  o'r  mwyaf,  perthynol  i  safle  gyfoethog, 
neu  alluog,  neu  uchel,  i  wobrwyo  a  chefnogi  llafur  eraill—  i  wasgaru  dedwyddwch 
ymhlith  yr  haeddiannol  a'r  ufudd — ac  i  agor  ffyrdd  iddynt  i  wellâu  eu  sefylìfäoedd 
mewn  bywyd.  Pan,  gan  hyny,  y  mae  gwasanaeth  yn  cael  ei  roddi  yn  ofalus  a  ffydd- 
lawn,  y  mae  yn  ddyledswydd,  a  dylai  fod  yn  bleser  gan  y  meistri,  nid  yn  unig  yn 
gyfìawn,  ond  yu  siriol  hefyd,  i  ad-dalu  i'r  rhai  sydd  wedi  eu  gwasanaethu, 


880  MEISTR    A    GWAS. 

"  Y  mae  meistri  dan  rwymedigaeth  nid  yn  unig  i  dalu  i'w  gweision  y  cyflogau  a 
gytunir  arnynt  yn  ddirwgnacb,  ond  liefyd  i  ymddwyn  tuag  atynt  yn  garedig  ac  yn 
ystyriol  pan  yn  cyfiawni  eu  gorchwylion.  Gwasanaeth  yn  ei  holl  ífurfiau  sydd 
ddiraddiol  a  phoenus ;  a  dylai  y  rhai  sydd  yn  llanw  lle  meistriaid  arbed  gymaint 
fyth  ag  sydd  yn  ddichonadwy  deimladau  y  gweision.  Mae  ganddynt  hawl  i  weled 
fod  y  gwaith  penodedig  yn  cael  ei  gyflawni ;  ond  dylent  ochel  bod  yn  rhy  lym  a 
manwl  yn  eu  gofynion.  Dylent  gael  ufudd-dod;  ond  gorchymynir  meistriaid  i  roddî 
bygwth  heibio.  Dylid  ymwrthod  â  mesurau  gormesol  ac  iaith  ddirmygus,  gan 
wybod  fod  iddynt  hwythau  Feistr  yn  y  nefoedd,  ac  nad  oes  derbyn  wyneb  ger  ei  fron 
Ef.  Y  mae  gwahaniaethau  y  sefyllfa  draws-symudol  hon  yn  gydweddol  âg  ewyllys 
Duw,  a  chydnabyddir  hwynt  yn  ei  Air;  eithr  nid  ydynt  i'w  defnyddio  gan  ddynion 
i  ormesu  ac  i  afionyddu  ar  eu  gilydd.  Y  mae  y  meistriaid  i  dymheru  eu  gofynion  â 
doethineb  a  charedigrwydd,  ac  i  ochel  yn  afreidiol  i  archolli  teimladau  y  rhai  sydd 
yn  eu  gwasanaethu.  Nid  ydynt  i  fod  yn  dasg-feistri  celyd,  nac  i  wneyd  bywydau 
eraill  yn  chwerw  trwy  gaethiwed  caled  ;  ond  yn  hytrach  i  feíysu  rhan  chwerw  y  rhai 
sydd  yn  gweithio  trwy  ymddygiad  caredig  ac  ystyriol  tuag  atynt." 

Yn  y  dyfyniad  uchod  yr  ydys  yn  cyffwrdd  â'r  cwestiwn  dyrys  o  ennill- 
ion ;  mater  ag  sydd  yn  ddiweddar  wedi  achosi  anghydfod  poenus  rhwng 
meistri  a  gweithwyr — anghydfod  mor  druenus  ei  ganlyniadau  ag  sydd 
wedi  rhoddi  iddo  wêdd-mor  ddifrifol  íel  y  gellir  .dyweyd  ei  fod  yn 
ymylu  ar  fod  yn  rhyfei  cartrefol ;  ac  ofnwn  y  bydd  i  ran  bwysig  o'n 
Tywysogaeth  anwyl  ddyoddef  oddiwrth  y  difrod  arswydus  am  flynydd- 
oedd  i  ddyfod.  Nid  awn  i  fewn  i'r  cwestiwn  hwn  yn  awr.  Y  mae  yn 
ddigon  o  fater  erthygl  ei  hunan.  Eto  byddai  ein  traethiad  ar  berth- 
ynas  meistr  â  gwas  yn  anorphenol  heb  gyfeiriad  ato.  A  dyma  yn  unig 
a  ddywedwn,  fod  profiad  yn  gystal  ag  egwyddorion  y  wybodaeth  sydd 
yn  myned  dan  yr  enw  Polüical  Economy  yn  ein  dysgu  mai  gofyn  a 
chyflenwad  yn  unig  all  lywodraethu  ennillion  llafur.  Os  bydd  digon  o 
waith,  eithr  ond  ychydig  o  ddwylaw,  dyma  gynhauaí  y  gweision.  O'r  tu 
arall,  pan  y  mae  mwy  o  wasanaethwyr  nag  sydd  o  waith,  y  mae  y 
cyflogau  yn  rhwym  o  syrthio.  Gall  meistri  yn  hawdd  dalu  cyflogau 
uchel  i  ychydig  weithwyr  pan  y  mae  gofyn  raawr  am  eu  gwasanaeth  ;  ac 
o'r  ochr  arall,  y  mae  yn  anmhosibl  iddynt  roddi  ond  cyflogau  bychain  i 
lawer  o  ddynion  pan  mae  y  gwaith  yn  fach.  Yr  ydym  yn  cydnabod  fod 
cysylltiadau  eraill  i'r  pwnc  o  ennillion  llafur,  ond  dyna  i  gyd  sydd  i'w 
ddyweyd  arno  yn  ei  berthynas  â  meistri  a  gweision  yn  eu  cydberth- 
ynas. 

Gyda  golwg  eilwaith  ar  driniaeth  gweision  gan  eu  meistriaid,  yr 
ydym,  ar  y  cyfan,  yn  cwbl  gredu  mai  cyfeilüon  goreu  llafurwyr  Cymru 
yw  eu  meistri.  Ac  y  mae  hyd  yn  nôd  y  rhai  mwyaf  eithriadol  yn  eu 
plith  yn  well  cyfeillion  iddynt  na'r  Saeson  sydd  yn  ddiweddar  wedi  bod 
yn  achosi  celanedd  yn  y  tir ;  dynion  diddysg,  heb  athroniaetb  yn  eu 
deall,  na  gras  yn  eu  calonau,  sydd  trwy  eu  haerliugrwydd  a'u  fíraeth- 
ineb  wedi  cyfansoddi  eu  hunain  yn  íiaenoriaid  y  bobl,  i'w  camarwain 
a'u  twyllo,  a'u  dwyn  i  ddyrysni  anialwch  o'r  hwn  nis  gallent  eu  tỳnu 
allan.  Mae  ymddygiad  yr  arweinwyr  deillion  hyn  yn  dwyn  i'n  côf 
ddiareb  Saesoneg, — "  Doder  cardotyn  ar  gefn  ceffy],  ac  efe  a'i  marchoga 
i  ddiafol."  Yr  ydym  yn  mawr  obeithio  nad  oes  nemawr  o'n  cydwlad- 
wyr  hoíf  wedi  myned  mor  bell  a  hyn  mewn  amryfusedd.  Ac  yr  ydym 
hefyd  yn  cryí  hyderu  fod  y  meistriaid  yn  sylwi  ar  arwyddion  yr  amserau, 
ac  yn  cymeryd  gwersi  buddiol  iddynt  eu  hunain.  Canys  y  mae  eto  le, 
os  nad  yn  mater  y  cyflogau,  o  leiaf  yn  y  driniaeth  a  ddylai  gweision  ei 


^ 


nodiadáu  llenîddol.  331 

chael,  i  amryw  o  welliantau  pwysig.  Dyna  un  o  honynt,  a  ddaeth  i'r 
golwg  yn  ddiweddar  mewn  modd  amlwg  a  tharawiadol  yn  llythyr  Mr. 
John  Parry  o'r  Bwlch  at  Syr  Joseph  Bailey.  Onid  yw  yn  bryd  bellach 
i  ffermwyr  gael  pleidleisio  yu  yr  etholiadau  heb  yinyraeth  hanner- 
bygythiol  meistri  y  tir?  A  pha  reswra  yn  y  byd  sydd  dros  adael  i 
bryfed  dirif  ddinystrio  cnydau  eu  meusydd  yn  unig  er  mwyn  pleser 
i'r  arglwyddi  a'u  cyfeillion?  Ac  y  mae  geuym  gwestiwn  i'w  ofyn  i'r 
amaethwyr, — Pa  degwch  sydd  mewn  gosod  y  gweision  i  gysgu  mewn 
beudai  ac  ystablau?  a  phaham  na  ddarperir  ystaíelloedd  cyrleus  yn  y 
tai  i'r  holl  dytwyth,  wedi  eu  trefnu  yn  y  fath  fodd  ag  i  fod  yn  ddibrof- 
edigaeth  ?  "  Pe  buasai  meistr  y  tir  yma  "  (ac  yr  oedd  hwnw  yn  offeiriad), 
meddai  ustus  heddwch  yn  ddiweddar,  ar  ddiwedd  prawf  ynghylch 
pìentyn  anghyfreithlawn,  "mi  fuaswn  i  yn  dyweyd  yn  bur  blaen  wrtho 
ei  ddyledswydd  i  wneuthur  y  tý  yn  fwy  cyfleus."  Y  mae  tai  y  llaíur- 
wyr  amaethyddol  hefyd  yn  bur  aml  heb  fod  yn  ddim  gwell  na  thylcau 
môch,  ac  nis  gall  byw  yn  y  fath  leoedd  lai  na  chrebachu  meddyliau  a 
drygu  moesau.  Gydag  ufudd-dod  parchus  a  ffyddlondeb  o  du  y  gweis- 
ion,  cyflogau  priodol  a  thriniaeth  dda  o  du  y  meistriaid,  ac  ystyriaeth 
br'iodol  ar  du  y  tirfeddianwyr,  ni  fyddem  yn  hir  heb  weled  y  cyd-ddeall- 
twriaeth  hapusaf  rhyngddynt ;  y  gweithiwr  yn  ymddyrchafu,  y  meistr- 
iaid  yn  ymgodi  mewn  anrhydedd,  a  llwyddiant  cyffredinol  yn  ffŷnu. 


e^,  V^Ä-  (jrtJoi^Jè  cJf-efr    e&í&týí&é 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

Critical  and  Exegetical  Gommentary  on  the  New  Testament.  By  Heinrich 
August  Wilhelm  Mayer,  Th.D.,  Consistorialrath,  Hannover. — Critical  and 
Exegetical  HandbooJc  to  the  Gospel  of  John.  Translated  from  the  fitth  edition 
of  the  Gerrnan  by  Rev.  William  Urwick,  M.A.  Vol.  I.  Critical  and 
Exegetical  HandbooJc  to  the  Epistle  to  the  Eomans.  Translated  from  the  fifth 
edition  of  the  German  by  Rev.  John  C.  Morre,  B.A.,  and  Rev.  Edwin 
Johnson,  B.A.    Vol.  II.    Edinburgh  :  Clark. 

Galwasom  sylw  o'r  blaen  at  y  cyhoeddiad  hwn  o  esboniad  Meyer  ar  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  yr  iaith  Saesoneg.  Mae  yn  ddiammheu  genym  fod  cryn 
lawer  o'n  darllenwyr  sydd  yn  meddu  y  ddysgeidiaeth  a'r  addfedrwydd  sydd  yn 
angenrheidiol  tuag  at  f'wynhâu  y  fath  waith,  ac  o'n  hrodyr  ieuainc  teilwng  sydd 
yn  penderfynu  eu  cymhwyso  eu  hunain  i  eistedd  wrth  draed  y  fath  athraw  a 
Meyer,  erbyn  hyn  wedi  dyfod  yn  danysgrifwyr.  Mae  cael  y  fath  waith  a  hwn 
mewn  Saesoneg  da,  wedi  ei  olygu  yn  y  modd  mwyaf  gofalus,  ac  yn  ol  pedair  o 
gyfrolau  prydterth  am  danysgrifiadau  blynyddol  o  un  swllt  ar  hngain,  yn  sìcr 
yn  fraint  ag  y  buasai  llawer  o  "rai  cyfiawn"  ymysg  ein  hefrydwyr  tlodion  cyn 
yma  yn  ddirfawr  <:  chwennychu."     Fe  welir  íod  y  cyfieithiadau  hyn  wedi  eu 


3  32        .  NODIÀDAU    LLENYDDOL. 

cymeryd  o'r  pummed  argrafíìad,  yr  olaf,  dan  olygiad  yr  awdwr,  a  gyhoeddwyd 
yn  Germany.  Ac  yr  oedd  y  naill  argrafìiad  ar  ol  y  llall  ganddo  ef,  gau  faint  ei 
awydd  i  ddwyn  ei  waith  i'r  peifTeithrwydd  uchaf  oedd  yn  bosibl,  yn  myned 
dan  y  cyweiriad  mwyaf  gofalus,  ac  mewn  llawer  man  yn  dyfod  yn  gyfansodd- 
iad  newydd.  Yr  ydoedd  yn  byw  i  ymdrechu  cael  allan  feddwl  yr  Arglwydd  yn 
ei  air.  A  chyda  dysgeidiaeth  o'r  fath  fwyaf  trwyadl,  ac  awyddfryd  am  bob 
goleuni  ychwanegol  a  barai  ei  fod  yn  astudio  yr  oll  o  ddim  gwerth  a  ddywed- 
asid  neu  a  ddywedid  yn  barhäus  ar  y  geiriau  a  ddeuent  dan  ei  sylw,  gyda  barn 
gref,  a  chariad  parchedig  at  y  gwirionedd  ei  hunan,  beth  bynag  allai  fod,  yn 
annibynol  ar  bob  cyfundrefn  a  phlaid,  nid  rhyfedd  fod  ei  einioes  o  ymgysegriad 
i'r  fath  amcan  wedi  dyfod  i'r  eglwys  yn  drysor  anmhrisiadwy.  Y  mae  efe  ei 
hunan  yn  rhoddi  cyfrif  am  berffeithrwydd  rhyfeddol  efengyl  Ioan — yr  "efengyl 
ysbrydol,"  chwedl  Clement  o  Alexandria,  "  calon  Crist,"  f'el  y  gelwid  hi  gan 
Ernesti — tr wy  fod  loan,  ar  ol  einioes  o  aros  uwch  ben  a  phregethu  yr  ymadrodd- 
ion  rhyfedd  a  glywsai,  wedi  cael  y  fath  fynediad  i  mewn  i'w  dwyfol  ystyr,  fel 
yr  oedd  eì  feddyliau  a'i  ymadroddion  ef  ei  hunan  wedi  myned  dan  weddnewid- 
iad,  a  gogoniant  Crist  yn  llewyrchu  drwyddo.  Y  mae  llaíur  Meyer  ei  hun  o  natur 
llawer  mwy  gostyngedig,  ond  ar  yr  un  pryd,  prin  yn  llai  cyflawn.  Y  inae,  yn 
wir,  wedi  bod  mor  ddyhysbyddol  ac  mor  addfed  fel  y  teimlai  dyn  ar  ei  galon 
ofyn  nid  yn  anfynych,  "  Beth  a  wnai  y  dyn  a  ddeuai  ar  ol  y  brenin  ?"  Y  mae 
y  gwahanol  ysgolion  o  esbonwyr  sydd  wedi  ceisio  darostwng  awdurdod  yr 
ysgrythyrau,  ac  er  mwyn  gochel  anhawsderau,  wedi  syrthio  i  rai  mwy,  neu  yn  ol 
y  ddiareb  Roegaidd,  "  with  ochel  y  mŵg  wedi  syrthio  i'r  tân," — yn  cael  triniaeth 
ofalus  a  therfynol  oddiar  ei  law.  Ac  mor  glir  ydy  w  ei  ddarwelediad  i  ogoniant 
y  gwirionedd,  a  chyda'r  fath  gydnawsedd  y  tỳna  at  ei  wasanaeth  sylwadau 
goreu  ei  gydlafurwyr  mwyaf  galluog,  fel  y  mae  yr  efrydydd  pwyllogyn  fynych 
yn  cael  ei  lanw  â  syndod  a  boddhâd  wrth  y  cyfoeth  o  ystyr  sydd  yn  dyfod  i'r 
golwg  mewn  geiriau  yr  ydoedd,  mewn  ystyr,  yn  rhy  agos  atyn't  i  allu  eu  gweled. 
Mae  yn  hyfryd  genym,  mewn  dyddiau  o  gymaint  rhodres  ac  anghredaeth, 
weled  cymaint  o  allu  a  mawredd  yn  ymostwng  i  dderbyn  y  gwirioneddau 
goruchel  yn  gymaint  "fel  dyn  bach."  Ei  saíle  ydyw  deongladaeth  bur,  ac 
yn  hyny  y  mae  yn  seren  o'r  maintioli  mwyaf.  Prin  y  mae  ei  dduwinyddiaeth 
yn  cyfateb.  Yn  wir  y  mae  yn  rhy  ddibris  o  dduwinyddiaeth  i  beidío  syrthio 
weithiau  i  amryfusedd.  Y  mae  yn  cael  fod  Ioan  iii.  16,  "Canys  felly  y  carodd 
Duw  y  byd,"  &c,  "yn  graig  ar  ba  un  y  mae  athrawiaeth  arfaeth  ddiammodol 
yn  myned  yn  ddrylliau."  Yn  Rhuf.  viii.  hefyd  y  mae  y  rhagwybodaeth  sydd 
yn  cael  ei  grybwyll  fel  sail  rhagluniaethiad,  yn  golygu  ganddo  ragwybodaeth 
Duw  o  ddynion  "fel  y  rhai  a  ddeuent,  un  diwmod,  ynffordd  cynllun  dwyfol  yr 
iachawdwriaeth,  yn  '  un  ffurf  â  delw  ei  Fab  ef' "  Dy wed  yr  apostol  eu  bod  wedi 
eu  rhaglunio  i  fod  felly.  Dyfyna  Meyer  gyda  chymeradwyaeth  o  Erasmus, 
"Nid  yn  fyrbwyil  yr  etholodd  Duw  y  rhai  a  etholodd,  yr  oedd  efe  yn  adnabod 
yr  eiddo  ei  hun  ymhell  cyn  eu  galw."  Ond  yn  y  nawfed  bennod  y  mae  pen- 
arglwyddiaeth  Duw  yn  cael  ei  gydnabod  a'i  amddiífyn  ganddo  yn  y  modd 
mwyaf  difloesgni,  a'i  arfaeth  yn  gwbl  annibynol  ar  ddim  a  wnelai  dynion. 
Hòna,  ac  yn  gwbl  briodol,  fod  aríaeth  Duw  a  rhyddid  dyn  yn  gyfochrog  yn  y 
Bibl  iel  mewn  bywyd,  ac  yr  ydyni  yn  meddwl  fod  y  gwahaniaeth  rhyngddo  a 
Calvin,  ac  eraill,  y  teimla  ar  ei  galon  eu  gwrthwynebu  ar  fater  y  "  dirgelwch 
ofnadwy,"  y  formidum  mysterium  y  cyfeiria  ato,  yn  llai  nag  y  meddyliai. 

A  Commentary  on  the  Gospel  of  St.  Luke.  By  F.  Godet,  Doctor  and  Proíessor 
of  Theology,  Neuchatel.  Vol.  I.  Translated  from  the  second  French  edition; 
Yol.  I.  by  E.  W.  Spalders,  B.A.,  Newbury,  Vol.  II.  by  M.  D.  Cdsin, 
Foreign  Theological  Library.     1875. 

Mae  y  gwaith  hwn  wedi  ei  gyfansoddi  yn  Ffrancaeg,  a  bwriedid  ef  yn  fwyaf 
arbenig  at  wasanaeth  Cristionogion  Switzerland  a  Ffrainc.    Ymddengys  fod  yr 


nodiàd'au  llesyddol.  383 

argraffiad  cyntaf  wedi  ei  lwyr  werthu  mewn  rhyw  flwyddyn  a  hanner,  ac  yn 
1870,  cyhoeddwyd  yr  ail  argraffiad,  o  ba  un  y  gwnaed  y  cyfieithiad  hwn. 
Cymer  yr  awdwr  y  gwerthiad  cyílym  a  fuasai  ar  yr  argraffiad  cyntaf  fel  arwydd 
dda,  yn  dangos  y  dyddordeb  a  gymerid  yn  y  gwledydd  hyny  mewn  efrydiau 
deonglyddol,  yr  hyn  a  hir  deimlasai  ete  fel  a'i  fawr  eisieu  arnynt.  Ac  nid 
ydy  w  yn  rhyfedd  genym  fod  y  fath  dderbyniad  wedi  ei  roddi  i'r  gwaith  hwn, 
nid  yn  unig  yn  y  gwledydd  hyny,  ond  gan  efrydwyr  yr  Ysgrythyrau  mewn 
gwledydd  eraill  heí'yd,  a'i  fod  wedi  llawn  gyíìawnhâu,  os  nad  ychwanegu  at,  yr 
enwogrwydd  a  ennillasai  yr  awdwr  trwy  waith  cyfFelyb  a  gyhoeddasai  flynydd- 
oedd  yn  ol  ar  Efengyl  Ioan.  Nid  ydym  yn  raeddwl  fod  dim  a  gyhoeddwyd  yn 
nghyíres  werthfawr  y  Meistri  Clark  mor  gyflawn  o  ddefnyddiau  gwir  fwynhâd 
ag  ydyw  y  cyfrolau  hyn  ar  Efengyl  Luc.  Y  maent  wedi  eu  cyfansoddi,  nid  yn 
benodol  ar  gyfer  y  dysgedigion,  nac  yn  uniongyrchol  gyda  golwg  ar  adeil- 
adaeth.  Ond  mae  yr  awdwr  wedi  ymdrechu  cyfuno  y  ddau  amcan,  o  gyfarfod 
yn  dêg  â'r  holl  gwestiynau  pwysig  sydd  yn  codi  yn  efrydiaeth  fwyaf  trwyadl 
yr  Efengyl  sydd  ganddo  dan  sylw,  ac  o  osod  ger  bron  ffrwyth  ei  laf ur  yn  y  dull 
mwyaf  manteisiol  i  rai  heb  fod  yn  ysgoleigion  proffesedig.  Teimlai  fod  yr 
adeg  wedi  myned  heibio  i  gyfyngu  trafodaeth  y  cwestiynau  celyd  i  gyich  y  rhai 
"  perffaith,"  yr  arferid  ymddiried  iddynt  am  y  cyfrinion,  gan  fod  damcaniaethau 
mwyaf  beiddgar  anghredaeth  yn  cael  eu  lledaenu  yn  y  cylchoedd  mwyaf  pobl- 
ogaidd,  a  phobl  na  fuasid  yn  meddwl  am  ddysgwyl  y  fath  beth  oddiwrthynt 
wedi  dyfod  mewn  llawer  man  i  siarad  yn  hynod  o  dafodrydd  yn  eu  cylch.  Ac 
er  mwyn  dwyn  y  gwirionedd  yn  fwy  cyflawn  i  gyrhaedd  darllenwyr  deallus 
heb  fod  yn  ysgoleigion,  nid  ydyw  Godet  yn  gadael  y  geiriau  Hebraeg  a  Groeg 
y  mae  ganddo  achos  i'w  dwyn  ger  bron  heb  eu  cyfìeithu,  ac  y  mae  wedi  ym- 
gadw,  hyd  yr  oedd  yn  bosibl,  oddiwrth  holl  geifeiriau,  neu  eiriau  technical  y 
wyddor  feirniadol.  A'r  hyn  sydd  lawn  mor  bwysig,  y  mae  wedi  llwyddo  i 
wneyd  y  gwaith  yn  un  i'w  ddarllen,  ac  i'w  ddarllen  gyda  phleser  ac  adeilad- 
aeth,  ac  nid  yn  unig  yn  un  i  ymgynghori  âg  ef.  Y  mae  yn  trafod  yn  dra 
meistrolgar  y  fath  íaterion  â  tharddellau  yr  Efengyl  hon,  a  lle  Luc  ymhlith  yr 
Et'engylwyr  eraill — addfediad  dynoliaeth  yr  Arglwydd  Iesu,  a  dadblygiad  yr 
ymwybyddiaeth  mawr — trethiad  Cyrenius — tafleni  yr  achau — y  tenitiad,  &c. 
Ond  y  mae  hefyd,  trwy  astudiaeth  barchedig  a  dyfal,  ynghyda  theimlad  wedi 
ei  eneinio  i  gydnawsedd  sanctaidd  âg  ysbryd  y  gwirionedd,-  nid  yn  unig  yn 
dangos  i  ni  y  gwir  yn  wrthgyferbyniol  i'r  cyfeiliornus,  ond  hel'yd  yndangosgogon- 
iant  y  gwirionedd,  a  hyny  nes  peri  i'r  darllenydd  ymostwng  mewn  edmygedd 
a  pharch,  neu  ymdoddi  gan  y  dwyfol  dynerwch.  Crybwylla,  mewn  cysylltiad 
âg  eglurhâd  prydferth  ar  waith  Elizabeth  yn  "  ymguddio  bum'  mis"  ar  ol  ei 
beichiogiad,  am  ei  rwymedigaeth  am  y  sylw  i  Professor  Charles  Prince,  oedd 
erbyn  hyny  "  yn  gweled  wyneb  yn  wyneb  yr  Hwn  yr  oeddent  mor  fynych 
wedi  bod  yn  cydsyllu  arno  yn  nrych  ei  air,"  a  chydnebydd  fod  yr  esboniad,  a 
siarad  yn  gyffredinol,  yn  gymaint  yn  eiddo  ef  ag  ydoedd  yn  eiddo  yntau.  Yr 
oedd  y  fath  gydastudiaeth,  mae  yn  ddiammheu,  o  ddirfawr  werth  i  feddwl  a 
chalon  y  ddau  gyfaill  dysgedig  a  duwiol,  ac  nid  ydyw  yn  rhyfedd  ei  fod  hefyd 
wedi  profi  yn  gymaint  bendith  i  eraill.  Tybed  nad  oes  yn  hyn  awgrym  y 
gallai  llawer  o  ddarllenwyr  y  Traethodydd  wneuthur  defnydd  da  o  honi  ? 

Introduction  to  the  Pauline  Epistles.  By  Paton  J.  Gloag,  D.D.,  Minister  of 
Galashiels.  Author  of  a  "Commentary  on  the  Acts  ot  the  Apostles,"  etc. 
Edinburgh  :  Clark. 

Da  genym  weled  y  fath  waith  a  hwn  wedi  ei  gyhoeddi  yn  Mhrydain.  Nid 
oedd  genym  nemawr  ddim  yn  y  gangen  ddyddorol  o  "Arweiniad"  a  allesid 
olygu  fel  o  unrhyw  awdurdod.  Yr  unig  waith  o'r  fath  y  gallasem  ymffrostio 
ynddo  ydoedd  Ariueiniad  i'r  Testament  Newydd  gan  Dr.  Davidson  ;  ond  y  mae 
hwnw  yn  yr  argraffiadau  diweddaraf  wedi  crwydro  yn  gymaint  i'r  anialwch  fel, 


334  NODIADAU    LLENÎDDOL. 

er  ei  holl  ysgoleìgdod  a'i  allu,  y  mae  wedi  myned  i  fesur  niawr  yn  ddifûdd. 
Y  mae  Dr.  Gloag  yn  adnabyddus  fel  ysgrifenydd  atnryw  erthyglau  rhagorol  i'r 
Brüish  ancl  Foreign  Eva  igelical  Review,  ac  awdwr  esboniad  gwerthfawr  ar  lyfr 
yr  Actau.  Diammbeu  y  bydd  yr  Arweiniad  hwn  i  Epistolau  Paul  yn  ddirfawr 
ychwanet<iad  at  ei  ddetnyddioldeb,  ac  yn  gwneuthur  ei  enw  yn  anrhydeddus 
iawn.  Y  mae  Arweiniad  i  epistol  yn  cymeryd  i  fyny  yn  neillduol  y  chwe' 
cwestiwn  a  ganlyn,-— ei  ddilysrwydd  ;  amgylchiadau  yr  eglwys  neillduol  at  ba 
un  yr  ysgrifenwyd  ef ;  achlysur  ei  gyfansoddiad  ;  ei  gynnwys  ;  ei  amseriad  ;  ei 
neillduolion  gwahaniaethol.  Ymae  yr  awdwr  hwn  yn  cymeryd  i  fyny  yr  holl 
gwestiynau  yma  yn  eu  perthynas  âg  epistolau  Paul,  gyda  phwyll,  a  gallu,  a 
dysgeidiaeth,  ac  addfedi  wydd  barn,  nad  ydynt  yn  gadael  ond  ychydig  iawn  i 
gwyno  o'i  herwydd,  ac  sydd  yn  gwneuthur  ei  lyfr  yn  gyfraniad  tra  phwysig  i'n 
llênyddiaeth  dduwinyddol.  Yn  ychwanegol  at  y  drafodaeth  ar  y  cwestiynau, 
fel  a  ellid  ddysgwyi  mewn  Arweiniad,  yr  ydym  hefyd  yn  cael  ganddo  amryw 
dreithiau,  dissertations,  hynod  o  werthíawr  ar  amryw  o'r  materion  mwyaf  pwysig 
a  ddaw  dan  sylw  yn  y  gwahanol  epistolau, — megys  yr  Ailddyfodiad  yn  yr 
epistol  cyntaf  at  y  Thessaloniaid ;  y  Dyn  Pechod  yn  yr  ail ;  Perthynas  Paul  ac 
Iuddewiaeth  yn  yr  epistol  at  y  Galatiaid  ;  y  Pleidiau  yn  eglwysi  Corinth  ;  y 
Cariadwleddoedd  ;  y  Brof'edigaeth  yn  Nghnawd  yr  Apostol ;  ei  Dermau  Duw- 
inyddol — megys  deddf  cyfíawnder,  'ffydd,  cnawd,  &c.  Ymdrechwn  wneyd  lle  i'r 
dyfyniad  a  ganlyn  ar  arddull  Paul : — 

"Fe  allai,  fodd  bynag,  mai  y  prif  neillduolrwydd  yn  arddull  yr  apostol  ydyw  ei 
gwresogrwydd.  Y  mae  yn  dwyu  argraíf  difrifoldeb  moesol.  Y  mae  ei  feddyliau  yn 
ymdyru  arno  yn  gynt  nag  y  gellir  cael  geiriau  cymhwys  i'w  gosod  allan  ;  ac  y  mae 
ei  wresogrwydd  yn  crëu  math  o  ddifFyg  amynedd,  sydd  yn  ei  arwain  i  adael  yn  sydyn 
yr  hyo  sydd  ganddo  mewn  llaw,  mewn  trefn  i  ddadgan  ar  unwaith  y  meddwl  sydd 
yn  ei  daraw  ar  y  fynyd.  Mae  ei  arddull  yn  y  pellder  mwyaf  oddiwrth  uiidôuedd  neu 
fanyldeb  oer,  ac  y  mae  i'r  gwrthwyueb  yn  sydyn,  cnapiog,  a  thanbaid.  Da  y  gallai 
y  Coriiithiaid  ddyweyd,  '  Y  llythyrau  yn  wir  sydd  drymion  a  chryfion  '  (2  Cor.  x.  10). 
'Pan  wyf  yn  darllen  Paul,'  ebai  Jerome,  (  ymddeugys  fel  pe  bawn  yn  clywed,  nid 
geiriau,  ocd  taranau.'  Am  hyny  mae  ei  epistolau  yn  llawn  ymadroddion  cryfìon,  a 
phentyriad  ar  ansoddeiriau  uchelradd  ;  fel,  er  engraifft,  pan  y  sonia  am  dano  ei  hun 
íel  'llai  na'r  lleiaf  (i^a^to-TÓTepos)  o'r  holl  saint ;'  a  phan  y  desgrifiai  gystuddiau 
yn  gweithredu  i  gredinwyr  ogoniant  'sydd  yn  odidog  ragorol  (naô'  v7rep!3o\r)v 
ùs  v7rep(3o'krjv),  sef  tragywyddol  bwys  gogoniant.'  Ehydd  hyn  hefyd  gyfrif  am 
ei  ddefnyddiad  mynych  o  eiriau  cyfansawdd  gyda  {jrrèp,  er  mwyn  cryf hâu  ei 
eiriau  a'u  gwneyd  yn  rymus.  Nid  oes  un  ysgrifenydd  yn  y  Testament  Newydd  yn 
gwneyd  cymaint  defnydd  o  ddringiaddiad;  a  gellid  desgrifio  un  o'i  gampweithiau 
mawrion,  yr  wythfed  bennod  o'r  Ehufeiniaid,  fel  un  gadwen  ddidòr  o  hyawdledd 
angerddol,  yn  codi  yn  raddol  o  nodyn  i  nodyn,  yn  dechieu  gyda  dadgan  maddeuant 
i'r  pechadur,  ac  yn  terfynu  gyda'r  dringraddiad  ardderrhog  ymha  un  y  mae  yr  apostol 
yu  hèrio  yr  holl  grëadigaeth  i  wahanu  y  credadyn  oddiwith  gariad  Ciist." 

Pastoral  Theology :  a  Treatise  on  the  Office  and  Duties  of  the  Christian  Pastor. 
By  the  late  Patricr  Fairbairn,  D.D.,  Principal  of  the  Free  Church  College, 
Glasgow ;  Author  of  "Typology  of  Scripture;"  "Commentary  on  the 
Pastcral  Epistlee,"  etc,  etc.  With  a  Biographical  Sketch  of  the  Author  by 
Kev.  James  Dodds,  Dunbar.    Edinburgh:  Clark. 

41 Y  diweddar  "  am  Fairbairn  hefyd  erbyn  hyn  !  Y  mae  angeu  wedi  gwneyd 
difrod  mawr  yn  ddiweddar  ymhlith  cedyrn  yr  Eglwys  Rydd.  Doe,  megys,  ac 
yr  oedd  Cunningham,  a  Guthrie,  a  Candlish,  a  Fairbairn,  a  Buchanan,  yn  dyrau 
o  nerth  ganddi,  a  hyderai  gael  ymífrostio  yn  eu  cadernid  a'u  henwogrwydd  am 
lawer  o  amser  i  ddyfod.  Ond  heddy  w  y  maent  hwy  oll,  ac  eraill  lawer  gyda 
hwynt,  wedi  myned  at  eu  tadau,  "yn  gorphwys  oddiwrth  eu  llafur,  a'u  gweith- 
redoedd  yn  eu  canlyn  hwynt."    Y  mae  eu  bywyd  o  ymgysegriad  dwfn  i  Grist, 


NODIADAU   LLENYDDOL.  388 

a'u  hymroddiad  1  lafur  dyfal  hyd  angeu  yn  ei  wasanaeth  yn  gynnysgaeth 
gyfoethog  i'r  eglwys,  ac  yn  galw  ar  y  rhai  sydd  yn  dyfod  ar  eu  hol  i  "  ddilyn 
eu  ffydd,  gan  ystyried  diwedd  eu  hymarweddiad  hwynt."  Galwasom  sylw  at 
lyfr  tra  gwetthfawr  o  eiddo  Fairbairn  a  gyhoeddwyd  yn  ddiweddar  ar  jr 
Epistolau  Bugeiliol,  Ymddengys  ei  fod  yn  arfer  traddodi  nifer  o  ddarlithiau 
yn  ei  ddosbarth  yn  yr  Athrofa  ar  Dduwinyddiaeth  Fugeiliol  hefyd,  a'u  bod  wedi 
eu  parotöi  ganddo  i'w  hargraffu.  Dyna  gynnwys  y  gyfrol  hon,  yr  hon  a 
gyhoeddwyd  fel  chwaer-gyfroi  i'r  un  ar  yr  Epistolau  Bugeiliol.  Yr  oedd  Fair- 
bam  wedi  gwahardd  ei  gyfeillion  rhag  meddwl  am  ysgrifenu  öofiant  iddo,  ac 
ymddengys  mai  yr  amlinelliad  a  geir  gan  Mr.  Dodds  yuia  ydyw  y  cwbl  a  ellir 
ddysgwyl  mewn  ffordd  o  hanes  ei  fywyd.  Y  mae  ei  S/cetch  ef  yn  bur  dda,  ac 
yn  hynod  o  addysgiadol,  yn  enwedig  fel  y  mae  yn  dangos  y  ddj'sgybìaeth  gyf- 
lawn  a  llafurus  y  darfu  i  Fairbairn  ei  osod  ei  hunan  dani  am  lawer  o  fìynydd- 
oedd  o  ddinodedd,  mewn  trefn  i'w  gymhwyso  ei  hunan  at  y  gwaith  mawr  oedd 
yn  ei  aros  fel  gweinidog,  ac  awdwr,  ac  athraw  duwinyddol.  Ond  yr  ydym  yn 
hyderus  ei  fod  ef  wedi  gwneyd  digon  o  hanes  iddo  ei  hunan  trwy  ei  ysgrifen- 
iadau  gwerthfawr, — 

A  chofiant  llawnach  hefyd 

Na  chèryg  bedd,  na  chreig  byd. 

Mae  llawer  o'n  darllenwyr  wedi  bod  am  flynyddoedd  yn  efrydwyr  dyfal  ar  ei 
weithiau,  ac  ni  raid  iddynt  wrth  "  lythyrau  canmoliaeth "  mewn  perthynas 
iddo.  Bydd  yn  dda  gan  y  cyfryw,  mae  yn  sicr,  gael  y  cyfle  i  gymdeithasu 
ymhellach  âg  ef  trwy  y  gwaith  rhagorol  hwn  ;  a  diammheu  y  bydd  yn  iraint 
gan  lawer  o'n  duwìnyddion  ieuengach,  sydd  yn  dyfod  y  naill  ar  ol  y  llall  i 
ymgymeryd  â  gofal  bugeiliol,  gael  derbyn  hyfforddiant  yn  eu  siars  bwysig  gan 
ŵr  o  gymaint  profiad  a  doethineb,  ac  yn  enwedig  o'r  fath  deyrngarwch  dwfn  i 
Frenin  yr  eglwys.  Ymdrina,  ar  ol  arweiniad  rhagorol  ar  yr  holl  fater,  yn 
gyntaf,  ar  natur  y  swydd  fugeiliol,  a'r  hyn  sydd  yn  gwneyd  yr  aiwad  i 
ymgymeryd  â  hi.  Yn  ail,  ar  y  bywyd  personol  a  chymdeithasol  sydd  yn 
gweddu  i  un  fo  yn  ymgymeryd  â  chyfrifoldeb  a  dyledswyddau  y  swydd.  Yn 
diydydd,  ar  ei  gwaith  priodol,  yr  hyn  a  gymer  i  fewn,  1.  homiletics,  neu  gyfan- 
soddiad  a  thraddodiad  pregethau  ;  2.  y  defnyddiad  o  ddulliau  israddol  o 
addysgu  a  chynghori ;  3.  gwasauaeth  defosiynol  y  cysegr  ;  4.  gweinyddiad 
dysgyblaeth  ;  5.  cynnorthwyon  cyflenwadol.  Yn  yr  ymdriniaeth  ar  y  materion 
uchod  ceir  y  fantais  ar  yr  oll  sydd  yn  werthfawr  mewn  dysgeidiaeth  ëang  a 
chẅ'aeth  o'r  fath  fwyaf  pur  ;  ond  y  mae  y  cyfan  hefyd,  ac  mewn  modd  arbenig 
f'elly,  dan  deyrnged  i  Grist,  a  than  eneinniad  yr  Ýsbryd.  Nid  yw  hyny  yn 
rhyfedd  pan  gofiwn  fod  awdwr  dysgedig  y  "Typology,"  golygydd  yr  "Iuiper- 
ial  Bible  Dictionary,"  a  Llywydd  Athrofa  yr  Eglwys  Éydd,  yn  myned  i  fewn 
mor  galonog  y  llynedd,  pau  ar  drothwy  yr  orphwysfa,  i'r  diwygiad  crefyddol 
hynod  â  pha  un  y  bendithiwyd  Glasgow. 

John  Knox  and  the  Church  of  Engîand:  His  Work  in  the  Pulpit,  and  hit 
Influence  icpon  her  Liturgy,  Articlts,  and  Parties — a  Monografjh  founded  upon 
several  important  Papers  of  John  Knox  never  before  published.  By  Peter 
Lorimer,  D.D.,  Professor  of  Theology,  English  Presbyterian  Oollege;  Author 
of  "Patrick  Hamilton,"  &c.     Li>ndon  :  Henry  S.  King  &  Go. 

The  Life  of  Jchn  Knox:  containing  Illustrations  of  the  History  ofthe  Reformation 
in  Scotland,  &c.  By  Thomas  M'Crie,  D.D.  A  New  Edition,  coutaining 
numerous  correctious  and  additions,  with  a  Preface  and  Memoir  of  Dr. 
M'Crie,  by  Andrew  Crichton,  LL.D.    Belfast:  William  Mullan. 

Y  mae  Knox  yn  un  o'r  "cedyrn  a  fu  wŷr  enwog  gynt,"  ac  nid  oes  odid  un  dyn 
a  adawodd  ei  argraff  yn  ddyfnach  ar  hanesiaeth  grefyddol  ein  teyrnas.    Fil 


386  NODIADAU    LLENYDDOL. 

y  gallesid  dysgwyl  oddiwrth  elyniaeth  y  byd  at  sancteiddrwydd,  a'r  anmharch 
y  mae  mor  hoff  o  fwrw  ar  ei  gymwynaswyr  penaf,  fe  oddefwyd  i'w  enw  ef 
orwedd  am  dymor  maith  dan  garnedd  o  anfri.  Ond  pan  gyhoeddwyd  Cofiant 
rhagorol  M'Crie  iddo  yn  1811,  fe  deimlwyd  fod  y  "chwalwr"  wedi  "dyfod  i 
fyny,"  ac  fod  gobaith  i  enw  Knox  ennill  iddo  ei  hun  y  lle  dysglaer  oedd  mor 
gyfiawn  yn  ddyledus  iddo  yn  ein  hanesiaeth.  Nid  oedd  yr  awdwr  ar  y  pryd 
ond  gweinidog  dinôd  ac  anadnabyddus,  perthynol  i  un  o'r  enciliadau  oddiwrth 
eglwys  Sefydledig  Scotland  ;  ond  fe  wnaeth  ei  lyfr  ei  ffordd  ar  unwaith  i 
blith  y  gweithiau  saf onol  mwyaf  adnabyddus  yn  yr  iaith  Saesoneg,  ac  y  mae  yn 
sicr  o  gadw  ei  le  felly  hyd  y  diwedd.  "Llyfr,"  meddai  Arglwydd  Jeffrey  yn  yr 
Edinburgh  Review  ar  y  pryd,  "a  roddodd  i  ni  fwy  o  hyfrydwch  a  mwy  o  addysg 
na  dim  a  ddarllenasom  erioed  ar  y  testun ;  a'r  hwn,  yn  annibynol  ar  ei  deilyng- 
dod  duwinyddol,  nid  ydym  yn  petruso  ddadgan  y  darn  goreu  o  lawer  o  hanes- 
yddiaeth  a  ymddangosodd  er  dechreuad  ein  gyrfa  feirniadol.  Y  mae  yn  hynod 
o  fanwl,  dysgedig,  a  chryno,  ac  ar  yr  un  pryd,  yn  bur  lawn  o  ysbryd  a  bywiog- 
rwydd  ;  yn  arddangos,  fel  yr  ymddengys  i  ni,  gyfuniad  anghyffredin  o'r  ym- 
chwiliad  amyneddgar  a'r  farn  gref  a  nodweddant  y  dosbarth  mwyaf  llafurus  o 
haneswyr,  gyda  yr  ëofndra  meddwl  a'r  nerth  crebwyll  a  gymerir  weithiau  yn 
eu  lle."  Y  mae  llawer  o'n  darllenwyr  yn  cofio  darllen  erthygl  dra  gwerthfawr 
ar  Knox  a  ymddangosodd  yn  y  Traethodydd  yn  1859,  fel  adolygiad  ar  y 
chweched  argraífiad  o'r  gwaith  hwn.  Da  genym  argymhell  yr  argraífiad  yma  o 
eiddo  Mr.  Mullan,  fel  un  cyflawn,  cywir,  a  rhadlawn,  i  sylw  ein  cyfeillion  a 
ddymunent  ymgydnabyddu  yn  fwy  â  chymeriad  y  mae  genym  oll  gymaint  o 
achos  bod  yn  ddiolchgar  am  dano,  ac  nad  all  neb  o  honom  lai  na  bod  ar  ei  ennill 
o  gymdeithasu  âg  ef.  Nid  ydyw  Dr.  Lorimer  yn  amcanu  at  geisio  gwneyd 
drosodd  drachefn  y  gwaith  a  wnaed  mor  dda  gan  Dr.  M'Crie,  trwy  ysgriíenu 
hanes  bywyd  y  diwygiwr;  ond  y  mae  wedi  cymeryd  rhan  arbenig  o'i  waith  yn 
destun  ymchwiliad,  sef  ei  lafur  yn  Lloegr,  ac  ymysg  y  preswylwyr  Seisonig  yn 
Geneva.  Yr  oedd  ganddo  fantais  i  wneyd  yr  ymchwiliad  yma  yn  fwy  trwyadl 
nag  y  buasai  yn  bosibl  ei  wneyd  o'r  blaen,  wedi  cyhoeddiad  yr  argraífiad  ysblen- 
ydd  gan  Laing  o  "Weithiau  Knox,  ac  hefyd  wedi  iddo  gael  gafael  ar  amryw 
bapyrau  gwerthfawr  ei  hunan  ymysg  yr  ysgrifau  sydd  yn  llyfrgell  y  Dr.  Williams. 

Y  mae  y  llyfr  yn  taflu  goleuni  gwerthfawr  ar  lafur  a  dylanwad  Knox  yn  Lloegr, 
ac  yn  dangos  ei  "  fod,  dros  amry w  flynyddoedd,  yn  ddiammheuol  y  gŵr  mwyaf 
amlwg  a  dylanwadol  ymysg  y  Puritaniaid  Seisonig,"  ac  yn  fwy  na  neb  arall  "y 
teilynga  gael  ei  ystyried  fel  tad  a  sylfaenydd  Puritaniaeth  Lloegr  yn  gystal  a 
Scotland."  Yr  oedd  y  blynyddoedd  a  dreuliodd  yn  Geneva,  pan  yr  oedd  efe  a 
gwŷr  enwog  eraill  yn  gorfod  "  brysio  i  ddianc  rhag  y  gwynt  ystormus  a'r  dy- 
mhestl "  yn  amser  Mari,  yn  rhai  hynod  o  hapus  a  hynod  o  ffrwythlawn.  Yr 
oedd  Calvin  y  pryd  hyny  yn  ei  ogoniant,  ac  yn  crëu  cyfnod  newydd  yn  hanes 
y  byd.  Ond  hònir  fod  Knox  gydag  ef  yn  cydìafurio  fel  brawTd,  yn  hytrach  nag 
yn  cael  ei  ffurfio  ganddo  fel  dyegybl.  O'r  blynyddoedd  hyny  y  cyfododd 
o'r  deyrnas  hon,  nid  yn  unig  íywyd  ei  Phuritaniaeth,  ond  hefyd  ei  rhyddid 
crefyddol,  ac  yn  wir  ei  rhyddid  gwladol  yr  un  modd. 

Foreign  Devotional  Library.    The  Year  of  Sahation.    Words  ofLifefor  every  day. 

A  Booîc  of  Household  Devotion.     By  J.  J.  Van  Oostepzee,  D.D.,  Prolessor 

at  Utrecht.    The  Festival  portion  of  the  year.    Translated  by  C.  Spence. 

Edinburgh  :  Claik. 
Prayer:  its  Iìeasonableness  and  Efficacy.    By  Newman  Hall,  LL.B.    London  : 

Hamilton,  Adams  &  Co. 
The  Church  on  its  Rnees.     By  Rev.  Joseph  Evans,  Carmarthen. 
The  Church  Meeting :  an  Argument  for  the  adopticn  of  Constituiional  Principles 

in  the  Cahinistic  Methodist  or  Presiyterian  Church  of  Wahs.     By  E.  Davjs. 

Y  mae  y  fath  amser  a  hwn  yn  neillduol  yn  peri  fod  dynion  yn  teimlo  awydd 
ain  ddarllen  Dyfrau  defosîynol.     Y  Bibl,  bid  sicr,  ydyw  y  ffynnon  fawr  o  ba  im 


NODIADAU    LLENYDDOL.  387 

y  tardd  dyfroedd  y  bywyd  i  ddisychedu  yr  enaid;  ac  y  mae  yn  achos  o  ddiolch- 
garwch  dwfn  fod  cymaint  yn  ychwaneg  o  ddarllen  duwiolfrydig  ar  y  Bibl  yn  y 
deyrnas  yma  y  dyddiau  hyn  nag  a  fu  er  ys  llawer  iawn  o  flynyddoedd,  os  yn  wîr 
erioed.  Ar  yr  un  pryd  mae  y  rhai  sydd  yn  gwneyd  fwyaf  o'r  Bibl  yn  eu 
defosiynau,  yn  sicr  o  roddi  gwerth  neillduol  ar  bob  cymhorth  dynol  i  "dỳnu 
dwfr  o  ffynnonau  yr  addewidion."  Y  mae  pregethau  y  Parch.  Henry  Rees  i  ni, 
yn  yr  ystyr  yma,  o  werth  anmhrisiadwy ;  ac  y  mae  Gurnal,  a  Bunyan,  a 
Williams,  Pantycelyn,  ac  Ann  Griffiths,  o  angenrheidrwydd,  yn  anhebgorol. 
Nid  cyfoethog  Prydain  mewn  gweithiau  diweddar  o'r  natur  yma.  Y  mae  ein 
brodyr  ar  y  Cyfandir  wedi  bod  gryn  lawer  yn  f  wy  llafurus,  ac  yn  nghanol  nifer 
mawr  o  ddylanwadau  gwenwynig,  y  mae  lliaws  o  dduwiolion  yn  cael  llawer  o 
faeth  ysbrydol  trwy  eu  hysgrifeniadau.  Da  genym  weled  fod  nifer  o'r  gweith- 
iau  goreu  o'r  fath  yma  i  gael  eu  cyhoeddi  fel  "Foreign  Devotional  Library."  Y 
mae  Blwyddyn  Iachaiüdwriaeth  gan  Dr.  Oosterzee  o  Utrecht,  a  defhyddio  gair 
a  fyddai  yn  fynych  ar  wefusau  ein  tadau  duwiol,  yn  felus  iawn.  Wrth  ei 
ddarllen  yr  ydym  yn  cael  ein  hunain  yn  nghyfrinach  ysbryd  galluog  a  phur ; 
ond  wrth  draed  yr  Iesu,  ac  yn  ngolwg  mawredd  y  dyfodol,  mor  isel  â'r  gwanaf 
o  "drueiniaid  ei  bobl  ef."  Mae  llyfryn  Mr.  Newman  Hall  ar  Weddì  yn  ddad- 
ganiad  hynod  o  alluog,  mewn  cylch  mor  gryno,  ar  y  gwirionedd  presenol  mewn 
perthynas  i'r  mater  mawr  hwnw.  Darllenasora  gyda  hyfrydwch  neillduol  yr 
engreifftiau  dyddorol  a  roddir  o  atebion  i  weddi  a  gymerasant  le  o  fewn  cylch 
arbenig  sylwadaeth  yr  awdwr.  Y  mae  llyfryn  Mr.  Evans,  yr  Eglwys  ar  ei  Glin- 
iau,  yn  llawn  o  ysbryd  y  peth,  a  darllenid  ef  gan  bob  dyn  difrifol  gyda  mwy  o 
ddiolchgarwch  nag  y  byddai,  fe  allai,  yn  ymwybodol  o  hono.  Am  y  gwaith 
olaf  a  enwasom,  y  mae  yn  hyawdl  mewn  dangos  diffygion  ein  cyfarfodydd 
eglwysig.  Y  rhyfeddod  fawr,  yn  fynycb,  ydyw  eu  bod  cystal.  Ond  wedi  y 
profiad  a  gawsom  o'u  dirfawr  werth,  a  phan  mae  y  diwygiad  gwerthfawr  yma 
yn  dwyn  Cristionogion  nad  oeddent  erioed  wedì  ymarfer  â  hwynt  i  deimlo  fod 
yn  rhaid  iddynt  wrth  foddion  o'r  fatb,  ein  doethineb  ni  ydyw  gwneyd  y 
defnydd  goreu  o  honynt.  Ac  i'r  dyben  yma,  mae  yn  ddiau  y  gallai  llawer  o'n 
cyfeillion  wneyd  defnydd  da  o  awgrymiadau  y  llyfr  hwn. 

The  Leisure  Hour.    July,  1875.    Religious  Tract  Society. 

Derbyniasom  y  rhifyn  hwn  o'r  Leisure  Hour  pan  yn  ysgrifenu  y  Nodiadau 
hyn.  Yn  ychwanegol  at  ddyddordeb  cjffredin  y  cyhoeddiad,  da  genym  weled 
yn  y  rhifyn  yma  y  gyntaf  o  gyfres  o  erthyglau  gan  y  Golygydd  ar  Gymru  a'r 
Cymry.  Yr  ydym  wedi  cael  ein  blino  yn  gymaint  gan  íwnglerwch  a  thraha 
llawer  o'r  Saeson  pan  yn  ymostwng  i  gymeryd  unrhyw  sylw  o  honom  trwy  y 
wasg,  fel  y  mae  yn  ammeuthyn  gweled  boneddwr  fel  Dr.  Macaulay  wedi  cymeryd 
ychydig  drafferth  i  fỳuu  gwybod  rhy wbeth  yn  ein  cylch,  cyn  dechreu  dysgu  y 
byd  mewn  perthynas  i  ni.    Addawa  yr  ysgrifau  fod  yn  dra  dyddorol. 

Llyfr  i  Bobl  Ieuainc.  Ieuan  Gwynedd,  ei  Fywyd  a'i  Lafur.  Gan  Robert 
Oliver  Rees,  Dolgellau  ;  ac  Adolygiad  ar  ei  Gymeriad  a'i  Lafur,  gan  y 
Parch.  William  Williams,  Abercarn.     Rhan  I.      Dolgellau :  R.  O.  Rees. 

"  Os  oes  arnat  eisieu  i  beth  gael  ei  wneyd  yn  iawn,  gwna  fo  dy  hun."  Ym- 
ddengys  fod  Mr.  Rees  er  ys  liawer  o  amser  yn  teimlo  yn  anfoddlawn  i  enw  un 
o  gyfeillion  ei  febyd  sydd  wedi  haeddu  cymaint  oddiar  law  y  Cymry  gael  ei 
adael  i  syrthio  i  ddinodedd.  Ac  fel  y  mae  wedi  gwneyd  ymdrech  dra  chan- 
moladwy  i  gyhoeddi  argraffiad  prydferth  o  Weithiau  ]  euan  Gwynedd,  yr  ydoedd 
yn  awyddus  hefyd  am  gael  Cotìant  teilwng  iddo.  Ymdrechodd  gaeí  gan  rai  o 
gyfeillion  Ieuan,  y  dysgwyliasid  yn  rhesymol  iddynt  deimlo  mwy  nag  efe  dros 
ei  enwogrwydd,  ymgymeryd  â  chyfansoddi  cofiant  iddo  ;  ond  gan  nad  oeddynt 
yn  gwneyd,  ymaflodd  yn  y  gwaith  ei  hunan.    Yr  unig  ffordd  sicr  i  gael  pethiiu 


888  NODIÁDAU    LLENYDDOL. 

da  oddiauigylch !  Y  dyn  i  wneyd  cofiant,  fel  pob  peth  arall,  ydy  w  y  dyn  sydd 
yn  teimlo  y  dylai  y  fath  beth  gael  ei  wneyd,  a  than  y  teimlad  hwnw  yn 
ymgymeryd  â'i  gyílawni.  A  diolch  yn  fawr  i  Mr.  Rees  am  y  gwasanaeth 
gwerthfawr  hwn  i'w  genedl,  ao  i  gotfadwriaeth  y  Cymro  athrylithgar  a  gwlad- 
garol  nad  allwn  feddwl  am  dano  ond  gyda  theitnladau  o  anwyldeb  a  dirfawr 
barch.  Mae  ystori  bywyd  Ieuan  Gwynedd  yn  cael  ei  hadrodd  mewn  duli  sydd, 
nid  yn  unig  yn  dra  addysgiadol,  ond  hefyd  yn  hynod  o  ddií'yr.  Ac  felíy  y 
dylai  fod.  Er  fod  llawer  o'r  tragical  yn  ei  ddyoddefiadau  a'i  farwolaeth  anam- 
serol,  eto  yr  oedd  ei  holl  fyw^'d  et'  yn  ymdrechfa  wrol  a  chalonog  yn  erbyn  yr 
auhawsderau  a'i  cylchynent;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  fe  brotodd  hefyd  yn 
goncwest  ogoneddus  ar  y  cyían.  Hyderwn  y  bydd  darllen  y  llyfr  hwn  yn 
galondid  i  iìloedd  o  wŷr  ieuainc  Cymry  i  ymdrechu  ymgodi  fel  yntau  uwchlaw 
eu  hanfanteision,  ac  amcanu  at  wneyd  eu  heinioes  yn  fendith  ac  yn  bryd- 
ferthwch. 

Caebraichycafn.     Yr  Ymdrafodaeth ;  ynghyda'r  Cyfrif  Arianol.    Dan  Olygiaeth 
Mr.  "William  John  Parry,  Bethesda. 

Llyfr  o  116  o  dudalenau,  yn  cynnwys  adroddiad  cytlawn  a  chywir  o  helynt 
ryfedd  y  sefyll  allan  yn  Chwarel  y  Penrhyn  y  ílwyddyn  ddiweddaf.  Yn 
deilwng  o'r  hunan-lywodraeth  canmoladwy  a  ddangosid  gan  y  chwarelwyr  yn 
yr  achos  hwn,  nid  oes  dim  yn  cael  ei  osod  i  lawr  yma  ond  y  ffeithiau  a  ddygid 
i  sylw  yn  yr  achwynion,  gyda  yr  ohebiaeth  a  gymerodd  le  mewn  peithynas 
iddynt,  hanes  yr  ymchwiliad,  a  dyfarniad  y  canolwr.  Y  mae  y  demtasiwn  o 
ysgrifenu  dim  ar  yr  helynt  ei  hunan  wedi  ei  gochel  yn  ofalus,  ac  niroddir  dim 
o'r  tystiolaethau  a  ddygid  ger  bron  yn  ystod  yr  ymchwiliad  ;  teimlid,  mae  yn 
ddiammheu,  ei  fod  yn  llawn  ddigon  cyhoeddi  y  cwynion  yn  noethion  fel  yr 
ysgrifenid  hwynt  i'r  canolwr,  a'i  ddyfarniadau  yntau  arnynt  yn  ei  adroddiad  i 
Arglwydd  Penrhyn.  Fe  grybwyllir  hefyd  am  ymddiswyddiad  y  goruchwylwyr, 
a'r  dref'n  y  penderfynodd  ei  Arglwyddiaeth  ar  i'r  gwaith  gael  ei  gario  ymlaen 
am  y  dyfodol.  Mae  yn  debyg  fod  hwn  i'w  gymeryd  fel  adroddiad  swyddogol 
gan  y  pwyllgor,  wedi  ei  gyhoeddi  dan  olygiaeth  gŵr  ag  oedd,  os  nad  yn  ysgrif- 
enydd,  eto  yn  cael  ei  ystyried  yn  ddeheulaw  iddo.  A  dim  mwy  urddasol, 
cyflawn,  a  thêg,  ni  ellid  ddymuno.  Yr  ydym  yn  falch  o'n  calon  o'r  hanesydd- 
iaeth  a  weithredwyd  gan  chwarelwyr  Llanberis  a  Bethesda  yn  1874.  Y  mae  y 
chwyldròad  a  ddygwyd  oddiamgylch  ganddynt  wedi  gwneyd  pob  peth  yn 
newydd,  ac  wedi  eu  dirfawr  ddyrchafu,  nid  yn  unig  yn  ngolwg  eu  cydwlaclwyr, 
ond,  mae  yn  ddiammheu  genym,  yn  ngolwg  eu  meistri  hefyd.  Gresyn  dirfâwr 
fyddai  i  neb  o  honynt,  yn  y  cyí'nod  presennol  o  lwyddiant  dysglaer,  "roddi  ei 
flynyddoedd  i'r  creulawn"  trwy  anghymedroldeb. 

Taith  i'r  Dwyrain :  sef  Cijfres  o  Lythyrau  a  ymddangosodd  yn  y  et  Goleuad," 
gydag  ychwanegiadau.     Gan  y  Parch.  John  Jones,  Treborth. 

Da  genym  weled  y  llythyrau  hyn  wedi  eu  casglu  at  eu  gilydd  a'u  cyhoeddi  yn 
llyfr.  Mae  dyddordeb  anhysbyddadwy  yn  y  Dwyrain,  ac  yrydym  ynddiolch- 
gar  i  bob  teithydd  deallus  am  ei  argraihadau  mewn  perthynas  icìdi.  Yr  ydym 
wedi  darllen  y  liythyrau  hyn  gyda  blâs  neillduol.  A  phan  feddyliom  mor 
v»7erthfawr  i'r  Cymiy,  sydd  mor  hoff  o  astudio  yr  Ysgrythyrau,  bob  cymhorth 
i  ffurfìo  syniad  mwy  clir  am  y  gwledydd  sydd  wedi  eu  gwneyd  yn  enwog  byth 
ar  gyfrif  yr  amgylchiadau  pwysig  a  gymerodd  le  ynddynt ;  pan  feddyliom 
hefyd  mor  brin  ydyw  ein  ]lênyddiaeth  Gymreig  o  deithiau  dwyreiniol,  ac  fod 
y  llyfr  hwn,  ar  gyfrif  ei  gynnwys  a'i  radlonrwydd,  mor  gymhwys  i'w  roddi  yn 
nwỳlaw  lliaws  ein  cydwladwyr,  nid  allwn  lai  na  dymuno  iddo  ledaeniad 
helaeth  iawn. 

TRIFFYNNON  :   T.  M.    EYANS,   ARGLArFYDD. 


Y    TRAETHODYDD 


GWLEIDYDDIAETH   A   CHREFYDD. 

Y  mae  llawer  o  ddynion  gwir  dda  yn  ein  gwlad  sydd  yn  wrthwynebol 
iawn  i  bobl  greíyddol  ymyraeth  o  gwbl  â  phethau  politicaidd,  gan 
dybied  fod  gwleidyddiaeth  yn  beth  nad  yw  yn  perthyn  iddynt.  Edrych- 
ant  ar  grefyddwyr  fel  dinaswyr  gwlad  a  theyrnas  arall  a  gwell,  ac  y 
dylai  pynciau  gwleidyddol  gael  eu  gadael  i  ddynion  y  byd,  sydd  yn 
byw  yn  y  presennol  ac  er  mwyn  y  presennol,  heb  roddi  íawr  ystyriaeth 
i  bethau  ysbrydol  a  phethau  y  byd  a  ddàw,  "  y  rhai  sydd  yn  syniöd 
pethau  daearol."  Mae  ganddynt  lawer  o  resymau  o  blaid  eu  golyg- 
iadau.  Maent  yn  edrych  ar  wleidyddiaeth  fel  pwnc  mor  gynhyrfus,  a 
phwnc  sydd  yn  cymeryd  gaíael  yn  y  meddwl  i'r  fath  raddau,  fel  pan  y 
rhoddir  sylw  iddo  na  theimlir  fawr  duedd  i  dalu  sylw  i  hawliau  creíydd, 
ac  i  ymarfer  a  i  defosiynau ;  yn  fynych  hefyd  ceir  ei  fod  yn  cynnyrchu 
teimladau  chwerwon,  digofus,  hollol  anghristionogol,  rhwng  dynion  a'u 
gilydd ;  a  chyda  hyn,  yn  amser  etholiadau  yn  arbenig,  y  mae  annuw- 
ioldeb  yn  cyrhaedd  pwynt  uchel  a  rhyfygus;  gwelir  dynion  yn  rhedeg 
yn  wyllt  mewn  meddwdod  a  drygioni  o  bob  math ;  maent  yn  barod  at 
unrhyw  ysgelerder,  fe  ddywedir,  er  mwyn  sicrhâu  llwyddiant  eu 
plaid ;  ac  ymysg  gwleidyddwyr  cyhoeddus  eu  hunain,  y  mae  llawer  o 
dwyll  a  chyfrwysder  i'w  cael,  a  hawdd  ydyw  gweled  mai  eu  hamcan 
uchaf  yn  fynych  ydyw,  nid  gwneyd  deddfau  uniawn  a  da,  ac  ymdrechu 
llywodraethu  y  wlad  yn  y  dull  goreu  a  mwyaf  manteisiol  i  rinwedd  a 
daioni,  ond  ennill  buddugoliaeth  i'w  plaid.  Rhaid  i  ni  addef  fod 
llawer  o  hyn  yn  wirionedd.  Y  mae  llawer  o  bethau  ynglŷn  â  gwleid- 
yddiaeth  sydd  yn  ein  gofidio  yn  fawr ;  maent  yn  ddianrhydedd  i'n 
harferiadau  gwladol.  Ond  peth  arall  hollol  yw  edrych  ar  y  ffeithiau 
hyn  fel  rhesymau  digonol  i  arwain  crefyddwyr — braidd  nad  oeddem  yn 
dyweyd  i'w  cyfreithloni — i  ymgadw  yn  llwyr  o  gylch  gwleidyddiaeth. 
Yn  hytrach,  oddieithr  y  gellir  dangos — ac  yr  ydym  yn  fwy  nag  ammheus 
am  y  posiblrwydd  o  hyny — fod  cymeryd  dyddordeb  mewn  pethau 
gwladol  ac  ymdrechu  o'u  plaid  yn  ddrwg  ynddo  ei  hun,  dylai  y  fíeithiau 
hyn  fod  yn  rhesymau  paham  y  dylai  pob  dyn  da  ymdafiu  â'i  holl  enaid 
i  helyntion  gwleidyddiaeth,  ac  ymdrechu  i'w  rhyddhàu  oddiwrth  y 
1875.— 4.  2  d 


890  GWLEIDYDDIAEÎH   A   CHREF7DD. 

llygredigaethau  sydd  ynglýn  â  hwynt,  a'u  codi  i  dir  uwch  a  phuracii. 
Yr  ydym  ni  yn  credu  nas  gellir  dangos  fod  unrhyw  anghydweddiad 
rhwng  gwleidyddiaeth  a  chrefydd,  llawer  llai  fod  gwleidyddiaeth  yn 
ddrwg  ynddo  ei  hun ;  ac  yr  ydym  hefyd  o'r  íarn  y  dylai  dynion  cref- 
yddol  amcanu  yn  barhäus  at  ddwyn  i  mewn  i  wleidyddiaeth  yr  egwydd- 
orion  uchaf  a  phuraf,  a  thrwy  hyny  feddiannu  yn  enw  eu  Meistr  ac  er 
llês  i'w  deyrnas  Ef  y  rhan  hon  o  gylch  meddwl  a  llafur  dyn.  Y  mae 
yn  sicr  o  fod  yn  wir  nas  gall  y  byd  hebgor  gwleidyddiaeth ;  hebddo  fe 
fyddai  pob  peth  cymdeithasol  cyn  pen  nemawr  amser  yn  bendramwn- 
wgl;  byddai  diwedd  ar  drefn,  llwyddiant,  a  hapusrwydd  y  wlad;  ni 
byddai  gan  neb  dd'iogelwch  i'w  eiddo  na'ifywyd.  Yn  ystâd  bresennol 
y  byd  y  mae  gwleidyddiaeth  yn  hanfodol.  Ehaid  cael  deddfau.  Mewn 
teyrnas,  fel  mewn  teulu  ;  rhaid  fod  llywodraeth.  Gan  hyny  y  mae  yn 
ddyledswydd  ddiammheuol  ar  ddynion  crefyddol  i  roi  sylw  i'r  rhan  hon 
o  helynt  cymdeithas  a  gwlad,  ac  ymdrechu  i'w  hydreiddio  âg  egwyddorion 
teyrnas  nefoeddc  Ar  y  tir  hwn,  ac  ar  y  tir  hwn  yn  unig,  y  gellir  dysgwyl 
am  gyflawniad  o'r  dymuniad  a  roddwyd  gan  yr  Iesu  yn  ngenau  yr 
eglwys,  "  Gwneler  dy  ewyllys,  megys  yn  y  nef,  felly  ary  ddaear  hefyd." 

Yr  ydym  yn  meddwl  ei  fod  yn  syniad  eyfeiliornus  iawn  i  edrych  ar 
grefydd  fel  yn  cyfyngu  ei  hun  i  waith  y  cysegr — cânu  mawl,  gweddîo, 
darllen  gair  Duw,  pregethu  a  gwrandaw  yr  efengyl,  cymeryd  rhan 
mewn  gweithredoedd  dyngarol,  megys  ymweled  á'r  cleifion,  y  cystudd- 
iol,  a'r  rhai  sydd  â  chysgodau  y  bedd  yn  ymdaenu  o'u  hamgylch,  er 
lliniaru  ychydig  ar  eu  poen  a'u  gofidiau.  Bid  sicr,  y  mae  a  fyno  cref- 
ydd  â'r  pethau  hyn  a'u  cyffelyb ;  ac  â'r  pethau  hyn  yn  fwy  nag  unrhyw 
bethau  eraill  mewn  ystyr  ymarferol.  Hwynt-hwy  yw  ei  chylch  mwyaf 
priodol,  cysegredig,  a  gogoneddus.  Na  thywyned  yr  haul  ar  ein  gwlad 
pan  y  collant  eu  bri.  Ni  ddywedem  yr  un  gair  yn  erbyn  y  pethau  hyn 
am  y  byd.  Ond  er  hyn  oll,  yr  ydym  yn  llwyr  argyhoeddedig  na  fwriad- 
wyd  erioed  i  grefydd  ymgadw  o  fewn  y  eylch  hwn.  Yn  hytrach  y  mae 
hi  i  gymeryd  meddiant  ar  galon  a  meddwl  dyn  yn  yr  ystyr  ehangaf,  á 
dwyn  y  cwbl  sydd  ganddo — ei  feddiannau,  ei  dalentau,  a'i  ddyîanwad — 
dan  deyrnged  i'r  Iesu  a'i  wasanaeth,  ac  i'w  arwain  ef  i  wneyd  pob  peth 
fyddo  yn  bosibl  i  hydreiddio  cymdeithas  â'i  hegwyddorion  pur  a  dyrch- 
aíedig,  ac  fel  hyn  gwneyd  yr  Iesu  yn  Frenin  ar  bob  cylch  o  fywyd 
dynol.  Hyn  y w  sylfaen  ein  gobaith  am  y  byd,  y  gwelir  ef  ry w  ddiwrnod 
yn  rhydd  oddiwrth  bob  chwýn  llygredig,  ac  y  bydd  sancteiddrwydd  yn 
dysgleirio  ar  ffrwynau  y  meirch.  Buasem  yn  rhoi  i  fyny  bob  dysgwyliad 
am  weled  cymdeithas  yn  rhydd  oddiwrth  ei  drygau  dybryd  oni  bae  am  y 
dylanwad  puraidd  yr  ydym  yn  credu  a  gaiff  Gristionogaeth  ar  y  byd  trwy 
ei  chofleidwyr.  Yr  ydym  gan  hyny  yn  edrych  arni  fel  dyledswydd 
arbenig  ar  Gristionogion  i  daflu  yr  oll  ddylanwad  sydd  ganddynt  i'r  byd 
gwleidyddol,  fel  ag  i'w  adferyd  o  ddwylaw  pobl  annuwiol,  ei  ryddhâu 
oddiwrth  ei  lygredigaethau,  a'i  wneyd  yn  gynnorthwyol  er  llesâd  uchaf 
cymdeithas. 

Wrth  "grefydd"  golygwn  y  drefn  hono  o  grefydd  a  gredir  ac  a 
arferir  gan  Gristionogion  ar  sail  y  dadguddiad  Dwyfol.  Byddai  yn 
hawdd  dangos  y  cysylltiad  agos,  er  drwg  neu  er  da,  sydd  wedi  bodoli 
rhwng  crefyddau  eraill  a  gwleidyddiaeth.  Yn  wir,  ymhob  gwlad  bron, 
ac  ymhob  oes,  y  mae  y  cysylltiad  agosaf  wedi  ffýnu  rhyngddynt,  ac  y 


GWLEIDÎDDÌAETH    A    CBIIEFÎDD.  391 

înaent  wedi  arfer  dylanwad  mawr  ar  eu  gilydd.  Ond  y  mae  allan  o'n 
bwriad  ni  yn  bresennol  i  gymerydiystyriaethíaesmor  ëang;  cyfyngwn 
ein  sylwadau  at  grefydd  fel  y  mae  yn  ddealladwy  yn  gyffredin  yn  ein 
mysg.  Wrth  "  wleidyddiaeth  "  golygwn  weithrediadau  gwladwriaeth 
fel  y  mae  yn  gynnwysedig  o'r  dynion  hyny  sydd  yn  meddu  y  dylanwad 
uchaf  yn  ngwneuthuriad  a  gweinyddiad  deddfau  gwlad.  Y  mae 
llywodraeth  wladol  yn  bodoli  i'r  dyben  o  sicrhâu  diogelwch,  heddwch, 
a  llwyddiant  y  bobl,  yn  gyffredinol  a  phersonol ;  dysgwylir  iddi  edrych 
ar  fod  pob  dinesydd  yn  mwynhâu  ei  iawnderau  ei  bunan  yn  mysg  ei 
gyd-ddinaswyr,  a  bod  llwyddiant  y  wlad  yn  ei  pherthynas  â  gwledydd 
eraill  yn  cael  ei  sicrbâu  a'i  hyrwyddo.  Mewn  gwledydd  lle  mae  y 
Uywodraeth  yn  unbenaethol,  nid  oes  gan  y  bobl  ond  ychydig  i  wneyd 
heblaw  ymostwng  i  ba  ddeddfau  bynag  a  ffurfir  iddynt ;  nid  oes  gan- 
ddynt  na  llais  na  Uaw  ynddynt  o  gwbl ;  y  teyrn  sydd  yn  gwneyd  y  cwbl 
fel  tad  drostynt.;  Ond  mewn  gwledydd  sydd  mewn  rhan,  fel  y  wlad 
hon,  neu  yn  llwyr,  fel  America,  yn  gynnrychioladol,  y  mae  yn  disgyn  i 
ddwylaw  y  bobl  i  ddewis  y  dynion  sydd  i  ffurfio  a  gweinyddu  y 
deddfau;  ac  o  hyny  cyfyd  y  pwys  ar  i  bawb  sydd  yn  meddu  y 
fraint  o  bleidleisio  yn  etholiad  aelodau  seneddol,  feddu  syniadau 
gwleidyddol  cywir,  a'u  bod  yn  arfer  eu  dylanwad  goreu  ar  sicrhâu 
etholiad  dynion  fyddont  yn  debyg  o  bleidio  a  chynnorthwyo  y  mesurau 
a'r  egwyddorion  hyny  a  hoffìr  ganddynt,  a  pha  rai  y  dymunent  eu 
gweled  wedi  eu  corffori  yn  neddfau  eu  gwlad.  Mewn  gwledydd  felly, 
rhaid  i  bob  dyn  gyflawni  ei  ddyledswydd  yn  hyn,  fel  ymhob  peth  arall, 
yn  ffyddlawn  a  chydwybodol.  Ac  yr  ydym  yn  argyhoeddedig  fod  yr 
hwn  sydd  yn  ymgadw  rhag  gwneyd  ei  ran  o  gwbl  yn  euog  o  guddio  ei 
dalent  mewn  napcyn,  fel  y  gŵr  y  cyfeirir  ato  gan  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
nammeg  brydferth  ac  ymarferol  y  talentau.  Ac  yn  ein  byw  nis  gallwn 
osgoi  y  casgliad  y  gelwir  arno  i  roddi  cyfrif  am  ei  esgeulusdra  gan 
y  Barnwr  mawr.  Talent  i'w  defnyddio  er  llês  y  wlad  yw  dylanwad 
gwladol ;  ac  y  mae  cuddio  y  dalent  hon  mewn  napcyn  yn  gymaint 
pechod  â'r  cuddiad  gwirfoddol  o  unrhyw  dalent  arall. 

Fel  y  crybwyllasom,  nis  gellir  ammheu  fod  cysylltiad  agos  wedi  bod 
rhwng  gwleidyddiaeth  a  chrefydd  ymhob  oes  a  gwlad;  maent  wedi 
dylanwadu  ar  eu  gilydd  yn  fawr,  er  drwg  neu  er  da.  Yn  Nwyflyw- 
iaeth  bur  yr  Iuddewon,  deillient  o'r  un  ffynnonell.  Duw  oedd  ffyn- 
nonell  eu  cyfreithiau  gwh.dol  fel  eu  crefydd.  Trwy  yr  archoffeiriaid, 
a'r  prophwydi,  a'r  barnwyr,  gweinyddai  Duw  ddeddfau  y  wlad.  Ato  Ef 
yr  oedd  y  bobl  yn  cyrchu  am  gyfarwyddyd  mewn  pethau  gwladol,  fel 
mewn  pethau  ysbrydol ;  i  dderbyn  cyfreithiau  yn  ogystal  ag  i  gynnyg 
addoliad.  Yr  Arglwydd  Jehofah  oedd  eu  Brenin  yn  gystal  a'u  Duw. 
Pan  yr  archasant  am  frenin  er  mwyn  bod  megys  cenhedloedd  eraill, 
"  dy wedodd  yr  Arglwydd  wrth  Samuel,  Gwrando  ar  lais  y  bobl,  yn  yr  hyn 
oll  a  ddywedant  wrthyt ;  canys  nid  ti  y  maent  yn  ei  wrthod,  ond  myfi 
a  wrthodasant,  rhag  i  mi  deyrnasu  arnynt "  (1  Sam.  viii.  7).  Yr  oedd 
Duw  yn  gweled  o  dan  wraidd  y  cri  a  godent  am  fod  megys  cenhedloedd 
eraill.  Ei  wrthod  Ef  yr  oeddent  fel  brenin  a  deddf-wneuthurwr 
iddynt;  ni  fynent  mohono  i  deyrnasu  arnynt.  O'r  pryd  hwnw,  o'r 
diwrnod  y  cyhoeddwyd  Saul  yn  frenin  ar  Israel,  cymerodd  rhaniad  le 
rhwng  gwleidyddiaeth  a  chrefydd ;  cymerasant  bob  un  ei  ffordd  ei  hun 

3  d  3 


392  GWLEIDYDDÎÀETH   A   ÖHEEFYDD. 

Yr  oedd  y  rhwyg  rhyngddynt  weithian  yn  benlydan  ;  ond  eto  parhasant 
i  ddylanwadu  y  naill  ar  y  Uall,  i  íesur  mwy  neu  lai,  hyd  nes  y  gwrthod- 
wyd  plant  Israel  íel  cenedl,  ac  y  gwasgarwyd  hwy  dros  wyneb  yr 
holl  ddaear. 

Wrth  edrych  dros  yr  hanesiaeth  ysgrythyrol,  yr  ydym  yn  cael  fod 
llawer,  os  nad  y  rhan  fwyaf,  o  wroniaid  y  Bibl  yn  ddynion  a  gymeras- 
ant  y  blaen  yn  ngwleidyddiaeth  eu  hamserau  a'u  gwlad.  Nid  oeddent 
yn  sefyll  y  naill  ochr,  rhag  ofn  cael  eu  llygru.  Yn  hytrach  ymroddent 
â'u  holl  nerth  i  ddylanwadu  ar  wleidyddiaeth  eu  hoes.  Nis  gall  y 
dynion  duwiolaf  ammheu  eu  duwioldeb.  Yn  ol  y  mesur  o  oleuni  oedd 
ganddynt,  rhodient  gyda  Duw.  Ond  y  mae  yn  ddiau  eu  bod  hwy  mor 
enwog  am  eu  gwleidyddiaeth  ag  am  eu  crefydd.  Tra  y  maent  mewn 
bri  trwy  yr  oesoedd  fel  dynion  Duw — dynion  a  gyflawnasant  waith 
arbenig  i'w  cenedl,  dynion  oedd  yn  offerynau  yn  llaw  Duw  i  ddyrchafu 
eu  cenedl  a'u  gwlad,  neu  i'w  gwaredu  o  law  eu  gelynion — y  mae  yn 
ddiau  mai  eu  gallu  gwleidyddol  oedd  i  fesur  helaeth  y  rheswm  mwyaf 
uniongyrchol  am  eu  sefyllfa  uchel  a'u  dylanwad  mawr  ar  y  bobl.  Yr 
oeddynt  yn  ddynion  Duw  ;  yn  ddynion  oeddynt,  eithaf  tebyg,  yn  treulio 
llawer  o'u  hamser  mewn  cymdeithas  agos  âg  Ef,  yn  awyddus  i  wybod 
ac  i  wneuthur  ei  ewyllys  :  ond  yr  oeddynt  ar  yr  un  pryd  yn  wleidydd- 
wyr  mawr.  Gellir  dywedyd  am  danynt  eu  bod  hwy,  yn  eu  dydd  ac  yn 
eu  cylch,  fel  "  meibion  Issachar,  y  rhai  a  fedrent  ddeall  yr  amseroedd 
i  wybod  beth  a  ddylai  Israel  ei  wneuthur"  (1  Chron.  xii.  32).  Yr 
oeddent  yn  deall  yn  dda  wleidyddiaeth  eu  hamserau  a'u  gwlad,  ac  yn 
abl  i  gymeryd  y  blaen  yn  y  peth  hwn ;  ac  fel  dynion  yn  caru  eu  gwlad, 
taflasant  eu  holl  nerth  i  sicrhâu  iddi  wleidyddiaeth  bur.  Y  mae  yn 
dd'iau  fod  Joseph,  yr  hwn  a  eisteddai  yn  nesaf  at  Pharaoh  ar  ei  orsedd 
yn  yr  Aipht,  yn  wleidyddwr  mawr.  Ei  grefydd  a'i  ffyddlondeb  i'w 
Dduw  oedd  gwir  sylfaen  ei  ddyrchafiad;  ond  y  mae  tu  hwnt  i  bob 
ammheuaeth  ei  fod  ef  yn  wleidyddwr  doeth  ac  enwog,  onidê,  nis  gallasai 
efe  byth  lanw  y  sefyllfa  uchel  y  dyrchafwyd  ef  iddi,  a'r  hon  a  gadwodd 
yn  ddifwlch  hyd  ddiwedd  ei  oes,  gan  dderbyn  parch  parhäus  gan  y 
wlad.  Ni  fuasai  crefydd  bersonol,  pa  mor  enwog  bynag  y  byddai,  byth 
yn  gallu  ei  gymhwyso  i'w  swydd  uchel,  ar  wahan  oddiwrth  allu  gwleid- 
yddol.  O  barth  i  Moses,  gŵr  Duw — gŵr  Duw  yn  fwy  felly  na  braidd 
neb  dyn  arall  erioed — y  mae  yn  sefyll  wrtho  ei  hun,  heb  neb  i'w  gymharu 
âg  ef  ymysg  gwleidyddwyr  y  byd.  Ei  allu  gwleidyddol,  dan  fendith  ac 
ysbrydoliaeth  y  Nefoedd,  a'i  cymhwysodd  ef  i  fod  yn  arweinydd,  yn 
llywodraethwr,  ac  yn  ddeddf-wneuthurwr  i  blant  Israel  yn  yr  anialwch. 
Oni  buasai  am  ei  allu  gwleidyddol  digymhar,  ni  fuasai  byth  yn  abl  i 
arwain  a  llywodraethu  meibion  Israel  fel  ag  y  gwnaeth.  Nid  oes  genym 
ddirnadaeth  am  yr  anhawsderau  oedd  ar  ei  ffordd  i  lywodraethu  y 
dynion  hyn  ar  eu  fíbrdd  o'r  Aipht  i  Ganaan.  Y7r  oedd  y  ll'iaws  o  hon- 
ynt  yn  ddynion  direol,  direswm,  mewn  sefyllfa  oedd  ymron  yn  anwar- 
aidd,  o  herwydd  eu  hîr  gaethiwed  a'u  blinderau  yn  y  caethiwed.  Ond 
trwy  law  Moses,  ffurfiwyd  hwy  gan  Dduw  yn  bobl  briodol  iddo  ei  hun, 
i  fynegu  ei  foliant.  Gallem  gyfeirio  hefyd  at  Dafydd,  a  Daniel,  a 
Nehemiah,  a  Mordecai,  ac  Ézra,  a  lli'aws  o  rai  llai  enwog.  Yr  oeddynt 
oll  yn  wleidyddwyr  mawr,  ac  ni  sonir  gair  yn  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd 
mewn  fìordd  o  anfoddlonrwydd  a  beio  arnynt  o  herwydd  hyn.     Yn 


OWLEIDYDDIAETH    A    ÖHREFYDD.  393 

hytrach,  eu  cymeriad  a'u  cyflawniadau  politicaidd  sydd  i  fesur  helaeth 
wedi  rhoddi  iddynt  enwogrwydd,  ac  wedi  peri  iddynt  gael  y  fath  sylw 
mawr  yn  yr  Ysgrythyrau.  Buasent  wedi  treulio  oes  ddinôd,  ac  wedi 
cael  bedd  heb  sôn  am  danynt,  oni  bai  am  eu  gwleidyddiaeth.  Mewn 
amseroedd  diweddar  hefyd,  y  mae  lli'aws,  duwioldeb  pa  rai  nis  gellir  ei 
ammheu  am  foment,  a  gymerasant  ran  amlwg  iawn  er  daioni  yn 
ngwleidyddiaeth  eu  gwlad.  Yr  oedd  Cromwell  a'r  Puritaniaid  bron  i 
gyd  yn  wleidyddwyr  mawr,  ac  iddynt  hwy  ac  i'r  rhan  a  gymerasant 
mewn  gwleidyddiaeth  yr  ydym  yn  ddyledus  i  fesur  helaeth  am  y 
rhyddid  crefyddol  a  gwladol  yr  ydyin  fel  pobl  yn  ei  fwynhâu. 

Fel  hyn,  mor  bell  o  fod  yn  anghydweddol  â'u  gilydd,  y  mae  gwleid- 
yddiaeth  a  chrefydd  wedi  bod  yn  gynnorthwyol  y  naill  i'r  llall, — crefydd 
y  gwleidyddwr  yn  sancteiddio  ei  wleidyddiaeth,  ac  yn  ei  ysbrydoli  i 
weithredu  yn  unol  â'r  egwyddorion  puraf  ac  unionaf  er  llês  ei  wlad ; 
a'i  ddylanwad  politicaidd  yn  dyrchafu  ei  grefydd  i  sylw  a  pharch  mewn 
cylch  ëang  a  phwysig.  Y  trueni,  yn  ol  ein  barn  ni,  yw,  fod  dynion 
crefyddol  yn  fynych  yn  ymgadw  mor  bell  o'r  cylch  hwn  o  ddylanwad, 
ac  yn  ei  adael  i'r  graddau  y  maent  yn  meddiant  dynion  diegwyddor  ac 
anonest,  ac  yn  fynych  yn  wir  yn  nwylaw  dynion  sydd  yn  hollol  elynol 
i  grefydd.  Gŵyr  pob  un  sydd  wedi  astudio  hauesyddiaeth  mai  fel  hyn 
y  mae  wedi  bod  i  fesur  helaeth  iawn.  Y  mae  yn  drist  darllen  y  byw- 
graffiadau  a  gyhoeddir  o  bryd  i  bryd  o  ddynion  o  sefyllfa  uehel,  ar 
gyfrif  y  dadguddiedigaethau  a  geir  ynddynt  o  weithrediadau  dynion  o'r 
fath  mewn  amgylchiadau  o'r  natur  yma ;  y  maent  yn  dangos  fod  gwleid- 
yddiaeth  lawer  pryd  wedi  bod  yn  llwyr  yn  llaw  cymeriadau  hollol 
annuwiol, — dynion  a'u  buchedd  yn  llygredig,  a'u  hegwyddorion  yn 
ystwyth,  yn  barod  i  wneyd  unrhyw  beth  fel  ag  i  gadw  y  Ilywodraeth  yn 
eu  dwylaw  eu  hunain  neu  eu  plaid ;  neu  os  nad  ydoedd  eisoes  mewn 
meddiant  ganddynt,  i  ddringo  i  fyny  ati,  eu  harwyddair  oedd,  "  Uurhy w 
beth  am  sefyllfa  a  gallu."  Y  mae  crefydd  a  dynion  crefyddol  wedi 
cadw  yn  rhy  bell  yn  ol,  ac  o  herwydd  hyny,  nid  ydyw  crefydd  wedi 
dylanwadu  ar  wleidyddiaeth  y  byd  i'r  graddau  y  buasai  yn  ddymunol, 
nac  ychwaith  wedi  derbyn  trwyddo  y  daioni  a  ellid  ei  ddysgwyl.  Y  mae 
dynion  crefyddol  gwleidyddol  wedi  bod  yn  brin ;  nid  dynion  yn  ym- 
roddedig  i  hyrwyddo  rhyw  sect  neillduol  neu  ryw  athrawiaethau  Crist- 
ionogol  neillduol  yr  ydym  yn  ei  feddwl  ond  dynion  Duw,  dynion  a'r 
wlad  yn  teimlo  eu  bod  hwy  yn  ofni  yr  Arglwydd  ac  yn  awyddus  i 
wneuthur  ei  ewyllys,  dynion  brwdfrydig  yn  eu  bywyd  crefyddol,  a'u 
brwdfrydedd  dan  ddylanwad  deall  clir  a  meddwl  gwrteithiedig ;  dynion 
nas  gellid  ammheu  mai  egwyddorion  teyrnas  nefoedd  oedd  yn  eu 
lly wodraethu ;  dynion  yn  llawn  cydymdeimlad  â'r  gorthrymedig,  ac  yn 
benderfynol  i  wneyd  pob  peth  a  allent  er  ffurfio  deddfau  fyddent  yn 
cymeradwyo  eu  hunain  o  herwydd  eu  tegwch  i  bob  dosbarth ;  dyn- 
ion  a  lywodraethent  yn  annibynol  ar  bob  plaid,  ac  na  cheisient  ddim 
ond  daioni  y  wladwriaeth  a  llwyddiaut  uchaf  ei  holl  ddinasyddion.  Pe 
buasai  ychydig  nifer  o'r  cyfry  w  ddynion  wrth  ly  w  y  wlad,  a  phe  buasent 
yn  cael  eu  cynnorthwyo  a'u  cadarnhàu  gan  íyddin  gref  o  ganlynwyr  y 
gellid  dibynu  arnynt  ar  bob  cwestiwn  o  egwyddor,  buasai  golwg  dra 
gwahanol  yn  bur  fuan  ar  ein  gwlad.  Ni  fuasai  cynifer  yn  ein  Senedd, 
prif  ragoriaeth  a  chymhwysder  pa  rai  yw  eu  cyfoeth,  neu  eu  cysylltiad  â 


394  GWLEIDYDDIAETH    A   OHREFYDD. 

rhyw  monopolies  sydd  ag  eisieu  eu  hamddiffyn  a'u  helaethu.  Y  mae  yn 
fanteisiol  yn  ddiau  mewn  llawer  ystyr  fod  Seneddwyr  ein  gwlad  yn 
ddynion  cyfoethog;  ond  y  mae  yn  felldith  íawr  pan  mai  eu  cyíoeth  yw 
eu  prif  gymhwysder.  Y  mae  eisieu  dynion  yn  y  Senedd  sydd  yn  deall 
anghenion  yr  amserau,  ac  yn  abi  i  amgyffred  yn  glir  y  mesurau  a 
gynnygir,  gweled  eu  rhinweddau  a'u  ffaeleddau,  a  dyfeisio  deddfau 
fÿddont  yn  gymhwys  i  amgylchiadau  y  genedl  a'r  oes. 

Nid  yn  gymaint  i  wneyd  deddfau  ar  gyfer  crefydd  y  mae  eisieu  y 
dynion  hyn.  Yn  wir,  nid  yw  crefydd  yn  briodol  o  fewn  cylch  eu  gwaith. 
Braidd  nad  yw  crefydd  yn  galw  arnynt  i  arbed  eu  trafferth  a'i  gadael 
yn  llonydd.  Y  cwbl  y  mae  hi  am  gael  yw  llonyddwch  a  rhyddid  i 
weithio  ei  ffordd  trwy  rinwedd  ei  gallu  ei  hun,  gallu  ei  gwirionedd  a 
gwerth  ei  bendithion,  heb  gael  ei  llesteirio  mewn  dull  anghyfiawn  a 
gormesol.  Y  ffaith  o  Eglwys  Wladol  sydd  yn  gosod  angenrheidrwydd 
ar  Seneddwyr  y  wlad  hon  i  ymyraeth  o  gwbl  yn  eu  hymdriniaethau 
gwleidyddol  â  chrefydd.  Yr  hyn  sydd  eisiau  ydyw,  fod  gwladlywiaeth 
yn  cael  ei  hydreiddio  gan  ysbryd  crefydd,  ei  deddfau  yn  cael  eu  ffurfio 
ar  egwyddorion  cyfiawnder,  ac  yn  cael  eu  gweinyddu  mewn  dull  hollol 
anmhleidgar,  yn  rhydd  oddiwrth  bob  ffafr  i  na  dosbarth  na  phersonau. 
Hyn  yw  y  peth  sydd  arnom  eisieu.  Fel  y  sylwodd  yr  enwog  Dr. 
Arnold  o  barth  i  lênyddiaeth,  mai  ei  angen  mawr  oedd  nid  ychwaneg  o 
lênyddiaeth  dduwinyddol,  ond  i  lênyddiaeth  gyffredinol  gael  ei  ysgrifenu 
gan  ddynion  Uawn  o  gariad  at  Dduw  a  chariad  at  ddynoliaeth ;  yr  un 
modd,  hyn  yw  un  o  brif  anghenion  gwleidyddiaeth  ;  nid  gwladlywiaeth 
parthed  i  grefydd,  ond  gwladlywiaeth  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  dan 
ddylanwad  ysbryd  crefyddol, — ysbryd  crefydd,  sef  cyfiawnder,  purdeb, 
daioni,  yn  treiddio  ei  holl  drafodaethau. 

Bydd  yn  fanteisiol  ymhellach  i  edrych  ar  Wleidyddiaeth  a  Chrefydd 
yn  y  dull  canlynol :  yn  y  lle  blaenaf,  gwleidyddiaeth  yn  wrthwynebol  i 
grefydd ;  yn  ail,  gwleidyddiaeth  yn  gynnorthwyol  i  grefydd ;  ac  yn 
drydydd,  gwleidyddiaeth  yn  ddyledus  i  grefydd. 

I.     GWLEIDYDDIAETH    YN    WRTHWYNEBOL    I    GREFYDD,    yn    rhwystr    Ìddi 

i  fyned  ymlaen.  Y  mae  yn  ddiau  fod  gwleidyddiaeth  wedi  bod  felly  dro 
ar  ol  tro,  a  bid  sicr,  y  mae  yn  ffaith  alaethus  iawn  yn  ngolwg  pob  dyn  da. 
Ac  y  mae  yn  bosibl  bod  a  fýno  hyn  i  fesur  â'r  ffaith  bod  llawer  o'r  cyfryw 
rai  yn  cilio  oddiwrthi,  ac  yn  ei  fheiddio,  gan  ddymuno  na  byddo  gan  ddyn- 
ion  crefyddol  ddim  a  wnelont  â  hi.  Maent  yn  edrych  ar  wleidyddiaeth 
fel  yn  wrthwynebol  i  lwyddiant  a  hapusrwydd  eglwys  y  Duw  by w.  Beth 
bynag,  mae  y  gwrthwynebiad  yn  ffaith — mae  gwleidyddiaeth  yn 
fynych  yn  wrthwynebol  i  grefydd.  Yn  lle  bod  yn  gynnorthwyol  i'w 
gilydd,  ac  yn  gyd-ieuedig  er  prysuro  milflwyddiant  y  byd,  y  maent  yn 
týnu  yn  groes  i'w  gilydd,  yn  gweithredu  dan  ddylanwad  egwyddorion 
gwahanol,  yn  ymestyn  at  amcanion  gwahanol,  ac  y  mae  gwleidyddiaeth 
fel  hyn  yn  fynych  wedi  rhwystro  crefydd  i  gyrhaedd  yr  hyn  sydd  mewn 
golwg  ganddi,  sef  crefyddoli  y  byd  a'i  ddwyn  yn  ol  dan  deyrnged  i'r 
Duw  byw  yn  efengyl  ei  Fab.  Ond  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  mai 
gwell  yw  i  ddynion  crefyddol,  dan  yr  amgylchiadau,  yn  hytrach  nag 
ymneillduo  a  gadael  i  wleidyddiaeth  fyned  rhagddi  yn  ei  gwrthwyneb- 
iad  i  grefydd,  ymdrechu  ei  chael  i'w  dwylaw  a  than  eu  dylanwad  eu 
■hunain,  ac  fel  hyn  ei  dwyn  dan  warogaeth  i  grefydd.  Hyn,  dybygem 
»i,  y w  y  llwybr  mwyaf  rhesymol  a  doeth. 


GWLEIDYDDÍAETH    A    CHREFyDD.  305 

Y  mae  gwîeidyddiaeth  rai  prydiau  wedi  bod  mewn  gwrthwynebiad 
agored  i  grefydd,  wedi  ymdrechu  i'  w  niweidio  a'i  dinystrio.  Er  engraifft, 
gallwn  gyíeirio  at  Ffrainc  yn  amser  Danton,  Robespierre,  Marat,  a'u 
plaid,  yn  amser  y  chwyldròad  oínadwy  yn  y  flwyddyn  1787.  Y  pryd 
hwnw,  dymchwelwyd  yr  hen  gyfundrefn  o  lywodraeth  gyda  gwylltineb 
na  welwyd  ei  debyg  mewn  un  oes  na  chynt  na  chwedyn.  Cymerodd  y 
dynion  hyn  y  llywodraeth  i'w  dwylaw  yn  chwyrn.  Nodwedd  arbenig 
eu  gwladlywiaeth  oedd  ei  bod  yn  sylfaenedig  ar  yr  egwyddor  o  ddi- 
dduwiaeth,  Ni  fýnent  mo  Dduw  i  deyrnasu  arnynt.  Ni  chydnabydd- 
ent  ei  fodolaeth,  ac  yr  oedd  eu  holl  wladlywiaeth  mewn  gwrthwynebiad 
uniongyrchol  i'w  wasanaeth  cyhoeddus.  Anghefnogent  bob  peth 
crefyddol.  Ymdrechent  ryddhâu  eu  gwlad  o  bob  cysylltiad  â'r  Duw 
byw, — Duw  yr  Ysgrythyrau.  Ac  eto  yn  ei  le  gosodasant  i  fyny 
dduwies  Rheswm.  Hon  oedd  yr  eilun  o  fiaen  pa  un  yr  oeddynt  am  i 
bawb  blygu  glin.  Fel  delw  aur  Nebuchodonosor,  hon  oedd  y  ddelw  o 
fìaen  pa  un  yr  oedd  pawb  i  syrthio  ac  addoli.  Tra  y  gweithredent  yn 
y  dull  mwyaf  afresymol  eu  hunain,  Rheswm  oedd  y  dduwies  y  proffes- 
eat  ei  gwasanaethu.  A  hyd  yn  nôd  y  dyddiau  liyn,  y  mae  dosbarth 
lled  lliosog  yn  y  wlad  anffodus  hono  yn  edrych  ar  y  difodiad  o  grefydd 
neu  ei  hesgymundod  o'u  gwlad  fel  y  cam  cyntaf  at  wladlywiaeth  ddoeth. 
Y  mae  eu  gelyniaeth  at  greíydd  yn  ddofn  a  dwys,  ac  y  maent  yn  ystyr- 
ied  mai  hi  yw  gwreiddyn  holl  ddrygau  y  wlad.  Ac  yn  wir  pan  yr 
ystyriom  y  ffurf  sydd  yn  gyffredin  yno  ar  Gristionogaeth,  nid  ydym  yn 
rhyfeddu  cymaint.  Y  mae  Pabyddiaeth  a'i  holi  ofergoeledd  yno  wedi 
cadw  y  bobl  yn  gaeth  mewn  anwybodaeth;  mae  d)lanwad  yr  offeiriaid 
wedi  bod  tu  hwnt  i'n  dychymyg  ni,  a'r  dyianwad  hwnw  wedi  cael  ei 
arferyd  yn  erbyn  dysgeidiaeth  rydd,  ac  er  perswadio  y  bobl  i  dderbyn  y 
credöau  mwyaf  ofergoelus,  credöau  sydd  yn  ddigon  i  wneyd  byd  o 
anffyddwyr.  Nis  gellir  ammheu  fod  y  cyfryw  bethau  yn  arwain  lluoedd 
o  ddynion  meddylgar  i  ddirmygu  a  gwawdio  crefydd.  Nid  ydynt  yn 
edrych  ar  grefydd  fel  ei  dysgir  yn  y  Gair  dwyfol,  ac  ni  chefnogir  hwynt 
i  fyned  at  yr  Ysgrythyrau  am  eu  dysgeidiaeth ;  edrychant  arni  yn  unig 
fel  yr  arferir  hi  gan  ei  phroffeswyr  a'i  swyddogion.  Beth  bynag  y  mae 
crefydd  yn  ddyoddef,  y  mae  dynion  o  feddyliau  cryíìon  a  gwrteithiedig 
yn  ei  fneiddio,  a  hefyd  dynion  o  deimladau  tyner  a  dyngarol.  Gyda'r 
gofid  dwysaf  yr  ydym  weithiau  wedi  darllen  rhai  o  sylwadau  Garibaldi, 
— -dyn  sydd  wedi  dangos  ei  hun  y  fath  wron  a'r  fath  wladgarwr.  Mae 
y  dyn  mawr  hwn  wedi  ysgrifenu  o  bryd  i  bryd  rai  pethau  cryfìon  iawn 
yn  erbyn  crefydd ;  ond  y  mae  i'w  gofìo  mai  yn  erbyn  crefydd  yn  y  ffurf 
y  mae  efe  yn  dyfod  i  gysylltiad  parhäus  â  hi,  y  ffurf  Babyddol ;  ac  yn  y 
ffurf  hon  y  mae  crefydd  wedi  bod  ar  ei  wlad  yn  iati  orthrymus,  ac  yn 
achos  drygau  nad  oes  genym  ni  yn  y  wlad  hon  fawr  syniad  am  danynt. 
Mae  y  ffeithiau  hyn  wedi  crëu  rhwyg  rhwng  Uiaws  o  wleidyddwyr  â 
chrefydd  yn  ngwledydd  y  Cyfandir,  ac  wedi  gosod  gwleidyddiaeth,  mor 
bell  ag  y  mae  y  dosbarth  hwnw  yn  cyrhaedd,  yn  wrthwynebol  i  grefydd. 
Ac  y  mae  yn  bosibl  fod  perygl  yn  y  dyfodol  i  grefydd  yn  y  wlad  hon  yn 
y  cyfeiriad  hwn,  perygl  sydd  fel  yn  agoshàu  yn  barhäus.  Y  mae  yn 
ein  Senedd-dai  yn  Mhrydain  yn  awr  ddynion  nad  ydynt  yn  petruso 
proffesu  eu  hunain  yn  wrthwynebol  i  grefydd  yr  Arglwydd  Iesu.  Ac  y 
mae  yn  amlwg  fod  yr  ysbryd  anffyddol  hwn  yn  ennill  nerth  ofnadwy 


390  GWLEIDYDDIAETH    A   CHREFYDD. 

mewn  rhai  trefydd  yn  ein  gwlad.  Fel  dangoseg  o  hyn,  nid  oes  dim  yn 
fwy  alaethus  wedi  cymeryd  lle  yn  ddiweddar  na'r  nif'er  fawr  o  bleidleisiau 
gafodd  Bradlaugh,  archesgob  anfìyddiaeth  ein  gwlad,  yn  ei  ymgais  tua 
blwyddyn  yn  ol  yn  Northampton  am  eisteddle  íel  cynnrychiolydd  y  dref 
hono  yn  y  Senedd.  Yr  oedd  pob  pleidlais,  yn  ddiammheu,  yn  bleidlais 
anfìyddol,  neu  yn  cydymdeimlo  àg  anífyddiaeth  ;  ac  fe  gafodd,  os  ydym 
yn  coflo  yn  iawn,  yn  agos  i  ddwy  fîl  o  honynt.  Pan  mae  y  fath  ddynion 
yn  ymwthio  i'r  blaen,  ac  yn  cymeryd  rhan  bwysig  yn  ffurfîad  gwlad- 
îywiaeth  teyrnas,  gellir  dysgwyl  iddo  fod  yn  wrthwynebol  i  grefydd. 

A  siarad  yn  gyffredinol,  y  mae  gwleidyddiaeth  yn  wrthwynebol  i 
grefydd  pan  y  mae  ei  phleidwyr  yn  cael  eu  llesteirio  gan  y  gyfraith 
rhag  gweithredu  yn  ol  ei  hegwyddorion  ac  ymaríer  â'i  seremon'iau,  pan 
nad  yw  yr  egwyddorion  a'r  seremoniau  hyny  yn  unrhyw  anghyfiawnder 
âg  eraill,  nac  ychwaith  yn  unrhyw  droseddiad  o  egwyddorion  sylfaenol 
moesoldeb.  Pe  byddai  unrhyw  anghyfiawnder  i  eraill  yn  cael  ei 
wneyd,  neu  pe  byddai  unrhyw  droseddiad  o  egwyddorion  sylfaenol 
moesoldeb  yn  cymeryd  lle,  dyledswydd  gwleidyddiaeth,  ar  ran  hawliau 
cymdeithas,  fyddai  ar  unwaith  wrthwynebu  hyny.  Iaith  briodol  gwleid- 
yddiaeth  i  bob  dyn  yn  ei  gysylltiadau  crefyddol  y  w,  "  Ti  gei  ganlyn 
argyhoeddiadau  dy  gydwybod  i'r  pwynt  pellaf  sydd  yn  bosibl,  gyhyd  ag 
na  byddo  neb  arall  yn  cael  niwed  oddiwrthynt,  ac  na  wnei  di  ddim  fyddo 
yn  groes  i  egwyddorion  sylfaenol  moesoldeb :  pan  y  cyrhaeddi  y  terfynau 
hyn,  ni  chei  di  fyned  ymhellach."  Yn  unol  â'r  iaith  hon,  ffurfiwyd 
y  ddeddf  a  adnabyddir  wrth  yr  enw,  u  The  Mortmain  Actỳ'  sydd  yn 
gommedd  i  eiddo  a  meddiannau  gael  eu  rhoi  mewn  ewyllys  at  amcanion 
crefyddol  o  fewn-deuddeng  mis  i  farwolaethy  testamentwr.  Y  mae  yn 
berffaith  hysbys  fod  eglwys  Rhufain  o  bryd  i'w  gilydd  wedi  cyfoethogi 
ei  thrysorfa  tu  hwnt  i  gyfrif  â  chyfoeth  wedi  ei  wasgu  oddiwrth  ei 
haelodau  cyfoethog  ar  eu  gwelyau  marw.  Gwyddai  yr  offeiriaid 
Pabaidd  yn  dda  pa  fodd  i  wneuthur  hyn.  Ysgydwent  o  flaen  y 
trueiniaid  oedd  yn  marw  boenau  purdan,  adgoffäent  iddynt  eu  hannuw- 
ioldeb,  bygythient  hwy  â  fiìamau  ofnadwy  digofaint  Duw,  a  pherswadient 
hwy  i  roddi  eu  meddiannau  i  goffrau  yr  eglwys  fel  ag  i  sicrhâu 
gweddîau  yr  eglwys  drostynt  er  mwyn  iddynt  gael  gwaredigaeth  fuan 
o'r  purdan  ;  a  thrwy  hyn  gadäwyd  llawer  gweddw  a  phlentyn  amddifad 
mewn  tlodi  dirfawr.  I  rwystro  yr  anghyfìawnder  hwn  y  mae  gwleid- 
yddiaeth  y  wlad  hon  wedi  cyfryngu,  ac  wedi  penderfynu  na  chaiff  y 
drwg  yma  fod  mwy  ;  na  chaiff  eraill  ddim  dyoddef  trwy  ofnau  cydwybod 
wedi  deffroi  ar  wely  angeu  gan  offeiriadaeth  hunan-geisiol.  Ond  lle 
na  byddo  unrhyw  anghyfiawnder  yn  cael  ei  wneyd  i  eraill,  nac  ychwaith 
unrhy w  droseddiad  o  egwyddorion  sylfaenol  moesoldeb  yn  cymeryd  lle, 
nid  oes  gan  wleidyddiaeth  unrhyw  hawl  i  ymyraeth. 

Ond  er  heb  hawl,  y  mae  gwleidyddiaeth  wedi  ymyraeth  dro  ar  ol 
tro.  Beth  oedd  y  deddfau  cryfion  a  manwl  o  dan  ba  rai  gorfu  i 
Anghydffurfiaeth  ddyoddef  am  rlynyddau  lawer  yn  y  wlad  hon,  ond 
gwladlywiaeth  o'r  natur  yma?  "  The  Five  Mile  Act,"  "  The  Conventicle 
Act,"  "TheTest  and  Corpo'rations  Act"  a  ll'iaws  heblaw  hyny,  yr  oll 
wedi  eu  hysbrydoli  gan  yr  un  egwyddor,  a  berthynant  i'r  dosbarth  hwn. 
Yr  oeddynt  oll  yn  waith  gwleidyddwyr  wedi  ymbriodi  âg  egwyddorion 
ac  arferiadau  Eglwys  Lloegr,  yn  benaf  ar  ei  hochr  Eufeinig,  a  phasiwyd 


CWLEIDYDDIAETH    A    CFIREFYDD.  397 

hwynt  gan  Senedd  ein  gwlad  i'r  dyben  o  sicrhâu  uchafiaeth  yr  Eglwys 
hono,  ac  i  anghymeradwyo  a  dinystrio  yr  arferiad  o  unrhyw  seremoníau, 
a  llwyddiant  unrhyw  athrawiaethau  gwahanol.  Offeiriaid  ac  offeiriad- 
aeth  cynllwyngar  oedd  tu  cefn  i'r  cyfan;  ond  gwleidyddiaeth  oedd  y  llaw- 
forwyn  trwy  yr  hon  y  dygwyd  y  cwbl  i  weithrediad.  A  phwy  all 
ddyweyd  y  niwed  a  dderbyniodd  creíydd  drwy  y  wladlywiaeth  ormesol 
hon  ?  Mae  yr  hyn  a  adroddir  am  ddyoddefiadau  llawer  o'r  rhai  a 
nacäodd  gydymffurfio  â'r  deddfau  eglwysig  a  ffurfiwyd  gan  Senedd  ein 
gwlad  yn  crëu  arswyd  yn  ein  calonau.  Gawsant  ddyoddef  tlodi  a 
gwarth  ac  erlidiau  nad  oes  genym  fawr  syniad  am  danynt.  Ac  na 
feddylied  neb  fod  yr  ysbryd  gormesol  hwn  wedi  myned  allan  o  fôd.  Y 
mae  ei  ewinedd  wedi  eu  tori  fel  nas  gallant  larpio  na  gwneyd  nemawr 
niwed  i  neb  fel  cynt ;  ond  y  maent  eto  mewn  bôd,  ac  y  mae  yr 
ysbryd  erlidigaethus  yr  un  ffunud  â  chynt.  Pe  byddai  y  gallu  yn 
gyfatebol,  cymerid  oddiwrth  Anghydffurfiaeth  a  Phrotestaniaeth  yr  oll 
o'u  breintiau  dinesig  a  chrefyddol.  Ond  trwy  drugaredd,  y  mae  ein 
llinynau  ni  wedi  syrthio  mewn  lleoedd  hyfryd,  y  mae  i  ni  etifeddiaeth 
dêg.  Trwy  i'n  cyndeidiau  gael  nerth  i  ymdrechu  yn  galed  ac  i 
ddyoddef  yn  fawr  fel  ag  i  ddadwneyd  gweithredoedd  niweidiol  gwleid- 
yddiaeth  bwdr,  sicrhasant  iddynt  hwy  eu  hunain,  i'w  plant,  ac  i'w  gwlad 
ryddid  llawn  i  addoli  a  gwasanaethu  Duw  yn  ol  argyhoeddiadau  eu 
cydwybod  a'u  deall. 

Y  mae  gwleidyddiaeth  yn  wrthwynebol  i  grefydd  pan  fyddo  crefydd 
yn  cael  ei  rhwystro  gan  y  llywodraeth  rhag  cael  llwybr  clir  i  weithio 
ei  ffordd  trwy  rymei  hegwyddorion  eihunan,  pan  na  fyddo  yn  gwneyd  un- 
rhyw  anghyfiawnder  â  phleidwyr  credöau  eraill,  neu  ddynion  heb  gredo  o 
gwbl.  Yr  oedd  felly  yn  arbenig  yn  ngwledydd  y  Oyfandir,  lle  ni  chai 
y  Bibl  ei  wasgaru,  a  lle  y  gwarafunid,  dan  awdurdod  a  gorchymyn  y 
Pab  a'i  ganlynwyr,  addysgiadau  crefyddol  croes  i  addysgiadau  Eglwys 
Ehufain.  Y  cwbl  a  geisiwyd  dros  y  Bibl  ac  athrawiaethau  Protestan- 
aidd  oedd  drŵs  agored  i  weithio  eu  ffordd  yn  ol  eu  gwerth.  Nid  oeddid 
am  i  neb  gael  ei  orfodi  i  dderbyn  addysgiadau  y  llyfr  neu  y  pregethwr. 
Y  cwbl  a  ofynid  oedd  rhyddid ;  rhyddid  i'r  Bibl  a'i  wirioneddau  gael 
cyfle  i  ddylanwadu  ar  gymdeithas,  ac  i  ganmol  eu  hunain  i  sylw  y 
wlad.  Ond  llais  gwleidyddiaeth  dan  arweiniad  Pabyddiaeth  oedd,  Na, 
nis  gellir  caniatâu  y  rhyddid  hwn.  A  thrwy  hyn  rhwystrwyd  yr  efengyl 
i  fyned  rhagddi ;  cynnorthwyid  offeiriadaeth  dwyllodrus  a  gormesol  yn 
hytrach  na  chrefydd;  cynnorthwyid  plaid,  oedd  yn  ofni  colli  ei  gafael 
ar  y  bobl  yn  hytrach  na  gwirionedd.  Gorfu  i'r  rhai  fu  mor  ëofn  a 
dangos  unrhyw  ffafr  i'r  efengyl,  yn  enwedig  ei  phleidio,  ddyoddef  y 
caledi  mwyaf;  dygwyd  hwy  ymaith  megys  â  llifeiriant;  a  rhoddwyd 
terfyn  i'w  llafur  trwy  eu  gwthio  i  garcharau  tywyll,  i'r  chwil-lýs,  a 
thrwy  ddirwyon  trymion,  a  gorfu  i  lawer  o  honynt  wneuthur  iawn  am 
eu  dewrder  trwy  alltudiaeth  neu  farwolaetb.  Fel  hyn  y  mae  crefydd 
yn  fynych  wedi  dyoddef  yn  echrydus,  ac  wedi  cael  ei  thŷnu  trwy  y 
llaid.  Y  mae  gorchymynion  llywodraethau  wedi  myned  allan  yn  ei 
herbyn.  Y  mae  brenhinoedd  y  ddaear  wedi  ymosod,  a'r  penaethiaid 
wedi  ymgynghori  ynghyd  yn  erbyn  yr  Arglwydd  ac  yn  erbyn  ei  Grist 
ef.  Ond  er  hyn  oll,  y  mae  y  gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr  Iesu  wedi 
gweithio  ei  ffordd  ar  y  ddaear,  ac  y  mae  yn  debyg  na  fu  amser  erioed 


808  GWLËIDYDDIAETEI    A    CHREFYDD. 

ar  ein  gwlad  pan  yr  oedd  ei  gwrs  mor  glir  o  ran  rhwystrau  gwleidyddol 
ag  yn  y  dyddiau  byn.  Ac  os  na  fydd  llwyddiant  yr  efengyl  yn 
anghymharoî  o  gyflym,  wrth  ddrŵs  ei  phroffeswyr  y  gorwedda  y  bai. 
Gwir  íod  rhwystrau  eraill  ar  ei  ffordd  hebiaw  rhwystrau  gwleidyddol; 
ond  y  mae  yn  fater  pwysig  íod  y  rhai  byn,  i  fesur  helaeth,  wedi  eu 
symud,  a  bod  drŵs  agored  iddi  i  gyhoeddi  "  ancfowiliadwy  olud  Crist." 
Ond  y  mae  gwleidyddiaeth  yn  rhwystro  Uwyddiant  crefydd  mewn 
ffyrdd  eraill  heblaw  trwy  gyfreithiau  sydd  yn  dwyn  cysylltiad  union- 
gyrchol  â  chrefydd ;  yn  enwedig  trwy  gyfreithiau  sydd  yn  dal  i  fyny  ac 
yn  cefnogi  pethau  sydd  yn  groes  i  grefydd  Mab  Duw.  Gwneir  hyn  yn 
fynych  mewn  cysylltiad  â  phethau  cymdeithasol.  Er  engraifft,  edrycher 
ar  wladlywiaeth  ein  gwlad  o  barth  i  werthiant  diodydd  meddwol.  Pa 
olwg  bynag  a  gymerwn  ar  fanylion  Licensing  Act  y  Llywodraeth 
ddiweddar,  ac  ar  yr  un  Act  wedi  ei  chyfnewid  gan  y  Llywodraeth 
bresennol,  a  beth  bynag  yw  ein  golygiadau  mewn  perthynas  i'r 
Permissive  Bill,  nis  gellir  ammheu  am  fynyd  fod  cyfundraeth  y  tafarn- 
dai,  fel  y  mae  yn  bod  yn  ein  gwlad,  yn  wrthwynebol  iawn  i  lwyddiant 
crefydd  a  rhinwedd.  Y  mae  hyn  yn  anwadadwy.  Y  mae  meddwdod 
a'i  gyd-ddrygau  yn  cael  eu  meithrin  yn  fawr  trwy  werthiad  dîodydd 
meddwoì,  ac  y  mae  y  gweithiad  hwnw  yn  cael  ei  gyfreithloni  gan 
ddeddfwriaeth  y  wlad ;  ac  nis  gallwn  osgoi  yr  argyhoeddiad  fod  ein 
gwleidyddiaeth  yn  y  peth  hwnw  a  phethau  cyffelyb  yn  rhwystro  llwydd- 
iant  crefydd.  Y  mae  yn  dangos  i  ni  yn  sicr  yr  angenrheidrwydd 
anhegorol  am  i  wleidyddiaetb  y  wlad  gael  ei  dôneiddio  gan  ysbryd 
crefydd.  Ood  nis  gwneir  hyn  byth  cyhyd  ag  y  bydd  gwleidyddiaeth  yn 
nwylaw  dynion  sydd  yn  ddifater  am  grefydd,  heb  sôn  am  fod  yn  elyn- 
iaethus  iddi,— dynion  sydd  yn  fwy  pryderus  am  ennill  pleidleisiau 
mewn  etholiad  nag  am  wneyd  yr  hyn  a  deimlir  gan  eu  calonau  sydd  yn 
iawn. 

II.    GWLEIDYDDIAETH   YN    WASANAETHGAR    I    GREFYDD — yn     gynnorth- 

wyol  er  lledaeniad  ei  gwirioneddau  a'i  hegwyddorion.     Ac  y  mae  yn 
bosibl  iddi  fod  felly  heb  sengyd  ar  iawnderau  neb. 

Ymdrecha  rhai  ddangos  gwasanaethgarwch  gwleidyddiaeth  i  grefydd 
drwy  gyfeirio  at  y  cynnorthwy  arianol  y  mae  rhai  Llywodraethau  wedi 
roddi  tuag  at  hyrwyddo  addysgiadau  crefyddol.  Ond  y  mae  yr  amcan- 
ion  sydd  wedi  arwain  i'r  cynnorthwy  hyn  gael  ei  roddi  yn  rhai  peryglus 
iawn.  Y  mae  llywodraeth  yn  bodoli  yn  arbenig  i  wneyd  ac  i  wein- 
yddu  cyfreithiau  y  wlad  rhwng  dyn  a  dyn — cyfreithiau  yn  perthyn 
iddynt  fel  dinaswyr ;  penderíynu  pa  faint  o  drethi  sydd  yn  ofynol  er 
cario  ymlaen  waith  y  Llywodraeth,  a  pha  fodd  i'w  codi ;  a  pherthynas 
y  wlad  à  galluoedd  tramor.  Hyn  yw  ei  gwaith  pr'iodol.  Ond  mewn 
rhai  gwledydd,  y  mae  yn  dygwydd  fod  y  Llywodraeth  wedi  cymeryd  i 
undeb  â  hi  ei  hun  ffurf  neillduol  o  grefydd.  Mae  y  ffurf  hon  yn 
ymddibynu  ar  opiniynau  neillduol  y  rhai  sydd  yn  llywodraethu,  neu  ar 
yr  opiniynau  sydd  ar  y  pryd  yn  dygwydd  bod  mwyaf  mewn  bri  a 
dyìanwad,  ac  sydd  wedi  goddeí  iddynt  eu  hunain  gael  eu  cymeryd  i 
undeb  â'r  Llywodraeth  fel  y  cyíryw.  Pan  y  cymer  yr  undeb  hwn  le, 
mae  y  Lîywodraeth  dan  fath  o  orfodaeth  1  gynnorthwyo  a  phleidio  y 
fi'urf  neillduol  hono  ar  grefydd.  Braidd  y  gellir  peidio  gweled  fod 
egwyddor  beryglus  iawn  yn  gorwedd  o  dan  yr  undeb  hwn.    Mae  yn 


OWLEIDi'DDIAETH   A    CíTREFîDD.  309 

bosibl  yr  etyb  yn  dda  yn  ngolwg  y  rhai  hyny  sydd  yn  proffesu  yr  un 
grefydd  ag  sydd  mewn  undeb  â'r  Llywodraeth.  Gallwn  yn  hawdd 
weled  paham  y  maent  hwy  yn  gweled  dymunoldeb  yn  y  drefn  hono  o 
gario  pethau  ymlaen.  Ond  y  mae  yr  e^wyddor  yn  beryglus,  ac  hefyd 
yn  anghyfiawn  iawn  tuag  at  y  rhai  sydd  yn  coleddu  syniadau  ac  argy- 
hoeddiadau  crefyddol  gwahanol  i  grefydd  y  Llywodraeth.  Gallwn  yn 
hawdd  synied  am  yr  undeb  hwn  dan  amgylchiadau  fyddont  yn  niweidiol 
iawn  i  lwyddiant  crefydd.  Cymerer,  er  engraifft,  Madagascar.  Gwydd- 
om  mai  y  rhan  gymerodd  Llywodraeth  y  wlad  hono  tuag  at  Gristion- 
ogaeth  a  arweiniodd  i  Gristionogaeth  gael  ei  hymlid  o'r  wlad  flynydd- 
oedd  yn  ol.  Ac  ai  nid  yr  un  nodwedd  a  arweiniodd  i'r  holl  erlid  íu  ar 
Brotestaniaid  mewn  gwledydd  Pabaidd  flynyddau  yn  ol,  a'r  hyn  sydd 
yn  ffurfio  y  fath  anghlod  ar  hanes  Cristiouogaeth  ?  Y  mae  yn  hawdd 
iawndyweyd,  Protestaniaethsydd  aryrorseddyny  wladhon,  acoherwydd 
hyny  nad  oes  genym  ddim  i'w  ofni,  dim  i'w  anghymeradwyo.  Mae  yr 
egwyddor  yr  un.  A  thra  mai  Protestaniaeth  sydd  ar  yr  orsedd  heddy w, 
ac  mewn  awdurdod,  mae  y  foneddiges  mewn  ysgarlad  yn  chwareu  â'r 
Llywodraeth  gyda  llawer  mwy  o  ryddid  ac  ëoíndra  nag  yr  ydoedd 
ychydig  flynyddoedd  yn  ol,  ac  y  mae  gweision  ffyddion  iddi,  yn  ymwyb- 
odol  neu  yn  anymwybodol,  yn  hyrwyddo  ymlaen  ei  manteision  hi  gyda 
chyflymdra  nas  gwyddom  beth  all  gymeryd  lle  cyn  pen  deg  neu  ugain 
mlynedd.  Yr  unig  egwyddor  gyfiawn  i  lywodraeth  ydyw,  rhyddid  i 
bawb,  ffaír  i  neb ;  y  mae  cydwybod  y  naill  ddyn  i'w  pharchu  fel  y  llali. 
Yr  ydym  yn  credu  y  byddai  gwleidyddiaetlî  y  wlad  hon  yn  wasan- 
aethgar  i  grefydd  pe  byddai  iddi  ryddhàu  Eglwys  Loegr  o'i  hundeb  â'r 
Llywodraeth — undeb  sydd  yn  ei  gosod  dan  awdurdod  y  Llywodraeth. 
Pan  y  meddyliom  o  ddifrif,  beth  all  fod  yn  fwy  gwrthun  na  bod  Llyw- 
odraeth  wladol  yn  rheoli  ac  yn  liy wodraethu  yr  eglwys  ?  Llywodraeth, 
y  mae  yn  eithaf  posibl,  na  fydd  ei  phrif  ddynion  yn  meddu  y  gradd 
lleiaf  o  gydymdeimlad  â  chreíydd  ?  Llywodraeth  yn  dewis  swyddogion 
penaf  yr  Eglwys,  ac  yn  eu  dewis  yn  fwy  o  herwydd  rhesymau  politic- 
aidd  na  rhesymau  crefyddol  ?  Senedd  y  gall  fod  rhai  o'i  haelodau  yn 
wawdwyr  crefydd,  ac  eraill  yn  unrhyw  beth  yn  hytrach  nag  yn  aelodau 
cywir  o'r  Eglwys,  yn  penderfynu  beth  yw  ei  hathrawiaethau  a'i  sere- 
moníau  i  fod  ?  Y  mae  y  fath  beth  yn  afresymol  a  gwrthun.  Dylai  yr 
offeiriaid  eu  hunain  ymgodi  megys  un  gŵr  yn  erbyn  y  fath  gamwri. 
Dylent  eu  gwrthod  gyda'r  holl  ddirmyg  sydd  yn  bosibl  i'w  heneidiau. 
Ond  eto  hyn  yw  sefyllfa  yr  Eglwys  Wladol.  Y  wladwriaeth  sydd  yn 
dewis  ei  phrif  swyddogion,  y  Ẅladwrîaeth  sydd  yn  penderfynu  ei 
hathrawiaethau  a'i  seremoniau.  Y  rhyfeddod  yw  ei  bod  yn  gallu  bod 
yn  dawel  am  fynyd,  ac  nad  ydyw  oddiar  eiddigedd  sanctaidd  am  ei 
hiawnderau  yn  ymgodi  gyda  nerth  i  fýnu  gwared  o'r  iau  sydd  ar  ei 
hysgwyddau.  Mae  yn  ddiau  na  fuasai  hi  byth  yn  dawel  am  fynyd  awr 
o  dan  y  fath  sarhâd  oni  bae  am  yr  arian  y  mae  yr  undeb  hwn  yn 
sicrhâu  iddi.  Y  mae  hi  yn  foddlawn  i'r  caethiwed  er  mwyn  y  tâl ;  mae 
y  tâl  yn  dallu  ei  llygaid  rhag  gweled  chwitliigrwydd  ei  sefyllfa.  Yr 
ydym  yn  dal  y  buasai  gwleidyddiaeth  yn  gwneyd  gwasanaeth  dirfawr  i 
grefydd  pe  cymerai  oddiar  y  Liywodraeth  gontrol  yr  Eglwys,  a  gadael  i 
Eglwys  Loegr,  fel  pob  eglwys  aiall,  sefyli  er  ei  thraed  ei  hunan, — 
myned  ymlaen  yn  ei  ffordd  ei  hun,  Uedaenu  ei  hegwyddorion  ei  hun,  yn 


400  GWLEIDYDDIAETH  A  CHREFYDD. 

penderfynu  ei  hathrawiaethau  a'i  seremoniau  ei  hun,  a  hefyd  dewis  ei 
holl  swyddogion. 

Y  mae  gwleidyddiaeth  yn  wasanaethgar  i  grefydd  pan  y  mae  yn 
sicrhâu  i'w  phleidwyr  ryddid  cyflawn  i  ymarfer  â'i  seremoniau  ac  i 
actio  yn  ol  ei  hegwyddorion.  Yr  ydyin  ni  yn  byw  mewn  gwlad  lle  y 
caniatëir  y  rhyddid  hwn  i  bawb.  Ni  feiddia  neb  beri  oín  i  ni  pan  y 
ceisiwn  addoli  Duw  yn  ol  argyhoeddiadau  ein  cydwybod.  Beth  bynag 
fyddo  ein  daliadau,  yr  ydym  yn  rhydd  i'w  coleddu  ac  i  weithredu  yn 
unol  â  hwynt,  tra  nad  ydym  ni  yn  sathru  ar  iawnderau  eraill.  Wrth 
gânu,  gweddio,  pregethu,  neu  wrando,  nid  oes  neb  o  honom  yn  teimlo 
unrhyw  beth  tebyg  i  bryder  rhag  cael  ein  dal  yn  cymeryd  rhan  yn  y 
fath  wasanaeth.  Yr  ydym  yn  berffaith  rydd,  yn  berffaith  ddioín. 
Mae  y  rhyddid  a'r  diogelwch  hwn  wedi  dyfod  i  ni  trwy  wleidyddiaeth. 
Gallwn  ddiolch  i  wleidyddiaeth  am  sicrhâu  i  ni  y  bendithion  hyn.  Mae 
gwledydd  yn  ein  byd  nad  ydynt  yn  gwybod  ond  ychydig  am  danynt ; 
maent  yn  hyn  o  dan  iau  gorthrwm  ac  erlidiau  crefyddol.  Byddai 
cyffesiad  cyhoeddus  o  Grist  a  Phrotestaniaeth  yn  sicr  o  ddwyn  arnynt 
ar  unwaith  erlidigaeth  gref,  erlidigaeth,  fe  ddichon,  hyd  at  farwolaeth. 
Bu  felly  yn  ein  gwlad  ni  ddim  Uawer  iawn  o  amser  yn  ol.  Ond  erbyn 
heddyw  y  mae  ein  gwleidyddwyr  yn  ddoethach,  ac  yn  gweithredu 
oddiar  egwyddorion  tecach  a  mwy  cyfiawn ;  yn  raddol  y  maent  wedi 
estyn  allan  i  holl  ddinaswyr  ein  gwlad  y  rhyddid,  er  nas  gellir  dy wedyd 
y  cydraddoldeb  a  fwynhëir  gan  yr  holl  gyfundebau  creíyddol.  Yr  un 
modd  y  mae  yn  rhoddi  rhyddid  i  ledaeniad  gwirioneddau  ac  egwyddor- 
ion  crefydd;  rhyddid  nid  yn  unig  i  gydymffurfio  ein  hunain  â'i 
gofynion,  ond  hefyd  i  ymdrechu  mewn  pob  modd  cyfreithlawn  a  thêg 
i  berswadio  eraill  i  wneuthur  yr  un  peth,  i  goleddu  yr  un  opiniynau,  ac 
i  gymeryd  rhan  yn  yr  un  gwasanaeth.  Gallwn  yn  hawdd  synied  am 
amgylchiadau  lle  byddai  rhyddid-  i  bersonau  o  argyhoeddiadau  neillduol 
i  wasanaethu  Duw  yn  unol  â  hwynt  heb  fod  ganddynt  ryddid  i 
ymdrechu  i'w  lledaenu.  Yn  wir  yr  oedd  felly  yn  Bhuíain  i  fesur,  tra 
yr  oedd  y  ddinas  hono  dan  lywodraeth  y  Pab.  Yr  oedd  rhyddid  gan  y 
llýs-genadon  Prydeinig  i  wasanaethu  Duw  yn  y  ffurf  Brotestanaidd, 
ond  ni  feiddient  gefnogi  y  lledaeniad  o  egwyddorion  Protestanaidd, 
llawer  llai  ymdrechu  drostynt.  Ond  y  mae  gwleidyddwyr  y  wlad  hon 
wedi  sicrhâu  i  ni  ddau  beth :  rhyddid  i  addoli  yn  ol  ein  golygiadau  ein 
hunain,  a  rhyddid  hefyd  i  ymdrechu  perswadio  eraill  i  gydweled  ac  i 
gydymffurfio  â  ni ;  rhyddid  i  Babyddion  i  berswadio  Protestaniaid  i 
ymwrthod  â'u  ffydd,  ac  i  ymgymeryd  â  Phabyddiaeth  ;  a  rhyddid  i 
Brotestaniaid  berswadio  Pabyddion  i  ymwrthod  â  Phabyddiaeth,  ac  i 
ymgymeryd  â  Phrotestaniaeth ;  ac  yn  yr  un  modd  gyda  phob  math  arall 
o  grefydd — Mahometaniaeth,  crefydd  Buddha,  neu  Brahma.  Nid  oes 
gan  wleidyddiaeth  ddim  i  wneyd  o  barth  penderfynu  pa  gyfundraeth  o 
grefydd  sydd  yn  wir  a  pha  gyfundraeth  sydd  yn  dwyllodrus.  Y 
mae  pob  cwestiwn  o'r  natur  hyny  tu  allan  i'w  chylch.  Ei  gwaith 
priodol  mewn  perthynas  i  hyn  yw  rhoddi  drŵs  agored  i  bob  crefydd  i 
weithio  ei  ffordd,  ac  i'r  ẁir  grefydd  gymeradwyo  ei  hun  trwy  ei 
gwirionedd,  a  thrwy  y  bendithion  sydd  yn  dyfod  trwyddi  i'r  rhai  sydd 
yn  ei  choledd.  Nid  ydyw  crefydd — y  grefydd  nad  ydyw  ond  gwirion- 
edd — yn  gofyn  dim  yn  amgen  oddiar  law  gwleidyddiaeth ;  a  phan  y 


GẀLËIDYDDIAETH   A   CIIËEFYDD. 


401 


mae  yn  cael  hyn  y  mae  gwleidyddiaeth  yn  wasanaethgar  iddi.  Y  mae 
gwendid  crefyddau  gau  yn  amlwg  iawn  pan  yceisiant  ymguddioo  fewn 
muriau  uchel  Llywodraeth  sydd  yn  cau  allan  hob  creíydd  arall, 
y  maent  yn  rhy  wan  i  sefyll  cystadleuaeth  â  chrefyddau  eraill. 
Saif  y  wir  grefydd  yn  gadarn  ac  yn  ddiofn  pa  nifer  bynag  fyddo  ei 
gwrthwynebwyr  a'r  rhai  sydd  yn  cydymgais  â  hi.  Ac  y  mae 
anghyfiawnder  mawr  wedi  cael  ei  wneyd  lawer  pryd  i  Gristionogaeth 
trwy  i'w  phleidwyr  a'i  hedmygwyr  ymdrechu  i'w  phropio  i  fyny  a 
Uedaenu  ei  dylanwad  trwy  ddeddfau  gwladol  sydd  yn  cario  gorfodaeth 
ar  gydwybodau  dynion. 

Ymae  gwleidyddiaeth  yn  wasanaethgar  i  grefyddtrwy  waharddarferion 
sydd  yn  groes  i  egwyddorion  moesoldeb.  Y  mae  cysylltiad  agos  rhwng 
moesoldeb  a  chrefydd.  Mae  yr  hyn  a  ddysgir  ac  a  gef nogir  gan  foesoldeb, 
yn  cael  ei  ddysgu  a'i  gefnogi  gan  grefydd.  Mae  cylch  crefydd,  bid  sicr, 
yn  ehangach  na  chylch  moesoldeb ;  ond  y  mae  yn  ei  gynnwys  oll.  Ac  ni 
cheir  gwleidyddiaeth  byth  yn  cyflawni  gwaith  mwy  priodol  a  goruchel 
na  phan  yn  gwrthwynebu  anfoesoldeb  ac  yn  ymdrechu  i'w  ddiíodi ;  neu 
yn  ol  syniad  a  draethwyd  ychydig  amser  yn  ol  gan  Mr.  Gladstone,  yn 
ei  wneyd  mor  anhawdd  ag  a  fyddo  yn  bosibl  i  wneuthur  drwg,  ac  mor 
hawdd  ag  a  fyddo  yn  bosibl  i  wneuthur  da.  Ac  i'r  graddau  y  mae 
moesoldeb  yn  cael  ei  hyrwyddo  mewn  gwlad  Gristionogol,  y  mae 
crefydd  hefyd.  Y  mae  crefydd  yn  cymeryd  tir  ehangach  ac  uwcb,  ac 
yn  cynnwys  amry w  bethau  nad  y w  o  fewn  terfynau  moesoldeb.  Y  mae 
egwyddorion  i'w  byw  a  gwirioneddau  i'w.  credu  sydd  yn  fíurfio 
crefydd  fel  ei  dysgir  yn  y  Bibl,  nad  ydynt  i'w  cael  o  gwbl  mewn 
moesoldeb.  Nid  oes  dim  yn  eglurach  na'r  posibilrwydd  i  ddyn  fod 
yn  ddyn  moesol  heb  ei  fod  yn  ddyn  crefyddol.  Ond  ar  yr  un  pryd, 
nis  gallwn  lai  na  chredu  fod  gwleidyddiaeth  wrth  hyrwyddo  moesoldeb 
mewn  gwlad  Gristionogol  yn  wasanaethgar  i  grefydd.  I'r  graddau  y 
bydd  hyn  yn  cymeryd  lle,  gallwn  gredu  fod  dylanwad  Cristionogaeth 
yn  lefeinio  cymdeithas.  Pan  y  gwelom  wleidyddiaeth  mewn  ymdrech 
yn  erbyn  rhyw  ddrwg  cyhoeddus,  yr  ydym  yn  credu  fod  Cristionogaeth 
yn  cael  ei  hyrwyddo.  Ond  fel  y  dywedodd  y  Meistr  wrth  Nicodemus, 
"  mae  yn  rhaid  eich  geni  chwi  drachefn,"  rhaid  i  ninnau  ddyweyd  yr 
un  gwirionedd  wrth  y  dynion  mwyaf  moesol  a  deallus.  Er  hyny,  fel  y 
mae  cyfreithiau  gwlad  yn  dyfod  yn  fwy  cyfiawn,  a'i  moesoldeb  yn 
gwellhâu,  yr  ydym  yn  gweled  fod  y  lefain  yn  gweithio  ei  fíbrdd — y 
lefain  a  osodwyd  gan  Grist  yn  nghanol  cymdeithas,  yr  hwn  nad  yw  i 
aros  hyd  nes  y  bydd  wedi  treiddio  clamp  toes  cymdeithas  drwyddi. 

III.  Gwleidyddiaetei  yn  DDYLEDüs  i  geefydd.  Y  mae  yn  ddyledus 
iddi  fei  y  mae  pob  peth  arall,  i'r  graddau  y  mae  crefydd  yn  cymeryd 
gafael  yn,  ac  yn  dylanwadu  ar,  feddwl  a  chalon  dyn.  Tuedd  crefydd 
ydyw  puro  a  dyrchafu  pob  peth.  Y  mae  yn  bwrw  allan  o  ddyn  ei 
hunan  ac  o  gymdeithas,  bob  ysbryd  aflan,  a  phob  peth  isel  a  llygredig. 
Dyna  yw  ei  thuedd  úniongyrchol.  Mae  yn  wir  y  ceir  lliaws  o 
engreirttiau  lle  y  gellir  tybied  ei  bod  yn  methu  gwneyd  hyny.  Ceir 
llawer  sydd  yn  proffesu  eu  bod  yn  canlyn  yr  Iesu  ac  yn  cymeryd 
arnynt  eu  bod  yn  ddynion  defosiynol  a  chrefyddol,  yn  euog  o  bethau 
sydd  yn  bob  peth  yn  hytrach  nag  yn  unol  âg  addysgiadau  gweddeidd- 
dra,  heb  siarad  am  foesoldeb,  a  ílawer  llai  am  Gristionogaeth.     Mewn 


m 


GWLEIDYDDlAliTH    Â.   CHREFYDD. 


ardaloedd  lle  y  mae  crefydd  yn  Uewyrchus,  y  mae  arferion  yn  ffýnu 
sydd  ymhell  o  íod  yn  deilwng  o  gymdeithas  Gristionogol.  Ond  er 
hyn  i  gyd,  tuedd  crefydd  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  yw  bwrw  allan  bob 
pechod,  dadwreiddio  yn  llwyr  bob  drygioni,  a  dadblygu  pob  peth  sydd 
yn  ddyrchafiad  i  ddynoliaeth.  Dywedir  am  y  cristion  yn  bersonol,  ei 
fod  ef  yn  grëadur  newydd,  wedi  ei  grëu  o  newydd  yn  Nghrist  Iesu  i 
weithredoedd  da ;  a'r  un  modd  y  gellir  dweyd  am  wlad  sydd  mewn 
gwirionedd  yn  eiddo  i  Fab  Duw, — Eíe  yn  teyrnasu  ynddi,  ac  arni,  ac 
yn  ffurfio  ei  deddfau  a'i  harferion, — y  mae  yn  wlad  newydd — yr  hen 
bethau  a  aethant  heibio,  wele  gwnaethpwyd  pob  peth  o  newydd. 
Purir  ei  holl  weithrediadau.  I'r  graddau  y  mae  Cristionogaeth  yn 
ymwreiddio  mewn  gwlad,  y  mae  hi  yn  rhoi  tôn  i  bob  peth  a  wneir 
ynddi.  Ac  yn  mysg  pethau  eraill,  y  mae  hi  wedi  rhoi  tôn  i  wleidydd- 
iaeth  ein  gwlad  ni ;  ac  i'r  graddau  hyny  y  mae  ein  gwleidyddiaeth  yn 
ddyledus  iddi. 

Y  mae  gwleidyddiaeth  y  wlad  hon  yn  ddyledus  Ìddi  am  y  wêdd 
ddyngarol  y  mae  wedi  roddi  iddi.  Gŵyr  pob  un  sydd  wedi  sylwi  ar 
gwrs  crefydd  yn  y  wlad  hon  y  blynyddoedd  diweddaf,  fod  ei  nodwedd 
ddyngarol  wedi  dadblygu  yn  íawr ;  fod  dynion  crefyddol  wedi  ymroddi 
yn  fwy  nag  erioed  i  liniaru  trueni  ac  i  ychwanegu  hapusrwydd 
cymdeithas.  Y  mae  hyn  wedi  cymeryd  lle  yn  arbenig  yn  ein  treíydd 
mawrion ;  ac  nid  oes  yr  un  nodwedd  ymarferol  yn  fwy  cydweddol  âg 
ysbryd  creíydd  fel  ei  hamlygwyd  yn  mywyd  yr  Arglwydd  lesu.  Gŵyr 
pawb  pa  mor  uchel  oedd  y  nodwedd  hwn  yn  nghymeriad  a  gweithred- 
adau  yr  lesu.  Yr  oedd  Efe  yn  llawn  tosturi  tuag  at  bawb  oedd  mewn 
tristwch  a  phoen,  ac  yn  barod  i  wneyd  unrhyw  beth  i  leihâu  eu 
gofidiau.  Rhodiodd  oddiamgylch  gan  wneuthur  daioni.  Ei  amcan 
parhäus  oedd  esmwythâu  blinderau  y  rhai  trwmlwythog.  Ac  y  mae 
crefyddwyr  y  bìynyddoedd  diweddaf  hyn  fel  pe  wedi  drachtio  yn  fwy 
helaeth  o  ysbryd  yr  Iesu  yn  y  peth  hwn,  ac  wedi  ymgysegru  i  ddilyn 
ôì  ei  draed  yn  fwy  fTyddlawn  na  chrefyddwyr  yr  uu  oes  o'r  blaen.  Ac  er 
ein  llawenydd  y  mae  yr  un  nodwedd  fel  pe  yn  dyfod  yn  fwy  amlwg  yn 
barhäus  yn  ngwleidyddiaeth  ein  gwlad.  Y  mae  yn  bosibl  ddarfod  i  hyn 
ddechreu  mewn  modd  amlwg  iawn  gyda  dechreuad  yr  ymdrech  gan 
Hannah  Moore  a  Wilberforce  i  ddiíodi  caethwasanaeth  o'n  tir.  Pan 
drìechreuodd  y  bobì  dda  hyn  nc  eraill  ddyrchafu  eu  llef  ac  ysgrifenu  yn 
erbyn  caethwasiaeth,  nid  oedd  gan  y  byd  ddim  gwell  i'w  wneyd  na 
chwerthin  am  eu  pen  a'u  gwawdio.  Ond  gweithiasant  ymlaen,  heb  eu 
tarfu  na'u  troi  yn  ol  gan  na  hwtiadau,  nac  enllibau,  na  gwawdiau  y 
bobl,  nes  y  cyrhaeddasant  eu  hamcan  o  weled  cyfraith  ar  Ddeddf- 
lyfr  Prydain  Fawr  yn  dadgan  nad  oedd  modfedd  o'i  thir  i  gael  ei  drin 
gan  gaethwas,  ac  fod  pob  caethwas  mor  rydd  ag  unrhyw  dywysog  y 
fomont  y  rhoddai  ei  droed  ar  unrhy w  ran  o'n  tiriogaeth.  Ac  o'r  amser 
hwnw  hyd  yn  awr,  y  mae  Prydain  yn  parhâu  mewn  ymdrechiadau  i 
gynnorthwyo  ac  i  sicrhâu  rhyddid  y  caethwas  ymhob  man;  ac  y  mae 
yn  ddi'au  na  erys  hi  ddim  yn  y  peth  hwn  hyd  nes  y  bydd  rhwymau  pob 
caethwas  ar  y  ddaear  wedi.myned  yn  rhydd  am  byth. 

Yr  un  modd,  y  mae  llawer  o  ddeddfau  wedi  eu  pasio  yn  y  blynydd- 
oedd  diweddaf  sydd  yn  dwyn  yr  argraíf  ddyngarol  yma  yn  amlwg  iawn  ; 
mfgys  y  cyfreithiau  er  amddiffyn  plant  yn  erbyn  hunanoldeb  a  chaledi 


GWLEÎDYDDIAETEI    A    CIIREFYDD.  403 

îneistriaid  a  pherthynasau.  Mae  yn  bosibl  y  gall  y  cyfreithiau  hyn 
ymddangos  mewn  rhai  engreifftiau  yn  hytrach  yn  galed,  yn  gwasgu  yn 
hytrach  yn  drwm  ar  rieni  sydd  mewn  dygn  diodi.  Ond  nid  ydyw  yr 
engreifftiau  hyn  ond  eithriadau  mown  cymhariaeth  i'r  nifer  fawr  o 
blant  sydd  yn  cael  eu  gorthrymu  a'u  gỳru  yn  unig  drwy  or-awydd 
ariangar  meistriaid  dideimlad,  a  meddwdod  a  gwastraff  diddarbod 
rhieni  annuwiol  ac  anystyriol.  Y  mae  yn  ddiau  fod  llawer  o  hyn  yn 
cymeryd  lle  er  yr  holl  ddeddíau  sydd  wedi  eu  pasio  i  dd'iogelu  y  plant 
a  sicrhâu  iddynt  addysg  a  pharotöad  ar  gyfer  gyrfa  by wyd ;  ond  amcan 
y  cyíreithiau  yw  lleihâu  y  drygau  hyn  mor  bell  ag  y  byddo  yn  bosibl. 
Ac  nid  oes  dim  sydd  yn  fwy  Cristionogol  na  bod  deddfau  gwlad  yn 
myned  rhwng  rhieni  dideimlad,  a  rhwng  meistriaid  dideimlad  ac  arian- 
gar,  a  phlant,  gan  daflu  tarian  dros  y  rhai  bach,  eiddil,  sydd  yn  analluog 
i  amddiffyn  eu  hunain.  Y  mae  yn  glod  i  wleidyddiaeth  ein  gwlad  ei 
bod  yn  gweithredu  yn  y^cyfeiriad  hwn,  ac  yr  ydym  yn  hòni  i  grefydd  yr 
anrhydedcl  o  ddylanwadu  arni  fel  ag  i  weithredu  felly. 

Ac  oni  ddylem  yn  y  ían  hon  gyfeirio  at  yr  ymdrechion  cìodwiw  a 
wneir  yn  y  blynyddoedd  diweddar  i  impio  i  mewn  i  wleidyddiaeth  ein 
gwlad  yr  egwyddor  o  gyflafareddiad  rhwng  teyrnasoodd  a'u  gilydd  pan 
y  cyíyd  cwerylon  rhyngddynt,  neu  ryw  bethau  nas  gallant  gyttuno 
arnynt  ?  Hen  arfer  teyrnasoedd  oedd,  os  dygwyddai  i  gweryl  bychan 
godi  rhyngddynt,  týnu  allan  y  cleddyf  o'r  wain  mewn  moment,  a  dyna 
ddwy  deyrnas  yn  nghanol  rhyfel  ofnadwy,  yn  lladd  ac  yn  ysbeiüo  eu 
gilydd,  ac  am  y  trechaf  yn  dinystrio  eu  gilydd.  Mae  rhywbeth  fel  hyn 
yn  Ffrainc  rhwng  dinaswyr  a'u  gilydd,  i  fesur  dychrynllyd.  Os  cyfyd 
cweryl  rhwng  dau  ddyn,  neu  os  tybia  un  ei  fod  ef  wedi  cael  cam  neu 
sarhâd  gan  un  arall,  rhuthrir  mewn  amrantiad  at  y  cleddyf  neu  y 
pistol,  a  hwnw  fydd  yn  cael  penderfynu  rhwng  y  ddau  grëadur  ffol. 
Mae  yn  rhyfedd  i  ni  fel  y  mae  yr  arferiad  yma  wedi  ffýnu  rhwng  teyrn- 
asoedd ;  fel  y  maent  wedi  rhuthro  i  faes  y  gwaed  gyda'u  byddinoedd, 
ac  wedi  dwyn  dinystr  ar  wledydd,  a  hyny  o  herwydd  rhyw  bethau 
bychain  y  gellid  yn  hawdd  eu  penderfynu  yn  berffaith  dêg  ond  gadael 
i  ddau  neu  dri  o  ddynion,  neu  ychydig  yn  ychwaneg,  i  eistedd  am 
ychydig  fynydau  uwchben  yr  anghytundeb.  Ónd  na,  y  eleddyf  oedd  i 
benderfynu.  Y  trechaf  ar  faes  y  gwaed  oedd  i  ennill,  er  i  hyny  gymeryd 
lle  ar  draul  aberthu  bywydau  miloedd  ar  tiloedd  o  ddynion  diniwed,  a 
gwasgaru  dinystr  a  gofid  tu  hwnt  i  ddim  y  mae  yn  bosibl  i  ni  ddychy- 
mygu.  Ond  trwy  drugaredd  ein  Duw,  yr  ydym  ni  yn  byw  niewn 
amseroedd  gwell ;  y  mae  gwawrddydd  heddwch  wedi  tywynu  arnom. 
Y  mae  yn  ddiau  fod  un  rhyfel  ofnadwy  wedi  ei  osgoi  eisoes  trwy  gyflaf- 
areddiad,  sef  rhwng  y  wlad  hon  ac  America.  Ac  os  anghofir  yn  y 
dyfodol,  fel  y  gwneir  yn  ddiau,  ran  íawr  o  weithredoedd  y  Llywodr- 
aeth  ddiweddar,  fe  fydd  y  weithred  hon  o  benderfynu  y  cweryl  rhwng 
Lloegr  ac  Amorica  o  barth  i  bwnc  yr  Alabama  trwy  gyflafareddiad,  yn 
seren  foreu  yn  ffurfafen  gwleidyddiaeth  ein  dyfodol.  Ac  onid  ydyw  hon 
yn  addewid  bendant  o  eiddo  crefydd,  y  daw  amser  pan  y  bvdd  heddwch 
yn  teyrnasu,  "  ac  na  ddysgant  ryfel  mwyach  r"  I  grefydd  y  mae  gwleid- 
yddiaeth  yn  ddyledus  am  gymsryd  y  nodwedd  ddyugarol  hwn  arni. 

Y  mae  crefydd  yn  tueddu  i  wneyd  gweithredoedd  gwleidyddiaeth  yn 
fwy  cijfiawn.     Dywed  yr  hen  Lyfr,  "  Cyfiawnder  a  ddyrchafa  gewedl." 


404:  GWLEIDYDDîAETH    A   CHEEFYDD. 

Nid  oes  o  fewn  ei  dudalenau  yr  un  dywediad  yn  fwy  gwir.  Swynir 
llawer  gan  ysblander  byddin  gref  a  sefydlog  sydd  fel  pe  yn  herio  teyrn- 
asoedd  y  byd,  fel  yr  oedd  Goliath  yn  herio  byddinoedd  Israel.  Swynir 
eraill  gan  fywiogrwydd  masnachol,  gan  eu  gweithfëydd  a'u  hystordai, 
eu  ffyrdd  haiarn,  a'u  porthladdoedd  yn  llawn  o  bobl  ymroddedig  i'w 
gwaith.  Yn  ol  syniad  y  byd  hwn,  pethau  o'r  natur  yma  yw  gogoniant 
gwlad.  Ond  "  cyfiawnder  a  ddyrchafa  genedl ;"  cyfiawnder  ei  deddfau, 
ac  uniondeb  ei  masnachwyr.  A  thuedd  dylanwad  crefydd  ydyw  gwneyd 
gwleidyddiaeth  yn  fwy  cyfiawn,  a  chefnogi  pa  bethau  bynag  sydd  wir, 
pa  bethau  bynag  sydd  onest,  pa  bethau  bynag  sydd  gyfiawn,  pa  bethau 
bynag  sydd  bur,  pa  bethau  bynag  sydd  hawddgar,  pa  bethau  bynag 
sydd  ganmoladwy,  ymysg  y  bobl.  A'r  pethau  hyn  ddaw  âg  anrhydedd 
a  sefydlogrwydd  i  wlad. 

Y  mae  gwleidyddiaeth  yn  ddyledus  i  grefydd  hefyd  am  y  parch  a 
ddangosir  i'w  chyfreithiau.  Pan  na  fethrir  cydwybod,  y  mae  crefydd  yn 
ddieithriad  yn  dysgu  parch  ac  ufudd-dod  i  gyfreithiau  gwlad.  Y  mae 
dynion  crefyddol,  fel  rheol,  yn  ufudd  iddynt  oll.  Diffyg  crefydd 
sydd  yn  arwain  i'r  holl  droseddau  a  gyflawnir,  y  rhai  sydd  i'r  fath 
raddau  yn  anurddo  hanes  ein  gwlad.  Y  mae  rhai  sydd  yn  proffesu 
crefydd  yn  euog  o  bethau  ffiaidd ;  ond  nid  yw  y  rhai  hyn  ond  eithr- 
iadau.  Mae  y  dynion  sydd  yn  llenwi  carcharau  yn  ddynion  anwybodus 
o  egwyddorion  sylfaenol  crefydd,  ac  yn  gwbl  ddibarch  o  honynt.  Mae 
y  miloedd  ar  filoedd  sydd  yn  grefyddol  yn  uíuddhâu  i  gyfreithiau  eu 
gwlad  i'r  manylrwydd  mwyaf.  Mae  yr  ufudd-dod  hwn  yn  ddyledus,  i 
fesur  helaeth,  i  grefydd,  gan  ei  bod  yn  gosod  ar  bawb  i  anrhydeddu  y 
brenin,  ac  i  barchu  y  rhai  sydd  wedi  eu  gosod  mewn  awdurdod  arnom. 

Ond  rhaid  i  ni  derfynu.  Un  peth  fyddai  yn  dda  i  ni  gofio  a'i 
sylweddoli  yn  glir  ydyw,  fod  dyfodol  ein  gwlad  yn  ymddibynu  i  fesur 
helaeth  ar  ei  gwleidyddiaeth.  Y  mae  llawer  o  bynciau  cymdeithasol  yn 
ymgodi  i'r  arwyneb,  ac  y  maent  yn  sicr  o  hawlio  yr  ystyriaeth  fwyaf 
difrifol  a  llwyr ;  ac  y  mae  y  modd  y  bydd  iddynt  gael  eu  penderfynu  yn 
sicr  o  benderfynu  i  fesur  helaeth  ddyfodol  Prydain  Fawr.  Os  pender- 
iynir  hwynt  ar  dir  ëang  a  chyfiawn,  yna  fe  fydd  y  dyfodol  i'n  gwlad  yn 
liawn  bendithion ;  ond  os  i'r  gwrthwyneb,  cawn  ein  gadael  i  suddo  i 
sefyllfa  gy ffelyb  i'r  Yspaen.  Fe  ymddibyna  pa  un  a  benderfynir  y 
cwestiynau  hyn  felly  ar  gymeriad  y  dynion  hyny  i  ddwylaw  pa  rai  yr 
ymddiriedir  ein  gwleidyddiaeth.  Os  dygwydd  iddo  syrthio  i  ddwylaw 
dynion  annuwiol — dynion  nad  ydynt  yn  ofni  Duw,  nac  yn  gofalu  am 
lwyddiant  ysbrydol  y  bobl, — yna  nid  oes  genym  ddim  i'w  ddysgwyl  ond 
i'n  gwleidyddiaeth  fyned  yn  ol  a  gwaethygu,  a  gellir  prophwydo  yn  ddi- 
ffael  gwymp  ein  gwlad.  Y  mae  yn  ffaith  sobr  fod  dynion  anffyddol 
mewn  rhai  trefydd  yn  ennill  dylanwad.  Y  mae  yn  ffaith  a  ddylai  agor 
llygaid  y  rhai  sydd  yn  cydymdeimlo  â  theyrnas  nefoedd,  ac  yn  awyddus 
i'w  gweled  hi  yn  myned  rhagddi.  Byddai  yn  anmhosibl  i  alanastra 
mwy  alaethus  syrthio  ar  ein  gwlad  nag  i'r  dosbarth  hwn  ennill  nerth, 
ac  ymwthio  i  swyddau  uchel.  Yr  hyn  yr  ydym  yn  awyddus  i'w  weled 
yw,  pawb  sydd  yn  ofni  Duw,  ac  yn  ymserchu  yn  yr  Arglwydd  Iesu 
a'i  wasanaeth,  yn  taflu  eu  dylanwad  i'r  byd  gwleidyddol,  ac  fel  hyn  ym- 
drechu  i  brysuro  y  diwrnod  pan  y  bydd  gwleidyddiaeth  ein  gwlad  yn 
cael  ei  nodweddu  gan  y  cyfiawnder  sydd  yn  dyrchafu  cenedl.     Yna,  fe 


COF-G0L0FN    MR.    CEARLES.  405 

drig  pob  dyn  darx  ei  winwydden  ei  hun,  neu  a  siarad  yn  íwy  cydweddol 
â  hanes  y  wlad  hon — yn  ei  amaethdŷ  neu  ei  siop,  heb  neb  yn  meiddio 
peri  iddo  oín.  Yr  ydym  yn  y  modd  mwyaf  difriíol  yn  annog  pawb,  yn 
euwedig  ein  dynion  ieuainc,  i  ymdrechu  cael  syniadau  clir  a  chywir  ar 
y  materion  politicaidd  a  ddaw  dan  eu  sylw,  gau  sylwi  yn  arbenig  ar  eu 
cysylltiad  â  llwyddiant  masnachol,  moesol,  a  chrefyddol  y  deyrnas. 
Arweiniai  hyn  hwynt  i  geínogi  llênyddiaeth  wleidyddol  briodol,  ac  i 
bleidleisio  mewn  etholiadau  oddiar  egwyddor  dda,  ac  nid  mympwy  zêl. 
Ac  fel  hyn  gellid  gobeithio  y  bydd  i  grefydd  a  gwleidyddiàeth  fyned 
rhagddynt  law  yn  llaw  i  wrthweithio  drygau  ein  gwlad  ac  i  brysuro  mil- 
flwyddiant  y  byd, — gwleidyddiaeth  yn  rhoddi  coríforiad  ymarferol  i 
grefydd,  a  chrefydd  yn  coroni  gwleidyddiaeth  â  dylanwad  sancteiddiol. 


COF-GOLOFN    MR.    CHARLES. 

Y  mae  côf-golofn  Mr.  Charles,  erbyn  hyn,  wedi  ei  gorphen  a'i  gosod  i 
fyny,  wedi  talu  am  dani,  a'i  dadorchuddio,  yr  hyn,  wrth  gymeryd 
amry  w  a  gwahanol  bethau  i  ystyriaeth,  sydd  yn  ymddangos  yn  rhyfedd 
ac  annealladwy  dros  ben.  Y  mae  llawer  o  bobl  yn  fyw  ag  ydynt  wedi 
gweled  y  gôf-golofn  hon  â'u  llygaid  eu  hunain,  ac  oblegid  hyny  yn 
barod  i  dystiolaethu  mai  nid  crèadigaeth  ffugiol  o  eiddo  dychymyg  neb 
ydy w ;  ond  ei  bod  yn  sylwedd  gwirioneddol  o  gàreg,  yn  hyn  a  hyn  o 
fesur,  yn  hyn  a  hyn  o  bwysau,  ac  yn  sefyll  ar  hyn  a  hyn  o  dir.  Er  hyny, 
rywfodd,  nid  gorchwyl  hawdd  ydyw  credu  y  ffaith.  Nis  gallwn  yn  ein 
byw  ymryddhâu  oddiwrth  ryw  fath  o  ofn,  rhag  y  dichon  i  ni  ddeffro 
ryw  foreu,  a  chanfod,  er  ein  gofid  a'n  siomedigaeth,  mai  breuddwyd 
gwàg  oedd  y  cwbl  yn  ei  chylch ;  neu,  ynte,  fod  y  golofn  ei  hunan,  trwy 
ryw  gyfaredd  annimadwy,  yn  ystod  ychydig  oriau  o  dywyllwch,  wedi 
cwbl  ddiflanu  a  myned  o'r  golwg.  Y  mae  y  gwirionedd  am  dani  mor 
ddyeithr  ac  anghredadwy,  fel  oni  bae  ein  bod,  tua  yr  un  adeg,  wedi  gallu 
credu  a  fforddio  rhoddi  anrheg  lled  deilwng  i  gymwynaswr  byw,  y 
buasem  yn  barod  i  dybied  mai  y  dygwyddiad  mwyaf  hynod  a  gymerodd 
le  yn  Nghymru  yn  y  ganrif  bresennol  oedd  cael  y  wlad  mor  gyffredinol 
i  dalu  cymaint  a  hyn  o  warogaeth  i  goffadwriaeth  cymwynaswr  sydd 
wedi  marw.  Wrth  osod  y  ddau  beth  rhyfedd  a  grybwyllwyd  yn  ochr 
eu  gilydd,  ac  wrth  edrych  arnynt  yn  fanwl  o  bob  cyfeiriad,  nis  gallwn 
lai  na  thybied  mai  dyma  gyflawniad  llythyrenol  a  chyfangwbl  y 
brophwydoliaeth  sydd  yn  rhoddi  ar  ddeall  fod  amser  i  ddyfod  pan  y 
genid  cenedl  mewn  diwrnod.  Pa  fodd  bynag  am  hyny,  y  mae  yn  dra 
thebyg  yr  addefa  pawb  eu  bod  yn  arwyddion  gobeithiol  iawn  gyda  golwg 

2  E 


405  CÒF-G0L0FN    MR.    CHARLE9. 

Ár  y  dyflûdòl,  licblaw  cu  bod  yn  brofìon  gwerthíawr  nad  yw  llafur  aö 
ymroddiad,  diwydrwydd  ac  ymdrech,  hunanymwadiad  mawr,  a  dyíalwch 
diysgog  amryw  lafurwyr  gonest  a  chydwybodol,  wedi  bod  yn  hollol 
ddieffaith  yn  yr  amser  a  aeth  heibio.  Y  maent  yn  profi  fod  yn  bosibl 
i  ddyniou,  trwy  barhâu  yn  gwneuthur  daioni,  a  thrwy  barhâu  mewn 
addfwynder  i  ddysgu  y  rhai  gwrthwynebus — fod  yn  bosibl  iddynt,  o'r 
diwedd,  ar  ol  llawer  o  ddyddiau,  gyrhaedd  cydwybod  cenedl  gyfan  o 
bobl,  a  hono  hefyd  yn  genedl  a  ddichon  fod  wedi  hen  arfer  cuddio  ei 
theimladau  a'mygu  ei  serchiadau  naturiol  i'r  fath  raddau  ag  i  wneuthur 
bron  yn  anmhosibl  i  neb  allu  deall  ei  fod  yn  wrthddrych  ei  ffafr,  hyd 
nes  y  dygwydd  iddi  o  honi  ei  hunan  gael  ei  chynhyrfu  i  deimlad  ac 
ystyriaeth  trwy  aflonyddwch  ac  anesmwythyd  yn  ei  chydwybod. 

Yn  sicr,  nid  ydym  ni  wrth  naturiaeth  yn  genedl  o  bobl  anniolchgar, 
er  ein  bod  bob  amser  yn  dra  hoff  o  rwgnach,  ac  o  ran  agwedd  gyffredin 
ein  hysbryd  yn  tueddu  at  fod  yn  ystyfníg  ac  anfoddog.  Yn  ychwanegol 
at  y  nodweddion  clodwiw  hyn,  y  mae  yn  rhaid  chwanegu  fod  ein 
gwybodaeth  yn  gul,  ein  profiad  yn  fychan,  a'n  rhagfarnau  yn  gryfion — 
pethau  sydd  yn  meddu  tuedd  uniongyrchol  i'n  gwneuthur  yn  hynod 
feddylgar  a  phwyllog  pan  y  mae  hawliau  a  theilyngdod  ein  cymydogion 
yn  dygwydd  ymwthio  i'n  sylw,  ac  yn  awgrymu  i  ni  hefyd  y  priodoldeb, 
yn  gystal  a'r  tegwch,  o  sicrhâu  i  ni  ein  hunain  bob  mawredd  a  pharch 
dichonadwy,  cyn  ymostwng  i  ddangos  unrhyw  frys  neillduol  ambarchu 
ein  gilydd.  Ar  yr  un  pryd,  gweddus  y w  cydnabod  fod  hyn  yn  ganlyniad 
naturiol  dylanwadau  afiachus  sydd  wedi  bod  yn  gweithredu  arnom 
trwy  yr  oesoedd,  a  hyny  mewn  amgylchiadau  anffafriol ;  yn  gystal  a'u 
bod  hefyd  yn  effeithiau  anocheladwy  dysgeidiaeth  dwyllodrus  ac 
anmherffaith.  Yn  hytrach  na  bod  yn  bobl  heb  ein  dysgu,  yr  ydym  wedi 
ein  camddysgu ;  cyflwr,  gan  ei  fod  yn  fwy  anesgusodol,  sydd  gymaint 
a  hyny  yn  fwy  gofidus.  Dynion  o  ysbryd  rhagorol  oedd  yr  ail  oes  o 
ddysgawdwyr  Ymneillduol  a  fu  yn  Nghymru.  Ni  ellir  meddwl  yn  rhy 
uchel  o  honynt,  na  siarad  yn  rhy  barchus  am  danynt,  ac  ni  ellir  byth 
brisio  y  filfed  ran  o'r  gwaith  mawr  a  gyflawnwyd  ganddynt.  Er  hyny, 
goddefer  i  ni  gymeryd  yr  hyfdra  i  farnu,  eu  bod,  yn  ngrym  a  thanbeîd- 
rwydd  eu  zêl  dros  eu  Meistr  mawr,  a  than  ddylanwad  teimlad  o  ddibris- 
dod  hollol  o  honynt  eu  hunain,  tra  yn  sicrhâu  llwyddiant  amserol  eu 
hymdrechion  yn  yr  adeg  hono,  ar  yr  un  pryd,  yn  crëu  â'u  dwylaw  eu 
hunain  anhawsderau  mawrion  ar  ffordd  llwyddiant  y  gwaith  mewn 
amseroedd  dyfodol.  Gallasent  hwy  y  pryd  hwnw,  heb  ddim  ammheu- 
aeth,  a  chydag  ychydig  o  drafferth,  gychwyn,  ar  raddfa  fechan  y  mae 
yn  wir,  ond  ar  seiliau  cedyrn  a  pharhäol,  y  rhan  fwyaf  o'r  sefydliadau 
daionus  y  gorfüwyd  ymladd  yn  galed  a  dyoddef  llawer  drostynt,  mewn 
amseroedd  dilynol.  Yr  ydym  yn  cyfeirio,  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  at 
yr  ail  oes  o  Fethodistiaid,  gan  olygu  yn  benaf  yr  oes  a  ymddangosodd 
ar  ol  dyddiau  Harris,  Eowlands,  a  Mr.  Charles.  Tua  thriugain 
mlynedd  yn  ol,  fel  ein  hysbysir  gan  hen  bobl  sydd  yn  cofio  y  dyddiau 
hyny,  yr  oedd  holl  faich  gweddiau  yr  eglwysi  yn  cynnwys  dymuniadau 
taerion  am  i'r  Arglwydd  anfon  gweithwyr  i'r  cynhauaf.  Dyma  oedd 
yn  cael  ei  ystyried  y  pryd  hwnw  fel  angen  penaf  a  mwyaf  cyffredinol  yr 
holl  wlad  o  gẁr  bwy-gilydd.  Yr  ydym  oll  yn  gwybod  fod  y  gweddi'au 
hyn  wedi  eu  hateb  mewn  modd  amlwg  a  phenderfynol  iawn,  trwy 


CÔF-GOLOFN  MR.    CflAELES.  407 

ymddangosiad  amryw  wŷr  grymus  a  galluog,  yn  meddu  ar  ddoniau 
a  chymhwysderau  gweinidogaethol  o'r  dosbarth  blaenaf,  y  rhai  a 
ymaflasant  yn  eu  gwaith  o  ddiírif,  fel  pobl  wedi  dyfod  i  deimlo  mai 
gwae  fyddai  iddynt  oni  phregethent  yr  efengyl.  Ond  yr  oedd  ein  tadau 
y  pryd  hwnw,  yr  un  modd  a  ninnau  yn  yr  oes  hon,  yn  rhy  dueddol  i 
anghofio  fod  yr  Arglwydd  yn  dysgwyl  i'r  eglwys  nid  yn  unig  ofyn  am 
bethau  mawrion,  ond  hefyd  wneuthur  ei  goreu  tuag  at  ateb  ei  gweddiau 
ei  hunan.  Nid  oes  dim  yn  amlycach  na  bod  y  rhan  fwyaf  o'n  gweddíau 
yn  gyffredin,  yn  gyfryw  ag  y  gallwn  ni  ein  hunain  wneuthur  llawer 
tuag  at  eu  hateb  yn  effeithiol,  os  byddwn  yn  ewyllysio  hyny.  Pan  y 
mae  y  gŵr  cyfoetho^,  cysurus,  sydd  wedi  ei  amgylchu  â  digonedd,  yn 
gweddío  dros  y  tlodion  sydd  yn  dyoddef  eisieu  ac  anwyd,  byddai  yn 
ddigon  hawdd  iddo  ateb  y  weddi  hono  trwy  anfon  ei  was  â  basgedaid  o 
fwyd  i'r  caban  gwael  agosaf  ato,  lle  y  mae  hanner  dwsin  o  blant 
bychain  noethion,  newynog,  a  Duw  o'r  nef  yn  edrych  ar  bob  un  a  ddêl 
heibio  trwy  eu  wynebau  llwydion.  Wrth  weddio  am  lwyddiant  yr 
efengyl,  buddiol  i  ni  fyddai  cofio  na  chostia  Bibl  cyflawn  i  bagan 
tywyll,  anwybodus,  didduw,  yn  yr  eithaf  ond  ychydig  geiniogau ;  llai 
fyth  a  gostia  gair  tirion,  neu  annogaeth  garedig  i'r  dyn  sydd  yn  byw  yn 
y  drŵs  agosaf  atom.  Y  mae  yn  lled  sicr  pe  cymerem  sylw  manwl,  y 
gallem  ganfod,  fod  y  rhanau  hyny  o'n  gweddiau  sydd  yn  aros  trwy  y 
blynyddoedd  heb  eu  hateb,  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny  o  erfyniadau  y 
byddai  yn  hawdd  i  ni  eu  hateb  ein  hunain,  dim  ond  i  ni  ymdrechu 
gwneuthur  felly.  Yr  un  modd  y  gellir  dyweyd'am  y  tadau,  yn  enwedig 
y  tadau  Methodistaidd, — yn  neillduol  yr  ail  oes  o  honynt.  Gadawsant 
y  rhan  fwyaf  o'u  gweddiau  heb  wneuthur  ond  ychydig  ymdrech  i  sicrhâu 
atebiad  cyflawn  iddynt.  Cafwyd  llu  mawr  o  weithwyr  i'r  cynhauaf ; 
ond  daethant  i'r  maes  heb  ond  ychydig  iawn  o  ddarpariaeth  wedi  ei 
wneuthur  ar  eu  cyfer,  ac  yr  oedd  eu  gwresogrwydd  hwythau  mor  fawr 
fel  nad  oeddynt  yn  cymeryd  amser  i  ystyried  yr  anfanteision  yr  oeddynt 
o  herwydd  hyny  yn  cael  eu  gosod  o  danynt,  na'r  cam  yr  oeddynt  trwy 
hyny  yn  ei  wneuthur  â' r  tô  nesaf  o  bobl  y  gelwid  arnynt  i  gario  allan 
eu  cynlluniau.  Yr  ydym  yn  dywedyd  eu  bod  yn  gwneuthur  cam — 
yn  hollol  anfwriadol  wrth  reswm — nid  â"r  tô  nesaf  o  bregethwyr  neu 
flaenoriaid,  ond  yn  benaf  â'r  eglwysi ;  oblegid  y  mae  pob  anfantais  y 
gosodir  swyddogion  crefydd  i  laíurio  o  danynt — y  dynion  y  tybir  eu 
bod  yn  meddu  y  cyrahwysderau  amlycaf  i  fod  yn  ddefnyddiol — yn  troi 
allan  yn  y  diwedd  yn  llawer  mwy  o  niwed  gwirioneddol  i'r  eglwysi  eu 
hunain  nag  i  neb  arall.  Ac  edrych  ar  y  mater  wrth  bob  rheol  ddynol, 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  deimlo  fod  enwad  o  bobl  yn  cychwyn  allan  ar 
delerau  fel  hyn,  yn  rhwym  o  ddiffygio  yn  fuan  neu  yn  hwyr,  heblaw  ei 
fod,  hyd  yn  nôd  yn  ystod  parhâd  ei  egni  dechreuoî,  yn  rhwym  o  fod 
raewn  cyflwr  hollol  ddiamddiffyn  ;  yn  agored  i  ymosodiadau  oddiallan, 
a  dirywiad  oddimewn.  Nid  ydyw  yn  ddim  amgen  nag  anturio  i'r  cefn- 
fôr  mewn  basged,  gan  ymddiried  y  canlyniadau  yn  gwbl  i  ffawd  a 
damwain.  Effaith  hyn  eto  oedd,  fod  y  dosbarth  mwyaf  hunangar  a 
diwaith,  y  pryd  hwnw,  fel  yn  bresennol,  yn  dyfod  i  weled  fod  ffyddlon- 
deb  digyffelyb  rhai  o'u  brodyr  yn  rhoddi  cyfle  manteisiol  iddynt  hwy  i 
fod  yn  segur,  ac  i  ddianc  yn  bensych  oddiwrth  bob  peth  a  fyddai  yn 
gofyn  naill  ai  traul  ai  trafferth,  ac  oblegid  hyny  yr  oeddynt  yn  dvfod  i 

2  is  2 


4Ö3  COF-GOLOFN    MR.    OHAÌLfSSI. 

ddeall  mai  doethach  iddynt  fyddai  gadael  i  holl  bwysau  y  Jgwaith 
syrthio  ar  ysgwyddau  ychydig  o  bersonau,  mewn  cymhariaeth.  Ac  o 
hyny  hyd  heddyw,  yr  ydym  wedi  cadw  i  fyny  yr  arferiad  o  "  ýru  y  cî  a 
gerddo"  gyda  chysondeb  a  diwydrwydd  canmoladwy  dros  ben.  Ni 
ddywedem  ormod  wrth  ddywedyd  fod  degau  o  eglwysi  wedi  eu  cadw 
wrth  eu  gilydd,  yn  ystod  y  deugain  mlynedd  blaenorol  i  1860,  yn  unig 
trwy  ymdrechion  diflino  ychydig  bersonau  unigol  yn  y  gwahanol  ardal- 
oedd;  ac  yr  oedd  y  personau  unigol  hyny  yn  gyffredin  yn  aríer  teimlo 
yn  dra  gweiniaid  ac  analluog,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  barod  iawn  i 
wneuthur  unrhyw  beth,  a  phob  peth  yn  eu  gallu  hwy,  a  hyny  yn  benaf 
am  eu  bod  yn  gorfod  credu,  os  na  wnaent  hwy  y  gwaith,  na  wnai  neb 
arall  mohono.  Buasai  yn  llawen  iawn  ganddynt  hwy,  druain,  sefydlu 
Bugeiliaeth  Eglwysig,  ond  nid  oedd  hyny  o  fewn  eu  gallu ;  ac  yn  y 
cyfamser,  nid  oedd  ganddynt  ond  ymroi  i  fugeilio  eu  hunain  goreu  y 
gallent.  Yn  ystod  yr  ugain  mlynedd  diweddaf,  yr  ydym  wedi  bod  yn 
claddu  yr  hen  dadau  crybwylledig  y  naill  ar  ol  y  llall,  yn  areithio  wrth 
eu  beddau,  yn  cwyno  ein  colled  am  danynt,  yn  annog  i  efelychu  eu 
ffydd,  ac  i  ystyried  diwedd  eu  hymarweddiad ;  ac  nid  oes  ammheuaeth 
nad  yw  hyny  wedi  gwneyd  llês  mawr  i  ni. 

Y  mae  yn  ymddangos  fod  Mr.  Charles  a'i  gydlafurwyr  wedi  cychwyn 
y  gwaith  ar  raddfa  ëang  a  rhyddfrydig  iawn.  Yr  oedd  dyn  a  allasai 
fyned  ymlaen  i  adeiladu  capelau  "  trwy  ffydd"  yn  rhwym  o  fod  yn 
gweled  ymhellach  nag  anghenion  neillduol  y  dyddiau  yr  oedd  yn  byw 
ynddynt,  ac  yn  deali  hefyd  y  byddai  gan  yr  ardaloedd  ddigon  o  le  i 
weithio  er  i  gapel  fod  eisoes  yn  barod  iddynt.  Er  hyny  ni  wnaeth 
llawer  o  ardaloedd,  am  lawer  o  flynyddoedd  ar  ol  ei  farwolaeth  ef,  odid 
ddim  ond  ymgrogi  gyda  chapelau.  Suddent  i  ychydig  bunnoedd  o 
ddyled  gyda  eu  capelau,  ac  erbyn'y  byddai  y  ddyled  hono  wedi  ei  thalu, 
byddai  yn  amser  gwneyd  rhywbeth  iddynt  eilwaith.  Y  mae  yn  werth 
sylw,  a  buasai  yn  werth  ystyriaeth  ddifrifol  fîynyddoedd  yn  ol,  mai  y 
capelau  hyny  a  adeiladwyd  yn  ol  cyfarwyddyd  a  than  arolygiaeth  Mr. 
Charles,  ydyw  yr  unig  gapelau  a  barhasant  i  wasanaethu  y  Cyfundeb, 
ac  i  ateb  i  anghenion  y  boblogaeth,  hyd  nes  y  daeth  cyfoeth  a  chwaeth 
blynyddoedd  diweddarach  i  grëu  teimlad  cyffredinol  am  feddu  rhai  gwell. 
Yn  lled  ddiweddar,  yr  oedd  llawer  o'r  adeiladau  hyn  yn  hen  gapelau 
bráf,  defnyddiol,  ac  heb  yr  un  ffyrling  o  ddyled  ar  rai  o  honynt,  bron  er 
cyn  bod  neb  yn  cofio.  Yr  oedd  Mr.  Charles  wedi  sefyll  yn  wyneb  yr 
anhawsdra  yr  oedd  Ymneillduaeth  yn  llafurio  dano  yn  Nghymru,  mor 
dêg  ac  mor  ddifloesgni  ag  y  gwnaeth  Dr.  Chalmers  yn  Scotland ;  yn 
unig  fod  ei  ganlynwyr  wedi  cymeryd  mantais  ar  hunanymwadiad  eu 
dynion  goreu  i  gario  pob  peth  ymlaen  yn  y  ffordd  rataf  ag  oedd  yn 
bosibl.  Yr  oedd  Mr.  Charles  yn  dal  i  fyny  "bwnc  yr  arian"  yn  dôg 
o  flaen  y  wlad,  heb  na  phetrusder  nac  yswildod,  er  ar  yr  un  pryd  yn 
ymwybodol  o  dlodi  cyffredinol  y  boblogaeth.  A  phe  buasai  swm  yr 
arian  a  gasglwyd  ganddo  yn  ei  oes  at  wahanol  achosion  yn  wybyddus, 
y  mae  yn  ddiammheu  y  buasai  yn  anghredadwy  yn  ngolwg  llawer  nad 
ydynt  yn  deall  mawredd  a  helaethrwydd  cyffredinol  y  gwaith  a  gyflawn- 
wyd  ganddo.  Ond  yr  oedd  Uawer  o'i  olynwyr  ymhell  oddiwrth  fod  yn 
credu  yn  yr  un  moddion,  ac  oblegid  hyny  anturiwyd  i'r  môr  "  heb  râff, 
beb  lyw,  heb  angor ;"  ac  oni  bae  fod  trade  winds  y  nefoedd  ar  y  pryd  yn 


CÔF-G0L0FN    MR.    CHARLES.  40*3 

chwythu  mewn  cyfeiriad  ffafriol,  buasai  llestr  Methodistiaeth  Gyrnreig 
er  ys  llawer  o  amser  wedi  myned  yn  deilchion  ar  y  creigiau.  Nid  oes 
dim  yn  fwy  nodedig  na'r  gwahaniaeth  mawr  rhwng  y  cwrs  a  gymerodd 
Eglwys  Rydd  Scotland  wrth  adael  y  Sefydliad  Gwladol  a  throi  allan 
i'r  byd,  ragor  y  Methodistiaid  Oymreig.  Yr  oedd  yr  eglwys  hono  wedi 
codi  dros  ddau  cant  o  Jìloedd  o  bunnau  cyn  ei  bod  yn  ddau  fis  oed ! 
Ymhen  y  flwyddyn,  yr  oedd  ganddi  dri  chant  a  hanner  ofiloedd;  ymhen 
pum'  mìynedd  yr  oedd  y  swm  hwn  wedi  cyrhaedd  miliwn  a  hanner;  ac 
erbyn  diwedd  y  nawfed  flwyddyn  yr  oedd  agos  yn  dair  miliwn  o  bunnauî 
Y  mae  yn  wir  y  gellir  dadleu  fod  llawer  o  bethau  yn  fanteisiol  i  ddwyn 
hyn  oddiamgylch  yn  Scotland,  nas  gellir  dyweyd  eu  bod  felly  yn 
Nghymru.  Yr  oedd  y  cyffro  digyffelyb  a  gynnyrchwyd  trwy  yr  Ymran- 
iad  yn  fantais  fawr;  heblaw  ei  fod  wedi  dygwydd  yn  1843,  ac  nid  tua 
chan'  mlynedd  cyn  hyny.  Peth  arall  ydyw  fod  mawrion  y  tir,  yno,  yn 
cymeryd  rhan  yn  y  symudiad,  ac  felly  fod  llawer  mwy  o  gyfoeth  y  wlad 
yn  cael  ei  roddi  at  alwad  yr  arweinwyr.  Ofer  yw  gwadu,  ac  nid  oes  un 
achos  am  geisio  gwadu,  nad  oedd  y  Methodistiaid  Cymreig  mewn 
amgylchiadau  hynod  anffafriol ;  ond  eto,  y  mae  yn  rhaid  cyfaddef  fod 
eu  diffyg  ymdrech  yn  ymddangos  yn  fwy  amlwg  hyd  yn  nôd  na'u  diffyg 
gallu,  a'u  hanmharodrwydd  yn  llawer  iawn  mwy  amlwg  na'u  hanfan- 
teision. 

Y  mae'n  debyg  fod  y  darllenyddyn  cadw  mewn  côf  ein  bod  yn  gotygu 
pe  buasai  pob  tô  o  Fethodistiaid  wedi  talu  cymaint  o  sylw  i  amgylch- 
iadau  allanol  crefydd  ag  a  wnaeth  Mr.  Charles  a'i  gydlafurwyr,  y  buasai 
gwêdd  wahanol  iawn  ar  bethau  erbyn  heddyw,  nid  yn  unig  mewn  ystyr 
arianol,  ond,— yr  hyn  sydd  yn  llawer  pwysicach — mewn  offerynoliaeth 
a  gallu  peirianyddol,  i  ddwyn  gwahanol  ranau  y  gwaith  ymlaen  ymhob 
cymydogaeth ;  a'r  hyn  sydd  yn  bwysicach  fyth,  buasai  gwahaniaeth 
mawr  yn  sefyllfa  crefydd  ysbrydol  trwy  y  wlad,  ac  mewn  canlyniad  i 
hyny  yn  nghyflwr  meddyliol,  ac  yn  agwedd  ysbryd  a  theimlad  y  boblog- 
aeth  tu  ag  at  bawb  a  phob  peth  o'u  hamgylch.  Yr  oeddynt  hwy  wedi 
llwyddo  i  osod  i  fyuy  beiriant  crefyddol  ag  oedd  yn  bur  agos  i  fod  yn 
berffaith,  er  nad  oedd  ar  y  cyntaf  ond  bychan  iawn  o  ran  maint,  ac 
egwan  o  ran  gallu.  Yr  oedd  er  hyny  mor  berffaith  ag  y  dichon  i  drefn- 
iant  dynol  fod.  Yr  oedd  yn  wynebu  yn  dêg  ar  roddi  addysg  grefyddol 
i  bob  dyn,  a  rhoddi  addoldŷ  i  bob  ardal.  Ond  ry wfodd,  er  gwaethaf  pob 
gwersi  yr  ydym  wedi  eu  cael  hyd  yma,  a  llawer  o'r  rhai  hyny  yn  wersi 
yr  -ydym  wedi  eu  prynu — yr  addysg  oreu  o  bob  addysg, — yr  ydym 
beunydd  yn  gollwng  dros  gôf  mai  amcan  Rhagluniaeth  yn  rhoddi  diwyg- 
iadau  mawrion  ydyw,  er  mwyn  rhoddi  cychwyn  a  chyfeiriad  i'r  gwaith, 
ac  nid  er  mwyn  ei  gario  ymlaen.  Y  mae  gwerth  yr  effeithiau  daionus 
syid  yn  deilliaw  oddiwrth  bob  diwygiad  yn  dibynu  i  raddau  helaeth  ar 
ffyddlondeb  a  diwydrwydd  mewn  cario  allan  ei  egwyddorion.  Anghofio 
hyn  ydyw  yr  achos  fod  cyfnodau  wedi  bod  yn  ein  hanes,  na  wyddid 
11  beth  ein  cnawd,  ai  cîg  ai  pysgawd."  Yr  oeddym  yn  treiglo  math  o 
Abred  meddyliol,  fel  pobl  wedi  syrthioU  gysgu  ar  y  tir  a  reibiwyd,  gyda 
hyn  o  wahaniaeth,  yr  hwn  hefyd  drwy  drugaredd  sydd  yn  wahaniaeth 
pwysig,  ein  bod  yn  achlysurol  yn  llwyddo  i  ddeffro  ac  ymysgwyd,  yn 
hytrach  na  pharhâu  i  gysgu  i  farwolaeth.  Y  mae  dwy  ochr  i  achos 
crefydd  yn  y  byd  hwn  o'r  dechre,  y  ddynol  a'r  ddwyfol,  ac  y  mae  )n 


410  CÔF-ÛOLOFN   MB.   OHARLES. 

rhesymol  iawn  dysgwyl  i'r  naill  roddi  cani  ymlaen  bob  yn  ail  â'r  llall. 
Bob  amser  pan  y  mae  nerthoedd  ysbrydol  oddi  fry  yn  cael  eu  tywallt  i 
attal  rhwysg  ac  i  dori  grym  yr  archelyn,  y  mae  yn  arwydd  i  ninnau 
ymwroli  ac  ymosod  ar  bob  mân  ellyllon,  a  bwbachod,  a  drychiolaethau, 
sydd  yn  arfer  cadw  ein  hysbryd  mewn  dychryn  hygoelus,  ac  yn  ein 
hattal  i  gyflawni  ein  dyledswyddau.  Methu  deall  hyn  yn  dd'iau  ydoedd 
yr  achos  fod  mor  ychydig  o  gynnydd  wedi  cymeryd  lle  yn  y  deugain 
mlynedd  cyntaf  o'r  ganrif  bresennol,  mewn  cymhariaeth  i'r  deugain 
mlynedd  blaenorol  i  hyny.  Fel  y  cydnabyddwyd  eisoes,  yr  oedd  rhai 
personau,  yn  ystod  yr  amser  crybwylledig,  yn  llaíurio  yn  galed — yn 
îlafurio  nid  fel  rhai  yn  dysgwyl  llwyddiant  mawr,  ond  fel  rhai  yn  ymladd 
am  eu  bywyd,  yn  hytrach  nag  am  fuddugoliaeth  :  a  bu  llawer  o  honynt 
feirw  heb  allu  credu  eu  bod  yn  canfod  ond  rhagolygon  ammheus,  a'u 
calon  yn  oíni  yn  fawr  am  arch  Duw.  Er  pob  ymdrech  o'r  eiddynt  hwy 
yn  eu  gwahanol  ardaloedd,  ni  ddaríu  iddynt  lwyddo  ond  yn  unig  i  beidio 
colli  llawer  o  dir ;  ac  y  mae  yn  sicr  na  buasent  yn  gallu  gwneuthur 
cymaint  a  hyny,  oni  bae  fod  y  Nefoedd  yn  y  cyfamser  yn  eu  fFafrio  â 
chynnorthwy  ambell  bregethwr  tanllyd,  efTeithiol,  yr  hyn  oedd  yn  profì 
yn  allu  gwerthfawr  tuag  at  ddal  pethau  wrth  eu  gilydd,  a  chadw  toraeth 
y  bobl  yn  awyddus  i  wrando  yr  efengyl.  Gwnaethpwyd  ychydig  o 
gynnydd  mewn  rhif,  yn  ddiammheu,  yn  ystod  y  blynyddoedd  dan  sylw, 
ond  ymhob  ystyr  arall  gellir  barnu  fod  y  wlad  yn  gyfFredinol  yn  bur 
agos  yn  yr  un  cyflwr  ag  y  gadäwyd  hi  gan  Mr.  Charîes  a'i  gydweithwyr 
ddeugain  mlynedd  yn  flaenorol  i  hyny. 

Yr  arwydd  diammheuol  cyntaf  o  ddeffröad  yn  ein  mysg  oedd  yr 
awydd  cyffredinol  a  deimlid  am  gael  côf-golofn  i  Mr.  Charles  ;  a  chaf- 
wyd  prawf  penderfynol  ein  bod  wedi  gorphen  agor  ein  llygaid  pan  y 
dadorchuddiwyd  hi.  Y  mae  y  golofn  hon  yn  profi  nid  yn  unig  fod 
gobaith  y  bydd  i  ni  wella  bob  yn  dipyn,  ond  ein  bod  eisoes  wedi  gwella 
llawer  mwy  nag  y  dichon  ein  bod  yn  alluog  i  ddeall  ar  hyn  o  bryd,  a'n 
bod  eisoes  wedi  cyrhaedd  tir  y  gallwn  yn  rhesymol  deimlo  yn  falch  o 
hòno.  Mwy  na  gwerth  y  gôf-golofn  i  Mr.  Charles,  na  neb  arall,  ydyw 
y  prawf  siriol  y  mae  yn  ei  roddi  i'r  byd  o  adnewyddiad  iechyd  a  hoen- 
usrwydd  y  cyfansoddiad  Methodistaidd.  Y  mae  cael  enwad  o  bobl  i 
barchu  a  gwerthfawrogi  coffadwriaeth  gweithiwr  cydwybodol,  yn 
awgrymiad  lled  bendant  mai  nid  gorwedd  ar  eu  glythau  y  maent,  na 
phlethu  eu  dwylaw  i  gysgu.  Y  mae  y  golofn  hon  yn  llawer  mwy  gwir 
na'r  ystadegau,  ac  yn  llawer  mwy  cysurus  a  chalonogol  hyd  yn  nôd  na 
chylchlythyr  y  Gymdeithasfa.  Er  na  chostiodd  ond  chwe'  chant  o 
bunnau,  a  chostiodd  ddigon  hefyd  o  ran  hyny,  hyny  ydyw,  ni  waeth 
colofh  chwe'  chant  na  phe  buasai  yn  chwe'  mil — y  mae  yn  profi  fod 
genym  ddigon  o  ddawn  i  barchu  y  dynion  goreu,  a  digon  o  synwyr  i 
ddeall  pwy  yw  y  rhai  goreu ;  mewn  gwirionedd  y  mae  yn  profi  mai  nid 
byddin  bapyr  ydym.  Y  mae  yr  ystadegau  yn  werthfawr,  os  oes  i  ni  fod- 
olaeth  yn  rhywle  heblaw  yno,  ac  os  gellir  cael  gafael  sylweddol  arnom 
yn  rhywle  oddieithr  mewn  argraff,  ac  os  medrwn  osod  allan  ein  cyflawn- 
iadau  mewn  ffurf  fwy  arhosol  na  ffigyrau,  cynnygiadau,  penderfyniadau, 
a  diolchiadau.  Dyma  sicrwydd  nid  am  agwedd  yr  achos,  ond  am  ysbryd 
y  boblogaeth;  mater  sydd  o  ran  ei  natur  a'i  ganlyniadau  yn  annhraethol 
íwy  pwysig.    Gallem  Jyned  ymlaen  am  gan'  mlynedd  eto  i  longyíarch 


CÔF-GOLOFN   MR.   OHABLES.  411 

ein  hunain,  ac  i  amgylchu  ein  gilydd  âg  ystadegau,  heb  ein  bod  ar  ol 
hyny  ond  ychydig  iawn  pellach  ymlaen ;  oblegid  mewn  gwlad  efengyl  y 
mae  yn  anhawdd  i  neb  beidio  ystyried  ei  hunan  yn  perthyn  rhywíaint 
i  ryw  achos  neu  gilydd ;  ond  y  mae  hyn  yn  profi  íod  y  bobl  yn  ystyried 
yr  achos  yn  perthyn  iddynt  hwythau,  ac  yn  hytrach  na  lladd  pob  ysbryd 
gwaith,  a  gwrthwynebu  pob  ymdrech  o  eiddo  eu  cymydogion,  eu  bod  yn 
dyfod  i  deimlo  yn  awyddus  eu  hunain  i  roddi  eu  hysgwydd  wrth  yr  olwyn, 
ac  i  gymeryd  rhan  bersonol  yn  nygiad  ymlaen  bob  peth  sydd  yn  dda 
a  chanmoladwy.  A  meddylier  mai  nid  meistr  tir  oedd  Mr.  Charles,  na 
meistr  chwarel,  nac  aelod  seneddol,  dim  ond  gweinidog  yr  efengyl ;  ie, 
yn  wir,  llai  fyth  na  hyny,  nid  oedd  ond  pregethwr  gyda  y  Methodistiaid. 
Oni  bae  fod  hyn  yn  rhy  wir  i'w  ammheu,  buasai  yn  llawer  rhy  dda  i'w 
gredu.  Gwerthfawr  dros  ben  ydyw  ein  cael  i  ddeall  fod  yn  bosibl  i 
ddim  ond  pregethwr  ein  gosod  dan  ddyled  mor  fawr  iddo,  fel  mai  yr 
unig  beth  yu  ngallu  cenedl  o  bobl  hyd  byth  tuag  at  ei  thalu  ydyw  cyd- 
nabod  ei  bodolaeth.  Talu !  nid  ydym  ond  yn  rhoddi  rhwym-ysgrif  i 
Ragluniaeth  ein  bod  wedi  derbyn  yr  eiddo.  Am  dalu,  ni  a  dalwn  pan 
fyddwn  yn  alluog  i  dalu  am  bob  peth  arall  yr  ydym  wedi  ei  gael !  Nid 
profi  i'r  byd  fod  Mr.  Charles  wedi  bod  yn  byw  yn  y  Bala,  nac  yn  unman, 
ydy w  yr  amcan ;  ond  profi  ein  bod  ni  yn  gwybod,  yn  credu,  ac  yn  ym- 
fírostio,  yn  hyny — protì  ein  bod  yn  cydnabod  mai  nid  ffûg  oedd  ei  fywyd, 
mai  nid  gwallgofrwydd  oedd  ei  amcanion,  ac  mai  mater  o  bwysigrwydd 
neillduol  i  ni  ydyw  gwneuthur  ein  goreu  tuag  at  gario  allan  ei  gynllun- 
iau.  Er  mwyn  profi  hyn  gwnawn  iddo  gôf-golofn  o  fýnor  gwýn 
caboledig,  naddwn  linellau  ei  wynebpryd  yn  y'graig  gallestr,  a  cherfiwn 
yr  enw  Thomas  Charles  â  phin  o  ddur  i  aros  dros  byth. 

Un  anhawsder  pwysig  ar  ein  ffordd  hyd  yma  i  werthfawrogi  yn 
brîodol  ein  dynion  mawr,  ydyw  fod  genym  gynifer  o  honynt.  Mewn 
gwirionedd,  yr  ydym  oll  yn  ddynion  mawr,  neu  yn  perthyn  i  ddynion 
mawr,  yr  hyn  sydd  yn  well  fyth,  gan  ei  fod  yn  sicrhâu  i  ni  fwy  o  sylw, 
heblaw  ei  fod  yn  gwneyd  gwahaniaeth  mawr  yn  ein  hymddangosiad  a'n 
pwysigrwydd  personol  ni  ein  hunain.  Y  mae  yn  wir  fod  arwyddion 
amlwg  i'w  canfod  yn  y  dyddiau  presennol  ein  bod  yn  dechreu  dyfod  i 
farnu  yn  wahanol  ar  y  mater  hwn,  er  fod  hyny,  a  chymeryd  golwg 
hunangar  ar  y  pwnc,  yr  hon  wrth  gwrs  yw  yr  olwg  Iwyaf  pwysig  arno, 
gan  ei  bod  yr  agosaf  atom — yn  beth  i  raddau  i  ofidio  o'i  herwydd.  Fel 
pwnc  o  ymresymiad,  gan  hyny,  y  mae  y  mater  hwn  yn  anwrthwynebol, 
heblaw  fod  ein  profiad  hefyd  wedi  cael  allan,  fod  y  dyn  sydd  yn  teimlo 
felly  yn  ddyn  sydd  yn  byw  ar  delerau  cysurus  iawn  âg  ef  ei  hun,  yr  hyn 
yn  y  rhan  fwyaf  o  amgylchiadau  sydd  yn  deimlad  hynod  o  werthfawr. 
Yr  ydym  yn  cydnabod  gyda  y  gonestrwydd  mwyaf  íod  hwn  yn  deimlad 
hapus  neillduol  i  ddyn  a  ddichon  fod  heb  ddim  byd  i'w  wneyd  ond  cadw 
ar  delerau  da  âg  ef  ei  hun,  gan  fod  y  cyfryw  ddyn  yn  gyfTredin  yn  credu 
ei  fod  wedi  ei  eni  o  bwrpas  i  hyny,  a  bod  llawer  o  bobl  eraill  wedi  eu 
geni  er  mwyn  ei  gynnorthwyo  ;  ond  os  dygwydd  iddo  fod  yn  barnu  yn 
wahanol  am  amcan  ei  fodolaeth,  ac  mewn  canlyniad  yn  teimlo  yn 
wahanol  am  fesur  ei  deilyngdod,  fel  mater  o  angenrheidrwydd,  y  mae 
graddau  ei  hapusrwydd  yn  rhwym  o  ddyfod  yn  gwestiwn  o  natur 
ammheus.  Nid  oes  dim  byd  amlycach  yn  y  cyfamser  na  bod  Rhaglun» 
iaeth  yn  barnu  yn  wahanol  iawn  i  ni  ar  y  pen  yma.    Ei  rheol  hi  yn 


412  OÔF-GOLOFN    MR.    CHARLES. 

gyffrodin  ydy  w  rhoddi  un  dyn  mawr  i  wlad  neu  genedì  ryw  unwaith  bob 
can'  mlynedd,  ac  y  mae  yn  dysgwyl  i'r  gweddill,  o  leiaf  ymfoddloni  i  fod 
y  peth  ydynt,  a  gwneuthur  eu  goreu  yn  ol  hyny  o  allu  sydd  ganddynt. 
Y  mae  yn  werth  ein  hystyriaeth  hefyd,  a'n  myíyrdod  heblaw  hyny,  mai 
anfynych  y  mae  hi  yn  anfon  ei  dyn  mawr  i'r  byd  a  phrofion  ei  fawredd 
wedi  eu  hysgrifenu  yn  ei  dalcen ;  ond  yn  gyíTredin  mae  yn  cael  yr  un 
manteision  a  chywion  yr  estrys — yn  cael  ei  adael,  yn  ol  pob  yinddangos- 
iad  allanol,  i'w  dynged  ei  hunan,  ac  i  ddylanwadau  ansicr  amser  a 
damwain,  i  ymladd  ei  ffordd  trwy  y  byd,  ac  i  ysgwyddo  ymlaen  trwy  y 
ll'iaws,  gan  deimîo  mai  y  neillduolrwydd  mwyaf  pendant  sydd  yn  perthyn 
iddo  ef  ydyw  e\  fychander.  Ac  heblaw  ei  fod  yn  gwbl  ymwybodol  o  hyn 
fel  mater  o  ffaith,  y  mae  bob  amser  yn  cyflwyno  ei  hunan  i'w  feddwl  fel 
mater  o  deimlad.  Er  hyny  y  dynion  hyn,  dynion  yn  teimlo  am  danynt 
eu  hunain  eu  bod  yn  fychain,  sydd  wedi  gwneyd  pob  gwaith  pwysig  a 
gyflawnwyd  yn  ein  byd  ni  trwy  yr  oesoedd :  dynion  mor  fychain  fel  ag 
i  allu  ystyried  eu  hunain  yn  ddigon  dyddim  i  gyflawni  mân  swyddau 
afrifed,  na  buasai  neb  arall  yn  meddwl  am  eu  cyflawni,  yn  dychymygu  fod 
eisiau  eu  gwneuthur,  nac  yn  alluog  i  weled  eu  bod  wedi  eu  gwneuthur, 
hyd  yn  nôd  ar  ol  eu  gorphen.  Gwnaeth  Mr.  Charles  lawer  o  waith 
felly  yn  ei  ddydd.  Yr  oedd  mor  íychan,  mor  ddihoced  a  diymhongar, 
fel  nad  oedd  tybiaeth  o'i  urddas  a'i  bwysigrwydd  ef  ei  hunan  byth  yn 
gwneuthur  caledwaith  yn  annerbyniol  ganddo.  Gallasai  yn  hawdd 
ddyweyd  fel  yr  apostol  Paul — engraifft  berfîaith  o  weithgarwch  ac  ym- 
roddiad  cristionogol — nad  oedd  yn  gwneuthur  cyfrif  o  ddim,  ac  nad 
gwerthfawr  ganddo  ei  einices  ei  hun,  os  gallai  orphen  ei  yrfa,  a'r 
weinidogaeth  a  dderbyniasai ;  os  gallai  gyflawni  yn  gydwybodol  yr  hyn 
y  teimlai  ei  fod  o  dan  rwymau  i  ymdrechu  ei  gyflawni.  Nid  llwyddo 
oedd  ei  amcan  ef,  ond  bod  wrthi  o  hyd  yn  ceisio  gwneyd  rhywbeth. 
Dyna  un  rheswm  mawr  ei  fod  yn  y  diwedd  wedi  llwyddo  mor  hynod. 
Yr  oedd  y  gwaith  yn  chwyddo  ac  yn  myned  yn  fawr  o  dan  ei  ddwylaw, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  gosod  mawredd  anwadadwy  arno  yntau  oedd  yn  ei 
gyflawni.  Y  mae  yn  amlwg  y  gofala  hyny  o  fawredd  a  fyddo  mewn 
dyn  am  dano  ei  hunan,  ond  rhaid  iddo  ef  yn  bersonol  ofalu  am.ei  ddyled- 
swydd.  Gwerthfawr  fyddai  ein  cael  i  ddychymygu  daioni,  ac  i  ddyfeisio 
pa  fodd  i  fod  yn  ddefnyddiol.  Beth  pe  byddai  i  ni  ymdrechu  dyfod  yn 
ddigon  o  faint  i  fedru  dwyn  allan  ambell  lyfryn  bychan  "pris  dimai  "  i 
blant  ?  Nid  yw  llyfr  "  pris  dimai,  neu  ddwsin  am  chwe'  cheiniog," 
mewn  un  modd  yn  ymddangos  yn  bwysig  nac  urddasol  fel  hysbysiad  yn 
y  newyddiadurion  ;  ond  er  hyny  y  mae  yn  un  o  angenrheidiau  mwyaf 
amlwg  y  dyddiau  hyn.  Beth  pe  y  casglai  rhai  o  gyhoeddwyr  antur- 
iaethus  y  dyddiau  hyn  eu  holl  ymadfertboedd  ynghyd,  gan  roddi  ar 
lawn^waith  holl  rym  anghjmharol  eu  hagerbeirianau,  i  edrych  a  allai 
eu  sefydliadau  brofi  yn  ddigon  o  maint  i  ddwyn  allan  y  cyfryw  lyfr  i 
blentyn,  "  pris  dimai  ?"  Byddent  felly  yn  gwneyd  rhan  o'r  gwaith 
mawr|a  gyflawnwyd  gan  Mr.  Charles.  Dylasai  fod  genym  erbyn  heddyw 
filoedd  o  fân  lyfrau  yn  argraffedig,  yn  cynnwys  amrywiaeth  o  hanesion, 
a  gwersi  difyr  ac  addysgiadol  i  blant.  Byddai  hyn  mor  debyg  o  roddi 
oes  y  byd  i'r  iaith  Gymraeg  â  dim  a  allem  wneuthur,  trwy  feithrin  llên- 
yddiaeth  a  allai  gyrhaedd  pob  tŷ,  a  chynnyrchu  ysbryd  darllen  a 
myfyrio  yn  mynwes  pob  plentyn.    Ond  y  gwirionedd  ydyw  nad  oes 


CÔF-GOLOFN    MR.    CHARLES.  413 

genym  eto  offerynau  nac  arfau  prìodol  at  ddysgu  plant — nac  ond  ychydig 
ymgais  yn  cael  ei  wneuthur  at  gyflenwi  y  diffyg.  Y  mae  llwyddiant 
digyffelyb  Trysorfa  y  Plant  yn  profi  yn  eglur  na  raid  i  neb  ofni  cyhoeddi 
llênyddiaeth  o'r  natur  yma.  Nid  oes  dadl  na  thalai  yn  well  nag  odid 
ddim,  gan  y  byddai  galw  eilwaith  am  yr  un  llyfrau  o  leiaf  bob  pum'  mlyn- 
edd.  Ond  er  pob  peth  yr  ydym  yn  ormod  pobl  i  ymgymeryd  â  phethau  íel 
hyn — y  gwaith  yn  anad  un  peth  y  dylem  fod  wrtho  yn  wastadol.  Nid 
oes  modd  cael  neb  i  ysgriíenu  y  cyfryw  lyfrau,  na  neb  i'w  hargraffu  pe 
yr  ysgrifenid  hwynt.  Bendithiol  iawn  fyddai  i  ni  yn  y  dyddiau  hyn, 
gael  ambell  ddyn  fel  Mr.  Charles  yn  teimlo  yn  ddigon  bychan  i  dalu 
sylw  neillduol  i'r  plant,  ac  i  edrych  ar  y  rhan  yma  o'r  gwaith  mawr,  ar 
lawer  cyírif  y  rhan  íwyaf  pwysig  a  difrifol.  Wedi'r  cwbl,  y  mae  holl 
oes  y  dynion  mwyaf  yn  cael  ei  chymeryd  i  fyny  yn  gyffredin  gan  gyfres 
o  bethau  sydd  yn  ymddangos  ynddynt  eu  hunain  yn  fychain.  Nid  yw 
prif  helyntion  ac  amgylchiadau  eu  bywyd  ond  bychain  a  dibwys  ynddynt 
eu  hunain.  Wrth  eu  hystyried  yn  ngoleuni  dygwyddiadau  a  nodwedd 
neillduol  y  dyddiau  yr  oeddynt  yn  byw  ynddynt,  y  maent  bron  yn  ym- 
ddangos  yn  ganlyniad  hollol  naturiol  oddiwrthynt,  fel  ag  i  beri  i  ni 
deimlo  am  lawer  un  sydd  wedi  gwneuthur  pethau  mawrion,  y  buasai 
braidd  yn  anmhosibl  iddo  ymddwyn  yn  wahanol.  Ni  wnaeth  Crist  ei 
hunan  pan  oedd  yn  y  byd  hwn  ond  byw  a  marw ;  yn  unig  ei  fod  wedi 
gwneyd  hyny  yn  iawn,  a  chyda  difrifwch  a  gonestrwydd  hollol.  Dichon 
pe  buasem  yn  ei  ddilyn  yn  ystod  ei  wahanol  symudiadau  am  ddeng 
mlynedd  ar  hugain,  y  buasem  yn  teimlo  fod  y  rhan  fwyaf  o  ddygwydd- 
iadau  a  gweithredoedd  pob  diwrnod,  ar  y%cyfan,yn  unffurf  ac  annyddorol. 
Dyna  hefyd  ddylai  fod  uchelgais  penaf  pob  un  o  honom — dim  ond  byw 
a  marw.  Erbyn  y  byddwn  wedi  gorphen  hyny  bydd  ein  holl  werth 
gwirioneddol  yn  y  farchnad  wedi  ei  ddwyn  allan  a'i  droi  i  ryw  fantais, 
neu  bydd  holl  grëadigaeth  Duw  wedi  cael  colled  ynom,  a  ninnau  wedi 
ein  condemnio  fel  eiddo  twyllodrus  ac  anonest,  yn  prisio  ein  hunain 
yn  rhy  uchel,  a  hwyrach  yn  arfer  cael  ein  prisio  felly  gan  eraill,  er  niwed 
mawr  i  werth  a  defnyddioldeb  pob  nwyddau  cywir  a  didwyll  yn  yr  un 
farchnadia.  Gall  dyn  sydd  wedi  credu  am  dano  ei  hunan  ei  fod  yn 
fawr,  deimlo  yn  dra  chysurus  wrth  fyfyrio  ar  hyny,  ac  wrth  edmygu 
mewn  synryfeddod  a  hunanbarchedigaeth  addoliadol  yr  holl  wahanol 
bethau  mawrion  y  mae  yn  eu  canfod  ynddo  ei  hunan ;  a  gall  hefyd, 
hwyrach,  lwyddo  i  gael  ardal  neu  ddwy  o  fân  boblach  diniwed  i  gredu 
yr  un  peth  am  dano;  ond  yn  y  diwedd,  y  peth  pwysicaf  iddo  ef,  ac  i 
bawb  arall  ydyw,  nid  ÿr  hyn  sydd  ynddo,  ond  yr  hyn  a  ddaw  allan  o 
hóno,  ac  a  gymero  ffurf  ddefnyddiol  ac  ymarferol.  Y  peth  mawr  iddo  ef 
ydyw  gallu  chwanegu,  pe  na  byddai  ond  un  hatling  fechan  at  y  cyfalaf 
anmhrisiadwy  sydd  gan  Eagluniaeth  eisoes  yn  troi  yn  marchnad  y  byd, 
— nid  marchnad  moethau  nac  addurniadau,  ond  marchnad  llafur,  llafur 
caled  difrifol,  ac  ymladdfa  law-law,  ddydd  a  nos  yn  ddibaid,  ddiorphwys, 
yn  erbyn  annhrefn,  anwybodaeth,  àc  anfoesoldeb. 

Y  mae  yn  debyg  na  thybia  neb  am  fynyd  ein  bod  yn  dadleu  nad  oedd 
Mr.  Charles  yn  ddyn  mawr,  yn  unig  ein  bod  yn  golygu  mai  ei  weith- 
garwch  oedd  yn  ymddangos  amlycaf,  ac  yn  týnu  mwyaf  o  sylw  y  pryd 
hwnw.  Trwy  hyny  y  dygwyd  ei  enaid  i  afael  âg  anhawsderau,  yr  hyn 
yn  y  diwedd  a  fu  yn  foddion  i  ddwyn  ei  fawredd  a'i  hynodrwydd  personol 


414  CÔF-G0L0FN  MR.  OHàRLES. 

i'r  golwg.  Yr  ydym  yn  gwybod  hefyd  fod  llawer  yn  y  dyddiau  liyny 
heb  ddeall  ei  íod  yn  ddyn  mawr,  ond  yn  gorfod  cydnabod  ei  fod  yn 
ddyn  da, — canmoliaeth  na  roddir  yn  gyffredin  ond  ychydig  o  bris  arni 
mewn  cyferbyniad  i'r  llall.  Nid  oedd  niíer  y  gynnulleidfa  yn  yr  odfa  a 
gynnelid  gauddo  yn  nghapel  y  Bala  bob  nos  Wener  ond  pur  ychydig — 
doethineb  boblogaidd  yn  barnu  nad  oedd  yn  ddyddorol,  a  bod  ei  ddawn 
'•  yn  debyg  i  ddawn  Robert  Griffitb,  Dolgellau,"  pechod  ag  yr  ydym  yn 
hollol  analluog  i  amgyífred  yn  briodol  erchylldra  ac  anferthwch  ei  gyn- 
nwys,  ac  o  ganlyniad,  fawredd  ac  ofnadwyaeth  yr  euogrwydd  a  ddichon 
fod  yn  canlyn  oddiwrtho.  Ar  yr  un  pryd,  byddai  y  rhai  a  ofalent  yn 
gyson  am  fod  yn  y  cyfarfodydd  hyny,  yn  teimlo  eu  bod  yn  cael  eu  talu 
yn  dda,  a  bod  gwrandawiad  astud  i'r  sylwadau  oedd  yn  cael  eu 
gwneuthur  yn  ateb  dyben  rhagorol.  Mae  bywgraphwyr  Mr.  Charlesyn 
galludyweyd  wrthym  nifer  yr  odfeuon  llwyddiannus,  grymus,  effeithiol, 
a  gafodd,  pan  yr  oedd  mewn  modd  diammheuol  yn  cael  ei  nodi  allan  fel 
Saul  mab  Cis,  o  fysg  ei  holl  frodyr ;  ond  nid  oes  ganddynt  un  math  o 
amcan  o  werth  a  maint  y  gwaith  a  gyflawnwyd  ganddo.  Gwaith,  gwaith, 
gwaith,  o  foreu  hyd  hwyr,  oedd  ei  holl  fywyd  ef  drwyddo.  Nid  oes 
ammheuaeth  na  fuasai  wedi  aros  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  pe  cawsai 
rywbeth  i'w  wneyd  ganddi.  Chwi,  awdurdodau  goruchel  yr  Eglwys 
Gyffredinol,  a  ellwch  chwi  roddi  hanes  gwaith  i  mi  yn  rhy wle  ?  Yr 
ydych  mewn  modd  grasol  a  gostyngedig  iawn  yn  cymeryd  achos  ac 
anghenion  ysbrydol  y  boblogaeth  o  dan  eich  gofal ;  ai  nid  oes  genych 
olwg  ar  ddim  byd  i  mi  i'w  wneuthur  ?  Yn  Llanymawddwy,  neu  yn  Sir 
Amwythig,  neu  yn  Ngwlad  yr  Hâf, — nid  yw  o  un  gwahaniaeth,  os  câf 
rywbeth  i'w  wneyd  genych  yn  lle  bod  yn  segur.  A  ellwch  chwi  roddi 
hanes  gwaith,  pe  na  baech  yn  yr  eithaf  byth  yn  sôn  gair  am  y  cyflog  ? 
Mi  a  gerddaf  bob  cam  i  Lanymawddwy,  neu  Lanwddyn,  neu  Sir  Am- 
wythig,  os  rhoddwch  ganiatâd  i  mi  geisio  gwneyd  rhywbeth.  Gwrthod- 
odd  awdurdodau  goruchel  yr  Eglwys  Gyffredinol  roddi  dim  gwaith  iddo, 
a  chyflogodd  Rhagluniaeth  ef  heb  fynyd  o  betrusder.  Os  nad  oedd  gan 
yr  Eglwys  Gyffredinol  ddim  byd  neillduol  eisieu  ei  wneyd  y  pryd  hwnw 
yn  Nghymru,  a  Lloegr,  a'r  Alban,  a'r  Iwerddon,  a'r  byd,  yr  oedd  gan 
Rywun  arall  waith  mawr  eisieu  ei  gyflawni.  A  chlywodd  Mr.  Charles 
lais  yn  dyweyd  wrtho,  "Dos,  gweithia.  Os  ydyw  awdurdodaugoruchel 
yr  Eglwys  Gyffredinol  yn  barnu  mai  maes  eu  llafur  penodol  hwy  ydyw 
bwyta  y  breision  ac  yfed  y  melusion,  rhoddaf  ar  ddeall  iddynt  c)n  pen 
can'  mlynedd,  mai  nid  pechod  ysgafn  ydyw  cadw  gweithiwr  yn  segur. 
Yn  lle  bod  yn  dawnsio  o  gwmpas  yr  awdurdodau  goruchel  i  ddysgwyl 
am  rywbeth  i'w  wneuthur,  y  mae  Cymru  o'th  flaen,  a'r  byd  o'th  flaen, 
ac  y  mae  genyt  naw  mlynedd  ar  hugain  o  amser  o'th  flaen — dim  ond 
naw  mlynedd  ar  hugain  !  " 

Y  mae  yn  anghredadwy  swm  y  gwaith  y  llwyddodd  Mr.  Charles 
mewn  oes  mor  fèr  i'w  gyflawni.  Y  mae  llawer  yn  cael  ei  ddyweyd  ar 
hyn  yn  hanes  ei  fywyd,  ond  nid  yw  yn  ddiau  yn  cynnwys  cymaint  a 
chrybwylliad  am  y  ganfed  ran  o'r  cwbl  a  wnaethpwyd  ganddo.  Gallai 
fod  yn  fuddiol  galw  sylw  at  rai  o  wahanol  ranau  y  peirianwaith  syml, 
ond  grymus  ac  effeithiol  iawn,  oedd  ganddo  yn  dwyn  y  gwaith  ymlaen 
yn  Nghymru  yn  unig. 

I.  Ysgolion  Cylchynol.    Ychydig  erbyn  heddyw  y  mae  neb  yn  ei 


CÔF-GOLOFN    MR.    CHARLES.  415 

wybod  yn  íanwl  am  y  iysgolion  hyn,  heblaw  yn  unig  fod  ganddo  ryw 
drefn  i  symud  yr  athrawon  o'r  naill  ardal  i'r  llall,  ac  i  wneuthur  y 
defnydd  goreu  o  honynt  yn  ystod  eu  harosiad  ymhob  cyinydogaeth,  er 
llês  tymmorol  ac  ysbrydol  y  trigolion.  Yr  oedd  yn  dewis  ei  athrawon 
o  íysg  pob  dosbarth,  a  llawer  o  honynt  yrnhell  iawn  oddiwrth  fod  eu 
hunain  yn  ddysgedig,  ond  er  hyny  yn  awyddus  i  wneyd  eu  goreu,  ac 
yn  gwneuthur  eu  goreu  bob  amser  hyd  eithaf  eu  gallu.  Yr  oedd 
merched  yn  cael  eu  defnyddio  ganddo  yn  gyífredin  yn  y  gwasanaeth 
hwn,  a  llawer  o  honynt  yn  profi  yn  ddefnyddiol  a  gwasanaethgar  iawn. 
Y  mae  yn  amlwg  hefyd  mai  y  Bibl  oedd  y  prif  lyír  a  ddeínyddid  yn  yr 
ysgolion  hyn.  Gallai  fod  yn  fendithiol  iawn  i  Ymneillduwyr  zelog, 
goleuedig,  egwyddorol,  cydwybodol,  rhyddfrydig,  ac  felly  yn  y  blaen,  ad 
infinitum, — gallai  fod  yn  llês  mawr  iddynt  sefyll  yn  ystyriol  uwch  ben  y 
mater  yma,  yn  enwedig  y  dosbarth  hwnw  o  honynt  sydd  yn  teimlo  yn 
wresog  iawn  o  blaid  "addysg"  ond  heb  erioed  fe  allai  gymeryd  y  drafferth 
o  wneuthur  iddynt  eu  hunain  ddarnodiad  têg  a  chyflawn  o  gynnwys  y 
gair.  Yn  ffodus  i  effeithioldeb  ysgolion  cylchynol  Mr.  Charles,  nid  oedd 
ond  ychydig  lyfrau  i'w  cael  y  pryd  hwnw  ond  y  Bibl,  ac  yn  fwy  ffodus 
fyth,  yr  oedd  hwnw  yn  dygwydd  bod  y  llyfr  goreu  y  gallasai  yntau  yn  y 
dyddiau  annedwydd  hyny  osod  ei  ddwylaw  arno.  Nid  yw  yn  ymddangos 
chwaith  fod  Mr.  Charles  wedi  teimlo  dim  drwgdybiaeth  neillduol  tuag 
at  y  llyfr  hwnw,  ac  na  ddarfu  iddo,  yn  niniweidrwydd  ei  galon,  erioed 
ddychymygu  ei  fod  yn  Uyfr  peryglus  i'w  ddefayddio  yn  yr  ysgolion 
dyddiol.  0  leiaf,  y  mae  yn  ymddangos  ei  fod  yn  credu,  fel  ambell  un 
mwy  dwl  a  phendew  na  chyffredin  yn  y  dyddiau  hyn,  fod  ei  absennoldeb 
yn  llawer  mwy  peryglus  na'i  bresennoldeb;  a  chan  nad  oedd  Cyngreiriau 
Addysg  yn  bethau  adnabyddus  yn  y  dyddiau  hyny,  ac  felly  nad  oedd 
peidio  ei  ddysgu  wedi  cael  ei  gydnabod  fel  un  o  nodau  pendant  Protest- 
ant  a  Christion,  ni  theimlodd  yntau  fod  un  angenrheidrwydd  neillduol 
am  ei  adael  allan.  Y  mae  yn  wir  mai  efe  ei  hunan  oedd  yn  talu  am  yr 
addysg  a  gyfrenid  yn  yr  ysgolion  hyn ;  ond  nid  yw  hyny  yn  profì  dim 
ond  yn  unig,  os  bydd  dyn  yn  teimlo  fod  unrhyw  beth,  trwy  ymdrech 
mawr  yn  werth  talu  yn  llawn  am  dano,  y  rhaid  ei  fod  hefyd  yr  un  mor 
werthfawr  i'w  gael  am  ddim  neu  am  hanner  y  pris.  Y  mae  yn  ddigon 
hawdd  dadleu  yn  alluog  a  doniol  yn  y  dyddiau  hyn  dros  gau  y  Bibl 
allan  o'r  ysgolion,  ac  yn  ddigon  hawdd  perswadio  llawer  o  bobl  fod 
egwyddorion  tragywyddol,  ac  elfenau  hanfodol  cyfiawnder  diwrthdro  yn 
galw  am  hyny,  ac  mewn  canlyniad  gasglu  ynghyd  gyfarfoclydd  mawrion 
poblogaidd,  yn  Birmingham,  a  lleoedd  eraill,  i  geisio  chwythu  ychydig 
o  fywyd  i  egwyddorion  tragywyddol — y  mae  hyn  oll  yn  ddigon  hawdd ; 
ond  nid  peth  mor  hawdd  ydyw  týnu  i  lawr  addysg  y  boblogaeth  i  ddim 
ond  mater  o  gyfiawnder  masnachol,  ac  esbonio  pob  anhawsder  sydd  yn 
perthyn  iddo  gyda  y  cwestiwn  pwy  sydd  i  dalu.  Y  mae  profiad  ein 
cenedl  ni  ar  y  pen  yma  yn  hynod  o  glir  a  diamwys.  Ni  theimlodd  Mr. 
Charles  ddim  anhawsdra  o  gwbl  gyda  hyn,  ac  y  mae  yn  bur  sicr  fod  ei 
athrawon  ef  yn  llawer  mwy  annysgedig,  ac  analluog  i  esbonio  y  Bibl, 
na'r  rhan  fwyaf  o  athrawon  trwyddedig  y  dyddiau  presennol.  Y  mae 
perygl  i  ni,  wrth  ymorchestu  yn  barhäus  i'r  frwydr,  mewn  rhyfyg  ac 
anystyriaeth,  a  chyda  theimlad  o  hunanhyder  afresymol,  roddi  y  tir 
uchaf  i'r  gelyaign.  i  sefyll  arno,  heb  fod  ganddynt  mewa  gwirionedd 


416  OÔF-GOLOFN  MR.    OHÁRLES. 

ddim  yn  agos  gymaint  o  hawl  iddo  a  ni  ein  hunain.  Gwerthfawr  iawn 
yn  ddiddadl  íyddai  ein  cael  i  sefyll  uwch  ben  y  mater  hwn  yn  dêg  a 
rhesymol.  Ni  íu  erioed  yn  Nghymru  er  marwolaeth  Mr.  Charles 
gynifer  o  bobl  yn  gwybod  càn  lleied  am  y  Bibl  ag  sydd  ynddi  yn 
bresennol.  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  grefyddwyr  ei  amser  ef,  a  dyweyd  y 
lleiaf,  wedi  myned  o  dan  ryw  fath  o  addysg  Fiblaidd,  led  effeithiol 
hefyd  ;  ond  y  mae  llawer  yn  bresennol  heb  erioed  gael  hyny,  er  y  dichon 
eu  bod  wedi  eu  magu  yn  yr  eglwys,  a  hwyrach  wedi  bod  yn  aelodau  yn 
yr  Ysgol  Sabbothol.  Yr  ydym  yn  cael  profion  adnewyddol  yn  barhäus 
fod  yn  bosibl  i  ddyn  fyned  trwy  holl  ddosbarthiadau  yr  Ysgol  Sabbothol, 
o'i  "lyfr  corn,"  hyd  nes  y  byddo  wedi  myned  "i'w  Fibl,"  heb  ddysgu 
bron  ddim  yn  y  diwedd,  ac  heb  gyrhaedd  unrhyw  dir  uwch  mewn  gallu 
a  gwybodaeth,  na'i  wneuthur  yn  fater  o  syndod  mawr  fod  yn  bosibl  i  neb 
ymdderu  am  flynyddoedd  â  chymaint  o  íanteision,  ac  ar  ol  hyny  fod  yn 
gwybod  càn  lleied. 

II.  Yr  Ysgolion  Sabbothol.  "  Bod  yr  enaid  heb  wybodaeth  nid  y w 
dda" — dyna  oedd  yr  erthygl  gyntaf  yn  nghredo  Mr.  Charles;  ac  arferai 
yr  ymadrodd  uchod,  os  nad  ydym  yn  camgymeryd,  ymddangos  ar  wyneb- 
ddalen  yr  argraffîadau  cyntaf  o'i  lyfrau.  Dyna  oedd  amcan  mawr  ei 
fywyd,  rhoddi  gwybodaeth  i'r  enaid ;  ac  ni  chollodd  olwg  ar  hyny  am 
gymaint  a  diwrnod.  Yr  oedd  yn  anmhosibl  dyfeisio  cynllun  mwy  naturiol, 
ac  ar  yr  un  pryd,  mwy  pwrpasol  i  anghenion  y  dyddiau  hyny  na'r  Ysgol 
Sabbothol,  a  gobeithio  na  welir  byth  genhedlaeth  o  bobl  yn  byw  yn 
Nghymru  yn  ystyried  ei  bod  yn  anmhwrpasol  mewn  unrhyw  amseroedd. 
Nid  oedd  dim  y  buasai  yn  fwy  naturiol  i  ddyn  yn  teimlo  awydd 
angherddol  ara  gyfìawni  gwaith,  ac  am  roddi  gwaith  i  eraill,  na  meddwl 
am  y  cynllun  syml  o  gael  y  bobl  ynghyd  ar  y  Sabbothau  i  ddarllen  y 
Bibl.  Gwahoddid  y  rhai  nas  gallent  ddarllen  yno  i  wrando.  Llyfr 
Duw  ydyw  y  llyfr,  a  gall  wneyd  llês  i  chwi  glywed  ei  eiriau.  Bob  yn 
ychydig  yr  oedd  y  gwrandäwyr  hyn  yn  dyfod  i  deimlo  dyddordeb  mawr 
yn  yr  hyn  oedd  yn  myned  ymlaen,  a  dywedir,  os  na  allai  llawer  o  honynt 
esbonio  adnodau  y  Bibl,  y  gallent  eu  gweddio  gyda  nerth  ac  eglurder 
mawr.  Yr  oedd  rhoddi  gwaith  i  Jawer  o  ddwylaw  yn  nodwedd  neillduol 
yn  holl  drefniadau  Mr.  Charles.  Dyna  un  rheswm  pwysig  dros  fod 
holl  aelodau  eglwysig  yr  oes  hono  yn  Fethodistiaid  mor  drwyadl,  am 
eu  bod  yn  cael  eu  gosod  mewn  gwaith  hyd  y  byddai  yn  bosibl.  Yn 
wir,  yr  oedd  llawer  heb  fod  yn  aelodau  eglwysig  yn  dwyn  mawr  zêl 
dros  yr  enwad,  am  eu  bod  yn  cael  eu  harwain,  trwy  ryw  foddion  neu 
gilydd,  i  deimlo  dyddordeb  yn  ei  amgylchiadau.  Y  mae  genym  ni  yn  y 
dyddiau  presennol  lawer  iawn  o  aelodau  o  ysbryd  gweithgar  a  diddiogi, 
y  byddai  yn  fendith  fawr  iddynt  hwy,  ac  yn  llawer  o  gysur  a  heddwch  i 
eraill,  pe  y  gellid  eu  gosod  mewn  gwaith.  Gan  y  dosbarth  uniawngred, 
cyfansoddiadol  o  honom,  y  maent,  fel  rheol,  yn  cael  eu  hystyried  yn  bobl 
beryglus  ;  gan  eu  bod  yn  cael  eu  gorfodi  i  dreulio  y  rhan  fwyaf  o'u  hoes 
ar  y  meinciau  gwrthwynebol.  Dylid  cofio  fod  yn  hollol  naturiol  i  ddyn- 
ion  sydd  eu  hunain  yn  llawn  ysbryd  gwaith,  yn  enwedig  os  gadewir  hwy 
yn  segur,  fyned  i  feirniadu .  yn  bur  fanwl  a  llym  ar  bawb  arall  sydd  yn 
gweithio.  Pe  y  caent  eu  hunain  ddigon  i'w  wneyd,  byddai  eu  beirniad- 
aeth  yn  fwy  têg,  a'u  syniadau  yn  fwy  cymedrol  ar  lawer  o  bethau, 
heblaw  y  byddent  hwy  a'u  teuluoedd  yn  cael  eu  rhwymo  wrth  yr  enwad, 


CÒF-GOLOFN   MR.    CHARLES.  417 

ac  yn  dyfod  i  deimìo  fod  perthynas  neillduol  rhyngddynt  âg  ef.  Yn  y 
cyfamser,  dylid  bod  ya  ofalus  iawn  rhag  nodi  y  bobl  hyn  allan  fel  gwrth- 
ryíelwyr,  ac  yn  enwedig  eu  hystyried,  yn  ddieithriad,  cyn  erioed  eu 
hadnabod  yn  iawn,  na  chymeryd  amser  i'w  hastudio,  na  thrafferth  i'w 
deall,  yn  ddosbarth  o  bobl  sydd  yn  ddiffygiol  mewn  crefydd  a  duwioldeb. 
Nid  anmhosibl  ydyw  suro  eu  hysbryd,  a  chamddeall  eu  hamcanion,  a 
thrwy  ymddwyn  atynt  fel  gwrthryfelwyr,  o'r  diwedd,  eu  hargyhoeddi 
hwy  eu  hunain  mai  gwrthryfelwyr  ydynt. 

Cwestiwn  o  bwys  mawr  yn  y  dyddiau  presennol  ydyw  effeithioldeb 
yr  Ysgol  Sabbothol.  Nid  ei  nifer,  mewn  aelodau  nac  athrawon,  nac 
amledd  ei  chyfarfodydd  dau-fisol,  na'i  chymanfàoedd  blynyddol,  na 
lliosogrwydd  ei  phleserdeithiau  gyda  y  gerbydres,  na'i  chyfarfodydd  tê, 
na'i  chyfarfodydd  cerddorol ;  ond  ei  heffeithioldeb  fel  moddion  syml  i 
gyfranu  addysg  grefyddol,  a  gwybodaeth  o'r  Bibl ;  i  gynnyrchu  awydd 
darllen  yn  yr  ieuenctyd,  ac  i  feithrin  arferion  da,  tirion,  caredig,  yn  y 
plant.  Byddai  yr  hen  bobl,  os  nad  ydym  yn  camgymeryd,  yn  dysgu 
plant  yr  Ysgol  Sabbothol  i  fod  yn  ofalus  am  eu  ceiniogau,  i  ddyweyd  y 
gwir,  i  ufuddhâu  i'w  rhîeni,  i  barchu  hen  bobl,  ac  i  fod  yn  dirion  wrth 
grëaduriaid  direswm.  Os  na  chymerir  mantais  gyffelyb  ar  y  sofydliad 
gwerthfawr  hwn  yn  y  dyddiau  hyn,  yr  ydym  yn  sicr  yn  gollwng  ein 
gafael  o  erfyn  pwrpasol  iawn,  a  wnaeth  ddaioni  dirfawr  yn  amser  ein 
tadau.  Ai  gormod  fyddai  gobeithio  fod  yn  mwriadau  Éhagluniaeth, 
rywbryd  cyn  hir,  ein  bendithio  âg  apostol  i'r  Ysgol  Sabbothol — dyn 
wedi  ei  ddwyn  i  deimlo  mai  cenadwri  fawr  ei  fywyd  ydyw  dal  i  fyny 
lusern  gwybodaeth  ysgrythyrol  o  flaen  y  bobl  ?  Byddai  yn  bosibl,  yn 
ddiammheu  i'r  Cyfarfod  Misol  benodi  swyddog  ar  gyfer  y  gwaith  hwn, 
ond  prin  y  gellid  barnu  y  gwnai  hyny  y  tro.  Llawer  gwell  fyddai  iddo 
ef  ei  hunan  gymeryd  ei  genad,  ac  ymaflyd  yn  ddiseremoni  yn  y  gwaitb. 
Nid  anmhosibl  fyddai  i  ddyn  wedi  ymroddi  yn  hollol  i  hyn,  adnabod, 
mewn  amser,  yn  bersonol,  y  rhan  fwyaf  o  athrawon  yr  Ysgol  Sabbothol 
yn  Ngogladd  Cymru.  Lawer  adeg  o'r  flwyddyn,  gallai  gynnal  amryw 
gyfarfodydd  bob  wythnos  gyda  yr  athrawon — cyfarfodydd  i  ddarllen,  i 
weddio,  neu  i  ymgynghori.  Gallai  olygu  cyhoeddiad  bychan,  yn  cael  ei 
ddwyn  allan  at  wasanaeth  yr  Ysgol  Sabbothol,  a  llanw  diffyg  ag  sydd 
yn  bresennol  yn  rhwym  o  fod  yn  bwysig.  Pa  ddiolch  bynag  a  dder- 
byniai  dyn  a  lafuriai  felly  yn  ystod  ei  fywyd,  y  mae  yn  ddiddadl  y  gwnai 
lês  mawr,  ac  y  llwyddai  mewn  amser  i  godi  yr  Ysgol  Sabbothol  i  dir 
mor  nchel,  fel  ag  i  wneuthur  ei  dylanwad  yn  f wy  ar  y  wlad  nag  y  gellid 
tybio  ei  bod  un  amser  wedi  bod  yn  ei  feddu  o'r  dechreuad  hyd  yma. 

III.  Gwasg  grefyddol.  Nid  ydym  yn  proffesu  ein  bod  yn  gwybod 
beth  oedd  natur  y  cysylltiad  a  fodolai  rhwng  y  diweddar  Mr.  Saunderson 
à  Mr.  Charles  ;  ond  yr  ydym  yn  cael  lle  i  dybied  fod  rhyw  fath  o  ddeall- 
twriaeth  rhyngddynt,  ac  mai  Mr.  Charles  a  fu  yn  ofíeryn  i'w  gael  i 
breswylio  yn  y  Bala.  Y  mae  yn  fwy  na  thebyg  y  buasem  heddyw  yn 
amddifad  o  lawer  o  lyfrau  gwerthfawr,  ac  yn  eu  plithlyfrau  Mr.  Charles 
ei  hun,  oni  bae  fod  yr  argraffdŷ  hwn  wedi  ei  agor  yn  yr  adeg  hono.  Yr 
oedd  Mr.  Charles  yn  deall  yn  burion  y  byddai  sefydlu  gwasg  mewn  lle 
cyfleus  yn  gynnorthwy  dirfawr  iddo  ef  gario  allan  ei  wahanol  amcanion, 
ac  y  mae  yn  wybyddus  ei  fod  wedi  gwneuthur  defnydd  helaeth  o  honi. 
Gwerthwyd  o'r  Geiriadnr  fwy  nag  odid  un  llyfr  arall  a  argraffwyd  yn  yr 


418  CÔF-GOLOFN   MR.    CHARLE3. 

iaith  o'r  dyddiau  hyny  hyd  heddyw.  Ac  y  mae  yn  angenrheidiol  i  ni 
gofio  ei  fod  yn  llyfr  drud  y  pryd  hwnw,  a  bod  yr  arian  yn  brin  yn  y 
wlad.  Felly  heíyd  y  gellir  dyweyd  am  y  rhan  fwyaf  o'r  llyfrau  a 
gyhoeddwyd  yn  yr  oes  hono,  yr  oeddynt  yn  talu  eu  ffordd  hyd  yn  nôd 
fel  anturiaethau  masnachol.  Yr  oedd  William  Williams,  yn  ychwan- 
egol  at  y  llês  yr  oedd  yn  ei  wneuthur  trwy  ei  ysgrifeniadau,  yn  llwyddo 
hefyd  i  wneyd  peth  elw  arianol  o  honynt.  Y  mae  hyn  yn  profì  fod  y 
wlad  wedi  ei  deffro  i  ryw  raddau  i  deimlo  ei  hangen  am  wybodaeth,  a 
bod  ymdrech  mawr  yn  cael  ei  wneyd  gan  y  tadau  i  gyflenwi  yr  angen 
hwnw.  Dichon  "Llyfrfa"  i'r  Corff  fod  yn  gynllun  digon  doeth  a 
rhesymol;  ond  y  mae  yn  rhaid  cael  rhywbeth  heblaw  hyny;  y  mae  yn 
rhaid  meithrin  trwy  bob  moddion,  ysbryd  llafurio  a  darllen ;  ac  y  mae 
yn  sicr  pe  buasai  hyn  wedi  cael  ei  wneuthur  trwy  y  blynyddoedd,  y 
buasai  Llyfrfa  enwadol  yn  llai  angenrheidiol,  gan  y  buasai  y  wasg 
Gymreig  wedi  gwneuthur  llawer  mwy  o  wasanaeth  i  grefydd  nag  y 
mae,  hyd  yn  nôd  eisoes,  wedi  ei  wneuthur. 

IV.  Bugeiliaeth  Eglwysig.  Nid  pawb,  fe  allai,  sydd  yn  barod  i 
gydnabod,  ac  y  mae  yn  dra  thebyg  mai  ychydig  iawn  sydd  yn  barod  i 
gydnabod,  fod  Mr.  Charles  wedi  sefydlu  Bugeiliaeth  Eglwysig  braidd 
ymhob  ardal  trwy  y  wlad,  yn  unig  ei  fod  ef  yn  arfer  galw  angelion  ei 
eglwysi  yn  flaenoriaid,  enw,  yn  wir,  sydd,  ar  y  cyfan,  yn  llawn  mwy 
dymunol,  heblaw  ei  fod  hefyd  yn  gynnwysfawr  ac  awgrymiadol  iawn. 
Yr  hyn  sydd  yn  bwysig  ydyw  ein  cael  ni  i  gredu  fod  bugeiliaeth  yn  bod 
yn  y  wlad  hon  o'r  dechreuad,  a  hyny  i  raddau  llawer  iawn  mwy  cyffred- 
inol  nag  y  mae  yn  bresennol.  Yr  oedd  yr  hen  flaenoriaid  yn  bugeilio 
yr  eglwysi  mewn  gwirionedd.  Y  mae  y  blaenor  Methodistaidd  yn 
engraifft  o  weithgarwch  ac  yn  elfen  o  ddefnyddioldeb  nad  yw  hanes 
eglwys  Crist  mewn  unrhyw  wlad  wedi  cyflwyno  hyd  yma  ddim  byd  y 
gellir  ei  ystyried  yn  gymaint  ag  esiampl  o  beth  tebyg  iddo.  Clywir 
ambell  ddiacon  yn  y  dyddiau  hyn — nid  blaenor,  cofier,  ond  diacon; 
desgrifiad  newydd  o  swyddog,  a  bron  rywogaeth  newydd  o  gristion — 
clywir  eý  yn  cwyno  nad  oes  "dim  pregethwyr"  yn  yr  oes- hon.  Yr 
oedd  yr  hen  flaenoriaid  yn  ddiaconiaid.  Byddai  Mr.  Lloyd,  Plâs-yn- 
dref,  yn  arfer  dyweyd  wrthynt  beunydd  mai  ystyr  y  gair  diacon  oedd 
"  gwas  trwy'r  llŵch,"  ac  y  mae  genym  bob  sicrwydd  mai  anfynych  y 
byddent  hwythau  yn  anghofio  hyny.  Y  mae  un  peth  yn  ddigon  sicr,  y 
byddent  yn  myned  trwy  lawer  o  anhawsderau  mwy  sylweddol  na  llŵch, 
os  deallant  fod  gwaith  eisieu  ei  gyflawni.  Yr  oeddynt  yn  yr  ystyr 
helaetbaf  a  mwyaf  llythyrenol  wedi  eu  gosod  yn  fugeiliaid  ac  yn 
athrawon.  Er  prawf  o  hyn,  ni  raid  i  ni  ond  edrych  ar  yr  awdurdod 
diderfyn,  ymron,  sydd  yn  nwylaw  y  blaenor  Methodistaidd  hyd  heddy  w. 
Y  mae  hyn  yn  dangos  yn  amlwg  mai  y  blaenor  oedd  y  gallu  mwyaf 
pwysig  o  lawer  yn  nghyfansoddiad  y  Corff  y  pryd  hwnw  fel  yn  bres- 
ennol;  ac  y  mae  hanesiaeth  yn  rhoddi  ar  ddeall  mai  arno  ef  y  disgynai 
yn  fwyaf  neillduol  gyflawniad  cyson  a  rheolaidd  y  gwaith  o  ddysgu, 
goleuo,  a  hyfforddi  y  wlad.  Y  mae  yr  awdurdod  sydd  yn  meddiant  y 
blaenor  hyd  y  dydd  hwn,  ar  unwaith  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  mai  efe 
yw  y  dyn  callaf,  doethaf,  mwyaf  dysgedig,  a  mwyaf  duwiol,  yn  yr 
eglwys  neillduol  y  mae  yn  perthyn  iddi.  Y  mae  y  gallu  i  wneyd  llês 
cyffredinol  i'r  eglwysi  yn  nwylaw  y  blaenoriaid;  nid  oes  gan  y  preg- 


COF-GOLÔFN   MR.   CíJARLES.  41  0 

ethwr  ddim  tir  o  gwbl  o  dan  ei  draéd  ond  hyny  o  ddylanwad  a  ennillo, 
ac  y  mae  yn  rhaid  iddo  ennill  hwnw  yn  gyffredin  o  dan  lawer  iawn  o 
anfanteision.  Y  mae  o  bwys  dirfawr  gan  hyny  i'r  gallu  mawr  hwn 
sydd  yn  nwylaw  y  blaenoriaid,  gael  ei  droi  bob  amser  i'r  fantais  oreu  er 
llês  y  cyfundeb,  gan  fod  genym  eisoes  ddigon  o  brofion  eu  bod  hwy  yn 
alluog  i  sicrhâu  llwyddiant  uniongyrchol  unrhyw  waith  da  yr  ymaflant 
o  ddifrif  ynddo.  Dealler  na  ddymunem  byth  weled  y  blaenor  Method- 
istaidd  wedi  dirywio  i  ddim  byd  ond  dîacon,  nac  ychwaith  ein  bod  yn 
dadleu  am  ychwaneg  o  awdurdod  i'r  pregethwyr.  Yr  ydym  yn  credu 
fod  yn  well  o  lawer  iddynt  fod  heb  ddim  awdurdod;  ond  yn  unig 
dymunem  weled  y  dosbarth  hwnw  o'n  swyddogaeth  grefyddol  sydd  yn 
perchen  yr  awdardod,  yn  estyn  eu  hamddiffyniad,  a'u  nodded,  a'u 
cefnogaeth  fwyaf  gwresog  i'r  dosbarth  arall  sydd  erbyn  hyn  yn 
ddinodded,  ac  yn  dibynu  bron  yn  hollol  ar  eu  cydweithrediad  hwy,  nid 
yn  unig  am  fodd  i  ymgynnal  yn  y  gwaith,  ond  hefyd  am  lwyddiant  ar 
eu  llafur  a'u  hymdrechion  gyda  y  gwaith. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  cymeryd  brâs  olwg  ar  y  moddion  a'r  offerynau 
yr  oedd  Mr.  Charles  yn  eu  defnyddio  er  mwyn  symud  ymlaen.  Yn 
ychwanegol  at  yr  holl  bethau  hyn,  y  mae  yn  rhaid  cymeryd  i  ystyriaeth 
werth  mawr  ei  arolygiaeth  bersonol  ef  ei  hunan;  y  cymhwysder  oedd 
ynddo  i  gario  dylanwad  cyffredinol  ar  y  wlad,  a'i  adnabyddiaeth  o  lawer 
o  fawrion  a  phendefigion  Lloegr,  trwy  ddwylaw  y  rhai  y  llwyddodd  i 
gael  cannoedd  lawer  o  bunnau  at  gario  y  gwaith  ymlaen.  Ysgrifenodd 
filoedd  o  lythyrau  at  bersonau  unigol,  ac  y  mae  braidd  bob  un  o  honynt 
sydd  ar  gael  yn  cynnwys  cyfeiriad  neu  annogaeíh  at  ryw  waith  neu 
gilydd  y  buasai  yn  fuddiol  ei  gyflawni.  Nid  oedd  odid  ddyn  yn  yr  holl 
deyrnas,  yn  y  dyddiau  hyny,  ag  a  fyddai  yn  ceisio  gwneydrhyw  ddaioni, 
nad  oedd  Mr.  Charles  yn  gwybod  am  dano,  ac  yn  ei  gynnorthwyo  yn  ei 
ymdrechion ;  ac  yn  gyffredin  iawn  byddai  ei  ran  ef  yn  bur  helaeth. 
Yr  oedd  ganddo  law  yn  sefydliad  Cymdeithas  Genadol  Llundain,  Cym- 
deithas  y  Biblau,  Cymdeithas  y  Traethodau,  a  Chymdeithas  yr  Ysgolion 
Sabbothol. "  Yr  oedd  y  ddwy  gymdeithas  ddiweddaf  a  enwyd  yn  hollol 
Seisonig  o  ran  eu  hamcanion,  ar  y  cyntaf ;  ond  dylanwadodd  Mr. 
Charles  arnynt  i  gyhoeddi  a  lledaenu  llawer  o  Iyfrau  gwerthfawr  yn  yr 
iaith  Gymraeg.  Er  dwyn  oddiamgylch  yr  amrywiol  bethau  hyn,  y  mae 
yn  anhawdd  dychymygu  maint  ei  lafur.  Ychydig  yn  ddiammheu  sydd 
yn  gwybod  erbyn  hyn  am  y  gwaith  mawr  a  wnaed  ganddo  yn  Ucheldir- 
oedd  Scotland ;  prin  yr  oedd  yn  ail  i  ddim  ond  a  wnaed  yn  Nghymru. 
Heblaw  hyny,  bu  ar  daith  yn  yr  Iwerddon,  a  bu  yn  foddion  i  ledaenu 
yno  gannoedd  lawer  o  Fiblau ;  ac  nìd  oes  ond  yn  unig  oleuni  y  dydd 
mawr  a  ddengys  faint  y  daioni  a  effeithiwyd  trwy  hyny. 

Ynghanol  ei  holl  lafur  dybryd,  ei  drafferthion  blinion,  ei  brofedig- 
aethau  chwerwon,  ei  lesgedd  cyffredin  mewn  iechyd  corfforol,  ac  yn 
ychwanegol  at  y  cwbl,  yr  erlidigaethau  chwerwon  a  gyfodwyd  yn  ei 
erbyn  lawer  pryd — peryglon  oddiwrth  werin  anwybodus,  a  pheryglon 
mwy  fyth  oddiwrth  frodyr  gau, — y  mae  yn  sýn  canfod  yr  iechyd  a'r 
sirioldeb  cysurus  oedd  yn  ei  feddwl  a'i  ysbryd  yn  barhäus.  Nid  oes 
hanes  am  dano  ef  yn  ymladd  â  neb.  Ni  chyfododd  erioed  mewn  cyfar- 
fod  misol  i  ateb  neb.  Pan  ddygwyddai  ambell  frawd,  yn  meddu  mwy  o 
awydd  am  gyfleusdra  i  siarad  nag  i  gymeryd  ei  ddysgu,  wrthwynebu 


4  20  CÔF-GOLOFN    MR.    CHARLES. 

unrhyw  beth  a  ddywedid  neu  a  gynnygid  ganddo,  ni  íyddai  byth  yn 
codi  i'w  ateb  trwy  ail  siarad  ar  yr  un  peth ;  yr  unig  sylw  a  wnai  fyddai 
ymgrymiad  moesgar  ar  ei  ben  yn  nghyfeiriad  y  brawd  hwnw.  Yr  oedd 
yn  gwneuthur  hyny  hefyd  nid  mewn  dull  uchelírydig  a  ffroenuchel;  ond 
mewn  dull  tawel,  deniadol,  a  charedig  iawn.  Cystal  a  dyweyd  wrtho, 
Pob  rhyddid  i  chwi  frawd  i  ddyweyd  eich  meddwl  ar  y  mater,  ond  nid 
wyf  fi,  er  hyny,  yn  gweled  fod  eisieu  chwanegu  dim  at  yr  hyn  a  ddy- 
wedais  o'r  blaen,  llawer  llai  dỳnu  dim  oddiwrtho.  Nid  yw  yn  ymddangos 
ychwaith  y  byddai  yn  treulio  ond  ychydig  iawn  o  amser  yn  y  cyfaríod- 
ydd  misol,  a'r  cymdeithasíäoedd,  i  annog  i  ymdrech  gyda  y  gwahanol 
gynlluniau  a  fyddai  ganddo  mewn  llaw  ar  y  pryd,  na  by th  yn  ymostwng 
i  ddadleu  eu  rhesymoldeb,  ac  i  ddal  i  fyny  eu  cymhwysder  fel  moddion 
i  gyrhaedd  yr  amcanion  mewn  golwg;  eithr  bob  amser  byddai  yn 
cymeryd  y  naill  a'r  llall  o'r  pethau  hyn  yn  ganiatäol,  a  chyda  ffydd  ddi- 
ysgog  yn  eu  llwyddiant  diweddol,  yn  cynghori  pawb  i  wneyd  eu  goreu 
gyda  hwynt.  Gellid  barnu  mai  ceidwadwr  yr  oedd  ef  yn  ystyried  ei 
hunan  braidd  ymhob  peth ;  ac  er  hyny,  nid  oedd  neb  mwy  rhyddfrydig 
nag  ef  trwy  yr  holl  wlad.  Yr  oedd  ymhob  amgylchiadau  yn  llawn 
addfwynder  a  chymedroldeb.  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn  fantais  fawr  tuag 
at  gario  pethau  ymlaen  yn  y  dyddiau  hyny ;  ei  fod  yn  ddyn  hollol  glir 
oddiwrth  bob  peth  a  allasai  ymddangos  yn  benboethni  eithafol.  Nid 
oes  dim  yn  profi  hyn  yn  fwy  amlwg  na'r  parch  mawr  a  delid  iddo  gan 
lawer  o  aelodau  callaf  yr  Eglwys  Wladol.  Ymhen  pymtheng  mlynedd 
ar  ol  iddo  ymneillduo  o'r  eglwys,  yr  ydym  yn  cael  hanes  am  dano  yn 
cael  ei  benodi  i  ranu  arian,  a  godwyd  yn  Lloegr,  gan  nifer  o  foneddig- 
ion  haelfrydig,  tuag  at  gynnorthwyo  personiaid  a  churadiaid  tlodion  yn 
Nghymru.  Y  mae  hyn  ynddo  ei  hunan  yn  dangos  pa  fath  ddyn 
oedd  Mr.  Charles,  ac  yn  amlygu  yr  ysbryd  ardderchog  oedd  yn  ei 
lywodraethu. 

Y  mae  yn  sýn  meddwl  mor  ychydig  yr  ydym  wedi  ei  ddysgu  yn 
uniongyrchol  oddiwrth  Mr.  Charles.  Y  mae  yn  ddiammheu  yr  addefa 
pawb  fod  dylanwad  Mr.  Elias  i'w  ganfod  arnom  fel  enwad,  hyd  heddy w, 
yn  fwy  na  dylanwad  Mr.  Charles,  er  nad  oes  dim  cymhariaeth  o  gwbl 
rhwng  y  naill  a'r  llall.  Yr  oedd  y  naill  wedi  ei  godi  a'i  gymhwyso  i 
osod  argraff  bresennol  ar  un  oes  neu  ddwy  o  bobl  mewn  gwlad  fechan 
anadnabyddus,  a'r  llall  wedi  ei  gymhwyso  i  osod  argraff  arosol  ar  y  byd 
mawr  yn  gyffredinol.  Nid  ydym  ar  un  cyfrif  yn  dyweyd  dim  yn  ddiystyr 
am  Mr.  Elias,  dim  ond  yn  unig  alw  sylw  at  y  gwahaniaeth  mawr 
rhyngddo  a  Mr.  Charles.  Y  maent  yn  perthyn  i  ddau  ddosbarth 
gwahanol  o  ddynion  mawr,  nad  yw  mewn  un  modd  yn  weddus  nac  yn 
dêg  eu  cymharu  â'u  güydd.  Yr  hyn  yr  ydym  yn  ceisio  ei  ddangos  ydyw 
ein  bod  yn  eíelychu  llawer  mwy  ar  Mr.  Élias  nag  ar  Mr.  Charles,  a  bod 
ei  ddylanwad  yn  Uawer  mwy  amlwg  arnom  yn  ein  holl  ysgogiadau.  Y 
rheswm  dros  hyn  yn  ddiammheu  ydyw  fod  Mr.  Elias  yn  ddyn  poblog- 
aidd  iawn,  a  bod  poblogrwydd  yn  rhy wbeth  pur  ddymunol  i'r  pregethwyr 
i  ymestyn  ato,  ac  hefyd  yn  beth  rhad  a  didrafferth  iawn  i'r  eglwysi  i'w 
gefnogi ;  tra  y  mae  dyn  gweithgar  yn  ddyn  sydd  yn  y  cyffredin  yn 
"  blino  Israel  "  trwy  fod  yn  eu  cymhell  yn  barhäus  i  fod  yn  ymdrechgar 
a  llafurus.  Y  canlyniad  ydyw  ein  bod  fel  enwad,  ac  yn  wir  fel  cenedl, 
wedi  myned  i  roddi  mwy  o  bwys  ar  gael  ychydig  bersonau  i  bregethu  yn 


CÔF-OOLOFN    MR.   CHARLLS.  421 

dda,  yn  rymus,  ac  yn  effeithiol,  nag  ar  gael  y  llíaws  i  ddysgu,  i  ddeall, 
ac  i  wrando  yn  dda.  Yr  ydym  ni  ein  hunain  wedi  crëu  llawer  o'r  an- 
hawsderau  yr  ydym  yn  gorfod  ymladd  yn  eu  herbyn  yn  y  dyddiau  hyn, 
trwy  osod  y  pregethwr  o  flaen  y  dysgawdwr,  yr  areithydd  o  flaen  yr 
athraw,  a'r  ymadroddwr  byawdl  a  phoblogaidd  o  flaen  y  gweithiwr 
dystaw,  dirodres,  sydd  mewn  gafael  dyddiol  â  rhagfarnau,  anwybodaeth, 
a  mympwyon  y  boblogaeth.  Y  mae  uchelgais  yr  ieuenctyd  yn  cael  ei 
droi  i  gyfeiriad  twyllodrus,  a  chefnogaeth  a  chymeradwyaeth  yr  henaf- 
gwyr  i  bob  peth  sydd  yn  boblogaidd,  ac  yn  ymddangos  yn  dd'iogel,  yn 
tueddu  i'w  camarwain  yn  anocheladwy.  Nid  poblogrwydd  Mr.  Charles 
mewn  un  modd  oedd  ei  neillduolrwydd.  Byddai  yn  lled  boblogaidd 
weithiau,  am  ryw  wythnos  neu  ddwy ;  ond  fel  rheol,  gellir  ei  ystyried 
yn  ddyn  hynod  anmhoblogaidd.  Dilynid  wythnos  o  boblogrwydd  yn 
gyffredin  gan  flwyddyn  neu  ddwy,  neu  ragor,  o  fyw  yn  y  cysgod,  ac  o 
ymdrechu  a  gweithio  caled  o  dan  anfanteision,  ac  yn  ngwyneb  anghefn- 
ogaeth  dirfawr.  Nid  rhyfedd,  gan  hyny,  ein  bod  mor  hir  yn  dyfod  i 
deimlo  mai  efe  ydy w  y  dyn  mwyaí  teilwng  o  gael  ei  ddilyn  a'i  efelychu 
genym  yn  ein  holl  amcanion  a'n  symudiadau  gyda  yr  achos  mawr. 
Gwerthfawr  yn  wir  ydyw  canfod  cymaint  o  ysbryd  Mr.  Elias  yn  ein 
cyfarfodydd  cyhoeddus  a'n  cymanfäoedd ;  ond  mwy  gwerthfawr  fyth 
fyddai  cael  ysbryd  Mr.  Charles  yn  ein  cynnadleddau — dawn,  a  gallu,  ac 
uchelgais  diddiwedd  am  gario  holl  ranau  y  gwaith  ymlaen  gyda 
deheurwydd  ac  effeithioldeb,  ymhob  cẁr  o  derfynau  y  cyíundeb. 

Pan  yr  oedd  y  góf-golofn  yn  cael  ei  dadorchuddio,  yr  oedd*un  hen 
chwaer  ymysg  y  dyrfa,  yn  codi  ei  dwylaw  tua'r  nef,  ac  yn  dywedyd, — 
"  Yr  anwyl  fo'n  gwarchod  !  dyma  ni  o'r  diwedd  wedi  myned  yn  Babydd- 
ion  i  addoli  delwau !"  Gobeithiwn  fod  prophwydoliaeth  y  chwaer  uchod 
yn  gywir  mewn  rhan.  Yr  ydym  yn  dymuno  hyn  yn  fwy  hyderus  am 
ein  bod  yn  sicr  nad  oes  ond  ychydig  berygl  i  ni  fyned  yn  Babyddion  yn 
anad  dim  pobl  yn  y  byd.  Yr  ydym  yn  llawer  tebycach  o  fyned  yn 
baganiaid  nag  yn  Babyddion,  ac  nis  gwyddom  am  ddim  gwell  er  ein 
cadw  rhag  hyny  na'n  cael  i  addoli  mwy  ar  Mr.  Charles.  Casgler  holl 
weithwyr  a  llafurwyr  Cristionogol  Cymru  i  benlinio  o  amgylch  ei  fedd, 
a  chasgler  holl  blant  yr  ysgolion  Sabbothol  i  floeddio  a  llawenychu  o 
gwmpas  ei  gôf-golofn. 


2    F 


CYWYDD     BERWYN. 

GAN    GYNDDELW. 

Bebwtn  dêg  wyneb  araul, 
Gwesttý  llòn,  neu  gastell  haul ; 
Tŵr  y  moeldes,  tŷ  'r  maldod, 
Llawn  ýni  byw,  llona  'n  bocl, 
A  nef  wèn  dêg  fy  nau  daid, 
A  nifer  o'm  henafiaid ; 
Sil  bur  ceseiliau  Berwyn 

0  ddir  hawl  oedd  y  rhai  hyn ; 
Dyddan  fugeiliaid  oeddynt, 
Mal  y  llòn  drigolion  gynt ; 
Rhai  digrif,  heinif  ar  hynt, 
I'w  dydd  diwaid  oeddynt ; 
Hen  oeswyr,  diflanasant 

1  fòl  nos  fel  ewyn  nant. 

Ond  Berwyn  goryn  digêl, 
Yn  iachus  a  phen  uchel, 
Sydd  yn  dalwyn  Ferwyn  fyth ; 
E  drig  ef  yn  dragyfyth, 
Yn  awel  uchel  iechyd 
Y  llŷs  ban  holl  oesau  byd ; 
Ei  eirioes  ben  aros  bydd 
Acw  'n  ieuanc  a  newydd ; 
Wyrf  hâf,  oer  auaf  hefyd, 
O  ran  hoen  yr  un  o  hyd ; 
Oyd  a  byth  y  cwyd  ei  ben 
Er  hyf  ofwy  'r  ffurfafen. 

Mae'th  ben  gwỳn,  Ferwyn  fawrwyllt, 
Mor  uthr  a  mawr  a  threm  wyllt ; 
Berwyn  hen,  ai  barwn  wyd  ? 
Arswyddawl  y'th  orseddwyd, 
Yn  hydr  ynad  ar  Wynedd, 
Neu  Bowys  hael  benes*hêdd. 

Pan  fo  tirion  hinon  hâf 
Terwyni  fodd  tirionaf, 
A  graid  tes  yw  y  gwrîd  tau 
Der  addurn  ar  dy  ruddiau ; 
Ar  dy  ael  gordawelwch, 
Hofìa  uwchlaw  afîach  lŵch, 


CYWYDD   BERWYN', 

Aml  ddyffryn  dan  dorwyn  darth 
A  cheugwm  ac  erch  ogarth. 
Wyt  hafdŷ  hundý  hoendeg, 
Breninllwyth  y  Tylwyth  Têg; 
Teulu  hêdd  mewn  tawel  hîn, 
Nawdd  breiniol  Nudd  eu  brenin, 
A'i  râd  oddef  ro'id  iddynt, 
Pan  ar  heulfre  'n  gware  gynt ; 
A  chawri  hoew  chwarëynt 
Ar  dy  frigwyn  goryn  gynt, 
Gan  brancio  ymgampio  'n  g'oedd, 
Neu  draws  gamu  dros  gymoedd, 
Dir  eidiaw  a  dyredeg, 
Difyru  'u  tad  íoreu  têg ! 

O  fodd  ti  ni  fyddit  heb 
Len  wawn  ar  dy  lòn  wyneb, 

I  chwareu  hud  â  chawr  hen, 
Neu  â  chawres  iach  hirwèn ; 
Gware  á  Nudd  fel  gŵr  nôd, 
Gorwylio  mîg  yr  Elod, 
Ehiniaw  i  feib  yr  hen  fyd, 
Byw  warwyía  'r  boreufyd. 

Un  bur  enwog  oedd  Bronwen, 
Chwidir  hi  yn  ei  Chadair  hen ; 
Yn  nawdd  Budd  hona  oedd  ben 
Dir  freiniau  Cadair  Fronwen ; 
Byw  'n  y  llall  uwch  ben  y  llỳn, 
Crib  arall  y  Cawr  Berwyn, 
Yn  deyrn  syw  ar  gadarn  sêdd, 
Cawn  Ferwyn  mewn  cynfawredd  ; 
Ar  un  twyn  mae  teyrn  y  tês, 
Ar  hwn  yna  'r  frenhines ; 
Cawr  a  chawres  eres  ynt,« 
Cyridwen  a'r  Cawr  ydynt ; 
Gŵr  syw  mewn  gwarëus  awg, 
A  banon  y  grib  enwawg ; 
Y  ddau  hyn,  a'r  forwyn,  fydd 
Yn  hyntiaw  dros  geunentydd, 
A  mynych  daflu  meini 
Dros  gymoedd,  llỳnoedd,  a  lli ; 
Gwnant  orchestion  bron  heb  rif ; 
Cromlechau  'n  dyrau  dirif 
A  godant,  trwy  'u  hergydiaw 
Bron  i  drefn  o'r  bryniau  draw. 
Ehyw  f în  nos  rhy  ëofn  aeth 
Eu  herch  wyniawg  orcheiniaeth ; 
Yn  union  aent  o'u  nenawr, 
A'u  pwynt  yw  Cwm  Pant  y  Cawr; 
A  bwrient  wib  i  orawr 

II  Craig  y  Mŵn,"  i'r  Cèryg  mawr ;- 

2  p  2 


m 


424  CYWYDD    BEB.WIN. 

E  fyna  rhai  'n  feini  rhydd, 
Grym  anwyl !  rhwyga  'r  mynydd ! 
Cèryg  aníerth,  crug  eníawr, 
O'r  greigfant  lusgant  i  lawr ; 
Tra  awchus  fryd  y  trichawr 
Yw  pontio  Cwm  Pant  y  Cawr ; 
Pont  fawr  dros  y  pant  a  fydd, 
Eheng  dew  faen  rhwng  dau  fynydd ; 
Cyn  y  boreu  goleu  gânt, 

Y  bont  aruthr  bentyrant, 
Er  argau  yr  awyrgylch 
Ag  un  bŵa  'n  gyfan  gylch. 

Pan  oeddynt  ar  yr  hynt  fawr  hon, 
A'u  tremwyllt  feichiau  trymion, 

Y  ceiliog  o'r  llwyn  celydd 
A'i  gynar  dôn  gânai  'r  dydd  ! 
Och  !  ar  unwaith  dychrynant, 
Ymaith  ar  unwaith  yr  ânt, 

A  llymhurt  fFwrdd  y  llamant, 
Yn  y  niwl  diflanu  wnant, 
Ys  saethant  o'u  taith  seuthug 
Ar  ffô  fel  rhy  w  gawri  ffûg  ! 

Yn  foreu  awn  i  Ferwyn, 
I'w  frîg  iach  ar  foreu  gwŷn 
Yn  Awst,  a  mynwn  eistedd 
Ar  y  foel  oreu  a  fedd ; 
Dymunol  flodau  mynydd 
Iach  eu  sawr  i'w  wychu  sydd ; 
Llawn  o  siffrwd  brwd  yw  'r  bryn, 
Trydar  ceiliogod  rhedyn, 
A'r  gwenyn  yn  corgânu 
Fal  un  llais,  wrth  fela  'n  llu ; 
Adar  bàn  cysongan  sydd 
Ar  ei  heulog  orielydd; 
A'r  hedydd  ar  ei  aden, 
A'i  gân  bêr  yn  uchder  nèn, 
Pob  dawn  yn  lleisiaw  'n  un  lli, 
Cel  agenawg  glogwyni 
Adlefant  sain  dylifedd, — 
Llafar  haf,  a  lleufer  hêdd. 

Araul  hygar  oleugyrch 
O  Ferwyn  gawn  fìrain  gylch  ; 
l'r  gogledd  dyhedd  dihaul, 
Llàn  y  rhew  lle  huna  'r  haul ; 
Gwel  gannoedd  o  glogwyni, 
Meirion,  Arfon,  bron  heb  ri' ; 
Byd  ogylch  heibio  Degeingl, 
Ac  wele  draw  gwlad  yr  Eingl 


CYẄYDD    BERWYtf.  425 

I'r  dwyrain  fro  arderydd, 

Hen  Deyrnllwg  faes  amlwg  sydd. 

A'r  orawr  draw  y  fawr  dref  wèn, 
Dir  hyfryd  hyd  i'r  Hafren ; 
Hen  Bowys  man  bu  awen 
Cyd  ei  pharch  yn  codi  'i  phen. 
Am  oriau  cawn  yn  Merwyn 
Gylchdremu  a  syllu  'n  sýn, 
Gan  orchwim  adgynnyrchu 
Hanes  faith  hen  oesau  fu ; 
Llysoedd  brenhinoedd  hynod, 
Manau  claer  fu  'n  mynu  clod, 
Dinasoedd  fu  'n  dwyn  oesau 
A  gwledydd  i'w  rhydd  fawrhâu , 
Manau  y  doeth  mwy  nid  ŷnt, 
Tandde  fu  'n  mhob  tý  ynddynt. 
Ymhob  rhith  oer  chwith  yw  'r  chwedl, 
Ing  yw  hanes  íy  nghenedl ; 
Aeth  Powys  a  phob  llýs  llòn 

I  lawr,  do,  yn  falurion, — 
Dirywio  gyda  'r  awen, 

A  marw  o'i  thir  mae  'r  iaith  hen ! 

Dir  fu  'n  prawf ! — os  darfu  'n  prid 
Wych  deyrnedd  a  chadernid, 
A  'r  haelion  hen  wehelyth, 
Mae  Berwyn  yn  Ferwyn  fyth ; 
Ac  ar  Ferwyn  wýn  ei  wàr 
Ll'iosi  mae  llus  a  mwyar ; 
Cefn  y  fâl  ddihafal  hon 
Yw  lle  goreu  y  llygaeron ; 
Digymhar  yw'r  mwyar  mad, 
"  Mwyar  Doefon  "  mawr  dyfiad ; 
Mwyara  a  llusa'n  llòn 
Mewn  byd  wyf  man  bu  Daeíon, 
A  difyr  f'ai  cael  Doefon 
Ar  garn  y  brefger  ein  bron, 
Yn  foreu'i  caid  a'r  íîg  gwýn 
Mor  bur  a  mwyar  Berwyn. 

II  Mwyar  Doewan,"  mae'r  duwiau 
Mewn  hwyl  am  gael  eu  mwynhâu ! 
Nudd  a'i  hîl  yn  niwedd  hâ' 

Yn  Merwyn  sy'n  mwyara, 
Hyd  nes  bydd  y  mynydd  mêl 
Fal  engyn  ŵyl  Fihangel. 
Y  mwyar  yw  grym  awen 
Nôdd  a  hâd  y  mynydd  hen ; 
Mawr  yw  tvvf  y  mwyar  tau, 
ítholiaw  mêl  o'r  cymylau 


4â0  CỲWYDD   BERW^fí. 

Ỳr  ydwyt  ar  ry  w  adeg 
I  roi  tŵf  i'r  mwyar  têg. 
Minnau  un  reddf  a'r  mynydd, 
A'm  ffrith  ben  mwy  ffrwytho  bydd, 
Mewn  av/en,  mwy  yn  ewybr 
Ymroi  i  grynhöi  grawn  wybr, 
Addfed  rawu,  cnŵd  iawo,  cyn  dêl 
Olaf  ing  gŵyl  Fihangel. 

Ond  Berwyn,  brif  fryn  y  fro, 
Oleudeg  sy'n  briglwydo ; 
Ni  fedda'n  íreiníawr  íri, 
Braisg  lenyrch,  na  brysg-lwyni, 
Na  derw  mawr  hyd  orallt, 
Na  bedwen,  neu  geubren  gallt ; — 
Dy  wallt  íwriaist  wyllt  Ferwyn, 
Barug  wnaeth  y  brig  yn  wýn; 
Darfu  swyn  y  tewlwyn  tau, 
Heneiddiaist  gan  íiynyddau, 
A'th  lwyni  mewn  syrthni  sydd 
Yn  eigion  dy  fawnogydd. 
Darfu'th  hâf,  daeth  gauaf  gwỳn 
I  guro  ar  dy  goryn, 
A  denodd  blwog  dywydd  blio, 
Iâsawg  uthrwynt  ysgethrÌD, 
Gauaf  oer  a'i  gyfarwaith, 
A  gwestl  y  dymhestl  ar  daith.  ] 
Oer  Ferwyu  !  gartref  eira, 
Gwesttý  llwm,  neu  gastell  iâ, 
Ni  feddi'r  hen  gawri  gynt ; 
Dy  gawri  ydyw  gyrwynt, 
Hîn  hyll  yn  llawn  gwyll  a  gŵg, 
Cymylau'n  cau  am  olwg, 
A  dryc-hîn  gerwin  gorwyllt, 
Awyrlif  yn  gefnllif  gwyllt, 
A  chenllusg,  a  chroch  wyDllif, 
Yn  ebyr  llawn  berw  a  llif. 

Ferwyn  oer,  farwn  eira, 
Llwyr  o'i  gylch  mae  lluryg  iâ ; 
Hen  riawd  mewn  llawdr  Uwydrew, 
O'r  wasg  i'r  iâd  a'r  wîsg  rew, 
Ac  eira  ar  ei  goryo, 
BroD  a  gwêdd  y  "  BarwD  gwŷD;" 
Crîb  deryll  cerbyd  oerwyDt, 
Ac  aDghysbell  gafell  gwyDt ; 
Deg  mií  o  dew  gymylau 
Ydyw'r  mentyll  tywyll  tau, 
A'r  gwestëiou,  weigioD  wŷr, 
Y  moelion  ffûg  ymwelwyr, 


CÎWYDD    BERWYN.  4.27 

Anilwydion  gymyl  ydynt, 
A  niwl  hen  anolo'i  hynt, 
Ac  ysbrydion  flinion  floedd, 
Yn  cânu  cyrn  dryc-hinoedd  ; 
Milain  daw  cyrnylau'n  dyrch 
Ar  hynt  i  lawr  o'r  entyrch, 
A'r  storm  yn  rhysio  a  darmain, 
Mal  ar  hwrdd  yn  moliau  rhai'D, 
A  thrydau  gwyllt  rhuthradwy, 
Yn  tröelli'n  nerth  teryll  nwy, 
A  thyrían  broch  a  therfysg, 
Dreigiau,  mellt,  drwg  i'w  mysg, 
I  guro  o  bob  gorawr 
Ar  goryn  y  gòrwýn  gawr. 

Ond  Berwyn  yn  Ferwyn  fydd 
Er  iâs  dirmyg  oer  stormydd, 
Er  dryc-hin,  mal  brenin  bro, 
O'i  fatel  mýn  hâf  eto  ; 
Hîr  fydd  ei  ben  arfeiddiawl 
Fyny  i  hýf  hòni  'i  hawl. 

Fy  moreu  íu  y'  Merwyn, 
Ofer  a  gwâg  foreu  gwŷn, 
Afradus  foreu  ydoedd, 
Boreu  gwýn  fel  barug  oedd ; 
Ond  darfu  ei  flin  erwin  awg, 
Aeth  heibio  fel  taith  hebawg; 
Minnau'n  awr  a  mhen  yn  wỳn, 
Oäfy  hiraeth  am  Ferwyn, 
A  genais  hyn  o  gŵyn  serch 
Edwinawl  i'm  adanerch. 

Gwedi  f'oes  a  gloes  y  glýn, 

0  !  am  orwedd  yn  Merwyn ; 
Od  oes  byth  gael  dewis  bedd, 

1  Ferwyn  âf  i  orwedd  ; 
Tua'r  Ue  bu  dechreu'r  daith, 
Af  yn  ol  i  fy  nylaith ; 

Gan  Ferwyn  câf  gynfawredd, 
Ei  graig  fawr  yn  gàreg  fedd, 
A'i  stormydd,  tragywydd  gân 
I  ffysgiaw  fy  ngorphwysgàn ; 
Ac  o  Ferwyn  cyfeiriaf 
I  lawen  ŵyl  teulu  Nâf, 
I  fyw'n  y  nef,  gartref  gwýn, 
Hir  ŵyl  bur  ar  ol  Berwyn.^ 

Seithug  fel  barug  Berwyn, 
Yw  hoenus  daith  einioes  dyn ; 
Un  hâf  ac  un  gauaf  gwyw 
In'  nodwyd,  eiu  rhan  ydy w ; 


428  manyldeb  deddfaü  naîüê. 

Berwyn  ddeil  mewn  pybyrwch 
Ddyrnod  traws  ddu  oerni  trwch ; 
Er  holl  ŵg  oer  aua'  Uaith, 
I'w  foelydd  daw  hâf  eilwaith  ; 
Minnau  mor  fèr  yw'm  heinioes, 
Buan  âf  fi  i  ben  fy  oes, 
Heb  obaith  ail  daith,  na  dydd 
Ail  wanwyn  o  lawenydd. 
Ond  0  !  am  hêdd  ddiwedd  oes, 
Mwyn  loniant  mewn  ail  einioes, 
Ail  einioes  uwch  haul  anian, 
Byw  glwys  anfarwoldeb  glàn, 
Uwch  bryniau  a  llethrau'r  llawr, 
Yn  nwyf  eilfyd  neíolfawr, 
A  byw  yn  iach  heb  un  nos, 
Nac  ofn,  na  dryc-hin  cyfnos, 
Fry  yn  hŷf  ar  fryniau  hêdd, 
Hoenfawr  ŵyl  anfarwoledd ; 
Byd  brâf  fydd  cael  hâf  o  hyd 
O  lònfawr  dawel  wýnfyd, 
Ac  awen  dirf  ac  ieuanc, 
Pen  i'w  thrin  heb  boen  na  thranc, 


MANYLDEB  DEDDFAU  NATÜR 


ir. 

SERYDDIAETH. 

Yb  ydym  wedi  bod  yn  syllu  ar  y  ddaear  am  ddigon  o  anuer,  ac  y  mae 
y  llygad  a'r  naeddwl  wedi  blino  gyda'r  gwaith,  ac  yn  teimlo  braidd  yn 
lluddedig.  Ceisiwn  yn  awr  edrych  tuag  i  fyny,  ar  gartrefleoedd  y  goleu- 
adau  ysblenydd  sydd  yn  arfer  ymddangos  i  ni  yn  oriau  y  nos.  Ond 
gan  mai  gwaith  blin  ydyw  edrych  tuag  i  fyny,  a  chan  fod  yn  bur 
hawdd,  wrth  syllu  ar  brydferthwch  y  iloer,  syrthio  i  ddwfr,  nid  ydym 
yn  bwriadu  bod  yn  faith  gyda  y  gangen  hon  o  wybodaeth.  Mwy 
buddiol  i  ni,  ond  odid,  fel  i'r  dysgyblion  gynt,  fyddai  prysuro  i  droi  tua 
Galilea — gwlad  ein  genedigaeth,  o  herwydd  tua'r  cartref,  ar  y  ddaear, 
y  gwelwn  ni,  ac  y  gwnawn  fwyaf,  wedi  y  cyfan.    Dywed  llawer  fod 


manVLdi:í3   ûeddFaü  >'Aîün.  42Ò 

pethau  naturiol  wedî  eu  bwriadu  i'n  dysgu  am  bethau  ysbrydol.  Yn 
ystod  oriau  y  nos,  pan  y  byddo  dwndwr  y  dydd  a'i  orchwylion  drosodd, 
dechreua  y  nefoedd  ddangos  ei  pherlau  gyda'r  íath  wychder  a  dysgleir- 
deb  llachar,  ac  eto  gyda'r  fath  dawelwch  a  thangnefedd,  fel  ag  i  godi 
awydd  yn  yr  ysbryd  i  esgyn  i  ryw  seren  fach,  i  orphwyso  ynddi 
am  byth  mewn  tawelwch  a  hedd.  Pan  y  byddo  yr  haul  wedi  machlud 
o'n  golwg,  bydd  y  sêr  yn  ei  weled  ac  yn  mwynhâu  ei  wrês  a'i  oleuni. 
Llawer  Cristion  sydd  yn  paentio  ei  nefoedd  oddiwrth  hyn,  ac  yn  tybied 
pan  y  bydd  y  ddaear  yn  gorwedd  yn  ei  thywyllwch  caddugawl  diweddaf, 
y  caiff  ef  fod  yn  y  wlad  uwch  sêr  y  nef,  lle  y  bydd  Haul  y  Cyfiawnder 
yn  aros  heb  fachlud  am  dragywyddoldeb.  A  oes  esgusawd  yn  angen- 
rheidiol  am  droi  o'r  ffordd  fel  hyn?  Megys  ag  y  trý  y  teithiwr  lludd- 
edig  oddiar  brif-ffordd  faith  a  llychlyd  i  gẁr  maes  gwyrddlas  a  blodeuog, 
ar  làn  afonig  felodaidd  ei  dwndwr,  felly  hefyd  y  mae  mor  naturiol  ag 
ydyw  i'r  wreichionen  ehedeg  tuag  i  fyny,  i  ddyn  ar  ei  daith  trwy  y  byd 
hwn  droi  i'w  ddychymyg  neu  at  adnod  o'r  Bibl  i  ymhyfrydu  yn  y  wlad 
lle  "gorphwys  y  rhai  lluddedig"  wrth  yr  "  afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd, 
dysglaer  fel  y  grisial." 

Y  cyfan  fwriadwn  wneyd  ydyw  syllu  ar  symudiadau  y  bydoedd  fry, 
a  cheisio  dangos,  nid  yn  unig  eu  bod  yn  symud  yn  ol  deddfau  penodol, 
ond  hefyd  eu  bod  yn  cadw  at  y  deddfau  hyny  yn  fanwl  er  y  dydd  eu 
crëwyd. 

Nid  ydyw  y  ddawnsfa  o  amgylch  y  May-pole  yn  cael  ei  harfer  yn  awr 
ond  mewn  chwareudai  tua  y  Nadolig.  Ond  gallwn  dybied  wrth  y 
desgrifiad  geir  o  honi,  nad  rhyfedd  iddi  barhâu  cyhyd  mewn  bri  ar  fro 
a  bryn  gan  ein  tadau.  Oddiar  ben  pawl  neu  bren  crogir  lliaws  o 
rubanau  amryliw ;  cymer  plant  lled  fychain,  wedi  eu  gwisgo  yn  hardd, 
afael  yn  y  rubanau,  a  dechreuant  ymwëu  trwy  eu  gilydd,  gan  ddawnsio 
o  amgylch  y  pren,  hyd  nes  y  byddont  wedi  gorphen  plethu  y  rubanau 
yn  drefnus  a  rheolaidd,  ac  y  byddant  fei  gwlawlen  fraith  uwchben  y 
chwarëuwyr.  Meddyliai  dyn  nad  oeddynt  yn  gofalu  am  drefn,  a'u  bod 
yn  llamu  heibio-i'w  gilydd  yn  draphlith,  fel  y  dewisai  pob  un  ar  y  pryd ; 
ond  yn  fuan  gwelir  hwy  yn  dechreu  troi  yn  ol,  ac  yn  amgylchu  y 
pawl  mewn  cyfeiriad  croes  i'r  cyntaf,  ac  yn  dadblethu  y  rubanau ;  ac 
wrth  weled  mor  naturiol  y  dadblethir  y  gwaith,  ac  y  saif  pob  un  ar  y 
diwedd  yn  y  man  y  cychwynodd,  deallir  yn  eglur  fod  y  gofal  mwyaf 
manwl  wedi  ei  gymeryd  wrth  blethu  yn  gystal  ag  wrth  ddadblethu,  Ar 
yr  olwg  gyntaf,  buasem  yn  tybied,  wrth  glywed  fod  y  sêr  a'r  planedau 
yn  olwynu  ar  eu  gyrfäoedd  yn  ol  miloedd  o  filldiroedd  yr  awr,  eu  bod 
fel  gwyllt-feirch,  heb  drefn  o  gwbl  ar  eu  symudiadau ;  ond  erbyn  syllu, 
gwelir  eu  bod,  fel  rhyfel-feircü,  wedi  eu  dysgyblu,  ac  fod  pob  un  yn 
gofalu  am  ei  lle  a'i  hamser  príodol.  Pan  yn  rhodio  heolydd  ein  trefydd 
mawrion,  byddys  yn  aml  yn  sỳnu  nad  âi  mwy  o'r  cerbydau  a'r  bobl  ar 
draws  eu  gilydd.  Ond  erbyn  dysgu  eu  harferion,  gwelwn  eu  bod  yn 
•adw  at  ddeddfau  penodol,  a  phan  y  cyferfydd  dau  gerbyd,  fod  y  ddau 
yn  dal  ar  eu  llaw  aswy  ;  a  phan  y  dymuna  un  fyddo  yn  ol  fyned  ymlaen, 
rhaid  iddo  fyned  heibio  ar  yr  ochr  ddeheu.  Mewn  trefn  i  yru  y  cerbyd 
yn  llwyddiannus,  rhaid  nid  yn  unig  wybod  y  rheolau,  ond  meddu 
anifail  ufudd,  a'r  moddion  priodol  i'w  yru  ymlaen ;  ac  os  bydd  3  neu  4 
ceffyl,   mae  yn  ofynol  cymeryd  mwy  o  drafferth.    Wrth   sylwi   ar  j 


430  MANYLDEB    DEDDÍTAÜ    NÀTÜR. 

coaches,  ceir  hwy  yn  lled  fanwl  ar  y  cyfan  gyda'r  amser — oddeutu  pum' 
mynyd,  fe  allai,  ar  ol.  Ond  byddai  raid  cael  dyn  lled  gywrain  ac  ar  y 
manylaf  i  íyw  yn  y  byd  anmherffaith  hwn,  i  sylwi,  nid  yn  unig  fod  yr 
amser  yn  cael  ei  gadw,  ond  pa  ran  o'r  olwynion  fyddai  ar  lawr  ymhob 
gorsaf ;  a  lled  hynod  fyddai  gweled  cerbyd  yn  cael  ei  yru  bob  dydd,  yn 
ei  amser  prîodol,  ac  fel  ag  y  byddai  yr  un  fodfedd  o'r  olwyn  yn  disgyn  ar 
yr  un  fodfedd  o'r  ffordd  bob  amser.  Ehaid  fyddai  cael  mwy  manyldeb 
drachefn  i  ýru  y  cerbyd  fel  ag  i  fod  chwarter  awr  yn  gynarach  y  naill 
ddydd  na'r  llall,  a  modfedd  wahanol  o'r  olwyn  bob  dydd  yn  rheolaidd 
ar  yr  un  fodfedd  o'r  ffordd.  Ond  rhywbeth  fel  hyn  geir  yn  nhaith  y 
ddaear  o  amgylch  yr  haul,  ac  o  gylch  ei  hechel  ei  hun.  Ac  nid  yn 
unig  ein  daear  ni  sydd  yn  cyílawni  gorchwyl  fel  hyn,  ond  llawer  o  sêr 
a  phlanedau  llawer  mwy  na'r  byd,  ac  yn  teithio  fil  cyflymach  trwy 
entrych  y  ffurfafen  o  amgylch  yr  haul,  o  amgylch  eu  gilydd,  ac  o  gylch 
eu  hechelydd  eu  hunain ;  ac  eto  i  gyd,  gellir  cymeryd  ymddangosiad 
rheolaidd  un  o  honynt  i  gywiro  amser  ein  horiawr  bob  nos  !  Un  o'r 
pethau  y  bu  y  byd  yn  hir  yn  ei  gredu  ydyw  y  ffaith  fod  y  ddaear  yn  troi 

0  amgylch  yr  haul,  ac  yn  troi  o  amgylch  ei  hechel  mewn  pedair  awr  ar 
hugain.  I  droi  o  amgylch  yr  haul,  cymer  365  d.  6a.  8'.  ö".  Nid  ydys 
byth  yn  fanwl  i'r  awr  gydag  amser  yr  agerlongau  a  fordwyant  rhwng  y 
wlad  hon  ac  America,  a  hyny  o  herwydd  eu  bod  yn  agored  i  lawer  o 
wrthwynebiadau,  megys  y  gwyntoedd,  a  llifeiriant  y  llanw.  Ond  beth 
bynag  all  fod  yn  rhwystr  i'r  ddaear  olwyno  yn  rheolaidd  trwy  y  gwagle, 
ceidw  ei  hamser  i'r  eiliad  ;  ac  nid  yn  unig  híyny,  ond  gofala  am  chwareu 
têg  i'w  holl  ranau,  a  deil  y  cẁr  priodol  o  honi  ei  hunan  i  wynebu  yr 
haul.  (Gellir  yma  nodi  y  ffaith  fod  y  ddaear  50".  10  yn  ol  o  fod  yn  ei 
ìle  ar  y  cyhydedd  bob  blwyddyn,  a  hyny  o  herwydd  symudiad  bychan 
pegynau  echel  y  ddaear.  Ond  nid  y w  ond  dangos  manyldeb  annhraethol 
fwy  wrth  ddyweyd  y  daw  i'w  lle  i'r  un  man  yn  union  bob  25,868  o 
flynyddoedd.  Afreidiol  yma  ydy w  esbonio  Precession  ofthe  Equiìioxes,  gan 
y  cymerai  lawer  o  le  ac  amser.  Mae  a  draethwyd  yn  ddigon.)  Drachefn 
nid  ydyw  yr  haul  ei  hunan  yn  sefydlog.  Y  mae  yntau  yn  chwyrnellu 
ar  ei  yrfa,  ond  nid  bob  amser  gyda'r  un  cyflymder.  Dibyna  hyny  ar  ei 
bellder  oddiwrth  y  ddaear,  a'r  rhan  o'r  ellipse  y  byddo  yn  ei  deithio. 
Buom  rai  gweithiau  yn  cael  difyrwch  wrth  edrych  arjuggler  yn  chwareu 
pump  neu  chwech  o  beleni  o'r  naill  law  i'r  llall,  ac  yn  synu  at  ei  dde- 
heurwydd  yn  gallu  eu  cadw  yn  glir  â'u  gilydd.  Ond  mae  miloedd  o'r 
bydoedd  uwchben  yn  carlamu  trwy  eu  gilydd,  ac  eto  cadwant  mor 
fanwl  at  eu  deddfau,  fel  na  chymer  yr  un  gwrthdarawiad  byth  le.     Ar 

01  ystyriaeth  fanwl  a  dybryd  efrydiaeth,  gwelwyd  fod  yn  rhaid  mai  yr 
un  gallu  a  gadwai  yr  holl  blanedau  i  amgylchu  yr  haul,  ac  y  dilynent 
lwybrau  o'r  un  ffurf,  er  y  gwelid  yn  amlwg  oddiwrth  yr  amser  gymer- 
ent  i  gyflawni  eu  cylchoedd,  fod  eiddo  rhai  o  honynt  yn  feithach  nag 
eiddo  y  lleill.  Hyn  arweiniodd  yr  enwog  Kepler  i  chwilio  am  berth- 
ynas  neillduol  rhwng  eu  pellder  oddiwrth  yr  haul,  a'r  amser  a  gymerent 
i  gyflawni  eu  cylchoedd.  Ond  yn  gyntaf  oll  ymchwiliodd  i  symudiadau 
yrhaul;  canfyddodd  mai  ellipse  ydyw  ei  lwybr  ymddangosiadol ;  yna 
chwiliodd  allan  ei  gyflymdra.  Pfì  tynid  Uinell  o'r  haul,  ac  yntau  yn 
symud  i'r  ddaear,  cyrhaeddai  y  llinell  hon  tros  yr  un  arwynebedd  bob 
dydd ;  ond  gan  mai  nid  circle  ydyw  taith  yr  haul,  rhaid  fod  y  llinell  yn 


&ÇNŸlÌ)EÖ     DülDDFAü    NATÜli.  4«ií 

amrywio  mewn  hŷd  o  herwydd  eccentricity  yr  illipse.  Felly  hefyd  am- 
ry wia  cyflymder  yr  haul  ar  ei  daith  ;  a  gwelwyd  nad  ydy w  yr  haul,  er 
mor  urddasol  ac  arglwyddiaethol  yr  ymddengys,  yn  rhodio  bob  amser 
yr  un  fath.  Cerdda  weithiau,  tithia  dro  arall,  a  charìama  yn  chwyrn 
ar  droion ;  ond  gofala  am  wneyd  yr  un  fath  bob  amser  yn  yr  un  rhan 
o'i  daith.  Ceir  ambell  geffyl,  os  yn  arfer  teithio  yr  un  fTordd  yn  aml, 
yn  gwybod  pa  le  i  gerdded  a  pha  le  i  redeg.  Ewyllys  ei  feistr  ydyw  ei 
ddeddf,  ac  y  mae  yntau  wedi  dysgu  ufuddhâu  iddi.  Felly  hefyd  yr 
haul,  dealla  yntau  ewyllys  ei  Feistr,  yr  hon  sydd  wedi  ei  mynegu 
iddo  mewn  deddf,  a  cheidw  at  y  ddeddf  ymhob  rhan  o'i  yrfa  anferth. 
Ar  ol  chwilio  a  dyfeisio  llawer,  cafwyd  y  cyíartaledd  rhyfedd  a  ganlyn 
rhwng  pellder  y  planedau  oddiwrth  yr  haul,  a'r  amser  gymerent  i 
gyflawni  eu  gyrfäoedd : — "  The  squares  of  the  ptìriodio  times  of  any  two 
planets  are  to  each  othcr  in  the  proportion  of  the  cubes  oý  their  mean 
distances  from  the  sun."  Anhawdd  ei  roddi  yn  eglur  yn  y  Gymraeg, 
felly  dodwn  esiampl  yn  unig.  Pe  cymerai  Mars  G  diwrnod,  a  Jupiter 
4  diwrnod  i  amgylchu  yr  haul,  ac  os  ydyw  Mars  10  milldir  oddiwrth 
yr  haul,  yna,  i  gael  pellder  Jupiter,  gwasanaetha  y  gosodiad  a  ganlyn: 

62  :  42  :  :  103  .  pellder  Jupiter;  neu  (6x6)  :  (4X4)  :  :  (10x10x10)  : 

Yr  ydym  yn  nodi  y  ddeddf  hon  am  ei  bod  y  gywreiniaf,  a'r  bwysicaf,  a'r 
ehangaf  ei  gweithrediad  a  ganfyddodd  meddwl  dyn  erioed.  Dangosodd 
ar  unwaith  fod  y  planedau  oll  yn  perthyn  i'r  un  teülu,  a'u  bod  nid  yn 
unig  yn  cadw  eu  hamser  eu  hunain,  a'u  llwybrau  eu  hunain,  ond  eu 
bod  yn  gwneyd  hyn  er  eu  hattyniad  y  naill  at  y  llall,  ac  at  yr  haul,  ac 
eto  fod  hyn  yn  ddiogelwch  iddynt  rhag  gwrthdarawiad.  Amser  a  lle  a 
ballai  i  ni  egluro  llawer  deddf  arall  sydd  yn  fanwl,  tra  na  ddylem  adael 
allan  ddeddf  llanw  a  thrai,  fe  allai,  0  herwydd  ei  bod  mor  adnabyddus, 
nid  oes  angen  helaethu  arni.  Mae  yn  engraifft  dda  o'r  "  Irregular  regular- 
ity"  anodwyd.  Nid  yw  y  Uanw  byth  yn  d'od  i'r  làn  yr  un  amser  ar  ddau 
ddiwrnod  dilynol,  ond  ufuddhâ  i'w  ddeddf  yn  fanwl.  Mae  yn  fwy 
rheolaidd  a  chyson  ei  arferion  a'i  addoliad  na'r  un  mynach.  Ni  phâr 
pelydrau  hyfryd  haul  yr  Equator  iddo  ddiogi  ac  anghofio  ei  ymweliad  â 
Môr  y  Gogledd  ;  ac  ni  cheidw  iâ  a  rhew  y  Gogledd  ef  rhag  rhedeg  i 
gusanu  glànau  Affrica.  Ni  wrendy  ar  gaeth  na  rhydd,  Iuddew  na 
Groegwr,  ar  wynt  na  gwlaw,  ar  haul  nac  eira.  Mae  wedi  ymsuddo 
mewn  serch  â'r  lloer,  ac  y  mae  wedi  tyngu  llŵ  0  ffyddlondeb  iddi  er  ys 
oesoedd,  ac  wedi  ei  ysgrifenu  á'i  waed  yn  y  creigiau  tros  byth^ 

LLYSIEUAETH. 

Yn  y  gangen  hon  daw  lle  dan  yr  enw  ffurf,  ac  yn  ffurfìau  gwahanol 
lysiau,  yn  benaf,  y  canfyddwn  fanyldeb  eu  deddfau,  er  y  gellir  hefyd  yn 
hawdd  ganfod  manyldeb  gweithrediadau  eu  deddfau  yn  yr  amser  a 
gymer  y  blodau  i  ymddadblygu.  Nid  yw  natur  byth  yn  gweithio  heb 
foddion  rheolaidd  ac  effeithiol,  ac  mae  y  ffaith  na  welir  yr  un  llysieuyn, 
o'r  creeper  distadlaf  i'r  dderwen  gauadfrig,  heb  beiriannau  cynnydd,  yn 
brawf  o  fanyldeb  natur.  Ni  cheir  na  phlanhigyn  na  choeden  heb  gell- 
oedd,  o'r  brigyn  uchaf  hyd  y  gwreiddyn  dyfnaf  ynddynt,  i  dỳnu  a  derbyn 


4Ö3  MANÎLfiEB    DEDDFAU     NATUR. 

nôdd  a  chynnaliaeth  i'r  pren.  Deddf  arall  ddaw  i'r  amlwg  yn  union  i'r 
sylwgar  ydyw,  fod  perthynas  neillduol  bob  amser  rhwng  tyfiant  y 
canghenau  a'r  dail  ac  ymëangiad  y  gwreiddiau  yn  y  ddaear.  Ceir  yn 
yr  hen  íeirdd  Lladinaidd  grybwylliadau  am  hyn  yn  y  dderwen.  Tybient 
hwy  fod  ei  gwreiddiau  yn  ymestyn  tua  Tartarus,  mor  belled  ag  yr  oedd 
brigau  tua'r  nefoedd.  Buasid  yn  meddwl  mai  amgylchiadau  yn  hollol 
fuasai  yn  penderfynu  cyfeiriad  y  llysiau  a  amgylchynant  goedydd. 
Gwelir  llawer  cymeriad  dynol,  er  meddu  ar  ewyllys  rydd,  eto  yn 
dibynu  yn  hollol  ar  amgylchiadau  i'w  gyfarwyddo.  Ond  am  y  Uysiau 
mwyaf  eiddil,  ufuddhânt  i'w  deddf  yn  gyson,  a  thröant  yn  yr  un  cyfeiriad 
bob  amser.  Ceir  y  Convolvulus,  y  Passion  Flower,  a'r  French  bean  bob 
amser  yn  troi  o  ddê  i  aswy  o  gylch  y  pren ;  tra  y  ceir  dosbarth  arall, 
megys  yr  hop  a'r  honeysuchle,  yn  amgylchynu  y  pren  o  aswy  i  ddê. 
Gwelir  yma  ddwy  ddeddf,  ac  er  mai  hollol  ddibwys  ydyw  y  cyfeiriad 
gymerir  gan  y  naill  a'r  llall,  eto  nid  ydyw  y  fFaith  ond  dangos  yn  eglur- 
ach  lwyr  fanyldeb  y  deddfau.  Lle  yn  benaf  a  ddangosir  yn  yr  uchod ;  ond 
yn  y  balmwydden  ceir  mantais  neillduol  i  weled  cydgyfarfyddiad  amser 
a  lle ;  o  herwydd  gellir  dyweyd  oed  palmwydden  i  sicrwydd  wrth  ei  hýd. 

Y  mae  yn  tyfu  yr  un  faint  bob  blwyddyn,  ac  y  mae  hyny  fel  rheol  yn 
ogymaint  yn  y  naill  goeden  a'r  llall.  Ceir  nodiadau  gwahaniaethol  eglur 
rhwng  dau  ddosbarth  ëang  o  goedydd.  Ceir  canol  coed  y  naill  ddosbarth 
yn  galed,  tra  y  mae  y  tu  allan  yn  feddal.  Yn  y  dosbarth  arall  ceir  y 
canol  yn  feddal,  a'r  tu  allan  yn  galed.  Heblaw  hyn,  gwelir  math  neillduol 
o  ddeilen  ar  y  dosbarth  cyntaf,  sef  un  ai  gwythienau  yn  rhwydwaith,  tra 
y  ceir  deilen  neillduol  ar  y  dosbarth  arall,  sef  un  yn  meddu  gwyth'ienau 
yn  cydredeg  o'r  canol  at  yr  ymylau.  Ni  welir  byth  ddeilen  y  dosbarth 
olaf  ar  y  cyntaf,  na  deilen  y  dosbarth  cyntaf  ar  bren  o'r  ail  ddosbarth. 

Y  maent  mor  fanwl  a  gofalus,  ac  yn  llawer  mwy  felly  nag  ydyw  ein 
teuluoedd  pendefigaidd  gyda'u  harf-beisiau.  Ymhellach,  wrth  sylwi  ar 
ddail  yr  un  gangen,  gwelir  ambell  waith  y  dail  yn  gydwastad  ar  y 
planhigyn;  ond  pryd  bynag  y  maent  felly,  ceir  hwy  yn  croesi  eu  gilydd 
gan  wneyd  ongl  o  90  o  raddau,  sef  rightangle.  Ond  deddf  a  berthyn  i 
ddosbarth  arall  a  ddengys  fanyldeb  pellach.  Pan  geir  planhigyn  a'r  ail 
ddeilen  heb  fod  yn  union  uwchlaw  y  llall,  mae  pedair  eraill  yn  sicr  o 
ddilyn  heb  fod  uwchlaw  eu  gilydd,  ond  mae  y  chweched  yn  sicr  o  fod 
yn  union  uwchlaw  y  gyntaf ;  a  rhaid  rhoddi  dau  dro  o  amgylch  y  paladr 
cyn  y  deuir  o  hyd  i'r  chweched  ddeilen.  Beth  y w  amcan  deddf  o'r  fath 
nis  gwyddom,  ond  fe  wyddom  i  sicrwydd  y  dilynir  hi  i'r  manylrwydd 
eithaf  gáè  ddosbarth  helaeth  o  blanhigion.  Wrth  gymhwyso  y  ddeddf 
at  ddynion — pe  bendithid  rhíeni  â  theulu  fel  teulu  Brigham  Young,  a 
phe  cedwid  y  ddeddf  hon,  yna  byddai  y  chweched,  y  deuddegfed,  y 
deunawfed,  y  pedwerydd  ar  hugain,  &c,  o'r  plant  yn  union  yr  un  fath 
â'u  gilydd,  o  ran  taldra,  pryd  a  gwêdd,  tymher,  &c,  &c. 

Pan  ystyriom  amcan  y  bywyd  Uysieuol,  a'i  fod  yn  gwneyd  ei  ran  at 
gadw  i  fyny  y  bywyd  anifeilaidd,  yr  ydym  yn  dyfod  i  deimlo  mwy  o 
ddyddordeb  yn  ei  weithrediadau ;  ac  yn  cael  ein  swyno  gan  y  deddfau 
cywrain  a  bâr  i'r  llysiau  a'r  dail  gadw  eu  hunain  yn  fyw,  a'r  awyr  yn 
bur  trwy  ddwyn  ymaith  y  carbon  a'r  carbonic  acid  yn  ymborth  iddynt  eu 
hunain,  a  gadael  yr  oxygen  at  wasanaeth  dyn  ac  anifail. 

Pwy  na  ddymunai  fyfyrio  am  y  blodau  cain  a  welir  yn  ymrysoA 


MANYLDEB   DEDDFAU     NATUR.  433 

harddu  ein  byd  yn  misoedd  hâf.  Meddyliwn  yn  aml  eu  bod  wedi 
dyfod  i'r  byd  ar  draws  eu  gilydd  heb  drefn  o  gwbl.  Ond  wrth  edrych  yn 
fanylach,  gwelwn  fod  i  bob  dosbarth  o  flodau  eu  deddfau  cyffredinol,  ac 
fod  i  bob  blodeuyn  ei  ddeddíau  neillduol  ei  hunan ;  ac  ni  cheir  y  rhai'n 
yn  myned  yn  erbyn  eu  gilydd,  eithr  cydunant  er  nerthu  y  blodeuyn. 
Ceir  un  dosbarth  o  blanhigion  yn  rhoddi  allan  yn  gyntaf  y  blodau 
agosaf  i'r  paladr,  ac  yna  y  blodau  ar  y  canghenau,  fel  yr  eir  ymhellach 
oddiwrth  y  pren.  Ceir  dosbarth  arall  yn  dechreu  blodeuo  yn  y  gwaelod, 
a'r  rhai  uchaf  yn  ddiweddaf.  Ni  cheir  centripetal  inflorescence  y  llynedd 
yn  centrifugal  inflorescence  eleni,  na'r  centrifugal  eleni  yn  troi  yn  cent- 
ripetal  y  flwyddyn  nesaf.  Na,  fel  deddfau  y  Mediaid  a'r  Persiaid,  pob 
un  yn  ol  deddfau  ei  ddosbarth  bob  blwyddyn, — a  dyma  hanfod  amryw- 
iaeth  a  phrydferthwch  y  blodau.  Heblaw  dilyn  eu  deddfau  o  ran  lle 
ac  amser  eu  hymddangosiad,  dilyna  y  blodau  eu  deddfau  eu  hunain  yn 
eu  hanau.  Hyd  yn  nôd  yn  ngwyneb  diffygion  yn  y  ddaear,  neu  mewn 
manteision  i  dyfu,  eto  ceir  ymhob  blodeuyn  nifer  penodol  ei  rywogaeth 
o  resi  o  ddail.  Gall  blodeuyn  o  herwydd  cam  a  chaledi  fod  yn  wael  ei 
ffurf  ac  yn  fychan  ei  faintioli,  eto  ceir  yno  berffaith  symmetry  yn  ei 
wahanol  ranau.  Yr  hyn  a  wna  gymeriad  dynol  yn  berffaith  a  phryd- 
ferth  ydyw  cyd-dyfìant  a  diwylliant  yr  holl  elfenau  ynddo.  Mor 
anfynych  y  ceir  dyn  heb  esgeuluso,  os  nad  lladd,  rhyw  gyneddf  ynddo 
ar  draul  porthi  un  arall.  '  Ond  am  y  blodau  hyfryd  mae  eu  gwahanol 
ranau  yn  dilyn  eu  deddf  yn  ddiysgog,  ac  y  maent  yn  hollol  symnwtrical. 
Ceir  manyldeb  neillduol  mewn  amser  gydag  agoriad  ac  ymddadblygiad 
blodau.  Gall  un  hyddysg  yn  eu  hanes  ddyweyd  y  mis,  os  nad  y  dydd 
o'r  flwyddyn,  trwy  sylwi  pa  flodau  sydd  yn  agored.  Yn  wir,  raaent 
mor  fanwl  mewn  ysbaid  diwrnod  fel  y  gwnaeth  Linnseus  beiriant  a 
alwai  yn  "  Awrlais  Llysieuol,"  yn  yr  hwn  y  dangosid  pob  awr  o'r  dydd 
trwy  agoriad  blodau  neillduol.  Pa  sawl  crëadur  dynol  sydd  wedi  dyfod 
i'r  byd  i  dreulio  ei  unig  oes,  ac  eto  wedi  oedi  rhoddi  perarogl  ei  flagur 
hyd  ddydd  y  bedd.  Ond  wele  y  blodeuyn  bychan  gyda'r  un  diwrnod  i 
ymagor,  a  phrydferthu,  a  phereiddio  y  byd,  ac  eto  mewn  ufudd-dod  i 
ddeddfau  manwl  natur  gofala  am  fod  mor  brydlon  â'r  haul  ei  hunan. 
Ceir  rhai  fel  y  blodau  dynol  y  cânai  Gray  iddynt  "  yn  agor  yn  y  nos ;" 
ceir  eraill  yn  cau  yn  gynar  yn  y  ddydd.  Haul  y  boreu  yn  unig  sydd 
yn  dygymmod  â  hwy.  Ceir  y  llysiau,  hyd  yn  nôd  yn  rahlygiad  cyntaf 
eu  dail,  yn  ffyddlon  i'w  rhywogaeth,  ac  yn  agor  yn  drefnus  heb  yr  un 
dyryswch.  Mae  blodau  o  waith  llaw  yn  brydferth  yn  eu  lliwiau,  ond 
pan  gymerir  y  chwyddwydr  i  syllu  arnynt  maent  yn  bur  wahanol  i 
flodau  natur.  Mae  gofal  yr  arlunydd  gyda  chymysgu  y  lliwiau  ac  arfer 
ei  bwyntel  yn  ddìarebol.  Ceir  yn  y  blodau  naturiol  drefniant  neillduol  ar 
gyfer  y  lliwiau,  a  rhoisai  y  pendefig  mwyaf  cyíoethog  yn  Mhrydain  ei  holl 
etifeddiaeth  i'w  meddu.  Cyrhaedda  natur  ei  rhagoriaeth  mewn  lliwio, 
trwy  ei  manyldeb  yn  dilyn  deddíau  fferyllol.  Cedwir  y  lliwiau  yn 
gwbl  ar  wahân  mewn  celloedd  bychain ;  trwy  ddeddfau  fferylliaeth, 
dechreua  y  ddeilen  sugno  ei  dogn  o  bob  lliw,  ac  nid  oes  ddeilen  arall 
yn  yr  holl  grëadigaeth  allai  dýnu  yr  un  elfenau  yn  ol  yr  un  cymesuredd 
o'r  celloedd.  Pan  orphenir  y  darlun,  gwelir  ôl  bysedd  Crëawdwr 
natur  arno.  Gofalodd  Efe  am  i  bob  deilen  ar  bob  rhosyn  feddu  ei 
wardrobe  ei  hunan,  ac  anrhegodd  bob  deilen  âg  addurn  na  phryna 
mŵngloddiau  Peru  ei  gyffelyb. 


434  MÀSSLDEB     DEDDFAU     NAl'UB. 

Pan  y  symudwn  o'r  blodeuyn  at  y  ffrwyth — at  berffeithiad  y  llysiau 
a'r  prenau,  gwelwn  ddwy  ddeddí  arall  yn  dyfod  i'r  golwg  er  mantais  i'r 
hadau.  Tra  yr  egyr  y  naill  ffrwyth  er  mwyn  i'r  hadau  gael  chwalu  ar 
hyd  wyneb  y  pridd,  syrth  y  llall  gyda  yr  hadau,  ac  erys  o'u  hamgylch  yn 
ymborth  iddynt  ar  ddechreuad  eu  tŵf ;  a  phaham  ?  Am  na  thyfai  y 
diweddaí  mewn  pridd  neu  wrtaith  pur,  o  herwydd  na  feddant  yr  ym- 
borth  priodol  i'r  hedyn.  Ceir  yn  hadau  y  dosbarth  cyntaf  ychydig 
ymborth  gyda'r  hâd ;  a  cheir  ymhob  hedyn  dair  rhan,  sef  y  gwreiddyn, 
dechreuad  y  dail,  a  dechreuad  y  goes  neu  baladr.  Ymddadblygiad  o'r 
rhai  hyn  ydyw  y  llysieuyn  yn  ei  berffeithrwydd.  Ond  fe  allai  mai  y 
man  mwyaf  manteisiol  i  gael  golwg  ar  fanyldeb  natur  gyda  Uysiau  ydy w 
yn  nharddiad  cyntaf  y  Uysieuyn,  sef  yn  ngweithrediadau  gwahanol 
ddeddfau  a  materion  yn  eu  dylanwad  ar  eu  gilydd.  Rhaid  cael  lleith- 
der,  gwrês,  ac  awyr;  ond  gwell,  ar  y  dechre,  gau  allan  oleuni. 
Edrycher  ar  yr  haidd  wrth  fragu,  yr  hwn  sydd  mewn  lle  manteisiol  i 
darddu  ac  egino.  Troir  y  starch,  yr  hwn  sydd  yn  anghymhwys  fel 
maeth  i'r  grawn,  a'r  hwn  nid  yw  yn  ddadansoddedig  mewn  dwfr — troir 
hwn  yn  siwgr.  Cymysga  hwn  â'r  dwfr,  ac  yna  cymerir  ef  i  fyny  gan  y 
gwahanol  gelloedd  yn  faeth  i'r  llysieuyn.  Deínyddid  y  cyfan  o'r  siwgr 
gan  yr  eginyn  pe  cawsai  dyfu ;  ond  gan  fod  ar  ddyn  eisieu  y  siwgr, 
sycha  yr  ýd,  a  gwna  frâg.  Gwelwn  yma  gyfnewidiad  fferyllol  cyw- 
rain,  ac  y  mae  dylanwad  gweithrediad  y  deddfau  yn  hyn  yn  dyfod  yn 
wasanaethgar  i  ddeddfau  ymhellach  ymlaen,  a  cheir  yma  liaws  mawr  o 
fân  ddeddfau,  a'r  cyfan  yn  cydweithio  yn  y  pethau  lleiaf  i  ddwyn  allan 
harddwch  a  pherffeithrwydd.  Pe  cauid  llysiau  mewn  lle  tywyll,  ac  yna 
y  gollyngid  pelydr  o  oleuni  o  rhyw  gyfeiriad  i  mewn,  plyga  y  llysiau  yn 
y  cyfeiriad  hwnw.  Profa  hyn  attyniad  rhyngddynt  hwy  â'r  goleuni. 
Dywedir  am  y  snow-drop,  fod  ei  flodeuad  yn  dibynu  ar  lawer  o  bethau  yn 
nhrefn  natur.  Oni  bae  fod  y  ddaear  y  maintioli  ydyw,  ac  yn  troi  yn  ol 
y  cyflymder  y  mae,  ac  yn  dal  wyneb  neillduol  at  yr  haul,  ac  felly  yn  y 
lle  priodol  ar  yr  equinox,  ac  oni  bae  fod  tymheredd  y  ddaear  a'r  awyr  yr 
hyn  ydynt,  ni  flodeuai  y  snow-drop  o  gwbl ! 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  gorphen  gyda  Llysieuaeth.  Gwelsom  fod,  nid 
yn  unig  bob  dosbarth  o  flodau  yn  dilyn  deddfau  cyffredinol,  ond  fod 
pob  blodeuyn  yn  meddu  ei  ffurf  a'i  ranau  priodol,  a'r  rhai  hyny  yn 
meddu  eu  cymesuredd  a'u  lliwiau  priodol ;  ac  eto  mae  pob  deddf,  er 
cymaint  o  ddeddíau  eraill  sydd  yn  ymyraeth  a  r  un  blodeuyn,  yn  cadw 
ei  hamcan  ei  hunan  mewn  golwg,  ac  yn  mynu  ei  ffordd  i'r  manylwch 
eithaí.  Mae  yr  amrywiaeth  dideríyn  yn  rhyfeddod,  ond  mwy  rhyfeddod  o 
lawer  ydyw  gweled  y  drefn  sydd  yn  teyrnasu  trwy  yr  holl  amrywiaeth. 
Gwna  deddfau  Llysieuaeth  yn  unig  i  ni  sŷnu ;  ond  nid  ydyw  y  rhai  hyn 
ond  fel  tywodyn  ar  y  traeth  o'u  cymharu  â  holl  ddeddfau  natur. 

Y   BYWYD    ANIFEILAIDD  (Zoology). 

Yr  hyn  yr  ymdrinir  âg  ef  dan  y  penawd  hwn  ydyw — crëaduriaid  yn 
meddu  bywyd,  ac  yn  gallu  ymsymud  yn  ol  eu  hewyllys.  Bywyd  ydyw 
y  llinell  derfynol  rhwng  gŵaith  dyn  a  gwaith  y  Cröawdwr.  Gall  yr 
arlunydd  wneyd  darlun,  a'r  cerflunydd  wneyd  delw,  o  ddyn  a  delw  o'r 
llysieuyn   neu   y   pryf,   ond   dim   ychwaneg.     Nis   gallai   holl  genius 


MANYLDEB    DEDDFAU     NATCIt.  435 

Reynolds  baentio  pry  f  by  w.  G  wnaeth  un  cerílunydd  medrus  ddelw  mor 
berffaith,  fel  y  dywedai  un  ddaeth  wedi  hyny  yn  fwy  enwog  nag  yntau, 
nad  oedd  ond  un  peth  yn  eisieu  i'w  gwneyd  yn  berffaith.  Pan  ofyn- 
wyd  iddo  beth  oedd  hyny,  atebodd,  "  Gallu  i  siarad."  Yr  oedd  yr  ben 
gerflunydd  yn  eithaf  boddlon,  ac  nid  eiddigeddodd  wrth  Awdwr  llefer- 
ydd.  Mae  gwaith  dyn  yn  berffaith  heb  fywyd  ynddo ;  ond  nid  ydy w 
gwaith  Duw.  Gall  y  ddelw  fod  yn  brydferth  a  chywrain,  ond  yn  ei 
phethau  allanol  yn  unig  y  mae  felly,  tra  mai  yn  y  mewnol  y  ceir  han- 
fodolion  bywyd.  Gall  tegan-oriawr  y  plentyn  feddu  ffìgyrau,  a  bysedd 
a  gwydr  ar  ei  hwyneb ;  ond  o'r  tu  íewn  y  mae  yn  syrthio  yn  fýr  o  fod 
yn  oriawr.  Dibyna  bywyd,  bid  siwr,  ar  bethau  allanol,  i  raddau,  fel  y 
rhaid  i'r  oriawr  ddrutaf  feddu  bysedd,  neu  fod  yn  ddifudd.  Ond  y  man 
y  ceir  manyldeb  dihysbydd  mewn  bywyd  ydyw,  yn  nghyfaddasder  y 
peiriannau  mewnol  i'r  amgylchiadau  allanol,  ac  yn  y  ffaith  pe  buasai 
un  peth  bychan  iawn  o'i  le  yn  fewnol,  y  darfyddai  am  fywyd  yn  union- 
gyrchol.  Ceir  yn  ol  y  cyfrifon  mwyaf  rhesymol,  fod  yn  y  corff  dynol 
dros  202,606,149,200  o  wahanol  ranau  ac  amcanion.  Yn  awr,  mae 
gweled  y  plentyn  bach  yn  dyfod  i'r  byd,  ac  yn  tyfu  i  fyny  yn  raddol  yn 
unol  â  deddfûu  natur,  ac  yn  dyfod  i  íeddu  yr  oll  o'r  uchod,  yn  myned 
ymhell  tu  hwnt  i  amgyffred  dyn  ei  hunan.  Er  mwyn  cael  golwg  eglur 
ar  feusydd  ëang  y  gangen  hon,  edrychwn,  i  ddechreu,  ar  ffurfiau  ei 
gwrthddrychau,  yna  ar  eu  bywyd,  a  thròwn  i  ambell  gilfach  yma  ac 
acw,  i  edrych  ar  neillduolion  teulu  neu  ddau,  ac  i  sylwi  ar  gysondeb  eu 
harferion  a  rheoleidd-dra  eu  gorchwylion. 

Dyfynwn  air  o  Milne  Edwards :  "If  a  naturalist  familiar  with  tho 
fauna  of  this  country  visit  distant  regions  he  sees  in  proportion  as  he 
advances,  the  earth  peopled  with  animals  new  to  him,  and  these  species 
next  disappear  in  their  turn  to  make  room  for  other  species  equally 
unknown  to  him."  Nid  yw  hyn  ond  rhagymadrodd  i  barotòi  un  ar  gyfer 
yr  amrywiaeth  diderfyn  a  geir  yn  y  bywyd  a'r  grëadigaeth  anifeilaidd. 
Tuedda  rhai  i  gredu  nas  gall  yr  hwn  a  fedd  amryw  orchwylion  fod  yn 
fanwl  iawn.  Ond  syniad  pur  arwynebol  ydyw  hwn.  Mae'n  wir  y  ceir 
llawer  dyn  amddifad  o  fanyldeb  yn  trin  Uawer  o  bethau  ;  ond  os  tâl  sylw 
digonol  i  bob  peth,  arwydd  o  fanyldeb  ydyw.  Yr  oedd  y  Phariseaid  yn 
or-fanwl.  Paham?  Nid  am  eu  bod  yn  degymu  eu  harian  i'r  ddimai, 
ond  am  eu  bod  hefyd  yn  degymu  y  mintys  a'r  anis,  a  chymaint  oll  ag  a 
feddent,  &c.  Gyda'r  bywyd  anifeilaidd  ceir  amrywiaeth  dihysbydd, 
ond  ceir  hefyd  y  terfyn  rhwng  y  naill  ddosbarth  a'r  llall  wedi  ei  osod  i 
lawr  yn  eglur  i  bob  dyn,  a  hyny  nid  yn  unig  yn  arferion  allanol  yr 
anifeiliaid,  ond  yn  ngweithrediad  eu  cyrff  yn  fewnol  ac  allanol,  fel  ag 
i'w  cyfaddasu  i'w  harferion  arbenig.  Mordwyed  y  naturiaethwr  o 
dueddau  Ffrainc  i  ororau  deheuol  Affrica,  a  chaiff  weled  crëadigaeth 
newydd  o  anifeiliaid,  yr  elephant,  yr  afonfarch,  y  rhinoceros,  a'r  giraffe, 
&c.  Gwel  adar  a  thrychfìlod  hollol  wahanol  yn  eu  ffurf  a'u  harferion. 
Gadawed  Penrhyn  Gobaith  Da  a  glanied  yn  Madagascar,  ac  wele  anifeil- 
iaid  gwahanol  eto.  Eled  oddiyno  i'r  India,  gwel  elephant  gwahanol  i 
un  Affrica ;  ac  os  aiff  oddiyno  i  New  Holland,  ac  o  New  Holland  i'r 
America,  caiff  ymhob  gwlad  rywogaethau  gwahanol,  a'r  oll  yn  prifio  yn 
ol  eu  deddfau  eu  hunain,  yn  cadw  eu  harferion  eu  hunain,  ac  yn 
gwahaniaethu  yn  hollol  oddiwrth  eu  gilydd.    I  brofi  a  therfynu  hyn 


4.38  MANÎLDEB    DEDDFAU     NATUR. 

inewn  ycbydig  eiriau,  dyfynwn  eto  o  M.  Edwards:  "This  localization 
of  species,  whether  aquatic  or  terrestrial,  is  so  well  marked,  that  a 
naturalist  a  little  experienced  cannot  mistake  at  the  very  first  sight  the 
origin  of  Zoological  collections  made  in  one  or  other  of  the  great 
geographical  division  of  the  globe  which  may  be  submitted  to  his 
examination.  The  fauna  of  each  of  these  divisions  presents  a  peculiar 
aspect,  and  may  be  easily  characterized  by  the  presence  of  a  certain 
species  more  or  less  remarkable."  Yn  y  moroedd  mawrion  ceir  crëad- 
uriaid  holiol  wahanol,  ond  cedwir  deddf  gyffelyb  yma  eto.  Ceir  yr  un 
crëaduriaid  bob  amser  yn  yr  un  rhanau  o'r  dyfroedd,  ac  mor  fanwl  y 
ceidw  y  crëaduriaid  at  y  ddeddf  osodwyd  iddynt,  fel  y  cyfeiria  y  pysgotwr 
morfilod  ei  long  yn  ddibetrus  tua'r  Gogledd,  ac  y  cyfeiria  y  genweiriwr 
cartrefol  ei  gamrau  tua  rhyw  bwll  penodol,  ac  os  ydynt  yn  fedrus  yn  eu 
celfyddyd,  nid  yw'r  naill  na'r  llall  ond  anfynych  yn  aflwyddo.  Gellir 
bod  yn  bur  sicr  mai  gweithrediad  deddf  sydd  yma,  a  bron  na  thybiem 
fod  cosp  yn  dilyn  diffyg  mewn  talu  sylw  i'r  ddeddf.  Y  ddeddf  ydyw 
telerau  bywyd.  Aiff  pob  crëadur,  ond  dyn  meddw,  i'r  man  y  caiff  y 
gynnaliaeth  oreu  i'w  gyíansoddiad,  a'r  tymheredd  mwyaf  cydnaws  â'i 
iechyd.  Mae  hyn  yn  reddf  mewn  crëaduriaid;  ond  pan  yr  anghofia  yr 
ourang-outang  cynffonog  ei  hunan,  neu  pan  anghofia  ourang-outang 
Darwin  y  reddf  sydd  ynddo  mor  bell  ag  i  ddyfod  i'r  wlad  yma,  neu  i 
dalu  ymweliad  â'r  Gogledd,  buan  iawn  y  clafycha  ac  y  syrth  yn  aberth 
i'r  darfodedigaeth. 

Ehyw  allwedd  fach  sydd  yn  agor  ystafelloedd  ëang  eu  cynnwys  ydyw 
y  ffaith  y  gall  naturiaethwr  ddesgrifio  holl  gorff  a'r  mwyafrif  o  arferion 
crëadur,  yn  nghyda'i  faintioli,  oddiwrth  un  asgwrn  o  hono,  yn  gystal  a 
phe  cawsai  slceleton  cyfan  ger  ei  fron.  Ceir  y  fath  unoliaeth  a  chydgord- 
îad  yn  egwyddorion  adeiladaeth  pob  un  fel  y  gellir  yn  ddibetrus  ddyweyd, 
nid  yn  unig  i  ba  ddosbarth  y  perthyna  y  crëadur,  ond  pa  rywogaeth 
ydyw,  a  beth  ydyw  ei  neillduolion  unigol.  Dyfais  gywrain  yn  yr 
Amgueddfa  Brydeinig  fuasai  gallu  gwneyd  yr  allweddau  yn  y  fath  fodd 
fel  ag  y  gallai  un  wrth  edrych  ar  yr  allwedd,  pe  heb  weled  yr  amgueddfa 
erioed,  ddyweyd  nifer  yr  amrywiol  rywiogaethau  a  dosbarthiadau  yn  yr 
ystafell.  Ond  dyma  y  cywreinrwydd  all  un  dant  ei  hònì,  îe,  pe  perthynai 
i  grëadur  a  fodolai  5000  o  flynyddoedd  yn  ol.  Wrth  sylwi  ar  hyn 
dywed  Edwards,  "  Between  every  part  there  reigns  the  strictest  mutual 
dependence  so  as  to  forbid  all  the  idea  of  chance  in  its  construction,  all 
are  in  the  strictest  accord.  Some  of  these  harmonies  are  so  obvious 
that  the  naturalist  may  from  the  observation  of  a  single  organ — a  tooth 
for  example,  deduce  nearly  the  whole  natural  history  of  the  animal." 
Ni  raid  i  ni  hefyd  ond  edrych  ar  y  crëaduriaid  sydd  i  fyw  yn  y  dwfr,  a'r 
rhai  sydd  i  fod  ar  y  tir,  na  welir  gwahaniaeth  amlwg  iawn  hyd  yn  nôd 
o'r  tu  allan.  Mae  cyrff  y  rhai  sydd  i  fyw  bob  amser  o  dan  ddwfr  yn 
llawer  meddalach,  a  gallant  fyw  ar  lai  o  oxygen  na'r  lleill.  Tuag  20  y 
cant  o  oxygen  sydd  yn  yr  awyr,  a  hwn  yn  unig  a  dýnir  i  mewn  gan  yr 
anadl  yn  gynnaliaeth  i'r  corff;  ond  nid  oes  ond  ychydig  iawn  y  cant  o 
oxygen  mewn  dwfr,  a  chan  ei  fod  yn  anhebgorol  i  fywyd  crèaduriaid 
tirawl,  byddant  hwy  feirw  mewn  dwfr.  Gŵyr  llawer  fod  pethau  yn 
ysgafnach  mewn  dwfr  nag  mewn  awyr,  ac  y  mae  gwahanol  ranau  cyrff 
y  pysgod  yn  ymledu  mewn  dwfr ;  ond  gyda'u  bod  allan,  yn  crebachu 


MANYLDEB  DEDDFAU  NATUR.  437 

ac  ya  ymsyrthio  ar  eu  gilydd,  ac  yn  cau  i  íyny  beiriannau  anadlu,  fel 
er  íod  cyflawnder  o  oxygen  yn  yr  awyr,  nisg  allant  ei  gael  i'r  corff. 
Dengys  ffurf  allanol  y  corff  beth  sydd  yn  gymhwys  tuag  at  gynnal 
bywyd;  ond  y  mae  pethau  mewnol  yn  rayned  ymhellach  drachefn  i 
brofi  íod  yr  Hwn  a  welai  bob  peth  ag  oedd,  a'r  sydd,  ac  a  fydd,  wedi 
crëu  pob  peth  ar  gyfer  ei  amgylchiadau,  neu  wedi  cyfaddasu  amgylch- 
iadau  ar  eu  cyfer  hwynt.  Llawer  iâr  bryderus  sydd  wedi  bod  yn 
clwcian  ar  làn  y  dwfr  wrth  weled  ei  chywion  estronol  yn  mýnu  myned 
i'r  elfen  ddinystriol.  Y  gallaf  o  honynt  y  clywsom  am  dani  erioed  oedd 
un  a  neidiai  ar  gefn  cyfeilles  o  ŵydd,  ac  yn  ei  chŵch  diogel  a  ddilynai 
y  cywion  ol  a  blaen  ar  hyd  y  llýn.  Mae  yn  ddiau  mai  cwestiwn  sydd 
wedi  llwyr  ddyrysu  pen  llawer  iâr  yw,  paham  y  rhaid  i'w  chywion  hi 
gael  myned  i'r  llŷn,  tra  y  boddlona  cy wion  ei  chwaer  yn  y  buarth  ? 
Mae'r  iâr  yn  deall  ei  deddf  ei  hun,  ac  yn  ei  chadw ;  oncl  nis  gall  ddeall 
deddf  a  berthyn  i  rywogaeth  arall.  Buasai  amcanu  ei  chadw  yn  farw- 
olaeth  iddi.  Yr  oedd  ei  pherchenog  yn  gwybod  na  welwyd  erioed  gyw 
iâr  yn  dyfod  o  ŵy  hwyaden,  ac  mai  i'r  dwfr  yr  âi  pob  peth  a  ddeuai  o 
ŵyau  aderyn  yn  byw  llawer  ar  y  dwfr.  Oncî  nid  yn  unig  yr  oedd  dyn 
yn  gwybod  mai  i'r  dwfr  yr  oedd  y  cyw  i  fyned,  ond  yr  oedd  y  cyw  ei 
hun  yn  deall,  ac  yr  oedd  y  ddeddf  mor  hawdd  ei  darllen  ar  ei  draed,  ei 
bîg,  ei  blŷf,  a'i  esgyrn,  ac  ar  holl  waith  ei  gyfansoddiad,  fel  y  dechreuai  y 
cy  w  dwy  awr  oed  ei  fy wyd  mor  ddeheuig  a  pho  buasai  yn  benteulu.  Mae 
yn  debyg  mai  y  corff  dynol  sydd  yn  meddu  mwyaf  o  fanwl  ddeddfau  i'w 
reoli,  ac  ar  hwn  y  cawn  sylwi  yn  ddiwecldaf ;  ond  cyn  hyny,  tybiwn  nad 
annyddorol  i  bwy  bynag  all  ddarllen  hyn,  ac  mai  nid  diwasanaeth  i 
brofi  y  testun,  fyddai  ychydigo  esiamplau  o  "reddf"  mewn  anifeiliaid; 
ynghydag  esiampl  o  wneuthuriad  un  pryf  bychan.  Tyfa  dosbarth 
cyfan  yn  ol  yr  un  cynllun,  mewn  ufudd-dod  i'r  un  deddfau. 

Mae  gan  Mr.  Lyonet  ysgrif  ar  un  trychfilyn  bychan,  y  "Cossus  Cater- 
pillar"  íthaid  cael  ugain  o  ffigyrau  i  egluro  gwneuthuriad  y  pen  yn 
unig,  yr  hwn  ei  hunan  a  gynnwys  928  o  ewynau,  a  cheir  yn  y  corff 
1647  o  honynt,  a  2066  yn  yr  intestinal  tube ;  y  cyfan  yn  3941.  Ceir 
ynddo  94  o  brif  wythienau,  a  18  o  fàn  agorfäu  i  gadw  cymundeb  rhwng 
y  tu  mewnol  a'r  awyr,  ac  y  mae  o  amgylch  yr  agorfäu  bychain  hyn 
lawer  o  wahanol  ranau.  Ymrana  y  prif  gelloedd  yn  1326  o  ganghenau. 
Ond  ceir  holl  amrywiol  ranau  y  peirianwaith  cywrain  hwn  mewn  corff 
nad  yw  ond  dwy  fodfedd  o  hýd. 

Mor  fanwl  y  ceidw  pob  peth  ei  nodau  gwahaniaethol  yn  ei  adeilad- 
aeth  a'i  arferion.  Ni  welir  cî  un  amser  yn  tyfu  gwlân  ar  ei  groen,  ac 
ni  cheir  ef  yn  meddu  clust  neu  gynffonyneu  droed  dafad.  Ni  welir  yr 
un  ysgyfarnog  hyd  yn  nôd  yn  cyfeiliorni  càn  lleied  fel  ag  i  gymeryd 
croen  y  cwningen.  Nid  yw  yr  un  o  anifeiìiaid  Lapland  yn  meddu  croen 
a  gwisg  brydferth  anifeiliaid  y  dehau.  Ni  newidia  yr  Ethiop  ei  groeD, 
na'r  llewpard  ei  frychni.  Ië,  ond  cofier  mai  "  deddfau  natur  "  yw  y 
testun,  ac  nid  gwaith  natur.  Credwn  ein  bod  gyda'r  testun  o  hyd. 
Pan  y  crëodd  Duw  y  gwahanol  rywogaethau  ar  eu  dechreu,  gwnaeth 
hwy  yn  ddosbarthiadau,  a  rhoes  ddeddfau  cyffredinol  i  bob  dosbarth. 
Bhoes  hefyd  ddeddfau  pr'iodol  i  bob  rhan  o'r  dosbarth,  ac  yna  îs-ddeddfau 
i  bob  unigolyn  yn  ei  ddosbarth.  Dywed  rhywun  mai  dygwyddiad  ydyw 
i'r  planhigyn  ddyfod  yn  bren  afalau,  ac  mai  y  dail  yn  unig  sydd  yn 

2   G 


438  MANYLDEB    DEDDEAü    KATUR. 

debyg.  Ond  yn  lle  hyny,  gall  y  naturiaethwr  ddyweyd  oddîwrth  y 
ddeilen  leiaf,  nid  yn  unig  pa  bren  ydy  w,  ond  pa  ry wogaeth  o'r  pren  afalau, 
a'r  fath  yw  ei  ffurfiad  o'r  tu  fewn.  Gall  dyn  newid  arno  ei  hunan  ychydig 
weithiau,  a  gwneyd  ei  hun  yn  bur  debyg  i  anifail;  ond  mae  deddfau 
llysiau  ac  anifeiliaid  mor  fanwl,  íel  nad  â  yr  afallen  yn  ddraenen, 
na'r  fieren  yn  olewydden ;  a  chymered  dyn  100  o  ganghenau  yr  helygen 
i'w  planu,  ac  fe  dyfa  helygen  o  bob  un ;  o  herwydd  dyna  y  ddeddf. 
Felly  hefyd  edrychwn  ar  "  reddf"  mewn  anifail  yn  weithrediad  deddf 
o  eiddo  Awdwr  natur.  Gan  mai  manyldeb  sydd  yn  ofynedig  yn  y 
testun,  yn  hytrach  na  nodi  lliaws  o  engreifftiau,  cymerer  ond  tair  neu 
bedair  i  fanylu  arnynt. 

Mae  genym  o'n  blaen  yn  awr  hanesyn  am  gî  o  rywogaeth  y  New- 
foundland,  yr  hwn  yn  Holland  a  ruthrodd  i'r  dwfr  ar  ol  ei  feistr,  a 
chan  afael  yn  ei  ysgwydd  a  ymdrechodd  ei  dỳnu  allan ;  ond  er  mwyn 
cadw  pen  ei  feistr  uwchlaw  y  dwfr,  gollyngodd  yr  ysgwydd  a  gafaelodd 
yn  nês  i'r  pcn,  a  llwyddodd  i'w  ddwyn  yn  ddiogel  i  dir.  Mae  y  gwaedgi 
bob  amser  yn  sicr  o  allu  arogli  llwybr  yr  hwn  y  byddo  yn  ei  ddilyn. 
Ond  mewn  dwfr  collir  yr  arogl.  Felly  ar  ol  croesi  afon  cymer  y  cî 
lwybr  o  ffurf  hanner-cylch  oddiwrth  làn  yr  afon  tua'r  tir,  ac  yna  yn  ol 
at  yr  afon,  er  mwyn  croesi  llwybr  y  dyn.  Ceir  a  ganlyn  gan  Mrs.  Lee 
am  pointer  o  eiddo  ei  thad.  Pan  yn  hela,  collwyd  Clio.  Ymhen  tros 
ddwy  awr  aed  i  chwilio  am  dani,  a  chafwyd  hi  ar  ei  chwrcwd  ar  ben 
llidiard.  Yr  oedd  nythiad  o  betris  o  fewn  dwy  lath  i'w  ffroen.  Rhaid 
ei  bod  wedi  eu  gweled  pan  yn  neidio  tros  y  llidiard.  Yr  oedd  wedi  aros 
yno  nes  oedd  ei  choesau  mor  anystwytb,  fel  y  buwyd  yn  hir  yn  eu 
rhwbio  cyn  iddi  allu  cerdded.  Gwasanaetha  yr  uchod  i  ddangos  man- 
ylwch  greddf  mewn  cŵn.  Llawer  hanesyn  rhyfedd  geir  am  y  llwynog 
cyfrwys,  a  mynych  y  diangodd  y  cadnaw  pan  yr  anobeithiasai  dyn.  Hyd 
y  gall,  rhêd  bob  amser  gyda'r  awel ;  os  na  ddyga  hyn  ef  i  ddiogelwcb, 
rhêd  yn  hýd-groes  iddi,  fel  ag  i  fanteisio  oddiwrthi.  Cyfeiria  tua'r 
llanerch  fwyaf  coediogol,  a  dewisa  y  llwybr  anhawddaf  i'w  ymlidwyr  ei 
deithio ;  un  llawn  o  ddrain  a  mieri,  neu  â  dwfr  ar  hyd-ddo.  Ni  wast- 
raffa  ei  nerth  yn  y  dechreu,  ond  rheda  yn  ol  cyflymder  ei  ddilynwyr. 

Gofala  yr  iâr,  pan  yn  gori,  ddychwelyd  i'w  nŷth  cyn  i'r  ŵyau  oeri. 
Pe  unwaith  yr  arosai  yn  rhy  hir,  dinystrid  y  cyfnewidiad  fferyllol 
cywrain  yn  yr  ŵy ;  ond  daw  yr  iâr  yn  ol  yn  brydlon,  pe  gorfyddai  ddyfod 
heb  gael  yr  ymborth  yr  aeth  allan  i'w  ymofyn.  Gwna  hyn  yn  ol  dedàf 
a  osodwyd  i'w  natur,  nas  gŵyr  y  ceiliog  ddim  am  dani.  Wrth  edrych 
ar  nythod  adar,  gwelir  fod  adar  o'r  un  dosbarth  yn  gwneyd  eu  nythod 
o'r  un  maintioli,  ac  o'r  un  defnyddiau,  ac  yn  gosod  y  rhai  hyny  yn  yr 
un  drefn.  Nid  yw  nŷth  y  ferch  byth  yn  rhagori  ar  eiddo  y  fam; 
maent  yr  un  fath  er  cyn  côf.  Bron  na  ddychymygem  ein  bod  yn  troi 
tudalenau  llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  yn  iaith  yr  adar  ar  ddydd  eu  crëad, 
neu  y  dydd  y  gollyngwyd  hwy  o'r  arch,  ac  na  welwn  "  ddeddfau  nythu  " 
ar  amserau  wedi  eu  nodi.  1.  Y  lle  priodol,  desgrifiad  ;  2.  Ymaintioli; 
3.  Y  sylfaen ;  4.  Y  cnŵd  agosaf  at  y  sylfaen ;  5.  Y  cnŵd  nesaf ;  6.  Y  plýf ; 
7.  Amser  eistedd,  &c,  &c.  Beth  sydd  yn  anmhriodol  yn  y  dychymyg  ? 
Ymddengys  y  deddfau  yn  fwy  cysegredig  yn  eu  golwg  o  lawer  na  deddf 
Sinai  i'r  Israeliaid,  a  thra  y  mae  yr  olaf  wedi  tori  pob  gorchymyn  yn  eu 
deddf,  ac  wedi  dirmygu  ei  Rhoddwr,  ceir  y  cyntaf  yn  cario  allan  eu 


MANYLDEB     DEDDFAÜ    NATÜR.  439 

deddf  i'r  manyldeb  eithaf,  a  phob  boreu  yn  moli  yr  Hwn  a'i  rhoes  am  ei 
ddaioni.  Ceir  yr  adar  fyddant  yn  newid  gwlad,  yn  gwneyd  hyny  ar  yr 
un  amser  bob  blwyddyn,  yn  myned  i'r  un  lle,  ac  yn  ehedeg  mewn  ffurf 
neillduol  fyddo  fwyaf  manteisiol  iddynt.  Llawer  aderyn  ieuanc  wedi  ei 
fagu  yn  ddiweddar,  na  theithiodd  y  llwybr  erioed  o'r  blaen,  a  welwyd 
wedi  cyflawni  rhan  o'r  daith,  yn  disgyn  yn  lluddedig  ar  hwylbren  llong  i 
orphwys  a  derbyn  adgyínerthiad  ar  gyfer  y  gweddill  o'r  daith.  Nid  yw 
y  gôg  byth  yn  gwneyd  nýth  ;  dewisa  nŷth  aderyn  llai  o  lawer  na  hi  ei 
hunan.  Paham  hyny  ?  Am  mai  llwyd-y  clawdd,  brith-y-fuches,  neu  yr 
ehedydd  bach,  yn  unig  ddaw  â'r  ymborth  priodol  i'r  aderyn  ieuanc. 
Buasai  bwyd  y  froníraith  a'r  fwyalchen  yn  wenwyn  marwol  i'r  gôg,  a 
goíala  hithau  am  beidio  gadael  ond  un  ŵy  yn  nŷth  yr  aderyn  bach,  fel 
y  byddo  i'r  cyw  gael  digon  o  le  a  digon  o  ymborth.  Eto  dodwya  amryw 
weithiau  yn  ystod  y  tymmor,  ond  bob  tro  mewn  lle  gwahanol.  O 
ryfedd  a  manwl  ddeddfau  Natur ! 

Gutenyn.  Ceir  ymhob  cŵch  dri  dosbarth  :  y  drones,  neu  wenyn  gwr- 
yw,  y  gweithwyr,  a'r  írenhines.  Mae  y  frenhines  yn  fwy  na'r  lleill ;  y 
drones  yn  drwchus  ac  anystwyth ;  a'r  gweithwyr  yn  fychain  a  bywiog, 
gyda  thrwynau  hirion,  a'r  coesau  ol  wedi  eu  cyfaddasu  i  weithio. 
Gweithiant  eu  celloedd  yn  chwe'-ochrog,  cyn  i  ddyn  ddysgu  geometry; 
a  hwy  awgrymodd  i  ddyn  mai  y  ífurf  yma  roddai  f wyaf  o  le  pan  y  rhaid 
adeiladu  llawer  o  gelloedd  gyda'u  gilydd.  Mae  y  celloedd  bob  ainser 
o'r  un  íaintioli ;  yn  awr  yn  ngardd  Ioan  Pedr  yn  y  Bala,  fel  ar  lànau 
culfor  Corinth  cyn  ymfudo  o'r  gwenyn  i  wledydd  eraill.  A  rhai  i 
chwilio  am  ddefnyddiau  eraill  i  adeiladu ;  ac  er  teneued  a  chywreinied 
y  parwydydd  rhwng  y  celloedd,  ceir  hwy  bob  amser  yr  un  drŵch. 
Gofalant  am  yr  ochrau  oll  o'r  un  maintioli,  a'r  onglau  oll  o'r  un  niíer  o 
raddau.  Gofyna  y  wybodaeth  berffeithiaf  o  rifyddiaeth  yn  ei  chang- 
henau  uchaf  i  osod  tair  ochr  cell  wrth  eu  gilydd  yn  yr  ongledd  prîodol. 
Yn  ngeiriau  y  doniol  Sidney  Smith,  "It  would  take  a  Senior  Wrangler 
at  Cambridge  10  hours  a  day  for  3  years  together  to  lmow  enough 
mathematics  for  the  calculation  of  those  problems  with  which  not  only 
every  queen  bee,  but  every  undergraduate  grub  is  acquainted  tho 
minute  it  is  born."  O  ddeddfau  anhyblyg  Mathematics!  maent  fel 
deddfau  cyfiawnder  ei  hun ;  ond  wele  y  wenynen  fach  yn  eu  cario  i 
weithrediad  gyda'r  manylwch  mwyaf.  Dywed  Lord  Brougham  fod 
ysgolheigion  gwych  wedi  bod  yn  chwilio  allan  pa  ongledd  roddai  íwyaf 
o  le  yn  y  gell  a'r  cŵch.  Dywedai  Maraldi  109°  28\  Eoenig  drachefn, 
ar  ol  llafur  dybryd,  gafodd  allan  mai  109°  23'  a  70°  3  i.  Ond  y  wenynen 
oedd  yn  iawn  ac  nid  hwy.  "  These  angles,"  medd  efe,  "never  vary  in 
any  place,  and  it  is  scarcely  less  singular  that  the  breadth  of  all  bees' 
cells  are  evèrywhere  precisely  the  same,  the  male  cells  being 
5/18th,  and  the  worker's  13/80th  of  an  inch  in  breadth,  and  this 
in  all  countries  at  all  times!"  Yr  un  deddfau  a  lywodraethant  eu 
cymdeithasau  ymhob  rhan  o'r  byd.  Teimlai  y  wenynen  Gymreig  o 
droed  y  Wyddfa  yn  gartrefol  ar  unwaith  pe  ar  ymweliad  â  chwaer- 
frenhines  yn  ystlysau  Libanus.  Pan  oedd  y  Shah  yn  y  wlad  hon,  rhaid 
oedd  dodrefnu  ystafell  mewn  dull  dyeithr  i'n  gwlad  ni  i'w  wneyd  yn 
ddedwydd.  Ond  pa  un  bynag  ai  yn  Ewrop  ai  Asia,  yn  Affrica  ai 
America,  ai  yn  ymyl  drŵs  yr  hwn  a  gloddia  aur  fel  cèryg  yn  mŵn- 

2  g  2 


440  MANYLDEB     DEDDFAU    NATUR. 

gloddiau  Awstralia  y  bydd  y  wenynen,  ceir  ynddi  yr  un  diwydrwydd, 
yr  un  cywreinrwydd,  yr  un  deheurwydd,  yr  un  cynnildeb,  a'r  un 
ffrwythlondeb.  Paham  ?  0  herwydd  manyldeb  gweithrediadau  deddfau 
natur.  Pan  gollir  y  frenhines,  os  na  bydd  un  o'r  hâd  brenhinol  yn 
aros,  cymerir  un  o'r  hâd  cyffredin;  adeiledir  ystafell  frenhinol,  rhoddir 
ymborth  rhagorach  iddi,  a  chyn  pen  ychydig  ddyddiau  daw  allan  yn 
nghyflawn  ogoniant  brenhines.  Nid  diberygl  cyfodi  dyn  o'r  werin  ar 
yrorsedd;  ond  gwna  y  frenhines  fyddo  wedi  hanu  o'r  hâd  cyffredin 
cystal  brenhines  a'r  un  fu  erioed.  Cyn  i  haid  ymadael,  cedwir  y  fren- 
hines  ieuanc  yn  garcharor  caeth  hyd  ymadawiad  yr  hen  frenhines,  yr 
hon,  fel  Athaliah  gynt,  a  roddai  yr  holl  deulu  brenhinol  i  farwolaeth 
pe  cawsai  gan  y  gwarchodlu,  ond  ni  chaniatëir  iddi  ganddynt  hwy.  Ni 
chaiff  hyd  yn  nôd  brenhines  y  cŵch  dòri  y  deddfau,  ac  y  mae  y  rhan 
fwyaf  o  wledydd  Ewrop  wedi  deall  y  buasai  yn  dda  cael  deddf  i'r  pen- 
adnr  ymysg  dynion  hefyd.  Can  gynted  ag  y  daw  y  frenhines  ieuanc 
í^.lan  o'i  chell  o  fêl,  ymaflir  ynddi  gan  awydd  angherddol  i  ddinystrio 
yr  holl  chwîorydd  brenhinol ;  gadewir  ei  ffordd  iddi,  a  buan  y  cyflawna 
y  dinystr. 

Y  Pryf  Copyn.  Daw  hwn  i'r  byd  gyda  gallu  i  nyddu  gwê  gywrain, 
ac  i'w  chyfleu  fel  ag  i  rwydo  ei  ymborth.  Y  mae  ei  beiriant  nyddu  yn 
fwy  cywrain  na  dim  ddaeth  i  feddwl  dyn  erioed.  Dyry  ar  unwaith  dros 
4000  o  edafedd,  mor  feinion  fel  ag  i  fod  yn  anweledig.  Maent  mor 
fychain,  fel  y  rhaid  cael  16,000,000,000  o  honynt  i  fod  gymaint  a 
blewyn  o  wallt  dyn.  Ond  nid  ydyw  y  peiriant  oll  yn  fwy  na  thywodyn 
ar  làn  y  môr  ;  eto  mae  yn  hollol  dan  lywodraeth  ac  ewyllys  y  pryf ;  pâr 
iddo  sefyll  neu  weithio  fel  y  myno.  Mae  gan  y  pryf  hwn  ei  "  drawing 
room,"  lle  y  gorphwys  i  aros  am  ymwelwyr,  ac  y  mae  ganddo  bellebyr 
yn  ei  hysbysu  o  ddynesiad  y  cyfryw.  Adeiledir  gwëoedd  o  wahanol 
ffurfiau  gan  wahanol  fathau  o'r  pryfaid,  ond  ni  welir  byth  y  naill  bryf 
yn  gwneyd  y  wê  a  arferir  gan  y  llall.  Ar  ol  gosod  y  radii  i  lawr,  gwna 
a  pryf  brawf  arnynt  bob  amser,  ac  yna  gwna  gylchoedd  cystal  a'r  un 
cwmpawd,  a'r  oll  yn  meddu  yr  un  canolbwynt.  Hyn,  ond  odid,  sydd 
ddigon  ar  instinct.  Meddyliasom  ysgrifenu  tipyn  ar  y  beaver;  ond  yr 
oedd  mêl  y  wenynen  mor  felus,  a'i  mathematics  mor  ddyrys,  a  daliwyd 
ni  drachefn  yn  ngwê  y  pryf  copyn,  fel  y  tueddir  ni  i  ymattal.  Ceisiwn 
dynu  tua'r  terfyn  gyda  brenin  pob  cywreindeb — dyn,  a  chydag  ychydig 
sylwadau  cyffredinol. 

MANYLDEB  GWEITHREDIADAU  DEDDFAU  NATUR  MEWN  DYN. 

Hwn,  yn  ddiau,  ydyw  teyrn  pob  cywreinwaith.  Fe'i  hanrhydeddir 
gan  yr  holl  grëadigaeth,  a  hyd  yn  nôd  gan  ei  Grëawdwr.  Gwir  iawn 
yr  anrhydedda  y  Goruchaf  y  distadlaf  o'i  grëaduriaid ;  ond  anrhydedda 
ddyn  uwchlaw  pawb  a  phobpeth.  Gosododd  urddas  ar  ei  gerddediad, 
ar  ei  wyneb,  ac  yn  neillduol  ar  ei  feddwl.  Anhawdd,  yn  wir,  ydyw 
gwybod  pa  ran  o  hóno  i'w  dewis  i  ddangos  ein  testun.  Ai  y  troed 
cadarn  a  defnyddiol,  ai  y  llaw  gywrain  ac  ystwyth,  ai  ynte  yr  ymenydd, 
yr  hwn  sydd  rhy  ryfedd  i  allu  esbonio  ei  hunan.  Ond  nid  gyda'r  un 
o'r  rhai  hyn  yr  ymdròwn;  edrychwn  yn  hytrach  ar  beiriannau  s\dd  yn 
gweithio  yn  annibynol  ar  ewyllys  dyn  ei  hunan,  ac  ar  weithrediad 
manwl  y  rhai  y  dibyna  bywyd  dyn. 


MANYLDEB    DEDDFAU    NATUR.  441 

Fe  gollai  llawer  plentyn  bach  ei  gysgu,  a  breuddwydiai  bethau  rhyfedd 
yn  oriau  y  nos,  pe  wrth  iddo  edrych  ar  forcing  pump  yn  gweithio,  y 
sicrheid  ef  fod  peiriant  yr  un  fath  yn  union  yn  gweithio  yn  barhäus  o'i 
fewn  ef  ei  hunan,  ac  nid  yn  codi  dwfr,  ond  gwaed.  Cawsai  freuddwyd- 
ion  llai  digrifol  a  mwy  brawychus,  ond  odid,  pe  credai  fod  o'i  fewn  dân 
parhäus  fei  tân  y  steam  engine,  yn  llosgi  ac  yn  difa  ei  frasder  a'i  anadl  yn 
wastadol  fel  tanwydd.  Ië,  mae  lle  i  ofni  y  breuddwydiai  fod  iEolus  ei 
hunan  yn  trigo  o'i  fewn,  pe  wrth  weled  ei  fam  yn  chwythu  y  tân  gyda'r 
fegin,  y  dywedai  un  wrtho  fod  ganddo  ddwy  gyffelyb  yn  gweithio  o'i 
fewn  yn  ddibaid.  Beth  pe  gwyddai  y  tair  ffaith,  a  hefyd  y  cyflymder 
yn  ol  pa  un  y  mae  llawer  o'r  llaeth  maethlon  a  yfa  yn  troi  yn  waed,  a 
llawer  o'i  ymborth  blasus  yn  troi  yn  gnawd,  a'r  prysurdeb  gyda  pha  un 
y  cludir  y  nôdd  o'r  naill  gẁr  o'r  corff  i'r  llall,  fe  ryfeddai  ei  fod  yn 
gallu  cysgu  o  gwbl.  Pe'i  argyhoeddid  fod  yn  rhaid  i  dwll  bychan  yn 
ymyl  ei  galon  gau  ac  agor  tua  4,500  o  weithiau  mewn  awr,  neu  y  byddai 
farw,  mae  lle  i  ofni  y  trengai  o  bryder  ac  ofn  cyn  pen  ychydig  oriau. 
Ië,  pe  gwyddai  fod  yn  ei  lygaid  Microscope  a  Ttlescope  mwy  cywrain 
na  feddai  yr  un  seryddwr  erioed  fu  yn  ymddifyru  yn  nhrymder  nos 
ynghanol  trigolion  y  dyferyn  dwfr  ar  flaen  y  nodwydd,  neu  ynte  yn  syllu 
ar  y  planedau,  ac  yn  cyfoethogi  ei  feddwl  wrth  fyfyrio  ar  ehangder 
goreuredig  yr  wybren,  a'i  mil  myrdd  o  sêr.  Eto  dyma  ffeithiau  y  llygad. 
Beth  ydyw  ?  Dim  ond  ymehangiad  pen  yr  optic  neroe.  Un  optic  nerve 
sydd  gan  ddyn,  ond  y  mae  amryw  grëaduriaid  a  dwy,  neu  dair,  neu 
bedair;  medd  rhai  gannoedd  o  lygaid,  a  medd  y  dragon  fly  20,000.  Ar 
flaen  y  nerve  uchod  ceir  y  retina,  yr  hon  sydd  yn  derbyn  oddiallan  ac  yn 
cyfleu  i'r  meddwl  argrafnadau  cywir  o  bob  gwrthddrych  o'i  hamgylch. 
Prin  mae  yr  un  photographer  yn  y  deyrnas  hon  yn  troi  allan  dros  500  o 
ddarluniau  yn  y  dydd  ;  ond  derbynia  a  chyfìwyna  y  retina  gynifer  a  hyny 
mewn  ychydig  fynydau ;  ac  nid  yn  unig  dengys  y  ffurf  gywir,  ond  y 
lliwiau  hefyd  yn  fwy  cywir  a  phrydferth  nag  y  gallai  yr  un  Chinee  eu 
paentio.  Tŷn  ddarluniau  o  bell  ac  agos.  vFel  prawf  o  allu  mawr  un 
anifail,  dywedir  ei  fod  yn  agor  ei  safn  i  yfed  yr  afon ;  ond  y  mae  llygacl 
bychan  dyn  y  cyfryw  fel  yr  yfa  bob  gwrthddrych  o'i  amgylch,  ac  y  mae 
y  glust  yn  llyncu  pob  sŵn,  "  eto  ni  ddigonir  y  glust  â  chlywed  na'r 
llygad  â  gweled."  Mae  yn  y  llygad  wlybyroedd  (humours)  yn  gweith- 
redu  fel  lenses.  Pan  fyddo  ar  y  seryddwr  eisieu  lens,  cymer  ei  ddernyn 
gwydr,  a  gwna  o  hono  un  math  o  lens  yn  unig ;  a  rhaid  iddo  fod  yn 
gydnabyddus  â  deddfau  manylaf  geometry,  a  meddu  ar  law  gywrain  i 
weithìo  mewn  trefn  i  gael  lens  fel  y  dymuna.  Ond  yn  y  llygad,  mae  yr 
umours  yn  gwneyd  mil  a  mwy  o  wahanol  lenses  yn  y  dydd,  ac  yn 
cyfnewid  eu  ffurf  i'r  hyn  fyddo  yn  eisieu,  mewn  eiliad  o  amser. 
Mor  fanwl  gyda'r  trains  a  pheiriannau  ein  gweithfëydd  ydyw  gwýr 
yr  olew,  y  porter  gyda  llestriad  o  palm  oil  yn  edrych  y  celloedd 
uwchben  yr  echelydd,  a'r  engine  drwer  gyda  llestr,  a'i  wddf  fel  gwddf  y 
crëyr  glâs,  yn  cerdded  o  amgylch  y  peiriant  nerthol  i  roddi  olew  yn  y 
treuliau.  Ond  er  mor  fychan  y  llygad,  mae  efe  yn  gwneyd  ac  yn  cludo 
ei  olew  ei  hun.  Gwaith  cywrain  ydyw  cael  tri  gwydr  yn  meddu  focus, 
pob  un  i  gydweithio  gyda'r  llall,  a'u  gosod  yn  y  telescope,  fel  ag  i  ddangos 
pethau  pell  yn  agos  ac  eglur;  ondceir  yn  y  llygad  dri  defnydd  gwlybyrol, 
y  rhai  sydd  yn  trefnu  eu  hunain  bob  aniser  fel  ag  i  grynhòi  pelydrau 


442  MANYLDEB    DEDDFAU    NATUR. 

goleuni  ar  y  retina.  Ar  y  Crystalline  Lens  ceir  crwba  o'r  ddeutu,  hon  ydy  w 
mwyadur  y  llygad,  a  gellir  ei  symud  gyda'r  fath  hwylusdod  fel  na  theimla 
dyn  ddim  oddiwrth  ei  waith  yn  ei  chyfaddasu  at  bethau  pell  neu  agos. 
Mae  6  o  ewynau  yn  symud  y  llygad.  Ceidw  yr  aeliau  y  llygaid  rhag 
llwch  a  gormod  o  oleuni.  Pe  buasai  goleuni  iddynt  yn  dyfod  oddi  waered, 
mae'n  sicr  mai  o'r  ochr  isaf  i'r  llygad  y  buasai  yr  ael;  ond  gan  mai  yr 
haul  oddiuchod  sydd  i  lewyrchu,  yna  o'r  tu  uchaf  y  ceir  yr  amddiffyn. 
Ceir  8  o  agoriadau  yn  cludo  gwlybwr  o'r  llygaid  i'r  trwyn,  i  lanhâu  y 
cyntaf,  ac  i  ystwytho  yr  olaf ;  fel  y  defnyddir  dwfr  i  lanhâu  ein  dinas- 
oedd,  ac  yna  ei  cludir  i  ireiddio  a  gwrteithio  y  tir  oddiamgylch.  Y  mae 
hefyd  yn  y  llygad  o  30  i  40  o  bigau  bychain  yn  codi  o  gland  o  dan  y 
llygad,  ac  y  mae  sylwedd  olewyddol  yn  cyfodi  trwyddynt,  yr  hwn  sydd  yn 
derfyn  i'r  dwfr  yn  y  llygaid,  fel  y  tywod  i  dònau  y  môr ;  ac  y  mae  hwn 
o'r  fath  natur  fel  na  lyna  y  naill  amrant  yn  y  llall.  Ond  pan  íyddo 
teimladau  dyn  wedi  eu  cynhyrfu,  gweithia  glands  y  llygaid  yn  gyflymach, 
ac  ni  all  y  gwlybwr  fyned  i  lawr  yr  agorfäu  a  nodwyd.  Yna  daw  deddf 
y  cyfeiriwyd  ati  eisoes  i  ffurfìo  effaith  y  teimlad  yn  berl  prydferth ; 
ymgasgla  yn  ddyferyn  yn  nghongl  y  llygad,  cychwyna  yn  araf  dros  y 
grûdd,  disgyna  i  ddwylaw  deddf  attyniad,  a  chwympa  i'r  ddaear  i'w 
anghofio  gan  bawb  ond  Awdwr  natur  a'i  deddfau.  Mor  rhydd  yr  agorir 
y  llygad,  ac  y  cauir  ef  drachefn ;  mor  fynych  ei  symudir ;  mor  lliosog 
ydynt  yr  argraffiadau  wneir  arno ;  mor  gywrain  ei  adeiladaeth;  ac  eto  ni 
theimla  dyn  ddim  oddiwrtho  yn  ei  symudiadau  mynych  a  chyflym  hyd 
nes  y  daw  rhywbeth  i  ymyraeth  â'i  ddeddfau,  ac  yna  teimlir  grym  y 
deddfau  gwanaf.  Ni  welir  dagrau  galar  na  llawenydd,  dagrau  tad  na 
dagrau  plant,  nad  ydynt  yn  tarddu  ac  yn  cael  eu  ffurfìo  yn  llygaid,  ac 
yn  disgyn  dros  ruddiau  yr  Ariad  fel  yr  Ethiop,  yr  Iuddew  íel  y  Cenedl- 
ddyn,  y  pagan  barbaraidd  ar  lanau  y  Caveri,  fel  y  Cristion  duwiol  ar 
lanau  yr  Ogwen,  a  hyny  yn  ol  deddfau  Uiosog,  ond  manwl,  eu  gweith- 
rediadau — deddfau  diwyro  natur.  Y  gwaed  yn  y  gwythienau  sydd  fel  y 
môr  yn  dygyfor,  neu  fel  preswylwyr  entrych  y  ffurfafen  yn  olwynaw  yn 
ddibaid  yn  fân  ronynau  o  lestr  i  lestr,  ac  o  wythien  i  wythien,  gan  oíalu 
dyfod  yn  ol  i'w  ffynnonell  i  ail  gychwyn  bob  hyn  a  hyn  o  amser.  Caiff 
ei  buro  yn  fwy  manwl  nag  y  purwyd  ýd  erioed,  yn  fwy  manwl  nag  y 
pura  y  fferyllydd  ddefnjddiau  y  feddyginiaeth  ar  effeithiolrwydd  yr  hon 
y  dibyna  bywyd  ei  gyd-ddyn.  Mae  y  galon  fel  main  spring  yr  oriawr  yn 
cadw  yr  holl  beirianwaith  i  fyned  ymlaen,  yn  rhanedig  i  4  ystafell, 
i  bob  un  o'r  rhai  y  daw  gwythienau  penodol.  Cychwyna  y  gwaed  o 
gell  rhif  1.  Ar  ol  i  hon  dderbyn  cyflenwad  o'r  gwythienau;  crebycha,  a 
chwystrella  y  gwaed  i  ge)l  2 ;  gýr  hon  y  gwaed  trwy  artery  i'r  lungs. 
Yma  ceir  celloedd  wedi  eu  gwahanu  gan  ogr  o  fân  flew,  a  thrwy  offeryn- 
oliaeth  yr  awyr  a  anedlir,  purir  y  gwaed.  Cymer  oxygen  o'r  awyr  a 
gollyngir  carbonic  acid  yn  ol,  a  newidia  y  gwaed  ei  liw  o  fod  yn  ddu  neu 
rûddgoch  i  fod  o  liw  côch,  prydferth,  ac  iachus,  ac  yna  dychwel  i  gell  3, 
yr  hon  a'i  gorfoda  i  gell  4,  yr  hon  eto  yn  ei  thro  a  grebycha  ac  a'i 
chwystrella  i'r  aorta,  ac  aníona  hon  ef  gyda'r  gwythienau  dros  yr  holl 
gorff  mor  fanwl  fel  nas  gellir  rhoddi  blaen  nodwydd  yn  y  croen  heb  iddi 
fyned  i  gell  neu  wythien  yn  cynnwys  gwaed.  Trwy  rwydwaith  y  lungs 
hefyd  y  gollyngir  nôdd  i'w  ranu  i  ewynau  y  corff.  O  eithafoedd  y  corff 
dynol  daw  y  gwaed  yn  ol  wed'yn  i  gell  1,  ac  yna  ail  deithia  ei  lwybr 


MANYLDEB    DEDDFAU    NATUR.  443 

aríerol.  Ond  pari  deílir  y  gwaed  o'r  llestri  uchod,  o  herwydd  ei  íod  yn 
llon'd  y  gwythîenau,  tuedda  i  ddyfod  yn  ol.  I  rwystro  hyn,  fodd  bynag, 
ceir  dorau  ar  byrth  y  celloedd,  a'r  rhai  hyny  fel  dorau  dochs  ein  porth* 
laddoedd,  nid  yn  unig  yn  dueddol  i  gau,  ond  yn  cael  eu  gorfodi  i  gau 
gan  y  gwaed  o'r  tu  ol — fel  y  pâr  y  dwír  a  gyfodir  i'r  cauad  bychan  ar 
waelod  cell  yr  air  pump.  Valves  y  w  y  rhai  hyn,  a  chyda  yr  aiff  y  gwaed 
trwodd  llifa  o'r  tu  ol  iddynt,  gan  eu  gwthio  yn  erbyn  genau  y  gell. 
Gwnant  yr  un  modd  yn  y  rhanau  hyn,  wedi  eu  cymeryd  o  anifail  marw, 
fel  mai  peth  hollol  beiriannyddol  ydyw.  Clyw  y  glust  svvn  agoriad  y 
valves  yn  amlwg.  Y  maent  o  wneuthuriad  pur  denau,  eto  daliant  nerth 
oddeutu  pwys  o  waed.  Agorant  a  chauant  75  o  weithiau  y  fynyd,  neu 
4,500  o  weithiau  yr  awr;  a  phe  bae  un  o  honynt  yn  tori,  neu  yn  gwrthod 
gweithio,  profai  hyny  yn  farwolaeth  i  ddyn  ar  unwaith.  Mor  ryfedd  ac 
anchwiliadwy  ydyw  doethineb  yr  Anfeidrol !  Rheswm  da  paham  y  mae 
deddfau  natur  yn  fanwl  eu  gweithrediadau.  Nis  gall  ein  gorchwylion 
penaf  ni  fwy  na  pheri  colli  bywyd ;  ond  y  mae  gweithrediadau  lleiaf 
deddfau  natur  )n  peri  neu  rwystro  i'n  bywyd  ni  gael  ei  gymeryd  ymaith. 
Nis  gall  malais  penaf  dyn,  wedi  ei  gynhyrfu  gan  yr  ysbryd  gwaethaf, 
fyned  tu  hwnt  i  ladd  ei  gydgreadur ;  ond  gall  toriad  y  wyth'ien  leiaf  yn 
y  galon  wneyd  hyny.  Ẅele,  ynte,  delerau  by wyd  dyn.  Ehaid  iddo  fod 
yn  feddiannol  ar  y  peiriannau  tu  fewnol ;  ond  dibyna  hefyd  ar  gyfaddasder 
elfenau  allanol  natur.  Cynnwysa  awyr  oocygen  a  nitrogen  yn  ol  y 
cymesuredd  o  1  i  4.  Pe  bae  yr  oxygen  ond  ychydig  bach  yn  drymach 
suddai  yr  awyr  anedlir  gan  ddyn  ac  anifail,  chaem  haint  a  marwolaeth 
yn  arglwyddiaethu  arnom.  Pe  bae  yr  oxygen  a'r  nitrogen  heb  fod  yn 
union  y  cyfartaledd  y  maent,  nis  gellir  mynegu  y  canlyniadau.  Pe  bae 
yr  awyr  yn  1  o  oxygen  ar  gyfer  3  yn  lle  4  o  nitrogen,  buasai  yn  aqnafortis, 
ac  mor  wenwynig  fel  y  buasai  tri  anadliad  o  hóno  yn  troi  yn  farwolaeth 
i  bob  dyn.  Nid  yn  unig,  ynte,  mor  fanwl  ydyw  gweithrediadau  y 
deddfau,  ond  mor  bwysig  ydyw  eu  manyldeb  ! 

I  ddwyn  hyn  o  lafur  i  derfyn,  rhoddwn  engreifftiau  eithaíol  (i'n 
golwg  ni)  o'r  amrywiol  ganghenau. 

Wrth  edrych  i'r  rhan  fach  o'r  ddaear  sydd  yn  wybyddus  i  ni,  gwelwn 
gannoedd  o  fîloedd  o  wahanol  fathau  o  gyrff  cyfansawdd,  pob  un  o'r  rhai 
sydd  wedi  ymfTurfio  o  ran  lle,  a  chymysgu  o  ran  amser,  yn  ol  deddfau 
penodol.  Meddant  eu  neillduolion  arbenig,  yn  ol  pa  rai  y  gweithredant 
tuag  at  eu  gilydd,  ac  nid  ydynt  byth  yn  gweithredu  heb  ddeddf.  Yn  y 
byd  llysieuol  ceir  tros  56,000  o  rywogaethau  o  blanhigion  a  llysieuau. 
Yn  wir,  gellir  dyweyd  fod  yr  holl  lysiau  ar  dir  a  môr  yn  500,000.  Y 
mae  yn  perthyn  i  bob  un  o'r  rhai'n  gannoedd,  ac  i  lawer  filoedd,  o  gellau 
o  ffurfiau  arbenig.  Cymerant  eu  hamser  penodol  i  dyfu  i  gyflawn 
faintioli.  Medd  un  ddeilen  £  modfedd  o  hyd,  tra  y  medd  y  llall,  fel  y 
Tallipot  o  Ceylon,  ddeilen  a  gysgoda  15  neu  20  o  bobl  rhag  y  gwlaw. 
Gwahaniaetha  pob  llysiau  mewn  ffurf,  arogl,  a  maintioli,  ac  yn  yr  amser 
a  gymerant  i  dyfu.  Gallai  Israel  beidio  adnabod  eu  Duw,  ond  y  mae 
pob  un  o'r  llysiau  a'r  coedydd  hyn  yn  gweithredu  yn  ol  y  ddeddf  a 
osododd  y  Crëawdwr  iddo,  ac  yn  dwyn  y  ffrwyth  dysgwyliedig.  Yn  y 
Palma  cereres  ceir  ar  un  ochr  i'r  ddalen  172,000  o  fân  gelloedd.  Mae 
y  Bose  Leaf  Plant  yn  un  ran  o  2,985,984,000,000,000  o  ambell  goeden 
geir  yn  Guinea  a  Brazil,  ac  eto  ílenwir  y  gofod  mawr  sydd  rhwng  y 


444  MANYLDEB    DEDDFAU    NATUR. 

rhai'n  â  llysiau  a  choedydd  o  bob  gradd,  iûewn  ffurf  a  maintioli,  ac  amser 
eu  tyfiant,  a  chadwant  felly  3  deddf  neillduol  bob  un.  Caem  felly  yn  y 
byd  llysieuol  tua  8,957,952,000,000,000  o  ddeddfau.  Eto  pa  le  mae 
eu  sŵn,  neu  drwst  eu  cerddediad,  a  pha  ddwy  o  honynt  sydd  yn 
ymraf  aelio  ? 

Yn  y  byd  anifeilaidd  gwelir  gyda  chŵyddwydr,  yr  hwn  a  fwyhâ 
wrthddrych  500,000  o  weithiau,  drychfilod  sydd,  er  eu  mwyhâu  felly, 
ond  prin  yn  weledig.  Ceir  morfil  yn  120  troedfedd  o  hýd  ac  20  troedfedd 
ei  lêd:  ceir  ymafelly  raddfayn  estyn  o  1  i  34,560,000,000,000,000,000. 
Eto  llenwir  y  gofod  hwn  gan  grëaduriaid  o  bob  gradd,  yn  tyfu  i'w 
maintioli  priodol,  yn  byw  yn  eu  lleoedd  priodol,  yn  ymborthi  ar  eu 
hymborth  neillduol,  yn  cenhedlu  yn  ol  eu  deddfau  neillduol;  ac  eto  pob 
un  o  honynt  yn  adnabod  ei  le  ei  hun,  ac  yn  boddloni  arno.  Wele 
fanyldeb  ar  fanyldeb ;  ac  eto  gallwn  gasglu  nad  ydyw  dyn  yn  canfod  yr 
hanner  o'r  hyn  sydd  yn  bod. 

Tròwn  ein  golwg  tua'r  wybren ;  mae  arwynebedd  yr  haul  yn  40,000 
o  filiynau  o  filldiroedd  ysgwâr ;  ond  dywedir  fod  y  seren  Lyra  yn  54  o 
filoedd  o  weithiau  yn  fwy,  felly  yn  36,842,032,671,875,000,000,000  o 
filldiroedd  ysgwâr ;  ac  eto  mae  rhifedi  y  sêr  uwchlaw  amgyffred  dyn.  Nid 
ydyw  y  Goruchaf  yn  gwneyd  dim  heb  drefn,  heb  ddeddf ;  ac  nid  yn  unig 
mae  y  cyrff  enfawr  hyn  yn  teithio  yn  ol  deddfau  penodol,  ond  hefyd  yn 
dal  wrth  eu  gilydd,  ac  y  mae  pob  elfen  ynddynt  yn  bod  ar  wahân,  ac 
mewn  cymdeithas  âg  eraill  yn  ol  ei  deddf  ei  hun.  Eto  rhaid  i  ni  addef 
fod  cyfundraethau  mor  berffaith  mewn  dyferyn  o  ddwfr  agsydd  yn  y  grëad- 
igaeth  uchaf.  Ceir  trychfilod  mewn  un  dyferyn,  o  ba  rai  y  nofiai 
10,000  yn  hwylus  trwy  grai  y  nodwydd  ddur.  Ymddengys  fod  deddfau 
eu  bywyd  yn  bur  groes  i  ddeddfau  bywyd  dyn,  a'r  anifeiliaid  yr  ydym 
ni  yn  eu  gweled.  Ceir  miliynau  mewn  modfedd  ysgwâr,  a  cheir  mewn 
milldir  23,888,000,000,000,000  o  honynt;  a  phe  cyfrifai  dyn  filiwn 
mewn  7  niwrnod,  buasai  raid  i  80,000  o  bobl  ddechreu  cyfrif  ar  ddydd 
y  crëad  i'w  rhifo  erbyn  heddyw.  Eto  medd  pob  un  o'r  rhai  hyn  ranau 
neillduol ;  gwelir  amryw  o'u  symudiadau  tumewnol,  ac  y  mae  eu 
symudiadau  yn  dibynu  ar  eu  hewyllys  ;  dangosant  eu  bod  yn  meddu  cryn 
radd  o  ddoethineb,  a'u  bod  yn  hofí  o  gymdeithas  eu  gilydd — hen  ddeddf 
yw  hon  sydd  mor  wir  am  yr  haul  a'r  lleuad  ag  am  Adda  ac  Efa,  am 
deulu  y  planedau  a  theulu  y  dyfnder,  am  blant  yr  Indiad  yn  ei  wigwam 
a  phlant  y  Cymro  ar  gàreg  yr  aelwyd  ar  fron  yrElidirneu  lechwedd 
Carnedd  Llewelyn.  Dwy  elfen  bwysig  yn  y  byd  ydyw  cariad  ac  annibyn- 
iaeth,  a  dibyna  prydferthwch  cymeriad,  yn  gystal  âg  arddunedd  golygfa 
mewn  natur,  ar  y  graddau  i  ba  rai  y  gall  dyn  ddangos  hoffder  at,  ac 
ymlyniad  wrth,  eraill,  ac  ar  yr  un  pryd  gadw  ei  annibyniaeth.  Nid 
ydym  yn  gwybod  y  gall  dyn  ddangos  cymaint  o  annibyniaeth  a  dignity 
wrth  wneyd  un  peth  ag  a  all  wrth  ymgrymu.  Dyma  y  crucial  test  ar 
f anyldeb  deddfau  natur,  a  daliant  y  prawf  yn  ardderchog. 


SEFYLL    ALLAN. 

Mae  yn  ymddangos  mai  yn  y  flwyddyn  1811  y  cymerodd  y  sefyll  allan 
cyntaf  o  bwys  el  ag  y  mae  genym  hanes  am  dano.  Yn  mis  Chwefror 
y  flwyddyn  hono,  yr  oedd  y  fasnach  hosanau  yn  Nottíngham  a'r  gym- 
ydogaeth  mewn  sefyllfa  mor  isel,  fel  yr  oedd  nifer  mawr  o'r  gweithwyr 
wedi  eu  darostwng  i  dlodi  a  chaledi  mawr.  Ar  ÿr  lleg  o  Fawrth, 
ymgynnullodd  nifer  lliosog  o  wehyddion  o'r  wlad,  y  rhai  a  ddynodid  fel  y 
frame-work  hnitters,  yn  nhý'r  farchnad,  a  phenderfynasant  ddial  ar  eu 
cyflogwyr,  y  rhai  oeddynt  wedi  gostwng  y  prisiau  am  wneuthur 
hosanau.  Penderfynwyd  hefyd  ffurfio  undeb  gyda  gweithwyr  y  dref, 
i'r  amcan  o  godi  yr  ennillion,  ac  o  ddinystrio  y  peiriannau  a  dybient  hwy 
yn  anfanteisiol  i  lafur  y  llaw,  ac  yn  enwedig  y  peiriannau  llydain,  yn  y 
rhai  yr  oeddid  yn  gwau  amryw  o  hosanau  yr  un  pryd.  Dinystriwyd 
200  o'r  peiriannau  hyn  mewn  tair  wythnos.  Cyflawnid  y  difrod  hwn  ar 
hyd  y  nos,  gan  gwmniau  o  hanner  dwsin  neu  fwy,  y  rbai  a  äent  dan  yr 
enw  Luddites,  ac  yr  oeddynt  yn  cyflawni  eu  gwaith  mor  ddirgelaidd  a 
deheuig,  fel  y  buwyd  amryw  fìsoedd  cyn  llwyddo  i  ddal  braidd  neb  o'r 
drwgweithredwyr,  a  hyny  er  danfon  milwyr  i'r  lle  i  gadw  gwyliadwr- 
iaeth,  ac  ustusiaid  o'r  brifddinas  i  wneuthur  ymchwiliadau.  Fe  farna 
y  darllenydd  am  y  canlyniadau,  pan  ddywedwn  fod  nifer  y  teuluoedd 
allan  o  waith  ar  y  30ain  o  Ionawr,  1812,  yn  nhri  phlwyf  Nottingham,  yn 
ddim  llai  na  4,248,  yn  cynnwys  13,350  o  bersonau,  sef  yn  agos  i  hanner 
poblogaeth  y  Ue,  y  rhai  oeddynt  yn  ymddibynu  am  eu  cynnaliaeth  ar 
dreth  y  tlodion.  Ymledodd  y  drwg  i  Siroedd  Leicester,  Derby,  Lan- 
caster,  a  York,  a  pharhäodd,  i  fesur  mwy  neu  lai,  hyd  y  flwyddyn  1817. 
Cyflawnwyd  llawer  o'r  troseddau  gwaethaf.  Yn  1813,  crogwyd  18  o'r 
Luddites  yn  York  am  lofruddiaeth  a  llosgi  meddiannau.  Yn  yr  un 
flwyddyn  pasiwyd  deddf  Seneddol  yn  gwneuthur  pwy  bynag  a  ddinystr- 
iai  beiriant  at  wau  hosanau  yn  euog  o  farwolaeth.  Ac  yn  y  blynyddau 
1816  a  1817,  alltudiwyd  saith  o'rLuddites  o  Nottingham,  a  dienyddiwyd 
amryw  o'r  arweinyddion  yn  Swydd  Leicester.  Ond  er  pob  dial  ac  ym- 
drech,  i  lawr  yr  oedd  y  cyflogau  yn  aros,  a  syrthiasant  yn  agos  i'r 
hanner  yn  y  blynyddoedd  1815  hyd  1819;  ac  yr  oedd  ennillion  y  rhai 
a  weithient  yn  cael  eu  gwneyd  yn  llai  fyth  oblegid  eu  bod  yn  cyfranu 
at  gynnaliaeth  y  rhai  anghyflogedig  a  berthynent  i'w  hundeb.  Ac  ni 
chododd  y  cyflogau  hyd  1823,  pryd  y  cymerodd  masnach  dro  er  gwell, 
ac  y  cafwyd  gwaith  digonol  i'r  holl  ddwylaw.  Hanes  torcalonus  ydyw 
eiddo  y  gwehyddion  hosanau  yn  yr  amseroedd  y  cyfeiriwn  atynt,  ac 
os  yw  yn  ddichonadwy  cyfreithloni  sefyll  allan,  y  mae  eu  hachos  hwynt 
yn  un  o'r  rhai  goreu  a  ellir  ei  gymeryd  i'r  amcan.     Ond  fel  hyn  y 


446  SEFYLL   ALLAN. 

dywed  Mr.  J.  Ward  yn  ei  Worhnen  and  Wages  (London,  Longrnans,  Green, 
&  Co.,  1868),  tudal.  44: — "Er  cyfìwr  truenus  y  gwehyddion  peiriannol 
(frameworh  Jcnitters),  a'r  drygau  sydd  raid  iddynt  ymdrechu  yn  eu 
herbyn,  y  mae  sefyll  allan  wedi  gwneuthur  yn  anfesurol  fwy  o  ddrwg 
nag  o  dda  iddynt,  pan  yn  cael  ei  ddefnyddio  i'r  amcan  o  symud  eu 
cwynion.  .  .  Cafodd  sefyll  allan  y  gwehyddion  yn  1817 — 1818 
effaith  ar  ein  masnach  allforol  mewn  hosanau  sydd  yn  cael  ei  deimlo 
hyd  heddyw.  Yn  y  blynyddoedd  hyny,  y  prynwr  hosanau  tramor,  pan 
yn  methu  cael  y  cyflenwad  arferol  oddiwrth  y  gwneuthurwr  Seisonig, 
o  herwydd  y  sefyll  allan,  a  aeth  i  Germany  i  wneuthur  ei  bryniadau. 
O'r  adeg  hono  cafodd  y  Germaniaid  afael  ar  y  fasnach  allforol  mewn 
hosanau,  yr  hon  yn  eu  dwylaw  sydd  wedi  cynnyddu  yn  ddirfawr,  a'r 
hon  a  gawsant  yn  benaf  trwy  sefyll  allan  aml  y  gweithwyr  yn  y  wlad 
hon.  Chemnitz  yn  Saxony  a  gododd  i  fyny  yn  gydymgeisydd  â  rhai  o'r 
trefi  llaw-wneuthurol  yn  y  dosbarth  hosanau,  ac  mewn  marchnadoedd 
anmhleidiol,  y  mae  yr  hosanwyr  Saxonaidd  am  hir  amser  wedi  ein 
rhedeg  yn  galed,  yn  enwedig  mewn  nwyddau  o  brisiau  isel." 

Y  mae  yr  un  awdwr  yn  rhoddi  hanes  am  sefyll  allan  y  nyddwyr 
cotwin  yn  gyntaf  yn  1810,  yn  Manchester,  Stockport,  Macclesfield,  a 
lleoedd  eraill,  ac  mor  bell  i'r  gogledd  a  Preston  ;  wedi  hyny  yn  1824, 
yn  Hyde,  a  thrachefn  yn  1829,  ac  eilwaith  yn  1830.  Yn  1836  cymer- 
odd  sefyll  allan  le  yn  Preston,  yr  hwn  a  barhäodd  am  dair  wythnos  ar 
ddeg ;  ac  fe  rydd  y  manylion  addysgiadol  a  ganlyn  olwg  darawiadol  ar 
y  colledion  a  achosir  gan  sefyll  allan  y  gweithwyr.  Y  nifer  a  adawodd 
eu  gwaith  yn  wirfoddol  ydoedd  660  o  nyddwyr  cotwm,  ac  mewn  can- 
lyniad  yr  oedd  dim  llai  na  7840  o  bersonau  eraill  a  ymddibynent 
arnynt,  yn  cael  eu  gorfodi  i  fod  yn  segur ;  mewn  geiriau  eraill,  yr  oedd 
pob  nyddwr  a  safai  allan  yn  taflu  deuddeg  o  ddynion  allan  o  waith. 
Cyfrifir  y  golled  arianol  yn  gant  a  saith  mil  o  bunnau  a  throsodd ;  ac 
yr  oedd  o  ugain  i  ddeng  mil  ar  hugain  o  bobl  wedi  eu  darostwng  i 
gyflwr  o  newyn.     Gan  fod  y  ffigyrau  o'n  blaen,  ni  a'u  rhoddwn  i  lawr : — 

Cyflogau  y  660  nyddwr  am  13  wythnos,  yn  ol  £1  2s.  6c 9,652 

Ennillion  1,320  o  blant,  yn  ol  5s.  6c '. 4,719 

Arian  552  o  wehyddion,  goruchwylwyr,  ac  eraill,  yn  ol  cyfartaledd  o  9s 38,142 

Colled  y  gwehyddion  (handle-loom)    , 9,500 

Colled  celfyddydwyr  ac  eraill 8,000 

Y  golled  i'r  meistri 45,000 

Colled  masnachwyr , 4,986 

O  gyfanswm  y  fíìgyrau  hyn,  y  mae  yn  rhaid  týnu  allan  £2,600  o 
gynnorthwy  plwyfol  ac  elusenau  personol,  £1,00.0,  a  roddwyd  gan  y 
meistri ;  £4,290  o  gyfraniadau  yr  undeb ;  a  £5,013  o  ennillion  am  ran 
o'r  amser.  Ond  ar  ol  tỳnu  allan  y  swm  hwn  o  £12,803,  nid  oedd  colled 
uniongyrchol  y  gweithwyr  mewn  ennillion  yn  ddim  Uai  na  £57,210.  Yr 
oedd  gwaith  pob  nyddwr  yn  sefyll  allan  yn  achosi  colled  o  £86  iddo 
ef  ei  hun  a'i  gydweithwyr,  £70  i'r  meistri,  a  £7  lOs.  i  fasnachwyr  y 
dref ;  a  hyny  am  dymmor  mor  fýr  a  thair  wythnos  ar  ddeg.  Ac  i  ba 
beth  y  bu  y  golled  hon  ?  Y  diwedd  ydoedd  i'r  dynion  ofyn  am  brisiau 
îs  na'r  hyn  y  safasent  allan  yn  eu  herbyn.     Ehywbeth  yn  debyg  ydyw 


SEFYLL    ALLAN.  447 

hanes  y  sefyll  allan  yn  Wolverhampton  yn  1850,  yn  Birmingham  yn  1 858, 
Swydd  Stafford  yn  1864,  a  thua'r  un  amser  yn  Leeds.  Y  mae  colledion 
y  gweithwyr  mewn  canlyniad  i'w  sefyll  allan  mewn  gwahanol  leoedd 
tua'r  adeg  hon  yn  cael  eu  cyfrif  yn  agos  i  dri  chan'  mil  o  bunnau.  Pe 
buasai  y  dynion  hyn  wedi  cynnilo  yr  arian  a  wariwyd  yn  hollol  ofer  ar 
sefyll  allan,  gallasent  fod  wedi  rhoddi  gwaith  parhäus  i  1,425  o  ddwy- 
law,  ac  wedi  sicrhâu  ennillion  yn  cyrhaedd  y  swm  o  £21,875  y  flwyddyn 
yn  ychwanegol  at  eu  cyflogau,  neu  ddigon  i  ychwanegu  214  at  nifer  y 
cyflogwyr.  Gwelodd  Coventry  hefyd  sefyll  allan  yn  1854  ac  1858 ;  a 
Burslem  a  Hanley,  a'r  lleoedd  cysylltiedig  yn  Swydd  Stafford,  yn  y 
blynyddoedd  1834  a  1836,  a  chyfrifir  colledion  yr  olaf  yn  cyrhaedd  y 
swm  mawr  o  £188,610  i  weithwyr  yn  unig.  Cyffelyb  eilwaith  ydoedd 
helynt  y  sefyll  allan  gymerodd  le  amryw  droion  yn  Swydd  Caerefrog, 
ac  eiddo  yr  adeiladwyr  yn  Liverpool  a  Llundain.  Y  mae  yr  hanes  yn 
profl  mai  nodweddiorj,  dieithriad  sefyll  allan  ydynt"  colled,  trueni,  a 
siomedigaeth. 

Nid  ydyw  hanes  sefyll  allan  yn  Nghymru  eto  wedi  ei  ysgrifenu.  Y 
mae  yn  y  Dywysogaeth  dair  prif  fasnach,  sef  mewn  llechi,  glô,  a  haiarn. 
Dygir  y  blaenaf  ymlaen  yn  benaf  yn  Ffestiniog,  Llanberis,  a  Bethesda, 
lle  y  cyflogir  rhai  miloedd  o  ddwylaw ;  ac  ar  y  ddwy  arall  yr  ymddibyna 
yn  fwyaf  boblogaeth  fawr  Morganwg  a  Mynwy.  Gyda  golwg  ar 
Ffestiniog,  "Ni  ellir  dyweyd,"  fel  yr  ysgrifena  gohebydd  parchus  atoin, 
"  yn  briodol  y  bu  yma  sefyll  allan  erioed.  Gellid  cyfeirio  at  amryw 
amgylchiadau  yn  ystod  y  deng  mlynedd  ar  hugain  diweddaf  y  bu  rhyw 
ran  o'r  gweithwyr  mewn  amryw  o'r  chwarelau  yn  anghyttuno  â'u  meistri, 
ond  ni  pharhäi  yr  anghyttundeb  ond  am  amser  býr,  ychydig  oriau  yn 
unig  weithiau,  ac  ni  fyddai  un  math  o  ddealltwriaeth  rhwng  y  gweith- 
wyr  â'u  gilydd  fel  dosbarth.  Yn  y  mwyafrif  o'r  amgylchiadau  hyn  y 
gweithwyr  fyddai  yn  manteisio  trwy  gael  mwy  o  bris  am  eu  llafur." 
Bu  sefyll  allan  yn  Bethesda  mor  bell  yn  ol  a  thua'r  flwyddyn  1825. 
Ni  fu  yr  un  wedi  hyny  tan  1865,  a  chymerodd  y  sefyll  allan  diweddaf 
le  yn  1874.  Ni  pharbäodd  y  cyntaf  ond  ychydig  ddyddiau;  parhäodd 
yr  ail  am  bythemos ;  a'r  olaf  am  dair  wythnos  ar  ddeg.  Ond  yn  y 
Deheudir  y  mae  amryw  o  ymdrechfëydd  celyd  ac  ystyfnig  wedi  cymeryd 
lle  rhwng  eiddo  a  llafur,  ac  yn  enwedig  yn  ystod  y  pum'  mlynedd 
diweddaf.  Bu  sefyll  allan  yn  1871  ac  yn  1873,  ac  nid  yw  y  wlad  ond 
yn  dechreu  ymuniawni  ar  ol  y  sefyll  allan  diweddaf  1874 — 5,  yr  hwn  a 
barhäodd  dros  bum'  mis  o  amser.  Cymerodd  y  sefyll  allan  cyntaf  le 
yn  Nghwm  Ehondda  tua'r  flwyddyn  1840,  ac  yr  oedd  yr  un  rhy w  anffawd 
wedi  digwydd  yn  Merthyr  mor  gynnar  a'r  flwyddyn  1831,  hanes  bỳr 
o'r  hwn  a  roddir  gan  Mr.  Charles  Willdns  yn  ei  History  of  Merthyr 
Tydfil 

"  Tuag  amser  cynhyrfus  ac  afreolus  y  flwyddyn  1631,  dygwyd  i  mewn  egwyddor 
yr  Undebau  Crefftol  i  blith  y  gweithwyr.  I'r  Saeson  yr  ydym  yn  ddyledus  am  bethau 
newyddion  yn  benaf,  ac  am  hwn  yn  neillduol.  "Wythnos  ar  ol  wythnos  ymledai  yr 
egwyddor ;  dechreuodd  y  dynion  feddwl,  gan  fod  [cyfoeth  yn  orfaelaeth,  o  bod  y 
meistri  haiarn  yn  ymffurfìo  yn  gymdeithas,  a  thrwy  hyny  yn  alluog  i  wneuthur  eu 
hammodau  eu  hunain  gyda'u  gweithwyr,  y  dylent  hwythau  hefyd  ymuno  mewn 
amddiffyniad.  Gan  weithredu  ar  yr  ymresymiad  hwn  penderfynasant  sefyll  allan. 
Cymerodd  hyn  le  yn  Hydref,  1S31.    Y  gweithwyr  a  gymerasant  ran  yn  benaf  yn  y 


448  SLFTLL  ALLAN. 

sefyll  allan  oeddynt  eiddo  gweithfëydd  Plymouth  a  Dowlais.  Gwrthododd  dynion 
Cyfarthfa  a  Phenydaren  âg  ymuno  yn  y  sofyll  allan,  ac  i'r  ymlyniad  diysgog  hwn  o'u 
tu  hwy  y  mae  yn  rhaid  priodoli  dychweliad  ffodus  pob  dosbarth  i  weithio. 

"Dechreuodd  y  rhai  a  safent  allan  gydag  unfrydedd  a  zêl.  Ffurfiwyd  cymdeith- 
asau  dirgel  mewn  lliaws  o  dafarnau,  y  rhai,  mewn  canlyniad,  a  wnaethant  fasnach 
helaeth ;  ac  ynddynt  gofynid  trwyddair,  fel  yn  amseroedd  y  Whiteboy  yn  yr  Iwerddon, 
cyn  y  gellid  cael  mynediad  i  mewn.  I'r  cymdeithasau  dirgel  hyn  yr  oedd  ysbiwyr 
yn  cael  eu  talu  yn  dda  yn  arfer  myned,  ac,  o  dan  rith  bod  yn  rhai  o  honynt  hwy  eu 
hunain,  yn  cael  pob  hysbysrwydd  dichonadwy  i  oruchwylwyr  y  meistri  haiarn.  Nid 
oedd  y  goruchwylwyr,  modd  bynag,  yn  tueddu  i  gymeryd,  fel  efengyl,  yr  oll  a 
glywent  gan  ddynion  oeddynt  yn  ddyhirod,  ac  nas  gellid  ymddiried  ynddynt  hyd  yn 
nôd  yn  eu  hocedwaith  ;  ac  am  hyny  gwrandawent  y  cwbl,  ychwanegent  hyny  at  yr 
hyn  a  wyddent,  ac  yna  trwy  holiadau,  wedi  eu  gosod  yn  fedrus,  ciient  allan  y 
gwirionedd. 

"Parhäodd  y  sefyll  allan  am  wyth  wythnos  ;  y  dynion  yn  cae!  eu  cynnal  mewn 
rhan  gan  y  rhai  oeddynt  yn  parhâu  i  weithio  yn  y  gweithiau  cymydogaethol,  treth  a 
delid  yn  rhwydd,  yn  y  grediniaeth  ffôl  eu  bod  yn  cynnal  rhai  oeddynt  yn  ymladd 
dros  egwyddor.  Ẅedi  i'r  cwbl  fyned  drosodd,  ac  wedi  i'r  dynion,  gyda  chyrff  wedi 
eu  gwanhâu,  ddychwelyd  at  eu  gwaith,  yn  llawer  gwaeth  na  phan  ei  gadawsant, 
dechreuodd  ynfydrwydd  eu  gwrthwynebiad  wawrio  ar  eu  meddyliau;  a  gyda  hyny 
daeth  gwirioncdd  arall  i'r  go]wg.  Iddynt  hwy  eu  hunain  yn  unig  yr  oedd  yn  rhaid 
priodoli  yr  achos  o'r  cyfiogau  cymhariaethol  isel  yr  oeddynt  yn  eu  cael.  Yr  oeddynt 
wedi  arfer  dwyn  i  mewn  niferi  lliosog  o  ddynion  o  bob  sîr  yn  Nghymru  i  adnabydd- 
iaeth  gyflawn  o'r  manylion  mewn  cysylltiad  â  gweithio  haiarn  a  mŵn,  ac  felly,  trwy 
wneuthur  llafur  yn  rhad,  gwnaethant  y  cyfiogau  yn  llai.  Ac  mewn  canlyniad,  yr 
oedd  i'w  sylwi,  ar  ol  y  sefyll  allan,  fod  y  dynion  yn  gwylio  yn  fwy  dirgelaidd  y 
wybodaeth  a  ennillid  trwy  brentisiaeth  caled  a  maith  yn  ogofëydd  y  ddaear,  a  cherllaw 
gwrês  dallol  y  ffwrnes ;  ac  y  mae  hen  weithwyr  yn  dy weyd  wrthym  i'r  wybodaeth 
gyrhaeddwyd  trwy  y  sefyll  allan  hwnw,  a'r  profiad  a  brynwyd  trwy  hir  ddyoddefaint, 
leshâu  a  gwella  llawer  ar  weithwyr  Merthyr  Tydfil."  (Tudal.  305—306). 


Am  fanylion  pellach  hanes  sefyll  allan,  rhaid  i  ni  gyfeirio  ein  darllen- 
wyr  at  y  gyfrol  gan  Mr.  Ward  a  nodwyd  eisoes,  ac  hefyd  at  waith 
Ffrancwr  ar  Undebau  Crefftol  Lloegr,  yr  hwn  sydd  wedi  meistroli  y 
pwnc  yn  drwyadl,  ac  wedi  ysgrifenu  mewn  arddull  sydd  yn  bleserus 
i'w  ddarllen.  Teitl  y  llyfr  hwn  ydyw  (íThe  Trades  Union  of  England," 
by  M.  Le  Comte  De  Paris;  Translated  under  the  Author's  direction 
by  Nassau  J.  Senior,  M.A. ;  Edited  by  Thomas  Hughes,  M.P.  London: 
Smith,  Elder,  &  Co.  1869.  Y  mae  enwau  Mr.  Senior  a  Mr.  Thomas 
Hughes  mewn  cysylltiad  â'r  gwaith,  ar  unwaith  yn  gymeradwyaeth 
uchel  iddo.  Y  mae  y  ddwy  gyfrol  yn  gyfryw  âg  y  byddai  yn  ddaioni 
dirfawr  i  weithwyr  Cymru,  yn  enwedig  glöwyr  Morganwg  a  Mynwy,  i'w 
ddarllen  yn  fanwl,  ac  astudio  yn  ofalus  y  fteithiau  pwysig  a  ll'iosog  a 
adroddir  yn  ddyddorol  a  ffyddlawn  ynddynt.  Fe  gyhoeddwyd  gwaith 
hefyd  mewn  cysylltiad  â  sefyll  allan  y  Deheudir  yn  1871,  ac  yn  awr  y 
mae  ystadegau  y  sefyll  alían  mawr  1874 — 5  yn  cael  eu  parotöi  i'w 
hychwanegu  ato.  Mae  yn  ofidus  genym,  yn  ol  yr  hysbysrwydd  ydym 
wedi  ei  dderbyn,  y  bydd  pris  y  gyfrol  mor  uchel  a  gini.  Gwaith  i'w 
osod  yn  nwylaw  masnachwyr  yn  unig  fydd  hwn ;  tra  mae  y  gweithwyr 
sydd  yn  sefyll  mewn  angen  yn  benaf  am  atebion  parod  wrth  law  i'r 
gofyniadau  pwysig,  Pa  faint  gollodd  y  gweithwyr  mewn  ennillion  yn 
ystod  y  sefyll  allan  ?  Beth  oedd  swm  y  cymhorth  plwyfol  a  gyfranwyd  ? 
Beth  oedd  cyfanswm  y  cyfraniadau  elusenol?  Pa  faint  oedd  colledion  y 
masnachwyr  ?  Beth  ydoedd  y  golled  i'r  meistri  ?  a  llíaws  o  gwestiynau 
eraill.    Y  mae  yn  wir  i'r  wasg  ddyddiol,  ac  yn  enwedig  y  South  Wales 


SEFÍLL    ALLAN.  449 

Daily  Netvs,  gyflenwi  llawer  o  ffeithiau  a  ffigyrau  yn  ystod  yr  ymdrech, 
a  da  fuasai  genym  erbyn  hyn  pe  buasem  wedi  cadw  ei  rifynau ;  ond  fo 
ŵyr  pawb  am  y  damweiniau  sydd  yn  dygwydd  i'r  papyrau  newyddion 
sydd  yn  dyfod  i'n  tai.  Gwnaeth  Arglwydd  Aberdàr  wasanaeth  pwysig 
wrth  gyfleu  hysbysrwydd  awdurdodol  gyda  golwg  ar  safle  masnach  a'r 
colledion  a  achosid  gan  y  sefyll  allan,  Ac  yr  ydym  yn  ystyried  y  byddai 
yn  fantais  werthfawr,  os  nad  anmhrisiadwy  i'r  gweithwyr  yn  gyffredinol, 
pe  gosodid  yn  eu  dwylaw  lyfryn  yn  cynnwys  mewn  dull  hylaw  ffrwyth  yr 
ymdrafodaethau  a  gymerodd  le,  gydag  ystadegau  manwl  a  chyflawn,  a 
hanes  cryno  am  bob  sefyll  allan  yn  Nghymru  o'r  dechreu  hyd  yn 
bresennol.  Ac  ni  a  obeithiwn  na  fydd  byth  yn  angenrheidiol  estyn  yr 
hanes  ymhellach.  Credwn  y  byddai  golwg  gryno  a  bywiog  ar  yr 
anghydwelediadau  sydd  wedi  bod  rhwng  cyflogwyr  a  gweithwyr,  gyda'u 
canlyniadau  yn  y  ffurf  o  sefyll  allan,  o  dan  law  feistrolgar,  yn  fwy  na 
thebyg  o  effeithio  i  sicrhâu  na  chaiff  ein  gwlad  hoff  ei  blino  mwyach 
gan  y  drwg  hwn. 

Y  mae  dau  beth  yn  eglur  oddiwrth  yr  hanes  yr  ydym  yn  awr  wedi 
myned  trwyddo ;  yn  gyntaf,  mai  aracan  pob  sefyll  allan  yw  cadw  i  fyny, 
neu  godi,  cyflogau  y  gweithwyr ;  ac  heíyd  fod  cysylltiad  agos  rhwng 
sefyll  allan  ac  Undebau  Crefftol.  Nid  yw  sefyll  allan  yn  gynnyrch 
angenrheidiol  i'r  undebau  hyn.  Ond  y  mae  yn  annichonadwy  cynnal 
sefyll  allan  heb  undebau.  A  gellir  dyweyd  ymhellach  fod  yr  undebau 
yn  aml  yn  uniongyrchol  wedi  achosi  sefyll  allan.  Y  mae  undebau  y 
gweithwyr  erbyn  hyn  wedi  colli  eu  hamcanion  elusengar  i  fesur  mawr  yn 
y  wêdd  ymosodol  y  maent  wedi  ei  chymeryd  fel  sefydliadau  i  amddiffyn 
hawliau  y  cyflogedig,  ac  i  wneuthur  ammodau  â'r  meistri.  Gyda  golwg  ar 
hawl  y  gweithwyr  i  ymuno  â'u  gilydd  i  wylio  eu  manteision,  ac  yn  en- 
wedig,  i  gynnorthwyo  eu  gilydd  mewn  afiechyd  a  methiant,  nis  gall  fod  yr 
ammheuaethleiaf.  Felydywed  Mrs.Fawcett,priodyProffeswr  dysgedig, 
yr  Aelod  Seneddol  dros  Haclmey,  yn  ei  Political  Economy  for  Beginners, 
(London :  MacMillan  &  Co.,  1872),  gwaith  bychan  hylaw  a  rhâd,  yn 
yr  hwn  y  mae  dysgeidiaeth  ei  gŵr  yn  ei  gyfrol  fawr  ef  ar  yr  un  testun 
wedi  ei  chrynhoi  o  fewn  terfynau  cyfleus,  a'i  gyfaddasu  i  rai  yn  dechreu 
yr  efrydiaeth  :  "  Y  mae  defnyddioldeb  yr  undebau  crefftol  fel  cymdeith- 
asau  dyngarol  yn  anwadadwy.  Rhwymir  pob  aelod  mewn  undeb 
crefftol  gan  reolau  ei  gymdeithas  i  dalu  swm  penodol  bob  wythnos  i'w 
chyllidau.  Pan  yn  glâf,  neu  wedi  colli  ei  waith,  y  mae  yn  derbyn 
cynnorthwy  o'r  cyllidau  hyn,  ac  ar  ei  íarwolaeth  y  mae  ei  deulu  yn 
derbyn  swm  penodol  o'r  un  ffynnonell.  Yn  wir,  y  mae  undeb  crefftol 
yn  gwmni  yswirio.  Y  mae  y  cynnorthwy  a  roddir  gan  undebau  crefftol 
mor  fawr,  fel  na  wyddys  un  smser  am  aelodau  o'r  fath  undebau  â'r 
Seiri  Unedig  neu  y  Peirianwyr  Unedig  yn  derbyn  cynnorthwy  plwyfol. 
Y  swydd  arall  berthynol  i  undeb  crefftol,  sef  amddiffyn  manteision  y 
gweithwyr  trwy  sicrhâu  iddynt  y  raddeg  uchaf  sydd  yn  ddichonadwy  o 
gyflogau,  yw  yr  hon  trwy  ba  un  yr  adwaenir  undebaeth  oreu,  a  dyma 
sydd  wedi  ei  wneuthur  mor  anmhoblogaidd  gyda'r  dosbarthiadau 
arianog.  Oblegid  ernad  yw  yr  undebau  yn  angenrheidiol  gysylltiedig 
â  sefyll  allan,  nis  gellid  dwyn  ymlaen  sefyll  allan  yn  llwyddiannus  heb 
ryw  drefniad  o'r  fath  ag  y  mae  undeb  crefftol  yn  ei  gyflenwi.  Er  y 
colledion  y  mae  gweithwyr  a  chyflogwyr  yn  aml  wedi  eu  dyoddcf  mewn 


450  SEFYLL   ALLAN. 

canlyniad  i  sefyll  allan,  nid  oes  ond  ychydig  a  haerent  nad  oes  gan 
weithwyr  hawl  i  ymuno  â  chymdeithas  i  amddiffyn  yr  hyn  a  gredant  ei 
fod  yn  íanteisiol  iddynt"  (tudal.  139 — 140).  l'r  un  perwyl  hefyd  y 
dywed  Mr.  J.  R.  McCulloch,  yn  ei  waith  ar  yr  amgylchiadau  sydd  yn 
penderfynu  graddeg  cyílogau  y  gweithwyr.  (A  Treatise  on  the  Circum- 
stances  which  determine  the  Èate  of  Wages  and  the  Condition  of  the 
Labouring  Classes,  including  an  Inquiry  into  the  influence  of  Combinations. 
Second  Ediiion.  London  :  G.  Eoutledge  &  Co.  1854):  "Nidoesdim 
yn  ymddangos  yn  íwy  rhesymol  na  bod  gweithwyr  at  eu  rhyddid  i 
ymuno  a  ffurfio  cymdeithasau  i'r  amcan  o  drefnu  y  telerau  ar  ba  rai  y 
gwerthant  eu  llaíur  "  (tudal.  78).  Ac  y  mae  y  golygiad  hwn  yn  cael 
ei  gadarnhâu  gan  awdwr  un  o  draethodau  y  Cobden  Club,  yr  ail  gyfres,  a 
gyhoeddwyd  yn  1871 — 2,  pan  y  mae  yn  dadgan  gyda  sicrwydd  (gobeith- 
iwn  ei  fod  yn  gywir),  mai  prif  amcan  aelodau  goreu  a  mwyaf  deallus  yr 
Undebau  Crefftol  Seisonig  ydyw,  nid  sicrhâu  y  raddeg  uchaf  o  gyflogau 
sydd  yn  ddichonadwy,  ond  gwneuthur  gwaith  y  cyflogedig  a  moddion 
ei  gynnaliaeth  yn  llai  ansicr.  Ond  ymhellach  ymlaen  yn  yr  un  traeth- 
awd,  y  mae  Mr.  Gostick  yn  cyfaddef,  pan  yr  edrychir  ar  yr  undebau  ar 
wahan  oddiwrth  eu  gweithrediadau  fel  cymdeithasau  elusengar,  mai 
moddion  yn  unig  ydynt  i  barhâu  rhyfel  rhwng  y  ddau  ddosbarth  sydd 
yn  cynnrychioli  arian  a  llafur.  Sefydliadau  diweddar  ydy w  yr  undebau 
crefftol ;  nis  gellir  olrhain  eu  hanes  ymhellach  yn  ol  nag  ychydig  cyn 
dechreu  y  ganrif  bresennol.  Y  raaent  yn  hollol  wahanol  i'r  hen  gwm- 
n'iau  masnachol  a  ffurfiwyd  yn  y  canol-oesoedd,  yn  y  rhai  yr  yinunai 
gweithwyr  â  meistri  perthynol  i'r  un  galwedigaethau,  i  amcanion  am- 
ddiffynol ;  ac  i'r  cwmníau  trefol  a  ffurfiasid  cyn  hyny,  yn  cynnwys 
masnachwyr  a  gweithwyr  o  bob  dosbarth,  ac  i'r  rhai  wTeithiau  y  perth- 
ynai  pendefigion,  gyda'r  dyben  o  ddiogelu  bywyd  ac  eiddo.  Fe  geir 
ychydig  o  olion  yr  hen  gymdeithasau  hyn  yn  Llundain  hyd  y  dydd 
hwn,  yn  y  cwmniau  masnachol  mawr,  megys  y  "  Merchant  Taylors,"  y 
rhai  nid  ydynt  fasnachol  eithr  yn  unig  mewn  enw.  Ac  y  mae  yr  adgof 
am  yr  hen  " guild"  yn  cael  ei  gadw  yn  fyw  yn  yr  enw  a  roddir  ar  y 
brif  ystafell  drefol  mewn  lliaws  o  ddinasoedd  a  threfi  ein  gwlad.  Yn 
yr  undebau  crefftol,  nid  oes  ond  gweithwyr  yn  unig  yn  aelodau,  ac  fel 
rheol,  crefftwyr  o'r  un  alwedigaoth  yn  unig ;  ond  yn  bresennol,  y  mae 
tuedd  i  uno  y  mân  undebau  mewn  sefydliadau  mawr,  ëang,  a  chenedl- 
aethol.  Un  o'r  hynaf  o'r  undebau  hyn  ydyw  eiddo  y  Peiriannwyr. 
Rhifa  yr  aelodau  rhwng  deng  mil  ar  hugain  a  deugain  mil,  gyda 
chyllid  blynyddol  yn  týnu  at  gan'  mil  o  bunnau,  a  gwaddol  yn  amry  wio 
rhwng  can'  mil  a  chant  a  hanner  o  filoedd  o  bunnau.  Mewn  adrodd- 
iad  sydd  yn  awr  o'n  blaen,  yr  ydyni  yn  gweled  i'r  gymdeithas  hon 
dreulio  y  swm  anferth  o  £721,655  yn  y  deunaw  mlynedd  o  1851  hyd 
1868.  Yr  oedd  nifer  yr  undebau  yn  Mhrydain  Fawr  yn  y  flwyddyn 
1867  wedi  cyrhaedd  y  rhif  uchel  o  ddwy  fil.  Ac  mewn  blynyddoedd 
diweddarach,  y  mae  ymdrechion  mawrion  wedi  eu  gwneuthur  i  gario 
ymlaen  y  sefydliadau  hyn,  ac  i  fwyhâu  eu  dylanwad,  trwy  geisio 
eu  corffori  a'u  gwneyd  yn  undebau  mawr  cenedlaethol.  Ond  yr 
ydym  dan  yr  argraff  fod  undebaeth  wedi  colli  tir  yn  y  misoedd  diweddaf, 
yn  Nghymru  o  ]eiaf,  os  nad  yn  Lloegr  hefyd.  Collodd  llawer  eu 
hymddiried  yn  eu  blaenoriaid,  oblegid  eu  hymddygiad  annoeth  gyda 


SEFYLL   ALLAN.  451 

goìwg  ar  sefyll  allan  diweddaf  y  Deheudir.  Hefyd  wrth  geisio  gwneuthur 
ymerodraeth  o  fewn  ymerodraeth  o'r  undebau  crefftol,  y  maent  yn 
myned  yn  rhy  fawr  i  gael  meistrolaeth  arnynt  gan  y  dynion  sydd  yn 
uchelgeisio  i'w  rheoli.  Ac  yn  mherthynas  y  cwestiwn  â  Chymru,  yr 
ydym  yn  ammheus  iawn  a  ydyw  yr  undebau  hyn  yn  gyfaddas  i'n  cenedl 
ni.  Nid  ydyw  yr  elw  oddiwrthynt  yn  dyfod  yn  ddigon  buan  i  ateb 
tymher  frysiog  y  Cyrnro.  Y  mae  y  rhwymedigaeth  i  dalu  yn  rheolaidd 
swllt,  mwy  neu  lai,  yn  yr  wythnos,  mewn  gwaed  oer,  heb  gymhelliad 
cryf  ac  amlwg,  hefyd  yn  anghydnaws  â'n  naturiaeth  ni  fel  cenedl.  A 
thra  y  parhäo  arweiniad  yr  undebau  yn  nwylaw  dynion  o  syniadau 
ammheus,  y  mae  yn  drugaredd  annhraethol  fod  corff  mawr  ein  cydwlad- 
wyr  wedi  eu  meddiannu  mor  lwyr  gan  ddylanwad  crefydd,  fel  nas  gallant 
gydymdeimlo  â  hwynt.  A  hefyd  yr  ydym  ni  yn  genedl  mor  heddychol ; 
tra  yn  teimlo  yn  eiddigeddus  dros  ein  hawliau,  ac  yn  cael  ein  cyffwrdd 
at  y  bywpan  y  sethrir  ar  ein  hiawnderau,  eto  y  mae  yn  groes  i'n  tuedd 
genedlaethol  i  ymuno  â  sefydliadau  ac  mewn  cymdeithasau  sydd  yn 
gwisgo  gwêdd  ymosodol.  Gwir  fod  ymhlith  y  Cymry  rai  dynion  dilyw- 
odraeth,  ie,  dyhirod  perffaith,  yn  ymroddi  i  feddwdod  ac  anfradlondeb, 
ac  heb  ymdeimlo  yn  y  mesur  lleiaf  â  chyfrifoldeb  bywyd.  Ac  y  mae 
ysbrydoedd  eraill,  gwaeth  na  hwynt,  wedi  dyfod  atom  dros  yr  Hafren,  y 
rhai  ydynt  wedi  arllwys  eu  gwenwyn  i'r  cyfry w  feddyliau  ag  a  gaent  yn 
agored  i'w  dylanwad.  A  thystiolaeth  un  o'r  dynion  mwyaf  craffus  a 
helaeth  ei  wybodaeth  yn  holl  ardaloedd  gweithíäol  Morganwg  ydyw,  mai 
cymeriadau  drygionus  o'r  fath  hyn  fu  yn  brif  foddion  i  barhâu  y  sefyll 
allan  diweddaf  dros  gyhyd  o  amser.  Yr  oeddynt  yn  cadw  dynion  di- 
niwed  mewn  dychryn,  ac  yr  oedd  blaenoriaid  a  goreuon  ein  haelodau 
eglwysig  yn  gwbl  analluog  i  wrthweithio  dylanwad  y  cyíryw  ddynion 
ymhlith  y  gweithwyr.  Ond  er  hyn  oll  nid  ydym  yn  ammheu  hawl  y 
gweithwyr  i  ymuno  yn  gymdeithas  i  wylio  eu  manteision,  a  hyd  yn  nôd, 
ar  brydiau,  i  arfer  mesurau  eithaíol  er  sicrhâu  eu  hiawnderau,  ac  i 
symud  ymaith  feichiau  gormes  a  thrais.  Y  mae  yn  ddiau  y  gellir  ar  y 
tir  hwn  gyfiawnhâu  gwaith  y  chwarelwyr  yn  Bethesda  yn  sefyll  allan  y 
tro  diweddaf,  yn  gymaint  ag  yr  arferwyd  pob  moddion  cyrhaeddadwy  er 
symud  yr  achos  o'r  anghydwelediad  cyn  iddynt  sefyll  allan.  "Barn 
gyffredinol  y  gweithwyr  yn  y  dosbarth  hwnw  ydyw,  nad  dymunol  yw 
sefyll  allan  o  gwbl ;"  a  gallwn  yn  hawdd  ddeall,  dan  yr  amgylchiadau, 
yr  hyn  a  ychwanega  ein  hysbysydd, — "  gwellhäwyd  moesau  y  dynion 
yma,  ymddangosent  fel  yn  cyduabod  presennoldeb  llaw  Duw  yn  yr  holl 
fater."  Ac  yn  gymaint  a'n  bod  wedi  cyfeirio  at  foesau  y  gweithwyr 
mewn  cysylltiad  â  sefyll  allan,  y  mae  yn  hyfrydwch  genym  feddwl  fod 
Arglwydd  Aberdâr  wedi  rhoddi  tystiolaeth  uchel,  trwy  y  wasg  ddyddiol, 
tua  therfyn  y  sefyll  allan  diweddaf  yn  y  Deheudir,  i  ymddygiad  da 
cyffredinol  y  gweithwyr  yn  ysbaid  y  misoedd  pryderus  oeddynt  wedi 
myned  heibio. 

Eithr  y  mae  y  prif  ofyniad  yn  aros  i'w  ystyried:  A  ellir  cyfreithloni 
sefyll  allan  fel  moddion  i  gadw  i  fyny  neu  godi  cyflogau  y  gweithwyr  ? 
Mae  yn  amlwg  mai  dyma  eu  prif,  os  nad  eu  hunig  amcan.  Yr  ydym 
yn  edrych  ar  y  sefyll  allan  diweddaf  yn  Bethesda  fel  yn  gwbl  eithriadol. 
Mae  yn  wir  fod  a  fýnai  hwnw  ág  ennillion,  eithr  nid  yn  benaf.  Ond 
unig  amcan  sefyll  allan  y  glöwyr  a'r  mŵnwyr  yn  y  üeheudir  ydoedd 


452  SEFYLL  ALLAN. 

cadw  i'r  lan  y  cyflogau.  Mae  yr  hanes  a  roddwyd  eisoes  yn  dangos  yn 
fwy  effeithiol  na'r  geiriau  cryfaf  a  allwn  ni  ddefnyddio,  fod  sefyll  allan 
yn  beth  hollol  wrthun  ynddo  ei  hun.  Tuedda  Mr.  a  Mrs.  Fawcett  i'w 
ddarnodi  yn  rhy  ysgafn  o  lawer.  M  Nid  yw  yn  fwy  na  llai,"  medd 
yr  olaf,  ac  y  mae  hi  fel  pob  gwraig  dda  yn  cydweled  â'i  gŵr,  "  na 
gwrthodiad  o  du  y  gweithwyr  i  werthu  eu  llafur  ar  y  telerau  a  gynnygir 
iddynt  gan  y  rhai  sydd  yn  dewis  ei  brynu."  A  defnyddia  gymhariaeth 
y  masnachwr  a'i  nwyddau  i  brofi  ei  fod  yn  iawn  iddynt  wneuthur  hyny. 
Mae  hawl  gan  y  masnachwr  i  ofyn  ei  bris  ei  hun  am  ei  nwyddau,  ac  i 
wrthod  gwerthu  os  na  chaiff  y  pris  a  ofyna.  Felly  y  gweithiwr,  medd- 
iant  gwerthadwy  neu  nwyddau  yr  hwn  yw  ei  amser  a'i  lafur.  Ond  y 
mae  gan  y  masnachwr  nwyddau  eraill  yn  ei  faelfa  o  brisoedd  îs.  -  Ac  os 
nad  oes  ganddo  ef  bethau  sydd  yn  ateb  y  prynwr,  mae  masnachdý  arall 
yn  agored  yn  ymyl,  lle  y  caiíf  gyflenwad  o'r  hyn  y  mae  yn  ei  geisio. 
Heblaw  hyny,  nid  yw  y  masnachwr  sydd  yn  gwerthu  am  bris  penodol 
yn  cloi  i  fyny  ei  faelfa.  Cwyd  yn  foreu,  egyr  ei  ffenestri,  gesyd  ei 
nwyddau  yn  drefnus  a  deniadol,  a  gwna  ei  oreu  i  werthu  yr  hyn  sydd 
ganddo.  Ond  y  mae  sefyll  allan  yn  myned  ymhellach.  Y  mae  y 
gweithiwr  sydd  yn  troi  allan  o'i  waith  yn  cloi  i  fyny  ei  nwyddau.  Y 
mae  y  fasnach  yn  peidio.  A'r  hyn  sydd  yn  gwneuthur  y  peth  yn  ddif- 
riíol  iawn  ydyw,  fod  y  nwyddau  gofynol  heb  fod  ar  werth  yn  yr  holl 
gymydogaeth,  nac  fe  allai  yn  yr  holl  gwm,  na'r  holl  wlad.  Ni  chaiff 
neb  arall  ychwaith  ddyfod  i  gyflenwi  y  diffyg.  Mae  undebaeth  megys 
gwarchae  yn  cadw  y  terfynau,  i  rwystro  masnachwyr  eraill  mewn  llafur 
i  ddyfod  i  mewn  i'r  cylch  i  werthu  eu  nwyddau  gwerthfawr.  Nid  yw  y 
gymhariaeth,  gan  hyny,  yn  cyfateb.  Yr  ydym,  yn  wir,  yn  foddlawn  i 
dderbyn  y  wireb  a  ddyfynir  gan  Mrs.  Fawcett, — "Mae  hawl  gan  bob  un 
i  wneyd  yr  hyn  a  ewyllysia,  ar  yr  ystyriaeth  nad  yw  yn  troseddu  ar 
ryddid  cyffelyb  unrhy w  berson  arall."  Mae  hyn  mor  wir  mewn  gwleid- 
yddiaeth  ag  ydyw  fod  dau  a  dau  yn  gwneyd  pedwar  mewn  rhifyddiaeth. 
Eithr  fel  y  mae  plant  yn  aml  yn  gwneyd  camsyniadau  wrth  osod 
ffìgyrau  at  eu  gilydd  a  chyfrif,  o  herwydd  angbofio  neu  fod  yn 
analluog  i  gymhwyso  y  wireb  hono  a'i  chyffelyb ;  felly  y  mae  plant 
sydd  fwy  a  henach  yn  esgeuluso  y  cymhwysiad  o  wirebau  gwleidyddol 
ac  iawn  drefnol.  Pe  buasai  y  wireb  a  nodwyd  yn  cael  ei  gweithio  allan 
yn  y  sefyll  allan  diweddaf  yn  Ngwent  a  Morganwg,  ni  fuasai  yr  un  pwll 
glô  yn  nghymoedd  Ehondda  ac  Aberdâr  wedi  ei  gau  ond  am  ychydig 
iawn  o  ddyddiau,  a  rhai  o  honynt,  mae  yn  fwy  na  thebyg,  ddim  o  gwbl, 
oblegid  yr  oedd  cannoedd  o'r  gweithwyr  yn  ddigon  parod  ac  awyddus  i 
weithio,  ac  yr  oeddynt  yn  gweled  afresymoldeb  hollol  yr  ymdrech 
yngwyneb  sefyllfa  masnach ;  ond  ni  feiddient  am  eu  by wyd,  o  herwydd 
y  dychryn  y  cedwid  hwynt  ynddo,  a'r  camarweiniad  a  gawsent  gan 
ddyeithriaid  o'r  tu  hwnt  i  Glawdd  Offa.  Os  oedd  gan  un  hawl  i  wrthod 
gwerthu  ei  lafur  am  bris  penodol,  nid  oedd  ganddo  yr  hawl  leiaf  i 
rwystro  ei  gymydog  i  werthu  os  dewisai ;  ie,  os  gwrthodai  ardal  gyfan 
o  weithwyr,  ni  fyddai  ganddynt  dir  rhesymol  i  achwyn  pe  llenwid  eu 
lleoedd  gan  eraill.  Y  mae  y  fasnach  mewn  llafur,  fel  pob  masnach  arall, 
i  fod  yn  wirioneddol  ac  yn  berffaith  rydd.  Heblaw  hyny,  yr  ydym  yn 
anturio  i  ddal,  pe  buasid  wedi  gweithredu  yn  ol  y  wireb  grybwylledig, 
na  fuasai  y  clòad  allan  wedi  cymeryd  lle  yn  Merthyr  a  Dowlais.    Yn  un 


SEFYLL   ALLAN.  453 

potb,  nid  oes  dadl  na  chafodd  y  gweithwyr  yn  sefyll  allan  Rhondda  ac 
Aberdâr  gynnorthwy  oddiwrth  y  gweithwyr  mewn  gwaith  yn  y  lleoedd 
hyny  cyn  y  clöad  allan.  Gwir  fod  hyn  wedi  ei  wadu.  Ac  y  mae  yn 
ddiammheu  fod  llawer  o  wŷr  Merthyr  ac  Aberdâr  yn  ddiniwed  ar  y  pen 
hwn.  Ond  yr  oedd  y  rhai  a  gynnorthwyent  y  sefyllwyr  allan  yn  troseddu 
ar  iawnderau  cyflogwyr  y  dynion  hyny.  Ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  gwaith 
y  meistri  yn  clöi  allan  eu  dynion  yn  myned  ar  draws  iawnderau  y  rhai 
dieuog  o'u  dwylaw.  Dichon,  modd  bynag,  fod  rhywun  yn  barod  i  ofyn, 
Beth  am  hawliau  undebaeth?  Cofus  genym  glywed  am  offeiriad 
unwaith  yn  siarad  mewn  cyíarfod  Biblau,  a  dywedai,  "  Eglwyswr  ydwyf 
fi,  a  phe  gwyddwn  fod  rhywbeth  yn  y  Fibl  Gymdeithas  yn  groes  i'r 
Eglwys,  ni  fuaswn  i  yma  heno  yn  ei  phleidio."  Crynwr  oedd  y 
dirprwywr  dros  y  fam-gymdeithas  y  tro  hwnw,  a  phan  ddaeth  ei  dro  ef 
i  anerch  y  cyfarfod,  dywedodd,  "  Crynwr  ydwyf  fi,  ond  pe  meddyliwn 
fod  rhywbeth  mewn  Cryniadaeth  yn  groes  i'r  Fibl  Gymdeithas,  ni 
fyddwn  i  yn  Grynwr  am  fynyd  yn  hwy."  Yr  ydym  niunau  yn  darfod 
a  r  undebau,  pa  un  bynag  ai  eiddo'r  meistri  ai  y  gweithwyr,  pan  y  maent 
yn  tueddu  yn  y  mesur  lìeiaf  i  fod  yn  groes  i  hawliau  personol  a  rhyddid 
masnachol.  Ac  y  mae  iawnderau  eraill  hefyd,  a'r  rhai  hyny  yn  bwysig 
iawn,  sydd  yn  cael  eu  troseddu  yn  alaethus  mewn  sefyll  allan.  Mae 
gan  wragedd  a  phlant  gweithwyr  hawl  i  ddysgwyl  eu  bwyd,  eu  dillad, 
eu  llettŷ,  a  chysuron  angenrheidiol  eraill  oddiar  law  y  rhai  sydd  yn 
gyfrifol  am  danynt.  Mae  hawl  gan  y  masnachwyr  i  ddysgwyl  cael  eu 
talu  am  y  nwyddau  a  brynir  ganddynt.  Mae  yma  yn  wir  faes  ëang  o 
hawliau  yn  ymagor  o'n  blaen,  dros  ffiniau  yr  hwn,  ac  yn  wir,  trwy  ei  hŷd 
a'i  lêd  hefyd,  y  mae  sefyll  allan  yn  tori.  Braidd  y  mae  yn  angenrheidiol 
cyfeirio  at  y  rhai  sydd  wedi  cynnilo,  a  gosod  ychydig  o  waddol  heibio 
yn  yr  ariandŷ.  Ond  y  mae  gwaith  y  nifer  lìiosocaf  o  feibion  llafur  yn 
peidio  gweithio,  mor  drychinebus  a  phe  byddai  i'r  ffynnonau  dyfroedd 
sychu,  neu  i'r  ddaear  beidio  a  chynnyrchu  ei  ffrwyth.  Os  meddylir  fod 
y  cymhariaethau  hyn  yn  eithafol,  cymerer  eraill  sydd  yn  nês,  megys 
arian  y  cyfoethog  yn  peidio  rhoddi  elw,  masnachwyr  gwlad  yn  nacâu 
rhoddi  allan  eu  nwyddau,  y  rheilffyrdd  wedi  eu  cau  i  fyny,  y  gwragedd 
wedi  aros  oll  yn  eu  gwelyau  ;  wel, — waeth  peidio  ychwanegu  esiamplau. 
Ac  i  fyned  i  waelod  y  pwnc,  gan  gymeryd  i  ystyriaeth  y  gofyniad  i'r 
segurwyr,  "  Paham  y  sefwch  chwi  yma  ar  hŷd  y  ddydd  yn  segur?"  a'r 
hanes  ysgrythyrol  am  y  gŵr  a  "  ddododd  ei  dalent  mewn  napcyn,"  y 
mae  sefyll  allan  yn  beth,  oddigerth  dan  amgylchiadau  neillduol  o 
eithriadol  ac  eithafol,  sydd  yn  tori  ar  draws  iawnderau  o  natur  uwch  na 
hawliau  personol,  a  masnachol,  a  gwleidyddol ;  mae  yn  drosedd  hyd  yn 
nôd  ar  foesoldeb  ei  hun. 

Fel  moddion  i  godi  ennillion  y  gweithiwr,  mae  sefyll  allan  yn  waeth 
na  bod  yn  ofer.  Fel  y  profa  yr  hanes  a  roddwyd,  y  mae  yn  dymchwelyd 
ei  hunan.  Tra  mae  y  gweithwyr  yn  sefyll  allan,  collant  eu  cyflogau; 
mae  elw  y  gwaith  i'r  meistr  hefyd  yn  peidio,  yr  byn  sydd  yn  ychwaneg- 
iad  at  golled  y  dwylaw,  oblegid  y  lleihâd  y  mae  yn  ei  achosi  yn  swm  yr 
arian  sydd  ganddo  ef  i'w  gosod  allan.  Hefyd  y  mae  y  gofyn  yn  y  farchnad 
sydd  yn  arfer  cael  ei  chyfienwi  â  nwyddau  o'r  gwaith  fyddo  wedi  ei  gau, 
mewn  canlyniad  i'r  diffyg,  yn  cael  ei  drosglwyddo  i  farchnadoedd  eraill. 
A  chaniatâu  y  dylid  codi  y  cvílogau,  nid  trwy  sefyll  allan  y  mae  cyrhaedd 

2  n 


454  SEFYLL   ALLAN. 

hyny.  Gwìr  fod  seíyll  allan  wedi  bod  yn  achlysur  i  chwyddo  yr  ennillion 
lawer  tro,  eithr  nid  erioed  yn  achos  o  hyny.  Rhaid  edrych  am  y 
ffynnonell  o'r  gwahaniaeth  yn  nghyflogau  y  gweithwyr,  y  cwymp  a'r 
codiad,  i  gyfeiriad  arall.  Y  mae  y  gwahaniaeth  hwn  yn  ymddibynu  ar 
y  cyfartaledd  rhwng  y  cyflog-gyllid  (wagesfund)  a'r  boblogaeth.  Os 
cynnydda  y  blaenaf,  ac  i'r  llall  aros  yr  un,  fe  gwyd  y  cyflogau.  Os 
amlhâ  y  trigolion,  ac  i'r  cyflog-gyllid  leihâu,  bydd  hyny  yn  anfantais  i'r 
gweithiwr.  Os  bydd  y  cynnydd  o'r  ddau  ta  yn  gyfartal,  nid  effeithia 
hyny  y  naill  ffordd  na'r  llall  ar  ennillion  y  llafurwr.  "  Y  gweithwyr 
ymhob  man,"  medd  McCulloch,  "  y w  rhaniedyddion,  yr  arian  treigl  y 
rhan.  Ac  o  ganlyniad,  y  mae  yn  egwyddor  sylfaenol  nad  oes  dim  modd- 
ion  arall  i  godi'r  cyflogau,  ond  trwy  brysuro  cynnydd  yr  arian  treigl 
mewn  cymhariaeth  i'r  boblogaeth,  neu  trwy  araíu  cynnydd  y  boblogaeth 
mewn  cymhariaeth  i'r  cyflog-gyllid.  Ac  y  mae  yn  rhaid  i  bob  cynllun  o 
ychwanegu  yr  ennillion,  nad  y w  wedi  ei  osod  ar  lawr  yn  yr  egwyddor  hon, 
Leu  nad  yw  cynnydd  cyfartaledd  yr  arian  treigl  uwchlaw  y  boblogaeth 
yn  nôd  ganddo,  brofi  yn  ofer  ac  yn  gwbl  aneffeithiol,"  (tudal.  5).  Ac 
i'r  un  perwyl  yr  ydym  yn  cael  y  diweddar  Mr.  John  Stuart  Mill  yn 
ymresymu  yn  y  drydedd  bennod  o'r  pedwerydd  llyfr  o'i  Principles  of 
Political  Economy  (London,  Longmans,  Green,  Eeader,  &  Dyer,  1868),  yr 
hwn  sydd  yn  cymeryd  golwg  ëang  ar  y  cwestiwn  yn  ei  wahanol  weddau : 
dymá  ydyw  ffrwyth  ei  ymresymiad, — "  Yr  ydym  wedi  ystyried,  ar  y 
naill  law,  y  modd  yr  effeithir  ar  raniad  cynnyrch  i  ardreth,  elw,  a  chyf- 
logau,  gan  gynnydd  cyffredin  y  boblogaeth  a'r  arian  treigl,  ac  o'r  tu 
arall,  pa  fodd  yr  effeithir  arno  gan  welliantau  mewn  cynnyrchiad,  ac  yn 
fwy  neillduol  mewn  ffermwriaeth.  Yr  ydym  wedi  cael  fod  yr  achos 
blaenaf  yn  lleihâu  yr  ennillion  ac  yn  codi  ardreth  a  thraul  llafur ;  tra  mai 
tuedd  gwelliantau  amaethyddol  ydy w  lleihâu  yr  ardreth ;  ac  y  mae  pob 
gwelliant  sydd  yn  gwneutbur  yn  rhad  unrhyw  erthygl  o  dreuliad  y 
llafurwr,  yn  tueddu  i  leihâu  traul  llafur  ac  i  godi  yr  ennillion,"  (tu  dal. 
437).  Y  mae  cynnydd  y  boblogaeth  yn  Uíosogi  y  cyfìenwad  o  ddwylaw 
yn  gofyn  gwaith;  ac  os  na  fydd  gwaith  i'w  gael  ond  i  ychydig,  y  mae 
yn  dyfod  yn  beth  hawdd  cael  digon  o  weithwyr,  ac  y  mae  pris  llafur  o 
angenrheidrwydd  yn  syrthio.  O'r  tu  arall,  pan  y  mae  cyflenwad  da  o'r 
cyflog-gyllid  yn  y  íarchnad  mewn  canlyniad  i  ofyn  bywiog  a  brysiog  am 
wahanol  nwyddau,  ac  os  bydd  y  gweithwyr  yn  brin,  neu  os  na  fyddant 
ond  digon,  y  mae  y  cyflogau  yn  rhwym  o  fyned  i'r  làn.  Dyma  yw  y 
ddeddf  fawr  gyffredinol  sydd  yn  rheoli  ac  yn  penderfynu  graddeg  y 
cyflogau,  sef  deddf  gofyn  a  chyflenwad,  yr  hon  hefyd  sydd  yr  un  fath 
yn  rheoli  gwerth  pob  peth.  "  Y  mae  cyflogau,"  medd  Mr.  Ward, 
o'r  hwn  yr  ydym  eisoes  wedi  dyfynu,  "yn  ymddibynu  ar  ddeddfau  sydd 
yn  hèrio  llywodraethiad  celfyddydol,  ac  nis  gall  y  trefniad  mwyaf  cywrain 
effeithio  arnynt  a'u  hagweddu  ond  i  fesur  bychan.  Y  mae  graddeg 
cyflogau  yn  ymddibynu  yn  gwbl  ar  ddeddf  cyflenwad  a  goíyn,  fel  pris 
pob  nwyddau,  byddont  a  fyddont ;  a'r  gofyn  effeithiol,  yr  ewyllys  a'r 
gallu  i  brynu,  yn  gyfunedig  â'r  cyflenwad,  sydd  mewn  gwirionedd  yn 
rheoli  pris  gwerthu  pob  peth, — ac  yr  un  modd  eiddo  llafur."  Y  mae  y 
gweithwyr  eu  hunain  yndeall  y  mater  hwn  o  un  ochr,  fel  y  gwelir  oddi- 
wrth  rai  o  reolau  eu  hundebau  sydd  yn  cyfyngu  nifer  y  crefftwyr,  ac  yn 
rhwystro  i  neb  gael  ei  gyflogi  os  na  fydd  wedi  myned  trwy  brentisiaeth 


SEFYLL   ALLAN.  455 

reolaidd,  ac  yn  aelod  o'r  undeb  perthynol  i'w  alwedigaeth.  Ond  un 
diwrnod,  dyma  y  farchnad  yn  gostwng ;  mae  digon  o  nwyddau  ar  law, 
ac  nid  oes  ond  ychydig  o  ofyn  am  gyflenwad  newydd.  Nid  oes  dim 
digon  o  waith  i'r  holl  ddwylaw  íel  o'r  blaen.  Beth  a  wneir?  Ehaid 
gostwng  y  cyflogau,  hyny  yw,  rhanu  y  cyflog-gyllid  llai  rhwng  yr  un 
nifer  o  ddynion ;  neu  rhaid  i'r  gweithwyr  gynnal  nifer  o'u  brodyr  yn 
segur;  neu  rhaid  gollwng  ymaith  nifer  o'r  dwylaw.  Nid  oes  dim 
gwahaniaeth  rhwng  y  ffordd  gyntaf  a'r  ail.  O'r  ddwy,  y  gyntaf  yw  yr 
oreu,  canys  y  mae  pob  un  wrth  ei  waith  a  neb  yn  segur,  er  fod  ennillion 
yr  oll  o'r  dwylaw  yn  llai.  Ac  am  y  drydedd  ffordd,  y  mae  yn  greulon- 
deb  mawr.  Yn  y  trefi  hyny,  ac  y  mae  un  o  honynt  yn  Nghymru,  lle  y 
mae  sefydliadau  gan  y  Lly wodraeth  i  adeiladu  llongau  rhyfel,  fe  deimlir 
y  creulondeb  hwn  yn  dost  ymron  bob  blwyddyn.  Pleidleisir  swm  pen- 
odol  gan  y  Senedd  ar  gyfer  pob  un  o'r  sefydliadau,  ac  yn  gyffredin,  tua 
diwedd  y  flwyddyn  gyllidol,  mae  yr  arian  yn  myned  yn  fach,  ac  am 
chwech  wythnos  neu  ddau  fìs  gwelir  hanner  dwsin  neu  fwy,  weithiau 
gymaint  ag  ugain,  yn  dyfod  allan  a'u  hofferynau  gwaith  ganddynt  bob 
nos  Sadwrn.  Ac  y  mae  y  panic  hwn,  sydd  yn  cymeryd  lle  ymron  yn 
flynyddol,  yn  haws  i'w  ddychymygu  na'i  ddesgrifio.  Yr  ydym  wedi 
dangos  yr  hyn  ydoedd  sefyllfa  y  fasnach  lô  y  flwyddyn  ddiweddaf.  Yr 
oedd  pyllau  glô,  ymron  yn  ddirif,  wedi  eu  hagor,  a  phoblogaeth  Mor- 
ganwg  a  Mynwy,  ac  yn  enwedig  eiiMo  Owm  Ëhondda,  wedi  cynnyddu 
yn  anferth,  nes  yr  oedd  y  cyflenwad  yn  orlawn ;  ac  mewn  canlyniad, 
disgynodd  y  gofyn,  a  dyma  y  prisiau  hefyd  yn  dyfod  i  lawr.  Ac  wedi  i'r 
cyflog-gyllid  fyned  yn  llai,  yr  oedd  yn  dilyn,  fel  taranau  yn  dyfod  ar  ol 
iluched,  y  rhaid  i'r  swm  a  ddeuai  i  law  pob  gweithiwr  fyned  yn  llai. 
Ac  felly  y  bu,  ac  felly  y  rhaid  iddi  fod  bob  amser  dan  yr  unrhyw 
amgylchiadau.  Mae  yr  argraff  ar  lêd  fel  pe  byddai  cyflogau  gweithwyr 
yn  ymddibynu  yn  gwbl  ar  ewyllys  a  mympwy  y  cyflogwr.  Ni  fu  mwy 
o  gamsynied  erioed.  Mae  graddeg  ennillion  y  llafurwr  yn  dibynu  mwy 
arno  ef  ei  hunan  nag  ar  ei  feistr,  sef  ar  ei  gynnildeb,  ei  foesau,  ei  ddi- 
wydrwydd,  a'i  fedr.  Nid  ydym  yn  dyweyd  nad  yw  y  gweithwyr  yn  aml 
wedi  cael  cam  gan  y  meistri  a  chan  y  llywodraeth.  Eithr  ein  pwnc  yn 
bresennol  ydyw  ceisio  argraffu  ar  feddwl  y  wlad,  ac  yn  enwedig  y  dos- 
barth  gweithiol,  ei  fod  yn  ynfydrwydd  o'r  mwyaf  i  amcanu  rheoli  y 
cyflogau  trwy  ddeddfau  Seneddol  ar  y  naill  law,  na  threfniadau  o  eiddo 
yr  undebau  crefftol  o'r  tu  arall,  nac  ychwaith  trwy  gynghorau  undeb  y 
meistri.  Ac  fel  y  dywedodd  y  South  Wales  Daily  News  drosodd  a  thros- 
odd  yn  ystod  y  sefyll  allan  diweddaf,  pan  y  mae  y  gofyn  yn  myned  i'r 
làn,  y  mae  sefyll  allan  yn  afreidiol  i  sicrhâu  codiad  yr  ennillion ;  ac  ar 
y  llaw  arall,  y  mae  yn  hollol  annichonadwy  i'r  sefyll  allan  mwyaf 
cyndyn  lwyddo  i  gadw  i  fyny,  a  llawer  llai,  godi  y  cyflogau,  pan  y  mae 
y  cyflenwad  yn  fwy  na'r  gofyn. 

Òs  ydyw  sefyll  allan,  gan  hyny,  yn  ofer  i'r  amcan  o  gadw  i  fyny  a 
chodi  cyflogau  y  gweithwyr,  ac  yn  beth  sydd  ynddo  ei  hun  mor  wrthun, 
pa  fodd  y  gellir  ymgadw  rhagddo  ?  Yn  un  peth,  y  mae  yn  angen- 
rheidiol  fod  dealltwriaeth  da  rhwng  meistri  a  gweision.  Hyderwn  fod 
yr  erthygl  yn  ein  rhifyn  diweddaf  ar  y  berthynas  hon  wedi  cyfranu 
rhyw  gymaint  er  cyrhaedd  yr  amcan  dymunol  hwn.  Y  mae  yn  anhawdd 
darnodi  terfynau  y  cyd-ddealltwriaetli.     Mae  yn  ddiau  ei  fod  yn  cvn- 

2  h  2 


456  SEFYLL   ALLAN. 

nwys  meithriniad  y  teimladau  goreu,  a  gofal  am  fanteision  a  chysuron 
y  naill  y  llall,  a  pharodrwydd  i  gyfarfod  â'u  gilydd  ar  dir  têg.  Nid  yw 
yn  perthyn  i'r  gweithiwr  wybod  holl  helynt  masnach  ei  gyflogwr,  nac 
i'r  meistr  i  ymyraeth  yn  holl  amgylchiadau  ei  weision.  Mae  mesur  o 
gysegredigrwydd  yn  perthyn  i  gysylltiadau  agosaf  y  naill  a'r  llall,  nad 
yw  yn  fanteisiol  nac  yn  weddus  i  fÿned  i  mewn  i'w  cyírinach. 

Credwn  hefyd  y  bydd  i  gynnydd  addysg  effeithio  yn  ddaionus  yn  yr 
un  cyíeiriad.  Bydd  yr  oes  sydd  yn  codi,  ni  aobeithiwn,  wedi  ei  choethi 
yn  yr  ysgolion  dyddiol,  yn  teimlo  yn  rhy  lednais  i  ymaflyd  mewn  arí 
mor  arw  a  chreulawn  â  sefyll  allan.  A  thrwy  yr  amaethiad  meddyliol 
sydd  yn  cymeryd  lle  dan  law  yr  ysgolfeistr,  a  thrwy  wasg  iachus  a 
goleuedig,  cynnyrchir  aríericn  o  lanweithdra  a  chynnildeb,  os  nad  o 
foesoldeb  hefyd,  a  fydd  yn  rhwystr  nerthol  ar  ffordd  sefyll  allan.  A 
chyda  cynnydd  gwybodaeth,  deuir  i  ddeall,  ymhlith  pethau  eraill, 
egwyddorion  gwleidyddol  a  masnachol  yn  fwy  trwyadl,  fel  y  bydd 
pweithwyr  yn  gystal  a  meistri  yn  gallu  cyfrif  y  draul  mor  gywir  fel  na 
fÿdd  perygl  myned  i  ryfel  mwyach. 

Yr  ydys  yn  argymhell  cyflafareddiad  hefyd  fel  meddyginiaeth.  Y 
mae  ein  ffydd  yn  wan  iawn  yn  y  moddion  hwn.  Yn  un  peth,  y  mae  yn 
gostus  anghyffredin.  Peth  arall,  y  mae  ansicrwydd  mawr  yn  perthyn 
iddo.  Ac  hefyd,  anaml,  os  byth,  y  mae  yn  rhoddi  boddlonrwydd  i'r 
ddwyblaid.  Ond  gwell  cyflafareddiad  na  sefyll  allan.  Y  mae  rhai 
gwleidyddwyr,  megys  Proffeswr  Fawcett,  yn  annog  ar  fod  y  gweith- 
wyr  yn  cael  cyfranau  yn  y  gweithfäoedd,  ac  felly  yn  dyfod  mewn  rhan 
yn  berchenogion.  Y  mae  hyn  wedi  gweithio  yn  dda  mewn  rhai 
lleoedd,  er  nad  yn  llwyddiannus  mewn  manau  eraill.  Ar  yr  un 
egwyddor,  er  nad  i'r  un  graddau,  y  mae  wedi  dyfod  yn  ddamcaniaeth 
boblogaidd  yn  y  Dê,  ymhlith  y  gweithwyr,  y  dylent  hwy  gael  cyfran  o'r 
elw,  ac  y  mae  cynnygiad  ar  droed  i  sefydlu  yr  hyn  a  elwir  y  raddeg 
lithrol  (sliding  scale).  Pan  y  bydd  y  glô  yn  codi  swllt  y  dunnell  yn 
Nghaerdydd,  y  maent  hwy  i  gael  codiad  cyfartal,  ac  i'r  gwrthwyneb. 
Fel  rheol,  yr  ydym  yn  barnu  mai  gwell  yw  perchenogaeth  unigol  na 
chwmniol.  Mae  y  ddiareb,  "  gwaith  pawb,  gwaith  neb,"  yn  rhy  gy- 
mhwysiadol  at  gwmniau,  yn  enwedig  os  byddant  yn  lliosog.  Ac  os 
gwna  y  dynion  sefyll  ar  gael  rhan  o'r  elw,  y  perygl  ydyw  y  bydd  yn 
rhaid  iddynt  fod  heb  gyflog  ar  rai  adegau,  a  hyny  am  hir  amser.  Y 
mae  yn  ffaith  fod  rhai  o'r  meistri  cyn  hyn  wedi  cario  ymlaen  eu  gweith- 
fëydd  yn  ddiennill,  ac  ar  brydiau  gyda  cholled.  Ac  y  maent  wedi 
gwneyd  hyn  er  mwyn  eu  gweithwyr,  a  bid  sicr  yn  y  gobaith  am  amser- 
oedd  gwell.  Ac  o  ran  hyny  ymhob  gwaith>  o  leiaf  y  mae  rhai  gweith- 
wyr  yn  gwneyd  gwaitb,  megys  tòri  glô  pwdr,  nad  y w  yn  talu  i'r  cyf- 
logwyr.  Ein  cyngor  ni  i'r  gweithwyr  ydyw,  na  fyddo  iddynt  ymhel  â 
phwnc  yr  elw.  Eu  mater  hwy  ydyw  y  cyflog,  ac  y  mae  yn  gyfreith- 
lawn  iddynt  gael  yr  uchaf  a  allant  ei  sicrhâu.  Ac  os  yw  yn  ymddangos 
i'r  gweithwyr  weithiau  fod  y  cyflogwyr  yn  gwneyd  arian  mawr,  cofier 
o'r  tu  arall,  fod  cyfoeth  mawr  wedi  ei  suddo  wrth  sefydlu  y  gweithiau, 
a  bod  gofal  a  phryder  ac  arian  mawr  yn  angenrheidiol  i'w  cario  ymlaen. 
Nid  dynion  i  eiddigeddu,  ónd  i  dosturio  wrthynt,  a chydymdeimlo  â  hwynt, 
yn  fynych  ydy w  perchenogion  y  gweithiau  mawrion.  Ychydig  iawn  sydd 
yn  meddu  ar  y  nerth  meddwl  angenrheidiol  i  ymgynnal  dan  bwysau 


SRFYLL   ALLAN.  457 

eu  cyfrifoldeb.  Ac  eilwaith,  mewn  perthynas  i'r  raddeg  lithrol,  ofnwn 
mai  treíniad  mympwyol  a  chelfyddydol  bollol  ydyw.  Ac  er  y  gall  fod 
yn  beth  digon  diniwed  bob  amser,  ac  ar  rai  achlysuron  yn  íanteisiol,  i 
dri  o'r  meistri  a  thri  o  gynrychiolwyr  y  gweithwyr  gyfarfod  â'u  gilydd, 
yn  awr  ac  eilwaith,  y  mae  hyn  i'w  gofio, — bydd  yn  draul  nid  bychan 
ar  y  gweithwyr,  ac  yn  drafferth  fawr,  o  bryd  i  bryd,  i  ethol  y  cynnrych- 
iolwyr,  a  mwy  na  thebyg  yn  achlysur^i|lawer  o  anghysur:  a  themtir  ni  i 
ofyn,  Pa  beth  a  wneir  yn  y  cyfarfodydd  hyn  ?  Ein  cyfíes  onest  ydyw, 
nad  ydym  yn  dysgwyl  nemawr  neu  ddim  da  o'r  cynghorau  cynnrych- 
ioliadol  hyn,  yn  enwedig  pan  mae  y  gweithwyr  yn  ymddangos  yn  ben- 
deríynol  i  ethol  dyeithriaid  i'w  cynnrychioli.  Mae  ein  hyder  yn  llawer 
cryfach  mewn  moddion  moesol, — cynnydd  addysg  a  moesoldeb,  sobr- 
rwydd  a  chynnildeb,  ymddiriedaeth  meistri  a  gweithwyr  yn  eu  gilydd, 
parodrwydd  y  cyflogwyr  i  fwyhâu  ennillion  eu  dwylaw  pan  y  gallant 
wneyd  hyny  heb  ddrygu  eu  hunain,  ac  ymostyngiad  y  dynion  i  dderbyn 
canlyniad  anocbeladwy  lleihàd  y  gofyn  yn  y  farchnad — nag  mewn 
trefniadau  celfyddydol,  pa  mor  gywrain  a  thêg  bynag  y  byddont. 
Ac  yr  ydym  mewn  modd  arbenig  yn  dymuno  galw  sylw  y  crefyddwyr 
sydd  yn  y  gweitbiau  baiarn  a  glô  at  y  lle  a  ddylent  hwy  ei  gymeryd,  a'r 
dylanwad  a  ddylent  ei  arfer  ymysg  eu  cydweithwyr.  Chwythed  y 
dybirod  gelanedd,  llanwed  fíyliaid  yr  awyr  â  bloeddiadau,  cynhyríed  y 
Saeson  siaradus  y  teimladau  gwaethaf ;  eithr  bydded  blaenoriaid  ac 
aelodau  eglwysig  yn  meddiannu  eu  hunain  yn  dda,  yn  blaenori  mewn 
pwyll  a  chyngbor,  yn  profi  eu  hunain  yn  ddewr,  ac  nid  i'w  dychrynu 
gan  blantos.  A  cbredwn  na  ddygwydd  eto  yn  Nghymru — fel  y  bu  yn  y 
sefyll  allan  diweddaf,  pan  y  darfu  i  29,901  o  ddynion,  a  5,996  o  fechgyn, 
sefyll  allan  am  21  wytbnos,  ac  y  clöwyd  allan  22,614  am  ddeuddeng 
wythnos ;  pan,  yn  ol  y  cyfrif  yr  ydym  wedi  ei  dderbyn  oddiwrth 
awdurdod  uchel,  nad  oedd  dim  llai  na  gwerth  tair  miliwn  ar  ddeg  a 
hanner  o  bunnau  yn  gorwedd  yn  segur  a  dielw,  a'r  golled  uniongyrchol 
i'r  gweithwyr  yn  agos  i  dri  chwarter  miliwn  o  bunnau. 


Y    SENEDD-DYMMOR. 

Y  mae  y  boneddigion  anrhydeddus  i  oíal  pa  rai  yr  ymddiriedasom 
wneuthuriad  ein  deddfau,  wedi  cael  seibiant  eto  oddiwrth  eu  llafur,  ac 
yn®  awr  yn  ymroddi,  l'iaws  o  honynt,  gyda  dyhewyd  canmoladwy,  i 
ymlid  y  petris  hyd  ein  mynyddoedd.  Bydded  iddynt  helwriaeth  dda, 
a  llawer  o  hoender  ac  adnewyddiad  nerth  yn  eu  chwareuon  iachusol. 
Ar  ol  y  bywyd  annaturiol  y  mae  y  rhan  íwyaf  o  honynt  yn  arwain  tra 
yn  Llundain,  y  mae  yn  sicr  yn  ymwared  bendithíawr  iddynt  eu  cael  eu 
hunain  drachefn  yn  sathru  y  grug,  yn  mwynhâu  awyr  bur  y  mynydd- 
oedd  a'r  moríëydd,  ac  yn  by w  yn  íwy  tebyg  i'r  hyn  a  ofynir  gan  ddeddíau 
eu  crëadigaeth.  Y  mae  yn  fendith  i  Brydain  íod  ganddi  gyniíer  o 
íoneddigion  yn  awyddus  i  dreulio  yr  hamdden  a'r  gallu  y  mae  Ehag- 
luniaeth  yn  dirion  wedi  estyn  iddynt,  yn  ngwasanaeth  eu  gwlad,  a  phan 
yn  cael  eu  rhyddhâu  oddiwrth  eu  llaíur  yn  gallu  týnu  eu  mwyniant 
oddiwrth  bleserau  mor  syml. 

Wedi  yr  holl  ddeddfwriaethu  sydd  wedi  cymeryd  lle  yn  ein  teyrnas, 
a'r  cyfreithiau  aneirif  sydd,  bellach,  wedi  eu  fíurfio  at  ein  gwasanaeth, 
y  mae  yn  rhyíedd  braidd  fod  dim  lle  wedi  ei  adael  i  unrhyw  ychwaneg- 
iad  at  ein  cyflenwad  o  ddeddfau.  Ac  eto  tra  y  mae  dynion  yn  fyw,  a'u 
hamgylchiadau  yn  gyfnewidiol,  mae  yn  amlwg  fod  yn  angenrheidiol 
iddynt  yn  barhäus  wrth  drefniant  llywodraethol  a  íyddo  yn  cadw  eu 
cyíreithiau  yn  gyfaddas  i'w  hamgylchiadau.  Ni  fyddai  yn  anhawdd 
codi  dadl  dra  golygus,  oddiwrth  y  nifer  anferth  o  lyfrau  sydd  wedi  eu 
cyhoeddi  yn  y  byd,  i  ddangos  y  dirfawr  ynfydrwydd  i  neb  feddwl  am 
gyhoeddi  yr  un  llyfr  yn  ychwaneg.  Ac  eto  pa  drychineb  mwy  nag  a 
fyddai  fod  meddwl  y  byd  wedi  syrthio  i'r  fath  farweidd-dra  diymadferth 
ag  a  barai  iddo  ystyried  na  fyddai  dim  yn  ychwaneg  i'w  wneyd  mewn 
na  deall  na  meddwl,  ond  ymfoddloni  yn  farw  ar  lafur  yr  oesoedd  a 
aethant  heibio  ?  Pe  na  fyddai  i  unrhy  w  oes  allu  myned  gam  ymhellach 
na'i  rhagflaenydd  mewn  gwybodaeth  a  doethineb,  ac  er  iddi,  yn  wir, 
syrthio  lawer  yn  fýr  o  allu  ei  dilyn,  eto  y  mae  ei  bywyd  yn  dibynu  ar 
ei  bod  yn  ceisio  meddwl  drosti  ei  hun,  a  hefyd  yn  gwneuthur  rhyw 
gofnodion  fíurfiol  o  ffrwyth  ei  myfyrdodau.  Ac  y  mae  yr  un  fath  gyda 
golwg  ar  ddeddfwriaethu.  0  ran  rhif,  y  mae  ar  ddeddflyfrau  Prydain  yn 
ddiammheu  ddigon  o  ddeddfau  iddi  hyd  ddiwedd  y  byd.  Nid  ydyw  yn 
beth  anghyffredin  fod  gwledydd  yn  gallu  byw  am  oesoedd  heb  ond 
ychydig  iawn  o  ddim  ar  lun  deddfau,  ond  heb  ddygwydd  meddwl  eu 
bod,  ar  y  cyfrif  hwnw,  i  dosturio  nemawr  wrthynt ;  fel  y  mae  gwledydd 
eraill  yn  gallu  treulio  oesoedd  lawer  mewn  ymostyngiad  tawel  i  ddeddfau 
na  feddylient  am  eu  beirniadu  na'u  cwestiyno  mwy  nag  y  meddylient 


Y   SENEDD-DYMMOR.  450 

am  wneyd  hyny  â  deddfau  natur.  Ond  prin  y  mae  sefyllfa  íelly  ar 
gymdeithas  yn  un  i'w  hedmygu.  Pa  mor  werthfawr  bynag  ydyw  cael 
ambell  i  Solon  a  Lycurgus  i  ddehongli  i  ddynion  lais  natur  gyda  golwg 
ar  drefn  Uywodraeth,  a  pha  mor  ddymunol  bynag  ydyw  fod  dynion  yn 
ymddarostwng  i  arweiniad  eu  gwell  ac  yn  ufuddhâu  i  ddeddfau  da,  y 
mae  hanesyddiaeth  yn  dangos  fod  cyínewidiadau  yn  barhäus  yn  cymeryd 
lle  nad  allai  y  dynion  doethaf  mo'u  rhagweled,  ac  fod  y  deddíau  goreu 
yn  analluog  i  ymgyfaddasu  at  amgylchiadau  cwbl  wahanol  i'r  rhai  y 
cawsent  eu  llunio  ar  eu  cyfer.  Y  mae  wedi  dygwydd  lawer  gwaith  fod 
un  drychfeddwl  newydd  wedi  trydanu  holl  gorff  cymdeithas,  a  pheri 
chwyldröad,  a  chwalfa,  a  chrëadigaeth  newydd  ymhob  cyíeiriad.  Yr  oedd 
dyfeisio  y  gelfyddyd  o  argraffu,  cael  gafael  i  bwrpas  yn  yr  hen  wirionedd 
Bibiaidd  fod  yr  holl  boblogaeth  i  gael  ei  haddysgu,  cael  allan  y  gyfrin- 
ach  yr  oedd  yr  ager  yn  floesg  yn  ceisio  rhoddi  dadganiad  iddi  pan  yn 
codi  cauad  y  hettle,  neu  yn  ymwthio  yn  bôst  trwy  ei  bîg — a  phethau 
eraill  cyíFelyb, — yn  crëu  cyfnodau  newyddion  a  phwysig  iawn  yn  hanes 
y  byd.  Fe  roddir  canmoliaeth  neillduol  yn  y  Gair  Sanctaidd  i  rai  am 
"  eu  bod  yn  deall  arwyddion  yr  amserau,  i  wybod  beth  a  ddylai  Israel 
wneuthur."  Wrth  reswm  y  mae  egwyddorion  sylfaenol  crefydd  a 
moesoldeb  yr  un  ymhob  man,  i  bawb,  a  than  bob  amgylchiad.  Y 
rnaent  hwy  wedi  eu  llunio  er  tragywyddoldeb  gan  yr  Hwn  a  wyddai 
beth  oedd  mewn  dyn,  yr  Hwn  nad  allai  dim  fod  yn  newydd  iddo,  sydd 
11  yn  mynegu  y  diwedd  o'r  dechreuad,  ac  er  cynt  yr  hyn  ni  wnaed  eto, 
yn  dywedyd,  Fy  nghỳnghor  a  saif,  a'm  holl  ewyllys  a  wnaf."  Ond  gyda'r 
cyfnewidiadau  helyntfawr  y  mae  cymdeithas  ddynol  yn  barhäus  yn 
agored  iddynt,  mae  yn  amlwg  fod  arni  angen  neillduol  am  fod  iddi 
"feibion  Issachar  "  o  hyd,  y  rhai  fyddo  yn  gwybod  beth  a  ddylai  Israel 
wneuthur.  Bid  sicr,  y  mae  ysgol  o  wleidyddwyr  wedi  bod  ymhob  oes, 
caffaeliad  uchaf  doethineb  pa  un  ydy  w  nad  oes  dim  sydd  well  na  glýnu 
wrth  yr  hen  drefn  ar  bethau.  Y  maent  wedi  gwneyd  hyny,  heb  ystyried 
dim  am  allu  y  nerthoedd  newyddion  yr  oedd  ganddynt  i  ymwneyd  â 
hwynt.  Ac  fel  y  gallesid  dysgwyl,  y  mae  yr  ager  y  cymerid  cymaint  o 
ofal  i'w  gau  i  fewn,  ac  y  dangosid  y  fath  benderfyniad  gorchestol  i  gael 
meistrolaeth  arno,  wedi  gorfod  myntumio  ei  ryddid  weithiau  mewn 
ffordd  a  brofai  braidd  yn  anghysurus — yn  ffrwydro  y  berwedydd,  yn 
lladd  y  peirianydd,  ac  yn  gwasgaru  dinystr  o'i  amgylch  ymhob  man. 
Dyma  athroniaeth  chwyldiöadau.  Ac  o'r  tu  arall,  nid  ydyw  y  lywodr- 
aeth  berffeithiaf  ond  amcaniad  gonest  at  gyfaddasu  ei  deddfwriaeth  at 
aragylchiadau  y  bobl  ar  y  pryd,  gan  fỳnu  gweinyddiad  o'i  deddfau  a 
ddygo  y  deiliaid  i  ddeall  nad  ydynt  i  gellwair  â  hwynt.  Fe  ofyna  hyn 
fod  deddfau  a  wnelsid  ar  gyfer  amgylchiadau  sydd  wedi  hen  fyned 
heibio  yn  cael  eu  dadwneyd,  neu  eu  gadael  i  farw  ;  fod  eraill  a  oddefo 
eu  cyfaddasu  at  amgylchiadau  gwahanol,  yn  cael  eu  cyfaddasu  felly; 
ac  ar  gyfer  amgylchiadau  newyddion;  fod  deddfau  newyddion  yn 
cael  eu  íFurfio.  Fel  y  mae  y  naill  eithaf  yn  cynnyrchu  y  llall,  y  mae  y 
reddf  geidwadol  sydd,  ar  y  naill  law,  yn  arswydo  rhag  goddef  unrhy w 
gyfnewidiad,  yn  peri,  ar  y  llaw  arall,  fod  ysbrydoedd  mwy  anturiaethus 
yn  dyfod  yn  or  awyddus  am  gyfnewidiadau  ;  ac  nid  yn  anfynych  y  mae 
zêl  y  rhai  hyn,  gan  fel  y  maent  yn  cael  eu  merMiannu  gan  ryw  un  pyni  id 
llywodraethol,  yn  eu  maichogaüth  i'r  íath  radduu  fel  y  güllid  meddwl 


460  Y   SENEDD-DYMMOE. 

wrthynt  nad  oes  dim  iachawdwriaeth  ond  mewn  chwyldröadau.  Pan  y 
mae  yr  ysbrydiaeth  yma,  yn  enwedig  o  hir  gael  ei  ddal  i  lawr  gan 
orthrech  gallu  direswm,  yn  mýnu  ffordd  iddo  ei  hun  trwy  gynddaredd, 
fe  ellir  edrych  am  y  canlyniadau  mwyaf  trychinebus.  Ond  yn  ein 
gwlad  hapus  ni,  y  mae  i'r  ysbrydiaeth  hwn,  fel  yr  un  gwrthgyíerbyniol 
iddo,  ei  le  yn  y  cyfansoddiad.  Caiff  y  Ceidwadwyr  a'r  Rhyddfrydwyr 
anfon  i'r  Senedd  y  rhai  y  gallant  ymddiried  iddynt  am  eu  golygiadau 
neillduol ;  y  mae  hyn  yn  sicrháu  fod  y  cwestiynau  a  ddygir  ger  bron  yn 
cael  eu  trafod  o  bob  safle  y  gellid  dysgwyl  unrhyw  oleuni  arnynt,  ac  yn 
gyffredin  y  mae  resultant  y  nerthoedd  yn  ddeddfwriaeth  ddoeth  a 
d'iogel. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  dyfod  i  derfyn  ail  eisteddiad  y  Senedd  ymha 
un  y  mae  llywodraethu  y  wlad  wedi  ei  ymddiried  i  Mr.  Disraeli  a'i 
gyfeillion.  Ar  ol  y  dirfawr  egni  a  ddangosasid  gan  y  Senedd  flaenorol, 
— egni  ag  oedd  o  angenrheidrwydd  yn  peri  cryn  anghyfleusdra  i'r  bobl 
ag  yr  oedd  Ues  y  wladwriaeth  yn  galw  am  aflonyddu  arnynt, — dywedid 
mai  y  peth  mawr  yr  oedd  y  deyrnas  yn  dyheu  am  dano  ydoedd  llonydd- 
wch.  Yr  oedd  y  ddeddfwriaeth  "  arwraidd  "  wedi  gorweithio  pawb,  ac 
yr  oedd  y  wlad  yn  gwaeddi  am  seibiant  fel  anhebgor  ei  bodolaeth.  O 
leiaf,  felly  y  dywedai  yr  oraclau,  ac  felly  yn  neillduol  y  proffesai  Mr. 
Disraeli  ei  hunan  ddeall  ystyr  y  mwyafrif  ag  yr  oedd  ei  ffawd  dda  wedi 
ei  anrhydeddu  âg  ef.  Ond  beth  bynag  am  y  cydgyfarfyddiad  o  ddam- 
weiniau  a  dröai  y  fantol  yn  1874,  nid  oedd  neb  yn  deall  yn  well  na  Mr. 
Disraeli  y  fath  gamgymeriad  dybryd  a  fyddai  dysgwyl  i  bobl  Prydain 
orphwys  a  bod  yn  ddiolchgar  tra  yr  oedd  cynifer  o  hawliau  cyfìawn  yn 
cael  eu  diystyru,  a  chynifer  o  feichiau  eisieu  eu  symnd.  Yr  oedd  yr 
amynedd  a  ddangosasai  efe  yn  ystod  ei  drigias  faith  yn  ngwlad  ddigysur 
y  Gwrthwynebiad,  a'r  medrusrwydd  cyfrwysddrwg  â  pha  un  y  llwydd- 
asai  dros  gyhyd  o  amser  i  fwrw  rhwystrau  yn  ffordd  y  rhai  a  amcanent 
wasanaethu  y  wladwriaeth,  wedi  ennill  iddo  y  credyd  o  fod  yn  arwein- 
ydd  digyffelyb.  Ystyrid  hefyd  ei  fod  yn  adwaen  y  meddwl  Prydeinig 
yn  rhagorol.  A  phan  gofid  am  ddysgleirni  ei  ffraethineb,  a  naws  ei 
ysmaldod,  a  mîn  ei  watwareg,  gyda'i  allu  digymhar 

I  wneyd  i'r  rheswm  gwanaf 
Ymddangos  fel  y  cryfaf, 

a'r  profìad  helaeth  a  ennillasai  ar  drin  dynolryw,  yr  oedd  y  prophwydi 
yn  lled  unfrydol  yn  eu  dysgwyliad,  os  byth  y  gwelid  ef  mewn  gallu 
drachefn,  a  thipyn  o  nerth  yn  ei  fwyafrif,  y  byddai  tymmor  ei  allu  yn 
faith  a  dysglaer.  Prin  y  mae  y  mwyaf  eu  dyhewyd  o'i  edmygwyr  yn 
barod  i  gydnabod  fod  y  ffeithiau  yn  cyfiawnhâu  y  dysgwyliadau  hyny. 
Fe  allai  fod  ei  sefyllfa  y  fath'fel  nad  allasai  unrhyw  ddyn  ei  llanw.  Y 
dyrysbwnc  oedd  ganddo  i'w  wynebu  ydoedd,  Pa  fodd  i  foddloni  awydd- 
fryd  y  meddwl  Prydeinig  am  weithgarwch  deddfwriaethol,  ac  ar  yr  un 
pryd  beidio  gwneyd  dim?  Y  mae  wedi  ei  wynebu  yn  dêg,  ac  wedi 
gwneyd  ei  oreu  i  gyflawni  y  caledwaith  yr  oedd  ei  dynged  wedi  osod  o'i 
flaen.  Ac  mae  yn  debyg  nad  ydyw  yn  fwy  na  llai  na  chydnabyddiaeth 
o'i  feidroldeb  i  ddyweyd  ei  fod  wedi  methu.  Er  cymaint  o'r  tymmor 
yn  1874  oedd  wedi  ei  fwyta  ymaith  gan  yr  etholiadau,  &c,  eto  fe  antur- 


Y   SENEDD-DYMMOR.  461 

iodd  y  Weinyddiaeth  i  ynihel  â  chwestiynau  tra  phwysig  yn  yr  ychydig 
amser  oedd  wedi  ei  adael.  Gan  faint  ei  theimlad  o  rwymedigaeth  i'r 
tafarnwyr,  y  rhai  oeddynt  wedi  gwûeyd  cymaint  tuag  at  ei  dyrchaíu  i'w 
gallu,  ymroddwyd  yn  egniol  i  ddadwneyd  cymaint  o  ddeddf  Arglwydd 
Aberdâr  ag  a  allasai  focl  yn  gwasgu  arnynt;  ac  heb  fod  unrhyw  awydd 
am  y  fath  beth  yn  cael  ei  ddangos  gan  y  bobl — yn  wir,  yn  nannedd  eu 
gwrthwynebiad  cryf  a  phenderfynol — helaethwyd  ar  eu  temtasiynau  i 
anghymedroldeb.  Yr  oedd  y  tafarnwyr  yn  bendithio  Mr.  Cross,  ac  yn 
cânu  ei  glodydd,  gan  ddywedyd,  ebe  Syr  Wilfrid  Lawson, 

For  he  is  a  jolly  good  fellow 

Whatever  the  Rads  may  think  ; 
He  has  shortened  the  hours  of  labour 

And  lengthened  the  time  to  drink. 

Ond  yr  oedd  y  golled  yn  nghydwybod  y  deyrnas  yn  llawer  mwy  na'r 
ennill,  a  theimlai  Toryaid  parchus  yn  ffiaidd  ganddynt  am  allu  nad 
oedd  yn  ormod  ganddo  arddel  y  fath  gyfathrach  agos  â  masnach  nad 
oedd  yn  bosibl  iddi  ffỳnu  ond  ar  draul  dirywiad  y  deiliaid.  Yr  oeddyr 
adran  arall  o'r  fyddin,  yr  hon,  gyda  phobl  y  "  Bîr  "  a  ymladdasai  mor 
bybyr  o  blaid  dychweliad  Mr.  Disraeli  i  awdurdod,  sef  myntai  y  "  Bibl," 
neu  oífeiriaid  yr  Eglwys  Wladol,  yn  pwyso  am  eu  taledigaeth  hwythau. 
Ac  ni  lyswyd  a  cheisio  yspeilio  deddfau  Addysg  o'u  cymeriad  cenedl- 
aethol,  gan  roddi  i  sect  yr  hyn  a  fwriadesid  i'r  wladwriaeth.  Ni  ennill- 
wyd  ond  nesaf  peth  i  ddim  trwy  yr  ystryw  yma,  ond  fe  gollwyd  yn 
ddirfawr  yn  y  cydymdeimlad  poblogaidd  yr  oeddid  mor  awyddus  i  geisio 
ei  ddangos  fel  wedi  ei  ennill  o  blaid  Ceidwadaeth.  A  mewn  trefn  i 
foddhâu  y  dosbarth  a  olygid  fwyaf  cymeradwy  o'r  clerigwyr,  ac  offrymu 
i'r  teimìad  cyffredin  o  wrthwynebiad  at  Babyddiaeth,  pasiwyd  y  ddeddf 
er  rhoddi  Defodaeth  i  lawr.  Mae  yn  ammheus  a  oedd  unrhyw  amcan 
i  hyny  heblaw  cadarnhâu  pyrth  Ceidwadaeth  ;  ond  mae  lle  cryf  i  feddwl 
mai  yr  effaith  ydyw  ysgaru  miloedd  o'r  clerigwyr  mwyaf  dylanwadol  yn 
y  deyrnas  yn  anadferadwy  oddiwrth  y  blaid,  a  pheri  iddynt  fwrw  eu 
coelbren  gyda'r  Dadgysylltwyr.  Yr  oedd  yn  rhaid  gwneyd  rhywbeth ; 
ac  er  disgyn  ar  bethau  y  gallesid  meddwl  na  ddeuai  nemawr  niwed  o 
ymyraeth  â  hwy,  eto  yr  oedd  y  bŵa  a  drinid  yn  ei  brofi  ei  hunan  mor 
dwyllodrus  fel  mai  y  saethyddion  eu  hunain  a  dderbynient  y  niwed 
mwyaf  o  ymyraeth  âg  ef.  Aeth  yr  eisteddiad  heibio,  a  theimlid  mai 
goreu  po  leiaf  a  ddywedid  yn  ei  gylch ;  yr  esgusawd  goreu  a  ellid  roddi 
drosto  ydoedd  y  sydynrwydd  â  pha  un  y  galwesid  y  blaid  i  gymeryd 
yr  awenau.  Dan  y  fath  amgylchiadau  golygid  nad  oedd  yn  bosibl 
iddynt  gael  hamdden  i  addfedu  eu  cynlluniau ;  ac  nid  oedd  dim  i'w 
wneyd  ond  gadael  i'r  deyrnas  ddychymygu  y  dirfawr  ddaioni  ag  oedd 
yn  nghadw  iddi,  os  daliai  y  grëadigaeth  wrth  ei  gilydd  hyd  eisteddiad 
1875. 

Yr  oedd  Mr.  Disraeli  ei  hunan  yn  teimlo,  fel  y  rhyngodd  bodd  iddo 
ymddiried  i'r  byd  ei  gyfrinach  yn  nghiniaw  yr  Arglwydd  Faer  ar  y 
pedwerydd  dydd  o  fis  Awst,  fod  yr  eisteddiad  hwnw  i  fod  yn  un  crucial, 
yn  brawf  arnynt  o'r  natur  fwyaf  llymdost.  Wedi  bod  am  bum'  mlynedd 
yn  beirniadu  eu  gwrthwynebwyr  fel  rhai  oeddynt  yn  barhaus  yn  cyflawni 
y  camgymeriadau  mwyaf  dybryd,  ac  y  gellid  symio  eu  gwladweiniaeth  i 


469  Y   SENEDD-DTMMOR. 

"blundering  and  plundering,"  yr  ydoedd  bellach  wedi  disgyn  i'w 
rhan  hwy  i  ddangos  gymaint  yn  well  y  gellid  llywodraethu  y  deyrnas. 
Un  erthygl  sylfaenol  yn  eu  credo  ydoedd,  nad  oedd  lle  niwyach  i  gyf- 
newidiadau  politicaidd.  Ac  eto,  os  oedd  y  cyfnewidiadau  politicaidd 
mawrion  a  wnelsid  yn  ystod  y  pum'  mlynedd  blaenorol  mor  lawn  o 
adwyth  i'r  deyrnas,  paham  na  fuasai  yr  hwn  a  ddeuai  ymlaen  gyda'r 
fath  rwysg  a'r  fath  fwyafrif  fel  gwaredwr  y  genedl,  yn  ymgymeryd  â'r 
cyfrifoldeb  o'u  dadwneyd?  Mae  yn  debyg  mai  y  rheswm  am  hyny 
ydoedd  fod  Canute  yn  gweled  fod  llanw  y  môr  yn  allu  rhy  fawr  hyd  yn 
nôd  iddo  ef  feddwl  am  ei  orchymyn  yn  ôl,  ac  mai  y  doethineb  mwyaf 
iddo  fyddai  cilio  oddiar  ei  ffordd.  Yr  erthygl  arall  yn  nghredo  ein 
gwaredwyr  ydoedd?  mai  yn  nghyfeiriad  gwellhâd  a  dyrchafìad  cyflwr  y 
bobl  y  gelwid  arnynt  i  ddeddfwriaethu.  Yr  oedd  y  Prif  Weinidog  dro 
yn  ol  wedi  bod  yn  areithio  yn  Glasgow,  a  chan  chwareu  ar  yr  adnod 
Vanitas  vanitatum,  omnia  vanitas,  "  Gwagedd  o  wagedd,  gwagedd  y w  y 
cwbl,"  gwnelai  allan,  Sanitas  sanitatum,  omnia  sanitas, — Iechyd  o  iechyd, 
ein  iechyd  y w  y  cwbl !  A  dyna  galon  y  wladwriaeth  newydd.  "  Sanitary 
reform,"  diwygiad  gyda  golwg  ar  iechyd  y  bobl,  "  gan  gymeryd  i  fewn  yn 
y  cyfenwad  yna,  a  ddeallir  mor  anmherffaith,  ymron  holl  ddylanwadau 
gwareiddiol  dynoliaeth."  Prin  y  mae  yn  werth  meddwl  am  ymresymu 
â  gŵr  sydd  yn  chwareu  â  geiriau  fel  y  gwna  juggler  à'i  belenau,  onidê 
buasem  yn  credu  yn  ddibetrus  ein  bod  yn  deall  yn  burion  beth  a  ellid 
olygu  wrth  sôn  am  dreínu  mesurau  er  diogelu  iechyd  y  bobl,  heb  feddwl 
am  gymeryd  i  fewn  "holl  ddylanwadau  gwareiddiol  dynoliaeth,"  na 
dim  byd  tebyg  i  hyny.  Yr  oedd  gwaith  Mr.  Disraeli  yn  dyfod  ymlaen 
i  gymeryd  yr  awenau  ar  y  fath  ddealltwriaetb,  pa  un  bynag  ai  fel 
ceidwadydd  iechyd  ai  fel  apostol  y  dylanwadau  gwareiddiol,  yn  cynnwys 
hòniadaeth  mor  ffrostfawr  fel  nad  allasai  neb  ond  efe  eu  gwneuthur ;  ac 
er  mor  sefydlog  cyhyrau  ei  wynebpryd  yntau,  y  mae  yn  dra  rhyfedd  sut 
y  gallodd  yngan  y  fath  eiriau  heb  chwerthin  yn  wyneb  y  cwmpeini.  Y 
mae  gwelliantau  dirfawr  wedi  cael  eu  gwneyd  er  ys  llawer  o  flynyddoedd 
gyda  gol wg  ar  iechyd  y  bobl,  a  hyny  cy n  i  Mr.  Disraeli  agor ei lygaid  i  weled 
fod  y  fath  beth  yn  angenrheidiol :  ac  am  y  dylanwadau  gwareiddiol,  yr 
ydym  ni  wedi  hen  adnabod  y  rhai  hyny  yn  y  mesurau  sydd  yn  diogelu 
addysg  y  genedl  fel  y  cyfryw,  ac  nid  fel  yn  îs-wasanaethgar  i  amcanion 
sect ;  yn  gostwng  y  llythyrdoll,  ac  yn  symud  ymaith  drethi  gwybodaeth, 
gan  ddiogelu  i'r  bobl  wasg  râd ;  yn  rhoddi  llais  i'r  deiliaid  yn  newisiad 
eu  cynnrychiolwyr  yn  y  Senedd,  gan  eu  diogelu  yn  yr  ymarferiad  o  hawl 
yr  etholfraint  rhag  gormes  y  rhai  a  fynent  eu  sathru ;  yn  rhoddi  hawl 
i  bob  dyn  wasanaethu  ei  Grëawdwr  yn  ol  argyhoeddiad  ei  gydwybod, 
heb  fod  gan  nac  offeiriad  na  phendefig  allu  i  aflonyddu  arno,  &c.  Nid 
oes  dim  dylanwadau  ag  y  mae  gwareiddiad  y  deyrnas  dan  fwy  o  rwymau 
iddynt  na'r  rhai  uchod,  a'u  cyffelyb ;  ond  y  mae  y  pethau  hyn  wedi  eu 
cael  i  ni,  ac  nid  ellir  eu  dwyn  oddiarnom ;  ac  y  mae  yn  werth  cofio,  fel 
mater  o  hanesyddiaeth,  eu  bod  oll  wedi  eu  cael,  nid  trwy  gymwynasgar- 
wch  Mr.  Disraeli  a'r  marchogion  dewr  sydd  yn  awr  yn  myned  allan  gydag 
ef  i  ymladd  rhyfel  iechyd  y  bobl  a'r  dylanwadau  gwareiddiol,  ond  er 
gwaethaf  eu  gwrthwynebiad.  Ac  a  oes  unrhyw  ddylanwad  gwareiddiol, 
neu  rywbeth  sydd  a  fýno  hyd  yn  nôd  â  iechyd  y  bobl,  sydd  yn  werth  ei 
gymharuam  amrantiad  âchael  ymwared  oddiwrth  y  "fasnach  uffernol," 


Y   SENEDD-DYMMOR.  463 

chwedl  Mr.  Moody,  yn  y  diodydd  sydd  yn  meddwi  pobl  ?  Y  mae  ein 
holl  ddylanwadau  gwareiddiol  yn  cael  eu  gwrthweithio  yn  arswydus  gan 
yr  anfadrwydd  hwn  ;  ac  y  mae  iechyd,  a  hyd  yn  nôd  bywyd  y  bobl,  yn 
cael  eu  dinystrio  trwyddo,  a  hyny  i'r  íath  raddau  fel  ag  i  wneyd  yn 
fychan  iawn,  ac  ymron  yn  ddim,  mewn  cymhariaeth  iddo,  bob  trychineb 
arall.  Fe  ofynwyd  am  ymwared  gan  Mr.  Disraeli,  gwladweinydd  y 
Sanitas  sanitatum,  a  gweinidog  mawr  y  dylanwadau  gwareiddiol.  Ond 
yn  ofer !  Ni  cheir  cau  y  ffaeau  dinystriol  hyd  yn  nôd  ar  y  Sabbath,  na 
hyd  yn  nôd  yn  Iwerddon,  pan  mae  y  wlad  yn  unllais  yn  galw  am  hyny. 
Pan  ofynai  Polonius  i  Hamlet  beth  a  ddarllenai,  ei  ateb  ydoedd  "Words, 
words,  words !"  Felly  y  mae  Mr.  Disraeli  yn  delio  mewn  geiriau,  a 
geiriau  yu  unig.  Y  mae  yn  íedrus  ar  wneyd  y  rhai  hyny  yn  olygus  a 
swynfawr,  ac  y  mae  llawer  o'r  rhai  sydd  yn  tyngu  yn  ei  enw  yn 
ymollwng  dan  eu  swyn  i'r  amryfusedd  o  gredu  y  rhaid  fod  geiriau  mor 
ardderchog  yn  cynnrychioli  gweithredoedd  nerthol,  a  bendithion  o 
annhraethol  werth. 

Yr  oedd  yr  araeth  ar  giniaw  y  Maer  yn  yr  ystyr  yma  yn  un  gampus 
iawn,  ac  yn  nodedig  Ddisraelaidd.  Yr  enw  a  awgrymir  yn  naturiol  i 
feddwl  pawb  mewn  gwrthgyferbyniad  i'r  eiddo  Mr.  Disraeli  ydyw  eiddo 
Mr.  Gladstone.  Yr  oedd  ysgriíenydd  galluog  yn  y  Guardian  yn  cymeryd 
achlysur  oddiwrth  yr  araeth  yn  y  Mansion  House  i  nodi  y  gwahaniaeth 
amgylchiadau  dan  ba  rai  y  gellid  dysgwyl  goreu  y  ddau  mewn  ffordd  o 
areithyddiaetb.  Ceir  goreu  Mr.  Gladstone  pan  y  mae  yn  llawn  o  fater, 
pan  y  mae  ganddo  gyllideb  fawr,  gyfoethog,  íendithiol,  i'w  dadblygu  o 
flaen  ei  wrandäwyr,  neu  pan  y  mae  ganddo  i'w  osod  ger  bron  fesur 
mawr  sydd  wedi  bod  yn  ffrwyth  dyfal  astudiaeth,  ac  y  mae  ei  ddygiad  i 
fewn  yn  debyg  o  ffurfio  cyfnod  newydd  yn  hanes  allwyddiant  y  genedl. 
Y  mae  Mr.  Disraeli  o'r  ochr  arall  yn  siarad  oreu  pan  nad  oes  ganddo 
ddim  ar  y  ddaear  i'w  ddyweyd,  ond  yn  ymollwng  gyda'i  ffansi  a'i  ddawn, 
gan  beri  i  lygaid  ei  wrandäwyr  serenu  gan  ogoniant  ei  fire-worhs.  Mae 
araeth  y  naill,  gyda  ei  chyíoeth  arbenig  o  allu  a  dawn,  yn  gadael  argraff 
ddofn  ar  y  meddwl,  mor  dda  ydy w ;  y  mae  araeth  y  llall,  gyda  chan 
lleied  o  íater  ag  a  wasanaetho  i'w  dal  wrth  ei  gilydd,  yn  gadael  ar  y 
meddwl  yr  argraff,  mor  ddoniol  ydy w.  Yr  oedd  yr  Atheniaid  yn  mwyn* 
hâu  yn  fawr  ddoniau  rhai  o'u  hareithwyr,  ac  yn  myned  adreí  gan  eu 
canmawl ;  ond  wedi  gwrandaw  Demosthenes,  byddent  yn  ymgreuloni, 
ac  yn  galw  am  aríau  i  fyned  i  ymladd  yn  erbyn  Phylip.  Prin  y  gall 
neb  wrandaw  Mr.  Gladstone  ar  unrhyw  achlysur  na  raid  iddo  deimlo 
oddiwrth  ddifrifwch  angherddol  ei  natur,  a  chael  ei  argyhoeddi  nad 
ydyw  pobpeth  ei  wybodaeth,  a'i  ddawn,  a'i  sefyllfa,  yn  werthfawr  ganddo 
ond  fel  y  gallont  fod  yn  wasanaethgar  i  gyrhaedd  rhyw  amcan  teilwng. 
Gallai  dyn  wrandaw  Mr.  Disraeli,  o'r  ochr  arall,  mor  aml  ag  a  fyno,  a 
phrin,  yn  nghanol  y  coegni,  a'r  ffraethineb,  a'r  dawn  diderfyn  i  gyd,  y 
dygir  ef  i  deimlo  fod  unrhyw  amcan  pwysicach  mewn  golwg  na  gwneyd 
gwrthwynebydd  yn  chwerthinus,  neu  gadarnhâu  yn  fwy  fyth  ffydd  yr 
ysweiniaid  Ceidwadol  yn  eu  harweinydd.  Yn  yr  ystyr  yma  yr  oedd 
araeth  y  pedwerydd  o  Awst  yn  un  hapus  dros  ben.  Prin  y  gellir  dyweyd 
ei  bod  yn  profì  dim,  oddieithr  mor  fedrus  ydyw  Mr.  Disraeli ;  ac  eto  yr 
ydoedd  yn  gadael  ar  feddwl  lliaws  mawr  ryw  fath  o  argraff  fod  ei  wein- 
yddiaeth  y  fwyaf  a  fu  erioed  yn  Mhrydain,  ac  fod  Senedddymmor  187  5 


464  ST    SENEDD-DYMMOR. 

y  mwyaí  ffrwythlawn  mewn  mesurau  daionus  y  gwybu  y  deyrnas  am 
dano  erioed.  Yr  oedd  rhai  Toryaid,  wrth  reswm,  yn  gweled  trwy  y 
cwbl,  ac  fel  yr  hen  íoneddwr  gonest  y  soniai  y  Spectator  am  dano.  yn 
barod  i  ddyweyd,  "  There  is  not  much  left  of  Dizzy  except  his  cheek!" 
Ac  y  mae  llawer  o  honynt  yn  barod  i  felldigo  eu  tynged  eu  bod  yn 
goríod  sefyll  dan  darian  ei  fath.  Ond  am  y  líiaws  o  honynt,  y  maent 
yn  ymffrostio  ynddo  yn  ddiderfyn,  ac  yn  derbyn  ei  ymadroddion  fel 
lleíerydd  yr  oracl.  Bid  sicr,  yr  oedd  ei  seíyllfa,  fel  y  cymerai  drafferth 
i  ddangos,  yn  dra  anfanteisiol,  am  nad  oedd  y  gwrthwynebiad  yn  gyd- 
rywiol;  yn  lle  bod  yn  un,  yr  ydoedd  mewn  gwirionedd  yn  dri, — yn 
cynnwys  eu  rhagflaenoriaid  mewn  swydd,  y  rhai  a  fynent  fod  yn  olynwyr 
iddynt ;  yr  aelodau  annibynol  a'r  Eadicaliaid ;  a  phlaid  y  llywodraeth 
gartrefol  yn  Iwerddon.  Ond  gellid  meddwl  nad  allai  hyny  fod  yn  un 
anfantais,  ond  i'r  gwrthwyneb.  Y  mae  dwide  et  impera,  rhanu  a  llyw- 
odraethu,  yn  egwyddor  sydd  wedi  ei  phrofi  ei  hunan  cyn  hyn  yn 
gynnorthwy  gwerthfawr  iawn  i  rai  a  geisient  gadw  gwastrodedd  ar 
ysbrydion  aflonydd.  Pe  buasai  y  Gwrthwynebiad  i  lywodraeth  Mr. 
Disraeli  yn  berffaith  gydrywiol,  mae  yn  amlwg  y  gallasai  beri  Uawer 
mwy  o  flinder  iddo  nag  a  wnaeth.  Ac  yn  wir  fel  yr  ydoedd,  prin  y  cawn 
ei  fod  o  gwbl  wedi  amcanu  bwrw  rhwystr  yn  ffordd  y  Llywodraeth.  Fe 
wnaed  hyny  pan  geisiwyd  dadwneyd  y  diddymiad  ar  bwrcasu  swyddau 
yn  y  fyddin,  ac  fe  welodd  y  Prif  Weinidog  mai  synwyr  oedd  deuparth 
gwroldeb.  Am  y  mesurau  eraill  a  ddygwyd  ger  bron,  prin  iawn  yr  oedd 
gwrthwynebu  i  fod  arnynt.  Yr  oedd  llawer  o  honynt  mor  ddiddrwg 
ddidda,  fel  mai  prin  yr  oedd  yn  werth  gan  neb  gymeryd  sylw  o  honynt. 
Am  y  lleill,  ag  oeddynt  o  ryw  werth,  yr  oeddynt  wedi  eu  llunio  oddiwrth 
ddefnyddiau  a  gasglesid  gan  eu  rhagflaenwyr,  os  nad  yn  wir  yn  gorff- 
oriad  ar  awgrymiadau  penodol  a  wnelsid  ganddynt, — pethau  yn  sicr  nad 
allasai  unrhyw  lywodraeth,  dan  yr  amgylchiadau,  lai  na'u  cario  allan. 
Ond  fe  gymerir  dirfawr  ogoniant  oddiwrth  y  cwbl.  Dyfynwn  ddiweddglo 
yr  araeth  yn  y  Mansion  House ;  y  mae  yn  engraifît  hapus  o  areithydd- 
iaeth  Mr.  Disraeli. 

"Dyna  y  crynodeb  o  waith  y  senedd-dymor  y  galwodd  yr  Arglwydd  Faer  arnaf  i'w 
wneyd.  Chwi  wyddoch  y  pryder  a  deimlir  yn  y  wlad  hon  ynghylch  y  cynhauaf.  0 
Chwefror  neu  Mawrth  hyd  Awst  fe  wneir  pob  math  o  ddadganiadau,  pob  math  o 
amcandybiau,  pob  math  o  chwedlau.  Yn  awr  yr  ydym  yn  clywed  fod  y  gwlawogydd 
wedi  bod  yn  ddiddiwedd,  ac  fod  yr  afonydd  wedi  dryllio  eu  ceulenydd.  Yn  awr  yr 
haul  sydd  mor  danbaid  fel  y  mae  y  ddaear  yn  tori  yn  agenau.  "Weithiau  mae  y 
gwair  oll  wedi  ei  ddyfetha,  ac  weithiau  y  mae  gwylltineb  y  gwyntoedd  yn  pasio  dros 
ein  cnydau  ỳd,  ac  y  maent  yn  gorwedd  ar  lawr,  yn  anrheithiedig,  ac  yn  ddiobaith. 
Ond,  fel  y  mae  amser  yn  myned  rhagddo,  y  mae  hynawsedd  gwrthweithiol  Ehaglun- 
iaeth  yn  cynnyrchu  effeithiau  tra  gwahanol.  Y  mae  y  gorlifiadau  yn  myned  i  lawr, 
ac  y  mae  y  dyoddefwyr  yn  galw  am  gawod.  Mae  y  ddaear  oedd  yn  cael  ei  chrasu  yn 
dyfod  yn  dringar,  ac  y  mae  y  cnydau  oeddynt  ar  lawr  yn  cael  eu  cyffwrdd  gan  dyner 
awelon  y  deheu,  ac  yn  cyfodi  drachefn  mewn  cribau  siriol  ac  eurog.  Er  y  gallai  fod 
ein  cynhauaf  gwair  wedi  ei  andwyo  yr  ydym  yn  cael  ad-daliad  mewn  gwreiddiau 
rhyfeddol.  Fy  arglwyddi  a  boneddigion,  mae  y  cynhauaf  seneddol  yn  debyg  i 
gynhauaf  natur,  Mae  pob  math  o  chwedlau,  amcandybiau,  ac  ystoraeon  yn  cael  eu 
dyweyd  o  Chwefror  hyd  yn  agos  i  ddiwedd  Gorphenaf.  Ychydig  iawn,  fe  ddywedir, 
a  geisiwyd  wneyd,  ac  nid  ydyw  hyny  wedi  ei  wneyd.  Mae  y  gwrthwynebiad  wedi 
bod  yn  anhydrin,  ac  y  mae  y  gweinidogion  wedi  gwneyd  camgymeriadau ;  ond  y  mae 
yr  amser  yn  dyfod  pan  y  mae  y  cynhauaf  deddfwriaethol  yn  cael  ei  gasglu  i'r  ysgubor, 
a  phan  y  niaü  pobl  íwyaf  doeth  a  deallus  Lloegr  yu  edrych  am  y  cynnyrch  mawr,  ac 


Y   SENEDD-DYMMOR.  465 

yn  gweled  focr  doethinebd  deddfwriaethol  eu  cynurychiolwyr  wedi  ychwanegu  at  gyf- 
answm  dedwyddwch  y  genedl.  Fy  arglwyddi  a  boneddigion,  y  mae  genyf  i  ddiolch  i 
chwi  am  yr  anrhydedd  a  wnaethoch  i  mi  a  fy  nghydswyddogion  trwy  yfed  ein 
iechyd  da. " 

Yr  oedd  yn  anhawdd  peidio  cydymdeimlo  âg  Arglwydd  Hartington 
pan  yn  cael  ei  ethol  i  íod  yn  arweinydd  y  blaid  Ryddfrydig  yn  Nhý  y 
Oyffredin.  Buasai  i  unrhyw  ddyn  gael  ei  alw  i  le  Mr.  Gladstone,  pe 
buasai  efe  wedi  marw,  a'r  blaid  a  arweiniasid  ganddo  i'r  fath  fuddugol- 
iaethau  ysblenydd  yn  un,  yn  brofedigaeth  neillduol.  Pa  faint  mwy  pan 
yr  oedd  Achilles  wedi  moni  a  chilio  o'r  neilldu  ;  pan  oedd  y  sefyllfa 
ranedig  ar  y  blaid,  a  barasai  hyny,  eto  yn  aros ;  ac  yn  enwedig,  pan 
oedd  y  gŵr  a  elwid  i  gymeryd  y  fath  le  mawr  heb  íeddu  nemawr 
gymhwysder  mwy  arbenig  iddo  na'i  fod  yn  llai  gwrthodedig  nag  un  arall, 
na  phetrusai  neb  na  fuasai  yn  llawer  cymhwysach,  ond  íod  adran  dra 
blaenllaw  o'r  blaid  ar  y  pryd  wedi  dygwydd  digio  wrtho.  Mae  yn  amlwg 
fod  Arglwydd  Hartington  ei  hunan  yn  teimlo  yn  ddwys  oddiwrth 
chwithdod  ei  sefyllfa.  Prin  yr  anturiodd  wneyd  nemawr  ddim  yn  ystod 
yr  eisteddiad  o'r  fath  ag  a  allesid  ddysgwyl  oddiwrth  arweinydd  plaid 
fawr  a  dylanwadol,  er  ei  bod  ar  y  pryd  yn  y  lleiafrif.  Yn  wir,  ar  y  cyn- 
nygiad  o  estyn  yr  etholfraint  yn  y  siroedd  i'r  un  graddau  ag  y  gwneir 
yn  y  bwrdeisdrefi,  fe  ymddygodd  mor  ffôl,  trwy  siarad  yn  erbyn  teimlad 
oedd  mor  gyffredinol  yn  y  blaid,  a  phe  buasai  ymron  yn  anobeithio 
gweled  y  Rhyddfrydwyr  byth  mwyach  yn  un,  llawer  llai  felly  dan  ei 
arweiniad  ef.  Mae  yn  wir  ei  fod  trwy  siarad  yn  erbyn  cynnygiad  Mr. 
Trevelyan  a  myned  allan  o'r  Tŷ  heb  bleidleisio,  yn  dangos  rhyw  fath  o 
wroldeb  ac  annibyniaeth ;  ond  buasai  yn  fwy  cyson  iddo  bleidleisio 
hefyd  yn  erbyn  y  mesur  a  wrthwynebai  yn  ei  araeth,  ac  íelly  godi  i'w 
eitliafuod  y  cymeradwyaeth  a  roddid  i'w  syniadau  gan  y  Toryaid.  Yn 
yr  amgylchiad  yma,  mae  yn  sicr  i  Arglwydd  Hartington  syrthio  i  gryn 
fesur  i'r  amryfusedd  yr  aeth  Mr.  Forster  iddo  yn  1870,  ac  a  brofodd 
mor  andwyol  iddo,  sef  myned  i  gynghrair  â'i  elynion  i  wrthwynebu  ei 
gyfeillion  goreu.  Qnd  ar  ol  yr  araeth  ar  giniaw  y  Maer,  fe  ddangosodd 
dclewrder  mwy  fyth  trwy  gymeryd  mantais  ar  un  o  ffurfiau  y  Tý  i  wneyd 
sylwadau  ar  yr  araethhono,  ac  i  fwrw  golwg  ar  waith  y  senedd  dymuior. 
Diammheu  iddo,  trwy  hyny,  wneyd  llawer  tuag  at  adennill  y  tir  a  gollasai 
yn  fíafr  y  Rhyddfrydwyr.  Yr  oedd  i  ŵr  mor  ieuanc  anturio  tafiu  y  faneg 
o  flaen  ymladdwr  mor  brofedig  â  Mr.  Disraeli,  gŵr  sydd  yn  rhyfelwr 
o'i  febyd,  ac  wedi  ymladd  gornestau  lawer  â  gwroniaid  enwocaf  y  deyrnas, 
yn  arddangosiad  o  bybyrwch  ysbryd  y  gellid  dysgwyl  rhywbeth  oddi- 
wrtho.  Mae  yn  wir  nad  oedd  ei  araeth  ond  tlawd  a  chyffredin  yn  ymyl 
y  cyfoeth  o  addurniadau  â  pha  rai  y  gwisgir  areithiau  yr  hwn  yr  anturiai 
ei  feirniadu.  Yr  ydoedd  hefyd  yn  araf,  ac  oer,  a  dirym,  mewn  cymhar- 
iaeth  i'r  poethwynt  ystormus  a  allesid  ddysgwyl  mewn  amgylchiad  o'r 
fath  oddiwrth  Mr.  Gladstone.  Ac  eto  nid  ydoedd  yn  amddifad  o  ysbryd- 
iaeth  a  gallu,  a  gwnaeth  Mr.  Disraeli  ei  hunan,  yr  hwn  sydd  yn  hynod 
o  ddyheuigmewn  dadgan  teimlad  y  Tý,  gydnabyddiaeth  dra  graslawn  o'i 
rhagoriaeth.  Yr  oedd  cydnabyddiaeth Hartington  o'r  anhawsder  a  deimlai 
i  chwalu  y  niwloedd  lledrith  oeddynt,  y  naill  fforddneu  y  llall,  wedi  ym- 
gasglu  o  amgylch  y  mater,  yn  dra  hapus.  Yr  oedd  yr  araeth  y  galwai  sylw 
ati  wedi  taflu  holl  hanes  y  tytnmor  i'r  fath  ansicrwydd  breuddwydiol  fel, 


466  Y   SENEDD-DYMMOR. 

o  dan  ei  dylanwad,  mai  prin  y  gallai  dynion  wahaniaethu  yn  briodol 
rhwng  ffaith  a  ffûg.  Ond  y  rnae  gwirionedd  fel  gwaewffon  Ithuriel,  ac 
nid  all  y  gau  oddef  cyffyrddiad  ysgafnaf  ei  nefol  awch  nad  ydyw  yn 
gorfod  ymddangos  yn  ei  lun  ei  hunan.  Pa  mor  amddifad  bynag  allai 
fod  araeth  Hartington  o  rasau  uchaf  hyawdledd,  yr  oedd  yn  fawr  yn  ei 
ffyddlondeb  i'r  gwirionedd,  acyr  oedd  y  ffug-chwedlymffrostusageisiasai 
y  Prif  Weinidog  osod  i  fyny  fel  "hanes"  yr  eisteddiad,  yn  diflanu  o 
flaen  ei  goleuni  pur.  Cydnabyddai  yn  rhwydd  fod  yr  hyn  a  wnaethai  y 
Llywodraeth  gyda  golwg  ar  ddeddfau  llafur  wedi  bod  yn  ddoeth  a  gwrol. 
Ond  tybiai  na  wadai  yr  Ysgrifenydd  Oartrefol  ei  fod  wedi  cael  llawer  o 
gynnorthwy  yn  y  defnyddiau  a  orweddent  yn  ei  swyddfa,  o  gasgliad  ei 
ragflaenwyr ;  yr  oedd  y  Llywodraeth  hefyd  wedi  cael  cydweithrediad  y 
Gwrthwynebiad,  ac  yr  oedd  y  mesur  fel  y  safai  yn  waith  y  Gwrthwyneb- 
iad.  Ymffrostid  yn  y  Mansion  House  nad  oedd  carcharu  i  fod  mwyach 
am  doriad  cytundeb ;  ond  yr  oedd  hyny  i'w  briodoli  i'r  Gwrthwynebiad. 
Yr  un  modd,  i'r  aelod  anrhydeddus  dros  Brifysgol  Llundain  yr  oeddid 
i  ddiolch  fod  y  ddeddf  yn  erbyn  dychryniad  neu  aflonyddiad  wedi  ei 
gwneyd  yn  gyffredinol,  ac  nid  yn  cael  ei  chyfyngu  i  ddosbarth  penodol. 
Gwnelid  llawer  o'r  anhawsderau  pwysig  oedd  ar  ffordd  pasio  y  mesur 
hwnw ;  ond  dangosai  Arglwydd  Hartington  nad  allai  fod,  dan  yr 
amgylchiadau,  ond  ychydig  iawn  o  anhawsder  oddieithr  a  godai  o  wrth- 
wynebiad  y  Llywodraeth  ei  hunan,  ynghyda'i  chyfeillion,  i  wynebu  y 
fath  fater.  Cydnabyddid  fod  y  Llywodraeth  wedi  galw  sylw  yn  ystod  yr 
eisteddiad  at  amryw  gwestiynau  pwysig  oedd  a  fynent  â  sefyllfa  gym- 
deithasol  y  bobl.  Ond  nid  oedd  hyny  o  nemawr  werth  pan  nad  oeddynt 
yn  cael  eu  wynebu  yn  briodol,  a'u  trin  i  ryw  bwrpas.  Yr  oedd  cymaint 
a  hyny  yn  cael  ei  wneyd  gan  y  Social  Science  Congress,  ac  ymddengys  fod 
y  Tŷ  yn  cael  ei  oglais  yn  fawr  ac  yn  chwerthin  yn  galonog  pan  ddy wedai 
yr  areithydd  ei  fod  wedi  ymddangos  iddo  ef  droion  yn  ystod  yr  eistedd- 
iad  y  gwnelai  y  boneddwr  gwir  anrhydeddus  a'i  weinyddiaeth  aelodau 
gweddol  o'r  Congress  hwnw, — y  boneddwr  gwir  anrhydeddus  yn  gwasan- 
aethu  fel  llywydd,  a'r  rhai  oedd  yn  ben  ar  y  gwahanol  departments  yn 
arolygu  trefnidedd  gwladol,  addysg,  a'r  adranau  eraill.  Myntumiai 
nad  oedd  y  Llywodraeth  wrth  ymwneyd  â'r  cwestiynau  oedd  a  fynont  â 
sefyllfa  gymdeithasol  y  bobl  wedi  sefydlu  yr  un  egwyddor,  ymgydio  âg 
un  anhawsder,  na  dadrys  unrhyw  ddyrysbwnc.  Nid  oeddynt  wedi 
darostwng  unrhyw  orfaeliaeth  o  eiddo  dosbarth  ag  oedd  yn  wrthwynebol 
i  lês  y  boblogaeth.  Fe  wneid  ymffrost  mawr  o'r  hyn  a  wnelsid  yn  y 
mesur  ar  Iechyd  Cyhoeddus.  Ond  nid  ydoedd  yn  y  diwedd  ond  mesur 
o  gydgrynhòad,  yn  casglu  at  eu  gilydd  y  trefniadau  oeddynt  eisoes  mewn 
grym,  ac  heb  ddim  darpariaeth  newydd  ynddo  o  gwbl.  Udganid  gyda 
dirfawr  ymffrost  uwch  ben  y  mesur  ar  Anneddau  y  Gweithwyr,  a  mỳnid 
genym  gredu  ei  fod  yn  grëadigaeth  newydd  ogoneddus.  Bethydyw  ? 
I)im  ond  gwahoddiad  i  awdurdodau  lleol  i  ddinystrio  trigfëydd  sydd  yn 
anghymhwys  i  fod  yn  anneddau  dynol,  a  gwneyd  rhai  eraill  yn  eu  lle;  dim 
ond  helaethiad  ar  ddeddfau  lleol  oeddynt  eisoes  mewn  bodolaeth.  Yr 
oedd  Edinburgh  a  Glasgow  wedi  cael  actau  iddynt  eu  hunain  yn  rhoddi 
gallu  cyffelyb;  ac  wedi  eu.rhoddi  mewn  grym  gan  awdurdodau  y  tref- 
ydd  hyny,  prin  y  meddylient  eu  bod  wedi  gosod  mewn  gweithrediad 
holl  ddylanwadau  gwareiddiol  dynoliaeth.     Nid  oedd    mesur   y   Cym- 


Y   SENEDD-DYMMOR.  467 

deithasau  Cyfeillgar  ychwaith  ond  peth  rhyíeddol  o  ddiniwcd  i  wneyd 
cymaint  o  sŵn  yn  ei  gylch,  ac  yr  oedd  yn  gadael  pethau  i  raddau  mawr 
fel  yr  oeddynt.  Mae  y  Mesur  ar  Longwriaeth  Fasnachol  yn  debyg  o 
adael  ei  argraff  yn  ddyfnach  na  dim  arall  ar  hanes  deddfwriaeth  1875. 
Hònai  Mr.  Disraeli  ogoniant  neillduol  oddiwrth  y  ífaith  ddaríod  i'w 
weinyddiaeth  ef  ddwyn  yr  achos  dyrys  hwn  i  derfyniad  boddhäol.  Ond 
y  mae  yr  hanes  gyda  golwg  ar  hyn  yn  annhraethol  wahanol  i'r  rhamant 
a  ddyíeisid  i  foddhâu  yr  Arglwydd  Faer  a  chwmni  anrhydeddus  y 
Mansion  House.  Yr  oedd  ymdrechion  canmoladwy  Mr.  Plimsoll  iddy- 
noethi  drygioni  llongfeddianwyr  diegwyddor,  y  rhai,  er  mwyn  budr  elw 
iddynt  eu  hunain,  a  beryglent  ac  a  aberthent  yn  y  modd  mwyaf  dieiriach 
fywydau  y  morwyr,  wedi  gwneuthur  yn  anmhosibl  peidio  dwyn  mesur  i 
f ewn  y  gellid  golygu  y  byddai  yn  rhy w  attalía  ar  yr  anfadrwydd,  ac  felly 
ddiogelu  yn  llawer  mwy  fywydau  "  y  rhai  a  ddisgynant  mewn  llongau 
i'r  môr."  Gan  faint  ei  awydd  i  gael  rhyw  ymwared  i'r  trueiniaid  oedd 
mewn  dirfawr  berygl,  a  hyny  yn  fuan,  yr  oedd  Mr.  Plimsoll  wedi  bodd- 
loni  i  fesur  y  Llywodraeth,  er  ei  fod  gryn  lawer  yn  llai  perffaith  nag  y 
mynai  iddo  fod.  Ond  pan  oedd  adeg  "cyflafan  y  gwironiaid "  wedi 
dyfod,  daeth  yn  gwestiwn  rhwng  y  mesur  hwnw  ac  un  arall  ar  Ddal- 
iadau  Amaethyddol,  pa  un  o'r  ddau  a  aberthid.  Yr  oedd  y  cyntaf,  fel  y 
tybid,  ac  yn  awr  yr  ymffrostia  y  Prif  Weinidog  ei  hunan,  yn  debyg  o 
ddiogelu  rhag  dinystr  liaws  mawr  o'n  morwyr  dewrion  yn  ystod  y  gauaf 
dyfodol.  Yr  oedd  yr  ail  yn  ymgais  at  ddeddfwriaethu  ar  fater  ag  yr  oedd 
llawei  o  anesmwythder  yn  ei  gylch,  sef  perthynas  meistr  tir  a  thenant ; 
a  rhag  ofn  yr  hyn  a  fyddai  gwaeth,  yr  oedd  y  tirfeddianwyr  Toryaidd  yn 
dra  awyddus  i  basio  mesur  ag  oedd  wedi  ei  lunio  mor  gywrain  fel  ag  i 
ymddangos  yn  ffafriol  i'r  rhai  a  ddyoddefent  ddirfawr  gamwri,  ond  mewn 
gwirionedd  heb  fod  iddynt  yn  dda  i  ddim.  Aberthwyd  y  mesur  ar 
Longwriaeth  Fasnachol,  ar  lwyddiant  pa  un  yr  ymddibynai  cynifer  o 
fywydau  gwerthfawr,  er  mwyn  boddio  y  tirfeddianwyr,  a  phasio  yr 
Agricultural  Holdings  Bill.  Pe  na  fuasai  modd  pasio  y  ddau,  ni  ddylasai 
fod  amrantiad  o  betrusder  yn  meddwl  neb  pa  un  yr  oedd  pob  teimlad  o 
gyfiawnder  a  dynoliaeth  yn  galw  am  ei  sicrhâu.  Ond  dangosai  Ar- 
glwydd  Hartington  yn  amlwg  nad  oedd  dim  anhawsder  ar  y  ffordd  i 
basio  y  ddau.  Yr  ydys  yn  cofìo  yn  dda  am  y  " dramatic  scene"  a 
gymerodd  le  ar  waith  y  Prif  Weinidog  yn  dadgan  penderfyniad  y  wein- 
yddiaeth  o  barth  i'r  ddau  fesur  hyn;  fel  y  collodd  Plimsoll  ei  dymher, 
ac  yr  arllwysodd  ar  ei  wrthwynebwyr  y  fath  gefnllif  o  dafod  drwg  ag  a 
wnaeth  hafog  ar  "  ffurfìau  y  Tŷ,"  a  gwaeth  fyth,  a  ddygodd  yr  holl 
deyrnas  i  gydymdeimlo  âg  ef,  ac  i  gondemnio  gweinyddiaeth  a  wnelai 
mor  ysgafn  o  gwestiwn  a  deimlid  gan  bawb  mor  ryfeddol  o  bwysig. 
Wedi  deall  ei  gamgymeriad,  trefnodd  Mr.  Disraeli  fod  mesur  bỳr,  yn 
cynnwys  hanfodion  yr  hyn  o  ofynid,  ac  i  fod  mewn  grym  am  flwyddyn, 
yn  cael  ei  ddwyn  i  fewn.  Yr  oedd  hyny  yn  burion;  mewn  eisteddiad 
sydd  wedi  bod  mor  lawn  o  gamgymeriadau,  a  chyda  gweinyddiaeth 
sydd  yn  barhäus  yn  ail  feddwl,  ni  fuasai  neb  yn  cymeryd  yn  chwith  fod 
Gweinidogion  ei  Mawrhydi,  ar  ol  syrthio  i'r  fath  ddyryswch,  yn  ceisio 
gwneyd  y  goreu  o'r  gwaethaf,  ac  yn  dyfod  allan  o'r  gors  mor  fuan  ag  yr 
oedd  modd.  Ond  a  ydyw  y  Prif  Weinidog  yn  foddlawn  ar  i  ni  gymeryd 
y  ffeithiau  yn  noethion  fel  y  dygwyddasant?     Dim  o'r  fath  beth.     Ond 


468  Y   SENEDD-DYMMÔR. 

yn  gelfydd,  fel  y  dywedai  Mr.  Bright,  ar  "  wneuthur  hanesyddiaeth," 
y  mae  yn  meddu  yr  ëofndra  i  daeru  nad  oedd  dim  yn  yr  holl  helynt  a 
ddygwyddasai  amgen  na  gweithiad  allan  ei  gynllun  gwreiddiol  ef  ei 
hunan.  M  Yn  gweled  y  cwbl — yn  rhagweled  y  cwbl,"  rhoddai  ar  ddeall 
ei  íod  yn  f wriadol  wedi  crëu  ystorm  y  M  dramatic  scene  "  er  mwyn  cryf- 
hâu  y  teimlad  cyhoeddus  yn  ffafr  y  mesur  ar  Longwriaeth,  fel  y  gallai 
efe  gario  allan  yr  amcan  yr  ydoedd  o'r  dechreuad  mor  bryderus  am  ei 
sicrhâu !  Gŵyr  pawb,  os  oedd  ganddo  ryw  deimlad  o  blaid  y  fath 
amcan  cyn  hyny,  íod  ganddo  ffordd  hynod  iawn  i  ddangos  ei  deimlad. 
Pan  ymddyheurid  âg  ef  gyda  golwg  ar  basio  mesur  llai,  íel  peth  gwell  na 
dim,  ymgroesai  gydag  ysgorn  arddunol  rhag  bod  yn  gyfranog  o  basio 
mesur  "  fragmentary"  ar  y  fath  achos — mesur  cyflawn,  neu  ddim  oll ! 
Ond  pan  gododd  y  teimlad  cyhoeddus  gyda'r  fath  ddirfawr  nerth,  dyma 
fesur  fragmentary  iawn  yn  cael  ei  ffurfio,  a'i  basio  fel  wrth  rym  ager. 
Buasai  marwolion  yn  gyffredin  yn  golygu  nad  oedd  ond  ychydig  iawn  o 
ddiolch  i  Mr.  Disraeli  am  ildio  dan  y  íath  ddirwasgiad.  Ond  nid  felly 
y  mae  efe  yn  deail  y  cyhoedd  anwyl  y  mae  y  fath  ddealltwriaeth  dda 
rhyngddo  â  hwynt.  Wrth  arganmol  boneddigeiddrwydd  diderfyn  rhyw- 
un  y  buasai  ganddo  i  ymwneyd  âg  ef,  dy wedai  un  o'r  prydyddion, — 

He  kicked  me  down  stairs  with  such  a  good  grace, 
That  I  thought  he  was  showing  me  up. 

Mae  y  cyhoedd  wedi  bod  yn  delio  yn  lled  ddiseremoni  gyda  Mr.  Disraeli 
cyn  hyn ;  ond  y  mae  efe  yn  y  cwbl  yn  methu  gweled  dim  ond  cariad 
difesur.  Ychydig  flynyddoedd  yn  ol,  gorfodwyd  ef,  ar  flaen  y  bidog,  i 
basio  mesur  ar  Ddiwygiad  Seneddol,  holl  ddarpariadau  pa  un  oedd  yn 
myned  yn  nannedd  ei  argyhoeddiadau  dyfnaf,  y  rhai  yr  ydoedd,  ddegau 
o  weithiau,  wedi  rhoddi  dadganiad  mor  ddiamwys  iddynt,  fel  y  gallesid 
meddwl  mai  yr  un  peth  fyddai  gýru  yn  eu  hol  olwynion  y  grëadigaeth 
a  dysgwyl  iddo  ef  gymaint  a'u  hail-ystyried.  A  ydoedd  efe,  mewn 
canlyniad,  gan  ei  flieiddio  ei  hunan  a  goleuni  yr  haul,  yn  chwilio  am 
le  i  ymguddio  o  olwg  y  byd,  a  marw  ynddo  mewn  dinodedd  ?  Nac  oedd. 
Ond  yn  hytrach  yn  llawenhâu  yn  y  clod  anfarwol  oedd  wedi  dyfod  i'w 
ran  yn  mherffeithiad  ein  cyfundrefn  o  gynnrychioliad  !  Ac  yn  gyffelyb 
gyda'r  achos  yma.  Nid  ydyw  efe,  bid  sicr,  mwy  na'r  arch-ffrostiwr  gan 
Syr  John  Falstaff,  i  wneyd  dim  M  on  compulsion."  Pasid  ei  fesur 
"fragmentary1'  i  dd'iogelu  bywydau  ein  llongwyr,  nid  dan  ddirwasgiad 
oddiwrth  deimlad  y  deyrnas,  ond  trwy  gynnorthwy  y  teimlad  hwnw.  Nid 
ydyw  efe  uwchlaw  cymeryd  mantais  ar  y  fath  deimlad  i  gario  allan  amcan- 
ion  buddiol !  Nac  ydyw,  ddim  uwchlaw  unrhyw  beth.  Y  mae  Punch, 
mewn  cartoon  rhagorol  a  ymddangosodd  y  dydd  o'r  blaen,  mewn  cyfeiriad 
at  y  deddf wriaeth  permissiv3  sydd  wedi  bod  mewn  cymaint  o  fri  y  senedd- 
dymmor  hwn — er  fod  y  Llywodraeth  yn  arswydo  rhag  mesur  o'r  fath  pe 
byddai  rhyw  berygl  iddo  ymyraeth  â  rhyddid  y  tafarnwyr  i  elwa  ar 
ddinystr  eu  cyd  ddeiliaid, — yn  dangos  Hartington,  yn  holl  esmwythedd 
a  dillynder  ei  sefyllfa  uchel,  ac  yn  týnu  ei  cigar  yn  ysgafala  o'i  enau,  gan 
gyfarch  Disraeli  a  dyweyd  y  gwyddai  mai  ar  oddefiad,  ar  sufferance  yr 
oedd  efe  a'i  Lywodraeth  yh  bodoli.  "  Sufferance,  my  dear  Hartington," 
meddai  yntau  yn  ol,  yn  llawn  mor  esmwyth  a  dillyn  ac  ysgafala,  gan 


Y    SËNEDD-DYMMOE.  460 

ddal  ei  cigar  gyda  destlusrwydd  digyrnhar,  a  dyfynu  geiriau  Shylock  yn 
y  Merchant  of  Venice, 

Sufferance  is  the  badge  of  all  our  tribe. 

Pell  iawn  oddiwrthym  ni  fyddo  gwarafun  i  Mr.  Disraeli,  neu  i  unrhyw 
ddyn,  ei  hawl  gyfiawn  i  gymaint  o  waseidd-dra  ag  a  chwennycho  ei  galon  ; 
ond  y  mae  braidd  yn  ormod  i  amynedd  dynol  weled  hyny  yn  cael  ei 
glodfori  a'i  fawrhâu  fel  gwladweiniaeth  ddoeth  a  gwrol.  Wrth  wasgar 
gwreichion  mewn  ffordd  o  gynnyg  rhywbeth  yn  lle  atebiad  i  gyhudd- 
gwyn,  i  impeachment  inawr  Ârglwydd  Hartington,  edliwiai  rhywbeth  y 
mynai  ei  ddangos  fel  gwendid  yn  ei  araeth,  a'i  fod  "  heb  yr  esgusawd  o 
fod  yn  ei  thraddodi  ar  ol  ciniaw."  Yn  sicr,  pan  welwn  ef  ei  hunan  yn 
ymffrostio  mewn  gwneyd  cymaint  o  wasanaeth  i'r  deyrnas  gyda  golwg 
ar  dalu  y  ddyled  wladol,  pan,  allan  o'r  miliynau  a  adawsid  at  ei  law  gan 
y  Llywodraeth  flaenorol,  nad  allocld,  er  parhâu  treth  yr  incwm,  hebgor 
cymaint  a  cheiniog  at  wneyd  hyny ;  pan  welwn  ef  yn  ymffrostio  yn 
llafur  a  doethineb  ei  ragflaenoriaid  fel  ei  ragoriaeth  diammheuol  ef  ei 
hunan  a'i  gyfeillion ;  a  phan  welwn  ef,  ar  ol  gwneyd  y  camgymeriadau 
mwyaf  dybryd,  ac  yn  gorfod  ildio  i'r  anocheladwy  trwy  eu  cywiro,  ond 
yn  y  fan  yn  troi  ar  ei  sawdl  a  chyda  wyneb  o  brês  yn  haeru  ei  fod  "  yn 
gweled  y  cwbl,  yn  rhagweled  y  cwbl,"  ac  yn  hòni  i'r  cyfan  y 
gogoniant  o  fod  yn  wladweiniaeth  enwocaí  yr  oesoedd,  y  peth  tyneraf  a 
allwn  wneyd  ydyw  taflu  ei  awgrymiad  ef  ei  hunan  gyda  golwg  ar  yr  adeg 
y  traddodwyd  ei  araeth,  fel  mantell  dros  ei  warth.  Pell  iawn  fyddom 
oddiwrth  ddysgwyl  i  ddynion  cyhoeddus  beidio  ymollwng  yn  achlysurol 
mewn  afiaith  chwarëus  i  gellwair  ac  ysmalio  hyd  yn  nôd  gyda  chwest- 
iynau  cyhoeddus,  os  byddant  yn  dewis  hyny ;  y  mae  chwarëusrwydd  yn 
un  o  elfenau  hanfodol  ein  natur,  ac  y  mae  i  ddyn  allu  ei  ddal  heb 
anmharu  yn  brawf  o  natur  dda,  ac  o  iechyd  rhagorol  mewn  corff  ac 
ysbryd,  heblaw  ei  fod  yn  ei  gadw  yn  llawer  mwy  dymunol  i  ymwneyd 
âg  ef.  Ond  y  mae  chwareu — os  chwareu  ydyw — sydd  yn  amcanu 
arwain  teyrnas  ar  gyfeiliorn,  er  mwyn  i'r  chwarëuwr  gael  chwerthin  yn 
ei  lawes  wrth  ei  gweled  yn  suddo  i'r  gors,  braidd  yn  ormod.  Y  mae'r 
chwareu  sydd  gyda'r  wynebpryd  mwyaf  difrifol  yn  taeru  fod  y  gwýn  yn 
ddû  a'r  dû  yn  wŷn,  a  hyny  gyda'r  fath  lwyddiant,  fel  y  mae  miloedd  o 
bobl  a  dybir  yn  rhesymol,  yn  barod  i'w  dderbyn  gyda  y  gymeradwy- 
aeth  uchaf,  ac  yn  proffesu  credu  ynddo  fel  gwirionedd  mawr  bywyd 
a  dyrchafiad  yr  holl  genedl,  yn  rhywbeth  y  dylai  y  rhai  sydd  mewn 
meddiant  o'u  synwyrau  wrthdystio  yn  erbyn  cael  eu  hystyried  fel 
yn  ei  gydnabod.  Ië,  y  mae  yn  ddyledswydd  arnynt,  o  barch  i  wirion- 
edd,  ac  mewn  tosturi  at  y  trueiniaid  sydd  yn  ddigon  ehud  i  gymeryd  eu 
camarwain  mor  waradwyddus,  ddadgan  a  dysgu  yn  glir  a  diamw^ys 
mai  gwỳn  ydyw  gwýn  ac  mai  dû  ydyw  dû,  ac  mai  felly  y  byddant  hyd 
ddiwedd  y  byd.  üy wed  yr  Examiner  y  "  dylai  yr  eisteddiad  hwn  ddysgu 
dau  wirionedd  iachusol  i  Mr.  Disraeli — nad  ellir  cadw  y  Saeson  mewn 
tymher  dda  yn  barhaus  gan  arabedd  yn  unig,  pa  mor  ddysglaer  bynag ; 
a'u  bod  yn  gwrthwynebu  yn  gryf  i  gamgymeriadau  gael  eu  hesgusodi  â 
chelwyddau,  pa  mor  gywrain  bynag."  Ac  ychwanega.  gyda  chyfeiríad 
at  y  Shipping  Bill,  '■  Am  unwaith,  fe  ddarfu  i  Mr.  Disraeli  ei  ddad- 

U    i 


470 


T   SENEDD-DYMMOR. 


ddyrysu  ei  hun  yn  rhy  íedrus.  Buasai  y  wlad  yn  maddeu  iddo,  fe  allai, 
am  roddi  y  Mesur  Llongwriaeth  i  fyny,  ond  nis  gall  byth  faddeu  iddo 
am  y  celwyddau  a  ddywedodd  yn  ei  gylch." 

Y  mae  Satan,  yn  Milton,  gan  gyíarch  ei  gydymaith  Beelzebub,  yr 
hwn,  fel  yntau,  oedd  mewn  dygn  boenau  gan  y  digofaint,  yn  dywedyd, 

Fallen  Cherub,  to  be  weak  is  miserable, 
Doing  or  suffering. 

Truenus  bod  yn  wan,  ai  gwneyd  ai  goddef!  Fe  ellid  meddwl  nad 
anhawdd  fuasai  i  Brif  Weinidog  Prydain  Fawr,  gyàa'i  fwyafrif  o  60, 
gydnabod  yr  un  peth.  Y  mae  ei  weinyddiaeth  wedi  bod  yn  wan.  Y  mae 
wedi  bod  yn  hynod  o  wan  mewn  amcan.  Prin  y  gallai  ymatlyd  mewn 
un  egwyddor  a  allasai  roddi  unrhyw  nerth  i'w  hamcan.  Buasai  hyny 
yn  rhoddi  unoliaeth  i'w  gwaith  a'i  codasai  ymhell  uwchlaw  bod  wrth 
drugaredd  yr  hyn  a  ddygwyddai.  Buasai  hefyd  yn  rhoddi  cydnerthedd 
yn  ei  hymdrechion  a  fuasai  yn  dra  thebyg  o'u  gwneyd  yn  llwyddiannus : 
a  phe  buusent  yn  methu,  fe  fuasai  ganddynt  rywbeth  i  syrthio  yn  ol  arno 
y  gallasent  ei  ystyried  yn  werthfawrocach  hyd  yn  nôd  na  llwyddiant. 

Victrix  causa  Diis  placuit,  set  victa  Catoni. 

Yn  lle  hyny,  gan  anghofio  eu  traddodiadau  eu  hunain  am  egwyddorion 
sefydlog,  chwiliai  y  weinyddiaeth  am  y  pethau  a  olygent  fwyaf  diniwed 
yn  ngwladweiniaeth  eu  gwrthwynebwyr  i'w  osod  ar  eu  banerau,  a  dys- 
gwylient  gydag  awch  oedd  ymhell  o  fod  yn  gydweddol  â'u  hurddas,  am 
ba  beth  bynag  a  welai  ffawd  yn  dda  estyn  iddynt.  Mae  yn  wir  y  bu 
raid,  er  mwyn  gwneyd  yn  dda  eu  hawl  o  fod  yn  cynnrychioli  y  "  blaid 
gyfansoddiadol  fawr,"  wneyd  rhyw  fath  o  osgedd  at  Geidwadaeth.  Ond 
ymddangosai  y  Prif  Weinidog  yn  rhyfeddol  o  oíalus  rhag  i'w  blaid  fawr 
fyned  yn  bendramwnwgl,  neu  rhag  cyffroi  y  daeargryn  y  teimlai  ei  fod 
yn  cysgu  o  amgylch  ei  draed.  Nid  oedd  nemawr  ddim  y  teimlai  ei 
blaid  fwy  o  wrthwynebiad  iddo  yn  ngwaith  y  Senedd  o'r  blaen  na 
diddymiad  Pwrcas  yn  y  fyddin,  a  diammheu  y  byddarai  clustiau  ei 
harweinydd  gyda  chrochlef  am  ddadwneyd  hyny,  fel  ymyriad 
annheilwng  à'i  rhagorfreintiau.  Mae  yn  sicr  ei  fod  yntau  yn  gweled 
fod  yn  rhaid  gwneyd  rhywbeth  yn  y  cyfeiriad  hwnw.  Ond  er  hyny  ni 
anturiodd  ei  grybwyll  yn  araeth  y  Frenhines  yn  nechreu  y  tymmor  fel 
peth  oedd  i  ddyfod  ger  bron  ;  a  thrachefn  yn  niwedd  y  tymmor,  tra  yn 
rhoddi  yn  yr  araeth  Frenhinol  ar  y  gohiriad  baragraph  i  fater  mor  ddi- 
bwys  a  chofrestriad  Trades  Marhs,  ni  fu  yn  wiw  ganddo  wneyd  gair  o 
grybwylliad  am  yr  adferiad  mawr  cyfansoddiadol  gyda  golwg  ar  Bwrcas 
yn  y  fyddin.  Gellid  meddwl  mai  ei  awyddfryd  dyfnaf  oedd  gyru  pethau 
yn  eu  blaen  yn  y  modd  mwyaf  didramgwydd  i  bawb ;  ac  er  mwyn  hyny, 
fel  Mr.  Anything  yn  Nhaith  y  Pererin,  yr  ydoedd  yn  barod  i  wneyd  yr 
hyn  a  íynid.  Am  unrhyw  ddiffyg  neu  anghysondeb  a  allai  ddyfod  i'r 
golwg  mewn  "  gwladweiniaeth  gyfansoddiadol "  ydoedd  i'r  fath  raddau 
helaeth  wrth  drugaredd  dámwain,  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  ymddir- 
ied  i  ddawn  ac  arabedd  y  Prif  Weinidog,  gyda  chynnorthwy  unrhyw 
"gelwyddau,"  chwedl  yr  Emminer,  ag  a  allent  fod  yn  aDgemheidiol,  er 


Y    SENEDD-DYMMOR.  471 

gwisgo  y  cwbl  âg  urddas  hanesyddol,  a  pheri  i'r  deyrnas  barhâu  i 
gysgu  yn  dawel  yn  mreichiau  ei  noddwr  mawr  a'i  harweinydd  doeth. 

Y  mae  llawer  o  ddawn  rhagorol  wedi  cael  ei  wastraffu  mewn  beirniadu 
seguryd  y  blaid  Eyddfrydig  yn  y  tymmor  hwn.  Yr  ydoedd  yn  ateb 
pwrpas  Mr.  Disraeli,  wrth  geisio  ateb  araeth  Arglwydd  Hartington,  i 
edliw  ei  hanweithgarwch  ;  er  y  gallesid  meddwl  oddiwrth  yr  araeth  yn  y 
Mansion  House  ei  bod  yn  galed  ryfeddol  arno  ef  i  geisio  cario  y  gwaith 
cyhoeddus  ymlaen  pan  oedd  ganddo,  ymron  bob  cam  a  gerddai,  dri 
Gwrthwynebiad  i'w  cyfarfod  ac  i'w  gorchfygu.  Y  gwirionedd  yw,  na 
ddaríu  i'r  Gwrthwynebiad  wneyd  odid  yr  un  ymdrech  i  lesteirio  y  Llyw- 
odraeth  i  gario  ei  hamcanion  ymlaen  ;  i'r  gwrthwyneb — yr  hyn  sydd  yn 
dra  newydd  yn  hanes  ein  Gwrthwynebiadau  Seneddol — rhoddodd  i  liaws 
o  honynt  ei  chynnorthwy  mwyaf  calonog.  Yr  ydoedd  y  Llywodraeth, 
gyda  nifer  mawr  o  honynt  yn  garedig  iawn  yn  gwneyd  gwaith  y  Gwrth- 
wynebiad,  ac  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  bod  yn  ddiolchgar  iddynt. 
Y  mae  wedi  dyfod,  yn  "  nadblygiad  "  rhyíeddol  gwleidyddiaeth  y  dydd- 
iau  hyn,  mai  Llywodraeth  Doryaidd,  fel  y  dywedai  un  gwalch,  ydyw — 
dynion  Toryaidd  a  mesurau  Ehyddfrydig.  Ac  y  mae  y  rhai  sydd  yn 
gweled  fwyaf  clir  i  hadau  y  dyfodol  yn  tystiolaethu  mai  yr  unig  wlad- 
weinydd  sydd  yn  fyw  y  gellid  dysgwyl  iddo  gario  allan  Ddadgysylltiad 
yr  Eglwys  Sefydledig  ydyw  Mr.  Benjamin  Disraeli ;  prin  y  gellir  eu 
perswadio  y  rhaid  eu  bod  yn  camgymeryd  pan  daerant  fod  y 
cynllun  i  "  addysgu  "  y  blaid  at  y  fath  bwynt  a  hwn  yn  awr  yn  cael  ei 
addfedu  ymysg  llwyni  paradwysaidd  Hughenden,  ac  y  rhaid  fod  yr 
egwyddor  wedi  ei  darganfod  sydd  i  brofi  mai  dyma  y  mesur  mwyaf 
hanfodol  gyfansoddiadol  y  meddyliwyd  am  dano  yn  y  deyrnas  erioed. 
Ond  rhaid  cofio  nad  all  hwyliau  Mr.  Disraeli  ddim  gweithio  ymlaen  i'r 
fath  amcan  heb  wynt,  a  rhaid  i  hwnw  gael  ei  godi  gan  Eyddfrydwyr. 
Fe  ellid  meddwl  fod  "addysg"  Mr.  Gladstone  ar  hyn  eisoes  wedi  myned 
yn  bur  bell,  canys  y  mae  yn  amlwg  fod  cyrhaedd  yr  unig  delerau  ar  ba 
rai  y  gallai  efe  fyntumio  "fod  Eglwys  Loegr  yn  werth  ei  chadw,"  yn 
dyfod  o  ddydd  i  ddydd  yn  f wyfwy  anobeithiol ;  ac  y  mae  yn  dyfod  i 
edrych  arni  yn  fwyfwy  fel  rhan  o  eglw7ys  gatholig  neu  gyffredinol  Crist, 
ac  yn  annibynol  ar  bob  damwain  o  berthynas  rhyngddi  â'r  Llywodraeth. 
Yn  wir,  y  mae  gŵr  mor  graff  âg  offeiriad  Llanfairfechan  yn  dechreu 
anobeithio  am  Mr.  Disraeli,  ac  yn  bygwth  yn  ddifrifol,  os  ydyw  mor 
ddrygionus  a  choledd  y  drychfeddwl  ysgeler  o  agor  y  mynwentydd  i'r 
"  sismaticiaid  "  ddyfod  iddynt  i  ddarllen  rhanau  o'r  Gair  ac  addoli,  wrth 
briddo  y  rhai  y  bu  yn  "  felus  ganddynt  gydgyfeillachu  â  hwynt,  ac  y 

rhodiasant  i  dý  Dduw  yngbyd,"  y  bydd  iddo  ef dynu  ei  nodded 

oddiwrtho  !  Pa  fodd  bynag  nid  ydyw  Rhyddfrydiaeth  Prydain  i  ym- 
foddloni  heb  barhâu  i  weithio,  ac  i  weithio  yn  egniol,  er  sicrhâu  pa 
iawnderau  bynag  sydd  eto  heb  eu  hestyn  i'r  wladwriaeth.  Dan  yr 
amgylchiadau,  nid  ydym  ni  yn  gweled  y  gallasai  Arglwydd  Hartington, 
na'r  blaid  gydag  ef,  wneyd  yn  ystod  yr  eisteddiad  hwn  nemawr  yn 
ychwaneg  nag  a  wnaethant.  Hyderwn,  pa  fodd  bynag,  ei  fod  ef  erbyn 
hyn  wedi  ennill  ei  yspardynau,  ac  y  cymer,  yn  yr  eisteddiad  nesaf,  ran 
fwy  blaenllaw  mewn  dysgyblu  ei  luoedd,  ac  mewn  rhoddi  iddynt,  o  leiaf, 
ryw  gymaint  o  brawf  ar  ryfela.  Mae  yn  ddiammheu  fod  yr  ysbryd 
Ebyddírydig  sydd  yn  y  Tŷ,  íel  yn  y  deyrnas,  yn  gryí  a  phenderfynol ; 

2  i  2 


472  Y    SENEDD-DYMMOB. 

ac  wedi  y  dihoeniad  a  ddilynodd  y  chwalfa  ar  allu  y  blaid,  y  mae  bellach 
yn  barod  ac  yn  awyddus,  ond  cael  llaw  gref  i  ymaflyd  yn  yr  awenau,  i 
uno  ei  nerthoedd  ac  i  amcanu  gwneyd  rhywbeth.  Pa  fodd  bynag,  y 
peth  pwysig  ydyw  íod  y  Rhyddfrydwyr  yn  y  deyrnas  yn  gofalu  am 
danynt  eu  hunain.  Ond  iddynt  hwy  fod  yn  effro  a  gweithgar,  nid  hir  y 
byddid  heb  gyfanu  rhwyg,  a  golchi  ymaith  warthrudd  Chwefror,  1874. 
Ni  fydd  pall  am  gyflawnder  o  wŷr  da,  gonest,  a  goleuedig,  a  fyddant  yn 
barod  i  ddyfod  ymlaen  i'n  gwasanaethu.  Ac  o  gael  dynion  cymhwys  i'n 
cynnrychioli  yn  y  Senedd,  ni  fydd  pall  am  Arweinydd.  Fel  y  dywedai 
Mr.  Brightyn  ddiweddar  yn  Birmingham,  pan  fyddai  rhywbeth  neillduol 
eisieu  ei  wneyd,  na  welodd  efe  un  amser  na  fyddai  Èhagluniaeth  yn 
gofalu  rhyw  ffordd  neu  gilydd  am  ddynion  i'w  wneyd.  Pa  un  bynag  ai 
Hartington,  ai  Gladstone,  ai  Disraeli,  ai  rhywun  arall  nad  yw  ei  seren 
eto  wedi  cyrhaedd  yr  entrycb,  mae  yn  ddiammheu  y  daw  y  dyn  hefyd 
gyda  yr  awr,  ac  y  dygir  rhyfel  bwysig  rhyddid  ac  iawnderau  y  deiliaid, 
yn  y  dyfodol,  fel  yn  yr  amser  a  aeth  heibio,  i  lawn  fuddugoliaeth.  Ni 
wydd^n  beth  a  all  ddygwydd  mewn  diwrnod.  Fe  ddywed  ein  cymydog- 
ion  y  tu  draw  i  gulfor  Dover  nad  oes  dim  yn  dygwydd  ond  yr  annys- 
gwyliadwy.  Ond  beth  bynag  a  ddygwyddo,  na  chaffer  Rhyddfrydwyr 
Cymru  yn  hepian  !  Yr  ydym  yn  ofni  mai  gwêdd  adfeiliedig  sydd  ar 
lawer  o'r  Cymdeithasau  Diwygiadol  a  sefydlwyd  yma  a  thraw  pan,  o  dan 
ein  siomedigaethau,  yr  oeddem  am  wneyd  cyraaint  er  mwyn  gwneuthur 
profedigaethau  cyffelyb  yn  anmhosibl  byth  mwy.  Ac  mewn  gwlad  fel 
Cymru,  Ue  y  mae  nosweithiau  y  bobl  yn  cael  eu  cymeryd  i  fyny  mor 
Iwyr  gyda  chyfarfodydd  crefyddol,  &c,  mae  yn  debyg  ei  fod  yn  ormod  o 
beth  dysgwyl  iddynt  hebgor  amser  i  gynnal  cyfarfodydd  gwleidyddol  yn 
rheolaidd,  heblaw  fod  yn  dra  anhawdd  mewn  nifer  fawr  o'n  hardaloedd 
cael  nemawr  o  fedr  i  wneyd  cynnulliadau  o'r  fath  yn  ddyddorol.  Dylai 
ein  Haelodau  Seneddol  ei  wneyd  yn  bwynt  arbenig  i  fýnu  ymweled  yn 
ystod  y  gauaf  â  holl  brif  ardaloedd  eu  hetholiadaetban  ;  a  byddai  yn 
hawdd  iddynt  gael  cynnorthwy  dynion  cymhwys  er  gwneyd  eu  cyfarfod- 
ydd  yn  rhai  gwirioneddol  dda.  Byddai  hyny  yn  sicr  o  ateb  dyben 
daionus  mewn  perffeithio  addysgiaeth  wleidyddol  yr  etholwyr,  a'u 
gwneyd  yn  barod,  pa  bryd  bynag  y  byddo  galwad  am  hyny,  i  weithredu 
yn  deilwng.  Dylai  fod  ymhob  etholiadaeth  hefyd  bwyllgor  seíydlog,  yn 
cael  ei  wneyd  i  fyny  o  ddynion  a  fyddo  yn  cynnrychioli  y  prif  ardaloedd, 
y  gellid  eu  galw  ynghyd  ar  rybudd  byvr,  i  ystyried  unrhyw  achos  pwysig 
a  allo  gyíodi.  Y  mae  llawer  sêdd  dda  wedi  ei  cholli  i'r  blaid  o  herwydd 
ymgiprys  ymgeiswyr  ag  yr  oedd  pob  un  o  honynt  yn  rhy  bengryf  i 
feddwl  am  ildio,  pan  nad  oedd  yr  un  corff  awdurdodedig  i  alw  arnynt  i 
wneyd  hyny.  Ac  heblaw  hyny  y  mae  yn  eithaf  posibl  fod  dynion  i'w 
cael  a  fuasent,  o  geisio  ganddynt,  yn  dyfod  ymlaen  fel  ymgeiswyr,  ac  a 
wnaethent  lawer  gwell  gwasanaeth  na'r  rhai  sydd  yn  eu  gwthio  eu 
hunain  i  sylw  yr  etholwyr.  Ac  uwchlaw  y  cwbl,  gofaler  am  y  cofrestr- 
iadau. 


Y    FYNWENT. 

Y  Fynwent  fawr  !  mor  welw  y  w  ei  gwêdd, 
O'i  mewn  mae  ADgeu  'n  eistedd  ar  ei  sêdd ; 
A'i  holl  ddifyrwcli  ar  ei  orsedd  yno, 

Yw  agor  drŵs  i'r  byd  gael  myned  heibio  ! 

Pan  rydd  yr  enaid  làm  i  dragwyddoldeb, 
Ar  draeth  y  bedd  y  tafla  ei  íarwoldeb ; 
A'i  adael  wna  i  dawel  orphwys  yno, 
Nes  bydd  ei  holl  aflendid  wedi  ei  buro. 

Y  fynwent  ydyw  glàn  y  byd  amserol, 
A'i  draeth  agosaf  at  y  làn  dragwyddol ; 
A  braidd  na  chlywir  aml  dòn  felusber 
0  dragwyddoldeb  drwy  y  bedd, 

Yn  curo  glànau  amser  ! 

Ymlwybrwn  heibio  mewn  dystawrwydd  sýn, 
Trwy  'r  niwl  pruddhäol  sy'n  gordöi  y  "glýn;" 

Y  meini  mudion  safant  ar  bob  llaw, 
Gyíeiria  'n  golwg  tua  'r  byd  a  ddaw  ; 
Ac  ambell  faen  a  godwyd  er  ys  oesau, 

Dýn  ddeigryn  heb  yn  wybod  dros  ein  gruddiau. 

Dystawrwydd  mud  sydd  rhwng  y  beddau  'n  tramwy, 
Ei  nerthol  ddwfn  hyawdledd  sy'n  oínadwy ; 
A  mwy  gorchfygol  ei  ddylanwad  ef, 
Na  llais  y  daran  wallgof  yn  y  nef ; 
Dystawrwydd  bair  i'r  mwyaf'ynfyd  deimlo, 
Mae  angeu  yn  anadlu  dychryn  drwyddo  ! 

Y  baban  bychan,  tirion,  etifedd  Gwynfa  wèn, 
A'r  hen  a  sanctaidd  goron  blynyddau  ar  ei  ben  ; 
Mae  enw  'r  ddau  'n  gerfiedig  ar  gtàreg  lwyd  ei  gwawr, 
A'u  llwch  yn  gysegredig  o  fewn  y  fynwent  fawr. 

Ceir  ynddi  'r  goludog  heb  olud  y  byd, 

A'r  tlawd  heb  ei  d'lodi  yn  gorphwys  ynghyd ; 

Y  truan  anghenus,  a'r  teym  ar  ei  sédd — 
Yr  un  yw  gobenydd  y  ddau  yn  y  bedà* !. 


474  Y  FYNWENT. 

Yr  hwn  â'i  athrylith  fu  'n  siglo  y  byd, 
Fel  'storm  yn  cynhyrfu  y  môr  yn  ei  grj  d ; 
Gan  ddyrnod  marwolaeth  dymchwelwyd  ei  sêdd, 
Mae'n  fud  a  diallu  yn  ngharchar  y  bedd ! 

Y  bachgen  serchglwyfus  yn  ngwanwyn  ei  oes, 
Waherddwyd  i  garu  ei  fûn  er  ei  loes ; 

Os  cafodd  ei  ymlid  o  wyddfod  y  ferch, 
Os  torodd  ei  galon  am  wrthddrych  ei  serch ; 
Yn  nghanol  y  fynwent  henafol  mewn  hêdd, 
Priodwyd  y  ddau  yn  ystafell  y  bedd ! 

O  fan  cysegredig !  bendigaid  "  dir  angho'," 
Mae  'n  orlawn  o  swyn  er  fod  angeu  'n  ei  wylio ; 
Mae  'r  blodau  sydd  yno  yn  gwenu  mor  gûn, 
Yn  harddu  gwynebpryd  marwolaeth  ei  hun . 

Os  oes  ambell  flod'yn  yn  llawnach  o  wrid 
Yn  ngerddi  brenhinoedd  a  mawrion  y  byd 
Boed  iddynt  flaguro  mewn  balchder  a  bri, 
Ond  blodau  dirodres  y  fynwent  i  mi ; 
O  godiad  y  dydd  i'w  fachludiad  brydnawn, 
Llaw  natur  a  geidw  eu  tlysni  yn  llawn ; 
A  nefol  brydferthwch  dihalog  eu  gwêdd 
A  deifl  adloniant  ar  brudd  der  y  bedd; 
Gwasgarant  eu  peraidd  aroglau  yn  llydan, 
Yn  fywyd  ar  randir  marwolaeth  ei  hunan. 

Fan  draw  mae  yr  ywen  gauadfrig  a  chref, 
Yn  pruddaidd  ddyrchafu  ei  phen  tua  'r  nef ; 
Ac  fel  pe  'n  amneidio  ar  gerbyd  y  gwynt, 
Ymbwyllo  wrth  basio  pob  bedd  ar  ei  hynt; 
Mae  'r  hwn  fu  'n  ei  phlanu  mewn  llafur  diflino, 
Yn  awr  dan  ei  brigau  cysgodfawr  yn  huno. 

Mor  hawdd  dan  ei  brîg  yw  addoli  mewn  hêdd, 

Yn  ymyl  y  byd  sydd  tu  arall  i'r  bedd ; 

Ein  calon  a  deimla  mewn  moliant  ac  ymbil, 

Y  byd  yn  y  pellder,  a'r  nef  yn  ein  hymyl ! 

Mae  yno  er  ys  oesau  yn  sefyll  o  hyd, 

Gan  wylio  cynhebrwng  galarus  y  byd  ; 

Nid  rhyfedd  ei  bod  hi  am  brudd-der  mor  hynod, 

Wrth  gladdu  'r  blynyddau  mewn  bedd  yn  ei  chysgod. 

Mor  hoff  gan  y  bardd  yw  cysgodau  yr  ŷw, 
Heb  ddim  i  dramgwyddo  ar  heddwch  y  clyw ; 
Ond  ambell  i  nodyn  o  sobr  garolau, 

Y  chwâ  wrth  addoli  mewn  hêdd  ar  ei  brigau/ 

I'r  tir  cysegredig  ni  feiddia  'r  un  twrdd, 
Dystawrwydd  dyeithriol  a'i  ceidw  i  ffwrdd ; 
Hyawdledd  digymhar  y  beddau  mewn  moment, 
Darawa  'r  cellwerus  yn  fud  yn  y  fynwent ! 


Y  fynwent.  475 

Ai  nid  ops  angelion  dihalog  eu  gwawr, 

O'n  nefol  drigfanau  yn  disgyn  i  lawr, 

Gan  ledu  eu  hesgyll  i  wylio  marwoldeb 

Ehai  welsant  yn  glànio  ar  draeth  tragwyddoldeb  ? 

Oes,  oes  y  mae  angel  ar  aml  i  fedd, 

Sydd  heddyw  yn  dwmpath  diaddurn  ei  wêdd ; 

Ehai  gipiwyd  i  íyny  uwch  gofid  a  phwn, 

Ehy  sanctaidd  eu  buchedd  i  anial  fel  hwn ; 

Ehai  nofient  yn  wrol  er  pob  ystorm  gref, 

A  nodwydd  eu  cwmpawd  at  orsedd  y  nef . 

Mae  llinell  eu  bywyd  yn  ddysglaer  a  thlos, 

Fel  ffrydlif  o  ddydd  ar  gymylau  y  nos ; 

Bu  gras  yn  eu  maboed  yn  siglo  eu  cryd — 

Angelion  mewn  cnawd  yn  anialwch  y  byd  ! 

Nid  rhyfedd,  gan  hyny,  fod  engyl  yn  awr 
I'r  fynwent  henafol  yn  disgyn  i  lawr, 
Gan  ledu  eu  nefol  adenydd  o  hyd 
Dros  lwch  y  rhai  brofwyd  yn  "  flodau  y  byd ;" 
Dych'mygem  wrth  gerdded  ymlaen  ar  ein  hynt 
Fod  s'i  eu  hadenydd  yn  pasio  'n  y  gwynt, 
A  brawddeg  ofnadwy  yn  disgyn  o'u  min, — 
"  Mae  angeu  yn  effro,  a'r  byd  yn  ei  hûn !  " 

Y  blodau,  yr  ỳw,  a'r  angelion  ynghyd, 
A  gadwant  y  lle  'n  gysegredig  o  hyd ; 
Mae  agwedd  hiraethol 
Yr  ywen  gysgodol ; 
Perarogl  y  blodion, 
A  chwmni  'r  angelion, 
Yn  sugno  serchiadau  y  byd 

I'r  llanerch  lle  'r  huna  marwolion, 
A  thangnef  yn  gwylio  eu  cryd. 

Pan  fyddo  haul  y  nefoedd 

Yn  machlud  yn  y  môr, 
A'r  hwyr  yn  dringo  'n  ddystaw  bach 

I  selio  'i  danbaid  ddôr, 
Af  finnau  tua'r  fynwent, 

0  ganol  twrf  y  wlad, 

I  eistedd  ar  y  gàreg  lwyd 
Sy'n  gwylio  bedd  fy  nhad. 

Mae  cofio  ei  gynhebrwng 

Yn  myn'd  i'r  gladdfa  brudd, 
Yn  codi  Uanw  galar  dwys 

Dros  geulan  wyw  fy  ngrûdd  ; 
Cysuron  llòn  fy  maboed, 

A'u  nefoedd  o  fwynhâd, 
A  aethant  yn  gynhebrwng  mawr 

1  ddvstaw  fedd  fy  nhad. 


476  Y    FYNWENT. 

Cyn  delo  angel  heibio, 

A  nefolgawg  y  gwlith, 
I'w^hidlo*yn  ddefnynau  glân 

Ar  ruddiau  'r  blodau  brith, 
Af  finnau  tua  'r  fynwent, 

Mewn  pryder  a  thristâd, 
A  chawg  o  ddagrau  hiraeth  dwfn 

I  wlychu  bedd  fy  nhad. 

Eisteddaf  ar  ei  feddrod, 

A  blodyn  yn  fy  llaw, 
Ac,  0  !  mi  dybiwn  glywed  sŵn 

Ei  lais  yr  ochr  draw ; 
Ac  er  fod  yno  'n  crogi 

Gymylau  o  bruddhâd, 
Y  fan  anwylaf  dan  y  nef 

I  mi,  yw  bedd  fy  nhad. 

Galarus  sŵn  henafol  gloch  y  llàn 

A  dòra  ar  dawelwch  prudd  y  fan; 

Disgyna  'i  sain  ar  galon  graig  y  dyn, 

Eel  gair  o  enau  "  brenin  braw  "  ei  hun  ! 

I  fewn  drwy  'r  porth  y  daw  'r  cynhebrwng  mawr, 

A  threigla  ffrŵd  dros  lawer  grudd  i  lawr, 

Wrth  ddwyn  gweddillion  marwol  rhyw  anwylyd 

I  huno  'i  hûn  ddiweddaf  yn  y  gweryd. 

Dychwela  llawer  un  yn  drist  ei  wêdd, 

A'i  galon  ar  ei  ol  yn  ngwaelod  bedd ; 

A  thra  fydd  adgof  yn  ei  fron  yn  chwyddo, 

Ei  serch  fydd  fel  amddifad  tlawd 

O  fewn  y  gladdfa  'n  wylo  ! 


Cymylau  llawnion  o  hiraethus  ddagrau 

A  welir  yn  ymdòri  ar  y  beddau, 

Gan  wlawio  'n  fynych  y  cawodydd  chwerwaf, 

Nes  iddynt  dywallt  y  dyferyn  ólafî 

O  !  pa  sawl  gweddw,  dan  ei  baich  o  alar, 

Fu  'n  plygu  ei  phen  ar  gàreg  fedd  ei  chymhar  ? 

Yn  dwys  och'neidio  am  ei  "harall  hunan,"—  t 

Yn  wylo  'n  hallt  nes  hidlo  'i  heinioes  allan  ! 

Mae  'n  rhaid  fod  calon  angeu  yn  un  galed, 

Wrth  ddwyn  y  byd  i'r  fynwent  mor  ddiarbed ; 

Amddifad  yw  ei  fynwes  o  dosturi, 

A  byddar  yw  ei  glust  i'r  daeraf  weddi ; 

Mae  llanw  'r  eigion  yn  trywanu  'r  creigiau, 

Ond  nid  oes  íôr  all  döri  calon  angeu ; 

Ei  gydymdeimlad  yw  dynoethi  ei  golyn, 

A  gwenu  wnâ  wrth  wel'd  ei  lun  mewn  deigryn ! 


Y    FYNWENT.  477 

'N  ol  hwylio  'n  mlaen,  dros  dònau  geirw  'r  byd, 
A  tharo  'n  erbyn  Uawer  craig  o  hyd, 
Mor  felus  pan  fachluda  'n  haul  i  lawr, 
Fydd  bwrw  angor  yn  y  íynwent  fawr ! 
A  chael  gorphwyso  yn  yr  hafan  hyfryd, 
Lle  na  ddaw  'storom  heibio  yn  ei  cherbyd  ! 
ühy  bell  o'r  byd  yw  'r  fangre  dawel  hono 
I  gîywed  llais  ei  hudgorn  pan  yn  pasio ; 
Cawn  orphwys  yno  mewn  tawelwch  hyfryd, 
A  huno  ar  ymylon  porthladd  eilfyd, 
Yn  iach  o  gyrhaedd  holl  ofidiau  bywyd. 

Ah  !  fynwent  oer,  er  fod  cymylau  duon 

Yn  gorphwys  ar  dy  fynwes  brudd  yn  blygion, 

Mae  Haul  Cyfiawnder  a'i  belydrau  dwyfol 

Yn  gwneyd  dy  bruddaidd  nos  yn  ddydd  tragwyddol ! 

A  gwelaf  foreu  'n  tòri  uwch  dy  ben, 

A  dafìa  byrth  dy  feddau  lêd  y  pen ; 

A'r  meirw  'n  esgyn  yn  gymanfa  heiny' 

Ar  hyd  heolydd  dysglaer  o  oleuni 

O  fedd  i  farn,  gan  basio  tân  orseddau 

Taranau  'r  nef,  ac  adfail  y  planedau  ! 

Y  ddaear  fydd  i'r  gwagle  yn  ymollwng, 

A  fflamau  fyrdd  a  ffurfiant  ei  chynhebrwng; 

Syrth  angeu  o'i  orseddfa  y  "  dydd  hwnw," 

A  chryma  'i  ben  ar  ludw  'r  byd  i  farw. 

Ar  derfyn  f'  oes,  pan  ddaw  y  bruddaidd  foment 
I'm  cludo  fel  fy  nhadau  tua  'r  fynwent, 
Uwchben  y  bedd  lle  byddaf  yn  gorphwyso, 
Boed  ywen  fawr  gauadfrig  yn  fy  ngwylio  ! 


Y    BEIFYSGOL. 

Pan  sonid  gyntaf  am  gael  Prifysgol  i  Gymru,  fe  edrychid  ar  y  peth  fel 
y  dychymyg  mwyaf  anymarferol  y  gellid  meddwl  am  dano.  Nid  oedd 
prinder  am  ddoethion  a  henderfynent  fod  cario  allan  y  fath  amcan  yn 
anmhosibl.  Yr  oedd  oesoedd  o  waseidd-dra  wedi  ein  darostwng 
yn  gymaint,  fel  mai  prin  y  gallem  godi  ein  llygaid  i  fyny  at  y  Llywodr- 
aeth,  gan  ddysgwyl  unrhyw  ymwared  oddiyno.  Mae  yn  wir  fod  gan 
Scotland,  heb  fod  ei  phoblogaeth  nemawr  fwy  na  dwbl  poblog- 
aeth  Cymru,  bump  o  Brifysgolion ;  ac  fod  gan  Iwerddon,  heblaw  Prif- 
ysgol  Dublin,  a'r  Sefydliad  Brenhinol  yn  Belfast,  Brifysgol  y  Frenhines, 
yn  cynnwys  Colegau  Belfast,  Galway,  a  Cork,  a'r  cyfan  wedi  derbyn 
symiau  mawrion  gan  y  Llywodraeth  ar  eu  sefydliad,  ac  yn  derbyn  mil- 
oedd  lawer  bob  blwyddyn  at  eu  cynnaliaeth ;  a  bod  Cymru,  er  yn  talu 
ei  chyfran  yn  siriol  tuag  at  y  treuliadau  cyhoeddus,  a'i  llywodraethiad 
yn  fwy  didrafferth  a  digôst  nag  un  ran  arall  o'r  ymherodraeth,  heb  yr 
un  Brifysgol  oi  mewn.  Ond  er  y  cwbl,  yr  oeddym  wedi  cynefino  yn 
gymaint  â'n  darostyngiad,  fel  mai  prin  yr  oedd  hyny  yn  ein  taro  f el  peth 
chwithig, — yn  wir,  yr  oedd  llawer  yn  ein  mysg  yn  barod  gyda'u  rhes- 
ymau  yn 

Thick  as  autumnal  leaves  in  Vallombrossa 

yn  erbyn  cynhyrfu  am  unrhyw  gyfnewidiad.  Ac  os  oedd  yn  annhebyg 
y  gellid  ysgogi  y  Llywodraeth  i  wneyd  dim  mewn  ffordd  o  estyn  i 
Gymru  gyfleusderau  addysg  uwchraddol,  yr  ydoedd  yn  ymddangos  yn 
fwy  anobeithiol  fyth  cael  gan  Gymru  ei  hunan  godi  y  cyllid  angen- 
rheidiol  a'i  helpu  ei  hun  yn  hyn  o  beth.  Onid  oedd  ein  mawrion  wedi 
hen  fyned  yn  Saeson,  a'r  werin  oedd  yn  byw  o  amgylch  eu  traed  ymron 
mor  ddyeithr  iddynt  a  phe  buasent  yn  cyfanneddu  yn  Japan?  Fe 
wyddent  eu  bod  yn  arfer  siarad  Cymraeg,  a'u  bod  hefyd,  o  ran  y  corff  o 
honynt,  yn  myned  i  addoli  i'r  capelau  Ymneillduol :  ond  yr  oedd  y  ddwy 
ffaith  yna  wedi  gwneyd  gagendor  rhyngddynt  â  hwynt  a  barai  na 
theimlent  nemawr  fwy  o  gyfrifoldeb  gyda  golwg  ar  eu  dyrchafiad  nag  a 
allesid  ddysgwyl  oddiwrth  foneddigion  Middlesex.  Fe  edrychid  ar  eu 
gwaith  yn  siarad  Cymraeg  fel  ystyínigrwydd,  pan,  mewn  gwirionedd,  yr 
oedd  yn  anmhosibl  i'r  trueiniaid,  pe  buasent  yn  dewis  hyny,  ddefn- 
yddio  yr  un  iaith  arall ;  ac  fe  edrychid  ar  eu  gwaith  yn  gwrthod  yr 
addysg  Seisonig  a  gynnygîd  iddynt  ar  delerau  mor  resymol  ag  iddynt 
yn  unig  ddyfod  yn  Eglwyswyr,  fel  ffolineb  a  wnelai  yn  hollol  ofer 
meddwl  am  geisio  eu  cyfarfod  ar  unrhy w  dir  arall.    A  phan  ddygwyddai 


Y   BRTFYSGOL.  479 

ambell  Gymro,  a  ddylasai  wybod  yn  well,  ddyfod  rhagddo  yn  y  byd,  ei 
unig  syniad  am  íýnu  sefyllfa  iddo  ei  hun  a  f 'ai  yn  gydweddol  â'i  urddas, 
fyddai  "  anghofio  ei  bobl  ei  hun  a  thŷ  ei  dad,"  ac  ymwthio  rywfodd  i 
gymdeithas  y  rhai  yr  oedd  ei  enaid  yn  addoli  fel  y  bobl  fawr,  gan  ei  wneyd 
eihun  yn  gaethwas  ewyllysgar  i'w  holl  ragfarnau.  Y  mae  yr  ysgorn  â 
pha  un  y  gwelsom  y  boblach  hyn,  ar  fwy  nag  un  amgylchiad,  yn  ym- 
drechu,  gydag  osgedd  o'r  fath  fwyaf  u  vulgar" — gair  sydd,  yn  eu  tafod- 
iaith  hwy,  yn  arwyddocâu  yr  ysgelerder  mwyaf ! — ac  mewn  Saesoneg 
oedd  ymron  yn  rhy  bwdr  i  ddal  wrth  ei  gilydd  er  rhoddi  dadganiad 
dealladwy  i'r  syniad  mwyaf  cyffredin,  yn  siarad  am  y  "  these  Wels," 
wedi  bod — wel,  yn  dipyn  o  brofedigaeth  i  ni.  Pe  buasech  mor  ddiniwed 
a  meddwl  nesâu  at  un  o'r  bodau  ysblenydd  hyn,  gan  ddywedyd  yn 

ostyngedig,   "  Mr.   ,  chwi   wyddoch   fod   ein   cydwladwyr  yn  dra 

sychedig  am  wybodaetb,  ac  fod  llawer  o  honynt  yn  meddu  cynneddfau 
rhagorol,  fel  y  mae  amryw  Saeson  parchus  yn  cydnabod  yn  rhwydd,  ond 
eu  bod  yn  dra  amddifad  o  foddion  addysg ;  mae  yn  wir,  trwy  diriondeb 
Rhagluniaeth,  a'u  hymdrechion  egn'iol  eu  hunain,  fod  ganddynt  bellach 
gyflenwad  da  o  ysgolion  elfenol,  ond  y  mae  arnom  eisieu  addysg  fyddo 
ychydig  yn  uwch  na  hyny,  ac  yr  ydym  yn  credu  pe  caem  Brifysgol  i 
Gymru,  y  byddai  llawer  o'n  gwŷr  ieuainc  yn  sicr  o  ennill  y  gwobrau 
uchaf  sydd  gan  fywyd  i'w  gynnyg  iddynt,  ac  y  byddai  yn  foddion  i 
ddyrchafu  holl  dôn  y  meddwl  Cymreig :  yr  ydych  chwi  drwy  eich 
diwydrwydd  canmoladwy  wedi  casglu  ynghyd  gyfoeth  mawr,  a  gallech 
trwy  gyfranu  o'ch  llawnder  ychydig  gannoedd  at  sefydliad  a  fyddai  yn 
sicr  o  brofi  yn  fendith  ac  yn  ddyrchafiad  i  Gymru,  wneyd  dirfawr  lês, 
ac  fe  ennillech  am  oesoedd  barch  a  chariad  yr  holl  genedl.  A  gawn  ni 
eich  cynnorthwy  ?  "  A  fuasai  efe  yn  prysuro  i  chwilio  am  ei  lyfr  er  ysgrif- 
enu  cheaue  i  chwi  am  fil  o  bunnau,  ganddiolchynfawrameichhynaws- 
edd  yn  galw  gydag  ef,  ac  yn  gosod  o'i  flaen  achos  mor  ryfeddol  o  deilwng 
a  rhesymol?  Na  fuasai!  Yn  hytrach  fe  fuasai  yn  dal  ei  anadl  mewn 
dychryn,  fel  pe  buasech  yn  gofyn  iddo  ef,  ddinesydd  parchus,  yn  werth 
ei  hanner  can'  mil,  ymuno  gyda  chwi  mewn  ail  frâd  powdr  gẁn ;  neu  gyda 
goruchel  ddirmyg,  fe  fuasai  yn  eich  edrych  i  ddiflaniant.  Ychydig  iawn 
a  ellid  ddysgwyl  oddiwrth  y  dosbarth  yma.  Ac  yr  ydoedd  yn  ymddangos 
yn  dra  anobeithiol  cael  gan  bobl  grefyddol  Cymru  gymeryd  y  mater  hwn 
i  fyny.  Os  oedd  Prifysgol  i  fod  o  gwbl,  yr  oedd  yn  rhaid  iddi  fod  yn 
gwbl  genedlaethol.  Ac  a  ydoedd  yn  bosibl  fod  i  Eglwyswyr,  mewn 
amcan  o'r  fath,  unrhy w  gyfathrach  gyda'r  Ymneillduwyr  ?  Ö'r  ochr  arall, 
onid  oedd  yr  Ymneillduwyr  wedi  ymgymeryd  â  beichiau  na  wybuasid 
yn  eu  holl  hanes  am  eu  cyffelyb  ?  Onid  oeddynt,  ymhob  cyfeiriad,  yn 
adgyweirio  ac  yn  helaethu  eu  haddoldai,  ac  yn  adeiladu  rhai  newyddion, 
gan  lanw  yr  holl  Dywysogaeth  â  manau  cyfleus  i  addoli  Duw?  Onid 
oeddynt  hefyd  yn  deffro  yn  araf  i  ystyried  y  dylai  y  rhai  oeddynt  gyda'r 
fath  ymroddiad  yn  "hâu  iddynt  bethau  ysbrydol,"  gael  "medi  o'u 
pethau  cnawdol "  hwy,  ac  mai  "  felly  yr  ordeiniodd  yr  Arglwydd,  fod 
i'r  rhai  sydd  yn  pregethu  yr  efengyl  fyw  wrth  yr  efengyl  ?  "  Ac  mewn 
trefn  i  gael  gronyn  o  amaethiad  i  feddyliau  y  rhai  y  dysgwylid  iddynt 
eu  "  porthi  â  gwybodaeth  ac  â  deall,"  onid  oeddynt  yn  gwneyd  eu  goreu 
i  sefydlu  eu  hathrofëydd  enwadol,  gan  gasglu  symiau  mawrion  i  adeil- 
adu  colegdai,  i  dalu  cyflogau  eu  hathrawon,  ac  i  gynnorthwyo  eu  hefryd- 


480  Y    BRIFYSGOL. 

wyr?  Ac  yn  ychwanegol,  yn  enwedig  mewn  rhai  amgylclnadau,  er 
mwyn  gosod  eu  hathiofëydd  ar  sylfeini  seíydlog,  onidoeddynt  heíyd  yn 
gwneyd  ymdrech  egniol  i  gasglu  cronfëydd  cryfion  er  eu  gwaddoli?  Ac 
heblaw  cyfaríod  â'r  draul  gynnyddol  yn  nghynnaliad  y  weinidogaeth,  yr 
oedd  rhai  o  honynt  yn  ymbarotòi  at  gasglu  cyllid  er  cynnorthwyo  eu 
gweinidogion  pan  yn  cael  eu  rhwystro  ganlesgedd  neu  henaint  i  barhâu 
yn  y  llaíur  cyhoeddus,  ac  er  gallu  estyn  ychydig  i'w  gweddwon  a'u 
hamddifaid,  pan  fyddent  hwy  wedi  eu  galw  i'r  orphwysía.  Ac  onid 
oedd  Cymru  yn  cael  ei  llanw  yn  brysur  âg  ysgolion  Brytanaidd,  ac  onid 
ydoedd  wedi  cyfranu  yn  agos  i  12,000p.,  i  gyfarfod  â  2000p.  oddiwrthy 
Llywodraeth,  er  adeiladu  Coleg  yn  Mangor  i  barotöi  Athrawon  ar  gyfer 
yr  ysgolion  hyny ;  ac  onid  oedd  cynnaliad  yr  holl  sefydliadau  hyn  bob 
blwyddyn  yn  ddirfawr  faich,  a'r  cwbl  ymron,  a  hyny  yn  ychwanegol  at 
eu  holl  feichiau  eraill,  yn  disgyn  ar  ysgwyddau  yr  Ymneillduwyr  ?  Dan 
y  fath  amgylchiadau,  yn  sicr  ni  fuasai  yn  rhyfedd  pe  buasent  yn  pender- 
íynu  fod  galw  arnynt  i  wneyd  ymdrech  er  sefydlu  Prifysgol  i  Gymru, 
yn  ychwanegu  y  pwysau  a  dòrai  geín  y  camel.  Ac  yn  ddiammheu,  dan 
y  fath  amgylchiadau,  íe  fuasai  yr  oesoedd  yn  cymeryd  y  cyfeillion  oedd- 
ynt  wedi  gosod  eu  bryd  ar  gael  Prifysgol  i  Gymru  yn  berffaith  esgus- 
odol,  pe  buasent  yn  rhoddi  yr  amcan  i  fyny,  gan  benderfynu  na  ddaethai 
yr  amser  eto  i  wynebu  ar  orchwyl  mor  fawr. 

Yn  ffodus,  pa  fodd  bynag,  yr  oedd  ymysg  y  cyfeillion  hyny  rai  ag 
ydynt,  pan  wedi  gosod  eu  bryd  ar  rywbeth  a  olygant  yn  anhebgorol  i 
Gymru,  yn  llafurio  dan  y  dylni  anobeithiol  hwnw  a  briodolai  Napoleon  I. 
i  Wellington  a'i  wŷr,  o  beidio  deall  pan  y  maent  wedi  cael  eu  curo. 
Derbyniant  gurfëydd  aneirif  yn  y  dymher  oreu,  a  chyfodant  i'r  ymdrech 
drachefn  mor  galonog  a  phe  na  fuasent  wedi  eu  gorchfygu  erioed.  Y  mae 
y  peth  i  gael  ei  wneyd.  Y  mae  llês  Cymru  yn  galw  am  dano  ;  ac  y  mae 
hyny  yr  un  peth  iddynt  hwy  a  bod  y  gorchymyn  yn  ei  gylch  wedi  myned 
allan  o  lýs  nad  yw  yn  bosibl  bod  yn  ddiystyr  o  hono.  Ac  nid  ydyw  o 
nemawr  wahaniaeth  pa  un  ai  ar  yr  ymdrech  gyntaf  ai  ar  y  ganfed  y 
llwyddir  i  gyrhaeddyd  yr  amcan ;  y  mae  y  llwyddiant  i  ddyfod  ry wbryd, 
ac  fe  gredir  ei  fod  yn  werth  dysgwyl  am  dano.  Y  mae  rhywbeth  yn 
arddunol  mewn  fTydd  o'r  fath  yma,  sydd  yn  gosod  ei  nôd  o'i  blaen  yn 
ngoleuni  clir  gwirionedd  a  daioni ;  yn  foddlawn  i  gyrchu  tuag  ato  trwy 
flynyddoedd  o  galedwaith,  ac  aflwyddiant,  a  sarhâd ;  ac  yn  teimlo  fod  ei 
gyrhaeddyd  yn  y  diwedd  yn  peri  iddynt  anghofio  eu  holl  flinderau  wrth 
ymgyrhaedd  tuag  ato, — ie,  ac  yn  y  fan  yn  ei  anghofio  yntau  hefyd  yn 
mawredd  rhyw  amcan  daionus  arall  sydd  yn  ymestyn  tu  hwnt  iddo,  ac  y 
mae  yn  rhaid  ei  gyrhaeddyd  yntau.  Éhaid  dy wedyd  fod  y  clod  am  y  pen- 
derfyniad  a  wrthodai  anobeithio,  hyd  yn  nôd  ar  y  tir  isaf,  am  Brifysgol 
i  Gymru,  yn  ddyledus,  nid  yn  gymaint  i  Gymry  Cymru,  ond  yn  hytrach 
i  nifer  o'n  cydwladwyr  parchus  sydd  wedi  treulio  rhan  helaeth  o'u 
heinioes  yn  Lloegr,  ond  yn  nghanol  eu  llwyddiant  a'u  hanrhydedd  yno 
yn  coledd  teimladau  hynod  o  gynhes  at  wlad  eu  genedigaeth,  ac  yn 
dyheu  am  ei  dyrchafiad.  Nid  allai  fod  yn  ddyeithr  yn  eu  golwg  fod 
llawer  o'u  cydwladwyr  yn  y  Dywysogaeth  yn  araf  i  gymeryd  y  peth  i 
fyny.  Yr  oedd  rhagfarn'au  anorchfygol  ar  ffbrdd  llawer  hyd  yn  nôd  i 
feddwl  am  y  fath  beth;  yr  oedd  llawer  gwladgarwr  cywir  hefyd  yn 
methu  gweled  fod  galwad  am  Brifysgol  mewn  gwlad  nad  ydoedd  eto  yn 


Y   BHiíîSGOL.  481 

agos  wedi  ei  diwallu  âg  ysgolion  elíenol,  heb  sôn  am  ysgolion  gramad- 
egol,  wrth  ba  rai  y  gellid  dysgwyl  am  efrydwyr  i  seíydliad  uwch;  ac  am 
y  cyfeillion  caredig  sydd  yn  ymgymeryd  â  phob  cyfriíoldeb  yn  ngwas- 
anaeth  eu  gwlad  a'u  cenedl,  yr  oedd  eu  breichiau  hwynt,  fel  yr  awgrym- 
wyd  yn  barod,  mor  lawn  o  orchwylion  pwysig  eraill,  fel  y  gellid  yn 
hawdd  eu  hesgusodi  am  dybied  fod  ychwanegu  hyn  hefyd  at  eu  siars,  a 
dyweyd  y  lleiaf,  yn  llawn  gymaint  ag  ydoedd  yn  rhesymol.  Ac  araf 
iawn  y  buwyd  yn  gallu  ysgogi.  Pob  clod  i  goffadwriaeth  Mr. 
William  Williams,  yr  aelod  dros  Coventry,  am  ei  fil  punnau  ;  íe  ddaeth 
ychydig  wýr  da  eraill  ymlaen  yn  fTyddlawn  iawn.  Ond  cyn  hir  fe  araf- 
odd  yr  olwynion  yn  gymaint,  fel  y  daeth  gallu  symud  cam  ymhellach 
i  ymddangos  ymron  yn  anobeithiol.  Y  mae  cryn  lawer  o  daeru  wedi  bod 
gyda  golwg  ar  dadogaeth  y  drychfeddwl  am  Brifysgol  i  Gymru.  Wedi  y 
cwbl  nid  ydyw  yn  ymddangos  yn  bur  glir  pwy  sydd  yn  meddu  yr  hawl 
iddo.  Y  tebygolrwydd  ydyw  ei  fod,  fel  un  o  anghenion  mawr  ein  gwlad 
ar  y  pryd,  wedi  ymgynnyg  i  feddyîiau  cynifer  fel  y  mae  yn  anmhosibl 
nodi  neb  yn  arbenig  fel  ei  dad.  Ond  pe  gellid  i  sicrwydd  benderfynu 
yn  meddwl  pwy  y  rhoddwyd  bôd  gyntaf  i'r  syniad,  nid  ydym  ni  yn  gallu 
gweled  y  rhoddai  hyny  hawl  i  rhyw  lawer  o  ogoniant  wedi  y  cwbl,  yn 
enwedig,  mewn  cymhariaeth  i'r  glewder  a  ddangoswyd  wrth  ei  gario 
allan.  Yr  oedd  amgylchiadau  y  genedl  yn  gwneyd  cyfodiad  y  drych- 
feddwl  yn  anocheladwy.  A  chyniíer  o  ddrychfeddyliau  ardderchog  sydd 
wedi  eu  gadael  i  ddihoeni  i  farwolaeth  gan  wŷr  a  olygent  ei  fod  lawer 
islaw  eu  hurddas  i  fyned  i  ymdrechu  â'r  anhawsderau  oedd  ar  y  ífordd 
i  wneyd  y  drychfeddwl  yn  ffaith  !  O'r  ochr  arall,  y  mae  y  dyn  sydd  yn 
ymbriodi  âg  amcan  mawr,  pa  un  bynag  ai  yn  ei  ben  ef  ai  yn  mhen 
rhywun  arall  y  rhoddwyd  bôd  iddo  ar  y  dechre,  gan  deimlo  ei  fod  yn 
hanfodi  i'r  dyben  o'i  ddwyn  oddiamgylcb,  yn  profi  yn  gyfiawn  ei  hawl  i 
fod  yn  un  o  gymwynaswyr  y  ddynoliaeth.  Ac  nid  ydyw  yn  ormod 
dyweyd  fod  rhai  o'n  cydwladwyr  da  wedi  ymwerthu  mor  lwyr  i'r  amcan 
o  gael  Prifysgol  i  Gymru  fel  y  maent  yn  haeddu  y  parch  dyfnaf  oddiar 
law  eu  cenedl.  Heblaw  gwneyd  cyfraniadau  helaeth  at  gyllid  y  symud- 
iad,  y  maent  wedi  treulio  cannoedd  lawer  o  bunnau  mewn  teithio  er  ei 
fwyn,  ac  y  mae  rhai  o  honynt  yn  enwedig  wedi  rhoddi  eu  hamser  ymron 
yn  gwbl  mewn  trefn  i  geisio  gyru  y  gwaith  yn  ei  flaen.  Ac  yn  sicr  nid 
ydyw  eu  bod  hwy  wedi  eu  llyncu  mor  lwyr  gan  yr  amcan  hwn  fel  ag  i 
deimlo  nad  oes  dim  clod  yn  ddyledus  iddynt,  ond  eu  bod  megys  yn 
dilyn  eu  gorchwyl  naturiol,  gan  deimlo,  fel  y  clywsom  un  o  honynt  yn 
dyweyd  yn  ddiweddar,  "This  is  my  business"  yn  gwneyd  y  clod  a 
deilyngant  yn  llai,  ond  yn  llawer  mwy.  Yr  ydym  hefyd  yn  dra  rhwym- 
edig  i'r  cyfeillion  sydd  wedi  teimlo  yn  gymaint  yn  yr  achoSghwn  fel  ag 
i  gyfranu  symiau  mawrion  tuag  ato.  Y  mae  calon  dda  a  phwrs 
cyfoethog  ein  cyfaill  parchus  o  Landinam  wedi  bod  i'r  symudiad  ymron 
yn  gystal  â  mŵnglawdd.  Ac  y  mae  nifer  mawr  o  wŷr  da  eraill  wedi 
cyfranu  yn  dra  haelionus  tuag  at  sicrhàu  i  Gymru  y  daioni  hwn.  Prin 
iawn  y  gellir  dyweyd  mai  ar  y  rhai  sydd  ymhob  ffordd  wedi 
llafurio  mor  egniol  o  blaid  yr  amcan  mawr  yma  y  bydd  y  bai,  os  na 
welir  ein  Prifyscrol  wodi  ei  sefydlu  ar  sylfaen  mor  ddiogel  fel  y  gall  yr 
oesoedd  ymlawenychu  %nddi. 

ÍUae  yn  dda  iawn  genym  weled  fod  yr  un^eiiiheiùiwydd  am  sefydliud 


482  Y  BRIFYSGOL. 

o'r  fath  wedi  dyfod  bellach  yn  bur  amlwg  yn  ein  plith.  Mae  braidd  yn 
anmhosibl  i'n  darllenwyr  ieuainc  allu  credu  nad  oes  ond  ychydig 
flynyddoedd  wedi  myned  heibio  er  pan  ydoedd  yn  angenrheidiol  wrth 
lawer  o  allu  a  dawn  i  argyhoeddi  ein  cenedl  fod  eisieu  dim  addysg  o 
gwbl  i'r  plant,  heblaw  a  weinyddid  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ond  y  mae 
genym  erbyn  hyn  liaws  mawr  o  ysgolion  elfenol  da  yn  gwneyd  gwaith 
pwysig  yn  ein  gwlad.  Ar  yr  un  pryd,  ni  ddylid  anghofio  fod  llawer 
iawn  eto  i'w  wneyd  mewn  lliosogi  eu  nifer  a'u  gwneuthur  yn  íwy 
effeithiol,  ac  yn  enwedig  mewn  cael  holl  blant  y  boblogaeth  i  fyned 
iddynt.  Y  mae  o  ddiríawr  bwys  fod  y  gwýr  da  sydd  wedi  eu  hethol  i 
fod  ar  ein  pwyllgorau  a'n  byrddau  ysgol  yn  deall  eu  bod  wedi  eu  gosod 
yn  y  fath  sefylliäoedd  i  ddyben  annhraethol  uwch  na  chynnrychioli  eu 
henwad,  neu  sicrhâu  iddynt  eu  hunain  anrhydedd  yngolwg  eu  cymydog- 
ion.  Y  maent,  os  yn  werth  eu  halen,  i  fod  yn  addysgwyr,  yn  educationists, 
ac  nid  ydynt  i  adael  càreg  heb  ei  throi  er  sicrhâu  addysg  dda  i  holl 
blant  eu  hardaloedd.  Ni  fydd  y  plant  o  herwydd  hyny  yn  llai  cymhwys 
at  unrhy w  sefyllfa  a  all  fod  yn  eu  haros  mewn  bywyd ;  yn  wir,  fe  fydd 
y  ddysgyblaeth  y  gosodir  hwynt  dani  a'r  addysg  a  weinyddir  iddyntyn  yr 
ysgol  yn  sicr  o'u  gwellhàu  yn  fawr  fel  crëaduriaid,  ac  felly  eu  gwneuthur 
yn  llawer  cymhwysach  at  ba  wasanaeth  bynag  a  ellir  ddysgwyl  oddiar 
eu  llaw,  heblaw  yn  llawer  mwy  galluog  i  fwynhâu  bywyd.  Ac  yr  ydym 
oll  bellach  yn  deall  nad  all  yr  addysg  oreu  a  ellir  roddi  yn  yr  ysgolion 
hyn  ddim  arwain  ein  plant  ymhell:  ac  am  hyny  yr  ydym  yn  gosod 
gwerth  mawr  ar  yr  ysgolion  gramadegol  sydd  yn  ein  plith,  ac  yn 
enwedig  yn  llawenychu  fod  yr  hen  ysgolion  gwaddoledig  wedi  cael  eu 
hagor  i'r  bobl  yn  gyffredin.  Heblaw  fod  teuluoedd  a  all  fforddio  hyny 
yn  dewis  anfon  eu  plant  i  ysgolion  felly  yn  hytrach  nag  i  ysgolion  y 
llywodraeth — er  mewn  llawer  o  amgylchiadau  nad  ydyw  y  fantais  o 
hyny  ond  tra  ammheus, — y  mae  yn  nodedig  o  werthfawr  fod  ymdrech 
yn  cael  ei  wneyd  i  gynnorthwyo  y  bechgyn  goreu  yn  yr  ysgolion  elfenol 
i  gario  eu  haddysg  ymhellach  yn  yr  ysgolion  gwaddoledig.  Ac  fel  mai 
gwerthfawr  ydyw  cael  myned  o'r  ysgol  elfenol  i'r  un  ramadegol  neu 
waddoledig,  lle  y  mae  y  plentyn,  tra  eto  dan  ddysgyblaeth  fel  y  cyfryw, 
yn  cael  ei  arwain  at  efrydiau  addfetach,  felly  y  mae  yn  werthfawr  iawn 
ei  fod,  pan  wedi  ennill  meistrolaeth  dda  ar  waith  yr  ysgol  hono,  yn  cael 
mynedfa  i  sefydliad  uwch,  lle,  tra  bellach  yn  abl  i  ofalu  am  dano  ei  hun 
fel  gŵr  ieuanc,  a  than  addysg  gwŷr  galluog  a  dysgedig,  y  mae  yn  gallu 
myned  rhagddo  mewn  dysg  a  diwylliant,  ac  yn  cyrhaedd  graddau  Uawer 
uwch  mewn  addfedrwydd  a  nerth.  Ac  ni  ddylai  fod  lle  yn  y  Brifysgol 
ond  i  rai  wedi  eu  cymhwyso  eu  hunain  yn  dda  trwy  addysg  barotòawJ. 
Camgymeriad  dybryd  ydyw  anfon  plentyn  i'r  ysgolion  gramadegol  i 
ddysgu  yr  elfenau.  Ond  camgymeriad  mwy  dybryd  fyth,  yn  wir, 
"anwiredd  i'w  gospi  gan  farnwyr"  fyddai  ei  anfon  i'r  athrofa,  pan  mewn 
gwirionedd  yn  anghymhwys  i'r  ysgol  ramadegol.  Nid  ydyw  yn  bosibl  i 
ni  fel  cenedl  ymysgwyd  yn  rhy  fuan  nac  yn  rhy  lwyr  oddiwrth  y  syniad 
y  gallai  fod  unrhyw  gyfaredd  mewn  athrofa  neu  Brifysgol  i  wneyd 
penbwl  yn  ysgolhaig,  yn  unig  am  ei  fod  yn  ddigon  fíôl  i  ystwffio 
ei  hunan  arnynt.  Byddai  yn  dda  i  ríeni  hefyd  ddeall  mai  hwsmonaeth 
ryfeddol  o  sâl  ydyw  anfon  eu  becbgyn  pan  yn  ieuainc  iawn  i  sefydliadau 
felly,  pan  y  dylent,  nid  yn  unig  fod  yn  llawer  addfetach  eu  galluoedd 


Y  BRIFYSGOL.  483 

a'u  cyrhaeddiadau,  ond  y  dylent  yn  arbenig  íod  dan  ddysgyblaeth 
bechgyn,  ac  nid  yn  cael  eu  gollwng,  pan  heb  allu  eu  defnyddio  yn 
bríodol,  i  ryddid  ac  annibyniaeth  gwŷr  ieuainc.  Ond  i  íechgyn  sydd  o 
ran  oedran  a  chymhwysder  yn  addfed  i'w  mwynhâu,  y  mae  manteision 
y  Brifysgol  o  werth  anmhrisiadwy.  Yno,  yn  lle  bod  yn  dragywyddol 
yn  llwytho  eu  côf  â  ffeithiau  a  ffigyrau,  ac  yn  ymddygnu  yn  ddiddiwedd 
gydag  elfenau  pethau,  y  maent  yn  cael  fod  maes  ëang  gwybodaeth  yn 
ymagor  yn  ei  ogoniant  o'u  blaen,  a'u  bod  hwythau  yn  cael  eu  cyfarfod 
arno  fel  meddylwyr  ac  ysgolheigion.  Bid  sicr,  nid  ydyw  yr  alwad  ar 
lafur  yr  efrydydd  yn  ddim  yn  llai ;  y  mae  yn  wir  yn  fwy ;  ond  yn  gyf- 
atebol  i  hyny,  fe  deimla  fod  gallu  mwy  wedi  ei  ddeffro  o'i  fewn,  ac  fod 
swm  ei  bersonoliaeth,  a  siarad  felly,  wedi  cynnyddu.  Mewn  efrydiaeth 
barhaus  ar  orchest-gampau  y  meddwl  dynol,  ac  mewn  cyffyrddiad  mynych 
uwch  eu  pen  â  meddyliau  o  nerth,  a  chyfoeth,  a  choethder  yn  ei  athraw- 
on,  y  mae,  gyda  brwdfrydedd  gwir  efrydydd  yn  cynneu  o  fewn  ei  ysbryd, 
yn  ychwanegu  yn  feunyddiol  at  gyfoeth  ei  ddirnadaeth,  ac  yn  dyfod  o 
ddydd  i  ddydd  yn  fwy  cryf,  yn  f wy  coeth,  ac  yn  fwy  llednais,  mewn  gair, 
yn  fwy  o  wir  foneddwr.  Fel  y  mae  gosod  dynion  heb  ddim  cymhwysder 
ynddynt  i  fwynhâu  manteision  o'r  fath,  yn  wastraff  a  ffolineb,  felly  y 
mae  yn  resyn  o'r  mwyaf,  ac  yn  wir  yn  golled  i  ddynolryw,  fod  neb  a 
allai  wneyd  defnydd  da  o  honynt  yn  methu  eu  cyrhaeddyd.  Ac  mewn 
trefn  iddynt  allu  gwneyd  hyny,  rhaid  eu  cael  ynghanol  y  boblogaeth. 
Nid  yw  ond  baldordd  ffôl  sôn  am  Rydychain  a  Chaergrawnt  wedi  eu 
hagor  i  Ymneillduwyr.  Byddant  hwy,  er  hyny,  mor  anghyrhaeddadwy 
i  gannoedd  o  fechgyn  Cymru  a  phe  buasent  yn  y  blaned  Uranus.  Pa 
fodd  y  buasai  yn  ddichonadwy  fod  y  fath  nifer  anferth  o'r  Ysgotiaid 
wedi  llwyddo,  ac  yn  fynych  er  mawr  dlodi,  i  gael  addysg  sydd  wedi  eu 
cymhwyso  i'r  sefyllfäoedd  mwyaf  anrhydeddus,  oni  fuasai  fod  eu  hysgol- 
ion  cyffredin  yn  rhai  effeithiol,  ac  fod  ganddynt  Brifysgolion  yn  ymyl 
eu  drysau?  Gyda  phriodoldeb  mawr  y  dyfynir  o  Mr.  Matthew  Arnold 
yn  Adroddiadau  y  Brifysgol  sydd  ger  ein  bron, — "  Os  oes  un  peth  y 
mae  fy  mhrofiad  tramor  wedi  fy  ngadael  i  yn  argyhoeddedig  o  hono, — 
mor  argyhoeddedig  ag  ydwyf  o'n  hangen  am  addysgiaeth  uwchraddol, 
— dyma  ydyw :  y  rhaid  i  ni  gymeryd  yr  addysgiaeth  yma  at  yr  efrydwyr, 
ac  nid  gobeithio  dwyn  yr  efrydwyr  at  yr  addysgiaeth."  Y  mae  hanes  y 
Brifysgol  Gymreig  eisoes  yn  dangos  fod  nifer  lled  fawr  wedi  bod  yn 
mwynháu  ei  manteision  ag  y  buasai  yn  anmhosibl  iddynt  gyrhaeddyd 
eu  cyffelyb  oni  buasai  am  ei  sefydliad.  Yn  anfîodus  ni  olygid  fod  lle 
yn  ein  hathrofëydd  enwadol  ond  i  wŷr  ieuainc  a  fwriadent  eu  rhoddi  eu 
hunain  i  weinidogaeth  yr  efengyl ;  ar  gyfer  y  rhai  hyny  y  sefydlwyd 
hwynt,  ac  er  mwyn  sicrhâu  eu  hamaethiad  hwynt  y  cyfrenid  tuag  at  eu 
cynnal.  Yr  ydym  yn  meddwl  mai  gwell  a  fuasai  cadw  y  fynedfa  i'r 
sefydliadau  hyny  yn  fwy  agored  i  wŷr  ieuainc  eraill  hefyd,  gan  godi  y 
safon  gyda  golwg  ar  y  cwbl.  Ond  fel  yr  ydoedd  pethau,  yr  oedd  cael 
cyfleusderau  addysg  dda  i  fechgyn  na  theimlent  eu  meddyliau  yn  cael 
eu  tueddu  at  bregethu,  yn  ymddangos  yn  lled  anobeithiol.  Bellach 
dyma  y  Brifysgol  yn  agor  ei  phyrth  i'r  holl  genedl.  Ni  ofyna  air  gyda 
golwg  ar  amcanion  ei  hefrydwyr  yn  y  dyfodol,  ond  dyry  iddynt  oll  addysg 
a'u  cymhwysa  yn  effeithiol  at  ba  beth  bynag  y  tueddir  hwynt  i  ymgym- 
eryd  âg  ef.      Gofyna  yn  unig  am  eu  cael  yn  fechgyn  o  gymeriad 


484  S  BBIFYSGOL. 

anrhydeddus,  wedi  meistroli  elfenau  gwybodaeth,  ac  yn  rhai  na  fyddo 
arnynt  ofn  ymroddi  i  weithio.  O'u  cael  felly,  y  mae  pob  sicrwydd  y 
bydd  i'r  athrawon  rhagorol  y  mae  eu  henwau  eisoes  yn  gymaint  o  addurn 
i'r  Brifysgol,  wneyd  dynion  o  honynt  y  bydd  yn  íalch  gan  eu  cenedl  eu 
cydnabod.  Fe  allai  mai  y  prif  anhawsder  bellach  ydyw  lle  y  sefydliad 
hwn  yn  ei  berthynas  â'r  athrofëydd  enwadol.  Mae  yn  debyg  y  daw  ein 
pregethwyr  ieuainc  i  deimlo  yn  íwyíwy  y  dylent  gael  mwynhâu  manteis- 
ion  y  Brifysgol.  Ac  y  mae  hyny  >n  berffaith  resymol.  Wedi  cyrhaedd 
y  cymhwysder  priodol  mewn  gwybodaeth  i  íyned  i  mewn,  inae  yn 
ddiau  y  caent  well  cyfleusderau  i  fyned  rbagddynt  gyda'u  gwahanol 
efrydiau  mewn  dysgeidiaeth  gyffredinol  nag  a  allent  gael  yn  y  colegau 
enwadol ;  heblaw  y  gallent  edrych  ymlaen  at  dderbyn  cynnorthwyon 
sylweddol  mewn  ysgoloriaethau,  &c. ;  ac  y  gallent  yn  fuan,  mae 
yn  ddiammheu,  ddysgwyl  ennill  cydnabyddiaeth  awdurdodedig  o'u 
cyrhaeddiadau  mewn  "graddau."  Ac  yn  sicr  nid  anffawd  fyddai  eu 
bod  yn  cymysgu,  yn  ystod  eu  harosiad  yno,  â  gwŷr  ieuainc  cyffelyb  o 
enwadau  eraill,  ac  â  gwŷr  ieuainc  heb  fod  yn  bregethwyr,  gan  gael 
cyfleusdra  i  brofi  eu  metel  mewn  cydymgais  â  goreuon  eu  gwlad.  Ond 
beth  a  ddaw  o'n  colegau  enwadol  ?  Nid  ydym  ni  yn  gallu  gweled  fod 
genym  nemawr  achos  i  bryderu  ar  y  mater  hwn.  "  0  herwydd  yr 
angenrhaid  presennol,"  mae  arnom  ofn  y  rhaid  i'r  sefydliadau  hyny,  am 
dymmor  o  leiaf,  foddloni  ar  barotòi  efrydwyr  i'r  Brifysgol.  Ond  ni 
ddylent  deimlo  yn  eiddigeddus  o  herwydd  hyny,  canys  yr  ydym  yn 
hyderu  y  bydd  y  Brifysgol  yn  fuan  yn  talu  yn  helaeth  iddynt  am  eu 
trafferth  trwy  ddychwelyd  y  gwýr  ieuainc  hyny  iddynt  wedi  eu  dysgyblu 
yn  dda  mewn  dysgeidiaeth  gyffredinol,  ac  yn  barod  i  ymgymeryd  o 
ddifrif  â'r  efrydiau  pwysig  y  mae  meistrolaeth  arnynt  yn  anhebgorol  at 
waith  y  weinidogaeth.  Y  mae  ein  Colegau  yn  awr  yn  gorfod  dysgu 
ymron  bobpeth  i'w  hefrydwyr  ond  y  pethau  y  dylent  fod  yn  eu  dysgu, 
a  hyny  ymron  yn  gyfangwbl.  Am  hyny  y  mae  lliaws  o'n  pregethwyr 
ieuainc  yn  gorfod  dechreu  ar  lafur  eu  hoes  mewn  sefyllfa  dra  anmharod. 
Wedi  i'r  Brifysgol  ddarparu  efrydwyr  priodol  iddynt,  gallai  athrawon 
parchus  a  dysgedig  ein  Colegau  fyned  rhagddynt  i'w  haddysgu  mewn 
Beirniadaeth  a  Deongliadaeth  Ysgrythyrol,  Duwinyddiaeth,  Hanesiaeth 
Eglwysig,  Hanes  yr  Athrawiaeth,  perthynas  Duwinyddiaeth  âg  Athron- 
iaeth,  ynghyda'r  materion  pwysig  y  gofynant  hyfforddiad  ynddynt  gyda 
golwg  ar  Bregethu  a  Bugeiliaeth.  Y  mae  gwaith  mawr  i'r  Brifysgol 
i'w  wneyd,  a  gallwn  deimlo  yn  gwbl  hyderus  y  bydd,  wrth  ei  gyflawni, 
yn  gwasanaethu  yn  effeithiol  i  bob  amcan  y  gall  fod  a  fyno  mewn  un- 
rhyw  ffordd  â  dyrchafiad  ein  hanwyl  wlad. 

Ac  o  herwydd  hyn  oll,  fel  yr  ydoedd  y  Tbaethodydd  flynyddoedd  yn 
ol  yn  rhoddi  ei  gefnogaeth  galonog  i'r  amcan  pan  yr  ydoedd  eto  i  fesur 
mawr  yn  y  cymylau,  felly  y  mae  yn  awr  yn  teimlo  hyfrydwch  neillduol 
mewn  llongyfarch  cyfeillion  y  symudiad  wedi  i'r  Brifysgol  ddyfod  yn 
ffaith.  Y  mae  gormod  o  lawer  wedi  ei  wneyd  i'r  amcan  fyned  yn 
fethiant.  Dechreuwyd  ar  yr  ymdrech  o  geisio  ennill  cydymdeimlad  y 
genedl  o  blaid  yr  amcan,  ac  o  gasglu  cyfroddion  tuag  ato,  yn  1863.  Yn 
1867,  er  nad  ydoedd  ond  ychydig  iawn  o  arian  mewn  llaw,  fe  brynwyd 
y  Caslle  Houseyn  Aberystwyth  i  íod  yn  gartref  i'r  sefydliad,  am  10,000p., 
swm  a  olygid,  mewn  cymhariaeth  i  werth  yr  adeilad,  yu  fychan  iawiì. 


Y  BRÌFYSGOL.  485 

Gan  nad  oedd  ond  ychydig  arian  wedi  eu  casglu  pan  wnaed  y  pryniad, 
ac  íod  y  llôg  a  redai  trwy  flynyddoedd  o  arafwch  yn  dyfod  yn  hynod  o 
drwm,  yr  oeddid  ymron  yn  ofni  y  byddai  raid  rhoddi  yr  holl  amcan  i 
fyny,  a  gadael  i'r  adeilad  fyned.  Pa  fodd  bynag,  mewn  fforddo 
"  gymeryd  y  tarw  gerfydd  ei  gyrn,"  a  dangos  eu  bod  yn  penderfynu 
gwn«uthur  yr  hyn  a  amcanent,  fe  benderfynodd  y  pwyllgor  agor  y  Coleg 
yn  Hydref,  1872,  gyda  thri  o  Athrawon,  ein  cydwladwr  galluoga  gweith- 
gar,  y  Parch.  Thomas  Charles  Edwards,  M.A.,  yn  Llywydd  y  sefydliad. 
Gwnaed  hyn  trwy  godi  guarantee  fund  o  6000p.,  sef  2000p.  i  gael  eu 
talu  bob  blwyddyn  am  dair  blynedd.  Ar  yr  agoriad,  Hydref  15,  cafwyd 
breahfast  yn  y  Coleg,  i'r  hwn  y  gwahoddwyd  nifer  fawr  o  gyfeillion  y 
sefydliad.  Traddodwyd  amryw  areithiau  rhagorol,  ac  yn  enwedig  caed 
addewidion  am  gyfraniadau  gwerthfawr  iawn  at  gyllid  y  Coleg.  Nid 
oedd  yr  aelod  anrhydeddus  dros  Fwrdeisdrefi  Ceredigion  hyd  hyny  wedi 
rhoddi  ond  400p. ;  ond  pan  welodd  fod  y  peth  yn  benderfynol  ofyw,  fe 
addawodd  y  pryd  hyny  3000p.  yn  ychwanegol,  a  deallwn  fod  y  3000p  , 
cyn  pen  ychydig  amser,  wedi  eu  gwneyd  yn  5000p.  Addawodd  amryw 
foneddigion  eraili  hefyd  symiau  tra  anrhydeddus,  ac  anturiwyd  i  goledd 
gobaith  am  50,000p.  fel  endowment  fund  tuag  at  gario  ymlaen  waith  y 
sefydliad.  Ar  ddiwedd  y  tymmor  cyntaf,  yr  SOfed  o  Fehefin,  1873, 
cynnaliwyd  cyfarfod  yn  y  Coleg  i  ranu  y  gwobrwyon  a  ennillasid  gan 
yr  efrydwyr,  &c,  ac  fe  osodwyd  enwogrwydd  arno  trwy  waith  rhai  o'r 
boneddigion  oeddynt  yn  bresennol  yn  dadgan  eu  penderfyniad  i  fỳnu 
clirio  yr  arian  oedd  ar  yr  adeilad  o  fewn  blwyddyn  i'r  diwrnod  hwnw. 
Ymgymerai  cyfeillion  o  Fanchester — y  rhai  sydd  yn  haeddu  clod  arbenig 
am eu  hymdrech  i  gael  y  symudiad  o'r  "  gors  " — â  gwneyd  i  fyny  SOOOp.  o'r 
swm  oedd  yn  eisieu ;  a  chyfeillion  o  Lundain  2000p. ;  a  dysgwylid  3000p. 
oddiwrth  Liverpool  a  Chymru.  Mehefin  19eg,  1874,  yr  oeddid  yn  cael  yr 
hyfrydwch  o  ddadgan  fod  y  swm  hwnw  wedi  ei  gael,  ac  fod  yr  adeilad 
yn  ddiddyled,  ac  wedi  ei  diogelu  yn  ngofal  ymddiriedolwyr.  Rhwng  y 
pryniad,  a'r  llogau,  a'r  gwaith  newydd  a  wnaetbpwyd  arno,  y  mae  yr 
adeilad  wedi  costio  15,000p.  Y  mae  y  guarantee  fund,  tua  6000p.,  wedi 
eu  cael,  a  bellach  wedi  eu  talu.  Ac  yn  ychwanegol  y  mae  tua  10,000p. 
o'r  endowment  fund  wedi  eu  talu.  Y  mae  felly  tua  30,000p.  wedi  eu 
cyfranu  eisoes  at  yr  amcan  mawr  hwn.  Y  mae  pob  boddlonrwydd 
hefyd  yn  cael  ei  roddi  gyda  golwg  ar  effeithiolrwydd  y  Coleg.  Yr  oedd 
yr  efrydwyr  y  tymmor  diweddaf  tua  100,  a  nifer  dda  o  honynt  yn  profi 
eu  bod  wedi  gwneyd  cynnydd  rhagorol  mewn  dysgeidiaeth.  Rhwng 
pobpeth,  yr  oedd  y  pwyllgor  yn  teimlo  fod  ganddo  sail  dda  i  fyned  at 
y  Duc  o  Richmond  yn  Mehefin  diweddaf  i  ofyn  am  help  oddiwrth  y 
Llywodraeth  at  yr  achos  hwn.  Nid  oeddynt  yn  gofyn  llawer.  Y  mae 
y  Llywodraeth  wedi  rhoddi  100,000p.  tuag  at  adeiladu  Colegau  y  Fren- 
hines  yn  Iwerddon ;  ond  ni  ofynid  ond  5000p.,  sef  tua  hanner  y  swm 
sydd  yn  eisieu,  tuag  at  gwblhâu  yr  adeilad  yn  Aberystwyth ;  a  thra  y 
mae  y  Llywodraeth  yn  cyfranu  50,000p.  bob  blwyddyn  at  draul  oddysg 
uwchraddol  yn  Scotland  ac  Iwerddon,  ni  ofynai  y  ddirprwyaeth  o 
Gymry  ond  rhodd  flynyddol  o  rhyw  2,500p.,  i  gyfarfod  â  rhyw  2,500p. 
a  allent  wneyd  eu  hunain  oddiwrth  eu  endowment  fund,  yn  ychwanegol 
at  daliadau  yr  efrydwyr.  Yr  oedd  Mr.  Gladstone,  fe  wyddid,  yn 
edrych  yn  dra  ffafriol  ar  yr  amcan  hwn  cyn  iddo  fyned  allan  o  swydd, 

2  K 


486  T  BRÎFYSGÔL. 

ac  y  mae  yn  hynod  o  ffbdus  fod  Arglwydd  Aberdâr  êrbyn'hyn  yn  Llyw- 
ydd  Cynghor  y  Brifysgol;  nid  allai  Duc  Eichmond  ychwaith  lai  yn 
derbyn  y  ddirprwyaeth  yn  barchus  iawn,  gan  addaw,  yn  y  dymher  oreu, 
osod  yr  achos  ger  bron  Ganghellydd  y  Trysorlys,  &c.  Mae  yn  debyg  y 
rhaid  aros  tipyn  am  grant,  ond  prin  y  mae  lle  i  ammheu  am  fynyd  na 
cheir  ef,  a  hyny,  fe  allai,  cyn  bo  hir.  Nid  oes  neb  o  bobl  fawr  y  pleid- 
iau  politicaidd  wedi  yngan  gair  yn  anghefnogol  i'r  amcan ;  ac  nid  ydyw 
yn  bosibl  iddynt  beidio  ymdeimlo  â  theilyngdod  yr  achos  ac  â  thegwch 
hollol  y  cais  a  wneir  atynt,  heblaw  fod  gallu  Cymru  yn  y  Senedd  yn 
dyfod  yn  fwyfwy  pwysig  iddynt  ofalu  ar  fod  dealltwriaeth  dda  yn  cael 
ei  sicrhâu  rhyngddynt  âg  ef.  Ond  mae  yn  debyg  fod  y  Llywodraeth, 
fel  y  dywedai  Napoleon  am  Eagluniaeth,  yn  ochri  gyda  y  battalions 
cryfaf,  ac  yn  helpu  y  bobl  sydd  yn  eu  helpu  eu  hunain.  0  leiaf  nid 
allwn  ni  y  Cymry  ddim  ymostwng  i'w  gorfodi  i  estyn  ffafrau  i  ni  trwy 
droi  yn  Ffeniaid  a  myned  yn  wrthryfelwyr.  Mae  yn  rhaid  i  ni  ddangos 
mawredd  ein  difrifwch  yn  yr  amcan  o  gael  Prifysgol  i  Gymru  trwy 
barhâu  am  yspaid  i  gadw  y  sefydliad  yn  agored  ein  hunain.  A  thuag 
at  hyny,  y  mae  ail  guarantee  fund  o  6000p.,  neu  2000p.  yn  y  flwyddyn 
am  dair  blynedd,  wedi  dyfod  eto  yn  anhebgorol.  Y  mae  ymdrech  egnîol 
yn  cael  ei  gwneyd  hefyd,  cofier,  tuag  at  gwblhâu  y  gronfa  gynnal- 
iaethol  o  50,000p.  Ond  y  mae  hyny  yn  cael  ei  gyfyngu  yn  neillduol 
i'r  bobl  arianog.  Fe  ddysgwylir  am  y  2000p.  yn  y  flwyddyn  am  y  tair 
blynedd  hyn  oddiwrth  gyfeillion  addysg  ymhlith  y  bobl.  Gofaler  am 
©u  sicrhâu  yr  wythnos  olaf  yn  yr  Hydref  hwn  trwy  yn  gyntaf  ganfasio 
yr  ardaloedd,  ac  wedi  hyny  trwy  ei  osod  o  flaen  y  cynnulleidf  äoedd 
y  Sabbath  canlynol  yn  y  fath  fodd  ag  a  baro  iddynt  deimlo  fod  dyfodol 
ein  gwlad  yn  galw  am  fod  y  peth  yn  cael  ei  wneyd !  Nid  oes  eisieu  ond 
i  arweinwyr  ein  cymydogaethau  a'n  cynnulleidfäoedd  osod  hyn  at  eu 
meddwl,  na  bydd  y  gorchwyl  wedi  ei  lawn  gwblhâu,  a  Chymru  oll  yn 
well  ac  yn  llawer  siriolach  o'r  ymdrech.  Y  mae  ein  cenedl  yn  llawer 
mwy  abl  i  orphen  hyn  o  orchwyl  yn  awr  nag  ydoedd  i'w  ddechreu  a'i 
ddwyn  hyd  yma,  heblaw  fod  ei  ffydd  yn  yr  amcan  a'i  chariad  tuag  ato, 
erbyn  hyn,  wedi  dirfawr  gynnyddu. 


DR.  GUTHRIE. 


Autobiography  of  Thomas  Guthrie,  D.D.,  and  Memoir.  By  hia  Sons, 
Rev.  David  K.  Guthrie,  and  Charles  J.  Guthrie,  M.A. — In  Two 
Yolumes.    Vol.  II.    London:  Daldy,  Isbister  &  Co.,  56,  Ludgate  HiU.    1875. 

iii. 

Profiad  tanllyd  cglwysi  a  chyfundebau  crefyddol,  fel  yn  hanes  personau 
unigol,  sydd  wedi  troi  allan  y  meithriniad  goreu  i'w  bywyd,  yn  gystal 
a'r  cyfnerthiad  cryfaf  i'w  cynnydd  ysbrydol.  Tra  yr  ydym  yn  cael 
profedigaethau  yn  angenrheidiol  i  ddyn  yn  unigol,  er  ei  gadw  yn  ei  le 
yn  y  presennol,  a'i  gymhwyso  i  well  lle  yn  y  dyfodol,  y  maent  yn  ym- 
ddangos  yr  un  mor  angenrheidiol  i  eglwysi  a  chyf undebau,  i'w  cadarnhàu 
yn  ngras  Duw,  yn  gystal  ag  i'w  hargyhoeddi  o'u  nerth  gwirioneddol,  er 
ymroddiad  adnewyddol  i  waith  Iesu  Grist  yn  y  byd. 

Ceir  prawf  diwrthdro  o  hyn  yma  yn  hanes  Ymneillduad  bythgofiadwy 
Eglwys  Bydd  Ysgotland  yn  1843.  Yn  sicr  ni  buasai  y  wlad  hono 
heddyw  yr  hyn  ydyw  o  ran  ei  cbrefyddolder  a'i  gweithgarwch  diail,  oni 
bae  am  y  prawf  tanllyd  y  dygwyd  hi  drwyddo  mor  lwyddiannus  daa 
arweiniad  Duw  y  neíoedd  yn  y  flwyddyn  grybwylledig.  Bydd  dylanwad 
"  Deng  Mlynedd  yr  Ymdrech,"  fel  y  gelwir  y  rhyfel  crefyddol  hwn,  i'w 
deimlo  ar  y  wlad  a'i  thrigolion  ddyddiau  y  ddaear.  Bydd  yn  eglwysig 
iddynt  hwy  fel  cenedl  yr  hyn  fu  Peniel  i  Jacob  gynt,  gyda  hyny  o 
wahaniaeth,  mai  ymdrechu  dros  Dduw  yr  oeddynt  hwy,  a  Jacob  yn 
ymdrechu  gyda  Duw. 

Ynglŷn  â'r  amgylchiad  byd-enwog  hwn,  nid  oes  dim  y  carasai 
darllenwyr  goleuedig,  cydnabyddus  i  fesur  â'r  personau  a  gymerent  ran 
ynddo,  yn  fwy  ei  gael  na  hanes  yr  ymdrechfa  gan  Dr.  Guthrie.  Efe  o 
bawb  y  buasem  yn  hoffì  ei  glywed  yn  adrodd  i  ni  yr  hanes.  Buasai  efe 
yn  alluog  i  daflu  y  fath  fywyd  a  newydd-deb  iddo,  fel  y  teimlasem  fod 
trydan  athrylith  yn  ail  fywhàu  pob  ffaith.  Rhaid  addef  mai  cyfrolau 
gwerthfawr  ar  y  mater  ydynt  eiddo  y  diweddar  Dr.  Buchanan,  ac  y  mae 
llawer  o  ddyddordeb  yn  cael  ei  gymeryd  braidd  yn  yr  oll  o'r  mán  friw- 
sion  a  geir  o  hono  gan  liaws  dynion  blaenaf  y  symudiad,  gan  mor 
doreithiog  ydyw  yr  amgylchiad  o  ffeithiau  dyddorol;  ond  wedi  y  cwbl, 
Dr.  Guthrie  a  ymddengys  i  ni  y  dyn  â  mwyaf  o  gymhwysderau  ynddo  i 
ysgrifenu  yr  hanes  yn  llawn,  yn  enwedig  ar  ol  treiglad  ugain  mlynedd 
neu  well  o  amser  i  edrych  arno  yn  ngoleuni  ei  ganlyniadau. 

Er  hyn  oll,  gan  nad  beth  oedd  ei  gymhwysderau  i'r  gwaith,  a'n  hawydd 
ninnau  am  gael  yr  hanes  ganddo  ef  yn  bersonol,  ni  a  gawn  Ragluniaeth 

Uíì 


488  DR.    GTJTHETE. 

y  nefoedd  yn  treínu  yn  wahanol,  ac  yn  ei  symud  i  fyd  arall,  pany  mae 
yn  yr  hunanfywgraffiad  y  cawsom  y  fath  wleddoedd  ynddo  yn  ein  hys- 
grifau  hlaenorol,  yn  dechreu  codi  cẁr  y  llèn  ar  yr  olygfa  fyd-gynhyrfus 
dan  sylw.  Ni  chafodd  ond  prin  ddechreu  yr  hanes,  a  phan  y  mae,  yn  ei 
ddesgrifiadau  bywiog  a  chyffròus,  yn  peri  i  ni  ddal  ein  hanadl  gan 
bryder  am  y  diwedd,  y  mae  y  gorchudd  yn  cael  ei  dýnu  i  lawr,  ac 
yntau  yn  cilio  i'r  byd  ysbrydol  i  dderbyn  gwobr  gwas  da  a  ffyddlawn  yr 
ymdrechfa  ogoneddus  hon,  fel  rhan  o  fywyd  ymroddedig,  sydd  yn  llawn 
o'r  un  ymdrechion  bendigedig  o  gariad  at  ei  Feistr,  ac  o  awydd 
angherddol  am  ei  ogoniant. 

Pa  fodd  bynag,  ni  a  gawn  ei  feibion,  yn  y  cofiant  dan  sylw,  yn  gwneyd 
y  goreu  o'r  gwaeíhaf  trwy  gyflwyno  i  ni  bob  briwsionyn  y  deuwyd  o  hyd 
iddo  o  eiddo  Dr.  Guthrie,  ac  yn  ei  gorffori  yn  ddeheuig  i  wneyd  i  fyny 
hanes  o'r  amgylchiad  a  dâl  yn  dda  am  ei  ddarllen.  Nis  gallwn  eu 
dilyn  yn  fanwl  yn  yr  adroddiad  o  ymraniad  1843,  yn  unig  rhoddi  arben- 
igrwydd  ar  y  rhanau  hyny  o  hono  y  mae  gwrthddrych  ein  hysgrif  yn 
ymddangos  amlycaf  ynddynt. 

Fel  y  mae  deng  mlynedd  yr  ymdrech  yn  treiglo  ymlaen,  yr  ydym  yn 
cael  fod  gormes  y  Sefydliad  Gwladol  yn  dyfod  yn  fwy  annyoddefol  o 
hyd,  a'r  penodiadau  o  weinidogion  i'r  gwahanol  fywiolaethau  yn  dyfod 
fwyfwy  annerbyniol  gan  y  plwyfolion.  Y  mae  wedi  myned  yn  rheol  lled 
ddieithriad  cyn  diwedd  yr  ymgyrch  o  osod  yn  weinidog,  nid  y  dyn 
goreu  y  ceid  gaíael  arno,  ond  y  dyn  ffyddlonaf  i'r  blaid  Geidwadol, 
oedd  â'i  holl  egni  yn  gwrthod  llais  i'r  aelodau  yn  y  dewisiad.  Gwneid 
pob  egni  i  ddifodi  y  blaid  efengylaidd  o'r  wlad.  Eu  cynllun  oedd,  fel  yn 
adeg  haint  yr  anifeiliaid  ar  ol  hyny,  lladd  pob  un  afiachus,  er  mwyn 
attai  rhwydd  ledaeniad  syniadau  rhyddfrydig  a  goleuedig.  Ond  y  ffaith 
ydoedd,  pe  cauesid  geneuau  y  dynion  hyn  rhag  traethu  eu  hegwyddor- 
ion,  buasai  y  gàreg  o'r  mûr,  a'r  trawst  o'r  gwaith  coed,  yn  ateb  ar 
unwaith.  Yr  oedd  bywyd  a  gallu,  pa  fodd  bynag,  gan  y  blaid  rydd- 
frydig,  er  fod  holl  rym  y  gallu  gwladol.  i'w  herbyn,  a  doeth  a  medrus 
anarferol  fuont  yn  eu  trefniadau  i  ennill  teimlad  ac  argyhoeddiad  y 
werin  drwy  yr  holl  wlad  o'u  tu,  ac  i'w  gadw  felly  trwy  yr  holl  ym- 
drechía. 

Un  moddion  effeithiol  i  hyn  yma  íu  anfon  dirprwyaethau  drwy  yr 
holl  wlad  i  osod  y  mater  yn  dêg  ger  bron,  ac  i  gadw  i  fyny  ddyddordeb 
y  lli'aws  ynddo  yn  ddiattaliad  i'r  diwedd.  Yn  y  gwaith  hwn,  fel  y 
gallesid  dysgwyl,  ni  bu  neb  mwy  llwyddiannus  na  Dr.  Guthrie.  Ceir 
hanes  rhai  o'r  cyfarfodydd  ganddo  ef  ei  hun,  ac  y  maent  yn  ddyddorol 
anghyffredin.  Yr  oedd  gweithrediadau  y  Gymdeithas  er  Helaethiad  yr 
Eglwys  yn  flaenorol  wedi  parotöi  y  ffordd  yn  dda  i'r  gwaith  mawr  pres- 
ennol,  fel  y  gellir  ystyried  fod  rhywbeth  gẁr  ragluniaethol  o  amserol 
yn  nadblygiad  baner  y  Gwrth-Nawddogaeth  gan  Dr.  Andrew  Thomson 
i  hawlio  i  bob  aelod  o'r  eglwys  a'r  gynnulleidfa  bleidlais  yn  newisiad 
eu  gweinidog.  Taflodd  Dr.  Guthrie  ei  enaid  i'r  ddau  fudiad  fel  eu 
gilydd,  ac  o  ran  hyny,  nid  oedd  y  naill  ond  dilyniad  naturiol  o'r  llall. 
Gwrthwynebid  y  ddau  amcan  ger  bron  yr  un  personau,  er  y  ceid  ymysg 
gwrthwynebwyr  Cymdeithas  Helaethiad  yr  Eglwys  rai  a  dybient  mai 
yr  amcan  oedd  sathru  i  lawr  yr  holl  Ymneillduwyr.  Yr  oedd  y  naill 
)}laid  a'r  llall  yn  dueddol  i  íyned  i  eithafion  gormodol  o  bob  tu. 


DR.    GUIHRIE.  489 

Ni  a  gawn  Dr.  Guthrie  yn  adrodd  hanes  un  cyfarfod  o  eiddo  y  Gym- 
deithas  hon  yn  y  geiriau  canlynol : — 

"Bydd  i  gyfarfod  a  gynnaliwyd  genym  ar  ran  Helaethiad  yr  Eglwya  yn  mhlwyf 

egluro  y  gwrthwynebiadau  creulawn  a  rheolaidd  y  gelwid  arnom  i'w  cyfarfod. 

Ein  gweinidog  yno  ydoedd  ffŵl  mawr,  dyn  garw  ac  anwybodus  iawn.  Buasai  yn 
dilyn  yr  aradr  yn  ÿ  plwyf  yr  oedd  yn  awr  yn  weinidog  ynddo.  Rywfodd  neu  gilydd, 
yr  oedd  wedi  gwthio  ei  ffordd  ymlaen  o'r  aradr  i'r  pulpud ;  ennillodd  ei  blwyf  trwy 
nawddogaeth,  ond  gydag  ef  ennillodd  gan  leied  o  barch,  fel  yr  oedd  yn  ddywediad 
cyíFredin,  fod  y  plwyf,  yn  ei  ordeiniad  ef  i'r  fywoliaeth,  wedi  colli  yr  aradwr  goreu, 
ac  wedi  cael  y  gweinidog  salaf  fu  ganddo  orioed.  Ond  os  oedd  y  gweinidog  plwyfol 
yn  ynfyttyn,  yr  oedd  gweinidog  yr  Eglwys  Ymneillduol  ymhell  o  fod  felly.  Yr  oedd 
yn  bregethwr  rhagorol,  yn  weinidog  galluog  ac  ymroddedig,  er  nad  yn  or-uniawn- 
gred  gyda  golwg  ar  uniondeb  y  ffordd  a  gymerai  i  rwystro  ein  hamcanion  ac  i  gyr- 
haedd  yr  eiddo  ei  hunan.  Dr.  Alexander  Simpson,  o  Kirknewton,  a  Dr.  John  Paul 
o  Sant  Cuthbert,  Edinburgh,  gyda  mi,  a  ffurfìent  y  ddirprwyaeth  apwyntiedig  gan 
Bwyllgor  Helaethiad  yr  Eglwys.  Ar  ein  mynediad  i'r  eglwys  blwyfol,  lle  y  cynnelid 
y  cyfarfod,  cawsom  y  11  e  wedi  ei  orlenwi  i'r  drŵs  gan  dyrfa,  y  rhai  yr  oedd  yn  amlwg 
wrth  eu  hedrychiad  a'u  hystumiau,  y  sŵn  a  wnaent,  a'r  derbyniad  cyffredinol  a 
roddent  i  ni  ar  ein  dyfodiad  atynt,  nad  oeddynt  wladwyr  gonest,  syml-feddwl,  a 
charedig,  ond  yn  gynnulliad  o  Wirfoddolwyr  ffyrnig.  Am  unwaith  yr  oedd  yr 
Eglwys  Wirfoddol  yno  wedi  gwaghâu  ei  hunan  i'r  un  Sefydledig,  a  chefnogwyr  y 
flaenaf  wedi  casglu  at  eu  gilydd  o'r  holl  wlad  o  amgylch.  Y  rhai  hyn,  yn  cael  eu 
trîn  yn  fedrus  gan  y  gweinidog  Ymneillduol,  yr  hwn  oedd  bresennol  ar  faes  yr 
ymgyrch  i  lywodraethu  ac  arwain  ei  fyddin,  oeddynt  fwyafrif  mawr  y  cyfarfod. 
'Rwy'n  cofio  dyweyd  wrth  Dr.  Paul  fel  yr  ymwthiem  drwy  y  dyrfa,  '  Ni  gawn  fiwsig 
yma  heno.'  Ni  bu  raid  aros  yn  hir  am  dano.  O'r  braidd  yr  oedd  y  weddi  drosodd, 
a'r  araeth  gyntaf  wedi  dechreu,  pan  y  cychwynwyd  y  cynhwrf  i'n  herbyn. 

"Yr  oedd  yn  amlwg  fod  y  gwrthwynebiad  yn  cael  ei  arwain  gan  y  gweinidog  Ym- 
neillduol,  yr  hwn  gydag  amnaid  ei  law  a  reolai  y  cynnulliad  fel  y  dymunai,  gan 
dawelu  neu  gynddeiriogi  yr  ystorm,  tra  yr  oedd  ef  ei  hunan  yr  holl  amser  yn  ym- 
ddangos  mor  dawel  a  diniwed  a  cholomen  sugno.  Yr  oeddynt  wedi  penderfynu  na 
wrandewid  ni,  a  gwrandawiad  ni  chawsom.  Eisteddasom  ar  yr  esgynlawr  am  bedair 
neu  bum'  awr  yn  fûd  o  dan  gawod  o  ddirmyg ;  a  phen  moel  Dr.  Paul,  yr  hwn  a 
gyflwynai  wrthddrych  dysgleiriol  yn  nôd  i  ddynion  ddifyru  eu  hunain  trwy  daflu 
atom  ddarnau  o  galch  o'r  orielau,  yn  dyoddef  rhywbeth  gwaeth  na  dirmyg.  Yr 
oeddynt  wedi  cael  gafael  ar  y  gloch,  a  chadwasant  hono  i  gânu  uwch  ein  pen  yn 
ddidör — difyrwch,  pa  fodd  bynag,  a  amrywid  weithiau  trwy  alw  am  gân,  yr  hon,  er 
nad  bob  tro  o'r  fath  fwyaf  chwaethus  a  phriodol,  a  gymerid  i  fyny  gan  y  tỳ  mewn 
cydgan  grymus,  yn  nghanol  rhuadau  ac  ebychiadau  chwerthinlllyd,  gan  chwibanu, 
curo  traed  a  dwylaw,  a  chadw  amser  ar  yr  eisteddleoedd  gyda'u  ffỳn. 

"  Eisteddasom  yno  am  bedair  neu  bum'  awr,  heb  ganiatâd  i  agor  ein  genau  unwaith 
na  chyfarfyddid  ni  gan  ddadwrdd  a  foddai  ein  llais.  Gwnaem  hyny  i'w  rhwystro 
hwy,  ar  ol  i  ni  ffoi,  gymeryd  meddiant  o'r  maes,  a  hawlio  buddugoliaeth,  a  chario 
pleidlais  y  cyfarfod  cyhoeddus  yn  erbyn  Helaethiad  yr  Eglwys.  Hyd  yma,  rhwystr- 
asom  hwy  i  hyn,  gan  eistedd  allan  yr  ystorm  nes  yr  oedd  ei  grym  wedi  darfod,  neu 
yn  hytrach  hyd  nes  yr  oedd  braidd  yr  oll  o'n  gwrthwynebwyr,  ar  ol  cael  eu  blino  gan 
ein  penderfyniad  a'n  dyfalbarhâd  ystyfnig,  wedi  gadael  yr  eglwys  am  eu  cartrefi.  Yr 
oedd  nerth  y  teimlad  mor  gryf,  fel  y  melldithiwyd  ni  ar  hyd  y  ífordd  fel  yr  äem  drwy 
y  pentref  yn  hwyr  y  nos,  a  theflid  cèryg  atom  yn  gystal  a  melldithion.  Teimlai  y 
Gwirfoddolwyr  mwyaf  parchus  drwy  yr  holl  wlad — y  rhai  crefyddol  o  honynt,  fel  y 
gwahaniaethid  hwy  oddiwrth  y  rhai  gwladol — yn  llawn  cywilydd  oblegid  ymddyg- 
iadau  fel  hyn,  a  gofalem  ninnau  am  gyhoeddi  adroddiadau  llawn  o'r  cyfryw  drin- 
iaethau,  gan  wybod  gymaint  oeddynt  dueddol  i  wanychu  dwylaw  ein  gwrthwynebwyr, 
yn  gystal  a  chryfhâu  ein  breichiau  ninnau." 

Yr  un  pryd,  rhaid  addef  mai  eithriadau  oedd  y  math  yma  o  gyfarfod- 
ydd,  nid  am  na  chyíarfyddid  â  chynddaredd  dynion  wedi  ei  godi  i'r 
pwynt  eithaf,  ond  am  y  llwyddid  trwy  olew  caiiad,  arabedd  gorchfygol, 
ac  ymresymiadau  effeithiol  i  droi  gweddill  cynddaredd  a  gwrthwynebiad 


.490  DK.   GÜTHRIE. 

yn  foliant  i'r  achos  mewn  llaw.  Fel  yr  awgrymwyd  o'r  blaen,  yn  y 
cyfwng  hwn  y  daeth  Dr.  Andrew  Thomson  ymlaen  â'i  gynnygiad  am 
ganiatâd  i'r  eglwysi  a'r  cynnulleidfäoedd  i  ddewis  eu  gweinidogion  eu 
hunain.  Wrth  gwrs,  gwrthwynebid  ef  gan  y  noddwyr  a  chan  yr  holl 
blaid  gymedrol  yn  yr  eglwys  y  pryd  hyny,  y  rhai  a  gyfansoddent  fwyafrif 
anferth  a  threfnus.  Yn  ddirgelaidd  hefyd  tueddid  i  edrych  arno  fel 
Diwygiwr  radicalaidd  peryglus  gan  lawer  o'r  blaid  efengylaidd  y 
perthynai  iddi.  Cefnogid  ef  yn  unig  gan  ychydig  o  ddynion  beiddgar 
a  gwrol  o  blith  y  llëygwýr.  Adgofìa  Dr.  Guthrie  yn  y  gyfrol  hon  am 
gyfarfod  o  eiddo  Dr.  Thomson  yn  Edinburgh,  pryd  y  traddododd  un 
o'i  areithiau  mwyaf  galluog,  ffraeth,  ac  argyhoeddiadol,  ac  nis  gallai 
alw  i  gôf  bresennoldeb  un  gweinidog  ar  yr  esgynlawr  ond  efe  ei  hunan. 
Yr  ydym  wedi  gweled  yn  barod  yn  ei  hanes  yn  Arbirlot,  ei  fod  ymlaen 
ar  ei  oes  yn  ei  syniadau  ar  lywodraeth  eglwysig,  a'i  fod  yn  barod  bob 
amser  i  roi  pob  help  llaw  i  unrhyw  a  phob  diwygiad  yn  y  cyfeiriad 
hwn. 

Yr  oedd  yn  un  o'r  rhai  cyntaf  a  mwyaf  zelog  i  geínogi  y  Veto  Act. 
Amcan  hon  ydoedd  gwrthweithio  niwed  y  nawddogaeth  trwy  attal  i 
weinidog  gael  ei  ordeinio  i  eglwys  neillduol  yn  erbyn  ewyllys  a  dymun- 
iad  mwyafrif  ei  haelodau,  y  rhai  oeddynt  i'w  glywed  ar  ddau  Sabbath 
gwahanol,  ac  os  nad  yn  foddhäol  ganddynt,  i  anfon  i'r  awdurdodau  eu 
gwrthwynebiad  i'w  benodiad.  Ar  sail  hynyma,  gallai  yr  Henaduriaeth 
gyhoeddi  y  Ue  yn  wâg,  a  galw  ar  y  noddwr  i  enwi  un  arall.  Llwydd- 
wyd  i  basio  y  weithred  hon  gyda  mwyafrif  mawr;  ond  ni  atebodd  y  dyben 
oedd  gan  lawer  iddi,  o  drefnu  yn  arosol  y  cwestiwn,  a  rhoi  i  lawr  bob 
cynhwrf  a  therfysg  yn  y  mater.  Yn  unig,  gwnaeth  y  blaid  ryddfrydig  yn 
fwy  argyhoeddedig  nad  oedd  un  penderfyniad  hannerog  a  ystyrid  bellach 
yn  orpheniad  ar  y  gwaith.  Teimla  Dr.  Guthrie  yn  bur  sicr  pe 
buasai  y  rhai  oeddynt  mewn  awdurdod  wedi  iawn  brisio  ymdrechion  y 
blaid  efengylaidd,  ac  wedi  eu  parchu  i'r  graddau  y  darfu  iddynt  eu 
diraddio,  y  buasai  ymraniad  1843  wedi  ei  ochelyd;  ond  fel  hyn  y  mynid 
iddi  fod.  Aeth  perthynas  y  gallu  gwladol  ac  eglwysig  yn  fwy  cyfyng  o 
hyd,  daeth  y  galluoedd  yn  nes  i  wrthdarawiad  y  naill  fis  ar  ol  y  llall;  ac 
fel  yr  oedd  y  rhwyg  rhyngddynt  yn  ymehangu,  yr  oedd  yr  egwyddorion 
a  chwareuent  yn  y  glorian  yn  dyfod  yn  fwyfwy  pwysig  yn  eu  golwg. 

Fel  hyn  yr  ysgrifena  Dr.  Guthrie  ar  y  penhwn: — "Buasai  yn  ddoeth 
yn  y  noddwyr  a'r  tirfeddianwyr  dderbyn  y  sefyllfa  yr  oeddynt  wedi  eu 
gosod  ynddi.  Gyda  gwaddoliadau  gwladol,  cynnrychiolaeth  boblogaidd, 
a  chyfartaledd  da  o'r  elfen  lëygol  yn  ei  llysoedd,  buasai  Eglwys  Ysgot- 
land  yn  dangos  sefydliad  wedi  gwreiddio  yn  serch  y  bobl ;  un  o  dyrau 
a  cholofnau  cryfaf  ein  cyfansoddiad ;  eglwys  gyda  threfniant  llawn  ýni 
mewn  arolygiaeth  a  dysgyblaeth ;  credo  yr  hon  hefyd  oedd  yn  gyson  â 
syniadau  y  bobl,  a  gweinidogion  yr  hon  ni  wthid  arni  gan  noddwyr  (y 
rhai  a  allent  fod  yn  Anffyddwyr,  Tyrciaid,  Iuddewon,  neu  gymeriadau 
isaf  y  wlad  o  amgylch  mewn  ystyr  foesol),  ond  wedi  eu  dewis  i'r  swydd 
gan  lais  rhydd  a  phleidleisiau  agored  yr  aelodau  mewn  ilawn 
gymundeb." 

Methu  adnabod  yr  arwyddion  hyn  o'r  amseroedd  a  ddarfu  i'r  arglwyddi 
gwladol  a'r  bobl  mewn  awdurdod  yn  Ysgotland,  ac  felly  wneyd  rhwyg 
yn  eu  perthynas  â'r  bobl  gyffredin  na  wneir  i  fyny  am  byth.    Ond  yn  y 


DR.   GUTHRIE.  4%1 

methiant  hwn,  cafodd  eglwys  fodolaeth  y  teimlir  oddiwrth  ei  dylanwací 
i  dragywyddoldeb.  Nid  gormod  ydyw  dyweyd  fod  yrBeglwys  a  fagwyd 
yn  nghrýd  y  gwrthwynebiad  a'r  gormes  eglwysig  hwn,  wedi  gwneyd 
mwy  er  argyhoeddi  ein  teyrnas  o  nerth  yr  egwyddor  wirfoddol  yn 
nghynnaliaeth  crefydd,  ac  o  niwed  sefydliadau  gwladol  o  grefydd  fel  y 
maent  yn  crebachu  gweithgarwch,  ac  yn  parlysu  ymroddiad  syml  i'r 
Arglwydd  Iesu,  na  dim  un  peth  arall  o  íewn  ein  teyrnas  yn  y  ganrif 
bresennol. 

Gwelwyd  yn  bur  íuan  tra  y  byddai  i  weithrediad  y  Veto  Act  effeithio 
i  gymmodi  pleidiau  yn  yr  eglwys,  y  byddai  iddi  yn  anorfod  ddwyn  yr 
eglwys  a'r  gallu  gwladol  i  wrthdarawiad  pwysig.  Yn  Awst,  1834,  cawn 
i  hyny  gymeryd  Ue.  Daeth  plwyf  Auchterarder  yn  wâg.  Penododd 
Arglwydd  Kinnoul,  y  noddwr,  un  Mr.  Young  i'r  lle,  yr  hwn  ar  ol  ei 
wrandaw  gan  y  plwyfolion  a  wrthodwyd  braidd  yn  unllais.  Gwrthodai 
yr  Henaduriaeth,  gan  hyny,  ei  ordeinio,  a  chadarnhäwyd  hyny  gan  ei 
Synod  a'r  Gymanfa  Gyffredinol.  Ar  hyn,  ceisiodd  y  noddwr  a  Mr. 
Young  ymyriad  y  llýs  gwladol.  Dyma  y  ddau  allu  ar  unwaith  i  wrth- 
darawiad  peryglus.  Hawliai  yr  eglwys  iddi  ei  hunan  bob  hawl  ynglýn 
âg  ordeiniad  gweinidog,  heb  unrhyw  ymyriad  o  eiddo  y  wladwriaeth. 
Penderfynodd  y  llýs  gwladol  drachefn  nas  gallasai  yr  eglwys  wrthod 
ordeinio  un  a  gyflwynid  gan  noddwr  i  blwyf,  os  na  fyddai  rhyw  ddiffyg 
moesol  yn  ei  gymeriad.  Dyma  ddechreuad  gofidiau  pwysig  perthynas 
y  Sefydliad  a'r  gallu  gwladol  yn  Ysgotland.  Codwyd  yr  achos  o'r  naill 
lŷs  i'r  llall,  nes  y  penderfynwyd  ef  yn  yr  uchaf  gan  wyth  barnwr,  yn 
erbyn  pump,  o  blaid  Mr.  Young,  ac  yn  erbyn  yr  eglwys.  I  liniaru 
ychydig  ar  y  siomedigaeth,  yr  oedd  ganddynt  y  cysur  fod  gallu  meddyliol 
a  dysg  y  fainc  farnol  o'u  plaid.  Dyddorol  iawn  ydyw  y  desgrifiad  yn  y 
gyfrol  hon  o'r  pryder  a  amlygid  gan  y  ddwyblaid  gyda  golwg  ar  ba  ochr 
i'r  cwestiwn  a  gymerai  yr  Arglwydd  Farnwr  Glenlee,  barnwr  a  luddiasid 
gan  lesgedd  henaint  rhag  cymeryd  ei  le  arferol  ar  y  fainc,  ond  yr  hwn 
y  tro  hwn  a  ddaeth  allan,  ac  mewn  geiriau  cryfion  a  eglurodd  y  gyfraith 
o  blaid  y  gallu  eglwysig,  ac  yn  erbyn  y  gallu  gwladol. 

Yr  oedd  dolen  rydd,  pa  fodd  bynag,  yn  y  ddedfryd  hon  a  allai  gadw 
rhag  gwrthdarawiad  uniongyrchol ;  canys  er  y  penderfynai  fod  yr  Hen- 
aduriaeth  yn  rhwym  o  gymeryd  Mr.  Young  ar  brawf,  eto  ni  orchymynodd 
hyny,  ac  felly  peidiodd  ag  ymyryd  â'u  rhyddweithrediad.  Cododd 
achos  yn  bur  fuan  yn  yr  hwn  y  cymerwyd  y  cam  pellach  hwn  o  weith- 
rediad.  Heb  fanylu,  digon  ydyw  dyweyd  ddarfod  i'r  llýs  gwladol  pan 
oedd  Henaduriaeth  Dunkeld  ynghylch  ordeinio  brawd  i  blwyí  gwâg, 
ganiatâu  gwaharddeb  iddynt,  ac  felly  geisio  eu  rhwystro  ynglŷn  â'r 
gweithrediad  ysbrydol  hollol  yma.  Beth  oedd  i'w  wneyd?  Aeth  yr 
Henaduriaeth  ymlaen  â' r  ordeiniad  fel  pe  heb  glywed  gair,  am  yr  hyn 
y  gwýsiwyd  hwy  o  flaen  "  eu  gwell,"  lle  y  dywedwyd  wrthynt  mai  y 
tro  nesaf  y  torent  waharddeb  fel  hyn,  yr  ymwelid  â  hwy  gan  holl  lymder 
y  gyfraith,  yr  hyn  o'i  gyfieithu  ydyw,  cartref  yn  ngharchar  Calton. 
Erbyn  hyn  gwelid  nad  oedd  y  frwydr  ond  hen  frwydr  y  Cyfammodwyr 
mewn  gwisg  newydd,  a  rhaid  ydoedd  ei  hymladd  allan. 

Un  auhawsder  mawr  a  deimlid  er  dwyn  barn  i  fuddugoliaeth  ydoedd, 
nad  oedd  yr  eglwys  ei  hunan  yn  un  ar  y  pwnc.  Gwelsom  fod  ymbleidio 
yn  eu  plith  yn  y  cysylltiad  hwn.    Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  blaid  efengylaidd 


493  DR.    GUTHRIE. 

ymladd  á'u  brodyr  eu  hunain,  ac  â'r  gallu  gwladol  yr  un  pryd.  Cododd 
achos  drachefn  a  ddaeth  â  hyn  eto  i  bwynt.  Cyflwynodd  Arglwydd 
Fife  ddyn  ieuanc  yn  weinidog  i  blwyf  Marnoch,  poblogaeth  o  dair  mil, 
mor  hynod  anmhoblogaidd,  fel  y  methwyd  cael  ond  un,  a  hwnw  ond 
tafarnwr,  i  arwyddo  yr  alwad  iddo.  Gwrthododd  Henaduriaeth  Strath- 
bogie  ei  gymeryd  ar  brawf  ar  y  cyntaf,  ond  ar  ddangosiad  cilddannedd 
y  gallu  gwladol,  dychrynwyd  mwyafrif  o'r  aelodau,  yn  cynnwys  saith  o 
weinidogion  i  roi  derbyniad  iddo.  Ar  unwaith,  dacw  allu  uchaf  yr 
eglwys  ar  waith  er  amddiffyn  ei  hawliau,  mewn  condemno  y  saith  hyn, 
trwy  eu  hattal  rhag  cyflawni  dyledswyddau  eu  swydd  am  dymmor.  Aeth 
y  Gymanfa  ymlaen  i  enwi  rhai  o'i  gweinidogion  galluocaf  i  lanw  pulpudau 
y  plwyfi  hyn  yn  y  cyfamser,  ac  ymhlith  yr  enwedigion  hyny  cawn 
Dr.  Guthrie.  Wrth  gwrs,  appeliodd  y  seithwŷr  at  y  gallu  gwladol  am 
nodded,  nid  yn  unig  yn  y  ffordd  o  gyflog,  ond  llawn  ryddid  i  wasanaethu 
eu  plwyfi  fel  o'r  blaen,  a  chaed  gwaharddebau  i  rwystro  yr  ymwelwyr 
hyn  i  darfu  dim  ar  eu  praidd.  Nid  oedd  gwaharddeb  ar  y  cyntaf  ond 
i'w  rhwystro  i  fyned  i  eglwysi  ac  ysgoldai  y  plwyfi.  Aeth  Guthrie 
i  lawr  yno  yn  Chwefror,  1840,  a  thra  y  bu  yn  gwasanaethu,  cawsant 
waharddeb  bellach  yn  eu  rhwystro  i  bregethu  na  gweinyddu  yr  ordin- 
hadau  mewn  unrhyw  adeilad  o  gwbl  yn  y  dosbarth,  nac  hyd  yn  nôd  ar 
y  ffordd  fawr,  neu  ar  y  gwaenydd  agored.  Cynnyrchodd  hyn  ddigofaint 
dynion  goreu  pob  plaid,  a  dechreuai  y  blaid  gymedrol  ofni  mai  tòri  y 
llinyn  a  ddilynai  gylymiad  rhy  dýn  arno.  Gwasanaethwyd  gwaharddeb 
ar  Dr.  Guthrie  tra  yn  Keith. 

Fel  hyn  yr  adrodda  yr  hanes  ei  hunan  : — "  Wrth  fyned  i  bregethu  i 
Strathbogie,  cyfarfyddwyd  fi  a  gwaharddeb  y  llŷs  gwladol,  gwaharddeb 
i'r  hyn  ynglýn  â  materion  gwladol,  y  rhoddaswn  iddi  yr  ufudd-dod 
llwyraf.  Ar  ddydd  yr  Arglwydd,  pan  oeddwn  yn  parotöi  at  y  gwasanaeth 
dwyfol,  i  mewn  daeth  gwas  y  gyfraith,  gan  gyflwyno  i  mi  y  waharddeb. 
Dywedais  wrtho  ei  fod  ef  wedi  gwneyd  ei  ddyledswydd,  ac  y  gwnawn 
innau  fy  nyledswydd.  Gwaherddid  i  mi  dan  boen  carchar  Calton  Hill  i 
bregethu  yr  eíengyl  yn  eglwysi  plwyfol  Strathbogie.  Dywedais,  Eiddo 
y  wladwriaeth,  yr  eglwysi  a'r  ysgoldai,  o  ran  y  coed  a'r  cèryg,  ni 
ymyraf  ynddynt.  Gwaherddid  i  mi  bregethu  yn  y  mynwentydd,  am  mai 
eiddo  y  wladwriaeth  ydyw  llwch  y  meirw,  ni  ymyraf  yno.  Ond  pan  y 
gwahardda  yr  Arglwyddi  gwladol  hyn  i  mi  bregethu  efengyl  fendigedig 
íy  Meistr,  a  chynnyg  iachawdwriaeth  i  bechaduriaid  yn  unrhyw  le  yn  y 
dosbarth  o  dan  ffuríafen  y  nefoedd,  gosodaf  y  waharddeb  o  dan  draed, 
a  phregethaf  yr  efengyl." 

Tra  y  mae  y  frwydr  yn  dyfod  yn  agosach,  a'i  dylanwad  yn  dwyseiddio, 
nid  ydym  yn  cael  Guthrie  yn  cymeryd  rhan  arweinydd  uniongyrcbol  yn 
y  llysoedd  eglwysig.  Eglura  efe  ei  hun  hyny,  pan  y  dywed  mai  ei 
atebiad  i'r  cwestiwn  paham  na  wnai  areithiau  yn  Henaduriaeth  Edin- 
burgh  fel  y  gwnai  yn  Arbroath,  fyddai  ein  bod  yn  siarad  trwy  gynghor- 
wyr  yn  Henaduriaeth  Edinburgh ;  oblegid  pan  y  mae  Cunningham  a 
Candlish  yn  siarad  ar  rhyw  fater,  nid  oes  anghen  ychwanegu  gair  atynt. 
Ychwanegai  ar  amgylchiad  arall,  "y  byddai  yn  teimlo  yn  hynod  ddiolch- 
gar  fod  Duw  wedi  bendithio  eu  heglwys  a  chynifer  o  ddynion  oeddynt,  nid 
ynunigynuwch,ondynmedduchwaethhefyd  atlysoeddeglwysig.  Yrwyf 
yn  foddlawn  i  aros  yn  y  caban,  a  gadael  i  eraill  y  gorchwyl  o  gerdded  ar  y 


DR.    GUTÍIRIE.  493 

bwrdd."  Onder  y  synîai  fel  hyn  am  dano  ei  hun,  yr  oedd  ei  bresennoldeb 
yn  allu  pwysig  i'w  eglwys  yn  ei  hargyfwng  presennol.  Nis  gallwn  yn 
well  yn  y  fan  hon  na  dyfynu  geiriau  Dr.  Candlish  am  dano  yn  ei 
bregeth  angladdol  iddo : — "  Yr  oedd  Guthrie  yn  allu  diail  ynddo  ei 
hunan,  ac  yn  codi  yn  yr  ystyr  yma  uwchlaw  pob  gallu  arall.  Ni  ddaríu 
iddo  anturio  llawer  i  dir  dadleuaeth  eglwysig,  na  gweinyddiadau 
cyffredin  yr  eglwys  ;  gadawai  hyny  i  eraill,  rhagoriaeth  pa  rai  a  gyd- 
nabyddai  yn  rhwydd.  Ond  yn  ei  gylch  a'i  ffyrdd  ei  hun,  yr  ydoedd  i 
ni,  ac  i'r  egwyddorion  y  gweithredai  arnynt,  yn  dŵr  o  gadernid.  Yr 
oedd  ei  hyawdledd,  yn  unig,  mor  nodweddiadol  o  hono  ei  hunan,  mor 
drwyadl  ysbrydoledig  gan  ei  dymher  bersonol,  mor  lawn  yn  wastad 
o  arabedd  dymunol,  mor  dueddol  o  fîlachio  yn  saethau  o  ffraethineb,  ac 
eto,  trwy  y  cwbl,  mor  ddwfn-deimladwy  a  pharod  i  appeliadau  tyner 
a  serchog — gwnai  y  ddawn  hon,  pe  heb  yr  un  arall,  yn  rhodd  anmhris- 
iadwy  i'n  heglwys  yn  nghyfyngder  ei  deng  mlynedd  ymgyrch,  ac  ar  ol 
hyny."  "  Cyn  yr  ymraniad,"  meddai  ei  hunan,  "yr  oeddwn  yn  amlach 
yn  cael  fy  hunan  gyda'r  magnelau,  nag  wrth  y  llyw." 

Er  hyn  oll  ni  fu  gwasanaeth  neb  yn  íwy  gwerthíawr  er  llwyddiant 
yr  ymdrech  na  gwasanaeth  Guthrie,  ac  y  mae  yn  ddiammheuol  y  gellir 
pr'iodoli  y  dylanwad  a  gariodd  yr  ymdrech  ar  gorff  y  werin  yn  íwy  i 
hyawdledd  a  thân  areithyddol  Dr.  Guthrie  nag  odid  neb  arall.  Gwir 
ydoedd  geiriau  Arglwydd  Palmerston  am  dani,  "  fod  Ysgotland  yn  wen- 
fflam  ar  y  cwestiwn  eglwysig."  Yr  ydym  yn  ei  gaei  yn  rhanu  teuluoedd, 
ac  fod  hyd  yn  nôd  bechgyn  yr  ysgolion  elfenol  yn  rhanu  eu  hunain 
yn  bleidiau  ar  yr  enwau  adnabyddus.  Mae  yn  anhygoel  y  llênyddiaeth 
ddadleuol  gynnyrchodd  yr  ymgyrch  hefyd.  Meddylier  am  saith  gant 
a  phedwar  ugain  a  dau  o  draethodau  gwahanol  ar  yr  un  pwnc  yma  yn 
ymddangos  mewn  ychydig  amser,  ac  yn  cael  eu  lledaenu  wrth  y  mil- 
oedd,  ac  yn  syrthio  fel  plŷf  eira  dros  yr  holl  dir.  Yn  bur  ebrwydd,  yr 
oedd  yr  holl  wlad  wedi  ei  meddiannu  gan  y  symudiad,  a  sylw  gwledydd 
eraill  yn  cael  ei  dŷnu  tuag  ati  gyda  dyddordeb  cynnyddol  a  pharhaus. 
Yn  niwedd  1840,  ni  a  gawn  Eglwys  Henaduriaethol  yr  Iwerddon  mewn 
cydymdeimlad  llawn  á'r  blaid  eíengylaidd  yn  gwahodd  dirprwyaeth  o 
Ysgotland  i  ymweled  â'r  Iwerddon.  Nid  oedd  un  ddirprwyaeth  o'r  fath 
yn  gyflawn  heb  fod  Guthrie  yn  aelod  o  honi,  ac  yn  Chweíror,  1841,  fe'i 
ceir  yn  cychwyn  yn  nghwmni  y  Parch.  C.  J.  Brown  a  Mr.  Bridges  i'r 
daith  hono.  Dyddorol  anarferol  ydyw  ei  lythyrau  at  ei  deulu  yn  des- 
grifìo  y  daith  a'r  cyfarfodydd.  Tystia  y  Parch.  C.  J.  (yn  awr  Dr.)  Brown, 
ymhlith  pethau  eraill,  mai  Guthrie  oedd  bywyd  y  daith  drwyddi/yn 
gystal  mewn  cynnal  i  fyny  galon  ei  gymdeithion,  ac  mewn  dylanwad  ar 
y  cynnulleidfäoedd  Gwyddelig  er  ennill  cydymdeimlad  o'u  plaid. 

Yn  union  ar  ol  eu  dychweliad  i  Edinburgh,  dygodd  Duc  Argyll  ei 
fesur  i  Dý  yr  Arglwyddi  er  amcanu  teríynu  yr  ymrafael.  Er  mor 
hannerogydoedd,  boddlonai  y  blaid  Efengylaidd  ar  y  cyfan  iddo,  ond 
cawn  Guthrie,  yn  llawn  cydwybod  i  grefydd,  yn  dadgan  yn  groew  bell- 
ach  nad  oedd  dim  erbyn  hyn  a  benderfynai  y  cwestiwn  ond  llwyr  ddi- 
ddymiad  nawddogaeth,  yr  hyn  a  gyhoeddai  o'r  dechre  yn  groes  i 
ysgrythyr  a  rheswm.  Wrth  ddyweyd  hyn,  pell  ydym  o  feddwl  fod 
Dr.  Guthrie  yn  ystyried  nawddogaeth  yn  brif  bwynt  yr  ymdrechfa ;  na, 
gwyddai  fod  egwyddorion  uwch  a  phwysicach  yn  y  chwareu.    Ar  ol 


491  DR.    GDTHBIB. 

cymhariaeth  o  íaes  Waterloo,  efe  a  ddywed,  "  Felly  yma,  dechreuodd  y 
frwydr  gyda  hawliau  y  bobl,  ond  daeth  ymlaen  yn  gyson  a  grymus,  nes 
trwy  ei  hymestyniad  y  daeth  i  gynnwys  o  fewn  i  dwrf  a  llŵch  yr  ym- 
drech  yr  egwyddor  ardderchog,  ganolbwyntiol,  a  chysegredig  o  hawl 
Iesu  Grist  íel  Brenin  i  lywodraethu  o  fewn  ei  eglwys  ei  hunan." 

Yr  oedd  y  frwydr  yn  amlwg  erbyn  hyn  yn  dyfod  i  gy  sylltiadau  a  dystient 
nad  oedd  y  diwedd  ymhell.  Cariwyd  y  cynnygiad  am  lwyr  ddiddymiad 
nawddogaeth  yn  Nghymanfa  1842  gyda  mwyafrif  ardderchog.  Teimlai 
yr  arweinwyr  nad  oedd  ei  hymladd  fel  hyn  ond  coll  amser,  ei  bod  yn 
bryd  bellach  dwyn  y  cwbl  i  brawf.  Ni  a'u  cawn  trwy  Mr.  Dunlop  yn 
tŷnu  allan  osodiad  o'u  hawliau  (Claim  o/Rights),  yr  hwn  a  anfonwyd 
i'r  Llywodraeth.  Yr  oedd  o'r  un  natur  ac  i'r  un  cyfeiriad  ag  a  nodwyd 
genym  o'r  blaen,  nas  gallai  yr  eglwys  roddi  fyny  ei  hawliau  ysbrydol  yn 
unol  â  Gair  Duw  i  unrhy w  lywodraeth  wladol.  Yn  yr  adeg  hon  parodd 
dyfarniad  y  gallu  gwladol  yn  ail  achos  Auchterarder  yn  erbyn  yr 
eglwys  iddynt  «deimlo  nad  oedd  mynyd  i'w  golli  o  gwbl.  Gan  hyny, 
penderfynwyd  galw  cynnadledd  o'r  holl  eglwys  i  ystyried  eu  sefyllfa ; 
ac  yn  ddiammheuol  dyma  y  cyfarfod  a  benderfynodd  dynged  yr  eglwys 
yn  yr  ymdrechfa.  Hawdd  casglu  y  fath  bryder  a  feddiannai  yr  arwein- 
wyr  gyda  golwg  ar  ganlyniad  y  gynnadledd,  ac  yn  eu  niysg  ni  a  gawn 
lythyrau  oddiwrth  Guthrie  at  gyfeillion  a  pherthynasau  yn  dadgan 
pryder  dwfn  ynghylch  eu  dyfodol. 

Pa  fodd  bynag,  llwyddiant  fu  y  gynnadledd  ymhob  ystyr.  Yr  oedd 
yn  bresennol  bedwar  cant  a  thriugain  a  phump  o  weinidogion  o  bob 
cẁr  o'r  wlad  wedi  cyfarfod  yn  Eglwys  Roxburgh,  Edinburgh,  ar  ddydd- 
iau  niwlog  Tachwedd.  Dyma  y  nifer  mwyaf  o  weinidogion  a  fu  erioed 
o 'r  blaea.  wedi  cyfarfod  mewn  cynghor  yn  Ysgotland.  Dau  gwestiwn 
oedd  ger  bron :  Yn  laf,  Beth  ydyw  ein  cŵyn,  a'n  meddyginiaeth  ar  ei 
gyfer?  Yn  2il,  Beth  ydyw  dyledswydd  yr  Eglwys  os  gwrthodir  can- 
iatâu  i  ni  y  feddyginiaeth  hon  ?  Ni  chyhoeddwyd  adroddiad  o'r  gweith- 
rediadau,  ond  dywedir  fod  yno  bob  unfrydedd  na  allent  aros  yn  ychwa- 
neg  mewn  Eglwys  y  gwrthodid  iddynt  hawliau  cyfiawn  teyrnas  yr 
Arglwydd  Iesu  ar  y  ddaear.  Deuent  i  hyn  yma  er  gweled  y  byddai 
cario  yr  egwyddor  allan  yn  eu  colledu  o'u  bywiolaethau,  ac  yn  eu  taflu 
yn  gwbl  ar  drugaredd  eu  brodyr  crefyddol  a  rhagluniaeth  Duw  am  eu 
bara  beunyddiol.  Bu  tact  Dr.  Guthrie  o  werth  annhraethol  iddynt  yn 
y  gynnadledd  hon,  a  llwyddodd  amryw  weithiau,  pan  oedd  y  Uestr  yn 
ymddangos  yn  myned  i'r  graig,  trwy  ei  arabedd  a'i  natur  dda,  i  daflu 
olew  ar  y  dyfroedd,  ac  i  ddwyn  y  llestr  i  dd'iogelwch.  Ni  anghofìodd  neb 
oedd  yn  gwrando  arno  ei  waith  ar  ddiwedd  ei  araeth  yn  adrodd  yr  adnod 
hono,  fel  mynegiad  uwch  ei  awdurdod,  o  eiddo  y  Meistr  a  wasanaethai, 
u  Yn  wir,  meddaf  i  chwi,  nid  oes  neb  a'r  a  adawodd  dŷ,  neu  r'ieüi,  neu 
frodyr,  neu  wraig,  neu  blant,  er  mwyn  teyrnas  Dduw,  a'r  nis  derbyn 
lawer  cymaint  yn  y  pryd  hwn,  ac  yn  y  byd  a  ddaw  fywyd  tragywyddol." 

Trefhwyd  i  roi  hysbysrwydd  i'r  holl  wlad  am  yr  hyn  y  daeth  y  gyn- 
nadledd  iddo,  a  rhanwyd  yr  holl  blwyfi,  pleidiol  a  gwrthwynebus,  rhwng 
gwahanol  weinidogion,  i  egluro  iddynt  agwedd  pethau.  Syrthiodd  coel- 
jbren  Guthrie  i  fyned  i  Henaduriaethau  Haddington  a  Dunbar.  Deall- 
wyd  ar  unwaith  fod  y  werin  o'u  plaid ;  ac  yn  eglwys  y  Doctor,  yr  ydym 
yn  cael  fod  rhai  o'r  aelodau  er  ys  misoedd  yn  cadw  ariaa  ya  y  Bauc 


DR.   GüTriRIF.  495 

Cynnilo,  er  cyfarfod  yr  hyn  a  ystyrient  yn  anocheladwy.  Yr  oedd 
masnachwyr  cyffredin  mewn  rhan  dlawd  o'r  ddinas  wedi  gwneyd  eu 
meddwl  i  fyny  i  dalu  punt  yn  flynyddol  am  eisteddle  yn  yr  addoldŷ, 
a  morwynion,  er  yn  cynnal  rhîaint  methedig  yn  yr  Ucheldiroedd,  yn 
dwyn  o'u  prinder  i  gyfarfod  yr  argyfwng  yr  oedd  yr  eglwys  ynddo. 
Taith  i'w  chofio  ydoedd  hon  yn  hanes  Guthrie.  Siaradai  â  chynnull- 
f äoedd  ll'iosog  yn  yr  awyr  agored  am  oriau  bwy  gilydd.  Yn  wir,  ni 
siaradai  un  tro  am  lai  na  dwy  awr  o  amser.  "  Yr  wyf  yn  dechreu 
meddwl,"  meddai,  "  y  gwnaf,  ar  ol  y  prawf  hwn  o  waith  nosawl,  breg- 
ethwr  teithiol  ardderchog,  cyfartal  i  Whitfield  ei  hunan  î  Y  gwir 
ddiogelwch  ydyw,  bwytewch  ddigon,  gorweddwch  wyth  neu  naw  awr  yn 
y  gwely,  ac  yn  fwy  na'r  cwhl,  peidiwch  yfed  dim  byd  cryfach  na  dwfr  oer." 
Nid  ydyw  y  sylw  diweddaf  hwn  yn  annheilwng  o  ystyriaeth  yr  ychydig 
flaenoriaid  Methodistaidd  ucheldybus  hyny  a  dueddant  i  briodoli  diffyg 
lleisiol  mwyafrif  gweinidogion  ein  Cymdeithasf  äoedd  diweddar  i'r  ffaith 
eu  bod  yn  ddirwestwyr. 

Un  peth  oedd  yn  eisieu  er  penderfynu  y  cwestiwn,  a  chafwyd  ef  ar  y 
4ydd  o  Ionawr,  1843 — atebiad  y  Llywodraeth  i'w  gosodiad  o'u  hawliau 
a  gyflwynasid  ganddynt  yn  y  mis  Awst  blaenorol.  Cyhoeddai  yr 
ystyrid  cais  yr  Eglwys  yn  afresymol,  ac  nas  gallai  y  Llywodraeth 
gynghori  ei  Mawrhydi  i  gydsynio  â'r  gofynion.  Nid  oedd  eisieu  ond  i'r 
Senedd  gefnogi  y  Ẅeinyddiaeth  yn  y  dyfarniad  hwn  na  fyddai  y  gwaith 
ar  ben.  Gwnaed  hyny  ar  y  7fed  o  Fawrth,  1843,  a  chollwyd  y  cais  am 
bwyllgor  ymchwiliadol  gan  fwyafrif  o  135,  yr  hyn,  wrth  gwrs,  oedd  yn 
oruchafiaeth  i'r  Llywodraeth,  ac  yn  gadarnhâd  i'w  gweithrediadau. 

Galwyd  y  Gyraanfa  Gyffredinol  ynghyd  ar  y  18fed  o  Fai,  1843. 
Wrth  adael  ei  dý  y  boreu  hwnw,  cawn  Dr.  Guthrie  yn  dyweyd  wrth  ei 
wraig  mewn  tôn  siriol  ond  hollol  benderfynol, — "  Wel,  Annie,  dyma  y 
tro  diweddaf  yr  âf  allan  trwy  y  drŵs  hwn  yn  weinidog  Eglwys  Sefydl- 
edig."  Ymhen  tuag  ugain  mlynedd,  ni  a'i  cawn  yn  desgrifio  yr  olygfa 
fel  hyn : — 

11  Y  mae  rhywbeth  mwy  hyawdl  nag  areithyddiaeth.  Meiddiaf  ddyweyd  na  phreg- 
ethodd  Hall,  Foster,  na  Chalmers,  eriood  bregeth  íwy  effeithiol  ac  aruchel  ag  eiddo 
y  gweinidog  lleiaf  ci  ddoniau  o  eiddo  ein  Heglwys  ar  y  18fed  o  Fai,  1843,  pan  y 
rhoddodd  i  fyny  ei  fywoliaeth  er  cadw  ei  egwyddorion,  ac  yr  ymunodd  â'r  dyrfa  a 
ymwthiai  allan  trwy  ddrŵs  Eglwys  St.  Andrew,  gan  rodio  yn  drefnus  a  rheolaidd,  a 
rhoddi  i  bobl  yr  Arglwydd  a  lanwent  yr  heolydd  achlysur  i  wylo  dagrau,  nid  o  ofid, 
ond  o  lawenydd,  fel  y  dywedent,  '  Dyma  hwy  yn  dyfod  !  Dyma  hwy  yn  dyfod  ! 
Diolch  i  Dduw,  deuant  ymlaen  ! ' 

"Ni  ddaethom  allan  yn  fyddin  fechan  wasgaredig  ;  ond  fel  afon  yn  ymwthio  allan 
o'r  Alp-rew — yn  afon  yn  ei  chychwyniad.  Mewn  rhif,  mewn  safle,  mewn  cyfoeth,  yn 
gystal  ag  mewn  duwioldeb,  gallaf  ddyweyd  fod  ein  Heglwys  yn  gyfiawn  o  faint  y 
dydd  y  ganed  hi.  Uwchlaw  y  cwbl,  ac  yn  nesaf  at  y  gweddiau  a  sancteiddiai  ein 
hachos,  dilynwyd  ni  gan  lu  o  gydwladwyr,  brwdfrydedd  y  rhai  a  gynneuwyd  wrth 
lvvch  merthyron,  a  rhai  na  welent  yn  ein  symudiad  ond  gwêdd  arall  aryrheu  ddydd- 
iau  gogoneddus  a  ennillodd  i  Ysgotland  ei  chlod,  ac  a  wnaeth  iddi  enw  a  chymeriad 
drwy  yr  holl  ddaear." 

Mor  wahanol  yr  ymadawiad  hwn  rhagor  ymadawiad  gweinidogion  y 
Sefydliad  yn  yr  Iwerddon.  Dyma  agos  i  bum'  cant  o  weinidogion  yn 
dadsefydlu  a  dadwaddoli  eu  hunain,  yn  gosod  i  lawr  wrth  allor  cyd- 
wybod  dderbyniadau  o  gan'  mil  o  bunnau  yn  y  flwyddyn,  cyfartal  i 


496  DR.    GUTHRIE. 

gyíalaf  o  ddwy  filiwn  o  bunnau.  Nid  rhyíedd  i  Mr.  Gladstone  ddyweyd 
am  danynt,  nad  oedd  un  gair  gwanach  nac  îs  na  mawrhydi  yn 
gynihwysiadol  atynt,  yn  ol  ysbryd  beirniadaeth  hanesyddol. 

Nid  yn  unig  y  mae  y  golled  i'r  Sefydliad  yn  íawr  mewn  nifer,  ond  y 
mae  cymeriad  y  dynion  a  gollodd  yn  gwneyd  y  golled  yn  llawer  iawn 
mwy.  Collodd  ei  dynion  goreu,  mwyaf  dysgedig,  hyawdl,  tanllyd,  a 
duwiol.  Wrth  ddyweyd  hyn,  nid  ydym  o  gwbl  am  awgrymu  i'r  cwbl 
o'r  dosbarthiadau  hyn  ymadael,  ond  aeth  y  corff  mawr  o'r  dynion  mwyaf 
cydwybodol  allan  gyda'u  gilydd.  Mewn  sylw  ar  air  o  anerchiad  Mr. 
Norman  McLeod,  eu  bod  wedi  cynneu  tân  yn  yr  hen  dŷ,  a  gadael 
iddynt  hwythau  ei  roi  allan,  helaetha  Dr.  Guthrie  mai  ei  syniad  ef 
ydoedd  eu  bod  wedi  myned  â  bron  yr  holl  dân  gyda  hwy  allan.  Ac  os 
oedd  peth  yn  aros,  eu  bod  wedi  gadael  digonedd  o  beiriannau  dwfr  i'w 
roi  allan.  Eto  nid  yn  unig  aeth  y  dynion  goreu  allan,  ond  wedi  amser 
dyladwy,  dyma  bob  cenadwr  o  eiddo  Eglwys  Ysgotland  yn  y  gwledydd 
tramor,  gyda  Dr.  Dufffel  eu  pen,  yn  dilyn  eu  brodyr,  ac  yn  ymuno 
â'r  Eglwys  Eydd  a  ffurfiasid  ganddynt  yn  Canonmills  y  18fed  o  Fai 
bythgofiadwy  yn  1843.  Llawenycha  Guthrie  yn  nghydymdeimlad 
enwadau  Ymneillduol  Ysgotland  â  hwy  yn  eu  hymadawiad  a  r  Sefydliad, 
a  edrycha  ar  hyny  yn  weithred  o  hunanymwadiad  mawr,  ac  yn  dangos 
fod  eu  cariad  at  lwyddiant  crefydd  bur  ac  ysbrydol  yn  llywodraethu  eu 
holl  drafodaethau. 

Daeth  cydymdeimlad  iddynt  o  bob  cyfeiriad,  ac  ymhlith  y  lli'aws  ni 
a  gawn  nodiad  fod  eiddo  y  Methodistiaid  Calfinaidd  Cymreig  wedi  ei 
dderbyn  ganddynt,  a  sirioli  llawer  ar  eu  meddyliau.  Mater  o  hanes- 
iaeth  ydyw  ei  llwyddiant  o  hyny  hyd  yn  bresennol.  Carasem  roddi 
sylwadau  rhagorol  Guthrie  ei  hunan  ar  y  mater  fel  y  traddododd  hwy 
yn  ei  anerchiad  o  Gadair  Lywyddol  eu  Cymanfa  yn  1862,  ond  yr  ydym 
wedi  bod  hwyrach  yn  rhy  faith  eisoes.  Ein  hunig  esgusawd  dros  y 
meithder  hwn  ydyw,  fod  hanes  gwrthddrych  ein  hysgrif  mor  gymhleth- 
edig  â  hanes  yr  argyfwng  hwn  o  eiddo  crefydd  yn  Ysgotland,  fel  nas 
gellir  gweled  y  cymeriad  dysglaer,  a'r  craffder,  a'r  gallu,  ond  mewn 
undeb  â  hanes  yr  Eglwys  y  dadblygwyd  ef  ynglŷn  â  hi. 

Ehaid  prysuro  weithian  at  hanes  blynyddoedd  dilynol  ei  fywyd.  Nid 
adeg  o  orphwysdra  gafodd  ef  ar  ol  hyn,  ond  gweithio  caled  iawn  hyd  y 
diwedd.  Yr  oedd  cylchoedd  o  weithgarwch  yn  cael  eu  tòri  ar  ei  gyfer, 
nad  oedd  neb  mor  gymhwys  i'w  llanw  ág  efe.  Y  cymeriad  cyntaf  y 
mae  yn  debyg  y  gosododd  amgylchiadau  neillduol  cychwyniad  yr  Eglwys 
Eydd  ef  ynddo  ydyw  fel  Casglydd  a  Eheolwr  y  Drysorfa  er  adeiladu  tai 
i'r  gweinidogion  a  droisent  allan. 

Teimlai  Dr.  Guthrie  o  hyd,  faint  bynag  oedd  yr  aberth  arianol  y 
gelwid  ar  y  gweinidogion  yn  y  trefydd  i'w  wneyd,  mai  ar  eu  brodyr  yn 
y  wlad  y  disgynai  y  baich  trymaf.  Ysgafn  yr  ystyriai  y  peth  iddo  ei 
hun,  er  ei  fod  yn  golledwr  arianol  o  tua  chan'  punt  yn  y  flwyddyn  tra 
y  bu  byw.  Ond  yn  y  wlad  daeth  tòn  yr  ymraniad,  gwelodd  y  gweini- 
dogion  hi  yn  eglur,  ac  wynebasant  hi  yn  hýf ;  ond  torodd  drostynt,  gan 
adael  llawer  o  honynt  ynghanol  drylliad  eu  cwbl  o  bethau  y  bywyd  hwn. 
Dyma  fel  y  dywed  ar  y  pen  hwn: — "  Cefais  achlysur  i  ymweled  â  llawer 
o'r  bythynod  y  mae  ein  gweinidogion  yn  byw  ynddynt  ar  hyn  o  bryd,  a 
theimlaf  dan  rwymau  i  ddyweyd,  fel  dyn  gonest,  na  bu  cabldraeth  mwy 
ofnadwy  erioed  na  haeru  fod  y  dynion  kya  yu  gofiáio  y  côW  a  gymeras- 


DE.  GÜTHRÎE.  497 

ant ;  ond  gadewch  i  mi  ddyweyd  wrthych  íod  llawer  o  honynt  yn  byw 
yn  foddlawn,  a  dystaw,  a  hapus,  gyda'u  teuluoedd,  ar  y  drydedd  ran  o'u 
cyflogau  blaenorol."  Nid  dyma  ychwaith  yr  unig  fath  o  ddyoddefaint  y 
gelwid  arnynt  i  fyned  trwyddo;  na,  bu  raid  wynebu  yn  wrol  bob  gwrth- 
wynebiad  dichonadwy  oddiallan.  Gwnaed  ailargraffiad  o  erlidigaethau 
Charles  II.  er  attal  cymundeb  rhwng  gweinidogion  yr  Eglwys  Eydd  â'u 
praidd.  Gwnaed  pob  ymdrech  i'w  difodi  trwy  wrthod  lleoedd  iddynt  i 
adeiladu.  Dygwyd  hawliau  meddiannau  i  ormesu  hawliau  cydwybod, 
gan  y  gwrthodid  pob  cynnyg  am  bryniant  unrhyw  ran  o  dir,  er  rhoi  ei 
lawn  werth  am  dano.  Nid  rhyfedd  i  hyn  oll  gynhyrfu  Guthrie  drwyddo. 
Daeth  y  peth  mor  annyoddefol,  a  geiriau  cyrhaeddgar  Guthrie  am  yr 
erlidigaeth  mor  hallt,  fel  y  cyttunwyd  ar  ymchwiliad  seneddol  i'r  mater, 
a  Dr.  Guthrie  oedd  un  o'r  prif  dystion  yn  yr  ymchwiliad.  Y  mae  ei 
dystiolaeth  yn  neillduol  o  ddyddorol,  yn  enwedig  fel  y  mae  yn  cyfarfod 
y  cwestiynau  yr  oedd  yn  amlwg  arnynt  eu  bod  wedi  eu  bwriadu  fel 
maglau  i'w  rwydo.  Daeth  trwy  yr  arholiad  gan  beri  i  bawb  deimlo  fod 
cam  mawr  wedi  ei  ennill  yn  y  cyfeiriad  o  gael  lleoedd  i  adeiladu.  Bu 
rhai  yn  cynnal  gwasanaeth  mewn  pabell  symudol  ar  ros-diroedd  yr 
Highlands,  ond  gommeddid  iddynt  yr  hyn  a  ganiateid  yn  ddirwgnach  i'r 
crwydriaid  Gwyddelig  adnabyddus.  Nid  oedd  ganddynt  ond  crefydda 
ar  ganol  prif-ffordd  y  Brenin,  a  dyna  llo  bu  llawer  cynnulleidfa  trwy 
ystod  un  gauaf  caled,  heb  gysgod  na  thô  o  fath  yn  y  byd.  Anfonid 
Guthrie  i  bregethu  i  lawer  o'r  lleoedd  hyn  er  calondid  iddynt,  am  ei  fod 
mor  boblogaidd  ganddynt,  a  dyddorol  iawn  ydyw  yr  adroddiadau  a  geir 
ganddo  o'r  ymweliadau. 

Terfynodd  yr  ymchwiliad  seneddol  mewn  dadgan  yr  ystyrient  y  peth 
yn  gamwri,  ond  heb  gymeryd  un  mesur  er  ei  attal  peìlach  na  hyderu  y 
symudid  yr  achos  o  hono  trwy  i'r  perchenogion  ildio,  a  chaniatàu  tir- 
oedd  i  adeiladu.  Gwnaeth  rhai,  ond  gwrthododdy  lleill.  Pafoddbynag, 
daethant  o  un  i  un,  nes  yr  oedd  gwrthod  myned  yn  eithriadol  yn  eu 
hanes.  Er  ys  blynyddau  bellach,  y  mae  ganddynt  eu  Deddf  Seneddol 
i  hawlio  tir  at  addoldai  fel  at  reilffordd,  a'r  wlad  o  gŵr-bwy-gilydd  wedi 
ei  llanw  âg  eglwysi  Cristionogol  i  raddau  mwy  nag  un  wlad  arall  o  fewn 
terfynau  crêd. 

Yr  oedd  aiweinwyr  yr  eglwys  yn  argyhoeddedig  nad  oedd  dim  amser 
i'w  golli  i  barotöi  tai  i'r  gweinidogion  hyn  ;  ond  er  eu  hanrhydedd, 
rhaid  dyweyd,  iddynt  fel  gweinidogion  attal  y  pwyllgor  oedd  barod  i 
weithredu,  nes  yr  adeiledid  addoldai  ac  ysgoldai  dyddiol  i  ddechreu. 
Prawf  eto  o  hunanyniwadiad  a'i  gwnelai  yn  amlwg  o  nifer  rhai  rhagorol  y 
ddaear.  Cyn  i  ddwy  flynedd  o  hanes  yr  Eglwys  ddirwyn  i'rpen,  yr  oedd 
tua  saith  gan'  mil  o  bunnau  wedi  eu  codi  ganddi  at  wahanol  achosion, 
cannoedd  o  eglwysi  ac  ysgoldai  wedi  eu  hadeiladu,  ei  chenadaethau  yn 
llawn  gweithgarwch,  a'i  thrysorfa  gynnaliaethol  yn  cynnyddu  yn  an- 
rhydeddus.  "Trwy  adeiladu  Manses,"  (tai  i'r  gweinidogion,)  meddai 
Guthrie,  "  chwi  a  gwblhewch  ein  peirianwaith  eglwysig,  ac  a  roddwch 
i'r  Eglwys  Piydd  safle  o  barhâd  yn  y  wlad  na  feddai  heb  hyny." 

Felly  yn  Mai,  1845,  penderfynwyd  codi  trysorfa  gref  i'r  dyben  yma. 
Hanner  can'  mil  ar  un  adeg,  a  chan'  mil  o'r  diwedd,  oedd  y  swm  isaf  a 
ystyrid  yn  ddigonol.  Yr  oedd  gofyn  hyn  gan  bobl  oedd  wedi  eu  trethu 
mor  drwm  y  ddwy  flynecld  ddiweddaf  yn  hawlio  ffydd  gref,  ac  o'r  braidd 


498  DE.    GUTHRIE. 

nad  oedd  hyd  yn  nôd  Dr.  Guthrie  yn  ofni  y  canlyniad.  Y  peth  mawr 
anhebgorol  angenrheidiol  i'w  llwyddiant  oedd  dyn  cymhwys  i'w  gweithio 
allan.  Cafwyd  hwnw  yn  Dr.  Guthrie.  Ei  gwthio  a  wnaed  arno,  fel  y 
dy wed  ef  ei  hunan  yn  y  cyíarfod  cyntaf  y  hu  ynddo  ar  ran  yr  achos. 
"  Buasai  yn  llawer  gwell  genyf  aros  gartreí  gyda'm  teulu  a'm  praidd ; 
yr  wyf  wedi  cael  digon  o  siarad,  teithio,  ac  ymladd,  ac  wedi  blino  arno; 
ac  oni  bae  fod  genyf  reswm  cryf  i  gredu  mai  myfi  yw  y  'cardotyn  mawr' 
diweddaf  a  welwch  byth,  ac  oni  bae  fod  i'r  achos  fy  nghydymdeimlad 
goreu  a'm  dyddordeb  dyfnaf,  ni  buaswn  yn  ymgymeryd  âg  ef  o  gwbl. 
Buaswn  yn  ddedwydd  pe  buasai  yr  Eglwys  wedi  dewis  rhywun  mwy 
cymhwys  na  myfi  ;  ond  yr  wyf  yn  sicr  nad  oes  neb  mwy  cyfaddas  mewn 
un  ystyr,  oblegid  os  nad  oes  genyf  ben,  y  mae  genyf  galon  fawr  yn  y 
gwaith." 

Heblaw  ei  gymhwysderau  naturiol  at  y  gwaith  hwn,  yr  oedd  ei  gyd- 
nabyddiaeth  ëang  a  manwl  â  dyoddefiadau  ei  frodyr,  yn  gystal  a'i 
ddesgrifiadau  bywiog  a  theimladwy  o  honynt  yn  peri  mai  anhawdd 
iawn,  os  nad  anmhosibl,  oedd  cael  ei  ragorach.  Ychwanegwn  un 
desgrifiad  o'i  eiddo  o  fwthyn  gweinidog  defnyddiol,  er  dangos  mor 
naturiol  i'w  oedd  ddawn  ennyn  cydymdeimlad  ar  unwaith  : — 

"  Aethum  allan  y  gauaf  diweddaf  i  edrych  am  Mr.  Baird,  gweinidog  a  adawodd  un 
o'r  manses  prydferthaf  yn  Ysgotland,  a  chefais  ef  mewn  bwthyn  hychan  salw,  yn 
cynnwys  dwy  ystafell,  gyda  chloset  cyfyng  oddi  tanodd,  a  garret  oddi  arnodd.  Y  nos 
a  ddaeth,  a  gofynais  pa  le  yr  oeddwn  i  gysgu.  Dangosodd  gloset  i  mi.  Yr  oedd  y 
muriau  yn  wlybion,  ac  nid  oedd  modd  rhoi  tân  yno  i'w  sychu.  Edrychais  yn  synedig 
ar  y  lle,  ond  nid  oedd  dim  dewisiad.  •  Yn  awr,  Mr.  Baird/  meddwn,  '  pa  le  yr 
ydych  chwi  yn  myned  i  gysgu?'  'Deuwch,'  meddai,  'a  dangosaf  i  chwi.'  Felly  efe 
a  ddringodd  fath  o  risiau  tyllog,  ac  a  aeth  i  fyny  i'r  garret,  a  dyna  lle  yr  oedd 
efrydfa  y  gweinidog,  gyda  chadair,  hwrdd,  a  gwely  flochs.  Ychydig  fodfeddi  oddi- 
arnodd  yr  oedd  llechi  y  tô,  heb  ddim  calch  arnynt,  ac  mor  wyned  gan  y  llwydrew 
odditanynt  ag  oeddynt  felly  gan  yr  eira  oddiarnynt.  Pan  ddaeth  i  lawr  boreu 
drannoeth,  gofynais  iddo  pa  fodd  yr  oedd  wedi  treulio  y  noswaith,  a  dywedodd  na 
chauodd  ei  lygad  unwaith  gan  faint  yr  oerfel.  Yr  oedd  hyd  yn  nôd  ei  anadliad  ar  y 
gwrthbanau  wedi  rhewi  mor  galed  â'r  rhew  oddiallan .  Yr  wy f  yn  meiddio  dyweyd 
fod  y  dyn  hwn  yn  gorwedd  mewn  bedd  merthyr." 

Nid  oedd  hwn  ond  engraifft  o  ugeiniau  o  rai  tebyg  ar  hŷd  a  Uêd~  y 
wlad.  A  dyma  ymgymeriad  mawr  Guthrie  bellach  ydyw  sicrhâu  trysorfa 
i  gael  annedd-dai  cysurus  i'r  gwroniaid  anghymmarol  hyn.  Aeth  ar 
daith  trwy  ogleddbarth  y  wlad  i  ddechreu,  nid  i  gasglu  arian,  meddai 
efe  ei  hun,  ond  i  gasglu  yr  hyn  a  wnelai  arian  iddo  ;  a  chyda  mesur  o 
ofid  yr  ydym  yn  gorfod  gadael  heibio  y  llythyrau  dyddorol  a  ysgrifen- 
odd  ar  y  daith  hono,  rhag  dyfynu  o  honynt.  Y  mae  y  desgrifiad  o'r 
ddau  Mackensies  o  Tongue  yn  neillduol  o  effeithiol.  Erbyn  ei  ddy- 
chweliad  o'r  daith  hon,  yr  oedd  cynllun  y  Drysorfa  wedi  cael  cyttuno 
arno.  Yr  oedd  eisieu  saith  gant  o  dai.  Y  swm  gwreiddiol  yr  amcenid 
ato  oedd  hanner  can'  mili  gyfarfod  anghenion  presennol,  ac  i'w  gwneyd 
yn  gan'  mil  yn  y  diwedd.  Nid  oedd  y  drysorfa  i  wneyd  i  ffordd,  ond  i 
symbylu  ac  attodi,  ymdrechion  cynnulleidfäol.  Yr  oedd  pob  cynnull- 
eidfa  i  dderbyn  o  honi  rodd  o  ddau  gant  o  bunnau.  Faint  bynag  o  gost 
dros  ben  hyn  y  yr  elid  iddi,  yr  oedd  i'w  godi  ganddynt  hwy  eu  hunain. 
Trefnwyd  i  weinidogion  plwyfi  yr  Ucheldiroedd  íel  y  rhai  cyntaf  i 
dderbyn  o  honi;  yn  nesaf,  plwyfi  gwledig  yr  Iseldhoedd;  yna  y  rhai 


DR.   GUTHRIE.  499 

oeddynt  yn  y  trefi  lleiaf ;  ac  yn  olaf,îy  rhai  oeddynt  wedi  sefydlu  fel  Dr. 
Guthrie,  ei  hunan,  yn  y  trefydd  mawrion.  Nid  oedd  ond  y  dosbarth 
canol  a'r  dosbarth  uchaf  i  roddi  yn  y  Drysorfa  gyffredinol  hon.  "  Pum' 
punt  ydyw  ein  tanysgrifiad  isaf,"  meddai  Guthrie,  "ond  peidiwch 
rhedeg  ymaith  â'r  idea  nad  ydych  i  roddi  ond  pum'  punt."  Yr  oedd 
pum'  mlynedd  o  amser  i  dalu  yr  addewidion  os  dewisent,  a  gwnai  Dr. 
Guthrie  ddefnydd  mawr  o  hyn  yn  ei  areithiau,  trwy  gymeryd  ei  hunan 
yn  engraiíft  o'r  priodoldeb  o  hono.  "  Nid  ydyw  yn  un  gyfrinach," 
meddai  yn  Glasgow,  "  nad  wyf  fi  yn  gyfoethog,  ond  mewn  plant ;  ac 
felly  pe  buasai  rhywun  yn  gofyn  i  mi,  ■  Mr.  Guthrie,  a  roddwch  chwi 
gan'  punt,  y  rhai  y  rhaid  i  chwi  eu  talu  i  lawr  heno  ?'  Gallasai  yr  un 
mor  hawdd  ofyn,  '  Mr.  Guthrie,  a  wnewch  chwi  ehedeg  ?'  Ond  y  mae 
yn  beth  pur  wahanol  os  daw  dyn  ataf  a  gofyn,  •  Mr.  Guthrie,  a  danys- 
grifiwch  chwi  gan'  punt,  a  rhoddaf  i  chwi  bum'  mlynedd  o  amser  i'w 
talu  ?'  Cynghorwn  chwi  i  fyned  i  mewn  i'r  dyryswch  ardderchog  yma, 
a  chwi  a  gewch  ffordd  i  ddyfod  allan  o  hono." 

Dechreuodd  ei  daith  gardotyddol  yn  Glasgow.  Llwyddodd  gymaint 
yn  y  dref  hon  mewn  tri  áiwrnod  fel  y  taer  annogid  ef  gan  ei  frodyr  i 
godi  y  safon  o  hanner  can'  mil  i  gan'  mil  ar  unwaith.  Cafodd  ddeng 
mil  mewn  tridiau  yn  Glasgow.  Ni  a'i  cawn  yn  anerch  cynnulleidfa  yn 
y  City  Hall,  ac  yn  dy  weyd : — 

"  Yr  wyf  wedi  treulio  tri  o  ddyddiau  dedwyddaf  fy  mywyd  yn  y  ddinas  hon.  Yr 
wyf  wedi  bod  yn  myned  o  dý  i  dŷ,  o  swyddfa  i  swyddfa,  ac  ni  chyfarfyddais  âg 
edrychiad  oer,  ond  caredigrwydd  pur.  Dywedid  wrthyf  yn  fynych,  'Oh  !  Mr.  Guthrie, 
nid  oes  angen  gwneyd  araeth.  Yr  ydym  yn  gwbl  barod  atoch  ;  pa  le  y  mae  eich 
Uyfr  ? '  Nos  Lun  ysgrifenais  i  Edinburgh,  a  drannoeth  cefais  lythyr  yn  dyweyd  eu 
bod  oll  yn  ceisio  dyfalu  pa  swni  a  gefais  ddydd  Llun ;  a  pha  faint  feddyliech  oedd  eu 
dyfaliad  ?  Wel,  gwnaethant  ef  yn  l,500p.  Yn  awr,  yr  oedd  yr  holl  swm  a  gasglwyd 
ddydd  Llun  mewn  un  hanner  awr  nid  yn  l,500p.,  ond  yr  un  swm  cyntaf  oll  a  gafwyd 
yn  l,500p.  Yr  wyf  yn  r.redu  eich  bod  yn  gwybod  oddiwrth  bwy  y  daeth — William 
Campbell,  of  Tilliechewan." 

Rhwng  y  cyfarfod  cyntaf  hwn  yn  Glasgow  ar  y  9fed  o  Gorphenaf, 
1845,  a'r  dydd  cyntaf  o  Fehefin,  1846,  pan  yr  hysbysai  y  canlyniad  i'r 
Gymanfa  Gyflredinol  yn  Edinburgh,  rhaid  ei  fod  wedi  teithio  miloedd  o 
filldiroedd.  Ymwelodd  â  thair  ar  ddeg  o  Gymanfäoedd,  tair  ar  bymtheg 
a  deugain  o  Henaduriaethau,  ac  amryw  gannoedd  o  gynnulleidfäoedd 
unigol;  mewn  llawer  achos  yn  pregethu  yr  efengyl,  ond  hefyd  yn 
gwneyd  appeliad  cynhes  am  awr  neu  well  ar  ran  y  Drysorfa.  Yn  y 
lleoedd  pwysìcaf,  treuliai  y  dydd  canlynol  mewn  gwneyd  ymweliadau 
personol,  a'r  llyfr  yn  ei  iaw,  â  phersonau  o  foddion  tebygol  i  danysgrifio. 
•i  Yr  wyf  yn  argymhell  Mr.  Guthrie  i  chwi,"  meddai  Mr.  Fox  Maule 
mewn  cyfarfodcyhoeddus,  "fel  un  a  adawodd  ei  deulu  am  hir  dymmorau 
ynghyd,  ac  a  grwydrodd  dros  y  rhan  fwyaf  o'n  gwlad,  ac  a  siaradodd 
ddigon  i  ladd  unrhyw  ddyn  cyffredin.  Y  mae,  fe  allai,  wedi  tanysgrifio 
mwy  at  y  drysorfa  hon  na  phawb  o  honom  gyda'n  gilydd."  Pan 
ystyriom  pa  fodd  y  cariwyd  y  gwaith  ymlaen  ganddo  ddydd  ar  ol  dydd, 
wythnos  ar  ol  wythnos,  a  mis  ar  ol  mis,  gellir  dychymygu  y  fath  ddir- 
wasgiad  ar  ei  system  ewynol  ydoedd — dirwasgiad  a  ychwanegwyd  yn 
ddifrifol  am  dri  mis  o'r  adeg  yna,  gan  wybyddiaeth  fod  y  scarlet  fever  yn 
ei  gartref,  yn  dwyn  dan  ei  phoenau  saith  o'i  blant  anwyi  y  naill  ar  ol  y 


500  DR.    GÜTHRIE. 

llall.  Gadawodd  ymdrechion  y  flwyddyn  hono  eífeithiau  ar  ei  gyfan- 
soddiad  a  ddygodd  gydag  ef  o  hyny  hyd  ei  íedd. 

Llanwai  ei  areithiau  y  pryd  yma  ar  ran  y  drysorfa  gyfrol  drwchus,  ac 
er  o  angenrheidrwydd  y  rhaid  fod  cryn  unrhywiaeth  ynddynt,  eto 
tarewir  un  wrth  eu  darllen  â'r  casgliad  y  rhaid  fod  ei  feddwl  yn 
neillduol  o  gynnyrchiol,  gan  y  cyíarfyddir  ynddynt  â'r  íath  amrywiaeth. 

O  Glasgow  aeth  i'r  trefi  cylchynol  a'r  dosbarthiadau  gwledig.  Yr 
ydym  yn  ei  gael  yn  adrodd  yr  hanes  i  ail  gyíarfod  eu  Cymanfa 
GyfTredinol  a  gynnelid  y  flwyddyn  hono  yn  Inverness,  y  26ain 
o  Awst,  1845.  Cynnyrch  pedair  wythnos  oedd  ganddo  i'w  adrodd,  ac 
yr  oedd  yn  bymtheng  mil  ar  hugain  o  bunnau  yn  barod.  Treuliodd  y 
pedwar  mis  dilynol  yn  ymweled  â  rhanau  eraill  o'r  wlad  yn  y  gorllewin 
a'r  dwyrain.  Daeth  i  Edinburgh  o'r  diwedd,  lle,  ar  yr  lleg  o  Eagfyr, 
1845,  y  cyfarchodd  gyfarfod  neillduol  o  frwdfrydig,  yn  cynnwys  tua 
phedair  mil  o  bersonau,  yn  y  neuadd  yn  Canonmills.  Fel  engraifFt 
o'i  anerchiadau  ynglŷn  a  r  Drysorfa,  ni  a  ddyfynwn  o  hwn  yn  Edin- 
burgh : — 

"Nid  oes  arnaf  ofn  am  ddiwedd  llwyddiannus  ein  symudiad.  Gwelais  dri  chant 
o  weinidogion  o  fewn  y  muriau  hyn  yn  arwyddo  ymaith  eu  cwbl  o  dda  y  byd  hwn 
(gan  gyfeirio  at  eu  gwaith  yn  arwyddo  eu  hymadawiad  â'r  Sefydliad  ddwy  flynedd  yn 
flaenorol  yn  yr  un  lle),  ond  hyd  yn  nôd  y  pryd  hyny  nid  oeddwn  yn  credu  y  gad- 
awai  Duw  ei  weision.  Teimlais  y  pryd  hyny  fel  yr  wyf  yn  teimlo  y  fynyd  yma,  pwy 
bynag  a  welid  yn  cardota,  yn  ddarostyngedig  i  Dduw,  ni  welir  y  llaw  hono  a  fu  yn 
arwyddo  y  weithred  grybwylledig  byth  yn  eael  ei  dal  allan  i  dderbyn  elusen  oer  y 
byd,  ac  y  bydd  Duw  yn  Dad  i  feibion  a  merched  y  dynion  hyn. 

*  *  Yr  wyf  yn  galw  ar  bobl  Edinburgh  i  wneyd  eu  dyledswydd  i'r  dynion  ardderchog 
hyn,  ac  i'r  achos  ardderchog  hwn.  Beiir  fi  am  fod  yn  rhy  daer  yn  y  mater.  Gaìl 
hyny  fod  ;  ond  bydded  i'r  rhai  a  ddywedant  hyuy  gbfio  lle  yr  ydwyf  wedi  sefyll ; 
bydded  iddynt  gofio  beth  ydwyf  wedi  ei  weled  ;  ni  chenfigenwn  wrth  y  dyn,  yr  hwn, 
ar  ol  cael  yr  un  cyfleusderau  i  fod  yn  gydnabyddus  â'r  ffeithiau,  na  fyddai  yr  un  mor 
daer  a  didroi  yn  ol.  Pe  buasent  hwy  fel  myfi  wedi  bod  yn  myned  i  mewn  i'r  bwthyn 
Ucheldirol,  pe  buasent  wedi  sefyll  ar  ei  lawr  pridd,  ac  o  dan  ei  dylathau  duon,  a 
gweled  Gŵr  Duw  yn  byw  mewn  hofel  sâl — pe  buasent  wedi  clywed  llais  crynedig  y 
tad  yn  dyweyd  nad  oedd  ei  blant  yn  ei  adnabod  y  tro  diweddaf  y  gwelodd  hwynt,  am 
ei  fod  wedi  bod  cyhyd  oddiwrthynt— pe  gwelsent  y  tad,  yr  hwn  a  ddywedai  mai  ei 
orchwyl  diweddaf  y  nos  oedd  cau  i  fyny  yr  agenau  trwy  ba  rai  y  deuai  yr  awel  finiog 
i  chwythu  ar  wely  ei  blentyn  yn  ymyl  angeu — pe  gwelsent  y  pethau  hyn,  ni  feient  fi 
am  fod  yn  rhy  daer. 

! '  Syr,  gallwn  sefyll  curiad  tymhestl  gormes,  pe  curasai  yn  unig  ar  fy  mhen  i ;  ond 
edrych  ar  y  gwrîd  afiach  ar  rudd  plentyn — edrych  ar  wywiad  ymaith  y  darfodedig- 
aeth  twyllodrus — i  ddwyn  i'r  bedd  fam  plant  y  dyn  ei  hunan — i  ddyfod  yn  ol  o'r 
fynwent  i  dawelu  gofid  baban  newydd  gladdu  ei  fam, — yn  wylo  am  fam  nad  ydoedd 
mwyach  ar  y  ddaear,  a  dyma  beth  ydyw  rhan  o'r  dyoddefiadau  y  mae  rhai  o'n 
gweinidogion  didai  a  digartref  wedi  gorfod  dyfod  trwyddo.  Bydded  i  fy  llaw  ddeheu 
wywo  ymaith  pan  y  cefnaf  ar  fy  mrodyr  yn  eu  caledi  a'u  cyfyngder  ! " 

Ar  ddiwedd  y  cyfarfod  hysbysodd  Dr.  Guthrie  fod  yn  agos  i  bedwar 
ugain  o'r  can'  mil  punnoedd  wedi  eu  cael.  Yr  oedd  yn  anmhosibl  i 
appeliadau  o'r  fath  o  nodwyd  beidio  agor  llinynau  tyneraf  y  galon,  a 
dwyn  trwyddi  yr  aur  a'r  arian  yn  helaeth  at  ei  wasanaeth.  Gwnaeth  yn 
rhagorol  yn  Edinburgh,  a  threuliodd  y  misoedd  dilynol  ar  yr  un  neges 
yn  Fife,  Lothian,  Merse,  a  Teviotdale,  Dumfries,  a  Galloway.  Ysgafn- 
hëid  ei  waith  gryn  lawer  gan  barodrwydd  y  bobl  i  gyfranu.  Nid  oedd 
eisicu  cymhell  o  bum'  mil  Arglwydd  Breadalbane  i  bum'  punt  y  gweith- 


DR.    OUTHRIE.  501 

iwr.  Difyr  iawn  fyddai  gwrandaw  arno  yn  adrodd  fel  y  siomid  ef  yn  ei 
ofn  a'i  obaith  yn  fynych  gan  ei  danysgrifwyr.  Yr  oedd  yn  ciniawa 
un  diwrnod  yn  Monboddo  House,  gyda'r  diweddar  ragorol  Cadben 
Burnett,  cyn  cyfarfod  y  gynnulleidfa  yr  oedd  y  Cadben  yn  ddiacon 
iddi.  Parodd  i  brysurdeb  a  tbymher  ddrwg  y  Cadben  yn  herwydd 
colli  ei  wydrau  ( 'spectacles ) ,  i  Guthrie  ofni  na  chawsai  rhyw  lawer 
ganddo.  Yr  oedd  wedi  meddwl  am  hanner  cant  o  bunnau,  ond  wrth  ei 
glywed  o  hyd  yn  baldordd  am  y  gwydrau,  "  Rhy  ddrwg  !  rhy  ddrwg  ! ! 
a  hwythau  wedi  costio  pedwar  swllt  ar  ddeg  i  mi  yn  Llundain,"  ofnodd 
na  chaffai  yr  hyn  a  ddysgwyliasai.  Lled  ddigalon  y  teimlai  wrth  nesâu 
ato  i  ofvn;  ond  er  ei  syndod,  ar  ol  yr  araeth,  dyma  Cadben  Burnett  yn 
dechreu  y  rhestr  gyda  thanysgrifiad  o  ddau  gant  o  bunnau  ! 

O'r  diwedd,  cwblhäwyd  y  gwaith ;  a  phan  y  cyfarfyddodd  y  Gymanfa 
GyfTredinol  yn  Edinburgh,  yr  oedd  ganddo  y  boddhâd  mawr  ar  y  laf  o 
Fehefin,  1846,  o  hysbysu,  fel  ffrwyth  ei  flwyddyn  o  lafur,  fod  y  swm 
anrhydeddus  o  gant  ao  un  ar  bymtheg  o  filoedd,  tri  chant  a  deg  a 
thriugain,  o  bunnoedd  wedi  eu  tanysgrifio. 

Y  mae  yn  brofedigaeth  i  ni  ymattal  rhag  rhoddi  rhai  dyfyniadau  o'i 
araeth  ar  yr  achlysur,  ac  eto,  er  ein  gofid,  gwelwn  y  rhaid  i  ni  wneyd 
hyny,  gan  fod  gofod  yn  brin.  Dyfynwn  ei  sylw  diweddaf: — "Meddyliais 
unwaith — wrth  weled  fy  hun  wedi  gwneyd  ffortiwn  o  gant  ac  un  ar 
bymtheg  o  filoedd  mewn  deuddeng  mis — am  gael  tocyn  wedi  ei  roddi  i 
fyny,  a'r  geiriau  '  Retired  from  Business '  wedi  ei  argraffu  arno  mewn 
llythyrenau  duon  breision  !  Nid  oes  genyf  ond  un  cais  i'w  wneyd  gan 
yr  Eglwys,  a  dyna  ydyw,  ar  iddynt  bellach  adael  llonydd  i  mi." 

Dyma,  wedi  y  cwbl,  wasanaeth  uchaf  a  mwyaf  Dr.  Guthrie  i'r  Eglwys 
Eydd,  a  llawer  gwaith  o  hyny  hyd  ddiwedd  ei  oes  y  siriolwyd  ei  feddwl, 
wrth  edrych  yn  yr  Ucheldiroedd  pellenig,  neu  yn  ynysoedd  anhygyrch 
Shetland,  ar  anedd-dŷ  cyfleus  a  chysurus  gan  ŵr  Duw  i  wylio  ei  braidd 
a'u  harwain  yn  ddiogel  drwy  anialwch  y  byd  dyrys  presennol.  Cymer- 
odd  diolchgarwch  ei  gyfundeb  ffurf  ymarferol  yn  lled  fuan,  trwy  amcanu 
gwneyd  cydnabyddiaeth  arianol  iddo  am  ei  laíur;  ond  mewn  llythyr 
nodweddiadol  iawn  o  hono  at  Gynnullydd  y  Pwyllgor,  rhwystrodd 
hwynt  i  fyned  ymlaen.  Pa  fodd  bynag,  ar  ol  treiglad  rhai  blynydd- 
oedd,  llwyddwyd  i'w  berswadio  i  dderbyn,  ac  am  y  ddwy  flynedd  ar 
bymtheg  diweddaf  o'i  oes,  cafodd  y  pleser  o  fyw  mewn  palasdý  ar 
gyffiniau  Edinburgh,  un  o  attyniadau  penaf  yr  hwn  iddo  ef  oedd — fod 
rhan  o'r  arian  pryniant  yn  offrwm  diolchgarwch  ei  frodyr  yn  y  wlad. 

Gwelwn  y  rhaid  cadw  ei  hanes  ynglŷn  â'r  Ysgolion  Carpiog,  ei 
lwyddiant  fel  gweinidog  yr  Eglwys  Bydd,  a'i  enwogrwydd  fel  awdwr  a 
golygydd,  hyd  ysgrif  ddyfodol,  yr  hon  a  fydd  y  ddiweddaf  ar  y  gŵr  da 
a'r  gweinidog  ffyddlawn  hwn  i'r  Arglwydd  Iesu  Grist. 


2    L, 


IAWN    Y    GROES. 

Iawn  t  Groes  i  f'  oes  haul  fydd, — Iawn  y  Groes 
— Unig  graig  mewn  'stormydd  ; 
Modd  i  fyw  yn  dragywydd 
Iawn  y  Groes  yn  unig  rydd. 


Iawn  y  Groes  !  nid  oes  ond  un, — dim  ond  un  ! 
Damnedig  yw  pobun 
Weithia  hedd  o'i  waith  ei  hun, 
Neu  wnelo  Iawn  o  eulun. 


Iawn  y  Groes  !  0  enwog  ryw  !— 
Yw  Iawn  y  Groes  heddyw, 
A  godidog  dŷ  ydyw 
I  ochel  barn,  a  chael  byw. 


Iawn  y  Groes !  myrdd  rhoes  yn  rhydd, — enwog  rym 
Iawn  y  Groes  a  orfydd ; 
Trwy  dy  fôd — tra  Duw  a  fydd 
Ei  ddirfawr  rîn  ni  dderfydd. 


Iawn  y  Groes  !  0  !  moes  i  mi, — fy  Nuw  da, 
Yn  f'  enaid  ei  brofi; 
Y  clydwch  yn  mhob  caledi — 
Angor  i'm  llong  yn  ngrym  y  lli'. 


lawn  y  Groes  yn  oes  oesoedd — gynnydda 
'N  ogoneddus  foroedd, 
Yn  llanw  ei  flas — mewn  llon  floedd 
Y  nofia  yr  holl  Nefoedd. 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

The  Scottish  Philosophy,  Biographical,  Expository,  Gritical,  from  Hutcheson  to 
Hamüton.  By  James  McOosh,  LL.D.,  D.D,  President  of  the  College  of 
New  Jersey,  Princeton.     London  :  Macmillan  &  Co. 

Y  MAE  enw  Dr.  McCosh  yn  dra  adnabyddus  i'n  darllenwyr,  nid  yn  unig  fel 
boneddwr  cristionogol  sydd  yn  cymeryd  dyddordeb  dwfn  yn  nghrefydd  Cymru, 
ac  yn  awyddus  i  gael  y  Methodistiaid  i'r  uudeb  ífarfiol  o'r  Presbyteriaid  trwy 
y  byd  y  mae  ei  ysbryd  wedi  bod  bellach  am  lawer  o  nynyddoedd  yn  dyheu 
am  dano,  ond  hefyd  fel  un  o  athronwyr  galluocaf  ein  hamseroedd.  M*e  y 
gwaith  hwn  o'i  eiddo  yn  hynod  o  werthfawr.  Ni  osodir  pris  mawr  ar  yr 
athroniaeth  Ysgotaidd  gan  lawer  y  dyddiau  hyn.  Y  mae  llawer,  yn  wir,  yn  eu 
boddloni  eu  hunain  nad  oes  gan  athroniaeth  oll  nemawr  ddim  i'wgyflwyno  i'w 
sylw  amgen  cwestiynau  anorphen,  a  hyny  ynghylch  materion  nad  ydynt  wedi 
y  cwbl  ond  o  ychydig  bwys  ;  ac  am  gyfraniadau  Ysgotland  yn  y  gangen  yma 
o  efrydiaeth,  y  mae  rhywbeth  yn  ysbryd  llênyddiaeth  boblogaidd  ein  dyddiau 
sydd  yn  awgrymu  yn  bur  ddibetrus  eu  bod  yn  perthyn  i'r  cyfnodau  sydd  wedi 
myned  heibio,  ac  na  fyddai  ond  yr  un  mor  ofer  meddwl  am  eu  gweled  eto  yn 
meddu  dylanwad  ar  feddyliau  dynion,  ag  a  fyddai  dysgwyl  gweled  y  mastodon 
a'r  megatherium  eto  yn  tramwy  y  ddaear.  Bid  sicr,  hawdd  iawn  ydyw  dibrisio 
athroniaeth,  a  elwir  yn  briodol  felly,  a  gwênu  gyda  doethineb  oruchel  ar  y 
darnodiad  o  arddansoddiaeth  fel  gwaith  un  dyn  yn  siarad  wrth  un  arall,  gan 
edrych  yn  gall,  a  hwnw  yn  ei  ateb  yn  yr  un  duU,  a'r  naill  a'r  llall  heb  wybod 
yn  y  byd  am  ba  beth  y  maent  yn  siarad  ;  ac  mewn  canlyniad  bwrw  ymaith 
fel  ynfydrwydd  y  syniad  o  ynidrafferthu  dim  yn  ei  chylch.  Ond  y  mae 
athronyddu,  wedi  y  cwbl,  i  ddyn  yn  anochelad wy.  Y  mae  cwestiynau  mawrion 
athroniaeth  o'n  hamgylch  yn  barhaus,  ac  y  mae  yn  rhaid  i  ninnau,  y  naill  ffordd 
neu  y  llall,  eu  hwynebu.  Nid  ydyw  mewn  un  modd  yn  beth  anghyffredin 
gweled  dynion  yn  darostwng  efrydiau  o'r  fath  yma,  gan  alw  am  bethau  a 
olygant  yn  fwy  dewisol  yn  eu  lle,  a  hyny  yn  ngoleuni  darganfyddiadau,  a  hyd 
yn  nôd  gan  ddefnyddio  termau,  na  fnasent  yn  gwybod  dim  yn  eu  cylch  oni  fuasai 
eu  bod  wedi  dyfod  iddynt  fel  cynnysgaeth  yr  athroniaeth  y  maent  yn  ddiystyru. 
Ac  nid  ydyw  mewn  un  modd  yn  beth  aughyifredin  y  dyddiau  hyn  fod  gwŷr 
enwog  sydd  yn  mawrhâu  efrydiau  anianyddol  fel  yr  unig  bethau  a  ellir  gyfrif 
yn  deiiwng  o  ddyn,  gan  gymeryd  yn  ganiatäol  nad  yw  athroniaeth  mwyach  i 
feddwl  am  dani  o  gwbl,  yn  myned  y  tu  hwnt  i  ffiuiau  eu  hanianyddiaeth,  ac 
yn  penderfynu  cwestiynau  mawrion  athroniaeth  y  materion  a  fo  ganddynt  dan 
sylw,  a  hyny  mor  ddiseremoni  a  phe  na  buasent  yn  ymwneyd  ond  â  rhanau 
mwyaf  elíenol  eu  hefrydiaethau.  Nid  ydym  yn  eu  beio  am  fyned  felly  i 
athronyddu  uwch  ben  y  cyfryw  faterion  ;  mae  hyny,  fel  y  dywedasom  eisoes, 
yn  anocheladwy  ;  ond  yr  ydym  yn  beio  eu  gwaith  yn  dibrisio  athroniaeth,  ac 
felly  yn  anghefnogi  yr  efrydiaeth  o  honi  aìlai  arwain  y  meddwl  at  rywlieth. 
tefibyg  i  syniadau  addfed,  ac  eto  yn  tỳnu  eu  cleddyf  trwy  ei  chwestiynau  mwyaf 
dyrys  fel  pethau  nad  oes  eisieu  medtiwl  dau  fynyd  uwch  eu  pen.  Ac  nid  ydyni 
yn  meddwl  y  petrusai  neb,  a  deimla  fod  pwys  a  gwerth  mewn  ymchwiliadau 
athroujddo!,  i  gyduabod  fod  Ysgotlaud  wedi  cymeryd  rhan  dra  blaenllaw  yn 


604  NÔDIADAÜ   LLENYDDOL. 

yr  efrydiau  hyn.  Os  nad  ydyw  y  lle  sydd  iddi  yn  awr  mewn  cysylltiad  â  hwy 
yn  rhyw  amlwg  iawn  yn  ngolwg  y  deyrnas,  nid  oe3  eisieu  ond  ymbwyllo  am 
fynyd  na  chofìr  fod  i  Ysgotland  hawliau  arbenig  yn  y  ífordd  yma.  Y  mae 
Trefnidedd  Gwladol  erbyn  hyn  wedi  dyfod  yn  wyddor  bwysig  ;  ond  ei  thad 
ydyw  Adam  Saiith,  awdwr  yr  Inquiry  anfarwol  into  the  Nature  and  Causes  of 
the  Wealth  of  Nations.  Y  mae  ein  Rtiyddfrydiaeth  politicaidd  yn  awr  yn  cael 
ei  deimlo  genym  fel  un  o  ddeddfau  natur  ;  ond  rhaid  cofìo  ein  bod  i  fesur 
mawr  iawn  yn  ddyledus  am  dano  i'r  ysbrydiaeth  a  gynnyrchid  gan  addysg 
athronyddol  Dugald  Stewart  yn  Edinburgh,  pan  oedd  y  fath  ddynion  a  Horner, 
a  Brougham,  ac  Arglwyddi  John  Russell,  a  Palmerston,  a  Jeffrey,  a  Lansdowne, 
yn  eistedd  wrth  ei  draed,  y  rhai  wedi  hyny  a  wnaethant  gymaint  i  gario  allan 
yn  y  Senedd  yr  egwyddorion  a  ddysgid  iddynt  gan  yr  athraw  y  credent  yn 
gymaint  ynddo.  Mae  yn  ddiammheu  nad  oes  neb  a  adawodd  y  fath  argraff  ar 
feddwl  uchaf  y  ganrif  hon  a  Kant ;  ac  eto  fe  gydnabyddai  efe  ei  fod  wedi  ei 
ddeffro  o  gwsg  esmwyth  ei  hen  gredöau,  ei  dogmatic  slumbers,  gan  draethawd 
mawr  David  Hume  ar  y  NaturDdynol.  Y  mae  athroniaeth  Hume  wedigadael 
ei  hargraíf  trwy  Kant  ar  holl  athroniaeth  a  duwinyddiaeth  Germany,  a  thrwy 
Germany  ar  Ewrop  ac  America.  Nid  oes  nemawr  yn  athroniaeth  John  Stuart 
Mill,  sydd  yn  awr  yn  bur  barchus  yn  Mhrydain,  nad  ydy  w  wedi  dyfod  trwy  yr 
Ysgotiad  ei  dad,  James  Mill,oddiwrth  Ysgotiad  arall,  Hunie.  Gellid  dyweyd  fod 
ammheuyddiaeth  Hume  wedi  deffro  Reid  yn  Ysgotland  fel  y  gwnaeth  â  Kant 
yn  Germany,  gan  beri  iddo  wneyd  mwy  nag  a  wnaethai  neb  arall  mewn  rhoddi 
ffnrf  i'r  argyhoeddiadau  athronyddol  yr  oedd  cydwladwyr  meddylgar  o'i 
flaen  wedi  dyfod  iddynt,  a  gosod  i  la^vr  sylfeini  yr  athroniaeth  y  mae  i'w 
genedl  y  fath  achos  i  fod  yn  falch  o  honi.  Ar  y  sylfeini  hyny  y  goruwch- 
adeiladai  ei  ganlynwyr,  hyd  Hamilton,  yr  hwn  sydd  wedi  ymdrechu  gwneuthur 
math  o  gyfuniad  o  Reid  a  Kant,  a  sefydlu  cyf undrefn  athronyddol,  yr  hon  sydd, 
trwy  ei  ddysgybl  zelog,  y  Deon  Mansel,  yn  cael  ei  derbyn  yn  Rhydychain  gyda 
diríawr  barch.  Os  nad  ydy w  Ysgotland  yn  meddu  nemawr  o  athronwyr  yn 
bresennol  sydd  yn  gallu  hawlio  clust  y  deyrnas  ag  y  mae  iddynt  enwau  yn 
Ewrop,  y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  y  gallu  sydd  wedi  bod  iddi  yn  efrydiaeth 
athronyddol  gwledydd  eraill,  y  rhaid  fod  ganddi  yn  y  pethau  hyn  hanes,  a 
dyweyd  y  lleiaf,  sydd  yn  werth  ei  hastudio. 

A  dyma  paham  yr  ymgymerodd  Dr.  McCosh  a  pharotöi  y  gyfrol  werthfawr 
hon.  Y  mae  efe  yn  awr  wedi  gadael  ei  wlad,  ac  yn  llanw  lle  anrhydeddus  iawn 
fel  Lly wydd  Athrofa  Princeton,  yn  America.  Ond  nid  ydy w  o  herwydd  hyny 
yn  ei  charu  yn  llai,  ond  yn  hytrach  yn  fwy,  a  mawrhâ  ei  fraint  o  gael,  fel  hyn, 
ddangos  ei  barch  iddi,  ac  i'w  hathroniaeth.  Yr  oedd  Cousin  wedi  sylwi  fod 
athroniaeth  Ysgotland  yn  rhan  o  hanes  y  wlad.  Y  mae  yr  awdwr  yn  ei  chy- 
meryd  felly.  Pan  ofynai  Grote  paham  y  meddyliai  ei  briod  am  ysgrifenu  ei 
fywgraffiad,  gan  sylwi  nad  oedd  dim  yn  ei  hanes  ef  yn  werth  ei  grybwyll,  eì 
hatebiad  synwyrol  hi  ydoedd,  "It  is  the  history  of  a  mind."  Y  mae  hanes 
meddwl,  yn  enwedig  meddwl  uchaf,  cenedl~y  meddwl  sydd  yn  meddu  gallu 
inawr  yn  ffurfiad  ei  chymeriad — yn  llawer  mwy  pwysig  na  hanes  ei  rhyfeloedd. 
Ac  wrth  weled  Germany  yn  bwrw  allan  yn  aneirif  hanesion  ac  adolygiadau 
hanesyddol  o'i  hathroniaeth  o  Kant  hyd  Hegel,  fe  deimlodd  McCosh  yn  chwith 
nad  oedd  neb  yn  meddwl  am  ysgrifenu  hanes  athroniaeth  Ysgotland,  yr  hon 
ydoedd  i'r  fath  raddau  yn  hanes  meddwl  ei  genedl,  ac  wedi  gwneyd  cymaint 
tuag  at  roddi  cymeriad  i  athroniaeth  gwledydd  eraill.  Cyhoeddwyd  amryw  o'r 
erthyglau  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  y  llyfr  hwn  yn  y  North  British,  a'r  British 
and  Foreign  Evangelical  Review,  a'r  Dublin  Unẁersity  Magazine;  ond  y  mae  y 
rhan  f wyaf  o  honynt  erioed  heb  eu  cyhoeddi  o'r  blaen,  ac  y  mae  y  cyfan  wedi 
eu  hailysgrifenu.  Dyma  yr  unig  hanes,  gwerth  ei  alw  felly,  o  weithgarwch 
athronyddol  y  meddwl  Ysgotaidd.  Ac  yn  sicr  y  mae  yn  un  teilwng  iawn. 
Rhoddir  ynglŷn  âg  enw  pob  athronydd  a  ddygir  ger  bron  gymaint  o'i  hanes 
personol  âg  a  wasanaetha  i'w  osod  yn  glir  o  ílaen  meddwl  y  darllenydd  ;  yna 
dangosir  beth  oedd  ei  olygiadau  athronyddol ;  ac  yna  rhoddir  dyfarniad  ar 


NODIADAU    LLESYDDOL.  505 

werth  ei  lafur,  yr  hwn,  hyd  y  gallwn  ni  weled,  sydd  yn  dda  a  thêg  iawn.  Mae 
y  cyfan  yn  ffrwyth  cydnabyddiaeth  drwyadl  â'r  materion  a  ddaw  dan  sylw,  a 
nyny  gan  un  ag  y  mae  astudio  athroniaeth  ei  wlad  wedi  bod  iddo  yn  llafur 
cariad,  ac  sydd  ei  hunan  wedi  gwneyd  ychwanegiad  at  ei  chyfoeth  ag  yr  oedd 
yn  wiw  gan  y  mwyaf  o'i  hathronwyr,  Syr  William  Hamilton,  siarad  yn  hynod 
o  barchus  am  eu  gwerth.  Un  o  nodweddion  gwahaniaethol  yr  athroniaeth 
Ysgotaidd,  yn  ol  McCosh,  ydy w  ei  bod  yn  dilyn  yn  fanwl  y  dull  cyfosodiadol, 
inductive,  o  ymchwiliad.  Mae  yn  wir  nad  oedd  yn  bosibl  i  neb  wneyd  nemawr 
mewn  athronyddu  heb  dalu  rhyw  gymaint  o  sylw  i  ffeithiau  ;  ond  er  hyny,  yr 
ydym  yn  cael  mai  lie  bychan  mewn  cymhariaeth  sydd  wedi  ei  roddi  iddynt. 
Cychwynir  weithiau  mewn  cwrs  o  feddwl  sydd  yn  cael  ei  awgrymu  gan  ryw 
ffaith  neillduol ;  a  dychwelir  yn  achlysurol  at  ffaith  fo  yn  ymgynnyg  i'r  meddwl 
fel  yn  cadarnhâu  unrhyw  olygiad  neillduol  a  argymhellir.  Ond  y  mae  yr 
athronydd  yn  dra  phell  oddiwrth  feddwl  ei  fod  ef  a'i  olygiadau  i  sefyll  neu 
syrthio  yn  ol  y  ffeithiau.  Os  ydyw  y  ffeithiau  yn  dygwydd  bod  gydag  ef,  pob- 
peth  yn  dda  ;  ond  os  nad  ydynt,  nid  oes  dim  i'w  wneyd  ond  ymgysuro  yn  yr 
ystyriaeth  mai  "gwaethaf  yn  y  byd  i'r  ffeithiau."  Mae  yn  wir  y  dysgwylid  y 
byddai  i'r  sylw  mawr  a  roddwyd  i'r  dull  inductẁe  o  ymchwilio  am  wybodaeth 
gan  Bicon  effeithio  hefyd  ar  athroniaeth,  yn  gystal  ag  ar  wybodaeth  anianyddol. 
Dysgwyliai  efe  ei  hun  y  buasai  yn  effeithio  cyfnewidiadau  amlwg  mewn 
rhesymeg,  a  moeseg,  a  gwleidyddiaeth.  A  dywedai  Syr  Isaac  Newton,  "  Ac  os 
bydd  i  athroniaeth  naturiol  yn  ei  holl  ranau,  o  ddilyn  y  dull  yma,  gael  o'r 
diwedd  ei  pherffeithio,  fe  ehangir  terfynau  athroniaeth  foesol  hefyd."  Ond 
rhaid  addef  mai  araf  iawn  y  buwyd  mewn  cymhwyso  y  drefn  yma  at  athron- 
iaeth  feddyliol  a  moesol.  Yn  Ysgotland,  pa  fodd  bynag,  fe  wnaed  hyny  yn 
ffyddlawn.  Mae  yn  hawdd  addef  fod  ei  hathroniaeth  mewn  canlyniad  yn  ym- 
ddangos  yn  fynych  yn  dlawd  a  chyffredin  mewn  cymhariaeth  i  ddamcaniaethau 
rhamantus  yr  ysgolion  cyfriniol  a  beirniadol,  a'i  bod  hefyd  yn  ymddangos  yn 
anmhenodol  a  dyrys  o'i  chymharu  â'r  athroniaeth  faterol  sydd  mewn  ffordd 
mor  hynod  o  ddidrafferth  yn  gallu  esbonio  y  dirgelion  oU.  Ond  wedi  hyny,  y 
mae  ei  hefrydwyr  yn  cael  y  boddlonrwydd  o  deimlo  eu  bod  yn  astudio  y 
ffeithiau,  a'u  bod  o  angenrheidrwydd  yn  tramwyo  yn  nghyfeiriad  y  goleuni. 
Y  mae  eisieu  "synied  i  sobrwydd"  mewn  athroniaeth  hefyd,  ac  y  mae  yn  rhaid 
derbyn  ei  theyrnas  hithau  "  fel  plant  bychain."  Yr  ail  egwyddor  wahaniaethol 
yn  yr  athroniaeth  Ysgotaidd,  ydy  w  ei  bod  yn  defnyddio  hunan-ymwybyddiaeth 
fel  offeryn  ei  sylwadaeth.  Yn  hyn  yr  ydys  yn  ddyledus  mewn  modd  neillduol 
i  Descartes,  yr  hwn  a  ddysgai  ddynion,  pan  yn  astudio  y  meddwl  dynol,  i  ym- 
aflyd  mewn  ffeithiau  tufewnol  mawrion.  Ond  ni  raid  dyweyd  fod  athronwyr 
yn  fynych  wedi  bod  yn  dra  esgeulus  o'r  ffeithiau  tumewnol  oedd  wrth  eu  llaw, 
gan  redeg  ar  ol  bob  hudlewyn  a  ymddangosai,  ac  felly  yn  lle  cael  eu  harwain 
at  wirionedd,  yn  caei  eu  cymeryd  i'r  corsydd.  Y  mae  yr  athronwyr  Ysgotaidd, 
pa  fodd  bynag,  wedi  glynu  yn  ddyfal  wrth  eu  hunan-ymwybyddiaeth  ;  ac  os 
nad  allent  wneyd  allau  bob  amser  yn  hollol  glir  yr  hyn  yn  floesg  a  lefarai 
wrthynt,  yr  oeddynt  yn  gallu  deall  rhywfaint  o'i  leferydd ;  ac  wedi  gwneyd 
hyny  allan,  gallent  deimlo  yn  hyderu  sna  fyddai  byth  eisieu  dad-ddysgu  y  wera 
hono.  Y  drydedd  nodwedd  wahaniaethol  a  hawlir  i'r  athroniaeth  Ysgotaidd 
ydyw  ei  ffyddlondeb  parhaus  i  egwyddorion  y  teimla  ei  bod  yu  cael  gafael 
arnynt  trwy  hunan-ymwybyddiaeth,  nad  allant  fod  yn  ymddibynol  ar  brofiad 
am  eu  bodolaeth.  Mae  y  rhai  hyn  yn  cael  eu  desgrifìo  yn  wahanol  gan  wahanol 
athronwyr, — Hutcheson  yn  eu  galw  yn  synwyrau,  ac  yn  eu  cael  yn  nghyfan- 
sodàiad  y  meddwl ;  Reid  yn  eu  cael  fel  egwyddorion  synwyr  cyffredin,  ac  yn 
eu  dangos  fel  yn  naturiol,  gwreiddiol,  ac  angenrheidiol ;  Stewart  yn  eu  gosod 
allan  fel  egwyddorion  sylfaenol  meddwl  a  chrediniaeth  ddynol ;  Brown  yn  eu 
nodweddu  fel  darweliadau  syml  a  gwreiddiol ;  a  Hamilton  yn  edrych  arnynt 
fynychaf,  yn  ol  Kant,  fel  ffurfiau  neu  ammodau  a  priori  yn  y  meddwl, — ond 
mae  y  cyfan  yn  credu  ynddynt  fel  egwyddorion  cynhenid  yn  y  meddwl,  ac  fel 
cynseiliau  angenrheidiol  yr  oll  o'n  gwybodaeth.      Fe  geir  felly  fod  yr  athrou 


606  NODIADAÜ   LLENYDDOL. 

iaelîh  hon,  gan  belled  ag  y  mae  yn  myned,  yn  ddehongliad  cywir  ar  egwyddor- 
ion  mawrion  ein  natur,  ae  yn  gyfaddas  i  unrhyw  ddadblygiad  pellach  a  aller 
wneyd  arni  gyda  chynnydd  gwybodaeth  a  chryf hâd  ein  meddylgarwch.  Y 
mae  hefyd  yn  ymffrost  arbenig  o  eiddo  yr  athroniaeth  Ysgotaidd  ei  bod,  tra  yn 
cael  ei  hefrydu  a'i  dysgu,  o  leiaf  hyd  ddyddiau  Chalmers,  yn  gwbl  ar  wahân  i'r 
Dadguddiad  Dwyfol,  ac  fel  astudiaeth  annibynol  ar  y  llyfr  arall,  Natur,  a 
roddwyd  i  ddyn  i'w  efrydu,  wedi  ymgadw  yn  ffyddlawn — gydag  un  eithriad — 
i  burdeb  uchaf  y  natur  ddynol,  ac  wedi  bod  erioed  yn  ffafriol  i  rinwedd  a 
chrefydd. 


The  Miracles  of  our  Lord  in  relation  to  Modem  Criticism.  By  F.  L.  Stein- 
meyer,  D.D.,  ürdinary  Professor  of  Theology  in  the  University  of  Berlin. 
Translated,  with  the  permission  of  the  Author,  from  the  German,  by  L.  A. 
Wheatley.    Edinburgh  :  Clark. 

Y  mae  brwydr  y  gwirionedd  wedi  bod  bellach,  er  ys  llawer  o  amser,  yn  troi  o 
amgylch  y  gwyrthiau  yn  yr  hanes  efengylaidd.  Wedi  i  ddynion  gael  eu  dwyn 
i  ymdeimlo  i  bwrpas  â'r  sefydlogrwydd  goruchel  sydd  i'w  weled  yn  ngweith- 
rediad  deddfau  natur,  nid  ydy w  yn  anhawdd  iddynt  benderfynu  ei  fod  yn  llawer 
mwy  tebygol  fod  dynion,  pan  yn  adrodd  am  wyrthiau,  yn  caindystiolaethu,  na 
bod  gweithredoedd  mor  gwbl  wahanol  i  ddim  a  welwn  yn  nghwrs  cyffredin 
natur  eiioed  wedi  cymeryd  lle.  Dyma  ddadl  Hume  yn  erbyn  gwyrthiau,  a 
dyma,  yn  sylweddol,  ddadl  y  Ehesymolwyr  hyd  heddyw.  "Mae  yn  gwbl 
anmhosibl,"  meddai  Strauss,  "i  feddwl  am  amgylchiad  ymha  un  na  fydd  i'r 
ymchwilydd  mewn  hanesyddiaeth  ei  gaei  yn  fwy  tebygol,  tu  hwnt  i  bob 
cymhariaeth,  ei  fod  yn  ymwneyd  â  hanes  anghywir  nag  â  ffaith  wyrthiol." 
Mae  yr  wrthddadi  yma  wedi  ei  theimlo  mor  gref  gan  lawer  sydd  yn  parhâu  i 
dderbyn  yr  efengyl,  fel  y  teimlant  fod  eu  hathroniaeth  yn  galw  arnynt  i  ildio 
y  gwyrthiau.  Tra  y  mae  llawer  yn  chwilio  am  y  ffyrdd  mwyaf  cywrain  i'w 
hesbonio  ymaith  o'r  hanes,  y  mae  eraill,  tra  yn  eu  gadael  yn  eu  lle  yn  yr 
efengylau,  yn  boddloni  eu  hunain  trwy  eu  dibrisio.  Mae  yn  ddiammheu  fod 
dylanwad  Schleiermacher,  yr  hwn,  mewn  ystyron  eraill  a  f u  o  gymaint 
bendith  i  Ewrop,  wedi  bod  yn  hyn  yn  rhyfeddol  o  niweidiol.  Mae  yn 
berffaith  amlwg  fod  yr  efengylwyr  eu  hunain,  with  ysgrifenu  hanes  y 
gwyrthiau,  yn  dysgwyl  cael  eu  deall  fel  yn  cofnodi  ffeithiau  diammheuol. 
Ni  cheir  gan  yr  un  o  honynt  gymaint  ag  awgrym  f'od  unrhyw  ystyr 
arall  i'w  gymeryd  "rhwng  y  llinellau."  Mor  bell  ydynt,  yn  wir,  o  fradychu 
unrhy w  wendid  yn  hyn,  fel  y  maent  yn  cofnodi  y  gweithredoedd  mwyaf 
nerthol  a  dyeithr  yn  y  dull  mwyaf  syml,  fel  rhai  yn  adrodd  ffeithiau 
na  feddyliai  neb  am  eu  gwadu,  a  ffeithiau  oeddynt,  yn  eu  cysylltiad  a  r  Person 
yr  ysgrifenent  am  dano,  yn  rhy  fawrion  a  goruchel  iddynt  hwy  feddwl  am 
ddyweyd  dim  yn  eu  cylch,  ond  yn  unig  eu  gosod  yn  eu  mawredd  noeth  eu 
hunain  o  flaen  meddyliau  eu  darllenwyr.  Ac  yr  ydym  ni  yn  credu  ei  fod  wedi 
ei  brofi,  drosodd  a  throsodd,  y  buasai  y  dystiolaeth  efengylaidd  am  y  gwyrthiau, 
a  thybied  ei  bod  yn  ddisail,  yn  fwy  o  wyrth  na  dim  un  o'r  gweithredoedd 
dyeithr  o  gofnodir  ynddi.  Ond  y  mae  Dr.  Steinmeyer  yn  y  gwaith  galluog 
hwn  yn  myned  ymhellach,  ac  yn  profi  nad  ydoedd  mor  annhebygol,  nac  yn  wir 
yn  annhebygol  oll,  fod  y  gwyrthiau,  fel  y  rhoddir  eu  hanes  yn  yr  efengylau, 
wedi  eu  cyflawni.  Cymerir  yn  ganiatäol  fod  Duw  yn  bod,  fel  yr  addefir  gan  y 
rhai  sydd  yn  gwneyd  y  fath  ymdrech  i  esbonio  y  gwyrthiau  ymaith.  Ond  ac 
addef  hyny,  y  mae  y  gwyrthiau  iddo  ef  yn  ddiammheuol  hanesyddol.  Os  oes 
Duw  hollalíuog,  y  mae  y  cnawdoliad  yn  bosibl.  Ac  ar  y  dybiaeth  o  fod  y  fath 
un  a  Iesu  Grist,  y  mae  efe  yn  cael  fod  y  gwyrthiau  yn  meddu  y  tebygolrwydd 
uchaf.  I  Strauss  a'i  gyfeillion  nid  yw  yr  adroddiadau  efengylaidd  ond  ffugiau, 
ac  am  hyny  nid  oes  ganddynt  ond  chwilio  am  eu  hesboniad  yn  amcanion  y 


KODIADAU    LLESYDDOL.  507 

bobl  a  ddarfu  eu  dychymygu,  i  Steinmeyer,  o'r  ochr  arall,  y  maent  yn  wirionedd, 
ac  nid  oes  ganddo  ond  chwilio  am  reswm  y  gwyrthiau  yn  yr  lesu  ei  hunan. 
Nid  oe»  gan  Strauss  ddim  sail  i'w  olygiad  amgen  na'i  ddychymyg  ei  hunan ;  a 
chan  mai  ei  reswm  mawr  dros  wrthod  yr  efengylau  yn  eu  cymeriad  hanesyddol 
ydyw  eu  hannhebygolrwydd,  y  mae  awdwr  y  gwaith  hwn  yn  teimlo  ei  fod  yn  cael 
ei  lawn  gyfiawnhâu  wrth  ddal  ei  afael  ynddynt  pan  y  mae  yn  cael  peifFaith 
foddlonrwydd  am  eu  tebygolrwydd.  Y  mae  hyn  yn  cael  ei  gadarnhâu  iddo 
mewn  dwy  linell  benodol  o  efrydiaeth.  Yn  gyntaf,  ymofyna  yn  gyffredinol  i'r 
rheswm  neu  y  rhesymau  paham  y  cyflawnid  gwyrthiau  gan  yr  Iesu  o  gwbl ;  a 
châ  fod  y  pethau  a  alwai  am  hyny  mor  gryfion,  fel  mai  ar  dir  gwyrthiau  yn 
unig  y  gallesid  eu  derbyn  gan  y  byd, — yr  hyn  o  angenrheidrwydd  a  sefydla  y 
tebygolrwydd  uchaf  yn  ffafr  ei  wyrthiau.  Yn  ail,  ymofyna  yn  neillduol  i  hanea 
nifer  o'r  gwyrthiau  ar  wahân,  a  châ  fod  yr  amgylchiadau  yn  gwneyd  yn  dra 
thebygol,  yn  wir,  yn  gwbl  naturiol  iddynt  gael  eu  cyflawni.  Nid  ydyw  yn 
ceisio  eu  hesbonio.  Mae  y  ffaith  eu  bod  yn  wyrthiau  ar  unwaith  yn  eu  gwneyd 
yn  anesboniadwy.  Nid  ydyw  ychwaith  mewn  un  modd  yn  cymeradwyo  y 
culni  a  ddangosir  gan  lawer  wrth  ymofyn  am  reswm  eu  cyflawniad.  Mae  yr 
efengylau  eu  hunain  yn  dangoa  fod  lle  yn  rheswm  eu  cyflawniad  i  garedig- 
rwydd  a  chydymdeimlad  yr  Iesu,  ei  awydd  i  wneuthur  daioni,  &c.  Ond  yn 
arbenig  fe  ddangosir  eu  bod  yn  ateb  dyben  neiilduol  mewn  egluro  ei  ogoniant 
a  dadguddio  y  deyrnas  y  daethai  efe  i'w  sefydlu  yn  y  byd.  I'r  dyben  yma  ca  ei 
fod  yn  gyfleus  eu  cymeryd  dan  bedwar  o  wahanol  ddosbarthiadau.  1.  Fel 
arwyddion  teyrnas  nefoedd,  neu  brofion  fod  teyrnas  L)duw  wedi  dyfod.  Yn  y 
dosbarth  yma  gesyd  iachâd  chwegr  Pedr,  iachâd  y  wraig  i'r  dyferlif  gwaed, 
iachâd  y  wraig  oedd  wedi  bod  mewn  gwendid  ddeunaw  mlynedd,  iachâd  y  dyn 
â'r  dropsi,  a  iachâd  y  dyn  â'r  llaw  wedi  gwy wo.  2.  Gwyrthiau  fel  arwyddlun- 
iau  o  fendithion  ysbrydol  y  deyrnas.  Yn  y  dosbarth  yma  gesyd  iachâd  y  dyn 
â'r  parlys,  glanhâd  y  gwahangleifion,  iachâd  gwas  y  canwriad,  ynghydag  agor 
llygaid  y  deillion,  rhoddi  clustiau  i  fyddariaid,  a  gwneyd  i'r  mudion  lefaru. 
3.  Gwyrthiau  fel  profion  o  nerth  teyrnas  nefoedd.  Yma  gesyd  fwrw  y 
cythreuliaid  allan  o  ddynion,  a  chyfodi  y  meirw.  4.  Gwyrthiau  fel  prophwyd- 
oliaethau,  megys,  y  ddalfa  fawr  o  bysgod,  y  darn  arian  yn  ngenau  y  pysgodyn, 
tawelu  y  dymhestl,  porthi  y  miloedd,  troi  y  dwfr  yn  wîn,  a  melldithio  y  ffigys- 
bren.  Y  mae  gwerth  mawr  iawn  mewn  ystyr  ddeonglyddol  yn  yr  ymdriniaeth 
a  geir  yma  ar  y  gwyrthiau,  heblaw  fod  yr  holl  drafodaeth  yn  cydgadarnhâu 
gwirionedd  cyffredin  yr  holl  gyfrol,  sef  fod  i  Grist  gyflawni  gwyrthiau,  a'r 
gwyrthiau  a  gofnodir  yn  benodol  yn  yr  efengylau,  y  peth  mwyaf  tebygol  y 
gellid  meddwl  am  dano. 


Aids  to  the  Study  of  German  Theology.    Edinburgh  :  Clark. 

Cyfrol  fechan  a  groesawir  gyda  dyddordeb  dwfn  gan  ein  cyfeillion  sydd  yn 
ceisio  astudio  athroniaeth  a  duwinyddiaeth  Germany.  Nid  ydym  yn  gwybod 
pwy  yw  ei  hawdwr,  ond  y  mae  yn  amlwg  fod  ganddo  ddealldwriaeth  addfed  a 
barn  alluog  mewn  perthynas  i'r  materion  y  mae  wedi  ymgymeryd  â'r  cyfrifol- 
deb  o  ddarparu  Cynnorthioyon  i'w  hefrydiaeth.  Y  mae,  er  mwyn  gochel  y 
gerwindeb  a'r  tywyllwch  a  ddysgwyliasai  llawer  darllenydd  mewn  gwaith  o'r 
íath,  wedi  amcanu  at  roddi  yr  hyn  a  eilw  yn  "feddwl-gyfieithiad"  o  olygiadau 
yr  athronwyr  yr  ysgrifena  yn  eu  cylch, — sef  yn  adrodd  eu  syniadau  yn  ei  ddull 
a'i  iaith  ei  hunan,  heb  ffwdanu  gyda  yr  ymdrech  ofer  o  geisio  gosod  mewn 
Saesoneg  darllenadwy  eu  brawddegau  tywyll  a'u  geiriau  caledion.  Y  mae  y 
Uyfr  mor  ddarllenadwy  ag  y  mae  yn  bosibl  i  waith  o'r  fath  fod,  ac  yn  eicr,  yn 
hynod  o  feistrolgar.  Y  mae  yr  awdwr  yn  gallu  coledd  cyd-deimlad  hynod  o 
barchus  a  charedig  â  phethau  goreu  y  gwahanol  gyfundrefnau  sydd  yn  dyfod 
ger  ei  fron, — cymhwysder  sydd  yn  lled  brin  mewn  dynion  o'r  fath  ymlyniad 
wrth  y  gwirionedd,  yn  enwedig  pan  yn  ymwneyd  â  golygiadau  y  mae  eu 


508  NODTADAU    1 LENYDD0L. 

dylanwad  ar  y  cyfan  wedi  bod  yn  niweidiol  i'r  byd.    Ond  mae  yn  amlwg  ei  foi 
ef  yn  deall  fod  "enaid  o  ddaioni  mewn  pethau  drwg,"  ac  y  mae  ehangder  yr 
olwg  y  mae  yn  abl  i  gymeryd  ar  bethau  yn  peri  iddo  deimlo  yn  hyderus  wrth 
edrych  ymlaen  i'r  dyfodol.    Y  mae  wedi  myned  yn  rhy  hwyr  ar  y  dydd  bellach 
i  neb  feddwl  am  ddychrynu  ein  pobl  ieuainc  feddylgar  rhag  ymdrechu  cael 
duwinyddiaeth  Germany.    Ond  y  mae  dau  anhawsder  neillduol  ar  eu  ffordd  i 
rhy w  syniad  am  gyfran  mor  hynod  o  bwysig  yn  hanes  meddwl  y  byd  ag  ydyw 
cyrhaedd  hyny.     Yn  un  peth,  y  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  safle  y 
meddwl  Germanaidd  a'r  un  Prydeinig  o  edrych  ar  bethau,  ac  yn  enwedig  mewn 
athroniaeth  a  duwinyddiaeth ;  ac  yn  ail,  y  mae  y  llafur  a  gymerodd  y  German- 
iaid  yn  yr  efrydiau  hyn  wedi  bod  mor  fawr,  a'u  cyfundrefnau  wedi  bod  mor 
liosog,  ac  mor  amrywiol.    Mae  yr  efrydydd  yn  ei  gael  ei  hunan  ar  dir  mor 
hollol  newydd  fel  mai  prin  y  mae  yn  ei  adnabod  ei  hunan  arno ;  ac  y  mae  y 
wlad  y  mae  wedi  wynebu  ar  y  gorchwyl  o'i  harchwilio  yn  ymddangos  yn  an- 
hyBbyddadwy  ei  hadnoddau,  ac  fel  yn  ymestyn  i'r  diderfyn.    Y  mae  llawer 
Prydeinwr  mewn  sefyllfa  fel  yma  wedi  ei  ddwyn  i  ddirfawr  benbleth,  a  lliaws 
yn  wir  wedi  anobeithio  am  ymwared.     Fe  gai  yr  efrydydd  y  llyfr  hwn,  pa  fodd 
bynag,  yn  gymhorth  tra  gwerthfawr  iddo  fel  arweiniad  i'r  efrydiaeth  a  ddym- 
una  í'eistroli.      Fe'i  galluogai  i  weled  ymha  le  y  mae  yn  sefyll.       Yn  lle 
ymlusgo  yn  arafaidd  a  gochelgar  gyda'r  cynneddfau  "  sydd  yn  barnu  yn  ol  y 
synwyrau,"  fe'i  caiff  ei  hun  mewn  cwtnni  anturiaethus  sydd  ar  y  cyfan  yn 
ddiystyr  o  bob  peth  ond  o'uhunan-ymwybyddiaeth  a'u  dychymygion,  ond  sydd 
gyda  y  pethau  hyn  yn  teimlo  yn  alluog  i  roddi  cyfrif  am  bob  bodolaeth,  ac  i 
esbonio  y  dirgelion  oll.    Fe  gaiff  fod  eu  hathroniaeth  yn  dduwinyddiaeth,  yn 
ymwneyd  â'r  cwestiynau  mwyaf  sylfaenol,  a  hyny  ymhell  cyn  cyfarfod  yr 
ystyriaeth  hyd  yn  nod  am  y  posiblrwydd  o  Ddadguddiad  Dwyfol.      Ac  fe  wel 
hefyd,  er  mor  ddyrys  y  mae  y  gwahanol  gyfundrefnau  yn  ymddangos  iddo  ar 
y  cychwyn,  fod  "dechreu,  a  chanol,  a  diwedd,"  a  hyny  mewn  mwy  nag  un 
ystyr,  yn  perthyn  iddynt ;  ac  fod  yr  un  peth  yn  wir  am  y  cyfnodau  o  frwd- 
frydedd  arbenig  a  ddangosir  mewn  cysylltiad  â'r  naill  a'r  llall  o  honynt  yn 
hanes  "dadblygiad"  athronyddol  y  genedl.     Mae  yn  rhyfedd  na  fuasai  rhyw- 
beth  wedi  ei  wneyd  cyn  hyn  mewn  ffordd  o  arweiniad   i  dduwinyddiaeth 
athronyddol  Germany,  yn  enwedig  yn  y  ffurûau  diweddaraf  sydd  wedi  bod 
arni.     Y  mae  yr  ymchwiliad  hwn,  fel  y  gallesid  dysgwyl,  yn  dechreu  gyda 
Kant.    Gyda  golwg  ar  dduwinyddiaeth,  te  ellir  dywedyd  mai  ei  waith  arbenig 
ef  ydoedd  dinystrio,  llwyr  ddinystrio  y  Rhesymoliaeth  hyderus  a  olygai  ei  bod 
trwy  ei  doethineb  oruchel  wedi  penderfynu  y  cwestiynau  mawrion.    Mae  y 
dadleuon  cyffredin  am  f odolaeth  Duw, — oddiar  y  syniad  sydd  genym  am  hyny, 
oddiwrth  fodolaeth  y  byd,  ac  oddiwrth  ddybenion  eithaf, — yn  cael  eu  gwneyd 
yn  ddirym  ganddo,  ac  nid  oes  dim  yn  aros  i  ddyn  i  bregethu  Duw  ac  anfarwol- 
deb  ond  llais  y  gydwybod.     Yr  oedd  yn  anmhosibl  i  ddynion  aros  ar  y  chwalfa 
a  ddygasid  o  amgylch  trwy  Kant.     Deffröwyd  adweithiad  mewn  dwy  ífordd. 
Yn  gyntaf,  trwy  ymdaflu  i  freichiau  ffydd.    Gwnaed  hyn  gan  Schlegel  trwy 
fyned  drosodd  i  Eglwys  Rhufain,  er  mwyn  cael  awdurdod  i  ymddiried  ynddo. 
A  gwnaed  hyn  gan  Schleiermacher  trwy  ymollwng  i  arweiniad  ei  deimladau. 
Yr  oedd  ganddo  ef  galon  fawr  a  chynhes,  yr  hon  ydoedd  hefyd  i  fesur  helaeth  yn 
ei  lle,  ond  yr  ydoedd  yn  gwbl  ddibris  am  y  gwirionedd  ;  yr  oedd  ei  olygiadau 
yn  llawn  o  bob  anghysondeb,  a'i  ganlynwyr  yn  coledd  pob  math  o  opiniynau. 
Ond  yn  rhinwedd  daioni  ei  galon,  yr  oedd  bendith  i  grefydd  yn  ei  dduwinydd- 
iaeth  oedd  yn  well  na'i  hathroniaeth,  ac  mae  yn  ddiammheu  fod  ei  ddylanwad, 
ar  adeg  dra  phrofedigaethus,  wedi  bod  yn  Germany  yn  ddiogelwch  i  lawer. 
Ond  fe  gymerodd  adweithiad  arall  le  mewn  canlyniad  i'r  chwalfa  ar  bethau 
trwy  Kant,  a  hyny  yn  nghyfeiriad  tryblith.      Daeth  hyn  o  amgylch  trwj 
Fichte.    Yr  oedd  Kant  wedi  llafurio  i  brofi  nad  ydoedd  y  pethau  a  olygid  fei 
arwirebau  rheswm  ond  cwbl  groes  i  reswm,  ac  nad  oes  dim  pwys  i'w  roddi  ar 
unrhyw  dystiolaeth  a  dderbynir  trwy  brofiad  allanol,  ac  nad  oedd  y  drychfeddwl 
am  effeithiau  ac  achosion  ond  peth  oedd  wedi  ei  wthio  ar  natur  gan  y  meddwl 


ftODJADAU    LLENYDDOL.  Ö09 

dynol.  Aeth  Fichte  i  ymofyn  beth  oedd  yn  werth  ei  gydnabol  oll  y  tu  allan 
i'r  meddwl  dynol,  a  chafodd  foddlonrwydd  i'w  feddwl  ei  hun  nad  ydoedd  dim. 
Yr  oedd  Kant  wedi  dinystrio  pobpeth  a  ellid  ei  olygu  fel  rheswm  dros  fodol- 
aeth  byd  allanol,  ond  eto  yn  credu  ynddo  fel  rhywbeth  anwybyddus  ac  y  gellid 
ei  alw  yn  fater.  Ond  methai  Fichte  a  gweled  fod  yn  werth  glynu  wrth  íodol- 
aeth  peth  oedd  yn  anwybyddus  ;  a  chan  nad  oedd  ein  holl  brofiad  o  fyd  allanol 
ond  ffurfiau  o  feddwl  oedd  yn  cael  eu  harosod  genym  arno  pi  ddyben 
dyweyd  bod  dim  yn  bod  ond  y  meddwl  ?  Ffurfair  ei  athroniaeth  ef  ydoedd, 
"  Y  Myfi  sydd  un  ac  oll."  Hyny  y w,  nid  oes  ond  y  meddwl,  ac  nid  oes  ond  un 
meddwl.  Gan  gymeryd  hyny  yn  ganiatäol,  fe  aeth  Hegel  a  Schelling  i  ad- 
ffurfio,  allan  o'r  meddwl,  ie  yr  un  meddwl,  os  mynir,  oedd  wedi  ei  adael,  yr  oll 
ag  ydoedd  wedi  ei  golli, — crëadi^aeth,  Duw,  Crist,  anfarwoldeb,  a  deddfau  bod- 
olaeth  dragywyddoí.  Yr  oedd  Hegel  yn  cael  ei  bobpeth  mewn  trindod.  Mae 
pob  syniad  o  eiddo  y  meddwl  yn  cael  ei  wneyd  i  fyny  o  dair  elfen,  dwy  o'r 
rhai  hyny  yn  wrthwynebol,  a'r  drydedd  yn  ddolen  sydd  yn  eu  cydio.  Beth  yw 
y  syniad  o  hunan-ymwybyddiaeth  ond  cyfuniad  o'r  syniad  am  Myfi  a  nid  Myfi  ? 
Diddymer  y  naill  neu  y  llall  ac  y  mae  hunan-ymwybyddiaeth  yn  diflanu.  Mae 
gan  y  meddwi  dynol,  ynte,  drindod  ynddo  ei  hun.  Hanfod  ysbryd  y  w  hunan- 
ymwybyddiaeth,  a  hunan-ymwybyddiaeth  sydd  gyfuniad  mewn  un  meddwl  o'r 
byd  tumewnol  a'r  byd  allanol.  Y  mae  efe  hefyd  yn  cymeryd  yn  ganiatâol  fod  yr 
hyn  sydd  yn  wir  am  ddyn  yn  wir  hefyd  am  Dduw,  gan  íod  ei  galon  yn  ei 
ddysgu  fod  dyn  wedi  ei  wneyd  ar  ddelw  Duw.  Mae  ilawer  wedi  esbonio  y 
trindod  a  briodolir  gan  Hegel  i  Dduw  fel  o  gymeriad  hollol  anffyddol ;  ond  mae 
awdwr  y  gwaith  hwn  yn  teìmlo  fod  ganddo  hawl  i'w  gymeryd  mewn  yetyr 
efengylaidd.  Y  mae  ysbryd  neu  berson  dyn  yn  undeb  enaid  a  choríf;  felly 
hefyd,  medd  efe,  yr  Ysbryd  neu  y  Personoliaeth  Dwyfol.  Cynnwysa  y  Tad,  fel 
yr  enaid  cyffredinol,  a'r  Mab,  fel  y  corff  neu  y  tŷ  yn  yr  hwn  y  mae  yr  enaid  yn 
preswylio.  Yn  nhrag!ywyddoìdeb  mae  yr  undeb  yma  yn  berffaith  ;  ond  mewn 
amser  y  mae  yn  ymddangos  fel  wedi  ei  ddattod,  ac  yn  myned  trwy  yr  oruch- 
wyliaeth  o  gael  ei  gyfanu.  Mae  y  Tad  yn  ymddangos  dros  amser  heb  neb  i 
gynnal  cymundeb  âg  ef ;  ac  y  mae  y  ciëadur  wedi  ei  ysgar  oddiwrth  y  Tad 
anfeidrol,  yn  ymdrechu  ei  gynnal  ei  hun  yn  y  wlad  bell,  nea  y  mae  yn  dyfod 
i  ddeall,  trwy  fethu,  f'od  pellder  yn  drueni.  Ond  yn  Nghrist,  y  dyn  perffaitb, 
y  mae  y  Tad  yn  cael  gorphwys  drachefn,  ac  ynddo  ef,  y  mae  dynoliaeth  adfer- 
edig  yn  cael  ei  dwyn  yn  ol.  Ynddo  ef  y  mae  y  nefoedd  a'r  ddaear  wedi  eu 
dwyn  i  gymmod,  yr  anfeidrol  a'r  meidrol  wedi  ymbriodi.  Drychfeddwl  mawr 
ainser  ydyw  dygiad  oddiamgylch  y  cyfnewidiad  hwn.  Fe  orphenodd  Crist  ei 
waith  mawr  trwy  farw.  Ei  farwolaeth  ydoedd  y  fynedfa  i  fywyd  uwch  ei 
adgyfodiad,  yn  yr  hwn  y  mae  bellach  yn  eiddo  i'r  holl  ddynoliaeth.  Ac  y  mae 
Mab  y  dyn  yn  myned  trwy  ei  hanes  personol  eto  yn  mywyd  ei  Eglwys.  Y 
mae  hono  hefyd  yn  myned  trwy  ddarostyngiad  i  ddyrchafiad.  Nid  ydym  i 
anobeithio  am  dani,  hyd  yn  nôd  ar  ei  hadegau  tywyllaf ;  y  mae  ar  ei  ffordd  i 
oleuni  a  gogoniant.  Y  mae  i'r  Eglwys  ei  thair  ystâd,  yn  gyffelyb  i'r  rhag-gyn- 
llun  yn  y  Personoliaeth  Dwyfol ;  ond  yn  Nuw  y  mae  y  corff  a'r  enaid  yn  dra- 
gywyddol  unedig,  eithr  yn  yr  Eglwys  yn  dyfod  felly  ar  ol  llawer  o  ddyddiau. 
Y  cyfnod  cyntaf  yn  ei  hanes  ydyw  pan  y  mae  y  corff  yn  oruchaf  ar  yr  enaid, 
yr  allanol  a'r  hanesyddol  a'r  teimladwy  yn  gryfach  na'r  tumewnola'r  ysbrydol. 
Yr  ail  ydyw  y  cyfnod  ymha  un  y  mae  yr  euaid  yn  oruchaf  yn  y  corff,  pan  y 
mae  yn  dechreu  myntum  ei  bersonoliaeth,  ac  yn  hawlio  y  fraint  o  feddwl  a 
myfyrdod  personol.  Y  trydydd  ydyw  y  cyfnod  pan  y  mae  y  corff  a'r  enaid 
wedi  eu  cymmodi,  pan  nad  yw  rheswm  mwyach  yn  gwrthryfela  yn  erbyn 
awdurdod  hanesyddol^  ac  y  mae  y  dealitwriaeth  dynol  yn  gallu  cyfarfod  ffeith- 
iau  dadguddiad.  Golygir  fod  y  cyfnod  cyntaf  yn  estyn  o'r  ganrif  Grietionogol 
gyntaf  hyd  y  Diwygiad  Protestanaidd  ;  mae  yr  ail  yn  estyn  o  hyny  ymlaen  hyd 
anterth  Éhesymoliaeth,  pan  oedd  yr  enaid,  nid  yn  unig  yn  hòni  ei  uchafiaeth 
ar  y  corff,  ond  hefyd  yn  bygwth  ei  ysgwyd  ymaith  ;  ac  y  mae  trydydd  cyfnod, 
pan  y  cymmodir  egwyddorion  eithafol  Pabyddiaeth  a  Phrotestaniaetb,  pan  fydd 


510  NODIADAU    LLENYDDDOL. 

y  corff  yn  derbyn  ei  sefyllfa  fel  yn  israddol  i'r  enaid,  ac  y  bydd  yr  enaid 
yn  foddlawn  i  gydnabod  yr  angenrheidrwydd  am  y  corff, — mae  y  cyfnod 
gwynfydedig  yma  wedi  gwawrio  gyda  chyfodiad  Duwinyddiaeth  Hegel !  Y 
mae  Dê  ac  Aswy  yn  perthyn  i  gofleidwyr  yr  athroniaeth  hon.  Mae  y  Ddê  yn 
cymeryd  i  mewn  dduwinyddion  uniongred,  megys  Dorner,  Martensen,  Lange, 
&c.  Mae  y  rhai  sydd  ar  yr  Aswy  yn  wrthwynebol  i  Gristionogaeth  hanes- 
yddol.  Dyma  y  blaid  sydd  wedi  gwneyd  hafog  ar  egwyddorion  beirniadaeth 
ysgrythyrol.  Iddi  hi  y  perthyna  Strauss.  Fe  ddygodd  efe  uchaíìaeth  yr  athron- 
iaeth  Hegelaidd  gydag  ef  at  y  Testament  Newydd,  ac  heb  geisio  gwadu  ei 
wirioneddau  mawrion,  fe  feddyliodd  ei  fod  yn  deali  ymha  ffordd  yr  ydoedd  yn 
eu  gosod  ger  bron,  sef  mewn  gwedd  chwedlonol.  Proffesai  fod  yn  gwbl  rydd 
oddiwrth  bob  tueddiad  duwinyddol  wrth  wynebu  ar  efrydiaeth  y  Testament 
Newydd  ;  dylasai  gydnabod  ei  fod,  fel  llawer  o'r  fath,  yn  cael  ei  lywodraethu 
gan  annhueddiad,  yn  wir  gan  wrthwynebiad  pendant,  yn  y  cyfeiriad  hwnw. 
Fe  ymddangosodd  un  yuihlith  yr  Iuddewon  oedd  yn  amlwg  ragori  ar  ei  gyd- 
wladwyr,  ac  ni  fu  ei  edmygwyr  a  dynion  athrylithgar  yn  araf  i  briodoli  iddo 
ef  holl  ragfynegiadau  mawrion  yr  Hen  Destament  am  yr  hwn  oedd  i  ddyfod, 
a  daeth  Iesu  o  Nazareth  i  gael  ei  gydnabod  yn  Grist.  Y  mae  y  drychfeddwl  am 
dano  yn  ddesgrifiad  o'r  ddynoliaeth,  a'r  traddodiadau  am  dano,  pa  mor  atnddi- 
fad  bynag  o  wirionedd  hanesyddol,  yn  llawn  o  wirionedd  ysbrydol.  Mynai 
Bruno  Bauer,  o'r  ochr  arall,  nad  oedd  ydrychfeddwl  Messianaidd  ondcrëadigaeth 
uniongyrchoí  o  eiddo  yr  Eglwys,  ac  nad  oedd  yr  Eglwys  ond  gwrthweithiad 
rhyddid  Iuddewig  yn  erbyn  gorthrwm  Rhufain  ;  a  dyma  a  roddes  fod  i  ysgol 
Tübingen,  a'r  ddamcaniaeth  am  gyfansoddiad  y  Testament  Newydd  gan  ryw 
awdwyr  anhysbys  yn  yr  ail  ganrif.  Yn  ddiweddar,  ac  ymhen  deugain  mlyu- 
edd  ar  ol  ymddangosiad  ei  Fywyd  lesu,  y  mae  Strauss  wedi  cyhoeddi  Yr  Hen 
Ffydd  a'r  Newydd,  ymha  un  y  mae  yn  trîn  ei  olygiadau  mythaidd  ef  ei  hunan 
fel  pethau  i'w  llwyr  anghofio,  ac  nid  oes  ganddo  ddirn  i'w  gynnyg  yn  eu  lle 
ond  natur  a  hanesyddiaeth.  Y  mae  yr  un  cyfnewidiadau  mawrion,  ond  yn 
cael  eu  cynnyrchu  mewn  gwahanol  ffyrdd,  wedi  nodweddu  duwinyddiaeth 
Ewrop  ag  a  brofwyd  yn  ystod  y  tymmor  uchod  yn  Germany.  Ac  am  y  sylw 
arbenig  roddir  y  dyddiau  hyn  i  natur,  a'r  ymdeimlad  a'r  gallu  sydd  yn  ei 
hydreiddio,  y  mae  o  nodwedd  hanner  duwinyddol ;  o  leiaf  y  mae  yn  gwahan- 
iaethu  yn  ddirfawr  oddiwrth  faterolaeth  amser  a  aeth  heibio,  a  gellid  hyderu 
nad  ydyw  ymhell  oddiwrth  deyrnas  Dduw. 


Atomism:  Dr.  TyndaWs  Atomic  Theory  of  the  Uniuerse  examined  and  refuted. 

By  the  Rev.  Professor  Watts,  D.D.,  Assembly's  College,  Belfast. 
Science  and  Revelation :  a  Series  of  Lectures  in  reply  to  the  Theories  of  Tyndall, 

Huxley,  Darwin,  Spenccr,  etc.     Belfast :  William  Mullan. 

Y  mae  ein  gwyddonwyr  yn  ymddangos  yn  dra  awyddus  i  gael  eu  hystyried 
yn  ferthyron  rhyddid.  Y  maent  yn  ílafurio  dan  yr  argraff  fod  rhywrai  yn  eu 
gwylio  gyda  llygad  eiddigus,  ac  yn  anfoddlawn  iddynt  fwynhâu  "heddwch 
racddyliol  ond  ar  draul  marwolaeth  feddyliol ; ,;  ac  am  hyny,  niewn  trefn  i 
amddiffyn  eu  hawl  i  fod  a  byw,  y  maent  yn  rhedeg  i  eitiiafion  yn  eu  damcan- 
iaethau,  ac  fel  yn  golygu  íod  y  rhai  hyny  yn  gwneyd  yn  dda  eu  hawl  i  fawredd 
athro.nyddol  yn  ol  eu  gwrthwynebrwydd  i  olygiadau  cyffredin  dynion.  Mae 
yn  wir  y  bu  adeg  pan  oedd  gan  wyddonwyr  gryn  sail  i  gŵynion  o'r  fath.  Y 
mae  Eglwys  Rhufain,  o'r  dechre,  wedi  bod  yn  dra  eiddigus  o  bob  goleuni 
newydd  y  tybiai  ei  íbd  yn  codi  ar  y  byd,  ac  y  mae  efrydwyr  natur  wedi  cael 
triniaethau  celyd  oddiar  ei  llaw  am  feiddio  traethu  y  pethau  y  golygent  eubod 
wedi  eu  dadguddio  iddynt.  Ond  nid  ydym  ni  yn  gweled  fod  v  cyfundebau 
Protestanaidd  o  gwbl  yn  rhagfarnllyd  yn  eibyn  unrhyw  wirionedd  a  allo 
ddyfod  i'r  golwg  ar  dir  natur.     Yn  wir,  yr  ydyiu  yn  ofni  fod  y  "cuìui"  sydd 


NODIADAU    LLENYDDOL.  511 

yn  bodoli  yn  bresennol  i'w  gael  ymron  yn  gwbl  yn  ysbryd  y  rhai  sydd  yn 
cymeryd  cymaint  o  drafferth  i  wrthdystio  yn  ei  erbyn  yn  y  duwinyddion.  Yr 
oedd  cyfeillion  crefydd  yn  barod  i  roddi  y  derbyniad  mwyaf  croesawus  i 
gyfarfodydd  y  Brìtish  Association  yn  Belfast  y  Uynedd,  ac  yr  oedd  Professor 
Watts  wedi  darparu  papyr  rhagorol  i'w  ddarllen  yn  yr  adran  D,  fel  plê  dros 
heddwcha  chydweithrediad  rhwng  gwyddoniaeth  a  duwinyddiaeth.  Ondyroedd 
dysgyblion  gwyddoniaeth  yn  ddigon  rhyddfrydig  i  wrthod  i'r  papyr  hwnw  gael 
ei  ddarllen.  Ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  fe  gymerodd  Professor  Tyndall,  fel  Lly  w- 
ydd  yr  Association,  gyfleusdra  yn  ei  araeth  agoriadol  i  daflu  y  dibrisdod  eithaf,  a 
hyny  yn  gwbl  ddisail,  ar  bobl  sydd  yn  teimlo  cymaint  o  barch  i  wirionedd  ag 
yntau,  ac  yn  llawer  mwy  parod  i'w  dderbyn  yn  ei  gyfanrwydd.  Fe  deimlir  parch 
neillduol  i  wỳr  fel  efe  pan  y  maent  yn  gosod  ger  ein  bron  ffrwyth  eu  hym- 
chwiliadau  i  natur  a'i  deddfau  ;  ond  nid  oedd  hyny  yn  ddigon  ganddo  ef  yn 
Belfast ;  mỳnai  hefyd  ddysgu  i  ni  ddirgelwch  byd-haniaeth,  gan  ddyweyd  ei 
fod  "yn  gyru  y  weledigaeth  yn  ol  dros  derfynau  pob  tystiolaeth  oddiwrth 
brofiad,  ac  yn  caníod  mewn  mater,  yr  ydym  yn  ein  hanwybodaeth,  ac  er 
gwaethaf  ein  parch  proffesedig  i'w  Grëawdwr,  wedi  ei  orchuddio  hyd  yma  â 
dirmyg,  addewid  a  dichonolrwydd  pob  ffurf  ac  ansawdd  ar  fywyd."  A  Mater- 
oliaeth  ydyw  yr  allwedd  fawr  sydd  i  agor  holl  gloion  y  cwestiynau  dyrys.  Mae 
y  llyfr  cyntaf  a  nodwyd  uchod  yn  cynnwys  beirniadaeth  dra  galluog  Dr.  Watts 
ar  yr  araeth  hòno  ;  ac  y  mae  y  gyfrol  Science  and  Revelation,  yn  "cynnwys  naw 
o  ddarlithiau  gwerthfawr  iawn  a  draddodwyd  yn  Belfast  yn  ystod  y  gauaf 
diweddaf  ar  y  gwahanol  bynciau  y  mae  athroniaetb  y  dyddiau  hyn  yn 
gwahaniaethu  ynddynt  oddiwrth  athrawiaeth  yr  efengyl. 

Diseases  of  the  Hip,  Knee,  and  AnJcle  Joints,  and  their  Treatment  by  a  new  and 
ejjìcient  Method.     By  Hügh  üwen  Thomas.      Liverpool :  Dobb  &  Co. 

Y  mae  i  ni  yn  hyfrydweh  o'r  mwyaf  i  weled  ein  cyclwladwyr  yn  llwyddo  i 
grëu  enwau  anrhydeddus  iddynt  eu  hunain,  yn  enwedig  pan  yn  gorfod  gwneyd 
hyny  mewn  cydymgais  tỳn  âg  ysbrydoedd  gwychion  eraill  o'u  hamgylch  sydd 
yn  benderfynol  o  ragori.  Ni  raid  dyweyd  wrth  bobl  Liyerpool  pwy  ydyw 
awdwr  y  llyfr  hwn,  a  da  iawn  genym  ddeall  fod  lliaws  mawr  yn  Nghymru  yn 
gystal  ag  mewn  gwledydd  eraill,  wedi  cael  achos,  trwy  yr  ymwared  y  bu  yn 
foddion  i'w  estyn  iddynt  o  anhwylderau  poenus,  i'w  gofio  gydag  anwyldeb  a 
pharch.  Ymddengys  fod  Dr.  Thomas,  er  ys  llawer  o  amser,  wedi  cymeryd 
anhwylderau  y  cymalau  yn  efrydiaeth  arbenig,  ac  y  mae,  trwy  hir  brofiad  a 
dyfal  astudiaeth,  wedi  bod  yn  llwyddiannus  i  wella  llawer  a  ddyoddefent  danynt, 
a  hyny  pan  yr  oedd  gwella,  o  bob  cyfeiriad  arall,  yn  ymddangos  yn  dra  anobeith- 
iol  iddynt.  Yn  y  llyfr  hwn,  y  mae  wedi  gosod  ffrwy  th  ei  brofiad  at  wasanaeth  y 
cyhoedd,  ac  yn  enwedig  ei  frodyr  y  meddygon.  Ymddengys  mai  y  peth  mawr  y 
dylid  amcanu  ato  pan  y  mae  enyniad  yn  y  cymalau,  heblaw  gofalu  am  iechyd 
y  cyfausoddiad,  ydyw  rhoddi  iddynt  berffaith  lonyddwch.  Ac  y  mae  llawer 
dyfais  gywrain  wedi  ei  llunio  i'r  dyben  o  geisio  sicrhâu  hyny  trwy  gynnorth- 
wyon  celfyddydol.  Rhoddir  yn  y  Uyfr  hwn  hanes  tra  chyíìawn  am  y  dyfeisiau 
a  wnaed  i'r  perwyl  yma  yn  y  wlad  hon  ac  yn  America,  gyda  darluniau  manwl 
o  honynt.  Dangosa  yr  awdwr  hefyd  ymha  bethau  y  mae  efe  wedi  cael  y  naill  a'r 
llall  o  honynt  yn  ddiffygiol.  Yna  rhydd  hanes  ei  ddyfais  a'i  drefn  syml  ei  hunan 
tuag  at  wella  y  drygau  poenus  y  cyfeiria  atynt,  a  nodir  nifer  o  amgylchiadau, 
y  rhai  a  ddygir  ymlaen  fel  engreifftiau  o  liaws  mawr  yn  ychwaneg  a  allesid 
enwi,  ac  a  ddewisir  yn  unig  o  herwydd  eu  cymeriad  cynnrychioladol,  ymha 
rhai  y  mae  ei  drefn  ef  wedi  bod  yn  llwyddiannus  Mae  yn  ddiau  nad  ellir 
sicrhâu  dawn  a  medr  meddyg  11  wy ddiannus  wrth  unrhyw  drefn  ;  ond  ar  yr 
un  pryd,  pan  y  mae  cynllun  wedi  profi  mor  hynod  o  lwyddiannus  ag  eiddo 
Dr.  Thomas  yn  yr  amgylchiadau  hyn,  y  mae  yn  deilwng  o  sylw  ai  ni  fyddai 
yn  gystal  rhoddi  prawi'  arno. 


612 


KODIADAU    LLENYDDOL. 


Darlithiau  Athrofäol. — Hanesiaeth  a  Gwyddonìaeth  y  Bibl  yn  wir  a  chywir, 
Gaa  John  Ogwen  Jones,  B.A.    Dinbych :  Thomas  Gee. 

Y  mae  i  ni  yn  foddhâd  digymysg  i  gael  yr  hyfrydwch  o  roesawu  y  gyfrol 
hon.  Y  mae  llawer  o  ddysgwyl  wedi  bod  am  dani  er  pan  y  traddodwyd  ei 
sylwedd  yn  ddarlithiau  i  efrydwyr  Athrofa  y  Methodistiaid  yn  y  Bala.  Gresyn 
na  ellid  cyhoeddi  y  darlithiau  a  draddodir  felly  yn  fuan  ar  ol  eu  traddodiad, 
ac  mewn  gwedd  unffurf,  yn  deilwng  o'r  materion  yr  ymdrinir  â  hwynt  ynddynt, 
ac  o'r  gallu  a'r  ddysgeìdiaeth  a  ddangosir  yn  eu  cyfansoddiad.  Mae  yn  dda 
genym  weled  fod  y  Methodistiaid  a'r  Annibynwyr  yn  ddiweddar  yn  ymddangos 
fel  wedi  deffro  i  bwrpas  i  deimlo  yr  anghen  am  ryw  lwybr  mwy  effeithiol  i 
ddwyn  y  llyfrau  a  ddygir  allan  o'r  wasg  Gymreig  i  gyrhaedd  y  bobl, — yn  debyg 
fel  y  mae  llyfrwerthwyr  estronol  yn  llwyddo  i  wthio  arnynt  y  llyfrau  drudion 
ac  anghyfaddas  y  maent  hwy  yn  ddwyn  allan  yn  unig  er  mwyn  gwneyd  elw  o 
honynt.  Pob  llwyddiant  i  siopau  y  llyfrwerthwyr  yn  ein  plith  ;  ond  bydd  yr 
arafwch  y  cwynir  o'i  herwydd  mewn  rhoddi  derbyniad  priodol  i  lyfrau  da  yn 
aros  yn  ein  gwlad  nes  y  ceir  yn  ychwanegol  nifer  o  ddynion  da,  gonest,  a 
charedig,  fo  eu  hunain  yn  hoff  o  lyfrau,  i  fyned  o  amgylch  i  gynnyg  llyfrau  i'r 
bobl.  Carem  weled  dynion  o'r  fath  yn  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  yma  fel 
cyfleusdra  gwerthfawr  iawn  i  feithrin  diwylliad  ein  cydwladwyr  ;  caent  felly  yr 
hyfrydwch  o  deimlo  eu  bod  yn  gwasanaethu  i  amcan  mawr  a  dyrchafedig,  ac 
mae  yn  ddiau  y  caent  trwy  hyny  eu  llawn  ddigolledu  mewn  ystyr  arianol 
hefyd.  Mae  yn  oûdus  meddwl,  dan  yr  amgylchiadau  presenol,  mor  ofnus 
ydyw  ein  meddylwyr  galluocaf  i  gyhoeddi  ffrwyth  eu  myfyrdodau  trwy  j 
wasg,  a  phan  anturir  gwneyd  hyny  y  mae  yn  beth  dyeithr  os  rhyfygant 
feddwl  am  ddim  mwy  na  llyfr  swllt !  Ac  eto  y  mae  y  Cymry  yn  hoff 
o  ddarllen,  ac  yn  falch  o'u  hathrawon.  Yr  ydym  yn  credu  nad  oes 
eisieu  ond  ychydig  well  hwsmonaeth  na  chroesawid  llyfrau  da  mewn 
helaethrwydd  mawr  yn  ein  plith  ;  ac  yn  sicr  fe  fyddai  y  canlyniadau  o 
hyny  yn  dra  dymunol.  Mae  y  llyfr  hwn  yn  un  a  ddarllenid  gan  filcedd  o'n 
cenedl  gyda  blâs  neillduol.  Y  mae  y  Bibl  yn  annhraethol  barchus  yn  eu 
golwg,  ac  y  mae  pob  peth  a  daflo  oleuni  ar  ei  gynnwys,  neu  a  gadarnhäo  ei 
awdurdod  yn  wyneb  ymosodiadau  ei  wrthwynebwyr,  yn  rhwym  o  gael  ei 
werthfawrogi  ganddynt.  Mae  y  gwaith  hwn  yn  wynebu  yr  anhawsderau 
hanesyddol  a  gwyddonol  yn  yr  Ysgrythyrau,  ac  y  mae  yn  dangos  yn  bur  glir 
nad  oes  dim  i'w  ofni  oddiwrth  y  pethau  hyny  ;  yn  wir,  fod  goleuni  pellach  yn 
barhaus  yn  dangos  cryfder  mwy  yn  y  lle  y  pryderid  yn  ei  gylch  íel 
gwendid.  Ni  wyddom  beth  a  all  ddyfod  i'r  golwg  eto  yn  y  dyfodol;  ond 
gwyddom  fod  y  Bibl  gannoedd  o  weithiau  wedi  ei  ddinystrio,  ond  er  y  cwbl 
yn  codi  ei  ben  o  bob  ymgyrch  fel  pe  na  fuasai  wedi  derbyn  yr  un  niwed.  Y 
mae  Mr.  Ogwen  Jones  wedi  gwneyd  gwasanaeth  tra  gwerthfawr  i'w  genedl 
wrth  osod  ger  ei  bron  mewn  modd  mor  gryno  a  chyflawn  atebion  mor  foddhäol 
l'r  gwrthddadleuon  diweddaraf  a  gyfodwyd  yn  ei  erbyn. 


Owain  Tudur:  Rhamant  Hanesyddol.     Buddugol  yn  Eisteddfod  Porthaethwy, 
1873.     Gan  William  Pritchard,  Pentraeth.     Llanerchymedd  :  L.  Jonea. 

Llyfr  a  ddarllenasom  gyda  dyhewyd  neillduol.  Yr  ydym  yn  ofni  fod  cryn 
lawer  o  anwybodaeth  yn  ein  plith  am  helyntion  y  dyddiau  gynt  yn  hanes  ein 
cenedl.  Mae  y  rhamant  hanesyddol  yn  gyfieusdra  rhagorol  i  osod  ger  bron 
fywyd  yr  hen  amseroedd,  a  rhaid  addef  fod  awdwr  y  llyfr  hwn  wedi  astudio  i 
bwrpas  y  dull  yma  o  gyfansoddi,  ac  yn  feîstr  aino.  Darllenir  y  llyfr  yn 
ddiau  gan  filoedd  gyda  blâs,  a  byddant  yn  well  o  hyny. 


TEEFFYNNON  :  l'.   M.   EYAISS.   ABGBAFÍTDD» 


BRIGHAM  YOUNG  UNiyERSITY 


3  1197  22389  9490 


ì 


Alllib^yitems 


Date  Due 


at  aV  lime. 


